DIPLOMATARIUM  ISLANDICUM 


ÍSLENZKT  FORNBRÉFASAFI!. 

SEM  HEFIR  INNI  AÐ  HALDA 

BREF  OG  GJÖRNÍNGA,  DÓMA  OG  MÁLDAGA, 
OG  AÐRAR  SKRÁR, 


ER  SNERTA 


ÍSLAND  EDA  ISLENZKA  MENN. 


GEFIÐ   UT 

AF 


HINU  ISLENZKA  BOKMENTAFÉLAGI. 

ANNAÐ  BINDI 
1253-1350. 


KAUPMANNAHÓFN. 

Í  PRENTSMIfiJLi  S.  L,  MÖLLERS  (MÖLLER  «  THOMSEN) 

1893. 


mm^    '-^^^     mm 


AmiL  LÁUAA'  ÚlkA^ 


Formáli. 


E, 


JINS  og  kunnugt  er,  var  útgáfa  íslenzks  Fornbréfasafns 
hafin  litlu  eptir  miðbik  þessarar  aldar  og  vann  að  því  Jón  Sig- 
urðsson.  Kom  fyrsta  hepti  þess  út  1857,  annað  hepti  1859  og 
þriðja  hepti  1862;  varð  þá  nokkurt  hlé  á  og  kom  nú  Qórða 
heptið  ekki  út  fyrri  en  1876;  var  þarmeð  fyrsta  bindi  lokið. 
En  þá  var  líka  starfsþol  Jóns  Sigurðssonar  þrotið  og  hans  iðju- 
ríka  æfi  komin  að  lotum,  og  andaðist  hann  7.  Dec.  1879. 
Eptir  það  lá  útgáfa  safnsins  í  dái  um  hríð  þar  til  1886,  að 
eg  fdr  þess  á  leit,  að  fá  fé  til  þess  að  halda  útgáfunni  áfram, 
og  studdu  það  ýmsir  góðir  menn  og  þar  á  meðal  Bókmenta- 
félagið,  sem  bauðst  til  að  taka  að  sér  prentkostnaðinn;  réðst 
þá  og  svo,  að  Kenslumálastjórnin  danska  veitti  helming  fjárins 
(600  kr.)  árlega,  en  stjórnarráð  íslands  og  alþingi  hinn  helm- 
inginn.  Eg  hefi  að  vísu  séð  það  síðan,  að  fé  það,  er  eg  bað 
um,  er  oflítið,  en  það  er  samt  betra  en  ekki,  og  fyrir  það  hefir 
þó  safninu  miðað  það  fram,  sem  orðið  er. 

J>ó  að  Jón  Sigurðsson  entist  ekki  til  að  gefa  meira  út  af 
safni  þessu,  liggja  þó  eptir  hann  mikil  drög  til  framhalds 
því,  og  eru  þau  nú  geymd  í  safni  hans  í  Reykjavík  Nr.  363 — 
374.  4to  og  484.  4to.  I>að  var  auðvitað  eitt  af  því  fyrsta  að 
fá  þetta  safn  Jdns  léð  og  rannsaka  það.  pwí  er  nú  svo  varið, 
að  það  er  hvergi  fullgert,  en  safnað  er  þar  einhverju  nær  frá 
öUum  tímum  niður  til  1800.  Langfylst  er  safnið  fyrir  árin 
1263—1300,  en  úr  því  fer  að  strjálast.  Af  afskriptum  er  mart 
í  safni  þessu,  sem  nota  mætti  við  útgáfu  og  gætu  flýtt  mikið 
fyrir,  ef  maðr  hefði  leyfi  Landsbókasafnsins  til  að  láta  þær 
fara  í  prentsmiðjuna  og  þar  með  spara  sér  að  skrifa  upp  sömu 
skjölin  aptr.  En  þessu  hefir  nú  ekki  verið  farið  fram,  og  eru 
það  því  einkum  athugasemdir  Jóns,  sem  hafa  komið  mér  að 
haldi  og  gefið  mér    margar  bendingar.      |>að  getr  verið,  að  eg 


IV  FORMÁLI. 

hafi  í  upphafi,  á  meðan  eg  var  ekki  orðinn  nögu  kunnugr  efn- 
inu,  trúað  þeim  nógu  vel  og  ályktað  fullmikið  út  frá  þeim,  af 
því  að  hann  hefir  nær  hvergi  geingið  frá  neinu  til  fuUs,  svo  að 
skoðun  hans  gat  við  frekari  rannsókn  hafa  breyzt  nokkuð,  en  getið 
er  þess  hvervetna  þar  sem  eg  hefi  bygt  á  ætlan  hans  einni.  Mart 
af  afskriptum  hans  er  og  svo  lagað,  að  ekki  eru  þær  hentar  til 
prentunar,  og  kemr  það  af  því,  að  hann  hefir  opt  ritað  eptir 
lélegum  handritum,  jafnvel  þótt  hetri  handrit  eða  enda  frum- 
ritin  sjálf  lægi  við  hliðina  á  honum,  Er  þetta  ekki  sagt,  til 
þess  að  gera  lítið  úr  því,  sem  hann  hefir  gert,  heldr  má  það 
sýna,  að  hann  hefir  ætlað  að  halda  því  fram,  sem  hann  hafði 
upptekið,  að  prenta  hvert  skjal  í  öllum  þeim  afskriptum,  sem 
væri  tii  af  því,  og  stóð  þá  vitanlega  á  sama,  hvaða  handrit 
fyrst  var  afskrifað.  Aðferð  þessi  er  og  rétt  í  sjálfu  sér  þar,  sem 
frumritin  eða  afskiptir,  sem  eru  ígildi  þeirra,  eru  ekki  til,  en  hafi 
menn  frumritin,  er  það  þýðingarlaust  ogjafnvel  skaðlegt  að  vera 
að  prenta  misjafnar  afskriptir  jafnframt.  Fram  til  1400  hefir  Jdn 
skrifað  upp  flest  þau  frumbréf,  sera  til  eru  í  Árna  safni,  en  úr  því 
ekki  nema  einstaka.  p6  er  vert  að  geta  afskriptar  hans  af 
hréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar,  sem  reyndar  hefði  mátt 
og  átt  að  láta  prenta  eptir,  þótt  eg  sé  nú  sjálfr  búinn  að  af- 
skrifa  bókina  aptr.  En  einna  mest  kveðr  að  afskriptum  Jóns  af 
bréfabók  Ögmundar  biskups  og  Gizurar  biskups.  Að  öðru  leyti 
er  óþarfi  að  lýsa  fornbréfasafni  hans  frekara  hér,  því  það  verðr 
geymt  sem  ævinlegr  vottr  um  iðjusemi  þessa  ógleymanlega  manns, 

í>ingið  tók  það  þegar  fram  1887,  að  útgáfa  safnsins  ætti 
framvegis  að  vera  textútgáfa,  og  hefi  eg  nú  sem  framast  mátti 
hagað  mér  eptir  því,  og  ætla  eg,  að  eingum  manni,  sem  vit 
hefir  á,  þyki  vera  gerðar  athugasemdir  ófyrirsynju,  og  þarf  eg 
ekki  framar  að  afsaka  það,  að  eg  vona. 

Bindi  þetta  er  nú  orðið  nokkuru  stærra  en  búizt  var  við 
í  upphafi.  Maðr  varaði  sig  ekki  á  því  að  registrið  mundi  verða 
svo  langt,  sem  reynd  er  á  orðin.  Reyndar  er  það  ekki  svo 
langt,  að  bindið  geti  ekki  fuUvel  borið  sig.  En  um  registr 
þetta  get  eg  sagt  hið  sama  og  pagt  er  um  registrið  við  I.  bindi, 
«aö  til  þess  hefir  verið  varið  miUi  fyrirhöfn,  að  gera  það  sem 
fylst  og  greinilegasts  og  þýðir  lítið  að  tjá  sig  framar  um  það. 
því  að  sá  einn  skynjar  sem  reynir,  hvaða  elju  það  krefr,  I>að 
hefir  reynzt  mér  fult  ársverk  og  hljóp  þó  um  tíma  undir  bagga 


I 
I 


FOBMÁLI.  V 

með  mér  að  safna  til  þess,  einkum  úr  biskupastatútunum  og 
ýmsu  fleira,  cand.  philos.  Ólafr  Davíðsson,  og  er  það  hverj- 
um  óvöldum  manni  ofraun  að  ætla  sér  að  jafnast  við  hann  að 
þoli  og  fljótvirkni,  þegar  hann  tekr  á  því,  sem  hann  á  til, 

Um  registrið  við  III.  bindi  skal  þess  getið,  að  séð  mun 
verða  um  að  það  komi  áðr  mjög  langt  um  líðr. 

Af  því  að  það  hefir  nú  verið  rekið  hingað  til  svo  eptir 
útgáfu  safnsins,  hefir  ekki  verið  hægt  að  gjörtæma  svo  það,  sem 
til  er  af  bréfum  frá  þeim  tímum,  sem  bindi  þetta  nær  yfir,  að 
ekkert  yrði  eptir.  Enda  mætti  leingi  bíða  þangað  til  víst  sé, 
að  alt  sé  tæmt.  Útgáfa  I.  bindis  stóð  yfir  í  tuttugu  ár  og 
varð  að  koma  þar  með  viðbæti  af  bréfum,  sem  eptir  höfðu  orðið. 
|>etta  gerir  og  í  sjálfu  sér  ekkert  til,  því  að  það  sem  eptir 
verðr,  getr  komið  fremst  í  næsta  bindi  koll  af  kolli. 

Ef  eg  ætlaði  að  fara  að  telja  þá  alla  upp,  sem  hafa  greitt 
fyrir  mér  á  ýmsau  hátt  við  það,  sem  þegar  er  gefið  út  af  safni 
þessu,  yrði  langr  uppi.  En  geta  verð  eg  nokkurra  manna,  og  er 
þar  þá  fyrst  að  greina  forstöðumenn  safnanna  bæði  í  Kaupmanna- 
höfn  og  á  íslandi,  sem  eru  þeir  jústizráð  dr.  Chr.  Bruunyfir- 
bókavörðr  Konungsbókhlööunnar  miklu,  S,  Birket-Smith,  yfir- 
bókavörðr  háskólans  og  Haldór  yfirkennari  Friðriksson, 
formaðr  Landsbókasafnsnefndarinnar,  sem  ásamt  nefndinni  í 
heild  sinni  hefir  sýnt  mér  ena  mestu  velvild  og  mannúð  á  allan 
hátt  í  láni  handrita,  er  eg  þurfti  á  að  halda.  í>á  verð  eg  og  að 
geta  nefndar  Árna  Magnússonar  s'afnsins,  sem  á  þann  heiðr 
skilinn,  að  hún  hefir  gert  mér  aðganginn  að  fornbréfum  þeim, 
sem  undir  hennar  umsjón  eru,  svo  auðveldan,  sem  framast  má 
verða,  og  er  það  henni  mjög  að  þakka,  hve  safni  þessu  þó  hefir 
miðað  fram  síðan  eg  tók  við  því.  í  sambandi  við  þetta  fæ  eg 
ekki  leitt  hjá  mér  að  geta  nú  eins  manns,  sem  eg  hefði  reyndar 
opt  mátt  minnazt  fyrri,  þótt  fátt  hafi  orðið  um  það  hingað  til, 
en  það  er  dr.  Kristján  Kálund,  handritavörðr  við  safn  Árna 
Magnússonar.  J>eim  manni  hefi  eg  þessi  tíu  ár,  sem  eg  hefi 
dvalið  hér,  gert  meira  ónæði  en  nokkrum  öðrum,  og  alúð  hans 
jafnan  verið  söm.  Kunningjum  mínum  tveim  í  Reykjavík''cand. 
mag.  Pálma  Pálssyni  og  cand.  theol.  og  ritstjóra  Hannesi 
J>orsteins8yni  á  eg  að  þakka  margar  afskriptir  bæði  úrBisk- 
upsskjalasafninu  og  öðrum  söíuum  í  Beykjavík.    Geta  verð  eg  eun 


VI  FORMÍLI. 

eins  manns  að  lyktum,  sem  nú  er  dáinn.  en  það  er  Goð- 
brandr  Vigfússon.  Ástríki  þess  manns  við  mig  á  eg  að  þakka 
marga  leiðbeiningu  í  öndverðu,  þegar  eg  tók  fyrst  að  mér  þetta 
safn,  og  mundu  þær  þó  hafa  orðið  enn  fleiri.  'ef  hans  hefði 
leingr  að  notið  og  ef  vík  sú,  er  var  okkar  í  milli.  hefði  verið 
nokkuru  mjórri. 

Kaupmannahöfn  11.  Janúar  1893. 

Jön  porkehson. 


Röð  og  eÍDÍ  bréíanna. 


Blt. 

1.  1253.     Alþingissamþykt  um  guðs  lög  og  landslög 1 

2.  [1263].    Skrá  um  landamerki  Hafralækjar,  Garðs,  Skriðu 

og  fleiri  jarða  í  f>ingeyjarsýslu 1—5 

3.  1265.    Alþingissamþyktir  um  hnífaburð,  félausa  óskila- 

menn,  ósæmdar  konur  ofl 5—11 

4.  1265.    Alþingissamþykt  um  Ijóstolla,  legkaup,  líksöngs- 

eyri  ofl 11—19 

5.  1267.     16.  August.      Bréf,  er  nefnir  þorleif   biskups- 

efni  í  Skálholti  (=  Dipl.  Norv.  I,  61) 19—21 

6.  1268.     24.  Júní.     Clemens  páfi  IV.  staðfestir  erkibisk- 

Ups  kosning  Jóns  rauða 21—23 

7.  [1269].    Skipan  Árna  biskups  þorlákssonar  um  ýmsa 

hluti 23-37 

8.  [1269].     Skriptaboð  [Arna  biskups  porlákssonar] 37 — 42 

9.  [1269].    Skipan  [Árna  biskups  þorlákssonar]  úm  gagn- 

föstur 42-43 

10.  [1269].     Pormálar.  sem  eiga  við  skipanir  og  skripta- 

boð  Árna  biskups 43—49 

11.  [1269].    Skipan  [Árna  biskups  Þorlákssonar]  um  guð- 

sifjar  49—51 

12.  [1269].     Skipan  [Árna  biskups  Þorlákssonar]  um  hold- 

tekju  barna 51 — 52 

13.  [1269].    Nokkrar  kirkjulagagreinir  um  rétt  yfir  kirkju- 

um  og  kirkna  eignum 52 — 55 

14.  [1269].    Kirkjulög  um  sektir  á  okri 56—58 

15.  [1269].     Skipan   Árna    biskups    eða   samþykt    lærðra 
manna  um  ;ýmislegt  í  kirkjulögunum  (ágrip  úr  Kristin- 

rétti?) 58-61 

16.  [1269].    Máldagi  Haukadalskirkju 61-62 

17.  [1269].    Máldagi  ViUingaholtskirkju 62-63 

18.  [1269].    Máldagi  Búrfellskirkju  í  Árnesþingi 63—64 


VÍII  RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

19.  [1269].     Máldagi  Mýdalskirkju 64 

20.  [1269].     Máldagi  Þerneyjarkirkju 64—65 

21.  [1269].     Máldagi  Vatnsleysukirkju 65 

22.  [1269].     Máldagi  Njarðvikrkirkju 65-66 

23.  [1269].    Máldagi  Kirkjubæjarkirkju  í  Vestmannaeyjum  66 

24.  [um  1270].     Rekaskrá  Skálholtsstaðar 67—76 

25.  [um  1270].     Skrá  um  rekaskipti  á  Rosmhvalanesi. . . .  76 — 77 

26.  [um  1270].     Skrá  um  hvalskipti  Rosmhvelinga 78—80 

27.  [um  1220].  Bréf  Runólfs  ábóta  í  Viðey  til  Snorra 
bónda  að  Hólmi  um  hvalreka  miUi  Valagnúpa  og 
Esjubergs   80—81 

28.  [um  1270].    Landamerki  Hvalsness  og  Starness 81 

29.  [um  1270?].    Landamerki  Vindáss  í  Kjós 81—82 

30.  [um  1270].     Landamerki    Bjarnarhafnar    í  Helgafells- 

sveit 82 

31.  [1270].    Máldagi  Viðborðskirkju  Hh  .-híí* 82—88 

32.  [1270].    Máldagi  Vallaneskirkju  . . '. 83—84 

33.  [um  1270].    Máldagi  Holtskirkju  undir  EyjafjöUum  . . .  84-86 
84.   [1270].    Máldagi  Oddakirkju 86—88 

35.  [1270  eða  fyr].    Rekaskrá  Munkaþverárklaustrs 88—92 

36.  [1271  um  vor].    Samningr  Árna  biskups  og  Steinvar- 

arsona  um  Oddastað . .    92—98 

37.  1271.  2.  Júlí.     Bréf  Adólfs  greifa  af  Bergi  og  Heinriks 

príors  Jóhannesar  riddara  um  Norðrlönd  93 

38.  1272.  9.  August.     Samþykt  Jóns  erkibiskups  og  Magn- 

úss  konungs  um  kirkjusektir 94 

39.  1273.  24.  Júlí.    Úrskurðr  Jóns  erkibiskups  í  Niðarósi 

um  Odda  og  Vatnsfjörð 94—100 

40.  1273.  1.  August.  Samningr  Jóns  erkibiskups  og  Magn- 
úss  konungs  um  takmörk  hins  andlega  og  veraldlega 

valds 100—106 

41.  1273.  15.  August.     Bréf   Magnúss   konungs   lagabætis 

til  Gregoríus  páfa  X.  með  áðrnefndum  samningi 107 

42.  [1274].    Réttarbót  Magnúss  konungs  um  óbótamál  ofl.  108—112 

43.  [um  1274].    Máldagi  Krossholtskirkju 118 

44.  [um  1274].    Máldagi  Rauðamelskirkju 113—114 

45.  [um  1274].     Máldagi  Staðarkirkju  á  Ölduhrygg 114—116 

46.  [um  1274].    Máldagi  Maríukirkju  á  Knerri 115 

47.  [um  1274].     Máldagi  Saxahvolskirkju 115 

48.  [um  1274].     Máldagi  Helgafellsklaustrs 115—116 

49.  (um  1274].     Máldagi  Skarðskirkju  á  Skarðsströnd  ....  117 

50.  [um  1274].    Máldagi  Flateyjarkirkju 118 

51.  [um  1274].     Máldagi  Garpsdalskirkju 118 


RÖÐ  OG  EFNl  BRÉFANNA.  IX 

52.  [nm  1274].     Máldagi  Tröllatungu 119 

53.  [um  1274].     Máldagi  Reykhólakirkju 120 

54.  1274.  26.  Júlí.     Gregorius  páfi  X.  samþykkir  samning 

þeirra  Jóns  erkibiskups  og  Magnúss  konungs 121 — 122 

55.  [1275].     Skipan  Árna  biskups  um  Jórsalatíund 123 

56.  [um  1275].     Rekaskrá  Strandarkirkju  í  Selvogi 123—125 

57.  [1275].     Bréf  höfðingja  til  Magnús  konungs  um  Krist- 

inrétt 125 

58.  [1275].     Skrá  um  sakir  þær,    er  ármaðr  biskups  á  að 

sækja 125—128 

59.  [1275].     Skipan  Árna  bískups  um  föstur  þær,   er  eigi 

greinir  fuUkomlega  í  Kristinrétti 128—129 

60.  [1276].     Bréf  Magnúsar  konungs  lagabætis    til    alþýðu 

manna  á  íslandi 130 

61.  [1276-13  "/*»].     Skriptaboð    Jörundar    biskups    þor- 
steinssonar  og  Laurentiusar  og  Egils  Hólabiskupa  . . .   130—138 

62.  1277.    Bréf   Árna    biskups   þarlákssonar   til  þorvarðs 
þórarinssonar  á  Keldum 138 

63.  1277.     Bréf  þorvarðs  þórarssonar  til  Magnúsar  kon- 

ungs  lagabætis 138  — 139 

64.  1277.     Skipan  Indriða  bögguls  og  Nikúláss  Oddssonar  139 

65.  1277.  9.  August.     Sættargerð  Magnúsar  konungs  laga- 
bætis  og  Jóns  erkibiskups  um    takmörk  hins  andlega 

og  veraldlega  valds 138—155 

66.  1277.  13.  September.      Réttarbót    Magnúsar    konungs 
lagabætis  um  réttindi  klerka 155 — 168 

67.  1277.  22.  Septeuiber.      Réttarbót    Magnúsar   konungs 
lagabætis  um  tlundir  (=  NgL.  II,  483—484) 158-159 

68.  1277.     Bréf  Árna  biskups  þorlákssonar  til  Magnúsar 
konungs  lagabætis  um  ýms  landsmál 159 

69.  1279.  31.  Janúar.     Bréf  Nikuláss  páfa  III.  um  tíundir 

af  Grænlandi  oíl 160 

70.  1279.    Bréf    Magnúss    konungs     lagabætis    til    Árna 
biskups  þorlákssonar 161 

71.  1279.     Bréf  Jóns  erkibiskups  rauða  til  Árna  biskups 

í  Skálholti 161 

72.  [1280  eða  fyr],    Réttarbót  Magnúss  konungs  lagabætis 

um  forkaupsrétt  konungs  og  fjárskaða 161 — 163 

73.  1280.     Hollustueiðr    íslendinga    við    Magnús    konung 
lagabæti,  Eirík  konung  og  Hákon  hertoga 163—164 

74.  [um  1280].     Máldagi  þórðar  Sturlusonar   fyrir  rekum 
Helgafellsklaustrs  fyrir  sunnan  Heiði 164 

75.  [um  1280].    Skrá    um    landamerki    þrándarstaða    og 


X  RÖÐ  OG  EFNl  BRÉFANNA. 

Ingjaldshóls 165 — 166 

76.  [um  1280].    Bréf  Gríms  prests  Hólmsteinssonar  til  Run- 
ólfs    ábóta   Sigmundarsonar   í  þykkvabæ    í  Veri  með 

sögu  Jóns  skírara 166 — 167 

77.  [um  1280],    Samþykt    um   fjárlag    manna  á  meðal  á 
íslandi 167—171 

78.  [1280.  fyrir  9.  Mai].    BréfMagnúss  konungs  lagabætis 

til  íslendinda  með  Jónsbók 171 — 174 

79.  1280.  16.    Júní— 29.    Júlí.      Skipan    Jóns    erkibiskups 

rauða • 174-188 

80.  1280.  14.  Júlí.     Syndalausnarbréf  Jörundar  Hólabisk- 
ups  fyrir  þá  er  heimsæki    og  hjálpi  Svíþúnsdómkirkju 

í  Stafangri 189 

81.  1280.  24.  Júlí.      Bréf  Árna  biskups  þorlákssonar  um 

hið  sama 189—190 

82.  1280.  25.  Júlí.    Krýningareiðr  Eiriks  konungs  Magnús- 

sonar 190-191 

83.  1280.  31.  Júlí.     Bréf  Arna  biskups   þorlákssonar,  þar 

sem  hann  gefr  Munkliíi  í  Noregi  Vestmannaeyjar . . . .  191 — 192 

84.  [1280].     Skipan  Árna  biskups  þorlákssonar  um  kirkju- 
tíundir,  friUur  presta  ofl 192—194 

8ð.   [1280].     Bréf  Runólfs   ábóta    1   Viðey  um    osttoU   til 

Viðeyjarklaustrs ^ : 194 — 195 

86.  [1280].    Réttarbót   Eiríks    konungs   Magnússonar    hin 
almenna 196—206 

87.  1281.    Bréf  Árna  biskups  og  klerka  til  Eiríks  konungs 
Magnússonar  um  Jónsbók 206 — 208 

88.  1281.    Bréf  bænda  til  Eiríks  konungs  um  hið  sama . .  208—209 

89.  1281.     Samþykt  landshöfðingja    við    Loðinn   lepp    um 
Jónsbók 209—210 

90.  [1281].    Skipan  [Árna  biskupsþorlákssonar?]um  mein- 

bugi  á  hjónabandi 210 — 212 

91.  [1281].     Um  banns  verk iv....  213— 214 

92.  [1281].     Um  hið  minna  bann j . .  í ...  214-216 

93.  [1281].    Úr  Summa  Remundi  dePenna  fortí  um  bann  216—217 

94.  [1281].     Um  bann  úr  ritum  Gotfreds  frá  Angers 217-219 

95.  [1281].     Kirkjulög  um  það,    hverjar    þær  konur  sé,  er 

maðr  verðr  útlægr  af,  ef  maðr  legst  með 219 — 221 

96.  [1281].    Lög  um  málaskot 221—222 

97-   [1281].    Um  sakeyri  biskups  og  konungs 222-225 

98,  [1281].     Ákvæði  um  eiða 225-227 

99.  [1281].    Ákvæði  um  dóma  og  rannsóknir  mála 227—228 

100.    [1281].     Ákvæði  um  málsóknir  klerka 229—231 


I 


RÖÐ  OG  EFNI   BRÉFANNA.  XF 

101.  [1281].    Um  bann,  hvernig  það  verðr 231-232 

102.  [1281].     Um  kirkjuþyrmslur 282—233 

103.  [1281].    Ákvæði  um  guðsifjar 233 

104.  [1281].    Ákvæði  um  Rómaskatt 233—234 

105.  [1281].    Ákvæði  um  bland  við  búfé  .  .íiíWMjjöl  Jiifi. .  234 

106.  [1281?].    Sakir  þær,  er  faðir  getr  gert  sbn   sínn   aif- 

lausan  fyrir 234—235 

107.  1282.  4.  Marts.    BréfMartinus  páfa  IV.  um  páfatíundir 

af  íslandi,  Færeyjum  og  Grænlandi 235—236 

108.  1282.  15.  Mai.      Bréf  Martnuis  IV.    páfa  um  greiðslu 

tiunda  frá  áðrnefndum  Jöndum 236 — 237 

109.  1282.     Bréf  Árna  biskups  til  Runólfs  ábóta  í  Veri  . . .  287-238 

110.  1282.    Bréf  Runólfs  ábóta  í  Veri  til  Árna  biskups  um 
missætt  þeirra  biskups  og  Ásgríms  þorsteinssonar  . . .  238 

111.  1282.  12.  August.    Bréf  Árna   biskups  til  Eiríks  kon- 

ungs  með  Lopti  Helgasyni 238—239 

112.  1283.    Bréf  Lopts  Helgasonar   til   Árna    biskups  þor- 
lákssonar 239—240 

113.  1283.     Bréf  Eiríks  konungs  Magnússonar   og  Hákonar 
hertoga  bróður  hans  til  sýslumanna  og  handgeinginna 

manna  um  staðamál  á  íslandi 240 — 241 

114.  1283.    Samningr   Árna    biskups    í  Skálholti   og  Rafns 
Oddssonar  um  staðamál  (Brautarholtssamningr) 241 — 242 

115.  1283.     Bréf  Árna  biskups  til  klerka 242 

116.  1283.     Bréf  landshöfðingja  af  alþingi  til  Eiríks  konungs  242—243 

117.  1284.     Umburðarbréf  Árna  biskups  þorlákssonar  ....  243 — 244 

118.  [1284].    Gjörð  Árna  biskups    og   herra  Ásgríms  þor- 
steinssonar  um  reka  klaustrsins  I  Viðey 244—246 

119.  [1284].    Máldagi  Viðeyjarklaustrs 246—248 

120.  [um  1285].    Reka  og  landamerkjaskrá  þingeyraklaustrs  248 — 251 

121.  1285.     Áminningarbréf  Marteins   og  Hónórius  páfa  til 

Eiríks  konungs  Magnússonar  út  af  staðamálum 251—256 

122.  1285.     Bréf  Árna  biskups  til  staðamanna 256 

128.    [1286].    Máldagi  Selbergskirkju 257 

124.  [1286].     Máldagi  Bjarnarhafnarkirkju 257 

125.  [1286].    Máldagi  Snóksdalskirkju 257-258 

126.  [1286].     Máldagi  Fellskirkju  i  Kollafirði 258 

127.  [1286].  Máldagi  Hvolskirkju  í  Saurbæ....i(íuai)*.'S/i. .  259 

128.  [1286].    Máldagi  Hagakirkju  á  Barðaströnd . .  w  ■.' 259—260 

129.  [1286].    Máldagi  Hjaröardalskirkju 260 

130.  [1286].    Máldagi  Eyrarkirkju  í  Skutulsfirði 260 

131.  [1286].     Máldagi  kirkju  i  Aðalvík.  • 260—261 

132.  [1286].    Máldagi  Staðarkirkju  í  Steingrírasfirði 261 


XII  RÖÐ   OG  EFNI   BRÉFANNA. 

133.  1286.    Bréf  Eiríks  konungs  Magnússonar  til  Árna  bisk- 

ups  þorlákssonar  um  útboð  af  íslandi 262 

134.  1286.     Bréf  Rafns    Oddssonar  til    Árna    biskups   um 
staðamál 562 

135.  1286.     Bréf  lögréttumanna  til  Árna  biskups 262-263 

136.  1286.     Bréf  Árna  biskups  til  lögréttumanna  um  staða- 

mál 268—264 

137.  1286.  23.  September.     Eiðstafr  í  staðamálum 264 

138.  1287.     Bréf  Jörundar  Hólabiskups  til  Árna  biskups  .     264-265 

139.  1288.     Bréf  Eiríks  konungs  Magnússonar  til  Árna  Skál- 
holtsbiskups  með  Ólaíi  Ragneiðarsyni 265 

140.  1288.  27.  Apríl.     Bréf  Jörundar  erkibiskups  til  alþýðu 

manna  á  íslandi 265 — 266 

141.  1288.  í  Júlí.     Samningr  Árna  biskups  og  Rafns  Odds- 

sonar  um  staðamál 266—267 

142.  1288.     Bréf  Ólafs  Ragneiðarsonar  til  Árna    biskups  í 
Skálholti 268 

143.  1289.     Bréf  Jörundar    erkibiskups  og  Árna  SkáUiolts- 
biskups  til  Runólfs  ábóta  í  Veri 268—269 

144.  [um  1290].     Skrá  nm  hvalskipti  milli  Rifs  og  Hella  í 
Digramúla  í  Kaldranalandi 269 

145.  [um  1290].     Prófentusamningr    þorbjarnar    prests    og 

Bjarna  ábóta  á  þingeyrum 269 — 270 

146.  [um  1290].    Alþingisdómr  um  .tveggja  missera  vinnu- 

menn 270 

147.  1290.  12—18.  Febrúar.     Lýsing   Jörundar  Hólabiskups 

og  Árna  Skálholtsbíssups  um  Jólagrið  í  Niðarósi 270 — 272 

148.  1290.    14.    Mai.      Réttarbót    Eiríks   konungs    Magnús- 

sonar  og  Hákonar  hertoga  um  Kristinrétt 272 — 275 

149.  1290.  29.  August.     Skipan  Jörundar  erkibiskups 275—278 

150.  1291.  9.  Marts.     Bréf  norrænt  er  getr  Jörundar  Hóla- 
biskups  og  Árna  Skálholtsbiskups .uuu>^  i  278 

151.  [1292].     Skipan  Árna  biskups  þorlákssonar  um  hjóna- 
vígslur,  helgihöld  og  kirkjuleiðslur  kvenna 279—280 

152.  1292.  13.  Júní.     Norrænn  landamerkjadómr,  er  nefnir 

.Jón  íslending* 280—281 

153.  1294.  2.  Júní.     Úrskurðr  Víga   lögmanns   í  Skíðu,   þar 

sem  ísenzkir  menn  eru  vottar 281 — 282 

154.  1294.  11.  Júní.     Úrskúrðr  áðrnefndr  endrnýjaðr  og  ís- 

lenzkir  menn  vottar 282 

155.  1294.  2.  Júlí.     Réttarbót  Eiríks  konungs  Magnússonar 

til  íslands 282—288 

156.  [1294.  2.  Júlí].     Byggingakapituli ^'S^ií^i'. . . .  288—289 


RÖD  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XIII 

157.  [1295].  Réttarbót  Eiríks  konungs  Magnússonar  um 
framfærslu  skyldmenna  ofl 289—298 

158.  [1295].     Alþingissamþykt  um  melrakkaveJðar 298—300 

159.  [1295].     Stofnunarskrá  Reynistaðarklaustrs 300—302 

160.  1296.  31.  Júlí.  Eiríkr  konungr  Magnússon  leyfir  Ham- 
borgurum  verzlun  í  öllu  ríki  sínu 302 — 304 

161.  [1296].    Rekaskrá  Hólastaðar  og  Möðruvallaklaustrs . .  304—314 

162.  [1296].  Samrekar  Jörundar  Hólabiskups  og  Sigurðar 
lögmanns  úr  Hlið 315—317 

163.  [1296].    Rekar  Hólastaðar  á  Tjörnesi 317—319 

164.  [1296].     Rekaskrá  Skinnastaðakirkju 320 

165.  [1296).     Rekaskrá  Munkaþverárklaustrs 320—322 

166.  1297.  1.  Febrúar.  Bréf  Bonifacius  páfa  VIII.  um  mál 
Jörundar  erkihiskups 322 — 323 

167.  1297.  2.   Mai.     Sættargerð  Eiríks  konungs  Magnússonar 

og  Árna  biskups  þorlákssonar  um  staðamál 323 — 325 

168.  1297.  23.  Júní.  Samningr  Jörundar  erkibiskups  og 
kórsbræðra  1  Niðarósi 325 — 328 

169.  [um  1300].     Formáli  fyrir  hjónavígslu 328—329 

170.  [um  1300].     Formáli  fyrir  lögveðslagning 329 

171.  [um  1300].     Formáli  fyrir  minni  Ólafs  konungs 329 

172.  [um  1300].     Skrá  um  Kristfé  í  Hvammi  í  Vatnsdal,  er 

Karl  hinn  auðgi  gaf 330 

173.  1300.  22.  Maí.     Norrænt  bréf  er  getr  íslenzkra  manna  330—331 

174.  [1302].  Vottorð  Bárðar  lögmanns  Högnasonar  og  Sturlu 
Jónssonar  um  Höskuldsey 331 — 332 

175.  1302.  28.  Janúar.    Norrænt  bréf,  er  Haukr  Erlendssou 

gefr  út 332 

176.  [1302.  11.  Júní].  Réttarbót  Hákonar  konungs  háleggs 
um  verzlun  útlendinga  í  norðrhluta  Noregs,  á  íslandi 

og  í  öðrum  skattlöndum 332 — 333 

177.  1302.    Sáttmáli  íslendinga  við  Hákon  konung  hálegg .  323—336 

178.  1302.  23.  Nóv.    Norrænt  bréf,  er  getr  Hauks  Erlends- 

sonar 336 

179.  1303.  27.  Maí.     Réttarbót    Hákonar   konungs    háleggs 

um  heitingar 336—339 

180.  1303.    11.    Október.    Réttarbót  Hákonar  konungs  há- 

leggs  um  skuldir  handgeinginna  manna 339 — 341 

181.  1803.  6.  December.    Norrænt  bréf  er  Haukr  Erlends- 

son  kemr  við 341—342 

182.  1305.  23.  Júní.  Réttarbót  Hákonar  konungs  háleggs 
um  Kristinrétt,  að  alþingi  sé  uppi  og  um  nokkrar 
breytingar  á  Jónsbók 342—345 


XIV  RÖÐ   OG   EFNl   BRÉFANNA. 

183.  [1305].     Bréf  Hákonar  konungs  háleggs  um  tíund  og 
afgjafir  helgidaga  veiða 345 — 347 

184.  [1306].    Réttarbót  Hákonar  konungs    háleggs    um    fé- 
lagsgerð  hjóna 347—349 

185.  1306.  10.  Apríl.    Norrænt  bréf,  er  getr  Hauks  Erlends- 

sonar 349-350 

186.  1306.  12.  Apríl.    Norrænt  bréf,  er  getr  Hauks 350 

187.  1306.  30.  Maí.    Norrænt  bréf,  er  Haukr  er  við  riðinn  350—351 

188.  1306.  6.  Júlí.     Skipan  Jörundar  erkibiskups 351—354 

189.  [1306].  20.  Júlí  [eða  1375].     Árnesingaskrá 354—357 

190.  1306.  21.  Júlí.    Norrænt  bréf,  er  Haukr  kemr  við 357-358 

191.  [1306].    Gilsbakkamáldagi 358—359 

192.  [1306].    Sæbólsmáldagi 360 

193.  [1307].     Krýsuvíkrmáldagi 360—361 

194.  [1307].     Vitnisburðr  um  reka  Garðakirkju  á  Álptanesi  361—362 

195.  1308.  22.  Júní.      Bréf   frá  Árna  Björgynjarbiskupi  til 

Árna  Skálholtsbiskups 362—363 

196.  [1309].     Réttarbót  Hákonar  konungs  háleggs  um  skyldur 

og  réttindi  klerka 363—366 

197.  1309.  5.  Apríl.    Norrænt  bréf,    er   getr  Auðunar  Þor- 
bergssonar 866-367 

198.  1309.  18.  September.     Norrænt  bréf,  er  getr  Hauks  . .  367 

199.  1309.  26.  December.     Réttarbót  Hákonar  konungs  há- 

leggs  um  að  sýslumenn  og  umboðsmenn  þeirra  geri  rétt  867—369 

200.  [um  1310].     Réttarbót  Hákonar    konungs    háleggs  um 
héraðsfleyg  mál 369—371 

201.  1310.  23.  Júní.     Réttarbót    um    lögþingi    (=  NgL.  III, 
88-90) 371 

202.  1310.  14.  Október.    Norrænn  dómr  Hauks 371—372 

203.  1311.  12.  Janúar.     Norrænt  bréf.  er  getr  Hauks 372 

204.  1311.  23.  Júní.    Vitnaleiðsla  Guðmundar  lögmannsum 

*':        landamerki  Reykja  í  Tungusveit 372—373 

205.  1311.     Skrá  um  skattbændr  á  íslandi 373—375 

206.  1312.  20.  Júní.      Norrænt    gjörningsbréf,    er    getr   um 
íslenzkan  varning 375 — 376 

207.  [1312].     Guðmundr  lögmaðr  úrskurðar  Þingeyraklaustri 

alla  veiði  í  Hópsós 376 

208.  1313.     Skrá  um  leigumála  á  jörðum  Viðeyjarklaustrs.  377 

209.  [1313].    Máldagi  Neskirkju  í  Selvogi 377—378 

210.  1313.  13.  Marts.      Norrænt    bréf,    er    getr    Hauks    og 
Auðunar  Þorbergssonar 378^379 

211.  1313.  5.  Apríl.    Norrænt  bréf,  er  getr  Hauks 379 


RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XV 

212.  1313.  2.  Maí,  Réttarbót  Hákonar  konungs  háleggs  um 
arftökur 379-386 

213.  1313.  10,  Júní.    Réttarbót   Hákonar   konungs   háleggs 

um  að  menn  sæki  lögþingi 386—387 

214.  1318.  1.  December.  Skipan  Eilífs  erkibiskups  ofl.  um 
páfatíund 387-390 

216.    1314.  14.  Júní.    Réttarbót  Hákonar  háleggs  til  íslands 

um  ýmsar  breytingar  á  Jónsbók 390 — 395 

216.  1314.    Réttarbót  Hákonar  konungs  háleggs  um  félags- 

gerð  hjóna 395 

217.  (1314.  1.  September].  Máldagi  Eyjólfstaðakirkju  á 
Völlum 396 

218.  [1314].  18.  Október.     Máldagi  Steinsholtskirkju 396—397 

219.  1315.  15.  Marts.  Norrænt  bréf,  er  getr  Auðunar  biskups  397 

220.  1315.  2.  Apríl.  Auðun  biskup  á  Hólum  staðfestir 
stofnunarskrá  Jörundar  Hólabiskups  fyrir  Reynistaða- 
klaustri 397-399 

221.  1315.  25.  Nóvember.    Réttarbót  Hákonar  konungs  há- 

leggs  um  bréfabrot 399—402 

222.  [1315].     Máldagi  Grjóteyrarkirkju  í  Andakíl 402—403 

223.  [1315].     Máldagi  Garðakirkju  á  Akranesi 403—404 

224.  [1315].     Máldagi  Eyrarkirkju  (í  Kjós) 404 

225.  1316.  23.  Júni.     Norrænt  bréf,  er  getr  Hauks 404 

226.  1316.  28.  Júli.    Réttarbót  Hákonar  konungs  um  Krist- 

inrétt 404—406 

227.  1316.  11.  December.     Norrænt  bréf,  er  getr  Hauks...  406 

228.  [1317].    Máldagi  Fellskirkju  í  Kollafirði 406-407 

229.  [1317].  27.  Júh'.     Máldagi    Kaldaðarneskirkju  í  Bjarn- 

arfirði 407 

230.  [1317].     Máldagi  Tungukirkju  í  Steingrímsfirði 407—409 

231.  1317.  6.  August.     Máldagi  Eyrarkirkju  í  Bitru 409-410 

232.  [1317].  13.  Október.     Máldagi  Ingjaldshólskirkju 410—411 

233.  1318.  28.  Marts.    Réttarbót  Hákonar  konungs  háleggs 

um  ættleiðingu  (Herjólfsréttarbót) 411 — 414 

234.  1318.  14.  Júní.    Norrænt  bréf,  er  getr  Hauks 414 

235.  1318.  26.  Júlí.    Norrænt  bréf,  er  getr  dóms  Hauks ...  414 

236.  1318.  28,  Júh.    Norrænt  bréf,  er  getr  Hauks 415 

237.  1318.  13.  December,     Réttarbót  Hákonar  konungs  há- 

leggs  um  rangindi  lénsmanna  ofl 415—420 

238.  1318,  eptir  Jól.    Norrænt  bréf,  er  getr  Hauks 421 

239.  [1318].      Réttarbót    Hákonar    konungs    [háleggs]    um 
nautnan,  lýsing  og  virðing  á  hrossum,  er  koma  í  haga  421 — 422 
[240—336.  1318.  Auðunarmáldagar  423—489], 


XVI  RÖÐ  OG   ÉFNl   BRÉFANNA. 

Sauðanesmáldagi 425 

Svalbarðsmáldagi 425—426 

Presthólamáldagi 426 

Hafrafellstuugumáldagi 426 

Skinnastaðamáldagi 426 — 427 

Garðsmáldagi 427—428 

Húsavíkrmáldagi 428 

Ásmáldagi  i  Kelduhverfi ;<!  .w/yi  428—429 

Reykjahliðarmáldagi ;f,!jví. . .  429—430 

Skútustaðamáldagi , ,  *  ií'.'-l'j .  430 

þverármáldagi  í  Laxárdal lAiSiq^íÍ 430  —  431 

Grenjaðarstaðamáldagi    • . « #  # 431 — 434 

Múlamáldagi Ah^'Ml ... 434—435 

Nessmáldagi  i  Aðaldal 435—436 

Staðarmáldagi  í  Kinn 436 

Helgastaðamáldagi. .-jyei«ili.lJWíííW«U«vlítí/5ii^:  436—437 

Einarsstaðamáldagi 437 

Lundarbrekkumáldagi 437 — 438 

Eyjardalsármáldagi 438 

Ljósavatnsmáldagi 438 — 439 

Hálsmáldagi  í  Fnjóskadal 439—440 

Illugastaðamáldagi 440 

Draflastaðamáldagi 440—441 

Flateyjarmáldagi  fyrir  Flateyjardal 441 

Grímseyjarmáldagi 441 — 443 

í*önglabakkamáldagi 443 — 445 

Grýtubakkamáldagi 445  —  446 

Höfðamáldagi  í  HÖfðahveríi 446 — 447 

Laufássmáldagi 447 — 448 

Svalbarðsmáldagi  á  Svalbarðsströnd 448 — 449 

Kaupángsmáldagi  í  Eyjaíirði 449 

Möðruvallamáldagi  í  Eyjafirði 449—450 

Núpufellsmáldagi  í  Eyjafirði 450 

Hólamáldagi  í  Eyjafirði 450 — 451 

Saurbæjarmáldagi  í  Eyjaíirði 461 

Djúpadalsmáldagi  v. ,  .í.U'í  .....  462 

Miklagarðsmáldagi  í  Eyjaíirði .......  ■.'[■'.\  .  '<\ . .  462 

Grundarmáldagi 452 — 463 

Hrafnagilsmáldagi s ...........  ^ . .  453 

Lögmannshlíðarmáldagi  .  .-11  vVl'.'ýi . .  vi'i-.  Wð?. *  453 — 454 

Glæsibæjarmáldagi 454 

Árskógsmáldagi . .  464—455 

Vallamáldagi  í  Svarfaðardal  .^'iy^.  v4Vii.  .^Vtt  465— 456 


240. 

1318. 

241. 

1318. 

242. 

1318. 

243. 

1318. 

244. 

1318. 

245. 

1318. 

246. 

1318. 

247. 

1318. 

248. 

1318. 

249. 

1318. 

250. 

1318. 

251. 

1318. 

252. 

1318, 

253. 

1318. 

254. 

1318. 

255. 

1318. 

256. 

1318. 

257. 

1318. 

268. 

1318. 

259. 

1318. 

260. 

1318, 

261. 

1318, 

262. 

1318. 

263. 

1318. 

264. 

1318. 

265. 

1318. 

•266. 

1318. 

267. 

1318. 

268. 

1318. 

269. 

1318. 

270. 

1318. 

271. 

1818. 

272. 

1318. 

273. 

1318. 

274. 

1318. 

276. 

1318. 

276. 

1318. 

277. 

1318. 

278. 

1818. 

279. 

1318, 

280. 

1318. 

281. 

1318. 

282. 

1318. 

^3. 

1318. 

284. 

1318. 

285. 

1318. 

286. 

1318. 

287. 

1318. 

288. 

1318. 

289. 

1318. 

290. 

1318. 

291. 

1318. 

292. 

1318. 

293. 

1318. 

294. 

1318. 

295. 

1318. 

296. 

1318. 

297. 

1318. 

298. 

1318. 

299. 

1318. 

300. 

1318. 

301. 

1318. 

302. 

1318. 

308. 

1318. 

304. 

1318. 

305. 

1318. 

306. 

1318. 

307. 

1318. 

308. 

1318. 

309. 

1318. 

310. 

1318. 

311. 

1318. 

312. 

1318. 

313. 

1318. 

314. 

1318. 

315. 

1318. 

316. 

1318. 

317. 

1318. 

318. 

1318. 

319. 

1318. 

320. 

1318. 

321. 

1318. 

322. 

1318. 

323. 

1318. 

324. 

1318. 

325. 

1318. 

KÖÐ   OG  EFN]   BRÉFANNA.  XVII 

Urðamáldagi  í  Svarfaðardal 456—457 

Tjarnarmáldagi  i  Svarfaðardal 457 

Upsamáldagi  á  Upsaströnd 457 — 458 

Hn'seyjarmáldagi 458 

Barðsmáldagi  í  Fljótum v:ni»y>i«  •  ,458 — 459 

Fellsmáldagi  í  Sléttuhlíð •«'»Msit!lí>M«  • .  459 

Málmeyjarmáldagi  á  Skagafirði  ....;>..■.'.■. v. .  459 

Höfðamáldagi  á  Höfðaströnd 459 — 460 

Hofsmáldagi  á  Höfðaströnd 460 

Miklabæjarmáldagi  í  Óslandshlíð 460 

þverármáldagi  í  Skagafirði 460 — 461 

Miklabæjarmáldagi  i  Blönduhlíð  461 

Víðivallamáldagi  í  Skagafirði 461 — 462 

Silfrastaðamáldagi . ,  ig  «<t>og^. .  jffffrt 462 

Flatatungumáldagi  : .  .j>.]^.-^rt  •■ 462 — 463 

Ábæjarmáldagi ,.  t^i,.  i,-* 463 

Hofsmáldagi  í  Skagafjarðardölum  , 463—464 

Goðdalamáldagi 464—465 

Mælifellsmáldagi 465 

Reykjamáldagi 465 — 466 

Máldagi  kirkju  í  Hólmi  í  Skagafirði 466 

Víðimýrarmáldagi 466  —  467 

Geldingaholtsmáldagi 467 

Ríprmáldagi 467 

Sjáarborgarmáldagi.:*(*i^.»H^í. 467—468 

Fagranessmáldagi 468 

Hvamsmáldagi  1  Laxárdal 468—469 

Hofsmáldagi  á  Skagaströnd . . ,. ,  « ,  k>i^ 469 

Spákonufellsmáldagi ; . .;, . ; 469—470 

Höskuldsstaðamáldagi 470 — 471 

Holtastaðamáldagi 471 — 472 

Bólstaðarhlíðarmáldagi 472 

Bergstaðamáldagi 473 

Blöndudalshólamáldagi 473—474 

Auðkúlumáldagi 474 

Svínavatnsmáldagi 474 

Hjaltabakkamáldagi 475 

Márstaðamáldagi 475—476 

Hvammsmáldagi  í  Vatnsdal 476 

Grímstungnamáldagi 476 — 477 

Undenfellsmáldagi 477 — 478 

Breiðabólstaðarmáldagi  í  Vatnsdal 478 

Víðidalstungumáldagi 478 


XVIIl  RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

326.  1318.     Ásgeirsármáldagi  . 478-479 

327.  1318.     Breiðabólstaðarmáldagi  i  Vestrhópi 479—480 

328.  1318.     Hólamáldagi  í  Vestrhópi 480 

329.  1318.     Tjarnarmáldagi  á  Vatnsnesi 480-481 

330.  1318.     Hvamsmáldagi  í  Miðfirði 481—482 

331.  1318.     Melstaðarmáldagi 482 

332.  1318.    Staðarbakkamáldagi    482—483 

333.  1318.     Gnúpsmáldagi  í  Miðfirði 483 

334.  1316.     Staðarmáldagi  1  Hrútafirði 483—485 

335.  1318.     Gunnsteinsstaðamáldagi 485 

336.  1318.    Munkaþverármáldagi 485—487 

337.  [1319].    Kærubréf   Norðlendinga   til   Noregs    konungs 

yfir  Auðuni  biskupi , 489 — 491 

338.  1319.  26.-28.  Júní.    Magnús  Eiríksson 'tekinn  til  kon- 

ungs  í  Sviþjóð  og  Noregi 491 — 492 

339.  [um  1320].    Skrá  um  hvalskipti  í  Víkum  á  Skaga.  .  .  492 

340.  [um  1320].  Bréf  Árna  Laurentíussonar  með  Dun- 
stanussögu 493 

341.  1320.  20.  Maí.  Vitnisburðr  um  tíundir  til  þingeyra- 
klaustrs 494—495 

342.  1320.  10.  Júní.     Bréf   Magnúss    konungs    Eirikssonar 

um  yfirgang  lærðra  manna  á  Islandi 495  —  496 

343.  [1320].    Bréf  íslendinga  um  sáttmála  við  Magnús  kon- 

ung  Eiríksson 496—498 

344.  1320.  9.  Júli.     Skipan  Eilífs  erkibiskups  hin  fyrsta  .  .  498-502 

345.  1321.  3.  Mai.  Bréf  Eilífs  erkibiskups,  er  býðr  Auðfinni 
Björgynjarbiskupi  að  vígja  Grím  biskupsefni  til  Skálholts  502 

346.  1321.  4.  Maí.     Norrænt  bréf,  er  getr  Hauks 502—503 

347.  1321.  16.  Maí.    Bréf  Auðfinns  Björgynjarbiskups  um  að 

hann  sé  skipaðr  til  að  vígja  Grím  biskupsefni  til  Skálholts  503 

348.  1321.  24.  Maí.     Bréf   Hákonar    Stafangrsbiskups,    þar 

sem  hann  kannast  við  að  hafa  feingið  Nr.  347    ....  503—504 

349.  1321.  24.  Júní.    Norrænt  bréf,  er  Haukr  kemr  við  .  .  504 

350.  1321.  28.  Júní.     Biskupseiðr  Grlms  Skútusonar    ....  504—505 

351.  1321.  28.  Júní.  Auðfinnr  Björgynjarbiskup  tilkynnir 
Eilífi  erkibiskupi  að  liann  hafi  vígt  Grím  Skútuson  til 
Skálholtsbiskups 505— 5( 

352.  [c.  1321— c.  1400].  Forsagnir  (sjö  að  tölu)  er  Skál- 
holtsbiskupar  hafa  haft  á  14.  öld     506—510" 

353.  1322.  18.  Marts.     Norrænt  bréf,  er  getr  Hauks    ....  510 

354.  1323.  20.  Febrúar.  Eilífr  erkibiskup,  Jón  biskup  í 
Skálholti  ofl.  skipa  um  rikisstjórn  í  Noregi  meðan 
Magnús  konungr  er  ómyndugr 510 


RÖÐ  OG   EFNI   BRÉFANNA.  XTX 

355.  [1323—1348].  Skipan  þeirra  Eilífs  erkibiskups  og  Jóns 
Skálholtsbiskups,  eða  skipan  Eilífs  hin  mikla 510 — 574 

356.  [1324  eða  fyrr].  Bréf  Bergs  ábóta  Sokkasonar  með 
Nikulássögu  erkibiskups 574 — 575 

357.  [1324].     Staðarmáldagi  í  Súgandafirði 575—576 

358.  [1324].     Otrardalsmáldagi 576 

359.  [1324].    Garpsdalsmáldagi.  . 576-577 

360.  [um  1325].     Sygnaskarðsmáldagi 577-578 

361.  1325.  25.  Júní.  Eiðfestr  vitnisburðr  um  veiði  Sygna- 
skarðskirkju  í  Gljúfrá 578—579 

362.  1326.  fyrir  9.  Marts.    Bréf  Jóns  biskups  Haldórssonar 

til  Laurentíuss  Hólabiskups 579 

363.  1326.  6.  Maí.  Samningr  Laureutíuss  biskups  á  Hólum 
og  Guðmundar  ábóta  á  þingeyrum  um  tíundamál 
klaustrsins ^  ^  ^  .  .  .  .  579 — 581 

364.  1326.    Holtsmáldagi  undir  EyjafjöUum    .  Av^tuS  ...  581 

365.  1326.  20.  Júh'.     Bannsakabréf    Jóns   biskups  Haldórs- 

sonar 582—594 

866.    [1326].    Alþingissamþykt  um  helgihöld 594-595 

367.  [1326].     Skriptaboð  Jóns  biskups  Haldórssonar 596—606 

368.  1326.  29.  August.     Bréf  Jóhannes  páfa  XXH.  til  bisk- 

upa  á  Norðrlöndum  um  hjálp  gegn  guðleysingjum .  .  .  606 — 608 

369.  1326.  29.  August.    Bréf  sama  páfa  samskonar  efnis.  .  608—609 

370.  1326.  30.  August.  Bréf  sama  páfa  til  meðmæla  með 
legátum  sínum  til  Norðrlanda 609—611 

371.  [1326].    Skipan  [Jóns  biskups  Haldórssonar]  um  guð- 

sifjar    611 

372.  [1326].     Skipan  [Jóns    biskups  Haldórssonar   og  Laur- 

entíuss  Kálfssonar]  um  páfatíund 611—612 

373.  1326.  27.  Október.    Skipan  Jóns  biskups  Haldórssonar 

um  hvaltíund , 612—614 

374.  [1327].    Kirkjubólsmáldagi  í  Langadal 615 

375.  [1327].     Ögrsmáldagi 615—616 

376.  [1327].    Eyrarmáldagi  í  Seyðisfirði 616 

377.  [1327].     Hólsmáldagi  í  Bolungarvík 616—617 

378.  [1327].     Árnessmáldagi  í  Trékyllisvík 617 

379.  [1327].    Umboðsbréf  Jóns    biskups    Haldórssonar   um 

reka  Árnesskirkju  og  Skálholtsstaðar  á  Ströndum  .  .  .  618 

380.  [1327].    Rekaskrá  Vatnsfjarðarkirkju 618—621 

381.  1327.  22.  August.  Rekaskrá  Skálholtsstaðar  á  Horn- 
ströndum 621 — 623 

382.  1327.  1.  September.  Skipan  Eilífs  erkibiskups  hin  þriðja  623-633 
388.    1827.  27.  September.     Sælingsdalstungumáldagi  ....  633—634 


XX  RÖD  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

384.  [1327].     Skarðsmáldagi  á  Skarðsströnd 634—636 

385.  [1327].     Vitnisburðr  um  tíundir  af  Fagrey    til  Skarðs 

á  Skarðsströnd 636 

386.  [1327].     Staðarfellsmáldagi 636—637 

387.  1327.     Skipanir  ýmsra  biskupa 637—641 

388.  [1329].  Orskurðarbréf  Guðmundar  lögmanns  Sigurðar- 
sonar  um  rekamörk  milli  Hornafjarðar  og  Hjörleifs- 

höfða 641—642 

389.  1329.  9.  Maí.  Staðfesting  Eilífs  erkibiskups  á  samningi 
þeirra  Laurentíuss  biskups  og  Guðmundar  ábóta  um 
tíundamál  þingeyraklaustrs 642 — 644 

390.  1329.  29.  Júni.  Norrænt  gjörningsbréf,  er  getr  um  ís- 
lenzkan  varning 644 — 645 

391.  1329.  4.  Júlí.  Réttarbót  Magnúss  konungs  um  vað- 
málagerð 645—646 

392.  1329.  2.  August.    Norrænt  bréf,  er  getr  Hauks    ....  646 

393.  1329.  25.  Nóv.     Norrænt  bréf,  er  getr  Hauks 646—647 

394.  [um  1330].  Bréf,  liklega  frá  biskupi  eða  ábóta  til 
ónafngreinds  manns    um  fjárstyrk  til  fátækra  skyld- 

menna 647—648 

395.  1330.  7.  Janúar.  Réttarbót  Magnúss  konungs  um  skuldir 
íslendinga  við  austræna  kaupmenn 648 — 649 

396.  1330.  2.  Júlí.     Norrænt  bréf,  er  getr  Hauks 649 

397.  1330.  5.  Júlí.    Bréf  að   Guðmundarstaðir    eru    teknir 

undir  Munkaþverárklaustr 649—650 

398.  [1330].     Búðardalsmáldagi 550—651 

399.  1330.  12.  December.  Réttarbót  Magnúss  konungs 
Eiríkssonar  um  fals  á  varningi 651 — 652 

400.  [c.  1330—1360].     Forsagnir,  sem  eiga  við  Jónsbók  og 

hafa  tíðkazt  á  14.  öld  (19  að  tölu) 653—661 

401.  [1331].     ViUingaholtsmáldagi 661 

402.  [1331].     Hofsmáldagi  í  Gnúpverjahrepp 662 

403.  [1331].    Gnúpsmáldagi  í  Gnúpverjahrepp 662—663 

404.  [1331].     Steinsholtsmáldagi 663 

405.  [1331].    Hrunamáldagi 664-666 

406.  [1331].    Reykjadalsmáldagi 666 

407.  [1331].     Tungufellsmáldagi 666-667 

408.  [1331].    Haukadalsmáldagi 667—668 

409.  [1331].     Bræðratungumáldagi 668—669 

410.  [1331].     Torfastaðamáldagi 669-670 

411.  [1331].     [Austr-jHh'ðarmáldagi 670 

412.  [1831].     Gaulverjabæjarmáldagi 671—672 

413.  1332.  2.  Apríl.    Hrísamáldagi  í  Helgafellssveit 672—673 


RÖÐ   06  EFNI  BRÉFANNA.  XXI 

414.  1332.  11.  Sept.     Norrænt  bréf,  er  getr  Hauks 673 

415.  [1332].     Kaupbréf  Egils  biskups  fyrir  Skálá  og  Frosta- 

stöðum 673-674 

416.  [1332].  Vitnisburðr  Einars  prests  Hafliðasonar  um 
ábyrgð  Brands  bónda  frá  Höfða  um  lagariptingar  á 
Frostastöðum 674—675 

417.  [1332].     Samþyktarbréf  þórörnu    konu    Arnórs    frosta 

um  sölu  á  Frostastöðum 675 

418.  [1332].  Máldagi  Skógakirkju  undir  EyjafjöUum   ....  675—677 

419.  [1332].    Hólamáldagi  undir  EyjafjöUum 677—678 

420.  [1332].     Borgarmáldagi  undir  EyjafjöIIum 678 

421.  [1332].    Miðbælismáldagi  undir  Eyjafjöllum 678—679 

422.  [1332].     Steinamáldagi 679—680 

423.  [1332].     Holtsmáldagi     680-682 

424.  [1332].     Ásólfsskálamáldagi 682 

425.  [1332].    Dalsmáldagi  undir  Eyjafjöllum 682-683 

426.  [1332].    Merkrmáldagi  undir  EyjafjöIIum 684 

427.  [1332],    Krossmáldagi  í  Landeyjum 684-685 

428.  [1332].    Ámúlastaðamáldagi 685 

429.  [1332].     Eyvindarmúlamáldagi 686 

430.  [1332].     Teigs  máldagi  i  Fljótshlíð 686—687 

431.  [1332].     Breiðabólstaðarmáldagi  í  Fljótshlíð 687—689 

432.  [1332].     Stórólfshvolsmáldagi 689—690 

433.  [1332].     Skúmstaðamáldagi 690 

434.  [1332].     Oddamáldagi 690-692 

435.  [1332].     Gunnarsholtsmáldagi  .  .  .v  ..»„■. 692 

436.  [1332].    Keldnamáldagi :*nA.  ^n. 692—693 

437.  [1332].    Eystra-Skarðs  máldagi 693 

438.  [1332].    Næfrholtsmáldagi 694 

439.  [1332].     Leirubakkamáldagi .  694 

440.  [1332].     Klofamáldagi  á  Landi 695 

441.  [1332].     Ytra-Skarðsmáldagi 695—696 

442.  [1332].    Stóru-Vallamáldagi 696—697 

443.  [1382].     Snjallshöfðamáldagi 697 

444.  [1332].     Árbæjarmáldagi  í  Holtum 697—698 

445.  [1332].     Kálholtsmáldagi 698-699 

446.  1333,     Máldagi  Kirkjubóls  1  Skutilsfirði 699—700 

447.  1333.  1.  Sept.     Eyrarmáldagi  1  Skutilsfirði 700 

448.  1334.  15.  Maí.     Norrænt  bréf,  er  getr  Hauks  Erlends- 

sonar 701 

449.  [1334],  Formáli  fyrir  umboðsbréfi  handa  presti  að  mæta 

fyrir  erkibiskupi  í  Niðarósi  fyrir  hönd  Hólabiskups  .  .  701—702 

450.  1334.  22.  Sept.     Skipan  Páls  erkibiskups  hin  fyrsta.  .  702-707 


XXII  RÖÐ   OG   EFXI  BRÉFANNA. 

451.  [um  1336].     Vitnisburðr  um  Lón  og  Daðastaði 707—708 

452.  [um  1336].    Afhending  staðarins  í  Kirkjubæ  i  Hróars- 

tungu 708-709 

453.  1336.  19    Júlí.     Skipan  Páls  erkibiskups  hin  önnur  .  .  709—714 

454.  [1337].  Bréf  fyrir  hálfu  Akranesi  og  hálfu  Hólalandi, 
jörðum  Helgafellsklaustrs 714 

455.  [1337].     Kærubréf  bræðra  af  prédikarlifnaði,    er    getr 

Árna  Laurentíussonar 715—716 

456.  1337.  10.  Júli.  Lögmannsúrskurðr  um  landamerki  Sæl- 
ingsdalstungu  og  Leysingjastaða 716 — 717 

457.  1337.  27.  Júh'.  Kvittunarbréf  fyrir  Pétrspeningum  frá 
Skálholtsbiskupsdæmi 717 — 718 

458.  1337.  30.  August.     Samningr  Magnúss  konungs  Eiríks- 

sonar  og  Páls  erkibiskups  um  dóma  í  andlegum  málum  718—720 

459.  [1337].  Bréf  Hákonar  Björgynjarbiskups  til  Jóns  Skál- 
holtsbiskups  Haldórssonar 720 — 721 

460.  [1338].  Norrænt  bréf.  er  getr  Jóns  biskups  Indriðasonar  721 

461.  1388.  24.  Febrúar.     Norrænt  bréf.  er  getr  íslandsfara  721-722 

462.  1338.  26.  Marts.    Verndarbréf  Magnúss  konungs  Eiríks- 

sonar  gefið  Jóni  biskupi  Haldórssyni 722 — 723 

463.  1338.  14.  Júní.     Bréf  Hákonar    Björgynjarbiskups    til 

Jóns  biskups  Haldórssonar 723 — 724 

464.  [1338].  5.  Dec.  Bréf  Hákonar  Björgynjarbiskups  um 
veikindi  Jóns  biskups  Haldórssonar .  724—725 

465.  1339.    Afhending  Sauðanesskirkju  á  Langanesi    ....  726 

466.  1339.  24.  Júní.     Gjafabréf  Arngerðar  þorgilssdóttur  til 

Einars  Gilssonar  og  Arnfríðar  dóttur  sinnar 726 — 727 

467.  [um  1340].    Skuldareikningr  nokkur 727 

468.  [um  1340].  Skrá  um  Giljárreka  og  lleiri  reka  þing- 
eyraklaustrs y^eiiífiíi; 727-^728 

469.  1340.  22.  Febrúar.  Dómr  um  tíundargjalds  skyldu  ís- 
landsfara 728-729 

470.  1340.  27.  Apríl.  Sam.ningr  Egils  biskups  og  Glaumbæj- 
ar-Rafns  um  landamerki  þverár  og  fleiri  jarða  í 
Skagafirði 729—780 

471.  [1340].  26.  Júní.     Bréf  Hákonar  Björgynjarbiskups  til 

Jóns  biskups  Indriðasonar  um  bróður  þorvald  frá  Viðey  730  —  731 

472.  [1340.  26.  Júní].  Bréf  hins  sama  til  hins  sama  um 
þórarinn  málara  Eiríksson 731 — 732 

473.  1340.  26.  Júní.    Meðmælabréf  Hákonar  Björgynjarbisk- 

ups  með  þórarni  málara  Eiríkssyni 732 

474.  1340.  3.  August.  Samningr  Árna  bónda  á  Borg  og 
Bjarnar  ábóta  á  þingeyrum  um  Melasand    ....,.,  732—733 


RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XXllI 

476.  1340.  17.  December.  Samningr  Jóns  biskups  Indriða- 
sonar  og  Bjarna  bónda  Guttormssonar,  þar  sem  Bjarni 
leggur  fjórðung  Úskálalands  til  Skálholtsstaðar 733—734 

476.  [1340].     Reynistaðarklaustrsbréf   um    tuttugu  hundruð 

1  rekpörtum  á  Skaga  .  .  . 734 — 735 

477.  [1340].  Vottorð  Bjarnar  ábóta  áþingeyrum  um  sama  efni  735—736 

478.  [1340].     Snóksdalsmáldagi  Jóns  biskups  Indriðassonar  736 

479.  1340.    Máldagi  þykkvabæjarklaustrs 737—740 

480.  [1350].    Höfðabrekkumáldagi - 741 

481.  [1340].     Reynismáldagi 741—742 

482.  [1340].    Dyrhólmamáldagi 742 

483.  [1340].     Sólheimamáldagi 742-743 

484.  1341.  30.  Apríl.  Úrskurðr  um  landamerki  þverár  í 
Skagafirði  og  fleiri  jarða 743 — 746 

485.  1341.  24.  August.  Bréf  Hákonar  Stafangrsbiskups  til 
ívars  Ögmundarsonar  um  útgerð  bússu  sinnar  til  ís- 

lands  og  fl , 746-747 

486.  1342.  18.  Jan.    Páll  erkibiskup  stefnir  til  biskupaþings 

1,  August  og  að  þá  eigi  að   vígja  Jón  Skálholtsbiskup  747 — 748 

487.  [1342.  Aug.].  SkipanPáls  erkibiskups  íNiðarósihinþriðja  748—764 

488.  1342.  11.  Dec.  Réttarbót  Magnúss  konungs  um  sýslur  ofl.  764—766 

489.  1343.  4.  Jan.  Rekasölubréf  Benedikts  Kolbeinssonar  og 
Kolbeins  sonar  hans  til  Reynistaðarklaustrs 766 — 767 

490.  [1343].     Samþyktarbréf  Kristínu  abbadísar  uppá  áðr- 

nefnt  rekakaup  Reynistaðarklaustrs 767 

491.  [1343].  Hofsmáldagi  í  Álptafirði 768 

492.  [1343].  Stafafellsmáldagi  í  Lóni 768—769 

493.  [1343].  Hofsfellsmáldagi 769-770 

494.  [1343].  Borgarhafnarmáldagi 770—771 

495.  [1343].  Máldagi  Kálfafellsstaðar  i  Hornafirði 771 

496.  [1343].  Breiðabólstaðarmáldagi  í  Fellshverfi 772 

497.  [1343].  Breiðármáldagi  í  Öræfum 772—773 

498.  [1343].  Hnappavallamáldagi  í  Öræfum 773-774 

499.  [1343].  Hofsmáldagi  í  Öræfum 774-775 

500.  [1343].  Rauðalækjarmáldagi  í  Litlahéraði 775-777 

501.  [1343] .  Lómagnúpsmáldagi 777—778 

502.  [1343].  Kálfafellsmáldagi  í  Fljótshverfi 778—780 

503.  [1343].  Kirkjubæjarklaustrsmáldagi 780—782 

504.  [1343].     Skálarmáldagi  á  Síðu 782—783 

506.    [1343].    Búlandsmáldagi  í  Skaptártungu 783 

506.  [1343].  Svínadalsmáldagi  1  Skaptártungu 784 

507.  [1343].  Ásamáldagi  i  Skaptártungu 784—785 

508.  [1344].  Skrá  um  reka  þá,  er  Jón  biskup  Sigurðarson 
5i  til  Skálholtsstaðar  fyrir  Hornströndum 785 


XXIV  RÖÐ  OG   EFNI   BRÉFANNA. 

509.  1344.     Sauðanessmáldagi  Orms  biskups 785—786 

510.  1344.  5.  Sept.  Vígslumáldagi  Alviðrukirkju 786—787 

511.  [um  1345].  Réttarbót  Magnúss  konungs  um  skuldir 
landsmanna  við  Björgynjarkaupmenn 787 — 788 

512.  1345.  21.  Apríl.  Kaupbréf  Orms  Hólabiskups  fyrir  Mikla- 

garði  í  Eyjafirði  af  Munkaþverárklaustri 788—789 

513.  1345.  26.  Júlí.  Skipan  Jóns  biskups  Sigurðarsonar.  .  .  789—831 

514.  [1346].  Gjafabréf  Grims  lögmanns  þorsteinssonar  til 
Viðeyjarklaustrs  fyrir  reka  fyrir  Hraunslandi  í  Grindavík  831 — 832 

515.  [1346].     Sandamáldagi  í  Dýrafirði 832 

516.  [1346].     Hvamsmáldagi  í  Norðrárdal 833 

517.  1346.  10.  Marts.  Verndarbréf  Magnúss  konungs  handa 

Ormi  biskupi  og  Hólakirkju 833—834 

518.  1346.  28.  Marts.  Ormr  biskup  kaupir  Enni  í  Refasveit 
með  veiði  í  Blöndu  af  þorsteini  Kolbeinssyni  fyrir 
Tungunes  á  Ásum 835 

519.  1346.  7.  Okt.  GjafabréfOrmsbiskups  til  þingeyraklaustrs 

fyrir  jörðunum  Hjaltabakka  og  Klifum    835 — 836 

520.  [1346 — 1349].  Skipan  Árna  erkibiskups  Einarsonar  1 
Niðarósi 836—844 

521.  1347.  15.  Júlí.  Testamentisbréf  Magnúss  konungs  og 
Blaunku  drotningar 845 

522.  1349.  15.  18.  eða  20.  Febrúar.  Réttarbót  Magnúss  kon- 
ungs,  er  bannar  útlendingum  verzlun  í  skattlöndum 
konungs  og  norðrhluta  Noregs 845—846 

523.  1349.  15.  Maí.  Vitnisburðr,  að  Tunga  í  Blöndudal  eigi 
torfskurð  í  Ytri-Laungumýri 846 — 847 

524.  1349.  18.  August.     Bréf  Clemens  páfa  VI.  um  jubilár 

1  Rómaborg  1350 847—848 

525.  1349.  23.  August.    Vitnisburðr,    að  staðrinn  á  Helga- 

felli  eigi  alla  veiði  1  Straumfjarðará 848 — 849 

526.  [um  1350].  Samningr  Snorra  og  Hauks  um  Keflavíkrreka  849—850 

527.  [tim  1350].  Landamerki  Yztu-Garða  í  Staðarsveit  ...  850 

528.  1350.  1.  Jan.  Máldagi  þykkvabæjarklaustrs.  Falsbréf  851— 856 

529.  1350.  2.  Júní.     Utanstefningarbréf   Magnúss    konungs 

til  Norðlendinga , 856—858 

580.    1350.  28.  August.     Vidimus  af  Nr.  161 858 

531.  1350.     Bréfságrip  um  Héöara-Lón  á  Snæfellsnesi  .  .  .  858 

532.  [1350].     Fylkjatal  undir  Noregs  fjárhirðslu 859 

533.  [1350].    Réttarbót  Magnúss  konungs  um  lausamenn.  .  859 — 860 


DIPLOMATARroM  ISLANDICUM. 


1.  í  Júní  1253.  á  alþíngi. 

Alíingissamþykt  um  það,  hvort  ráða  skuli  guðs  lög  eða  lands 
]ög  þar  er  þau  greinir  á. 

þetta  samþyklarágrip  er  tekið  upp  í  Kristinrétt  Arna  biskups 
(kap.  9.  Thorkelínsútg.  bls.  54  —  56).  Hér  er  prentað  eptir  hinni 
ágætu  skinnbók  Brynjólfs  biskups,  61.  kgl.  s.  Nr.  3270.  4to  bls. 
12  (skr.  um  1320)  og  borið  saman  við  aðra  gdða  skinnbók  í 
sama  safni  Nr.  3269  A  4to  bls.  180  (skr.  um  1360).  Hafa 
þær  báðar  ártalið  eins  og  hér  er  sett  og  ber  það  heim  við  Flateyj- 
arannál  og  Arna  biskups  sögu  kap.  29  (Bps.  I,  720)  og  mun 
það  því  rétt  vera.  Annars  telja  sum  handrit  að  samþyktin  sé 
frá  1243  (IBfél.  215  A  4to  fol.  48  b),  1244  (AM.  152.  4to), 
1252  (AM.  153.  4to)  eða  1256  (AM.  161  4to).  Sumstaðar 
finst  þessi  klausa  í  skjalabókum  frá  17.  öld  sem  sérstök  grein 
(t.  a.  m,  í  IBfél.  315.  4to  A  og  B.) 

Guds  l0g  og  lands  lag  Anno  1253^). 
I>at  var  Iðgliga  jatað  ok  fullkomliga  staðfest  á  jslandi  at 
þar  sem  á  greindi  Guðs  Iðg  ok  landz  laug  þa  skulu  Guðs  Iðg 
raða.    þa  er  liðit    var  fra  hingat  burð  várs  herra  jeshu  christi 
þushundrat  vetra  ok.  cc.  1.  ok  iij.  vetr. 


2.  [1263]. 

Skrá  um  landamerki  Hafralækjar,  Garðs,  Skriðu  og  ýmsra  fleiri 
jarða  i  fingeyjarsýslu. 

þessi  skrá  er  rituð  með  krappri  og  ekki  vel  greinilegri  hendi 
frá  15.  öld  á  fremri  hlið  skinnblaðs  eins  í  AMagn.  Nr.  276.  4toj 

')  skrifað  á  spássiu  i  3269  A  með  bendi  frá  17.  öld. 

Dipl.  Isl.  II.  B  1 


LANDAMERKJASKRÁ.  1263 

á  hinni  hliðinni  byrjar  rekaskrá  Hólastaðar  frá  1374  (frumrit). 
Afskript  þaraf  er  meðal  afskripta  Árua  V,  23  Nr,  1.  Afskript 
finst  og  í  Svartskinnu  (MSteph.  27.  4to  bls.  457—61)  með  hendi 
Benedikts  lögmauns  |)orstein8Sonar  eptir  afskript  frá  1705afÓiafs- 
máldaga;  kallast  skráin  hér:  "Máldage  og  Landamerkia  Bref  fyrer 
Garde  jAdaldal«  Aptan  við  stendr:  •  J)etta  framann  og  ofannskrifad 
var  samann  lesed  vid  máldaga  bök  Hr  Ölafs  og  er  henne  samhlioda 
til  merkefs  Hoolum  i  Hialltadal  d.  18.  Maij  Anno  1705. 
Jon  Einarfson.  Gudmundur  Eirekfson». 

Jón  Sigurðsson  hefir  viljað  heimfæra  þessa  skrá  til  *c.  1270» 
En  sjálf  skráin  segir  til  þess  að  landamerkiu  væri  «tjáð  Ásgrími 
þorsteinssyni  þá  er  hann  bjó  á  Grenjaðarstöðum  eptir 
þverárf und.B  |)verárfundr  varð  19.  Júlí  1255  og  féll  þar 
Eyjólfr  ofsi  bróðir  Ásgríms  fyrir  þeim  þorvarði  þórarinssyni, 
þorgilsi  skarða  og  Sturlu  |)órðarsyui.  Hrnkku  þeir  þá  vestr  á 
sveitir  og  til  VestQarða  Rafn  Oddsson  og  Asgrímr,  því  að  þá 
var  ríki  þeirra  þrotið  nyrðra.  Asgrímr  átti  bú  í  Hvammi  í 
Vatnsdal  og  mun  hafa  setið  þar  eptir  að  sætt  komst  á  með  I)or- 
gilsi  þá  er  hann  eigi  var  með  Rafni,  og  hefir  hann  því  ekki  á 
þessu  tímabili  haft  bú  á  Grenjaðarstöðum.  1261  fer  hann  utan 
og  geingr  suðr  til  Róma,  en  kemr  út  aptr  1262  og  hefir  þá 
bréf  Einars  erkibiskups  fyrir  Grenjaðarstöðum,  að  honum  væri 
skipaðr  staðrinn,  og  fór  hanu  að  búa  þar  um  vorið  1263  (Sturl. 
Oxf.  II,  259  —  260).  Skráin  er  því  ekki  eldri  en  frá  því  ári. 
1280  hefir  Asgrímr  sýslur  á  Suðrlandi  og  er  þá  auðsjáanlega 
búinn  að  vera  þar  um  hríð  (svo  sem  fimm  eða  sei  ár),  og  hefir 
hálfgert  flæmst  suðr  og  verið  þar  fyrst  á  snærum  Arna  biskups. 
Skráin  er  því  ekki  yngri  en  c.  1275.  Mér  þykir  líklegast  að  hún 
sé  eiumitt  frá  sumrinu  eða  haustinu  1263,  þvf  að  það  er  harla 
líklegt  að  Asgrímr  strax  er  hann  var  seztr  að  á  Grenjaðarstað 
hafi  gert  gangskör  að  því  að  fá  skýlaus  landamerki  þar  i  dain- 
um  og  að  fá  rétt  og  refjalaust  að  vita  réttindi  og  ítök  staðarins. 
það  virðist  reyndar  vera  tekið  nokkuð  undarlega  til  orða  þar  sem 
í  skránni  stendr  eptir  þverárfund,  því  að  af  því  skyldi  maðr 
halda,  að  þetta  hefði  verið  rétt  að  segja  strax  eptir  fundinu,  eo 
1263  eru  liðin  8  ár  frá  því  hann  varð.  Manni  gæti  því  dottið  í 
hug  að  hér  væri  átt  við  þann  þverárfund,  ef  þverárfund  skyldi 
kalla,  er  Asgrímr  reið  við  tíunda  mann  til  þverár  í  Laxárdal 
haustið  eða  öndverðan  vetr  1254  og  handhjó  Jón  son  Eyjólfs 
prests  Svalberðings  (Sturl.  Oxf.  II,  186-87),  en  það  mun  þó 
ekki  eiga  svo  að  skilja,  því  Asgrímr  settist  ekki  á  Grenjaðarstað, 
eptir  þann  fund,  heldr  fór  hann  til  Eyjafjarðar  og  var  með  Rafni 
og  Eyjólfi,  jfmist  á  Grund  eða  Möðruvöllum.  þessi  skrá,  sem 
hér  fer  á  eptir  virðist  einungis  vera  partr  úr  þeirri  alsherjar 
landamerkjaskrá  fyrir  Laxárdal,  er  Ásgrími  var  tjáð.  Seinustu 
grein  skrárinnar  er  seinna  viðbætt  (svo  sem  1270 — 1280  eða 
þar  um  bil). 


1263  LANDAMERKJASKEÁ.  3 

í>esse  [eru]')  landa  mork^)  millum  gardz  oc  hafra  lækiar. 

^ardr  sa  er  geingur  vpp  j*^)  gnupin  j  þann  hinn  micla  gard 

er  geingur  ofan  eppter  heidi  oc  fram  aa  stein  hinn    mikla    oc 

fra    steininum   þeim    er    vestan  stendr  vnnder  gnupínum  liggr 

gardr  fram  aa  hraunit  sva  sem  gerda*)  ma  þa  eru  nidur  lagder 

ij  steinar  aa  einn  hamar  klett  oc   enn   ij   j  audrum  stad  sion- 

hending  þadan   þa  er  enn  gardr  fram  j  sikit  er  Raunit  þrytur. 

I>etta  eru  landa  mercki  miilum  gardz  oc  skridu 

fra  gardi   hinum  mýkla  oc  fram  j  ægisidu  sik*)  Rædur  þa 

lækur  ofan  til  Ruðuholms^)  oc  þadan  ofan  til  gardzenda  þess  er 

fram  liggur  at  flioti  Rædur  þa  gardrin  medan    hann    vínzt   en 

sionhending    þadau    vpp   j    vordu   er   stendur   aa  sandinum   oc 

Rædur   þa  arnar  grof  er  hun  tekur  til  firi  austan  hakletta  vpp 

med  arnar  stig  þar  til  er  kemr  j  helii')  gautu  af  vordu  holi  sion- 

hending   vpp   j    uitnis    klett  þar   er  Reistur  vpp  steinn  vestan 

under  klettinvm  oc  borit  under  griot  ath  ei  skuli  siga  j  land- 

nordr  a  þeim  hinum  meira   klett  er  lagdr  ein[n]  steirn  litill  er 

sionhending  þadan  austur  j   eingiklett    þa  Rædur   gardr   sa    er 

liggr  firi    austan   eingiar   heim    at  tungardi  er  þadan  tungardr 

allt  til  gerdis  tiarnar  manna^)  þadan  sami  gardr  austur  at  dal 

gotu  Raða  þa  gotur  med  vordum  sudr  til  motz  vid   hafra   læk 

þar  sem  furr  var  til  marcks  sakt. 

Ellifu  eru  vordr  firi  ofan  arnar  grof[en.  v.  firi  nedan^)  oc 
er  hrisvarda  fýrst. 

I>esse  er[u]  jarda  mork  millum  gardz  oc  hellu. 

sa  gardr  er  iiggr  firi  vestan  eingiar  vpp  med  gotum  allt  at 
tiarnargardi  hier  æ.  gardr  firi  vestan  en  tiorn  fyrer  austan.  þo  at 
þat  se  sumt  tungardr  [nu  er  vatnagardr^")  afaustur^*)  tungardi  oc 
gengur^^)  fram  j  hafra  læk  en  fra  lækinum  stefner  vppj  nup  oc 
skulu  tiarnar  menn  burder  fa  juatzhlid  jafn  fram  gardzmonnum 
þuiat  þeir  þurfa   ei  sidr  vatna  en  gardz  menn  aa  eingiar  sinar 

gardz  menn  skulu  Raða  vpptekt^^)  vatnanna 

aungua  eiga  tiarnar  menn  beit  [sudur  [firi]**)  gardþanner 
geingur  af  dalgotum 

')  sl.  276,  V  23;  b.  v.  27.  =")  merke,  27.  =")  a,  27.  *)  girda,  27. 
*)  sjke,  27.  «)  Rauduholms,  27.  '')  helln,  27.  «)  ná  má(!)  27.  ')  [sl. 
27.  •°)  [sl.  27.  ")  þannig,  skbl.  •=*)  liggnr,  27.  '^)  npptekiu,  27. 
")  [vidur  þar  j,  27.  1* 


4  LANDAMERKJASKRÁ.  1263. 

sambeit  er  millum  gardz  oc  hafralækiar  vpp  á  dalín 

prardz  meDn  eiga  lamba  Regstur  a  huams  heidi  at  atta- 
tigum^)  edr  meir  ef  þarf 

gardr  a  .iii.  tolf  fedminga  skurd  j  botar^)  land  oc  fae  sa 
skip  til  flutnings  lombum  oc  torfinu  er  j  bot  byr 

gardz  menn  eiga  oc  torfskurd  j  bruar  land  oc  gelldfiar 
Rextur  i  kalfagrufur^)  j  vikur  sem  þarf 

þesse  eru  jtok  j  gardz  land 

hrishogg  vr  kinn  til  nichulas  kirkiu  j  stadarhoUt 

tiarnar  menn  eiga  viij  vikna  verk  vpp  Él  vollu  ef  alslægt 
er  marck  tak  þeirra  oc  aungua  jord  under 

ecki  skulu  tiarnar  menn  leingra  sudr  uinna  en  dælld  þa  er 
kaullut  er  flautu*)  ker 

gardz  menn  skulu  hallda  vatna  gard  huorum  tueggia  megin 
lækiarins  en  tiarnar  menn  oc  gardz  menn  merkigardinum  fra 
tiarnar  gardi  svo  langt  sem  gengr  ofan  at  kerinu'^) 

tiarnar  menn  skulu  hailda  garda^)  j  miUum  gnups  valla  oc 
eingia  sinna. 

gardr  á  gnups  woUu.    alia 

eingi  klettur  skal  Rada  eingia  marcki  oc  varda  su  sem 
stendr  vppi  aa  gnupi  oc  sa  klet[tjur  er  þar  stendr  at  sionhend- 
ingu  millum  hornteigs  [oc  kletta  teigs  oc  hagslægiur'^)  oc 
steckiar  mo  eiga  gardz  menn 

tiarnar  menn  eiga  at  byrgia  vallar  hlid  oc  hafa  giort  garda 
vollu  at  fardogum  oc  grafa  j  sínu  eingi  torf  til. 

þetta  eiga  tiarnar  menn  fyrst  at  uinna  af  eingium  sinum 
ntan  heima  tun  furR,^) 

oheilagt  skal  heý  þat  er  ei  er  slegit  at  fiorum  vikum  oc 
hurd  [j  hlidum^)  firi  fe  gardz  manna.  eru  gardz  menn  skyllder 
at  veria  eingiar  ef  sva  er  giort  eu  ei  elligar. 

I>es8e  landa  merki  voru  tiad  asgrimi  þorsteinssyni^")  þa  er 
hann  bío  a  grennadar^*)  stodum  eppter  þuerár  fund  oc  aull 
aunnr  j  dalnum 

')  attatyn,  27.  *)  =  Árbótar.  ')kalfa  j  g'F'  sýnist  vera  svo  í  skb.  og 
8V0  les  afskript  Árna:  MSt.  27  les:  Kálfagrafer.  *)  flauta,  27.  *)  k'iu 
skb.,  k°ni,  afskr.  Árna;  kierenu,  27.  *)  upp  garde  27.  ^)  [og  kietateigs(!) 
og  hardslægiu,  27.  *)  fyrst,  27.  *)  [sl.  27.  ^°)  berra  Ásgrímr  þorsteins- 
son  d.  1285.     ")  þannig,  skb.,  Greniadar,  27. 


1265.  ALÍINGISSAMÍTKT  UM  HNÍFABURÐ.  5 

Iðngu  sidar  kærdi  ofeigr^)  [á  berg  gudriksson*)  oc  lagdi 
stefnu  til  aa  merkigardinum  hia  eingi  klett  oc  vard  sekr  firi 
tilkallit  firi  þa  fornu  skra  er  eyiulfur  prestur^)  las. 


3.  i  JÚDÍ  1265.  á  alþingi. 

Alþingissamþykt   um   hnífaburð,    félausa   óskilamenn,    konur, 
sem  dsæmdar  eru  af  lausum  mönnum  og  ýmislegt  fleira. 

pessi  samþykt  kemr  optast  í  handritunum  fram  eins  og  hún 
er  hér  prentuð  sem  A.  En  stundum  er  hún  h'ka  bútuð  í  sundr 
í  smáklausur,  og  þá  opt  ýmsu  bætt  við.  sem  ekki  finst  í  A,  ell- 
egar  henni  er  sieingt  saman  við  alþingissamþykt  um  Ijóstolla  frá 
sama  ári  og  sera  kemr  næst  hér  á  eptir.  Eg  gæti  ímyndað  mér 
að  upphaflega  hafi  báðar  J^essar  samþyktir  og  allar  þær  klausur, 
sem  þeim  til  heyra,  staðið  á  einni  skrá  og  verið  sem  ein  als- 
herjar  samþykt  frá  lögréttunni  á  því  ári;  en  seinna  hafi  lög- 
fræðingar  og  lagasafnarar  bútað  hana  og  kubbað  1  sundr  eptir 
því,  sem  þeim  þótti  hentast  fyrir  safn  sitt  og  þvi  fáist  hún  nú 
ekki  öðruvísi  en  svona  sundrkurluð.  Á  þetta  bendir  texti  sá, 
sem  er  í  Heynesbók  og  hér  verðr  prentaðr  næst  á  undan  Ijóstolla 
samþyktinni,  þar  sem  báðar  samþyktirnar  eru  gerðar  að  einni 
skrá  og  hin  sérstöku  fyrirmæli  skoðuð  sem  greinar  í  skránni. 
þetta  gæti  ennfremur  styrkst  við  það,  að  ákvæðin  um  hverjir 
megi  vinna  eiða  eru  ýmist  sett  við  þessa  samþykt  eða  Ijóstolla- 
samþyktina.  En  á  hinn  bóginn  getr  þeim  og  verið  ranglega  rugl- 
að  saman,  og  af  því  hér  er  ekki  hægt  úr  að  skera  er  hér  fylgt 
því  sem  flestar  afskriptir  hafa.  En  hvernig  svo  sem  þessu  kann 
að  hafa  verið  varið,  þá  er  hitt  víst  að  báðar  samþyktirnar  eru 
nú  svo  margvíslega  blandaðar  og  brenglaðar  í  handritunum,  að 
ekki  verðr  hjá  því  komist  að  prenta  hér  hina  helstu  mismunandi 
texta  sérstaka.  A  spássíu  í  eiemplari  sínu  af  Espólíns  Árbókum 
hefir  Finnur  Magnússon  heimfært  þessa  samþykt  til  1321,  svo  að 
Hákon  kórónaði  yrði  þá  Hákon  háleggr,  en  Jón  Sigurðsson  heldr  það 
muni  '  varla  rétt  vera, »  og  þá  mundi  því  síðr  vera  rétt  að  heim- 
færa  hana  til  Hákonar  yngra  eða  til  1382.     Eg    fylgi    hér    því, 


^)  Óvíst  hver  öfeigr  muni  vera.  *)  [sig  Guðmund/9on(!),  27;  Bergr 
niun  vera  sonur  Guðríks  á  Helgastöðum,  sem  1262  er  einn  af  þeim 
úr  þingeyjarþingi,  sem  vinnr  Hákoni  konungi  eið  að  skattgjaldi  á  alþiogi, 
og  hefir  því  verið  í  heldri  röð  (Sbr.  Sturl.  Oxf.  II,  280).  *)  Eyjólfr 
prestr  er  án  efa  sá  hinn  sami,  sem  í  Sturlungu  (Sturl.  Oxf.  II,  187) 
er  nefndr  árið  1254,  þar  sem  talað  er  um  ófrið  Ásgríms  á  þverá  í  Laxár- 
dai,  og  er  kallaður  Eyjólfr  svalberðingr. 


ALÞINGISSAMÞYKT  UM  HNÍFABURÐ.  1265. 

að  heimfæra  samþyktina  til  Hákonar  gamla,  enda  sýnist  hún  vera 
eldri  enn  Landslög  Magnúsar  lagbætis.  því  að  í  Mannh.  XIV  er 
kveðið  svo  að  orði:  <'þat  er  flestum  mönnum  kunnigt,  at  ritningar 
eru  fyrir  boðnir  at  bera,«  en  í  Frostuþingslögum  Hákonar  gamla 
vantar  ákvæðin  um  hnífaburð,  og  ættu  því  þau  að  liggja  á 
milli  þessara  laga.  I  Jónsbók,  Landslögum  nýju  og  alþingis 
samþyktinni  eru  sektirnar  ákveðnar  til  þriggja  aura  en  til  sei 
aura  i  Járnsíðu  (Mannh.  XXXXL),  en  þar  fyrir  þarf  samþyktin 
ekki  að  vera  yngri  en  Járnsíða. 


A. 

Prentað  hér  eptir  skinnb.  AM.  458.  12mo  bls.  70  c.  1570; 
en  borið  saman  við  AM.  55.  4to  bls.  59  —  60  skb.  c.  1590;  Thott 
2100.  4to  bls.  136.  skb.  c.  1580;  Stockh.  C  8  bl.  231-132  skb. 
1608  (1548?);  AM.  151.  4to  bls.  278  (að  eins  §3)  skb.  c.  1490; 
Uldals  safn  Nr.  320.  4to  pappírsb.  skr.  af  Birni  Grímssyni  málara  1603; 
GI.  kgl.  saml.  3274  A  4to  bl.  C  73  b  pappírsb.  c.  1620  (lögbók 
Gisla  lögm.  Hákonarsonar) ;  IBfél.  122.  8vo  skr.  c.  1650—60  (lög- 
bók  Björns  sýslumanns  Tómassonar) ;  IBfél.  125  A  4to  bl.  66a— b 
pappírsb.  skr.  c.  1670  (Melsteðsbók) ;  IBfél.  214.  4to  bl.  18  b 
pappírsb.  skr.  c.  1680—90;  AM.  60.  8vo  pappírskver  skr.  c.  1690 
bl.  102  b.  Eins  og  samþyktiu  er  hér  er  hún  prentuð  aptan  við 
útgáfurnar  af  Jónsbók  1578,  1580,  1582,  1707,  1709  og  1858,  og 
á  dönsku  er  hún  prentuð  aptan  við  dönsku  Jónsbók  1763  bls.  378. 

Sattmal.  logmanna  og  allrar  logriettvna[r]  a  alþingi.^) 

I>etta  var  samtekit  j  logriet[t]u  a  alþinge  oc  dæmtt  aí 
logRietftJu  monnum  [a  audru  ari  epter  frafall  virdvlegs  herra.^) 
hakonar  kongs.^)  [noregs  kongs*)  ens  koronada. 

1.  At  eingen  skule*)  bera  upp  bunden  hníf^)  þan[n]  at') 
skockr  edr  hiollt^)  væri  at^)  skapti  en  ef  boren  er^°)  suare 
iij'^)  aura  sektt.  oc  knifuren  vpptækr  ^^)  oc  at  alþingis  manna 
domrofe  sekr  iiij.  morkum. 

2.**)    Jtem  þeir  fielavser  menn  [sem]^*)    oskil  giora.  scm 

*)  þannig  55;  j  log  tekinn  sattmale  oc  aí  logmonnum(!)  458;  eingin 
fyrirsögn  2100,  3274.  Domur  aa  alþinge  dæmdur  vm  knifa  burd.  og  vm 
oskilamenn  sem  kaupa  fie  raanna  eíi  hafa  eigi  til  borganar  C  8;  Sam- 
þyckt  125;  Alþynges  samþyckt  214.  ')  herra  b.  v.  125.  ')  sl.  55,  2100. 
*)  [sl.  C  8,  3274,  125;  j  Norege  214.  *)  skal  2100,  C  8.  *)  knif  55,  C 
8,  3274.  ')  eð,  2100.  »)  hialt  C  8;  hiolltn  2l4.  »)  aa  C  8.  '")  uære 
C  8.  ";  þriggia  55,  214.  ")  wpp  næmur,  2100.  ")  08k[ila  menn],  á 
spássín  ÍC  8  með  ranðu  letri.  '*)  sem  sl.  458;  b.  v.  55,  C  8,  3274,  125, 
214:   er.  b.  v.  2100. 


I 


1265.  ALÞINGISSAMÞTKT  UM  HNIFABURÐ.  7 

kaupa  at  monnum  Goz  manna^)  edr  gripe  tace.  aptur  huor  vid 
sinv  þo^)  eigi  hafe  sier  aptur  skilt^)  suo  framtt.*)  þeir  fa  vitne 
til   at   þeir   attv  þat^)  þeir  selldv. 

3.^)  Jtem  þær  konur  er')  osæmdar  erv  af  [lausum^)  monn- 
um.^)  skulu  eigi  gefa^°)  peninga  til  frelses  þeim  er.  osæmde.^M 
[sier  til  osæmdar  ogsinum  aurfum.^^) 


MSteph.  62.  4to  fol.  30  b.  Dómab.  rituð  í  tíð  þorláks  biskups, 
<iEyrspennla»  eða  HEsphæla».     Komin  frá  Jóni  sýslumanni  JakobssynL 

Aiþingis  samþycktt  vm  knijfa  og  konur. 
Var  þetta  samþycktt  j  logriettu    a   alþingi.    og   dæmdt   af 
Logmonnum.  epter  frafall  Hakonar  kongz. 

1.  ad  Einginn  skal  bera  vppbundinn  knyf.  þann  er  skockur 
edur  hiollt  er  ad  skapti.  Enn  ef  borinn  er  svarj  .iiijra.  marka 
seckt.  og  hnyfurinn  vpptækur.  og  iiij.  merkur  j  domrof. 

2.  Jtem  þær  konur  sem  osæmdar  eru  af  Lausa  monnum 
skulu  ey  gefa  peninga  til  frelsis  þeim  sem  þær  osæmdu.  til 
osæmdar  arfum. 

3.  Yngri  madur  skal  ei  eid  vinna  en  xvj  vetra.  án  frænda 
radz.     Einginn  hvzfreya  vtann  ordlofz  Bonda  sijnz. 

4.  Vist  sinni  skulu  rada.  karlmadur  xvj  vetra  edur  elldri. 
Enn  mær  tujtug. 


C. 

IBfél.  125B.  4to  (nr.  116),  skr.  c.  1670  mjög  fúið  (Melsteðs- 
bók);  IBfél,  60.  8vo,  Jónsbók  á  pappír  skr.  1595  —  1604  af  Guð- 
mundi  Illugasyni  frá  Múla.  Hér  er  fyrsta  og  önnur  grein  skeytt 
beint  aptan  við  réttarbót  Magoús  konungs  um  forkaopsrétt  konungs. 


')  sl.  125  ^)  þott  55,  C  8,  3274.  *)  skilit  55,  skilid  C  8.  *) 
ad,  b.  V.  2100.  ^)  er,  b.  v.  2100,  C  8,  3274.  *)  osæm[dar  konur]  leys[i 
eigi  þa]  sero  þ[ær  osæmdu],  á  spássíu  í  C  8  með  rauðu  letri.  ^)  sem 
C  8,  151.  »)  lausa  C  8,  3274.  ^)  [monnum  lausum  55.  '")  fie  ne  b.  v. 
151.  ")  osæmdu  55,  2100,  3274;  þær  osæmdu  C  8,214;  osæmdn  þær 
125;  þær  osæmdi  151.     *^)  [til  osgmdar  sinvm  avrfvra  151. 

§  3  er  í  151  sem  niðrlag  Gamla  sattmála  (sbr.  Dipl.  Isl.  I,  579) 
af  því  afskrifarinn  mun  af  ógáti  ekki  hafa  gáð  þess  að  vantað  hefir  í 
þá    bók,    sem    bann    ritaði   eptir. 


1 


8  ALÞINGISSAMÞYKT  UM  HNÍFABURD.  1265 

Nockrar  Lðgteknar  greiner. 

1.  [J  fyrstu  vm  fyelausa')  menn  sem  oskil  giora  og^) 
kaupa  ad  monnum  fye^)  manna  edur  grijpe  take  aptur  huor 
við  sijnu  þo  sier  hafi  ey  aptur  skilt  *)  so  framt  sem  þeir  fa 
vitni  til  ad  þeir  attu  allt^)  þad  sem  sellt  var. 

2.  Jtem  þær  konur  sem  osæmdar  eru  af  [lausamonnum^) 
skulu  ei  giefa  peninga  til  frelsis  þeim  er  þær ')  osæmdu  [ðrfum 
til  osæmdar.^) 

3.  Jngre  madur  enn  xiiij  vetra  skal  eci  eid  vinna  utan 
frænda  rade. 

Eingin  husfreyia  utan  ordlofs  bonda  sijnz  ^^^ 

Einginn  lærdur  madur  utan  formadur  hans  lofí  '^^^H 

Ei    skal   eidur   tekinn    vera  j  suijvirdiligum  stodum  og  6^^^ 

sveriast  hraparliga  edur  med  ordkrokum. 

Enn  ef  suarner  eru  ranger  edur  ologleger  eidar  sekest  eins 

og  fyrir  einlaldan  hordom. 


D. 

AMagn.  Nr.  238.  4to  fol.  142.  pappírsb  c.  1569-79  (Bessa- 
staðab.) 

[Var  þetta  laugtejkit  j  laugriettu  a  alþingi  og  dæmtt  af 
laug  [riettumonnum]  aa  avdrv  ari  eptir  frafall  virduligs  herra 
Hakonar  kongs  hins  koronada. 

ad  einginn  skal  bera  upp  bundinn  hnif  [þann  ed]  skockr 
edr  hiollt  uæri  aa  skapti,  en  ef  borinn  er  svari  þriggia  avra 
sekt  og  hnifrinn  vpp  tækr  og  ad  alþingis  manna  domrofi  [sekr]. 
.iiij.  mörkum. 

E. 
MSteph.  61.  4to  bls.  170  pappírshandrit  (•BIákápa»),  þetta  skr. 
c.   1680 — 90;    Ny   kgl.s.  1945.  4to   bók   Hannesar  Gunnlaugssonar 
skr.  1666  bl.  371b. 

Alþingis  samþyckt^). 
^•'^l^eir  fielauser  menn  sem  oskil,  giora  og  kaupa  ad  monnum 

')  Jtem  þeir  fielanser  60.      *)  sem  60.      *)  gosz  60.      *)  skilit  60. 

*)  sl.  60.     *)  [lansum  monnum  60,     ^)  sl.  60      *)  [sier  til  oeæmdar  og 

sinnm  ðrfum  60,  og  vantar  það,  sem  hér  fer  á  eptir.  ')þetta  er  gamailt. 

samþickt  og  domur  á  Alþijnge.     ^°)  Item  b.  v.  1945.      Framar    í    sömu 

bókinni  stendr  þetta  um  óskiiamenn : 

Alþingis  samþykt. 


I 


1265.  ALÞINGISSAMÞYKT  UM  HNÍFABURD.  & 

Gosz  manna  eda  gripe  takj  aptur  huer  vid  sijnu,  þott  ey  haffue 
sier  afttur  skilid.  so  framt  sem  þeir  fa  vitnj  til  ad  þeir  attu 
þad  er')  þeir  selldu 

Jtem  þær  konur  sem  osæmdar  [eru]')  aff  lausamonnum 
skulu  ei  giefa  peninga  til  frelsis  þeim.  er  þær  osæmdu  [til 
osæmdar  ðrfum.^) 


F. 

IBfél.  Nr.  114.  8vo  nr.  CXCIX  frá  18.  öld;  Maurersbók  í  4ta 
nr.  CDLXXII  frá  18.  öld. 

Kaup  óskilamanna*) 

[Alþingis  samþykt°)  á  ððru  ári  eptir  fráfall  Hákonar  Noregs 
kongs. 

at  þeir  félausir  menn  sem  óskil  gera  ok  kaupa  at  mönnum 
góss  manna  eðr  gripi.  taki  aptr  hverr  við  sínu.  þott  ei  hafi  sér 
aptr  skilið.  svo  framt  þeir  fá  vitnisburð  at  þeir  áttu  þat  þeir 
seldu. 


Gr. 

IBfél.  113.  8vo  pappírsbókbls.  214.  skr.  á  17.  öld;  IBfél.  114. 
8vo  nr.  CCV  skr.  á  18.  öld;  Bók  Dr.  Konráðs  Maurers  frá  18  öld, 
í  4to  nr.  CDL  XXXVIII  (afskr.  Jóns  Sigurðssonar) ;  Surtla  MSteph. 
Nr.  59.  4to  bls  130  pappírsb.  frá  18.  öld.  Greinin  er  hér  prentuð 
eptir  113.  8vo. 

[Jnntak    Alþijnges    doms    vmm    konur    og   stulkur   sem    borga 
sekt  sinna  fijlgiu  manna^) 

Um  þa  menn  sem  oskil  giera  og  ei  vilia  doma  hallda.  takist  þeir 
og  balldist  undir  retta  rannsokn  þar  til  þeir  luka  eptir  logum  peninga 
edr  fai  refsing. 

Gamlir  domar  hallda.  at  sa  sem  sekr  væri  giðrdr  og  hefdi  ei  fe 
til  at  bæta.  þa  skulu  domendr  dæma  at  hann  fai  keyrishögg  íyrir 
hveria  mork  sem  hann  vantar  a.  þar  til  xiij  merkr  eru.  en  ei  skulu 
íieíri  dæmast  þo  at  sök  se  meiri.  Seinni  greinin  finst  víða  i  hdrr.  svo 
sem  í  IBfél.  60.  8vo  skr.  1604. 

')  b.  V.  1945.  ^)  V.  i  61.  ")  [sier  til  osæmdar  1945.  *)  Eingin 
fyrirs  ögn  í  114,  en  á  spássíu  stendur:  óskilamanna  kaup  gangi  aptr. 
')  frá  [Samþickt  á  alþijnge,  Maurersb.  *j  [(að  b.  v.  59)  konur  leyfi  ei 
fylgj:iraenn  sína  (raeð  peningum  b.  v.  114)    59,    114. 


10  ALÞINGISSAMÞYKT  UM  HNIFABURD.  1265 

[Dæmdist  á  alþijnge  af  Iðgmonnum  bádum  og  alire  Iðg- 
riettu  á  ðdru  árj  epter  írafall  Hakonar  konungs  ^)  umm  ^)  konur 
sem  osæmdar  ero  af  lausum  monnum  [ad  þær^)  skule*)  eci 
giefa  peninga  til  frelsis  þeim*)  [er]^)  þær  osæmdu  til  osæmdar 
sier  og  sijnvmm  örfumm. 


.1 


H. 


AM.  147.  4to  bls.  200  skb.  c.  1600  (Heynessbók).  það  er 
eptirtektavert  við  þenna  texta,  að  hér  er  steypt  saman  við  þessa 
samþykt  alþingis  samþyktinni  um  IjóstoU,  sem  hér  kemr  næst  á  eptir. 

Nockrar  samþycktir  islendinga  aa  alþijngi  logteknar  af 
logmonnum  og  allri  iogriettu  aari  eftir  fraafall  baakonar  kongs 
hins  koronada  svo  sem  hier  stendur. 

1.  Ad  eijnginn  skall  bera  vppbvndin  knijf  þann  sem 
skokvr  eðvr  hioltt  sie  aa  skafti  aa  alþijngi  Efi  ef  borinn  uerðvr 
svare  iij  aura  segt  og  knijfvrinn  vpptækvr  alþijngiss  monuvm 
og  sekvr  iiij  morkum  i  domrof. 

2.  Item  þeir  fielausir  menn  sem  oskil  giora  ad  kavpa  ad 
monnum  goss  edur  gripi  taki  aftur  hvor  sitt  þo  eie  hafi  sier 
aftvr  skilid  wr  þvij  hann  kunni  ei  ad  betala  so  frammt  þeir 
faa  uitni  tii  ad  þeir  aattv  þad  þeir  selldv. 

3.  eirninn  þær  konvr  sem  osæmdar  erv  af  lavsumm  mon- 
Dum  skulv  ei  peninnga  giefa  til  frelsiss  þeim  er  þær  osæmmdi 
til  afuirdinngar  orfvmm. 

4.  item  saa  sie  sekvr  vj  avrvm  er  ei  iikur  tiostoll  fostv- 
daginn  langa  eie  profastvr  haalfa  segtina  enn  haalfa  kijrkiv 
bonnde. 

5.  So  og  af  eidi  iordvmm  edur  þeim  sem  oreigi  bijr  aa 
gialldist  einginn  liostollvr  saa  oreigi  sem  ei  aa  liostoli  at  giallda. 

0.  Item  þar  sem  madur  helldvr  omaga  eyrer  med  laga 
vmbodi  livkist  þar  liostollvr  i  þeirre  kijrkiv  sokn  sem  hann 
sitvr  i  huorre  kijrkiu  sem  omaginn  tekvr  gvds  lijkama. 

7.  huort  sem  anndast  bonndi  edur  hwsfreya   eftir   fardaga 

')  [Á  öðra  ári  eptir  fráfall  Hakonar  kongs  dæmt  á  alþingi  114, 
Maarersbók,  sem  heffr  á  spássía  ártalið  «Anno  1264» ;  dæmt  a  alþingi  a 
odru  ari  eptir  frafall  Hákonar  kongs  59.  ')  að  þær  114,  59,  Manr.; 
*)  [sl.  114,  59,  Maur.;  *)  skuli,  .^9,  Maur;  skulu  114.  *)  Hér  þrýtr 
klausan   í   59;     ')  þannig  114,  Maur.:  v.  i  113. 


n 


1265.  AKÞINGISSAMÞYKT  UM  LJSÓTOLL   OFL.  H 

og  stenndvr  bwnadvr  frammveijgiss  Iwkist  ein  tijvnndar  giord 
og  eirn  liostollvr  þo  arfar  verdi  fleire  Enu  ef  svnndvr  er  brvgdit 
bwi  þaa  taki  huor  sitt  hlvtskifti  og  luki  hvor  sinn  liostoll  ad 
paaskvm. 

9.  Oliaanar  kavp  sie  xviij  aahiir  og  Iwkist  i  tijvnndar 
eindaga  Enn  hvor  sem  ei  likvr  þat  sekur  vj  aurvm.  sami  ein- 
dagi  er  aa  legkavpi  og  lijksaonngs^)  eyrir  og  sama  segt  aa  hvor 
sem  ei  hkvr  þad. 

9.  Einugin  husfreia  skal  eid  uinna  utan  leyfi  bonda  sijns 
Enn  hver  er  suer  rangann  eijd  edvr  ologligann  suari  sem  fyrir 
anan  einfalldann  hordom^). 


4.  i  JÚDÍ  1265  á  alþÍDgi. 

Alþingissamþykt  um  Ijóstolla,  legkaup,  líksöngseyri  og  eiða. 
þessi  samþykt  er  svo  uiargvíslega  brjáluð  í  þeim  afskriptum, 
sem  nú  eru  til  af  henni,  að  ómögulegt  er  að  gera  út  einu  nokk- 
urn  veginn  áreiðanlegan  og  viðunandi  texta,  og  verður  því  ekki 
hjá  því  komist  að  prenta  hér  hinar  helztu  afskriptir  í  heilu  hki 
eins  og  þær  liggja  fyrir.  það  gæti  verið  vafi  um  hvort  ætti  að 
árfæra  samþyktina  frekar  til  ársins  1265  heldr  en  1321  eða 
1382  eins  og  Kouráð  Maurer  gerir  þar  sem  hann  ritar  um  Kirkju- 
rétt  Jóns  Pétrssonar  (athgr.  541).  En  bæði  er  það,  að  Jón 
Sigurðsson  hefir  viljað  árfæra  samþyktina  eins  og  hér  er  gert,  og 
frá  því  er  ekki  vert  að  víkja,  nema  eitthvað  beri  til,  og  annað 
það,  að  ákvæði  uni  Ijóstoll  vanta  í  kristinrétt  þorláks  og  Ketils, 
en  í  Kristinrétti  Arna  biskups  írá  1275  (Thork,  103 — 100)  er 
komin  greiu  um  hann.  þá  er  líklegt  að  einhver  nýmæli  um  Ijóstoll 
liggi  þar  á  miUi,  og  er  ekki  ósennilegt,  að  það  sé  þessi  samþykt. 
Að  eingin  ákvæði  um  Ijóstoll  hafi  verið  komin  inn  i  Kristinrétt 
hinn  forna  um  1250 — 1270  sést  á  því,  að  þeir  sem  hafa  skrifað 
Konungsbók  og  Staðarhólsbók  af  Grágás  hafa  ekki  þekt  neitt  slíkt. 
þau  ákvæði,  sem  standa  í  Staðarfellsbók  (c.  1320)  og  Belgsdals- 
bók  (c.  1370)  um  Ijóstoll  eru  líklega  komin  inn  eptir  að  Kristin- 
réttr  Árna  biskups  var  lögtekinn  fyrir  Skálholtsbiskupsdæmi,  því 
hinn  gilti  nyrðra  langt  fram  á  14.  öld,  og  hafa  Hólamenn  líklega 
tekið  það  upp,  er  þeir  sáu  að  þau  ákvæði  voru  í  ^eim  Kristin- 
rétti    sem    gilti    syðra,    en   vantaði  í  þann  forna.     Ymsar  greinir 


')  þannig  hdr.  ')  þetta  er  dregið  út  í  endanam :  item  þar  logtekid 
eftir  þvi  magnnvsar  kongs  riettarbot  hliodar  s^  seni  giorir  raanni  fiar- 
skada  til  halfrar  merkvr  ctc.  —  Fyrsta  orðið  (itera)  með  rauðu  letri  og 
ekki  dregið  út. 


12  ALPINGISSAMÍYKT  UM  LJÓSTOLL  OFL.  1265. 

úr  þessari  samþykt  eru  á  ýmsan  hátt  einangraður  eða  ruglaðar 
saman  við  aðrar  lagagreinir  í  handritunum,  og  er  til  lítils  að 
elta  það  frekar  en  hér  er  gert.  Pétr  biskup  Nikulásson  á  Hólum 
endrnýjaði  þessa  samþykt  hérum  bil  1391  og  jók  hana  að  nokkru, 
og  á  alþingi  1555  var  hún  aptr  endrnýjuð  með  nokkrum  breyting 
om.  Samkvæmt  sumum  pappírshandritum  (t.  a.  m.  Ny  kgl.  s. 
1847.  4to)  virðist  Gyrðr  biskup  að  hafa  endrnýjað  hana  og  sú  endr- 
nýjun  að  hafa  verið  staðfest  og  aukin  á  Bessastöðum  í«Samþykt 
á  Bessasteðum')  1505  eða  1510,  ef  annað  hvort  ártalið  er  rétt,  því 
ekkert  slíkt  er  í  hinni  alkunnu  "Bes8astaðasamþykt»  1555.  Klausan 
um  eiða  finst  enda  árfærð  til  1501,  sem  þó  mun  vera  rangt, 
nema  hún  hefði  þá  verið  ítrekuð. 


55.     1 


IBfél.  58.  4to  pappírsbók  skr.  c.  1750.  þessi  texti  virðist  vera 
einna  hreinastr  af  þeim,  sem  hafa  samþyktina  nokkurn  veginn  heila. 

Gömul  alþingissamþykt  um  Ijóstoll. 
I>etta  var  samþykt  í  lögréttu   á  alþingi   ok  dæmt  af  lög- 
réttumönnum  á   öðru  ári   eptir  fráfall  herra  Hákonar  konungs. 

1.  Frjádaginn  langa  sekr  hver  xij ')  aurum,  er  ei  lýkr 
íjóstoli.    Eigi  hálft  prófastr,  en  hálft  kyrkjuböndi. 

2.  Af  eyðijörðum  ok  þeirri  jörð,  sem  öreigi  býr  á,  sá  er 
eigi  á  Ijóstoll  at  lúka,  lúkist  einginn  IjóstoUr. 

3-  I*ar  sem  maðr  heldr  ómaga  eyri  með  laga  umboði, 
lúkist  þar  Ijóstollr  í  þeirri  sókn,  sem  hann  sitr  í,  í  hverri  kyrkju- 
sókn,  sem  ómaginn  etr  guðs  likama  at  páskum. 

4.  Hvort  sem  andast  bóndi  eðr  húsfreyja  eptir  fardaga 
ok  stendr  búnaðr  saman  framvegis,  lúkist  ein  tíundargjörð  ok 
einn  Ijóstollr,  þó  arfar  verði  íleiri.  Ef  sundr  er  brugðit  búi  þá 
taki  hver  sitt  hlntskipti,  lúki  hverr  ok  sinn  Ijóstoll  at  páskum. 
En  ef  hjón  eiga  x  ^)  aura  eða  c  minna  ok  sé  hvorutveggja 
vinnufært  lúkist  einn  IjóstoUr.  En  ef  þau  eiga  [jo  meira  jc^), 
eða  hvort  þeirra  sem  á,  lúki  ij*)  Ijóstolla. 

5.  Oleunarkaup  sé  xviij  álnir  ok  lúkist  í  tíundar  ein- 
daga,  en  hverr  sem  ei  lýkr  sekr  vj  aurum. 

6.  Sami  eindagi  er  á  legkaupum  sem  á  líksaungsaurum 
ok  liggr  iij  marka  sekt  við  [fyrir]  hvern  er  ei  lýkr. 


')  12,  hdr.     ')  10,  hdr.    ')  [þannig,  handr.    *)  2, 


hdr. 


1265.  ALÞINGISSAMÞYKT  DM  LJÓSTOLL  OFL.  13 

7.  Yngri  maðr  en  xjv^)  vetra  skal  ei  eið  vinna  utan 
með  frænda  ráði, 

eingin  húsfreyja  utan  lof  bónda  síns, 

einginn  lærðr  maðr  utan  formaðr  hans  lofi, 

einginn  nema  fastandi, 

eigi  í  svívirðilegum  stöðum, 

eigi  hraparlega  eðr  með  orðkrókum, 

eigi  frá  níuvikna  föstu  og  fram  um  geisladag, 

ei  á  ymbrudögum 

ei  á  gagndögum, 

en  ef  sverr  rangan  eið  eðr  ólöglegan  svari  sem  fyrir  ein- 
faldan  hórdóm.^) 


IBfél.  315.  4to  bls.  70.  skr.  c.  1680—90.  Dómabók  og  brófa 
frá  Pétri  Sæmundsen. 

Alþingisdomur  oc  samþyckt  vm  liostoll. 
Var  þessu  jatad  oc  samþycktt  a  almennjligu  auxar  ár  þijngi 
00  dæmt  af  logmonnum  og  logriettumonnum  a  audru  aarj  epter 
frafall  virduglegz  herra  Hakonar  konungz. 

1.  ad  a  friadaginn  langa  fkal  gialldaft  liostollur  sijdaft 
sekur  xij.  aurum  huer  þa  hefr  ej  golldit.  Eigi  þad  balft  pro- 
faftur  enn  halft  kyrkiubondi. 

2.  Af  eydijordum  edur  þeim  jordum  sem  oreige  byr  a,  sa 
er  ej  a  liostoll  ad  giallda  lukest  einginn  liostollr. 

3.  I^ar  sem  madur  helldur  omaga  eyri  med  laga  vmbodi 
Ivkift  þar  hostollr  j  þeirre  kyrkiu  fokn  sem  hann  sitr. 

4.  Item  hvar  fem  andaft  bondi  edur  husfreýa  epter  far- 
daga  oc  ftendur  bvfkapur  saman  framveigiz  Ivkift  ein  tijundar 
giord  oc  einn  liostoUr  þo  arfar  verdi  íieirj  en  fie  j  fundur 
brugdid  bve  þa  taki  huor  fitt  hlutfkipti  oc  Ivki  huor  sinn  lios- 

*)  14,  hdr.  ')  Hér  aptan  við  setr  handritið  þessa  klansu: 
•  Orðrétta  og  samhljóða  skipan  gerði  Pétr  byskup  á  Hólum  um  Ijós- 
toUa,  legkaup  og  líksaungreyri,  að  því  einasta  viðanknu,  ef  maðr  sækir 
ekki  kyrkju  eðr  lætr  sækja  í  iij  sunnudaga  sarafleytt  sekr  sex  aurum  við 
byskup..  (Sbr.  F,  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  223-224).  Statúta  Pétrs 
biskups  frá  hér  um  bil  1391  verðr  síðar  tekin  upp  í  þetta  safn.  Alla 
7.  greinina  um  eiðana  vantar  i  statútu  Pétrs  biskups. 


14  ALÍINGISSAMÍYKT  UM  LJÓSTOLL  OFL.  1265. 

toll  ad  pafkum.  Enn  ef  hion  eiga  x.  aura  edur  hundradi  minna, 
Ivkift  einn  liostollr,  Enn  ef  þaug  eiga  hundrad  edur  bundradj 
meira  edur  huort  þeirra  sem  a  luki  2  liostolla. 

5.  Oliunar    kaup    sie  18  alner  oc  tacift  j   tijundar   Ein- 
daga,  Enn  huor  oc  eij  lykr  sekr  vj  aurum. 

6.  Sami  Eindagi    er  a  legkaupi   oc   lijkfaungseyri  oc  iiija 
aura  sekt  huor  sem  eij  lykr. 


1 

na,    V 


C. 

MSteph.  Nr.  65.  4to  bls.  125  skr.  c.  1660;  Maurersbók  i 
4to  nr.  CXXVIII  og  DLij;    IBfél.  144.  8vo  or.  LVI  og  CCXXXXVIIl. 

Eindagi  á  Ijóstolli  ok  líksaungseyri.  ^) 
[Alþingis  samþykt^)  á  öðru  ári  eptir  fráfall  Hákonar  konungs 
ens  kórónaða. 

1.  [Eindagi  á  Ijóstolli  frjádagrinn  langi;^)  sekr  xij  aurum 
hver  [ei  lykr.*) 

2.  Eindagi  á  legkaupi  ok  líksaungseyri  er  fimtudagr  í 
fjórðu  viku  sumars,  svo  sem  tíundar  eindagi,  ok  liggr  þriggja 
aura  sekt  við  hvert  legkaup  ok  líksaungseyri,   sem  ei  er  lukt.^) 


Ð. 

Maurersbók  i  4to  nr.    DCCLIV;    ÍBfél.  114.    8vo  nr.  CCCXL; 
MSteph.  Nr.  59.  4to  bls.  131  (Surtla  Jóns  Jakobssonar  skr.  á  18.  öld). 

Af  ómaga  fé  gjaldist  Ijóstollur.^) 
Á  öðru  ári  eptir  fráfall   Hákonar  konungs  var    ályktað   í 
lögréttu  at  þar  sem  maðr  [heldr  ómaga   eyri'^)  með  laga  um- 
boði  lúkist  þar  Ijóstollr  í  þeirri  kirkjusókn,  sem  hann  sitr. 


*)  FyrirsögD  eingin  í  65;  Legkaups  og  líks  aungseyris  ein- 
dagi  114  nr.  CCXXXVIII;  á  spássíu  í  114  og  í  Maur.  standa  þessar 
fyrirsagnir  við  greinamar:  IjóstoUs  hald  (114);  Ijóstolls  hald  og 
eindagi  (Maur.);  legkanps  og  líksaungseyris  hald  (114  og  Maur.); 
*)  [Dæmt  á  alþingi  114  nr.  LVl  og  Maur,;  Ályktaðist  á  alþingi  114  nr. 
CCXXXVIII;  ')  [ad  eindægi  a  Ijostolli  sie  friadaginn  langa  65;*)  [hann 
lykurei  65  *)Greinin  er  svo  í  114  nr.  CCXXXVII:  að  eindagi  á  ieg- 
kaupum  og  li  ksaungsaurum  sé  i  tiundar  eindaga,  það  er 
fimtudagr  i  fjórðu  viku  sumars,  og  liggr  iij  anra  sekt  við 
hvort  sem  ekki  er  lukt.  *)  þ-iunig  111  á  spássiu ;  ómaga  fé  gjaldist 
Ijóstollur  af,  Maur.  (sem  fyrirsögn);  um  ómaga  eyrir  59;  Ijóstollr  hvar 
gjaldast   á,  Maur.  á  spássiu.     ^)  [á  ómaga  eirer  að  halda.  Manr. 


1265.  ALMNGISSAMÞYKT  UM  LJÓSTOLL  OFL.  15 

K. 

IBfél.  315B  4to  bls.  70  (næst  á  undan  samþyktinni  um  Ijós- 
toll)  frá  c.  1680—90;  ÍBfél.  114.  8vo  nr.  XLIX ;  Maurersbók  i  4to 
nr.  CXXI  (eptir  afskript  Jóns  Sigarðssonar);  Ny  kgl.  s.  1945.  4to 
fol.  152b — 153a  (bók  Hannesar  Gunnlaugssonar  skrifuð  1666  og 
þar  eptir);  næst  á  eptir  í  þessu  handriti  er  alþingissamþyktin  um 
melrakkaveiðar;  það  er  einkennilegt  að  þessi  klausa  er  hér  kölluð 
alþingis  samþykt  frá  1501,  sem  ekki  getr  verið  rétt  að  ððru  leyti 
enn  því,  að  samþyktin  hefði  þá  verið  ítrekuð.  í  skinnkverinu  AM. 
458.  8vo  bls.  79 — 80  (c.  1570).  og  1  pappírshandritinu  í  Thotts 
safni  2106.  4to  bls.  270—71  (c.  1750)  er  sagt  þetta  sé  réttarbót 
Hákonar  konungs,  en  í  kveri  í  AM.  62.  8vo  bls.  27 — 28  skr.  c. 
1650  stendr  þpssi  klausa  meðal  réttarbóta  Eiríks  konungs,  án  þess 
þó  að  vera  kölluð  réttarbót. 

Hverjir  ei  meiga  eiða  vinna^). 

Samþykt  á  alþingi  [á  öðru  ári]  eptir  fráfall  herra  Hákonar 
konungs  ens  kóronaða  yfir  Noregs  konungs  ríki^). 

Yngri^)  maðr  en  xvj*)  vetra  skal  ei  eið  vinna  án  frænda 
ráðs. 

Eingin  húsíreyja  án^)  leyfis  bónda  síns. 

Eiuginn  lærðr  maðr,  nema  formaðr  hans  leyfi. 

Einginn  nema  fastandi  [ok^)  eigi^)  í  svívirðilegum 
stöðum. 

[Ei  hraparlega'*)  né  með  orðkrókum. 

Ei  frá  níuviknaföstu^)  ok  fram  um  páska. 

Ei  trá  jdlafösta  ok  fram  um  geisladag. 

Ei^°)  á  ymbrudögum. 

Ei  á  gagndögum. 

En  ef  sver  [rangan  eið  eðr  ólöglegan^^)  svari  [sem  fyrir^*) 
einfaldan  hórdóm. 


F. 
AMagn.  137.  4to  skinnb.   frá  hérumbil   1400    bls.  200—201. 

')  Eiða  hverjir  ei  meiga  vinna  114;  "Alþijngs  samþycktt  umra  eida 
1501.,  1945;  =>)  fyrstu  klausurnar  vantar  í  315,  1945;  »)  að,  b.  v.  114 
og  Maur.;  ')  16,  315  «13.,  1945:  *)  fyrir  utun  315,  nema  með,  1945. 
*)  sl.  315  1945;  ok;  ')  [eður  315,  «)  [eður  hraparlegura  114  og  Maur.; 
')  ix  vikna  föstu  315;  '°)  eður  114;  ")  [rangan  eður  olöglegan  eið  315: 
rangan  eið  1945:  '')  [fyrir  sera  114:  so  sem  fyri,  1945. 


16  ALÞINGISSAMBYKT  UM  LJÓSTOLL   OFL.  1265. 

pessi  texti  virðist  vera  nokkurn  veginn  hrein  útgáfa   af  samþyktinni 
frá  1265,  þó  þess  sé  ekki  getið  að  þetta  sé  liún. 

I>etta  er  eindagi  sa  liostoUum. 

1.  friadag  langa  .  sekr  lij  aurum  ef  þæ,  er  eigi  golldinn 
ok  aa  halft  profastur  enn  balft  saa  er  kirkiv  heldr. 

2.  þar  sem  maðr  helldr  omaga  eyri  með  laga  wmboði 
lykiz  þar  liostollr  j  kirkiu  sokn  sem  hann  situr  .  j  huerri  kirkiu 
sokn  sem  omagi  tekur  guðz  hkama  ath  paskum. 

3.  huort  sem  anudazt  bondi  eða  husfreya  epter  fardaga 
og  stanndi  bunaður  samt  framuegis  lukizt  ein  tíund  og  einn 
liostollr  þoo  arfar  verði  fieiri. 

4.  Nu  ef  sundur  er  brugðit  bui  þaa  hafi  huer  sitt  hlut- 
skipti  og  luki  huerr  sinn  liostoU  ath  paskum. 

5.  ef  hion  eiga  x  aura  .  eða  hundrað  minna  og  suo  huor- 
tueggia  uinnufært  liuki  einn  liostoU  .  enn  ef  þau  eiga  .  c .  eða 
meira  huort  þeirra  sem  aa  luki  .  ij .  liostolla. 

6.  Oliunar  kðp  se  atian  alnar  og  lykizt  j  tívndar  ein- 
daga .  enn  hverr  er  eigi  lyckr .  sekizt  vi .  aurum. 

7.  Sami  eindagi  er  ía  legkaupum  ok  liksongs  aurum  og 
liggr  .  iij  marka  sekt  wit  huerr  er  eigi  lykuR. 


Gr. 

Ny  kgl.s.  1847.  4to  A  fol.  129  skr.  1669.  Bók  séra  Guðbrands 
Jónssonar  í  Vatnsfirði;  AMagn.  Nr.  181.  4to  pappírshandr.  frá  17.  öld 
(1669).  A  undan  þessari  klausu  eru  ýmsar  greiuir  um  Ijóstoll,  sumt 
úr  Kristinrétti  Arna  biskups  og  sumt  yngra.  En  þetta  er  samþyktin 
frá  1265.  Hér  er  prentað  eptir  Vatnsfjarðarbókinni  í  Kongsbók 
hlöðu,  en  báðar  eru  bækurnar  ættaðar  frá  Vatnsfirði. 

Eijndægie  a  liöstollumm. 

1.  Friádagienn  lánga.  sekur  huor  xij  aurum  sem  ey  lijkur. 
^ijgi  halfft  pröfastur.  enn  hálö't  kirkiubönde. 

2.  Af  eijdijördumm  þeim  edur  þeijrre  jerdu  sem  ereijgi 
bijr  á  takist  eijnginn  liostollur. 

3.  I*ar  sem  madur  helldur  omaga  eijrer  med  lago  vmm- 
l)ode.  liikist  þar  liöstollur  j  þeirre  kirkio  sökn.  sem  hann  situr 
j  huerre  þeijrre  kirkiusökn  sem  ömage  tekur  Guds  lijkama  ad 
páskumm. 

4.  Huort  sem  andast  bönde  edur  hiisfreija  effter  fardaga 


1265.  ALÞINGISSAMÞYRT   UM  LJÓSTOLL   OFL.  17 

og  stendur  biinadur  saman  frammveijgiss.  liikist  eijn  tijundar- 
giord  og  eijrn  liostollur.  þö  arffuar  verdi  fleijre.  enn  ef  sundur 
er  brugdid  biie  þá  take  huer  sitt  hlutskiffte  og  liike  huor  sinn 
liöstoll  ad  paskum, 

5.  Ef  hiön  eijga  x .  aura  edur  hundrade  minna .  og  sie 
huortueggia  vinnufært^).  luke  eijrn  liostoll.  Enn  eff  þau  eijga 
hundrad.  edur  hundrade  meijra.  edur  huert  sem  á  luke  ij  lios- 
tolia. 

6.  Legkaup  eru  18  alner.  og  lukest  j  tijundar  eijndaga. 
Enn  huor  sem  eij  lijkur  sekur  vj  aurum. 

7.  Same  eijndægie  er  á  legkaupumm  og  lijksengs  aurum. 
og  liggur.  3.  marka  sekt  vid  huer  eige  likur. 


H. 

AMagn.  Nr.  138.  4to  bls.  361  skinnb.  frá  hér  um  bil  1500, 
MSteph.  Nr.  59  4to  bls.  125,  Surtla  Jóns  Jakobssonnar  skr.  á  18, 
öld.  Hér  er  að  eins  §  3  og  kallast  .alþyngifs  samþikt-.  þetta  er 
að  efni  og  orðfæri  til  samþyktin  frá  1265,  þó  niðurskipun  sé  dá- 
lítið  frábrugðin. 

1.  [A]f  Eyde  iaurdum.  eda  þeirre  iordu  sem  aureigi  byr 
sa.  sa  er  eigi  a  liostoll  ad  giallda.  lukizt  eingi  liostollur. 

2.  I>ar  sem  madur  helldur  omaga  eyri  med  laga  um  bode. 
lukizt  liostoUur  j  þeirre  kirkiu  sokn.  sem  hann  situr.  huar  sem 
hann  tekur  Gudz  likama  ad  paskvm. 

3.  Huort  sem  andazt  bonde  eda  husfreyia  epter  fardaga, 
og  stendur  bunadur  frammuegis.  lukizt  ein  tiundar  giaurd  og 
einn  liostollur.  þo  arfar  sie  fle[i]ri.  Enn  ef  sundur  er  brugdit 
bue.  þa  [hafe  huer  ^)  sitt  og  luke  huer  ^)  sinn  liostoll  ad 
paskum. 

4.  Ef  hion  eigu  .x.  aura  eda  hundrade  minna  og  sie 
huertueggia  uinnu  fært  luke  einn  liostoU. 

5.  Enn  ef  þau  eiga  .c.  eda  hundrade  meira  *)  eda  huort 
sem  8a.  luke  .ij.  liostoUa. 

Eindage  aa  liostoUum  er  friadag  langa.  sekur  .xij.  aurum. 
huer  er  eigi  lykur.  eigi  halft  profastur.  enn  halft  kirkiu  bonde. 

M  á  spássíu  Í1847:  vanfært.  »)  [tekur  huor,  Surtla.  ')  huor,  Sartla. 
*)  fyrst  hefur  verið  skrifað  minna,  en  siðan  settir  deplar  undir. 

Dipl.  Isl.  11.  B.  2 


f3 


ALI-INGISSAMÞTKT  UM  LJOSTOLL  OFL. 


1265. 


IBfél.  12oB  4to  nr.  95  frá  c.  1680— 1700  Melsteðsbók.  þessi 
klaosa  heyrir  til  samþyktinni  frá  1265,  þó  sektirnar  sé  hér  18 
álnir  fyrir  12  aura  ef  eigi  er  goldinn  Ijóstollr  í  eindaga. 

Vm  liostoll  logtekin  greiu. 

1.  Huor  fem  ei  hefur  lokid  liostoll  a  foftudæinn  langa  sa 
er  fekur  xviii  alnum  þeim  liostoUinn  a  ad  taka. 

2.  Af  eyde  jordum  og  þeim  jordum  er  oreige  byr  a  fkal 
einginn  liostoUur  lukaft. 

3.  í>ar  sem  madur  heldur  omaga  eyrer  med  laga  vmbode 
lukeft  þar  laga  liostoUur  j  þeirre  kirkiu  fokn  fem  hann  fitie  j 
og  hann  tekur  gudz  Ujkama  a  paskum. 

4.  Same  giaUddæge  er  a  legkaupe  og  Ujksaungs  Eyrer 
sem  a  tijundum  iij  merkur  a  tijundar  haUde. 


Uldals  safn  Nr.  320.  4to,  pappírshandrit  af  Jónsbók  snildar- 
lega  skrifað  1603  af  Birni  Grímssyni  málara  fyrir  Höllu  Gríms- 
dóttur  systur  hans  í  Skógum  undir  EyjafjöHum,  og  er  það  einkenni- 
legt  hér  við  .lónsbókartextann,  að  hleypt  er  úr  öllum  Farmanna- 
lögum.  LjóstoUasamþyktin  er  hér  næst  á  eptir  samþyktinni  um 
hnífaburð,  en  á  eptir  er  klausa  um  skiptitíund. 

Vm  LiostoUa. 

1.  Ejndægi  aa  UostoUum  faustudægin  langa  sekur  xij  aur- 
um  huer  er  ei  Ujkur. 

2.  I>ar  sem  CDadur  heUdur  omaga  Eyrer  med  laga  um- 
bodi  lukist  þar  UostoUur  sem  hann  situr  j  huerri  kirckiusoknn 
sem  omaginn  tekur  Gudz  Ujkama  ad  paskum. 

3.  Enn  huer  *)  sem  andast  bondi  edur  husfreyia  eptter 
fardaga  og  standi  bunadur  saman  framueigiz  lukist  ein  tijiund- 
argiord  og  eirnn  UostoUur  þo  ad  arfar  uerdi  fleijri,  enn  ef 
sundur  er  brugdit  Bue  þaa  tijundi  huer  sitt  hlutskijptti  og  luki 
huer  sinn  UostoU  ad  paskum. 

4.  Ef  hion  eiga  x  aura  edur  hundrade  minna  og  sie  huort- 
tueggia  vinnufærtt  luki  eirnn  UostoU.  Enn  ef  þau  eiga  hundrat 
edur  hundradi  meyra   eda  huort  þeirra  sem  rá  luki  ij  UostoUa. 


')  þannig,  hdi'. 


1267.  GJAFABRÉF.  19 

5.  Same  eindægi    er    aa   legkaupum    og   lijksaungsaurum 
og  liggur  iiij  marka  secktt  uid. 

6.  Ef  madur  ca   eitt  Bu    og  er   heýmilisfastur  j    audrum 
stad  lukist  þar  tijunder  sem  Bued  stendur. 


AMagn.  42 A  8vo  bls.  180  sldnnbók;  þessi  kafli  skrifaður  um 
1480.  pessi  grein  er  að  efni  til  samþyktin  frá  1265.  Seinasta 
klausan  sýnist  vera  yngri  (en  12Blj,  en  óvíst  hve  miklu,  og  er  húo 
látin  fylgja  hér  eins  og  í  skinnbókinni. 

1.  Hvort  sem  andast  bondi  edr  husfreyia  efter  fardaga.  oc 
stendr  bunadr  saman  framuegis.  lukist  ein  tiundar  giord  oc 
einn  liostollur  þo  ath  arfar  verdi  fleire.  Enn  ef  sundur  er 
brugdit  bwi.  þa  aa  huer  ad  suara  firi  sitt  hlutskifti.  oc  luki 
huer  sinn  liostoll  ad  paskum. 

2.  Enn  ef  hion  eiga  .xx.  aura.  edr  hundradi  minna  oc  sie 
huorttueggia  vinnu  f^rt.  luki  einn  liostoll.  enn  ef  þau  eiga 
hundrat  edr  hundradi  meira.  edr  huort  þeirra  sem  aa.  gialldi 
tuo  lysitolla. 

3.  Oleunar  kaup  sie  xviij  .alnar.  oc  lukist  j  tiundar  eindaga. 
enn  huer  sem  ei  vill  luka  .sekur.  vj  aurum.  oc  liksaungseyri 
ath  avki. 

4.  Same  eindagi  er  aa  legkaupum.  þat  er  .xij.  alner  oc 
liggur  þriggia  marka  sekt  vid  hver  ed  eigi  viU  luka. 

5.  (J)afnt  skylldazt  at  luka  tiund  oc  lysitoUa  bulauser  menn 
oc  bændr.  suo  konur  sem  kallar.  enn  ef  þeir  peningar  erv  j 
hreppnum  sem  þar  aa  eigi  tiund  af  ad  gialldazt.  sem  eru  lauser 
peningar.  edr  vtan  hreppa  leigo  peningar.  edr  vmbodz  peningar. 
þa  skal  aa  þessa  peninga  manneldi  skipa.  suo  sem  laugbok 
vottar  oc  gioriz  raad  firi.  epter  þui  sem  hreppstiornar  menn 
verda  aa  saatter. 


5,  16.  August  1267.  Niðarósi. 

Hákon  erkibiskup  gefur  kirkju  hins  heilaga  Andrésar  á  Haugi 
með  öllum  hennar  eignum  kórsbræðrum  í  Niðarósi  «ti!  kom- 
munsborðs » . 


SO  GJAFABRÉF.  1267. 

Frumbréfið  á  latínu  er  prentað  í  Dipl.  Norv.  I,  50,  Nr.  61 
eptir  skinnskrá  í  þrándheims  stiptskistu  og  AM.  Dipl.  Norv.  Fasc. 
V,  4.  En  á  íslenzku  (norsku)  er  það  prentað  í  Dip.  Norv.  III, 
11-12,  Nr.  lOeptirAM.  Dipl.  Norv.  Fasc.  IV,  6.  Sömuleðis  er 
bréfið  prentað  í  Dipl.  Arnamagn.  II,  57.  Bréfið  snertir  ísland  að 
svo  miklu  leyti,  sem  íslenzkir  menn  eru  í  því  nefndir.  P.  A. 
Munch  heldur  (Det  norske  Folks  Historie  II,  15)  að  |)orIeifr  sá, 
sem  hér  er  talinn  einn  af  kórsbræðrum  sé  sá,  sem  Jón  erkibiskup 
kaus  til  biskups  í  Skálholti  1269  þann  4.  Marts.  þorleifr  dó 
sama  ár  1  Marts.     Hér  er  að  eins  prentaður  útdráttur. 


Uniuersis  Christi  fidelibus  litteras  uisuris  uel  audituris. 
H[aquinus]  dei  gracia  Nidrosiensis  ecclesie  archiepiscopus,  salu- 
tem   in   domino   Jesu   Christo.      Vniuersitate   uestre   presenti 

pagina  declaramus,  quod predictis  canonicis  nostris 

ad  communem  mensam  ecclesiam  beati  Andree  de  Haug  cum 
omnibus  pertinenciis  habitis  et  habendis   concedimus  in  perpe- 

tuum  libere  possidendam Facta   autem  est  hec  nostra 

donacio  hijs  fratribus  in  ecclesia  Nidrosiensi  tunc  existenti- 
bus  et  consentientibus ,  domino  Erlendo,  domino  Stephano, 
domino  Vegardo,  domino  Thorlawo,  domino  Sigwaldo,  domino 
Roaro,  domino  Johanne,  domino  Eiriko,  domino  Siguardo, 
domino  Thorbergho,  domino  Siguato,  hiis  testibus  presentibus, 
domino  Therico,  Skialldulpho,  Gerlagho  canonicis  Asloensibus 
et  Brynulpho  clerico.  Datum  Nidrosie.  Anno  domini  millesimo 
cc°  lx°  vij^  vxij.  Kal.  Septembris.  Pontificatus  nostri  anno  primo. 


AUum  gudz  vínum  ok  sinum  þeim  sem  þetta  bref  sia  æða 
hæyra  sænðr  Hakon  mæð  guðs  miskun  ærkibiskup  i  Niðarose 
q[ueðiu]  g[uðs]  ok  sina.    Ver  gerom  yðr  kunnigt  vm  þetta  bref 

at  ver faam  ver  ok  gæfom  æiliflæga  fyrsagðum 

korsbræðrom  varom  til  communs  borðz  þeira.  kirkiu  hins  hælga 

Andresar  a  Haugi Var  þæssor  giof  ok  skipan   gor 

þæssom  korsbræðrom  þa  verande  i  Niðaros  kirkiu  ok  samþycki- 
ande  þæsso  mæð  oss.  sira  Erlenðe,  sira  Stephane,  sira  Vegarðe, 
sira  Thorleifi,  sira  Sigvallda^  sira  Boa,  sira  Jone,  sira  Eiriki, 
sira  Sigurði,   sira  Thorberge,   sira  Sigvate,   ok  þæssom  vitnum 


J 


1268.  PÁFABRÉF.  21 

nerverandom.  sira  Thore,  Skialldulfi  ok  Geirlauge  korsbræðrom 
j  Oslo  ok  Bryniulfi  clerk.  Var  þetta  bref  gort  i  Niðrose.  þa 
er  liðnir  varo  fra  burð  vars  herra  m^.  vættra,  cc°.  Ix  vættra  ok 
vij  vætr.  xvij  kalendas  Septembris  manaðar  a  fyrsta  are  vars 
ærkibiskups  dæmes. 


6.  24  Jiíni  1268.  i  Viterbo. 

Clemens  páfi  IV.  staðfestir  kosningu  Jóns  rauða  til  erkibiskups 
í  Niðarósi  og  mælir  með  honum  í  bréfum  til  kapítulans,  klerk- 
dómsins,  lýðbiskupanna  og  allrar  alþýðu  manna  í  erkibiskups- 
dæmi  hans. 

Dipl.  Norv.  VI,  31 — 32  Nr.  34,  og  er  þar  prentað  eptir 
fruinritinu  í  páfagarði  (Bullar.  Clem.  IV.  T.  III.  fol.  228  vs.  an. 
IV.  ep.  38.).  Bréfið  kemr  íslandi  að  því  Jeyti  við,  sem  Skál- 
holts  og  Hóla  biskupi  og  alþýðu  manna  á  Islandi  hafa  verið  send 
samhljóða  bréf. 

a)  Clemens  episcopus  seruus  seruorum  dei  venerabili  fratri 
Johanni  archiepiscopo  Nidrosiensi  salutem  et  apostolicam  bene- 
dictionem. 

Exequentes  pastorale  officium  nobis  licet  insufficientibus 
meritis  domino  disponente  commissum,  studia  nostra  prout 
8uperna  ministrat  gratia  conuertimus,  ut  quid  ad  salubrem 
caram  gregis,  quem  suscepimus  gubernandum,  quemque  regere 
feliciter  et  dirigere  querimus,  agi  expediat  perspicaciter  intuentes, 
circa  prosperum  statum  eius,  partes  intente  soUicitudinis  im- 
pendamus.  Specialiter  autem  ad  ecclesias  uniuersas  tam  proxi- 
mas  quam  locorum  positione  distantes,  ad  quarum  regimen  et 
custodiam  sumus  specialiter  deputati,  pium  respectum  habentes, 
ipsarum  utilitatibus  uigilanter  intendimus,  ac  solerter  in  eo 
potissime  insistentes  et  opportune  operationis  dexteram  exten- 
dentes,  ut  ab  illis  quas  proprijs  contingit  uacare  pastoribus 
uiduitates  incommodum  excludatur,  et  eorum  status  sponsorum 
ministerio  utilium,  ne  ipse  prolixioris  uacationis  dispendijs  sub- 
iaceant,  celeri  prouidentia  reparetur.  Sane  Nidrosiensis  ecclesia 
pastoris  solacio  destituta,  dilecti  filii,  capitulum  eiusdem  ecclesie 
ad   consulendum    sibi   de   futuri   substitutione   prelati,   ut   est 


22  PÁFABRÉF.  1268. 

moris  conuenientes  in  unum,  spiritus  santi  gratia  inuocata,  te 
tunc  ecclesie  memorate  canonicum,  in  suum  archiepiscopum 
unanimiter  et  concorditer  elegerunt.  Cuius  electionem  presen- 
tatam  nobis  quia  eam  inuenimus  de  persona  ydonea,  utpote 
dono  scientie  predita,  morum  et  uite  honestate  decora,  sollici- 
tudine  ac  prouidentia  circumspecta,  canonice  celebratum,  de 
fratrum  nostrorum  consilio  confirmantes,  tibi  tandem  cui  eius- 
dem  ecclesie  plenam  administrationem  in  spiritualibus  et  in 
temporalibus  commisimus,  consecrationis  munus  nostris  manibus 
duximus  impendendum.  sperantes  quod  ecclesia  ipsa  per  tuam 
industriam  fructuosam,  illo  prestante  qui  potest,  grata  pro- 
speritatis  augmenta  spiritualiter  et  temporaliter  consequetur. 
Ad  memoratam  igitur  ecclesiam  te  cum  nostre  benedictionis  et 
gratie  plenitudine  remitténtes,  deuotioni  tue  per  apostolica 
scripta  mandamus  quatinus  eiusdem  ecclesie  honoribus  amplian- 
dis,  et  commodis  procurandis,  te  sic  reddas  sollicitum,  ut  illius 
pater  diligens  et  beneuolus  comproberis,  cuius  deuotus  filius 
extitisti,  et  uerbis,  operibus,  proficiens  efficaciter  et  exemplis, 
dignus  merearis  effici,  quod  suauis  boni  nominis  tui  odor 
diflFundatur  latius,  et  nos  personam  tuam  per  hoc  fauoris  de- 
beamus  prosequi  gratitudine  potioris.  Datum  Viterbij.  viij.  kai. 
Julij  pontificatus  nostri  anno  quarto. 

b)  [Clemens  episcopus  seruus  seruorum  dei]  diiectis  filiis 
capitulo  Nidrosiensi  [salutem  et  apostolicam  benedictionem]. 
Exequentes  pastorale  officium  [&c.  eins  og  næsta  bréf  á  undan  að 
oröinu  consequetur,  ogorðnnum  vikið  við  eins  og  við  á]. 
Quocirca  vniuersitatem  uestram  rogamus,  et  hortamur  attente 
mandantes  quatinus  prefatum  arcbiepiscopum  ad  sepedictam 
ecclesiam  cum  benedictionis  nostre  gratia  procedentem,  deuote 
ac  ylariter  admittentes,  et  honeste  tractantes,  sibi  obedien- 
tiam  et  reuerentiam  debitam  impendatis,  studentes  eidem  tan- 
quam  membra  capiti  obsequi  diligentia  uigilanti,  ut  mutue 
caritatis  studio,  nobis  et  ei  que  sunt  pacis  adueniant,  et  tandem 
pacis  eterne  solacium  largiente  domino  cumuletur.  Alioquin 
sententiam  quam  idem  rite  tulerit  in  rebelles  ratam  habebimus 
et  faciemus  auctore  domino  usque  ad  satisfactionem  condignam 
inuiolabiliter  obseruari.     Datum  [ut  supra]. 

c)  [Clemens    episcopus     seruus     seruorum     dei]    dil.    fil. 


1269.  SKÍPAN   ÁRNA   BISKUPS  ÞORLÁKSSONAR.  23 

clero  ciuitatis  et  diocesis  Nidrosiensium.     [Sarahljóða  því  næsta  á 
nndan]. 

d)  [Clemens  episcopus  seruus  seruorum  dei]  venerabilibus 
fratribus  suííraganeis  ecclesie  Nidrosiensis.  Exequentes  [&c.  eins 
og  b  að  orðinu  cumuletur]. 

e)  [Clemens  seruus  seruorum  dei]  dilectis  filiis  populo 
ciuitatis  et  diocesis  Nidrosiensium.  Exequentes  pastorale  officium 
[&c.  eins  og  b  að  orðinu  tractantes]  eidem  archiepiscopo 
honorificentiam  debitam  impendatis,  eius  salubria  monita  et 
mandata  reuerenter  suscipientes  ut  condecet,  ac  efficaciter  ad- 
implentes.  Jta  quod  uestre  deuotionis  sinceritas  laudibus  digna 
proinde  merito  habeatur.    Datum  [ut  supra]. 


T.  [i  September  1269.  i  Skálholti]. 

Skipan  Árna  biskups  í>orlákssonar,  þar  sem  hann  staðfestir 
boðorð  Magnúsar  biskups  Gizurarsonar  frá  1224  (Dipl.  Isl.  I, 
423—463)  og  skipar  ymsa  hluti  af  nýju. 


Hér  prentað  eptir  skinnb.  AM.  456.  12mo  bls.  130—36  frá 
c.  1480,  því  hér  er  statútan  fylst;  borið  saman  við  skinnbækrnar 
ÁM.  350.  fol.  bls.  286-87  skr.  1363;  AM.  175A  4to  bls.  45— 
47  c.  1400;  AM.  138.  4to  bls.  344  c.  1500;  AM.  671B  4to 
bls.  16  c.  1320  (hér  eptir  prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eocl.  Isl.  II, 
49-54);  AM.  135.  4to  bls.  217  c.  1500,  byrjar  hér  í  §  4.  § 
18  —  22  (B  §  19—27,  sbr.  C)  finst  stundum  í  haudritum  sem  sér- 
stok  statúta  og  stundum  er  hún  sett  aptan  við  statútu  Eilífs  erki- 
biskups  hina  fyrstu  1320  (sjá  NgL.  III,  247—48).  En  það  er 
eins  víst  hún  sé  frá  tímum  Arna  biskups. 

bodskapur  arna  biskups^).  -•     .<»i    íí. 

Herra^)  árni  biskup  [tHorlaksson^)  [af  skalahóllti*)1iaiid  át 
hallda  allar  "*)  [þessar  skipaner  ^)  magnus  "^)  biskups  [sem  adr 
ero  ^)   skrifadar  ^).      En   þessa   hluti   sem   hier    fylgia   skipadi 


^)  Skipanir  herra  arna  biskups  350,  138;  Capitulum  175;  ')  sl.  671. 
')  [b.  v.  671;  *)  [b.  V.  350,  175,  138,  671;  *)  sl.  671;  «)  [skipanir  þessar 
175;  ')  herra  niagnus  175,  138,  671;  ')  her  b.  v.  671;  »)  [sl.  175. 


24  SKIPAN  ÁRNA  BISKUPS  ÍORLÁKSSONAR.  1269. 

hann  *)  af  nyiu  ok  baud  ad  hallda  ^)    samþyckiondvm  ^)  sinvm 
lærdum  monnum. 

1.  In  primis^)  [baud  hann  "^)  prestum  at  ^)  minna  folk  á 
at  [hver  madr ')  falli  á  kne.  (sa  er  ^)  [nær  er  staddr  ^)  þann 
tima  ^®)  j  messunni  ^ ')  er  presturinn  helldur  vpp  holldi  ok 
blode  uors  herra  Jesu  christi  ok  bidia  ^^)  [sier  þar  med  hiarta- 
lega  ^^)  guds  '^)  myskunar  ok  se  ^^)  klykt  til  þess  ok  up[p] 
halldit  hia  ^^)  loganda  vaxkerti  [fram  fyri  *^).  [alltare  *^). 

2.  Sua  baud  hann  ok  at  eingi  ^^)  prestur  bergdi  ^°)  þvi 
uatni  21)  sem  hann  þuær  jnnan  [kalek  med  -*)  ef  þann  dag 
skal  hann  sidar  messa  adra  ^^)  messo  þvi  at  eiogi  prestr  [á 
messu  at  ^*)  syngia  nema  **)  fastandi. 

2.  [Hann  fyri  baud  klerkum  ok  prestum  ^^)  ath  leggia 
sik  eda  sin  mal  þau  sem  á  þa  ^^)  verda  -^)  kiærd  undir  leik- 
manna  dom  ^^).  eda  sueria  þeim  eida  ^°)  utan  rad  biskups  sins. 

4  Eigi  ^^)  skulu  prestar  reka  leikmenn  or  kirkiu  nema 
sakir  se  [til  ok  gefit  '^^)  ok  geymi  þo  giorsamlega  ^^)  at  þrennar 
aminningar  giore  prestur  ^*)  adr  leikmonnum  ^*)  til  leidrettv^^) 
af  þessi  sok.  suo  at  loglíg  uitni  se  til  ^^).  Biti  sidan  sokina 
skiluislega  [ok  suo  ^^)  forbodit  kirkiu  jnngongv  ^S)  þat  sem 
hann  leggr  cfi  *°)  ef  hann  *^)  leidrettizt  eigi.  sidan  lesi  ^^)  hann 
sem  ")  ritad  er  j  kirkiu  [fyri  sinum  soknar  monnum  **).  ecki**) 


')  at  haldazt  b.  v.  175;  ')  sem  b.  v.  671;  ')  saraþyckiandnm  350; 
♦)  8l.  671;  »)  [hannbaad  350,  138,  671;  «)  sl.  175;  ')  [þat  175;  «)  (sera 
671;  »)  [uid  staddr  er  671;  vid  er  350,  138;  ">)  [sl.  175;  ''^þab.  v.  175; 
'»)  bidr  671;  bidi  350,  138,  175;  '»)  [þa  ser  hjartaliga  350,  138:  sl. 
671;  '*)  gud  350,  671;  vors  drottins  138;  [sl.  175;  >*)  iafnan  b.  v.  175; 
semper  671;  »*)  sl.  138,  671;  '')  [frammi  far  330;  fyrir  175;  '«)  [b.  v. 
671;  •»)  enginn  350,  »")  bergi  175,  671;  »«)  b.  v.  350,  138,  175,  671; 
'')  [kaleck  medr  350;  "^)  [hann  skai  þann  dag.  syngia  sidarr  adra  350, 
138,  175,  671;  '*)  [skal  raesso  350,  138;  ")  vtan  175;  '*)  [Hann  fur 
baad  prestum  ok  klerkum  350,  138,  671;  Jtem  fyrirbaad  hann  öllnm 
preetum  og  klerkura  175;  ")  b.  v.  350,  671;  ")  eru  360,  138;  ")  uald 
175;  '")nockurn  eidl38,  175;  nockura  350;  ")Ekki350;  '')  [opinberar  ok 
nogar  175,  671;  ok  gefit,  sl.  350,  138,  ")  giorla  671;  ^*)  prestrinn  175, 
671;  ")  leikmanninura  350,  138,  671;  leikmonnunum  175;  ")  leiðrett- 
ÍDgar  671;  '')  vid,  671,  175;  '«)  [sva  ok  671;  ")  jgongu  175(?);  *°)  sl. 
671;  *•)  hinn  671;  ")  leidrettizt  671;  *')  sua  sem  350,  175.  671,  138; 
**)  [fnr  (íyri  138)  sinu  soknar  folki  350,  138;  **)  hér  hefst  135. 


1269.  SKIPAN    ÁRNA   BISKUPS   ÞORLÁKSSONAR.  25 

skiliazt  þau  mal   undir  þessa   reglu  ef  nock[u]r  ^)    [fellir    bann 
a  sig^)  af  sialfu  verkinu. 

5.  Prestar  skulu  eigi  bera  raud  klædi  gul  eda  ^)  græn 
[eda  half  skipt  ■*).  eda  °)  [rend  utan  j  uosi  ^). 

6.  Eigi  '^)  skulu  prestar  ^)  fara  med  mangi  eda  ^)  okri. 

7.  En  ef  prestur  uerdur  opinber  at  [saurlifnade  ^°)  med 
barn  eign  ^^)  þa  skal  hann  [leggia  messu  song  ^^)  [þar  til  ^^) 
er  hann  finnur  biskup  sinn  edr  hans^*)  profast  ok  taki^^)  skript  ^^. 
sidan  ma  biskup  eda  proíastnr.  dispensera  med  honum  at  hann 
taki  up[p]  messu  song  a  þeim  tima  sem^'')  hann  vill  ca  kveda. 

8.  Huerr  prestur  skal  á  þat  minna  [sina  undir  menn  ok 
soknar  menn  ^^)  at  þeir  kunne  rett  ^^).  [pater  noster.  ok  credo 
in  deum  aue  marie  ■^'^)  [ok^^)  barn  ^^)  at  skira  [j  naudsyn  ^^) 
ok  profi  þa  [á  þeim  ^^)  hlutum  [ef  þart  ^°). 

9.  [Eigi  skulu  olærdir  menn  uatn  uigia  ^^). 

10.  [I>at  fyri  biodum  uær  ^^)  ok  fastlega  at  nock[u]r  m^r 
skire  barn  ^^)  nema  j  [uatni  eda  snio  bræddum  -^)  þui  at  eigi^") 
er  skirn  rett  ^^).  nema  bæde  se  vid  ^^)  haft  uatn  ok  [ord  þui 
er  onyt  hraka  skirn  þo  at  nockur  hafi  hana  retta  kallat^^). 

11^^.  Ef  barn  þat  er  ^^)  skemri  skirn  var   skirt  er  lifanda 

•)  madr  b.  v.  671,  175;  ')  [fellir  bann  eda  forbodun  a  sik  671;  fellir 
a  sik  pafuans  (pafua  135)  bann  edr  forbod  175,  135;  ^)  ne  135;  *)  [æigi 
half  skipt  350;  eda  i  helrDÍngum  671;  eigi  helraingaskipti  135;  °)  ne 
138,  350;  ^)  [rondott  nema  i  uasi  671,  135,  350,  138;  '')  Ok  eigi  (ei 
175)  671,  135,  175;  «)  þeir  175,  671;  »)  ne  138,  671,  135;  '")  [saurlifl 
350,  138  ")  barngetnadi  350,  138,  175,  135,  671;  '*)  [leggia  sinn 
raessu  song  671,  135;  missa  songh  sinn  350,  138:  '^)  [til  þess  175;  '*) 
sl.  135;  '*)  tekr  135,  175,  671;  '«)  ok  yfirbot  b.  v.  175;  '')  er  175;  '«) 
[soknarrnenn  sina  350, 138;  kirkiusoknar  menn  sina  175,671;  sitt  undirfolk 
135;  '*)  sl.  135;  '°)  [credo  ok  pater  noster  ok  Aue  marial35;  okaue671; 
Credo  in  deum.  pater  noster  ok  350,  138,  175;  "')  [sl.  135;  ")  [sva 
bavrn  (barn  175)  175,  671;  ")  [sl.  350;  »«)  [a  (af  671)  þessum 
350,  138,  175,  671;  ")  [eptir  þörf  175,  135;  eptir  þavrfum  671;  "*) 
[Olærdir  menn  skulu  eigi  (ekki  671,  135)  vatn  vigia  175,  135,  671;  ") 
[Ok  þat  135;  þat  fur  (fyrir  175,  138,  671)  baud  hann,  350,  175,  138, 
671;  '")  sl.  175,  671;  *')  [hreino  vatni  sio  eda  snio  ef  hann  er  bræddr 
135;  i  uatni.  sio  §da  350,  671,  138;  vatni  eda  sio  edr  175;  '")  engi  135, 
671;  '')  sl.  175;  ")  til  135;  '^)  [tilskipud  ord.  ok  fyri  bodin  er  hrakaskirn 
135;  tilskiput  ord  ok  þui  (fyri  þvi  175,  671)  er  350,  138,  671,  175;  nock- 
urir  350;  hana  halldit  fur  (fyri  138,  671)  sanna  skirn  350,  138,  671;  **) 
§  11;  i  671  er  þessi  §  skr.  á  bls.  24  einstök  með  æfagamalli  hendi;  §11 
og  12  vantar  í  350,  138,  145;  ")  sem  175. 


2Ö  SKIPAN   ARNA   BISKUPS   ÞORLÁKSSONAR.  1269. 

[presti  fært  ^).  þa  skal  hann  signa  þat  ok  gefa  sallt  uigt  [ok 
lesa  gudspiall  yfir  ok  giora  krossa  yfir  ^)  med  hraka  sinum  ^) 
fyri  eyrum  ok  nosum  ok  leida  ^)  j  kirkiu  *).  smyria  sidan  á 
brioste  ok  millu[m]^)  herda  med  oleo  sancto  ok  sidan  med 
krisma  j  hðfdi.  færa  j  skirnar  klædi  ok  fa  kerti  loganda^)  i 
hond  ok  giora  þessa  alla  ^)  hluti  med  til  skipodum  ordum  en 
fella  nidr  allar  sækingar  ok  þess  hattar  bænir  sem  fyri  skirn  at 
eins  eigu  at  uera. 

12^).  I^at  er  ok  fyri  bodit.  at  þeim  monnum  se  gefin 
þionuzta  er  opinberliga  ero  j  frillu  lifnade.  nema  þeir  handsali 
kenni  manne  fyri  uattum  at  skilia.  eptir  þui  sem  hann  bydr. 
eda  ganga  saman  ella  loglega. 

13^).  Eigi  skal  ok  gefast  corpus  domini  okr  karle  eda 
rans  manne  nema  þeir  uile  leidrettazt  eptir  gudlegri  skipan. 

14^°).  Hann  baud  ok  svo  prestum.  ef  þeir  skulu  hion 
saman  vigia  at  presturinn  skal ")  lysa.    [iij.  drottins   daga  fyri 


')  fært  prestinuni  671;  *)  sl.  671;  ^)  [og  sfiora  krossa  med  hraka 
fyrir  nösum  ok  eyrum  ok  lesa  gudspiall  yfir  ok  leida  175;  *)  ok  b.  v. 
671;  *)  medal  175;  »)  sl.  175;  '}  sl.  671;  »)  §  12  vantar  í  671,  175;  ») 
§  13  stendr  í  350,  138,  165,  671  eptir  þá  grein,  sera  hér  er  §  16;  í 
136  er  þessi  klausa  seinust  af  því,  sem  þar  er  af  statútunni.  1  þessum 
handritura  er  greinin  svo:  þat  fnr  (fyr  135,  671)  baud  hann  at  prestar 
gi^fi  (gefi)  nockurum  (sl.  135)  þeim  manni  corpus  domini.  sem  opinber- 
liga  (liggHr  135)  i  hofudsyndum  (höfudsynda  lifi  135,  175,  671).  sua  (ok 
þeir  135)  sem  eru  horkallar.  ok  saurlifis  menn  eda  ransmenn  ok  þvilikir 
adrir  nema  þeir  uili  leidrettaz  eptir  gudligri  (heilagri  135)  skipan;  '*') 
§  14  er  í  138  á  undan  §  13,  en  í  135  næst  á  eptir  §  10;  greinin  er 
i  135:  Hann  baud  ok  prestura  ef  þeir  skulv  ok  hion  saman  uigia  at 
heyra  adr  iayrdi  konunnar  naudnngarlaust.  at  hun  samþyckir  hann  at 
eiga.  Prestur  skal  lysa  þria  sunnudaga  fur  en  brudkaup  se  giort  at  sa 
madr  uill  fa  þeirrar  konu.  Ok  ef  sa  er  nockur  þar  at  vite  a  vera  frænd- 
semi  eda  sifskapi  þa  beri  hann  uitni  vm  adr  en  festar  fara  fram  eda 
brudkaup  se  gert;  í  175  er  greinin  svo:  Huerr  sa  prestr  er  hion  skal 
saman  vigia.  þa  skal  hann  adr  lysa  iij  svnnvdaga  huern  eptir  annan  i 
heilagri  kirkiu  at  sa  madr  uiil  la  þeirrar  konu  at  ef  nockur  er  sa  at 
þeirra  j  miili  viti  frændsemi  edr  sifskapi  þa  beri  hann  vitni  um  adr  en 
festar  edr  brudkaup  fari  [fram].  prestur  skal  ok  heyra  konvnnar  iayrde 
naudungarlaust  at  hun  samþykkir  þann  mann  at  eiga;  ")  áðr  b. 
V.  671. 


1269.  SKIPAN   ÁRNA   BISKUPS   ÞORLÁKSSONAR.  27 

sinum  kirkiu  soknar  monnum  ^)  fyr  en  brudkaup  giorizt  [ok 
ef  nockur  er  [so  vid  staddr  ^)  at  [um  nockura  meinbugi  viti 
þar  ^)  a  uera  frændsemi  eda  sifskapi  *).  þa  segi  presti  til  ^)  fyrr 
en  brudlaup  fuUgiorizt. 

15  6).  Ecki  skulu  þeir  menn  saman  ganga  er  nanari  se  at 
sifivm  eða  frændsemi.  en  at  fimta  manni  huort  nema  biskup 
uili  gefa  framar  orlof  til. 

16.  Ef '')  su  kona  ^)  andazt  [fyrr  en  hun  se  ^)  j  kirkiv 
leidd  ^°)  er  barn  atti  vid  ^^)  bonda  sinum  [þa  se  leidd  kona 
fyri  likinu  med  loganda  uax  kerti  ^^). 

17.  Hvert  þat  lik  er  [i  kirkiu  garde^^)  á  at  grafa.  þa  lof- 
ade  hann  [þat  j  kirkiv  at  bera  ^*). 

18^^).  En  ef  þeir  menn  andazt  [er  settar  ero  uti  stðd[u]r^^) 
fvri  opin  bera  uanhagi  sina  þa  skal  huers  þeirra  lik  j  kirkiu 
bera  ef  þeir  fara  ")  suo  af  heiminvm  at  þeir  se  ^^)  j  sætt  uid 
heilaga  kirkiv  at  fra  teknum  þeim  sem  eptir  landz  sid  ero  eigi 
at  kirkiu  grafnir  ^^).  [sicut  fures^o)  et  latrones.  qui  pro  suis 
sceleribus  morte  condempna[n]tur.  et  hoc  ad  terrorem^^). 

19^^).  Ef  bansettur  madr  beidizt  prestz  fundar  j  lifs  haska 
ok  uiU  sueria  at  bæta  ^^)  uid  gud  ok  heilaga  kirkiu  eptir  domi 
biskups  sins  þat  sem  hann  hefir  brotid.  [þa  skal  prestur  lata 
hann  sveria  at  hia  uerondum  logligum  uitnum  þenna  eid  at 
bok.  sidan  skal  prestur  leysa  hann  ef  hann  er  daudvoni  ok 
ueita  honum  þuilika  þionuztu  alla  sem  odrum  kristnum  monnum^*). 

')  [fyri  sínura  sókDarmönnnum  þriá  drottins  daga  671;  fur  kirkiu 
soknar  monnum  iij.  drottins  daga  350,  138;  ')  [sa  madr  671;  ')  [þar 
nite  meinbugi  671;  *)  sifskap  671;  *)  sl.  671:  ^)  §  15  vantar  1  350,138, 
135,  671;  í  175  er  greinin  svo:  Ei  sknlu  prestar  syngia  ij  messur  um 
dag  at  einu  altari  naudsynia  laust;  ^)  En  ef  135;  ^)  [kona  su  138,  175; 
»)  [adr  hon  er  350;  er  671;  '")  [hafi  i  kirkiu  gengit  su  135;  *^)  med 
350;  '')  [þa  se  cona  leidd  i  kirkio  fur  liki  hennar  med  loganda  uas 
kerti  350,  138;  þa  se  cona  leidd  i  kirkin  fyrir  likinu  med  kerti  loganda 
(loganda  kerti  135)  135,  175,  671;  '')  [at  kirkiu  175;  '«)  [j  kirkiu  at 
(sl.  135)  bera  ok  syngia  þar  yfuir  175,  135,  671;  hann  at  bera  i  kirkiu 
350;  '*)  §  18  vantar  í  135,  350;  er  í  135  á  eptir  §  17;  '«)  [er  a  eru 
settar  vti  8tod[ur]  175;  '')  foru  175;  '')  vorn  175;  '^)  græfuir  175;  ") 
furu8(!)  456;  ")  [sl.  175;  ")  §  19  er  sem  sérstök  klausa  í  350  á  bls. 
300;  §  19-22  vantar  í  175,  138,  671;  ")  sig  b.  v.  350;  ")  [þa  skal 
prestur  leysa  hann  ef  hann  er  daudvona  ok  ueite  honum  alla  þionustu 
sem  avdrum  kristnum  manni  350. 


28  SKIPAN   ÁRNA  BISKUPS  ÍORLÁKSSONAR.  1269. 

werdur  hann  fyrr  omali  ^)  en  prestr  komi  til  hans  en  loglig  uitni 
berr  þat  at  hann  var  bvinn  slikt  at  sveria  sem  fyr  [uar  skilt 
þa  ma  prestur  leysa  hann  ef  þeir  sueria  ^)  at  hann  beiddi  sættar 
ok  uilldi  allt  til  uinna  þat  er  hann  uar  skylldur  ^).  Rettir 
hann  uid  [eptir  lausnena  *)  þa  skal  hann  sækia  sem  fyrst  ma 
hann  [a  fund  biskups  sins  °)  ok  standa  a  hans  domi  um  allt 
þat  sem  hann  er  sakadr  vid  [hann  ok  ^)  heilaga  kirkiu.  Liggur 
honum  ok  slikt  uid  ef  hann  bregdur  þui  sem  suarit  uar  [fyri 
hann  sem  þa  hefdi  hann  sialfur  suarit ''). 

20^).  En  sa  er  fallit  hefir  af  uerki  sialfs  sins  j  pafa  bann 
skal  sueria  adr  en  hann  er  leystur  at  fara  aa  pafa  fund  eda 
erkibiskups  ef  hann  ma.  nema  biskup  uili  annat  sæma. 

21.  Ef  bansettur  madr  deyr  oleystur  þa  ma  eingi  leysa 
hann  ^)  nema  sa  er  ualld  hafdi  til  at  leysa  hann  heilan  ok 
osiukan  ^°)  ok  skulu  erfingiar  hans ")  allt  aptur  bæta  þat  sem 
hann  hafdi  brotid  ok  se  ^^)  adr  saunprofat  at  sialfr  ^^)  hann 
uilldi  sæzt  hafa  •*)  ef  hann  hefde  nád. 

22.  Eingi  á  sa  at  uera  [hafdur  fyri  leystan  ^^)  [er  sá  leysir 
er  ecki  ualld  hafdi  til  til  *^). 


B. 

Hér  prentað  eptir  skinnbókinni  AM.  344.  Fol.  bls.  147  (c.  1350); 
borið  saman  við  skinnbækurnar  AM.  351.  Fol.  bls.  190—92  (Skál- 
holtsbók  eldri  c.  1360;  því  nær  samhljóða  344  sem  afskript  væri); 
AM  48.  8vo  bls.  54—59  c.  1360;  AM.  173D  4to  fol  Ci,  c. 
1380  (brot);  AM.  354.  fol.  bls.  49-50  (Skálholtsbók  yngri  c.  1400); 
AM.  175A  4to  bls.  51  (einungis  §  24—27)  c.  1400;  AM.  687C 
4to  bls.  9c.  1480  (einungis  §  15);  AM.  148.  4to  bls.  271-72 
(Landeyjabók  c.  1500). 

Skipan  arna  biskups*^). 
I>essi  bod  voro  sett  af  herra    arna  biskupi   og  i   samþykt 
tekinn  af  ollvm  lærdvm   monnvm    a    presta   stefnv   at   hallda 

')  danduoni  350;  ')  [sl.  350;  ^)  til.  þa  skal  hann  leyea  hann  b.  v. 
350;  *)  [vr  lausninne  350;  '  [a  biskups  sins  fund  350;  *)  [bI.  350;  ^) 
[sem  hefdi  siaífur  suarit  350;  ^)  §  20  vantar  í  350;  *)  daudan  b.  v.  350; 
'")  lifanda  350;  ")  þat  b.  v.  350;  ")  þo  b  v.  350;  '')  sl.  350;  '*)  adr 
b.  V.  350;  '^1  [halldinn  leystur  350;  '*)  [sem  sa  er  leyste  hafdi  þar  ecki 
ualld  til  350;  '^)  Fyrirsögn  svo  í  344,  351;  Statvtvm  48;  Statuta  herra 
arna  354;  Samþyckt  lærdra  manna  148. 


1269.  SKIPAN   ÁRNA  BISKUPS  ÞORLÁKSSONAR.  29 

þav  sömv  bodord  gll  sem  [adr  standa  *)  i  skipan  herra  magnvs 
biskvps. 

1.  fasta  skal  ok  tveggia  postvla  messo  ef  berr  a  gagndaga 
en  hafa  tvímællt  krossmesso  nema  beri  a  midvikudag  fyri 
ascensionem.  vinna  [eigi  leingr  en  til  mids  aptans  ^)  fyri  hvarn- 
tveggio  messo  daginn. 

2.  eigi  skvlo  prestar  gefa  leyfi  rvmhelga  daga  þo  at  tida 
halld  se  mikit  þa  daga  sem  adr  ^)  er  alþydv  fasta  skylld  ok 
eigi  fostv  natta  leyfi  nema  logtekna  daga  *)  [ok  friadag  i  paska 
vikv^). 

3.  [En  ef  Iðgtekna  messo  daga  berr  ^)  a  friadag  ^)  a  iola 
fostv  þa  er  lofat  hvitt  at  eta  og  einmællt.  [en  ef  þa  berr  ^)  a 
midvikvdaga  þa  er  lofat  tvimællt  at  eta  ok  eigi  slátr. 

4^.  Hverr  sa  prestr  er  híon  skal  samanvígia  þa  skal  hann 
iysa  adr  iij  drottins  daga  hvern  a  bak  odrvm  i  savnghvs  dyr- 
vm  at  sa  madr  viU  þeirrar  konv  fa.  ok  ef  nockor  er  sa  þar  ^°) 
er  viti  a  vera  frændsemi  eda  sifskapi^^)  þa  beri  hann  þar  vitni 
vm  adr  en  festar  eda  brvdkaip  se.  prestr  skal  ok  heyra  iayrdi 
konvnnar  navdvngar  lavst.  at  hon  samþyckir  þann  mann  at 
eiga. 

5^').  a  þat  skvlo  prestar  minna  alþydv  ok  bioda  skylldv- 
liga  at  hverr  madr  falli  a  kne  med  vpp  halldandi  hondvm 
þann  tima  i  messvnni  *^)  er  prestrinn  helldr  vpp  holdi  ok  blodi 
vars  drottins  iesu  christi  ok  bidi  ser  miskvnnar  ok  se  klykt 
til  þess  iafnan  ok  halldit  vpp  loganda  vaxkerti  hia  prestinvm. 

6^*).  eigi  skal  prestr  syngia  ij  messor  vm  dag  at  einv 
altari  navdsynialavst.  skyllt  er  at  .iij.  se  iola  dag. 

7  ^^).  eigi  skal  prestr  bergia  þui  vatni  er  hann  þverr '®) 
innan  kalek  med  ef  hann  skal  syngia  adra    messv  sidar    þann 


*)  [standa  adr  ritud  354;  ')  [vinna  til  miðaptans  48;  ')  eigi  354 
*)  messudaga  148;  ')  [sl.  354;  *)  [ef  nicolavs.  messoeda  thorlaks  (þorlaks 
354)  messo  bar  48,  354;  '')  fostudag  354;  ^)  [Ef.  andreas  messo.  nicho- 
laus  messo.  mario  messo  thomas  messo  eda  thorlaks  raesso  berr  a  48; 
en  ef  andres  messo  eda  Nicho[la8  messo].  thomas  messo  ok  thorlaks 
messo  354;  *)  §  4.  vantar  í  148,  sbr.  stat.  Jör.  erkibps.  1290  NgL.  III, 
243;  '")  vid  b.  v,  354;  ")  sifskap  351;  '*)  §  5.  vantar  í  148;  '»)  raesso 
354;  ^*)  §  6.  vantar  í  148,  ")  §  vantar  í  148,  »*)  þuæR  351,  48;  þuær 
354. 


30  SKIPAN   ÁRNA   BISKUPS   ÞORLÁKSSONAR.  1269. 

sama  dag.  lati  díakn  sinn  bergia  þui  vatni^)  eda  steypi  i 
Bacrarium  þui  at  eingi  skal  messo  syngia  nema  fastandi. 

8^).  Credo  in  vnvm  skal  hafa  i  messv  olafs  messo  dag 
hinn  fyrra.  [ok  sua  in  oktaua  nativitatis  beate  marie  virginis^). 

9^).  Ef  eigi  er  vin  ok  vatn  i  kalek  þa  er  vpp  er  halldit 
forninni  þa  skal  bæta  i  hvarotveggia  ok  taka  adra  oflat  ok 
hefia  vpp"*)  te  igitur[en  hina  fyrri  oblat-)  lati  i  brott^)  i  nook- 
orn  sæmiligan  stad.  ok  bergi  þeirri  ^)  sidan  er  hann  hefir  adr 
neytt  corpus  et^)  sanguinem  domini. 

10.  I>at  er  ok  fastliga  fyrir  bodit  at  nockor  lati  sem 
hann  syngi  messo  ef  hann  ma  eigi  syngia  eda  [hann  veit  ^°) 
at  hann  vantar  nockor  [þau  föng  ^^)  sem  skyllda  krefr  at 
[hofd  se.i2^ 

11  ^^).  En  ef  opinbert  verdr  savrlifi  prestz  med  barngetn- 
adi  þa  skal  hann  leggia  messv  sðng  þar  til  er  hann  finnr 
biskvp  eda  hans  vmbodsmann  ok  tekr  ^*)  skript  ok  yfirbot. 

12*°).  prestar  [eiga  at  *")  minna  soknar  menn  sina  at 
þeir  kvnni  rett.  Pater  noster.  [Credo  in  deum.  Ave  maria. 
Requiem  eternam.  bðrn^')  at  skíra  þa  er  [navdssyniar  krefia*^). 
ok  profa  þa  [þar  af*^). 

13^°).     [Ecki  eiga^i)  olærdir  menn  vatn  at  vigia,. 

14^^).  þat  er  ok  fastliga  fyrir  bodit  at  nockor  [skiri  i 
^drv  en  i  vatni  ^^)  [eda  sio  ^*)  eda  snio  bræddvm.  þvi  at  eigi 
er  skírn  rett  nema  bædi  se  vid  haft  vatn  [ok  ord  -^).  ok  þvi 
er  onyt  hraka  skírn  þo  at  [nockor  hafi  ^^)  [hana  retta  kallat^^). 

15^^).     Ef  barn -^)  þat  er  skemri  skírn  var  skírt  er  lifanda 


')  vatni,  hér  byrjar  173;  *)  §  8  vantar  í  148, 173,  sbr.  statútu  1292  § 
3;  ')  [8l.  354.  *)  §  9  vantar  í  148.  ')  vpp  sl.  173.  «)  oblatu  354.  ')  [en 
leggia  hina  fyrri  (oflat  173)  i  brott  354,  173.  ^)  henni  b.  v.  354.  »)  oic 
48.  >°)  veit  hann  48.  ")  [fðng  til  354;  faung  þau  til  173;  nockut  þav 
faung  til  148.  '')  [hafua  354.  »')  §  11  v.  í  173.  '*)  af  þeim  b.  v.  354. 
'*)  §  12  vantar  í  148.  '^)  [eigu  ok  354.  '^)  [Credo  in  deurr.  ok  Pater 
noster.  aue  maria  ok  saln  vers.  sna  ok  barn  173;  oc  aue  marie  bom 
354.  '*)  naudsyn  krefr  354,  173.  '»)  [þar  aa  351.  '*>)  §  13  vantar  í  148. 
'•)  [Eigi  eigv  173.  ")§  14  v.  í  148.  ")  [skire  nema  i  vatni  173.  '*)  eda 
i  sio  354.  ")  ['ok  iord.  173.  ")  [nockurer  hafui  354.  ")  [kallad  hana 
retta  354;  nockur  kalli  hana  retta  173.  ")  §  15  v.  í  148.  ")  bamit  er 
687. 


1269.  SLIPAN   ÁRNA   BISKUPS  ÞORLÁKSSONAR.  31 

[presti  fært  ^)  þa  *)  skal  hann  sígna  þat  ok  gefa  sallt  vígt  ok 
lesa  gvdspiall  yfir  ok  gera  krossa  med  hraka  fyrir  eyrvm  ok 
navsvm  ok  leida  i  kirkio.  smyria  sidan  a  briosti  ok  miUvm 
herda  med  oleo  sancto  ok  sidan  med  krisma  ^)  i  hofdi  færa  i 
skirnar  klædi  ok  fa  kerti  loganda  i  hðnd  ok  gera  þessa  alla  ^) 
Ivti  med  tilskipvdvm  ordvm  en  fella  nidr  allar  særingar  ok 
þesshattar  bæner  sem  fyrir  skírn  [at  eins  eigv  at  '")  vera. 

16.  I>at  er  ^)  fyrir  bodit  at  þeim  monnum  se  þionosta 
gefin  er  '^)  opinberliga  [ero  i  friUv  lifnade  ^)  nema  þeir  handsali 
kenni  manni  [fyrir  vattvm  ")  at  skilia  eptir  þvi  sem  hann  bydr 
[eda  ganga  saman  eila  Iðgliga  ^'^). 

17  ^^).  Ecki  skvlo  þeir  menn  saman  ganga  er  nanari  se 
at  [sifivm  eda  frændsemi  ^^).  en  at  fimta  manni  hvart  [nema 
biskvp  vili  gefa  framar  orlof  til  ^^). 

18/^).  Ef  sv  kona  andazt  fyr  en  hon  se  i  kirkio  leidd  er 
barn  atti  vid  bonda  sínvm.  þa  se  leidd  kona  i  kirkio  fyrir  lik- 
inv  med  loganda  kerti. 

19^^).  En  ef  þeir  menn  andaz  er  settar  ero  vtistQdvr 
fyrir  [opinbera  vanhagi  sína^^)  þa  skal  hvers  þeirra  lik  i  kirkio 
bera  ef  þeir  [forv  sva  ^^)  af  heiminvm  [[at  þeir  vorv  i  sætt  vid 
heilaga  kirkio  at  fra  teknvm  þeim  sem  eptir  landz  sid  ^^)  ero 
eigi  at  kirkio  grafnir.  [Sicvt  fvres  et  latrones  qui  pro  suis 
sceleribus  morte  condempnantur  et  hoc  ad  terrorem.  ^^) 

20.  prestar  skvio  eigi  hafa  ravd  klædi  gvl  eda  græn  edr 
helmingvm  eda  ravndvt  -°)  nema  i  vasi. 

21.  [fari  ^^)  eigi  med  mangi  eda  ^^)  okri. 

22.  eingi   prestr   eda  ^^)    klerkr    skal    [sveria    eida    leiií- 


')  [psti  pst  351;  fert  presti  354,  687,  er  fært  presti  lifanda  173. 
')  p  687.  =>)  krismo  354.  *)  alla  sl.  173.  *)  [tvískr  687.  «)  ok  b.  v.  173. 
')  seni  354.  ^)  [liggia  i  frillu  lifvi  354,  173.  ^)  [fyrir  vattvm  sl.  351, 
fyrir  .ij.  uattura  173.  '")  [ella  lögliga  saraan  354,  eda  ella  gangi  saman 
laugliga  173.  >>)  §  17  v.  í  148.  '^)  [frændsemi  eda  (at  173)  sifiura  354, 
173.  ^')  [uile  fraraar  orlof  til  gefua  354.  neraa  biskup  lofi  173.  '*)  §  18 
V.  í  148.  '^)  §  19  V.  í  148.  '«)  [opinber  brot  sin  354.  ")  [fara  sua  354. 
'*)  [fornum  landz  sid  354.  '*)  [sl.  48;  frá  [[ef  þeir  voru  i  sætt  vid  hei- 
laga  kirku  nema  þeir  sem  eftir  fornum  landz  sid  erv  eigi  kirkivgræfir 
173.  ^°)  ipndottum  354,  eda  raundott  173.  ^')  fara  354.  "')  ne  354. 
[ok  eigi  fara  met  173.  ='=')  ne  354,  173. 


»2  SKIPAN  ÁRNA    BISKUPS   ÞORLÁKSSONAR.  1269. 

manDÍ  ^)    eda  leggia    siií  eda    sín   mal  vndir  leikmanz  ^)   dom 
vtan  biskvps  síns  rád. 

23.  Eigi  skvlo  preátar  reka  leikmann  or  kirkio  [nema 
opinberar  sakir  se  til  þær  ^)  sem  þeir  vita  vísan  vilia  biskvps 
til  eda  lians  vmbods  [manna.  *) 

24.  Ef  bannsettr  madr  beidiz  prests  fvndar  í  lífis  haska 
ok  vill  liann  sveria  at  bæta  vid  gvd  ok  heilaga  kirkio  eptir 
domi  biskvps  síns  þat  sem  hann  hefir  brotid.  þa  skal  prestr 
lata  hann  [sveria  at  hiaverandvm  logligvm  vitnvm  þenna  eid 
at  bok  ^).  [[sidan  skal  prestr  leysa  hann  ef  hann  er  davdvani  ^) 
ok  veita  honvm  [þvilika  þionostv ")  alla  sem  ^)  odrvm  ^)  kristn- 
vm  monnvm.  verdr  hann  fyr  omali^'')  en  prestr  komi  til  hans^^) 
en  Iðglig  vitni  beri  þat  at  hann  var  bvinn  sh'kt  at  sveria  sem 
fyr  var  skilt.  þa  ma  prestr  leysa  hann  ef  þeir  [sveria  at  hann 
beiddi  sættar  ok  villdi  allt  til  vinna  þat  er  hann  var  skylldr^^). 
rettir  *^)  hann  vid  eptir  lavsnina  þa  skal  hann  sækia  sem  fyrst 
ma  hann  a  fvnd  biskvps  síns  ok  standa  a  hans  domi  vm  allt 
sem  hann  er  sakadr  [vid  hann  ok  heilaga  kirkio  ^*).  liggr 
honvm  ok  slikt  vid  ef  hann  bregdr  þvi  sem  svarit  var  [fyrir 
hann  sem  þa  at  hann  sialfr  hefdi  svarit.^^) 

25^%  En  sa  er  fallit  hefir  [af  verki  sínv  sialfs  i  pafa 
bann^^)  skal  sveria  adr  hann  er^^)  leystr  at  fara  a  pafa  fvnd 
eda  erkibiskvps  ef  hann  ma  nema  biskvp  vili  annat  sæma. 

26.  Ef  bannsettr  madr  deyr  oleystr  þa  ma  engi  leysa 
hann  ^^)  nema  sa  er  valld  hafdi  til  -^)  at  leysa  hann  [heilan 
ok  osivkan^^)  ok  skvlo  erfingiar  hans  allt  aptr  bæta  þat  sem^^) 

^)  [sveria  leikinanne  nockurn  eid  354,  eid  nockurn  173.  ')  leikmanna 
173.  ')  [nema  fyrir  opinberar  sakir  þær  173.  *)  [raanz  354,  148,  173 
(hér  fylgir  eptir  í  173  «um  banns  sakir*  sem  nýr  kapituli.  *)  [sveria 
þenna  eid  at  bok  at  hiauerandnm  lógHgum  uítnum  354.  ')  dandoána 
354,  daudvona  148.  ^)  [slika  þionostu  354;  ^)  [[þa  skal  prestur  leysa 
hann  ef  bann  ær  daadvani  oc  veiti  honnm  slika  þionnstu  sem  175.  ^) 
odrvm  sl.  351.  '")  fyr  daudvani  175.  ")  bans  sl.  354.  *')  [sveria  at 
bann  beiddiz  sættar  ok  villdi  allt  til  vinna  þat  ær  hann  var  skylMr 
til  þa  skal  leysa  hann  175.  ")  rettar  351.  '*)  [vid  gud  254. 
[vit  heilaga  kirku  175.  '^)  [sera  hann  befdi  sialfur  Buarid  175. 
")  §  25  V.  í  175.  ")  [j  pafua  bann  af  verki  sín  sialfs  354.  '*)  se 
354.  ")  daudan  b.  v.  175.  '°)  til  sl.  175.  "')  [lifanda  ok  osiukan  175. 
")  er  175. 


1269. 


SKIPAN   ÁRNA   BISKUPS   ÞORLÁKSSONAR. 


33 


hann  hafdi  brotid  ok  8e  adr  sannprofat  [at  sialfr  hann  ^)  villdi 
[sæzt  hafa^)  ef  hann  hefdi  nad. 

27.    Eingi  a  sa  at  vera  hafdr    fyrir  leystan    er    sa    leysir 
er  ecki  vaild  [hafdi  tii. ») 


C. 

AMagn.  Nr.  456.  12mo  bls.  229—32  c.  1480;  AM.  688B.  4to 
bls.  5—6,  skr.  1479. 

Lex  ecclesiastica. 

1.  Eigi  skulu  prestar  syngia  mess[u]r  tuær  una  dag.  at 
einu  alltari  naudsynia  laust. 

2.  Skylt  er  at  þriar  se  nQessur  jola  dag. 

3.  Er  eigi  uin  i  kalek  eda  uatn  þa  er  up  er  halldit  forn- 
inni  þa  skal  bæta  j  huortueggiu  j  kalek  ok  taka  adra  oblat  ok 
hefia  up.  te  igitur.  en  leggia  hina  fyrri  oblat  j  brutt  j  nockurn 
sænQÍligan  stad  ok  bergi  prestur  þeirri  sidan  er  hann  hefir  adur 
neytt  corpus  ok  sanguinem  domini. 

4.  f>at  er  ok  fastlega  fyri  bodit  at  nockur  lati  sem  hann 
syngi  COesso  ef  hann  má  eigi.  eda  hann  ueit  at  hann  uantar 
nockur  þau  föng  til  sera  skylida  krefur  at  hofd  se. 

5.  En  ef  þeir  menn  andazt  er  settar  uoru  vti  stðdur  fyri 
opinbera  uanhagi  sina  þa  skal  hvers  þeirra  iik  j  kirkiu  bera  ef 
þeir  fara  suo  af  heimenum  at  þeir  uoru  sattir  vid  heilaga  kirkiu 
at  fra  te[knum  þeim]  sem  eptir  fornum  landz  logum  ok  sid 
erv  eigi  [at  kirkiu]  grafnir.  Sicut  fures  *)  et  latrones  qui  pro 
sceleribus  suis  morte  comdempnantur  et  hoc  ad  terrorem. 

6.  Ef  banusettur  madr  beidizt  prestz  fundar  j  lijfs  haska 
ok  iiiU  hann  sueria  at  bæta  uit  gud  ok  heilaga  kirkiu  eptir 
domi  biskups  sins  þat  sem  hann  hefir  brotid.  þa  skal  prestur 
lata  hann  sueria  at  hia  uerondum  logligvm  uitnum.  þenna  eid 
at  bok.  Sidan  skal  prestur  leysa  hann  ef  hann  er  dauduoni  ok 
ueita  honum  slika  þionuztu  alla  sem  odrum  kristnum  monnum. 

7.  En  sá  madr  er  fallit  hefir  j  bann  af  verkinv.  sialfur 
skal  hann  sueria  adur  hann  se  leystr  at  fara  á  papa  fund.  eda 
erkibiskups  ef  hann  ma. 

8.  Verdr  hann  fyr  omali    en   prestur    kom    til    hans.    en 

')  [hann  sialfur  175.  ')  [sættz  hafua  148,  175.  ^)  [hefuer  354.  *) 
furu8,  hdr. 

Dipl.  Isl.  II.  B.  3 


34  SKIPAN   AKSA  BISKUPS  ÞORLÁKSSOXAR.  1269- 

loglig  uitni  berr  þat  at  hann  var  buinn  slikt  at  sueria  sem  fyr 
uar  skilt.  þa  ma  leysa  hann  ef  þeir  sueria  at  hann  beiddizt 
sættar  ok  nilldi  allt  til  uinna  þat  er  hann  var  skylldur.  Bettir 
hann  vid  eptir  lausnina.  þa  skal  bann  sækia  sem  fyrst  m5  hann  á 
fund  biskups  sins  ok  standa  á  hans.  domi  um  allt  þat  er  hann 
er  sakadr  vid  hann.  liggr  honum  ok  slikt  uid  ef  hann  bregdr 
þui  sem  suarit  uar  fyri  hann.  sem  þa  er  hann  hefdi  sialfr 
suarit. 

9.  En  eí  bannsettur  madr  deyr  oleystr.  þa  ma  eingi  leysa 
hann  nema  sa  er  ualld  hafdi  til  at  leysa  hann  lifanda  ok  heilann 
sem  osiukann  ok  þo  þui  at  eins  at  adur  se  aptur  bætt  allt  þat 
sem  hann  hafdi  brotid  ok  se  þo  sann  profat  at  sialíur  hann 
villdi  sæzt  hafa  ef  hann  hefdi  nad. 

10.  Eingi  á  sá  at  uera  leystur.  er  sa  leysir  er  ecki  hefir 
ualld  til. 

11 ').  Prestar  skulu  hallda  hatt  forn  upp  eptir  þessi  ord. 
hoc  est  corpus  meum. 

12.  £f  prestar  megv  eigi  syngia  lága  songs  ClOesso  fyri 
nockurs  siukleika  sokum  þa  standi  messan  þar  sem  komin  er. 
ok  hefi  þar  upp  sá  prestur  er  sidar  kemur  til. 

13.  fyri  einga  naudsyn  skal  prestur  ganga  fra  alltari 
sidan  er  upp  er  hafit.  te  igitur^). 

14.  Ef  hordomr  er  framdur  j  heilagri  kirkiu  sua  at  upp 
liost  uerdi.  eda  uid  uerdi  gengit.  eda  storir  auerkar.  þa  skal  af 
uera  uigsla  af  kirkiu. 

15.  Eigi  skal  grafa  at  kirkiv  medan  eigi  er  saungur 
[lo]fadr  at  ok  ef  slikir  atburdir  kunua  at  verda  j  kirkiu  gordvm 
þa  skal  eigi  grafa  fyrr  enn  biskup  hreinsar  gardin. 

16.  leyft  er  at  giora  brudlaup  i  gagn  fostum. 

17.  Senda  skal  til  biskups  eda  hans  umbodzmanz.  vigia 
menn  sem  fyrst  ma  ok  gefa  aungua  lausn  ok  svo  auerka  menn 
þa  sem  kirkiur  sórga. 


D. 

AMagn.  Nr.  135.  4to  bls.  218.  c.  1500.  sem  framhald  af 
statútu  Arna  bps  1280  og  af  ivi  bannsökum.  Sbr.  stat.  Eilífs  I. 
1320,  NgL.  III,  247—8. 

')  Hér  byrjar  nýr  kafli,  sera  ekki  finst  í  hinura  afskriptunum  af  statút- 
unni.     ')  GS  8kb. 


1269.  SKIPAN  Arna  biskups  þoklákssonar.  35 

1.  Ef  bannsattur  madr  beidizt  prest[s]  fundar  j  lifs  haska 
og  uill  hann  sueria  at  bæta  uid  gud  og  heilaga^)  kirkiu  eptir 
domi  biskups  sins.  þat  sem  hann  hefir  brotid  þa  skal  prestr 
lata  hann-)  sueria  þann  eid  hiauerendum  laga  uitnum.  sidan 
skal  prestr  leysa  hann.  ef  hann  er  j  dauda  punt  og  ueita  slika 
þionostu  alla  sem  odrum  krisnum  manni.  Verdr  hann  og  omali 
fur  en  prestr  kemur  til.  En  loglig  uitni  beri  þat  at  hann  uæri 
buinn  at  beidazt  sattar.  vid  gud.  og  uillde  allt  til  uinna  þat  er 
hann  uar  skylldr,  Retter  hann  vid  epter  lausnina.  þa  skal  [hann] 
sækia  sem  fyrst  ma  hann  a  fund  biskups  síns  og  standa  á 
hans  domi  vm  allt  þat  sem  hann  er  sakadur  vid  gud.  og  hei- 
laga  kirkiu.  lig[g]ur  honum  og  slikt  vid.  ef  hann  bregdr  þui 
sem  suarit  var  fyrir  hann  sem  sialfur  hann  hefdi  suarit. 

2.  En  sa  er  fallit  hefir  j  pafa  bann  af  verki  sínu  sialfs 
skal  sueria  adr  hann  se  leystur  at  fara  a  pafa  gard  med  bisk- 
ups  radi  og  uilia. 

3.  En  ef  bannsettr  madr  deyr  oleystur  þa  ma  einge  leysa 
hann  nema  sa  er  ualld  hafdi  at  leysa  [hann]  lifs  og  osiukan. 
og  skulu  erfing[i]ar  hans  allt  aptur  bæta.  þat  sem  hann  hafdi 
brotid  og  se  þo  adr  sannprofat  at  hann  sialfur  [villdi]  sættz 
hafa  ef  hann  hefdi  nad. 

4.  Eingi  a  sa  at  uera  haldinn  leystur  sem  sa  leysir  er 
ecki  ualld  hefir  til. 

5.  Ef  barn  kemur  j  heim  þat  skirt  er  skemri  skirn.  og 
er  lifandi  fært  presti.  þa  skal  hann  signa  þat  og  gefa  þui  sallt 
uigt  og  lesa  gudspiall  yfir.  og  giora  krossa  med  hraka  fyrir 
eyrum  og  nosum.  og  leida  j  kirkiu  smyria  sidann  a  briosti  og 
millum  herda  med  oleo  sancto.  og  sidan  med  krisma  j  haufde 
og  færa  j  skirnar  klædi  og  fa  kerti  logandi  og  gera  þessa  alla 
hluti  med  til  skipudum  ordum  en  feila  nidr  allar  særingar.  og 
þesshattar  bæuir  sem  fyrir  skirn  eiga  ath  uera. 

6.  Eige  skal  prestur  syngja  tuær  messur  vm  dag  uid  sama 
alltari  naudsynia  laust.  nema  jola  dag. 

7.  Ef  [eigi]  er  uin  eda  uatn  j  kalek  þa  upp  er  halldit 
forninne  þa  skal  bæta  j  huorutueggiu.  og  taka  adra  oblatu  og 
hefia  upp  Te  igitur.  enn  hina  fyrri  skal  leggia  j  brutt  j  nockurn 


')  hfa,  skb.     ')  h  lata,  skb, 

3* 


36  SKIPAN  ÁRNA  BISKUPS   ÞORLÁKSSONAR.  1269. 

godan  stad   og    bergi.   þeirri   sidan.   ef  hann   liefir  adr   neytt 
corpus  domini  og  sanguinem. 

8.  ^at  er  fastlega  fyrir  bodit.  at  nockur  lati  sem  hann 
syngi  COessu  ef  [hann]  ma  eigi  syngia  og  veit  hann  at  skortir 
nockurn  þann  blut  sem  tii  þarf. 

9.  Ecki  skulu  þeir  menn  saman  bindazt  at  nanari  se  at 
frændsemi  en  at  fímta  manni.  eda  sifíum  nema  biskup  vili 
framar  gefa  orlof  til^). 


I 


Ágrip  af  skipan  Arna  biskups  eios  og  stendr  í  sögu  hans  (Bps. 
I,  684).  Hér  er  prentað  eptir  skinnbókinni  í  Stookhólmi  Nr.  12. 
4to  fol.  4a  (c.  1640)  og  borið  sainan  við  pappírshandrit  í  sama  safni 
Nr.  8.  4to  bls  917-19  (c.  1640).  þetta  ágrip  er  tekið  upp  í 
Bisknpasögur    séra   Jóns  Haldórssonar. 

. . .  Liet  hann  vpp  lesa  bodskap  Erkibiskups  og  stodu  þar 
þesser  hluter  j. 

1.  Ad  aller  menn  knefalle  med  vpp  balldande  bandumfl 
þann  tijma  j  messunne  er  halldid  er  upp  hollde  og  blode  vorz™ 
herra,  og  so  þá  er  borid  er  til  siukra  manna. 

2.  So  og  ad  einge  madur  feste  sier  mey  edur  konu  til 
eiginn  ordz  ádur  enn  lyst  være  j  kyrckiu  þrem  sinnum. 

3.  So  og  ad  frillu  monnum  skule  fyrer  biodast  ad  taca 
christz  lijkama  ad  paskum,  vtann  þeir  feste  frillur  sijnar  til 
eiginn  ordz,  edur  skilie  vid  þær  fullkomlega. 

4.  Suo  og  aller  stader  og  tijunder  skylldu  giefast  j  bisk- 
upz  valld. 

5.  Suo  og  ad  eingenn  skyllde  byggia  dautt  fíe  á  leigu. 


Ágrip  af  skipan  Árna  biskups  frá  1269  eins  og  stendr  í  sögu 
hans  (Bps.  687).  Hér  er  prentað  eptir  skinnbókinni  í  Stokkhólmi 
Nr.  12.  4to  fol.  5b — 6a  og  borið  saman  við  pappírshandrit  í  sama 
safni  Nr.  8.  4to  bls.   920—21. 

Arne  biskup  breytte  og  margre  skipan  hinna  fyrre  biskupa 
til  myskunsemdar. 

^)  Hér  eptir  kemur  sem  áfast  um  gnðsifjar:  Med  þrennum  hætti 
ero  gnd  sifiar  etc. 


1269.  SKRIPTABOÐ   ÁRNA   BISKUPS  ÞORLÁKSSONAR.  37 

hann  [skipade]^)  ad  þau  bern  sem  ei  feingu  skyrn  skyllde 
grafa  vtann  vid  kyrckiugard.  enn  adur  voru  þau  grafinn  fiærre 
vygdum  stedum  sem  sekir  menn.  .  . 

|>ad  var  og  siduane  og  skipun  hinna  fyrre  biskupa,  ad  lijk 
þeirra  manna  sem  vtan  kyrckiu  stodu  fyrer  vanhage  sijna  og  i 
þann  tijma  sem  þeir  lidu  vr  lijkama  og  stod  þesse  skript  á, 
ad  lijk  þeirra  skyllde  ei  j  kyrckiu  bera,  enn  grafa  þö  i  kyrckiu 
garde,  enn  hann  skipade  ad  huerz  manz  lyk  þess  sem  ad 
kyrckiu  ætte  leg  og  j  sætt  var  vid  kyrckiuna,  skyllde  j  kyrckiu 
bera 

.  .  .  hann  skipade  ad  lijk  huerrar  þeirrar  konu  er  j  sætt 
være  vid  kyrckiuna  þö  ad  af  sængurferd  andadist,  skyllde  j 
kyrckiu  bera,  skylldi  kona  ganga  med  logandi  kierte  fyrir  lijk- 
um  þeirra  kuenna  er  j  siuknade  hafdu  med  bondum  sijnum 
born  alit.    Enn  fyrer  allra  annara  lijkum  med  jönguo  kierte. 

hann  skipade  oc  j  þeirra  siuknade.  sem  þær  attu  bern  ad 
fæda.  ad  þær  skylldu  vitia  skripta  husla  og  olea  ef  þær  være 
banuænar.  þegar  þær  uæri  j  sætt  vid  heilaga  kirkiu,  enn  adur 
var  þuert  j  möte  af  biskupum  Bodid. 


8.  [i  September  1269.  i  Siíáltiomj. 

Skriptaboð  [Árna  biskups  í^orlákssonar.] 

AMagn.  Nr.  175A.  4to  bls.  53 — 55  skinnb.  frá  c.  1400,  og 
er  eptir  því  prentað  hér,  en  borið  saman  við  skinnbækurnar  AMagn. 
Nr.  354.  Fol.  31a-b  (Skálholtsbók  yngri  frá  c.  1400);  AM.  688B, 
4to  bls.  5-6  frá  c.  1450;  AM.  687A.  4to  bls.  11  frá  1479;  AM. 
42A.  8vo  bls.  226—228.  frá  c.  1480;  AM.  456.  12mobls.  121— 
125  frá  c.  1480;  AM.  625.  4to  bls.  bls.  159—161  frá  c.  1470; 
AM.  350.  Fol.  bls.  301,  þetta  frá  c.  1500.  þessi  skipan  er  fyrst 
prentuð  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  VI,  157— 160eptir  625,  og  látin 
heyra  til  Skriptaboði  þorláks  biskups,  en  það  er  ekki  rétt.  Eptir 
354  (=  D)  og  456  (=  G)  er  skipan  þessi  svo  prentuð  í  NgL. 
III,  293 — 94  sem  viðbætir  við  statútu  Páls  erkibiskups  hina  þriðju 
(c.  1336-  1346),  en  það  er  alveg  óvíst  að  hún  eigi  þar  heima,  þó 
sum  handrit  hnýti  henni  þar  við.  Mestar  likur  eru  til,  að  þetta  sé 
sérstök  skipan,  eins  og  ýms  handrit  hafa  hana,  og  svo  hefir  Jón  Sig- 
urðsson   skilið   það,  og   er   hér   fylgt  hans  dæmi  i'    því,  að  heimfæra 


')  óvart  fallið  ór  í  12   Ito;  þannjg  í  8  4to. 


38  SKRIPTABOÐ   ÁRNA   BISKUPS  ÞORLÁKSSONAR.         1269. 

hana  til  Árna  biskups  þorlákssonar  og  árfæra  eins  og  hér  er  gert.  Hér 
er  ekki  tekinn  orðamunur  að  lieita  megi  eptir  354  af  því  sá  teiti 
er  prentaður  í  NgL;  1  456  er  mikið  af  statútunni  skafið  út. 

skriptir '). 
[Penitencia  xiiij  *)  annorum  pro  gravioribus  culpis  sicut^) 
incestu*)  cum  propinquis    in   secundo    gradu    linee^).    et    in^) 
primo  gradu  affinitatis  et  consanguinitatis')  et  simiUbus^). 

1.  Jn  primis.  [fasti  karinu  xl  daga  vith  uatn  ok  braud^) 
gangi  berfættur  ok  komi  [ei  tiP®)  kirkiu.  [hafui  eigi  reidskiota, 
eigi  linklædi  ^^)[beri  eigi  '^)  vopn  hafi  eigi  samneyte  [uit  adra 
menn  ^^)  j  suefni.  mat  eda  dryck  adr  karina  lukizt  ^*). 

2.  [Vnndir  valldi  og  skyn  ^^)  skripta  faud[u]r  ^^)  er  ath 
lina  ^').  eptir  naudsyn  edr  tilfellum  nðckuth  ^^)  j  fæzlu^^)  fangi. 

3.  Varni  med  ðllu  ^")  konu  samlagi.  se  ^^)  j  sama  stad 
en  22)  reiki  eigi  uidara  [til  foruitni  *^)  edr  skemtanar. 

4.  Syngi  salltara  med  ^*)  huerium  tueim  dægrum  [j 
karinu  ^^). 

5.  [Hafi  tuimællt  þurt  drottins  daga  ^e). 

6.2')  Ath  lidnum  xl.  daga  [þuoizt  hann  ok  taki  sko- 
klædi  '^).  ok  late  skera  hár  sitt.  standi  utan  kirkiu  um  eitt  ár. 

'  'j'þánnig  42;  penitencia  456;  ')  4cira  687;  xiiijcem  42;  scilicet  354; 
*)  incesta[u]m  625;  *)  sl.  öll  neraa  687;  *)  etiam  42;  nel  eciam  354;  ^) 
sl.  öl!  nema  687,  42,  456;  *)  [svo  687;  Penitencia  xiiij  annorum  pro- 
graaioribns  cnlpis  sine  incestu  cnm  propinqnis  inquo  affínitatis  similibusC) 
175;  in  secundo  affinitatis  sirailibus  350,  688;  *)  [fasta  xl  natta  og  daga 
karinu  vid  braud  og  uatn  687,  456;  vatni  .xl.  daga  karinu  fostu  wid 
braud  ok  vatn  42;  '")  [eigi  til  350;  eigi  j  687,  42,  456;  ")  [hafi  eigi 
linkiædi  687,  456,  625;  og  ecki  linklædi  42;  '*)  [beri  hann  687,  456; 
")  [uid  nockurn  kristinn  (sl.  42,  625)  mann  687,  42,  625;  '*)  lyckzt  687; 
Ijkz  625;  '*)  [undir  skyn  og  uaildi  687;  se  undir  rayskun  og  uallde  456; 
'*)  favdrs  350;  fódurs  687,  42;  '^)  nockut  b.  v.  687,  42,  456;  '*)sl.  687, 
42,  456;  '»)  fælzu(!)  687;  ^^)  moti,  b.  v.  42,  456,625:  '»)  veri  iafnan  687, 
42,  456:  ■")  og  625;  ")  fyri  foiuitne  saker  350,  687,  42,  456;  '*)ca625, 
'')  [sl.  42,  456;  ")  [Eti  tuimællt  drottins  daga  (42)  þvrann  mat  (b.  v.) 
687;  Enn  drottins  daga  tui  mællt  þurran  raat  456;  ")  en,  b.  v.  42,  456, 
625;  **)  [þuoizt  hann  og  hafi  laug.  Hafi  eigi  lavg  ne  bad  og  eigi  fiadur 
klædi  (varni  bædi  vid  laug  ok  fiadurklædum  nema  hægindi  42.  456)  med 
uatnfoztu(ra  42).  taki  (leggi  42)  skofot  687.  42.  456. 


1269.  SKRIPTABOÐ  ÁRNA   BISKUPS  ÞORLÁKSSONAR.  39 

nema  fra  skírdegi   [fram  um    paska  uiku  ^),    uppstigningardag. 
huita  sunnu  dag.  assumpcio  marie  ^). 

7.  [Annath  æ,r  standi  ute  vtan  helga  daga^). 

8.  [í>riu  ^)  þadan  af  vm  iola  faustur  ok  langafaustur  ^)  ok 
gagnfaustur.  taki  eigi  [þionostu  um  þriu  ar  ^)  nema  j  lifshaska. 

9.  Halldi  gagnfaustur  [xiiij  uetur.  en  '^)  þurt  manudaga 
j  þeim  ok  miduikudaga.  En  vatnfaste  faustu  daga.  ok  syngi 
salltara  med  huerre  viku^).  .•íl:  ^;- 

[vij  annos.  aut  amplius^).  "'r' 

10.  [[Vatnfaste  fyri  allar  postula  messur  Iðghelgar.  ok 
allar  mariu  messur  vm  [vij  aar.  ok  þria  fria  daga  ^°)  j  ymbro- 
dðgum  ok  fylgi  slikt  j  knefaullum  ^^)  [[ok  bænahalldi.  [eda 
olmosugerdum  ^^).  sem  þa  synizt  hæfa  ^^). 

Æfinlig  skript. 

11.  [[vatni  fyri  allar  mariv  messur  ok  syngi  a  huerre 
[fimtigvm  sinna  ^*)  uersit  aue  maria. 

12.  Gefi  olmosu  vij  ^^)  alna  uirde.  a  huerium  tolf  man- 
udum.  ok  ^^)  syngi  huern  dag  vij  sinnum  pater  noster  ok  ^^) 
aue  maria.  ok  med  kne  falle  þa  er  ^^)  eigi  er  heilagt. 

[Skriptir  fyri  hordom^^).  í  '•íoi 


')  [og  fram  um  paska  uiku.  og  iol  fram  um  atta  dag  (iola  b.  v. 
456)  þrettanda  dag  og  (sl.  625),  b.  v.  687,  456,  625; ')  mariu  messu  hina 
fyrre  456;  mariu  messu  furri  aa  sumar  625;  [ok  fram  vm  paska  viku 
ok  vm  iol.  ok  hinar  stærstu  hatidir  42;  ')  [Annat  ar  nema  helga  daga 
687,  456;  Jtem  annat  aar  nema  halga  daga  42;  *)  ar,  b.  v.  687,  456; 
*)  iola  fostu  og  langa  fostu  687;  Hid  þridia  aar  þadan  fra  vm  iola  faustu 
og  langa  faustu  42;  ^)  [gudz  likama.  vm  .iij.  aar  42;  ^)  ok  350;  *)  [um 
(sl.  42)  xiiij.  ar.  eti  þurt  j  þeim  manudaga  (manudaga  j  þeim  625)  og 
midvikudaga  enn  uatni  fostunætr  [j  þdm.  fasti  þurt  langa  fostor  (j  þeim 
b.  v.  625)  og  vatn(i)  fostvnætur  (daga  625)  j  þeim,  sl.  42]  og  syngi 
salltara  2  (ij  42)  med  huerri  uiku  687,  42,  456,  625;  ')  [septem  annos 
siue  amplius  687,  42,  456;  amplios  350;  '")  [uij  ar  friadaga  350;  '^) 
[[Vatnfasti  (vatni  42,  625)  fyrir  postula  messur  allar  og  mariu  messur 
allar  jnnan  uij  ara  (jtem,  b.  v.  42)  þria  daga  j  ymbro  dogum  og  fyigi 
slikt  j  bænahaldi  og  knefollum  (knebedia  foUum  42)  687,  42,  456;  '') 
[[ollum  gerdum  ok  suo  olmosvm  446;  '')  [sem  þickir  hæfa  350;  **)  [fim- 
tigi  sinnum  350;  [[Vatnfasti  fyrir  mariu  messo  j  (langa,  b.  v.  42)  fostv. 
og  syngi  fimtigum  sinna  687,  456,  42;  '')  .viij.  42;  ")  en  625;  ") 
versid,  b.  v.  687;  '^)  sl.  42,  687;  '«)  [vantar  i  354,  350,  687,  42,  625. 


40  SKRIPTABOÐ  ÁRNA  BISKUPS  ÞORLÁKSSONAR.  12Í 

Penitencia  propter  adulterium. 

13.  [Vatni  xl  natta  og  syngi  salltara  med  huerre^)  hafi^) 
lukt  [innan  .xij.  manada  ^).  varni  vith  badi.  laug.  linklædum. 
ok  dunklædum  nema  hæginde.  med  vatnfaustum  ^). 

14.  Standi  utan  kirkiu  fyrstu  xij  manadi  nema  vm  iol 
ok  [paska  ok  adrar  hinar  stærstu  ^)  hatider  ^).  En  ^)  þadan  af 
[um  tuau  aar.  ok  um  iola  faustu  ^)  ok  langa  faustur  ^)  ok  gagn- 
faustur. 

15.^°)  Taka^^)  eigi  þionostu  [innan  þriu  ir  ^'^)  [nema  j 
lifs  haska  *^)  halldi  [gagnfaustum  um  vij  £ar  **).  j  mote  ions 
messu  ^^)  CDichaels  CDesso.  [Anndries  (TOesso  ^^).  eti  þurt  j  þeim 
manadaga  ok  miduiku  daga.  En  uatni  ^^)  i  þeim  fðstu  nætur  ^^). 
iij  uetur  [eda  v^^).  ok  syngi  ^°)  salltara  med  huerre  uiku  i  gagn- 
fðstum  ^^).  vatni  fyri  [allar  mariu  messur  vm  vij  ^^)  ar  ^^)  ok 
þria  friadaga  j  ymbrodögum. 

Hec  adicientur  ^*)  si  placet. 

16.  Fasti  þurt  þriar  langar  fðstur  eda  vatni  ij  nætur  i 
uiku.  falle  a  kne  j  kirk[i]u  edr  fyri  krosse  [fimtigum  sinna  ^^) 
rumhelga  daga  um  langa  fðstu.  en  [þrim  tigum  sinna  ^^)  um 
iola  faustu.  aut  amplius  non  ^^)  minus.  gialldi  iij  merkur. 


')  natt  b.  V.  350;  ')  [Vatnfasti  .xl  natta  og  syngi  saitara  jafnraarga 
og  (b1.  625)  liafi  687,  42,  625;  ')  [fyrir  paskir  625;  *)  §  13  vantar  í 
687,  42  (sbr.  §  6)  og  er  eins  og  fleira  útskafin  í  456  (sbr.  NgL.  III, 
294);  *)  hæstu  625;  ')  [paska  viku  og  (hina  b.  v.  42)  belgu  viku  og  adrar 
hastu  (stœrstu  42)  hatider  687,  42;  ^)  sl.  350;  *)  íaustur  350;  ")  [tuau  (ij  625) 
aar  um  iolafostn  og  langa  fostu  (vm  langa  fostn  iola  fostu  ok  625).  625, 
687,  42;  '")  ok,  b.  v.  42;  ")  taki  42,  687;  '*)  [um  iij  ar  350;  '»)  [utan 
j  lifs  haska  line  (hlife  42)  kirkiunar  formadr  bonum  (fraraar  b.  v.  42) 
um  þionuztu  tekin  ef  (bonum,  b.  v.  42)  likar  og  fari  bann  uel  med  sier 
b.  v.  42,  687;  '*)  vetur  687;  '*)  [gagn  faustur  uni  sio  ar  fyri  jons  raesso 
350;  jons  messo  baptiste  42,  625;  **)  [j  mote  andres  messo  350;  *^) 
vatnfaste  350;  [og  andres  messo.  hafi  einmællt  manudaga  j  þeim  og 
miduikudaga  med  þurrau  mat.  og  uatni  687;  '*)  [ok  audresmesso  bafi 
eiomællt  manudaga  og  miduikudaga  j  þeim.  þurran  mat  fostudaga.  en 
(ok  625)  vatnfasti  fostvnætur  42,  625;  ")  [sl.  687,  42;  eda  fimm  625; 
'°)  iafnan,  b.  v.  687,  42;  ")  það  sem  eptir  fer  er  nokkuð  öðruvísi  í  687 
og  42,  8já  hér  á  eptir;  ")  sio  350;  *')  [mariu  messnr  allar  innan  vij 
vetur  625;  '*)  adizientur  350.  adiciantur  625;  ")  [fimtiger  8in[n]um  350; 
=•)  [þrimtigi  sinnvm  350;  =")  aut  625. 


1269.  SKRIPTABOÐ  ÁRNA  BISKUPS  ÞORLÁKSSONAR.  4Í 

í>essi  er  æfenlig  skript. 

17.  vatni  fyri  mariu  messu  i  ')  faustu  ok  fæde  fatækan 
mann  sialfann  daginn  ok  syngi  þa  [fimtigum  sinna*)  uersit. 
aue  maria. 

18.  Syngi  huern  dag  vij  sinnum  pater  noster.  eda  huern 
friadag.  v  sinnum  [pater  noster  ^).  eda  huern  [þuotdag  .vj  sinn- 
um  *).  eda  huern  [sunnudag  iiij  sinnum  pater  noster  med  Aue 
maria  ^). 

19.  Leysi  vatnfaustur  ^j  med  olmosugiord.  at  fæda  fatæk- 
ann  mann  einn  eda  tuo  eda  þria.  [[En  ^)  þa  þurrann  mat. 

20.  Leysi  salltara  sðng  med  uatnfaustu.  [eda  olmosugerd^) 
ok  hafi  þurt. 

21.  Leysi  utÍ8töd[u]r  helga  daga.  fædi  jafnopt  fatækann 
mann.  ^) 

22.  Non  [multos  cum  ^°)  dies  soluat.  jn  primo  anno  ne 
uideatur  nimium  ^^)  indulgenciam.  suscepisse. 

Gregorius.  facilitas  ueniæ  intentiuum^^).  tribuit  delinquendi. 

Salomon  [noli  minis  *^)  iustus  esse^*). 

Jtem  minis^^)  eiungit  elicit  sanguinem  ^^). 

Abluo  firmo  cibo  dolet  ungr*^)  ordino  iungo. 

Nascitur  abluitur  patitur.  descendit  ad  ýma. 

Surgit  et  ascendit  ueniens  discernere  cuncta. 

Niðrlag  statútunnar  er  frá  því  í  §  15  notu  21  bls.  40  uokkuð 
annað  í  687  og  42,  og  er  það  svo: 

En  fíora  vetur  hafí  einmællt  manadaga  og  miduikudaga 
huitan  mat  enn  [fasti  uid  þurt  j  þeim  ^^)  fostu  nætur. 


')  aa  625;  ')  fimtiger  sinum  350;  *)  [sl.  625;  *)  [þuottdag  vij  eiiin- 
um  Ane  maria  625;  ')  [sunnudag  iij  sinum  med  versit  ave  maria  350; 
sunnudag  vij.  sinnuni  625;  *)  vatnsfaustu  625;  ')  eti,  b.  v.  625;  ^)  [sl. 
625;  ')  [[ruglað  í  350  þannig:  Enn  þuran  mat  med  salltara  savng  uatns- 
faustur  ok  oliBosvgiordum  leysi  helgra  daga  fyri  uti8taud[u]r  iafnt  fa- 
tækan  mann(!).  Hér  endar  625.  '")  þannig  175;  •nultoscum"  350,  r. : 
multos  tamen;  *')  nimiam  350;  '^)  incentium  350;  r. :  inten- 
tionem;  '^)  [noli  nimis  350;  '0  sl.  354;  '*)  nimis  350;  r.:  Jtem  [cui] 
nimis  emungit;  eiungi  350;  '*)  það  sem  eptir  fer  í  354  er  svo:  et 
jdeo  quasi  quodam  temperamentum  conficiendum  est  in  medicinis  ani- 
marum  quod  habeat  aliquid  rigoris  et  multum  miseracionis.  Jn  hoc 
tamen  respectus  habendus  est  ad  dissimilitudinem  penitencium  et  quali- 
tatem  personarum;  ")  þannig  175;  ugrt  350;  '^)  [fasta  j  þeim  vid  þnrt  42. 


GAGNFÖSTUR. 


1269. 


Watni  fyri  COariu  (Dessur  allar  siau  ^)   aar.   fasti  uid   þurt 
3  ^)  langa  fostur.    og  faile   a  iine  j    kirlíiu  eda  fyri  krossi  .xx. 
sinnum  edur  .x.  sinnum.  iiuern  dag.  rumlielgan. 
Æfinlig  skrift. 

Vatnfasti.  fur  ^)  CDariu  OOesso  j  fostu  og  fædi  fatækan 
mann  aa  sialfan  daginn.  og  syngi  [,1.  tigum  sinna  *)  uersit  aue 
.(Daria.  syngi  huern  dag  .v.  [sinnum]  ^)  pater  noster.  luki  þriar 
merkur  j  sekt. 

Pennitencia  in  4*^  ^)  gradu  consanguinitatis  et  affinitatis. 

Jn  primis.  [watni  20  ')  nætur  og  syngi  salltara  iafn  marga. 
liuki  ^)  xij  aura  ^)  seckt  missi  gudz  likama  vm  ^°)  eitt  ar. 

[halldi  gagnfaustum  binum  minnum.  vm  .ij.  ar^*).  [hinum 
meirum  vm  eitt  aar  ^^). 

[standi  vtan  kirkiu  vm  eitt  aar.  vtan  vm  iol  ok  fra  skir- 
deigi  ok  framm  vm  paska  viku.  ok  hinar  stærstu  hatidir  ^^). 

Prestar  eigv  ^*)  at  vatnfasta  .xx.  ^^)  nætur.  ok  luka  ^%  xij. 
aura  j  sekt  ^^). 

Ef  madr  verdur  brottligur  med  frændkonu  sinne.  at  þridia 
ok  fiorda.  sekr.  xviij.  aurum.  ok  vatnfasti.  xxx.  natta. 

Jtem  leysi  vatnfaustur  med  salltara  saung  ok  hafi  þurt  ok 
vatnfðstu  med  ðlmusum.  ok  fæda  fatækann  mann.  einn  eda  .ij. 
eda  .iij.  ok  eti  þurrann  mat. 

Leysi  wti  staudur  belga  daga.  ok  fædi  iafn  opt  tatækann  mann. 

Sed  non  mulltos  dies  soluat  primo  anno  ne  videatur  nim- 
iam  et  magnam  indulgenciam  accipisse. 

facilitas  venie  accessum  tribuit  delinquendi. 

Salomon.  noli  nimis  iustus  esse. 


9.  [í  Seplember  1269.  í  Skálhollí]. 

Skipan  [Árna  biskups  I>orIákssonar]  um  gagnföstur. 

AMagn.  42A.  8vo  skinnbók  skr.  c.  1480  bls.  226.  Jón  Sig- 
urðsson  hefir  viljað  heimfæra  þessa  grein  til  Árna  biskups  og  láta 
hana  fylgja  skiptaboðinu,  og  er  því  fylgt  hér,  því  að  annaö  var  ekki 
vísara. 


')  ",  skb.  687;  .vij.,  42;  *)  .iij.,  42;  =*)  sl.  42;  *)  [þannig  687  = 
fimm  tigam;  .xv.  sinnum,  42;  *)  vantar  í  687;  *)  qnarto  42;  ')  [vatnfasti 
XX.  42;  ')  luki  42;  ')  j  b.  v.  42;  '")  sl.  42;  ")  [Halldi  3  ar  gagnfostum 
hinum  minnura  687;  '*)  [vantar  i  687;  ")  [v.  í  687;  ^*)  eiga  42;  '*) 
tuttugu  687;  *')  liuka  687;   ")  Hér  þrýtr  687  alveg. 


1269.  FORMÁLAR.  43 

Gagnfaustur  enu  meire  vm  .iij.  sar,  þurrfasti  manadaga  ok 
miduikudaga.  enn  vatni  fostu  daga. 

Hinar  minni  gagnfaustur.  vm  .vi.  £ar.  eti  einmællt  manu- 
daga  ok  miduikudaga  enn  þurrfasti  fðstudaga.  eda  vatnfasti  fyri 
huoratueggiu  nott  j  viku  vm  .xij.  manudi. 

Vatni  .V,  nætur  med  þriggia  aura  sekt. 

Tíu.  med  .vi.  aura  sekt. 

Tuttugu  med  ,xij.  aura  sekt, 

fiorertiger  nætur.  med  þriggia  marka  sekt. 

Vatni  .XX.  nætur  ok  seigi  iafnmarga  psalltara.  hafi  lokit  fyri 
næstu  paska.  minnizt  gagnfastna  hinna  minni  vm.  iij.  aar.  fasti 
miduikudags  nætr  j  þeim.  luki.  xij.  aura.  leggi  messu  saung 
suo  leingi  sem  biskup.  eda  hans  vmbodz  madr  lögligr  viii 
fyrir  seigia. 


10.  [1269], 

FoRMÁLAR,  sem  eiga  við   skipan    og   skriptaboð    Árna  biskups 
J>orlákssonar,  er  hér  eru  prentuð  að  framan. 

I.  Eiðstafr,  að  maðr  hafi  eigi  viljandi  misþyrmt  klerki. 

AM.  671B.  4to  bls.  skb.  skr.  c.  1350;  AM.  175A.  4to  bls. 
51  —  62  skb  skr.  c.  1400  (nokkuð  öðruvísi,  en  því  hér  ekki  gaumr 
gefina);  AM.  350.  Fol.  bls.  300  skb.  c.  1500;  AM.  625.  4to  bls. 
161  skb.  c.  1470. 

Til  þess  leggr  þu  hðnd  a  helga  bok  ok  þui  skýtr  þu  til 
guds  at  þu  [lagdir  eigi  heiptugar  hendr  a')  .^J.  prest  eda  klerk 
ok  þat  2)  er  þu  hellt  honum  eda  leiddir  hann  ^)  gerdir  þu  [eigi 
honum  til  skammar  eda  naudungar  eda  nidranar  klerka  retti*). 
ok  eigi  bavdt  þu  ðdrum  at  gera. 

[gud  se  þer  hoUr  ef  ^)  þu  satt  segir  gramr  ef  þu  lygr. 
gud  s[e]  þ[er]  h[ollr]. 

II.  Eiðstafr,  að  maðr  lofar  að  standa  a  prófasts  eða  bisk- 
upsdómi  um  misþyrmingar  við  klerka  og  klaustra  menn. 


')  [hefir  eigi'  heiptugar  hendr  lagit  a  350;  ')  þar  350;  ')  sl.  350; 
*)  [ei  til  naudungar  eda  skaniar  edr  nidranar  uid  klerclca  riett  250;  ') 
suo  sie  þier  gud  hollr  aeni  350. 


44 


FORMALAR. 


1269. 


Hér  prentað  eptir  AM.  671B.  4to  bls.  1  skb.  c.  1350;  er  og 
í  AM.  175A.  4to  bls.  52  c.  1400;  AM.  625.  4to  bls.  161  c.  1470; 
AM.  350.  Fol.  bls.  300  c.  1500.  M 

Til  þess  leggr  þu  hðnd  a  helpa  bok  [ok  þui  ^)  skytr  þu  ') 
til  gvds  at  þu  skallt  standa  a  minum  domi  eptir  guds  Iðgum  vm 
þat  mal  sem  þu  misþyrmdir  ^.  presti  ^)  edr  klerk  ok  fellder  *) 
sva  a  þik  paua  bann.  alldre  skalltu  hedan  af  taka  klerk  edr 
klaustra  mann  med  ofriki  edr  leggia  a  hann  heiptuga  hðnd 
nema  j  þeim  tilfellum  sem  guds  Iðg  [ieggia  eigi  ^)  bann  aa. 

[gud  se  þer  ^)  hoUr  ef  ^)  þu  satt  segir  gramr  ef  þu  lygr. 
gud  [se  þer  hollr]. 

III.  Eiðstafr,  að  maðr  sé  skildr  að  líkamslosta  við  konu. 

Hér  prentað  eptir  AM,  67]  B.  4to  bls.  1  c.  1350;  er  og  í 
AM.  175A.  4to  bls.  52  c.  1400;  AM.  625.  4to  bls.  161  c.  1470; 
AM.  350.  Fol.  bls.  c.  1500. 

Til  þess  leggr  þu  hðnd  a  helga  bok  [ok  þui  ^)  skytur  þu  ^) 
til  guds  at  þu  skallt  hedan  af  vera  skildr  [at  feiagi  ^")  ok 
likams  losta  vid  þessa  konu  .Kj.  ok  eigi  skalltu  at  bordi  vera 
edr  innhýsis  med  henni  um  nott  ")  edr  j  nðkkurum  grunsemdar 
stad  ^2)  [eigi  skalltu  ok  ^^)  tala  vid  ^*)  hana  nema  j  opinberum 
stad  ok  ^^)  vitnum  nærverandum  ^^)  og  heyrandum  ^')  ord  ýkkur. 

gud  se  þer  hollr  ^®)  ef  þu  [helldr  þenna  eid.  gramr.  ef  þu 

ryfr ''). 

VI.  Eiðstafr,  að  maðr  hati  ekki  átt  samiæði  við  konu,  svo 
at  barngetnaör  yrði  af. 

Hér  prentað  eptir  AM.  671B.  4to  bls.  1.  c.  1350;  er  og  í  AM. 
175A.  4to  bls.  52.  c.  1400;  AM.  625  4to  bls.  162.  c.  1470; 
AM.  350.  Fol.  bls.  300.  c.  1500. 

Til  þess  leggr  þu  hðnd  a  helga  bok  [ok  þui'^)  skytr  þu^*) 


')  [sno  350;  ')  þinu  mali  b.  v.  350;  ^)  prest  350;  *)  fellir  350:  *) 
[seigia  ecki  350;  *)  [svo  sie  þer;  ')  sem  350;  *)  [suo  350;  *)  þinu  mali 
b.  V.  350;  '")  [uid  fielag  350;  ")  leyneliga  b.  v.  350;  '")  standum  625; 
'^)  [ei  sljaltu  350;  '*)  med  625;  '»)  at  350,  625  (ad);  '*)  nærr  veronnd- 
um  625;  '^)  heyrundum  350;  heyronndnm  625;  '*)  hér  endar  350;  ") 
[satt  segir  gramnr  ef  þu  lygr  625;  *°)  [suo  350;  ")  þinu  mali  b.  v. 
350. 


1269.  FORMÁLAR.  45 

til  guds  at  þu  hefer  ekki  þat  líkamligt  sambland  ^)  att  vid  ^^). 
sem  barngetnadr  megi  af  verda  ne  guds  rietti  [se  raskat  j  ^). 

[s[vo]  s[e]  þ[erj  g[udj  b[oilrJ  s[em]  þ[u]  s[att]  s[eger]  g[ramr] 
ef  þ[u]  l[ygrj  *). 

V.  Eiðstafr,  að  maðr  hafi  ekkert  samræði  átt  við  konu 
gegn  guðs  lögum. 

AM.  671B.  4to  bls.  1.  c.  1350. 

Til  þess  leggr  þu  hðnd  a  helga  bok  ok  þui  skytr  þu  til 
guds  at  þu  hefir  engan  likams  losta  drykt  vid  Kj.  sva  at  guds 
retti  se  raskat  i. 

sva  se  þer  gud  hollr  sem  þu  satt  segir  gramr  [ef  þu  lygr]. 

VI.  Eiðstafr,   að  maðr  hafi  ekki  átt  né  reynt  til  að  eiga 

samræði  við  konu. 

Hér  prentað  eptir  AM.  67 IB.  5to  bls.  1.  c,  1350;  er  og  í 
AM.  175A.  4to  bls.  52.  c.  1400. 

Til  þess  leggr  þu  hðnd  a  helga  bok  ok  þui  skýtr  þu  til 
guds.  at  þu  hefer  eigi  likamligt  sambland  att  vid  4.  ok  enga 
astundan  hefer  þu  til  þess  haft  % 

Sva  s[e]  þ[er]  g[ud  hoUr  sem  þu  satt  segir  gramr  ef  þu 
lygr.  gud  se  þer  hollr]. 

VII.  Eiðtökuformáli  prests  eða  prófasts,  að  hann  hafi  tekið 
eið  af  manni  um  það,  að  hann  sé  skilinn  að  líkamslosta  við 
konu^). 

AM.  671B.  4to  bls.  2.  skb.  c.  1350. 

Jn  nomine  domini.  amen. 

I>at  se  ollum  godum  monnum  kunnickt  þeim  sem  þetta 
bref  sea  edr  heyra  at  ek  f^.  tok  suo  fallinn  eid  af  4.  H^. 
syni  at  hann  sor  at  vera  skildr  at  oUum  likams|  losta  uíd  f^. 
4.  dottur  ok  at  hallda  þ§r  skriptir  sem  ek  setti  honum  eftir 
megni  ok  standa  aa  minum  domi  um  þat  sem  hann  hafde  brott- 
lighr  uordit  i  þui  maali. 


')  samband  625;  *)  dottur  b.  v.  350;  *)  [raskat  ok  aungua  astvndvn 
til  þess  haft  350;  *)  [gud  se  þer  hollr  625;  ')  Sbr.  IV.  Eiðstaf;  «)  Sbr. 
Formála  IV,  V,  VI.  Sbr.  og  Skriptaboðið  §  6. 


46  FORMÁLAR.  1269. 

er  þat  i  fyrstu  at  ek  skripta  honum  at  hann  skal  i  aing- 
um  grunsemdar  stoðum  ne  stundum  vera  ihia  fyr  nefndre  konu 
.}^.  ok  ekki  leyndartal  hafua  med  hana  vtan  godra  manna 
uitord. 

Jtem  vatnfaste  atta  tigi  natta.  ok  hafue  lukt  innan  tuennra 
tolf  manada  uarne  uid  bæde  lajgh  og  linklædum  ok  feadrklæd- 
um  vtan  heginde  med  huerre  uatnfæstu.  stande  utan  kirkiu  tua) 
ar  vtan  iol  ok  pascha  ok  adrar  sterstu  haatidir  en  þadan  af  iij 
ar  vm  langha  fostv  ok  gagnfostvr  taki  eigi  guds  likama  innan 
þriu  ar  nema  i  lifs  haaska  missi  þa  enn  sidan  eitt  aar  komi  til 
.^.  auskudagh  ok  leidiz  af  kirkiu  ok  a  skirdagh  at  leidaz  i 
kirkiu  vm  nerstu  iimm  aar  balldi  gagn  fostum  hinum  meirum 
vm  seæ  aar  ok  hinum  minnum  vm  ænnur  seaj  aar  vatnfaste  fyri 
allar  mariu  messur  ok  natt  j  uiku  x....  eftir  tav.  hin  fyrstv 
lese  iafnan  psaltara  med  huerre  vatnfostu  ok  hallde  þessar 
skriptir  allar  nema  berra  biskup  i  skaalahollte  eda  hans  serlighr 
umbodsmadr  vili  her  wm  linaedr  nockut  wœskipti  her  aa  gera 
ok  til  sanninda  her  vm. 

VIII.  Eiðstafr,  að  maðr  heitir  því  að  gauga  til  Róms  fyrir 

afbrot  við  guð  og  prófast. 

AM.  671B.  4to  bls.  1.  c.  1350;  AM.  625.  4to  bls.  162.  c. 
1470. 

At  vitni  guds  ok  þeirra  godra  manna  er  her  standa  [hia 
ok  heyra  ord  min  ^)  handsala  ek  þer  ok  heit  ek  at  fara  vtan 
at  sumre  ok  ganga  sudr  til  roms  ef  gud  gefr  mer  lif  ok  heilsu 
ok  b^ta  fyrir  [syndum  minum  ^),  nema  þit  ^)  herra  biskup  seaet 
annat  rad  fyrir.  her  med  geingz  *)  ek  vndir  skipt  ok  f^giald 
sua  sem  þer  vilit  a  mik  leggia  firir  þau  sættar  rof  ok  afbrigd^) 
sem  ek  hefi  vid  gud  ok  ydr.  þessir  erv  heyrandi  vaattar    .H^.    .h^. 

IX.  Eiðstafr  fyrir  konu,  að  sanna  barnsfaðerni. 

AM.  671B.  4to  bls.  1.  c.  1350;  AM.  625.  4to  bls.  162  c. 
1470. 

Til  þess  leggr  þu  hðnd  a  helga  bok  ok  [þui  skýtr  þu  til 
guds  ^)    at    .h^.     .H^.    sun    er    iafn     sannr    iikamligr    fader    at 


•)  [b.  V.  625;  *)  [svo  sýnist  að  standa  í  671B.;   saal  minne  625;  ') 
(?)  671;  *)  iatumzt  625;  *)  abbrigde  625;   *)  [þat  segir  þn  gndi  625. 


1269.  roRMÁLAR.  47 

barni  þvi  er  þu    fæddir    ok    .J^.    heiter    sem    þu   ert    likamlig 
moder. 

gud  se  þer  hollr  ef  þu  satt  seger  g[ramr]  ef  þ[u]  lygr. 

X.  Eiðstafr,  að  maðr  trúir  annan  hafa  svarið  réttan  eið. 

AM.  671B.  4to  bls.  1.  c.  1350;  AM.  625.  4to  bls.  162.  c. 
1470. 

Til  þess  leggr  þu  hðnd  a  helga  bok  ok  [þat  segir  þu  gudi  ^) 
at  þu  truir  þann  eid  sannan  ok  særan  sem  h^.  sor  nu  at 
sinni. 

gud  se  þer  hollr  ef  þ[u[  s[att]_s[egir].  g[ramr]  ef  þ[u]  lýgr» 

XI.  Eiðstafr   fyrir    yfirvald,    að    bera   af   séj  glæp,    ásamt 

eiðstaf  sönnunarmanna. 

AM.  625.  4to  bls.  159.  c.  1470  (pr.  hér  eptir  í  F.  Joh.  ffist. 
Eccl.  Isl.  IV,  157);  AM.  175A.  4to  bls.  52  c.  1400;  AM.  350. 
Fol.  bls.   300  c.  1500. 

[F]orma   iurandi  -)  ipsius  principalis  persone  erit  talis. 

Ego  iuro  quod  non  '•*)  feci  istud  de  quo  sum  infamatus  per 
me  *)  vel  per  submissam  personam  cui  mandauerim  nec  con- 
silium  ^)  dedi  nec  auctoritatem. 

[Conpurgatores  vero  iurabunt  sic: 

Nos  credimus  quod  ipse  iurauit  verum,  vel  esse  verum 
quod  iurauit  ^). 

XII.  Formáli  prófasts,  er  hann  veitir  presti  aptr  messu- 
saung. 

a)  AMagn.  48.  8vo  bls.  109  skb.     þetta  skr.  á  16.  öld. 

Ego  dispenso  tecvm  ex  delegata  potestate  qua  fungor  vt 
possis  celebrare  missam  tali  die  ad  cetera  sacramenta  ecclesia- 
stica  tutus  accedere  restituo  te  in  pristinum  gradvm  [in]  gremio 
sancte  matris.  jn  nomine  p[atris  filii  et  spiritus  sanctij. 

b)  AM.  671B.  4to  c.  1350  bls.  17. 

et  ego  dispenso  te  [cum]  auctoritate  deligati[onis]  quod 
possis  missam  celebrare  jn  tali  die.  jn  sancta  ná 

')  þui  skytr  þu  til  guds  625;  *)  iurrensi(!)  350;  ')  sl.  625;  *)  sl.  350; 
*)  coDCÍliam  (!)  350;    ^)  frá  [sl.  350. 


48  FORMÁLAR.  1269. 

vel  in  sancta  septimaná.  jn  festo  [vel]  jn  dominica  et  restituo 
te  in  gradum  presbyteri  in  nomine  patris  et  filii  et  spiritus 
sancti. 

XIII.  Aflausnarformáli. 

AMagn.  Nr.  671B.  4to  bls.  17.  á  neðri  spássía  skr.  á  14.  öld. 

A  vinculis  peccatorum  et  excommunicationis  si  aliqua  tene- 
ris  eoquod  violentas  manus  in  presbyterum  vel  clericum  vel 
laicam  jn  tali  dominica  vel  tali  festiuitate  iniecisti  absoluat  te 
Jesus  Christus,  et  ego  absoluo  te  auctoritate  qua  propter 
adulterium.  propter  jncestum.  jn  ij^  iij*^.  iiij^.  gradu.  propter 
fornicationem  fungor.  Jn  nomine  patris  et  cetera.  quam  cum 
soluta  amisistl  absoluat  te  et  cetera. 

XIV.  Formáli  að  segja  fyrir  griðum. 

AM.  671 B.  4to  bls.  skb.  c.  1350.  þessi  formáli  stendr  hér 
síðastr  þeirra  formála,  sem  eru  á  þessari  skinnb ,  og  heyra  munu 
til  skipana  Arna  biskups. 

Ek  nefni  ber  kristz  grid  ok  sancte  marie.  olafs  konungs 
thorlaks  biskups  ok  allra  guds  heilagra  ok  allra  godra  manna 
j  milli  þeirra  manna  er  nu  standa  her  tveim  megin  at  malum. 
Nefni  ek  j  þat  vætti  at  þessi  grid  er  nu  hefer  ek  nefnd.  skulu 
vera  fðst  £a  millum  þeirra  manna  er  her  standa  at  malum. 
þessi  grid  skulu  halldaz  svo  langt  sem  nu  verda  a  sattir  þeir 
er  saker  attuz  vid. 

Jord  heldr  gridum  vpp  ok  himinn  vardar  firir  ofan.  hafit 
firir  vtan  er  liggr  vm  Iðnd  ðll. 

en  mille  þessa  endimarka  þrifiz  sa  madr  huergi  er  þessi 
grid  rýfr  er  nu  voro  nefnd.  hafi  sa  þa  byrdi  er  hann  bindr  ser 
sealfr.  enn  þat  er  guds  gremi  ok  gridbitz  nafn. 

En  þeir  aller  er  þessi  grid  hallda  vel  þiggi  miskunn  af 
losnara  varum  ieshu  christo  ok  arnadar  ord  allra  heilagra  til 
þurftar  sinnar  vid  almatigan  gud. 

XV.  Formáli  fyrir  presta  við  barnskírn  um  guðsifjar. 

AMagn.  Nr.  687C.  4to  bls,  9.  c.  1480.  með  grein  úr  statút- 
nnni  1269,  sbr.  statútu  Árna  bps.  1269  §  15  (B);  sbr.  11  hér  á 
eptir. 

Sakir  ykars  embættis  ok  anlighs  fadernis  vid  barnit  eru 
þit  skylldugh   at   kenna    [credo   in]    deum.  pater   noster.   aue 


1269  SKIPAN   ÁRNA   BISKUPS  UM  GUÐSIFJAR.  49 

maria  ok  barnskirnar  ord  ef  fader  ok  modir  eru  eigi  til  ok  at- 
ferli  svo  eru  þit  skylldugh  ath  hallda  gudsifiar  uid  barnit  ok 
fedgenn  þess. 

Husfreyia  þin  .4.  ok  bondi  þinn  eru  ok  j  gudsifum  vid 
barnit  ok  fedgen  þess  med  þui  at  þer  hafuit  adr  likamligha 
saman  komit  born  ykkur  getin  ok  ogetin  skilldazst  at  hallda 
gudsifium  vit  barnit. 

XVI.  Syndajátningarformáli. 

AM.  671B.  4to  bls.  33.  þetta  skr.  c.  1320.  Formálinn 
virðist  vera  frá  tímum  Árna  biskups  þorlákssonar.  Gæti  þó  verið 
frá  tímum  Arna  Helgasonar. 

til  þess  at  ver  sem  nalæger  [erum]  þa  heldr  enn  aðr  [öðl- 
umst]  guðs  miskun  þa  skulum  ver  kennaz  við  afbrot  var  ok 
audmykia  oss  i  guðs  augliti. 

p&  segit  sua  efter  sem  ek  seger  firi. 

Ek  syndogr  madr  gef  mik  guði  allzvalldanda.  skylldogan 
ok  uarri  fra  sancte  marie  ok  ollum  guðs  helgum  monnum  firi 
allar  minar  synder  þuiat  ek  hefer  margfalliga  brotit  moti  min- 
um  skapara  bæði  i  orðum  ok  i  uerkum.  ok  i  hugsan  rangri  ok 
i  glðymsko  þuiat  ek  hefer  mart  þat  gert  sem  ek  skyldi  latið 
hafa  mart  þat  latið  sem  ek  skylde  gert  hafa  biðr  ek  vara  fru 
sanctam  mariam  ok  alla  guðs  heilaga  menn  at  þeir  se  biðiandi 
firi  mer  til  mins  skapara  at  hann  geri  mer  retta  yðran  ok  yuer 
bðter  minna  synda  ok  gere  mik  uerðugan  at  þiggia  hans  naöir 
ok  miskun  þessa  heims  enn  annars  heims  æuiligan  fagnat. 

í>at  geui  oss  ollum  iesus  christus  ^)  qui  est  deus  benedictus 
in  s[ecula]  8[ecuIorum].  amen  ^). 


11.  [1269]. 

Skipan  [Árna  biskups  í>orlákssonarJ  um  guðsifjar. 

Klausur  þær,  sem  hér  fara  eptir.  virðast  helzt  að  hafa  stoð  sína 
í  aðalskipun  Arna  biskups,  þar  sem  hann  staðfestir  statútu  Magn- 
úsar  biskups  Gissurarsonar,  og  seinni  klausan  (II)  er  og  áföst  henni 

')  ihc  Xc,  skb;  ^)  í  næstu  línu  byrjar:  Absolutionem  benedictio.  og 
hefir  þar  líklega  átt  að  koma  aflausnar  formáli  á  eptir,  en  þar  er  eyða 
tyrjr  svo  sem  fjórtán-  fimtán  línum. 

Dipl.  Isl.  II.  B.  4 


ðO  SKIPAN  ÁRNA  BISKUPS  DM  GUÐSIFJAR.  1269. 

í  hdr.  Svipuð  ákvæði  nokkuð  sem  i  II  eru  í  Kristinrétti  Arna  kap. 
XXI  (Thork.  útg.  146—48),  i  Kristinrétti  Jóns  erkibiskups 
rauða  frá  1280  kap.  50  (NgL.  II,  357—367)  og  í  statútu 
Páls  erkibiskups  hinni  þriðju  (1336—1346,  sbr.  NgL.  III,  288— 
289),  en  þó  ekki  nærri  eins.  það  er  víst  að  Árni  biskup  hefir 
gefið  út  sérstaka  statútu  einmitt  um  guðsifjar  (Bps.  I,  742),  og  gætu 
þessar  klausur  báðar  vel  verið  úr  einni  skipan,  og  enda  hvorug  yngri 
en  frá  timum  Arna. 

I. 

AM.  456.  12mo  bls.  93—94.  c.  1480.  AM.  687A.  4to  bls. 
4.  skb.  1479. 

Vm  gudsifjar.^) 

1.  Færi^)  fram  boruin  þau  sem  biskupa  skal  ok  fái  mann 
til  &  at  hallda.  dregla  suo  langa  at  at  uel  megi  knyta  um  hoí- 
udit.  ok  ðuo  breida  at  hyli  krisma  krossinn. 

2.  Halldi  eingi  á  sialfs  síns  barni.  Eingi^)  á  stiup  barni 
sinu  og  eingi  meir  en  á  einu.  bere  eigij*)burt  fyr  en  blezad  se. 

3.  fari  til  fyrri  suein  born  en  sidar  meyborn. 

4.  standi  kallmenn  sunnan  til  [j  kirkiunni^)  enn  konur 
nordan. 

5.  priar  nætur  skulu  dregiar  um  hofud  barnanna  ok 
skulu  mædurnar  at  geyma  ok  lata  eigi  af  falla.  ellegar  skulu 
þær  uatn  fasta  þriar  nætur  fyri  ena  fyrstu.  tuær  nætr  fyri  adra. 
eina  fyri  hina  þridiv  ^).  sidan  skulu  þuozt  hófud  barnanna  j  lut 
ok  j  uormu  uatni  ok  kasta  j  elld  dreglinum  '). 

6.  þeir  menn  sem  a  bornum  bafa  halldit.  ero  j  gudsifí- 
um  uid  bornin  ^)  fedur  ok  mædr  barnanna.  þessi  born  ok  sem 
biskuput  ^)  hafa  verit  ok  þeirra  manna  born  sem  Sl  þeim  hafa 
halldit.  ero  systkin  [sin  j  miUi  andleg^^). 

7.  Hvort  hiona  ok  sem  a  barni  helldr  ef  þau  hafa  adr 
likamliga  saman  komit.  ero  j  gudsifíum  uidr  bornin  fedr  ok 
mædr  barna.  ok  þui  lati  huerr  madr  segia  sinu  barni  þegar 
skynsemdar  alldur  hefír  til  þess  huer  a  þui  hefír  halldit. 

IL 

AMagn.  Nr.  135.  4to  bls.  218.  c.  1500.  Stendr  hér  áfast 
við  og  sem  niðrJag    á    kafla  úr  statútu  Arna    bps.    1269,    sem  hér 

')  Eingin  fyrirsögn  í  687;  »)  Beri  687;  ')  ok  eingi  687;  *)  sl.  687; 
»)  sl.  687;  •)  siduzsta  687;  ')  dreglunum  687;  *)  barnitt  687;  »)  bisknpt 
687;  ^°)  andlig  sin  aa  niilium  678. 


1269.        SKIPAN  ÁRNA  BISKUPS  UM  HOLDTEKJU  BARNA,  51 

er  áfastur  við  statútuna  1280  og  þær  XVI  banusakir.  Sbr.  Kristinr. 
Árna  k.  21,  og  Jóns  erkibp.s.  kap.  50  (NgL.  II,  375 — 76)  og  statútu 
Páls  erkibps.  1336  —  46.  (NgL.  III,  288);  sbr.  enn  fremur  10  hér 
á  undan,  Form.  XIV. 

Med  þrennum  hætti  ero  gud  sifiar. 

1.  einar  eru  milli  þess  er  skirdr  er.  og  þess  sem  skirir. 
eda  til  skirnar  helldr.  Sua  og  millum  þess  er  fermdr  er  og  hins 
er  honum  helldr  vndir  biskups  hond. 

2.  Adrar  ero  millum  þess  sem  skirer  eda  þeirra  sem  til 
skirnar  hallda.  eda  vnder  biskups  hond.  og  kiotligra  fedgina 
þess  sem  skirdr  er. 

3.  f>ridiu  ero  millum  þess  er  skirdr  er  og  kiotligs  barns 
þess  er  skirt  var.  eda  til  skirnar  helldr.  fyri  þui  eigu  ver  ^)  og 
þeir  adrir  sem  skira.  eda  til  skirnar  hallda.  eda  fermingar. 
gudsifiar  vid  alla  þa  sem  þeir  hafa  skirt  eda  til  fermingar  eda 
skirnar  halldit  og  vid  aull  þeirra  fedgin,  sua  er  og  prest[s]ins 
barn  og  annars  þess  sem  skirde  eda  til  skirnar  hellt  j  gud- 
sif[i]um  vid  huern  þann  sem  þess  fadir  hefir  skirt. 

4.  helldr  og  giptur  madr  barni'^)  til  skirnar  eda  ferm- 
ingar  eda  skirir  hann  þat  eda  moder  hefir  skirt  eda  til  skirnar 
halldit  þa  er  barnit  og  sva  fadir  og  modir  barnsins  j  gud- 
sifium  vid  eigin  konu  þess  manz  ef  þau  hafa  adr  likamliga 
saman  komit  þui  þau  voru  þa  bæde  sem  einn  madr. 

5.  Slikt  hit  sama  er  þo  at  hun  halldi  barninu  til  skirnar 
eda  fermingar.  eda  beri  sua  til  at  hun  verdi  at  skira  þa  [er] 
bondi  hennar  j  gudsifium  vid  barnit  og  fedgin  þess  med  furra 
skilordi. 

6.  En  þo  at  sva  komi  til  fyrir  sakir  hinna  stæstu  naud- 
zynia  at  fadir  eda  modir  skíre  barn  sitt.  þa  vite  menn  þat 
fyrir  uist  at  þess  hattar  gudsifiar  skulu  eigi  skilia  þeirra  hiu- 
skap. 


12  [1269]. 

Skipan  [Árna  biskups  í>orlákssonar]    um   holdtekju    barna    og 
sakrament. 


*)  V,  skb.;  ')  hér  bætir  skb.  við:  m^  en  því  er  ofaukið. 

4* 


52  RÉTTR  YFIR  KIRKJUM   OG   EIGNUM   ÞEIRRA.  1269. 

AM.  456.  12mo.  bls.  188—189  c.  1480;  AM.  687A.4toskb. 
skr.  1479.  þessi  statúta  hefir  auðsjáanlega  stoð  sína  í  skipan  Árna 
bisknps  (A  §  8;  B  §  12). 

vm  holldtekiv  barna. 

Tolf  uetra  gomul  born  skulu  taka  corpus  domini  skyll[d]u- 
lega  ok  kunna  uel.  credo  in  deum.  pater  noster,  ok  aue  maria. 
ok  barn  skirnar  ord. 

Suo  er  ok  soknar  prestur  skylldur  at  kenna  þeim  ok  ollu 
sinu  þinga  folki  at  jata  sig  rækiliga  ok  syndir  sinar  ok  fara 
med  sik  rækilega.  þa  er  þau  hafa  nytekít  guds  likama. 

pau  ein  bðrn  mega  taka  corpus  domini  .x.  uetra  gomul 
ef  likar.  sem  cá  kirkiubæum  up  uaxa  ok  graptar  stadur  er.  ok 
af  skynsðmum  monnum  fædazt  ok  sialf  ero  greinar  god.  ok 
hafa  marga  þa  hluti  sed  ok  heyrt  ok  numit.  sem  til  skyn- 
semdar  ok  heilagrar  truar  heyra. 

Eigi  þarf  til  þess  at  slægiazt  at  nockur  born  taki  guds 
líkama  yngri  en  tiu  uetra.  huerrar  skynsemi  eda  nams  sem 
þau  ero. 

Jafn  gomul  skulv  born  taka  corpvs  domini  sueinar  ok 
meyiar.  huort  sem  þau  taka  tiu  uetra  eda  tolf.  þui  at  huergi 
er  med  oss  skrifat  logmal  til  þess  at  pilltar  taki  yngri  enn 
meyiar  ellri  odru  uis  enn  þat  fari  eptir  skynsemd  huorra.  ok 
radi  soknar  prestur  meir  enn  bondi  eda  husfreyia. 

huer  ok  er  duelr  .xij.  uetrum  leingur.  eda  dregr  framar  j 
aneniu  at  skriptazt  eigi  eda  taka  alldri  corpus  domini.  þa  er 
hann  ut  lægr  ok  huer  peningur  sa  er  hann  cá. 


13.  [1269]. 

NoBLKRAR  kirkjulagagreinir  um    rétt    yfir    kirkjum    og    kirkna 
eignum. 

Jón  Sigurðsson  gerir  svo  felda  athugasemd  við  þessar  klausur: 
•  þessar  sei  greinir  eru  án  efa  frá  tímum  Árna  biskups  þorláks- 
sonar  [annaðhvort]  settar  fram  til  að  byggja  á  ályktanir  hans  í 
staðamálum  [eða  þær  eru  úr  skipunum  (statútum)  hans,  sem  hann 
hefir  viljað  auglýsa,  en  ekki  getað  fengið  framgengtj».  Samkvæmt 
sögu  Árna  biskups  liggr  og  beinast  við  að  heimfæra  þær  til  1269 
(Bps.  I,  684). 


1269.  RÉTTR   YFIR  KIRKJUM  OG   EIGNUM  ÞEIRRA.  53 

I.  ÁMagn.  Nr,  350.  Fol.  bls.  283  skb.  skr.  1363  (Skarðs- 
bók);  AMagn.  Nr.  175Á.  4to  bls.  66—67  skb.frá  c.  1400;  AMagn. 
456.  12mo  bls.  119  skb,  c.  1480.  Prentað  aptan  við  útgáfu  Gríms 
Thorkelíns  af  Kristinrétti  Árna.  Kh.  1777  bls.  228  kap.  VI,  en 
nokkuð  bjagað. 

Her  uatta  kirkiu  Iðgh  Gregorii^). 
Sua  lesum  u§r  in  decretis^)   ord   hins   heilaga  Gregorij^). 
Causa  prima*).  questione  tertia^)  capitulo  [secundo]. 
Si  quis  dator.  etcet[era]. 
Ef  nokkurr  maðr  selr  eðr  kaupir  við  fe  guðs  eign.    kirkiu 
ok  helga  staði.  eðr  beneficia  kirkiunnar.   er  surair  menn   kalla 
prouendur.  þa  ferr  hann  i  tion  með  símoní  spgng.   ok  ef  hann 
staðfestiz    i   sua   mikilli   illzku.    þa    se  hann    bundinn  i  eylifu 
banni. 

II.  ÁMagn.  Nr.  350.  Fol.  bls.  284  skr.  1363;  AM.  175A. 
4to  bls.  77  skb.  c.  1400;  AM.  456.  12mo  bls.  119  skb.  c.  1480. 
Prentað  aptan  við  útgáfu  Thorkeh'ns  af  Kristinrétti  Árna  bls.  299  — 
230.  kap.  VII.  Er  úr  kirkjusamþykt  Inuocentiusar  II.  í  Lateran  1139, 

Skipan  innocentij  paua^). 
þat  fur  bioðum  uer.  af  [postuligu  ualldi.  okRðksemd^).  at 
engi  maðr  [skuli  eigna  ser  mega^)  at  erfðum.  kirkiur  ok 
prouendur.  profast  demi  eðr  gnnur  officia  kirkiunnar.  eðr  dirfiz 
a  þat  sækia.  [Ok  ef  nockurr  maðr  er^)  sua  dygðar  lauss.  at 
sliks  dirfiz.  ok^*^)  sekiz  af  sua  afskapligri  agirnd,  þa  skal  hann 
meta  skylldugri^^)  pinu.  ok  þarnaz  þo  þers  sem  hann  beiddiz. 

III.  AMagn.  350.  Fol.  bls.  284  skb.  skr.  1363;  AM.  132, 
4to  bls.  132-33  skb.  c.  1430;  AM.  456.  12mo  bls.  119—20 
skb,  c.  1480.  Aptan  við  útg.  Thorkelíns  af  Kristinr.  Árna  bls. 
230  kap.  VIÍI. 

[Ex  concilio  toletano*^),  kirkiu  logh^^). 


')  preceptum  456;  ')  decretalibus  456;  ^)  Gregorius  pafa  456;  *) 
prime  456;  *)  3",  456;  tertio  350;  ')  [Causa]  viij.  questio.  I.  Jnocencius 
paua  a  plíca  (=  apostolica)  eij  456;  ^)  [pcstulegri  rogsemd  456;  *)  [skal 
sier  mega  eigna  456;  ^)  [En  ef  nock[u]r  verðr  456;  •")  þa  456;  ") 
skylldugligri  456;  *')  tolerano  350;  á  spássíu  með  hérumb.  samt.  hendi: 
•ex  concilio  {toletin]o,  c[ap,  quo?]dara»;  '^)  [Capitulum  456;  Um  þær 
kirkiur  [er  menn  lata  reisa]  132. 


54  RÉTTR  YFIR  KIRKJHM  ON  EIGNUM  ÞEIRRA.  1269. 

Nockurir ')  menn  beiðaz  ^)  moti  Rðksemd  ritnínganna  at 
kirkiur  þær  sem  þeir  ^)  reisa  se  með  þeim  raaldaga  *)  m'gðar  at 
þær  eignir  sem  þeir  hafa  til  kirkiu  gefit  [skuli  uera  undir  leik-^ 
manna  skipan  ok  forsio*).  Nu  er®)  skylldugt  at')  Retta  sua 
þat  uerk  umliðit.  [at  ok  se  þat  sua  ^)  bannat  at  gera  ^)  heðan 
af.  ok  allar^®)  kirkiu  eignir  [skulo  heyra  biskups  ualldi  til.  ok 
se  undir  hans  skipan  ^  *).  eptir  þui  sem  Guðs  Iðgh  standa  til  at 
fornu  [ok  nyu  *'). 

IV.     AMagn.  350.  Fol.  bls.  384  skr.  1863;   AM.  AM.  175A. 

4to  bls.  64-65  skb.  c.  1400;  AM.   456.  12mo  bls.    120  skb.  c. 

1480.      Prentað  aptan  við  útg.    Thorkelíns  af   Kristinr.  Arna    bls. 
280—32,  kap.  X. 

Ex  concilio  babilonensi  kirkio.  logh  ^'). 

I>at  er  ok  staðfastliga  '*)  skipat.  at  allar  kirkiur  með  sín- 
um  [eignum  ok  ^^)  tíundum  ok  ollu  sínu  goðz[i]  se  i  biskupa 
ualldi.  ok  standi  [undir  þeirra  skipan  iafnau  ^^)  ok  forseo. 

Engum  manni  skal  þat  iofa  ^').  at  lataz  æigi  uita  um  ailt 
þat  sem  Guði  er  helgað.  huart  sem  þat  er  maðr  eðr  kuikendi*®). 
eðr  akr.  eðr  huat  sem  Guðs  eign  er  [eðr  Guði  gefit  ^^).  þa  er 
þat  einkannliga  helgat  honum  sialfum  ok  skal  undir  kenni 
manna  valldi  uera  ok  fnr  þui  ma  engÍD[n]  maðr  sik  með  þui 
afsaka.  sa  sem  Guðs  eign  tekr.  ok  heilagrar  kirkiu  án  biskups 
Raði  eðr  Rænir'*').  settz  aa  eðr  suckar  ^^).  [ok  kirkiu  Rans  maðr 
skal  hann  "^)  demaz  æ  meðan  hann  gelldr  æigi  aptr.  þat  er 
hann  tok.  ok  bætir  þat  sem  hann  braut,  uið  Guð.  ok  heilaga 
kirkíu.  enn  ef  hann  uill  æigi  bðta.  þa  skal  hann  bannsetia. 


')  Ef  nocknrir  456,  132;  ')  þess  j  b.  v.  456;  »)  hafa  latid  b.  v.  456; 
*)  skildaga  456,  132;  *)  [skolu  eigi  (vera  b.  v.  132)  undir  forsia  biskupa 
(biskups  132)  vera  (sl.  132)  ok  skipan  456,  132;  •)  ok  b.  v.  456;  ^)  sl. 
456;  »)  [at  svo  se  ok  456;  ')  þat  b.  v.  456.  132;  '")  kirkiur  ok  456; 
kirkinr  ok  heilagrar  132,  ")  [se  undir  vallde  biskups  og  hans  skipan 
456;  ")  [b.  V.  132;  ")  á  spássíp  stendr:  Jtem  ex  ij"  concilio  babilonensi 
cap.  decretum  est  35C;  capituium  456.  Eingin  fyrirsögn  175;  '•)  fyrir 
b.  V.  175;  '*)  [sl.  i.^6,  '*)  [jafnan  undir  þeirra  skipan  456;  '")  þolazt 
456;  '«)  eing  b.  v.  456;  ")  þat  sem  Gudi  er  gefit  456;  '")  sl.  456;  ") 
lockar  456;  ")  [þa  skal  bann  kirkin  rans  madr  456. 


1269.  RÉTTR  YFIR  KIRKJUM  OG   EIGNUM  ÞEIRRA.  55 

V.  AMagn.  350.  Fol.  bls.  284— 2-- 5  skb.  skr.  1363;  AM. 
456.  lámo  bls.  121  skb.  c.  1480.  Prentað  hjá  Thorkelín  bls.  232, 
kap.  XI.     Er  úr  kirkjuþingssamþykt  í  Lateran  1179. 

Ex  concilio  lateranensi.  kirkiu  Iðg  um  kirkna  frelsi  ^). 

Af  þui  [at  ofdirfd  nockurra  leikmanna.  hefir  sua  mikinn 
framgang  ^)  at  þeir  skipa  klerkum  kirkiur.  ok  taka  af  þeim  þa 
er  þeir  uilia  utan  biskups  Rað  ^).  er  þar  aa  ualld  yfir.  sua  taka 
þeir  ok  optliga  *)  fasta  eignir  kirknanna.  ok  annat  hennar  goðz. 
þat  sem  kirkiunum  til  heyrir.  skeyta  ^)  ok  skipta  þannig  ^).  sem 
þeim  likar.  þa  bioðum  ver  at  bannsetia  þa.  en  klerkr  sa  sem  ^). 
kirkiuna^)  þiggr  af  leikmonnum  utan  forseo  ^)  biskups  sins  ^°) 
þa  missi  hann  heilagrar  þionostu.  ok  ef  hann  stendr  i  þui  meðr 
þrai.  þa  se  hann  af  settr  ðllu  kirkiu  ^^)  embætti  ^^).  sinni  sæmd 
ok  uigslu  palli. 


VI.  AMagn.  350.  Fol.  bls.  285  skb.  skr.  1363;  AM. 
456.  12mo  bls.  121  skb.  c  1480;  AM.  687A.  4to  bls.  11  skb.  skr. 
1479.  Prentað  hjá  Thorkelín  bls,  232,  kap.  XII.  Er  úr  (kap,  15) 
skipan  Aleianders  III.   1125, 

Skipan  Alexandri  papa.  tercij  ^^). 

Meðr  þui  at  Guds  hóll  heilug  kirkia  ma  æigi  uera  ^*)  i 
erfð  tekin  með  Rettu.  þa  samir  með  ðngu  moti  þat  at  þola 
ok^*)  samþykkia.  at  klerkar  hafi  kirkiur.  ok  halldi  sua  sem  með 
eiginlegu  ^^)  ualldi.  þær  ^^)  sem  þeirra  forellrar  *^)  hðfðu  Reisa 
latit.  eðr  ^^)  leikmenn  veita  ^^)  þeim  eðr  skipa  ^^)  sínum  sonum. 
eðr  nockurum  oðrum.  etcet[era]. 


^)  á  spásfiíu:  Extra  de  iure  patronatus  ex  concilio  lateranensi  caput 
preterea  350.  Vm  dirfd  456;  ')  [svo  mikinn  fram  gang  hefir  ofdirfd 
nocknrra  leikmanna  456;  ^)  þess  b.  v,  456;  *)  sl.  456;  ')  byta  456;  *) 
sl.  456;  ')  er  456;  ^)  kirkiur  456;  ')  rad  456;  '")  ok  forsia  b.  v.  456; 
")  kirkiunnar  456;  '')  ok  b.  v.  456;  '^)  áspássíu:  •Jtem  Alexander.  iij" 
e.  t.  e.  consulu,  350;  Vm  kirkivr  456;  '*)  sl.  456:  '')  eða  456;  '*)  hér 
byrjar  687,  '0  þar  356,  687;  '»)  feðnr  ok  b.  v.  456,  687;  ")  ok  687; 
'")  ueiti  456,  687;  ")  skipi  456;  ueiti  eða  skipi  þeim  687. 


S6  UM  OKR.  1269. 

U.  [1269]. 

KiRKJULÖG  um  sektir  á  okri. 

I)essi  greÍD  er  í  handritunum  ýmist  áföst  Kristinrétti  Arna  biskups 
(sem  35  kap.)  og  svo  er  hún  prentuð  í  útg.  Thorkelíns  1777  bls,  204 — 
211  eða  þá  sem  lausagrein.  í  Kristinrétti  Jóns  erkibiskups  rauða  frá 
1280  stendr  hún  sem  kapituli  55  (NgL.  379—381).  Hér  er  hún 
prentuð  eptir  skinnbókinni  AM.  49.  8vo  bls.  53  —  55  frá  hér  um 
bil  1300,  og  er  borin  sam  við  aðra  forna  góða  skinnbók,  en  það 
er  lögbók  Brynjólfs  biskups  Gl.  kgl.  saml.  3270.  4to  bls.  42 — 43 
frá  c.  1320,  J)að  er  einsætt,  að  þetta  muni  vera  skipan  sú  um 
okr,  sem  getið  er  í  Árna  biskups  sögu  ÍBps.  I,  684),  og  sem  menn 
■vildu  ekki  greiðlega  samþykkja,  Lagagrein  þessi  finst  í  fjölda 
handrita,  og  skal  hér  til  hægri  verka  þeim,  er  kynnu  að  vilja  rann- 
saka  gerr  textann  af  því  hér  var  ókleyft  að  taka  orðamun  úr  öll- 
um  þeim  handritum,  sem  þess  voru  verð,  geta  þeirra,  er  fyrir  mér 
hafa  orðið:  AM.  347.  Fol.  bl.  24a  skb.  c.  1380;  AM.  350  Fol.  bl. 
120—21  skb.  skr.  1363;  AM.  351.  Fol.  bl.  86b  skb.  c.  1360; 
AM,  354.  Fol.  bl.  18a  skb.  c.  1400;  AM.  126.  4to  bls.  217—18 
8kb.  c.  1370;  AM.  132.  4to  bl.  131—42  skb.  c.  1430;  AM.  135. 
4to  bls.  209—210  skb.  c.  1380;  AM.  136.  4to  bls.  206—207 
skb.  þetta  c.  1500;  AM.  137.  4to  bls.  199— 200,  skb.  c,  1400;  AM. 
140.  4to  bls.  275—77  skb,  c.  1530;  AM.  147.  4to  skb.  c.  1480; 
AM.  148.  4to.  bls.  264-66  skb.  c.  1500;  AM.  151.  4to  bls. 
257—59  skb.  c.  1450;  AM.  152.  4to  skb.  c.  1500;  AM,  1578. 
4to  skb.  c.  1460;  AM.  158B.  4to  skb.  c.  1420;  AM.  159.  4to  bl. 
80-81  skb.  c.  1490;  AM.  160.  4to  bls,  246—47  skb,  c.  1480 
—90;  AM.  161.  4to  bls.  343—344  skb.  1561-65;  AM.  170B. 
4to  bl.  12b  skb.  c.  1565;  AM.  I73D.  4to  bl.  6  skb.  c.  1480; 
AM.  176.  4to  bls.  58  skb.  c.  1570;  AM.  177.  4to  bls,  23  skb, 
c.  1480;  AM.  181.  4to  chart,  skr,  1669;  AM.  182A— B.  4to 
chart  c.  1700;  AM.  183A.  4to  chart.  c.  1650;  AM.  183B.  4to 
chart.  c.  1640;  AM.  186.  4to  bls.  55  skb.  c.  1480;  AM.  687A. 
4to  bls.  12  skb.  skr.  1479;  AM^  51.  8vo  skb.  c.  1500;  AM.  53.  8vo 
chart.  skr.  Eggert  Jónsson  á  Ökrum  c.  1640;  AM.  55.  8vo  bls. 
9—11  skb.  c.  1580;  AM.  456.  12mo  bl,  125a— 127  skb,  c.  1640; 
AM.  458.  12mo  bls.  108—110  skb.  c.  1570;  Gl.  kgl.  saml. 
3269A.  4to  skb.  c.  1360;  Ny  kgl.  saml.  1642.  4to  bls.  14—16 
skb.  c.  1320  (Cod.  Tunsberg.);  Ny  kgh  s.  1911.  4to  chart.  bls. 
76—79  skr.  c.  1750  (Paus);  Ny  kgl.  s.  1925.  4to  bl.  92—93 
skb.  c.  1450;  Ny  kgl.  s.  1932.  4to  chart.  bl.  19~21a.  skr.  c. 
1650  (síðasti  kap.  í  Kristindb.  Jónsb.  á  spássíu);  Thott.  Nr.  1280. 
FoL  skb.  c.  1350  (lögb.  Sigurðar  Björnssonar);  IBfél.  122.  8vo 
chart.  c.  1660  (lögb,  Björns  Tómassonar). 


1269.  UM  OKR.  57 

Vm  okr^). 

f>at  er  okr  er  menn  býggia  dautt  fé  [ok  krefia]^)  framar 
af  þeim  er  þeir  lia  enn  innsteþu.  oc  geriz  þat  i  ællv  þvi.  er 
vegaz.  ma  með  storum  uagum  eða  '^)  smám.  sua  sem  er  smior 
eða  ^)  lín  ^).  eirr.  oc  *)  guli  eða  ^)  silfr  oc  þvilicer  luter.  oc  i 
a)llv  er  teliaz  ma  í  alnum  sem  Ifrept^),  eða  uaðmal.  oc  i  a)ðro 
til  sem  silfr  skræið.  oc  alizkyns  ^)  vara.  oc  þvilicer  Ivter  oc  i 
ajllv  þvi  sem  ^)  mæliz.  sem  lysi  oc  hvnang.  oc  allzkýns  annarr 
laugr.  oc  sua  sem  korn  oc  miol  oc  þvilicer  luter. 

Sva  oc  þo  at  maðr  scili  sér  leigor  fyrir  kýr  verð.  þa  gerir 
hann  okr  nema  hann  síai  kvna  lifandi  oc  kanni  [sér  til  ^) 
handa  eða  hans  vmboðzmaðr  oc  býggi  siþan  ef  vill. 

Nv  i  hverio  sem  maðr  hverr  ^*')  tekr  avoxt  noccor[sj  lutar 
þann  sem  hann  [scýlldi  ser  ^^)  vnder  þess  abyrgð  er  lanið 
þurfti  ^^)  þa  gerir  hann  i  þvi  danðliga  sýnd  okrsins  iamna  við 
stuíð  eða  rán.  fyrer  lataz  þessar  sýnder  æigi  þeim  sem  þér  gera 
nema  þeir  fae  aptr  allt  þat  er  þeir  hafa  eða  hallda  annars.  at 
ovilia  þes  sem  á  ef  þeir  hafa  fong  til.  Scal  sa  er  okr  tok  þeim 
greiða  er  hann  toc  af  eða  hans  erfingia  ef  sa  er  davðr.  enn  ef 
engi  er  þeira  til  þa  scal  með  ráði  byskups  gefaz  fatekvm  CDonn- 
oCD.  kyrkivm  eða  klaustrum.  Ero  aller  okr  kallar  forboðaðer  oc 
scilþer  af  heilagri  kyrkio  epter  gvðs  iajgvm  i  þeim  Ivtvm 
af  sialfu  verkinu  fýrst  at  þeir  scolo  eigi  taka  holld  oc  bloð 
uárs  herra  [iehsu  christi.  ^^)  nema  þeir  bðti  yfer. 

Annat  þæim  til  hafnanar.  oc  haðungar  ^*).  scal  eigi  takaz 
þeirra  offr  ^^)  til  hæilags  alltaris.  þriðia  at  ef  þeir  anndaz  i 
þeire  synd  obettri  scolv  þeir  missa  hæilags  [leg  staðar  ^^)  i 
kyrkiogarði.  oc  sva  fram  vm  þetta  scal  byskup  þegar  hann  verðr 
vaR  við  þræyngva  þeim  eða  þeirra  erfingiom  til  yfirbota  með 
hirting  heilagrar  kyrkio.  Engi  scal  oc  heyra  scriptamál  opinbers 
okr  kalls  ne  hann  leysa  fyR  en  hann  hafi  aptr  fengið  okr  ^^) 
eþa  gefit  til  þes  fulla  verðan  ^^)  sem  hann  er  framaz  fangaþr 
til.  Enn.  þo  at  opinberr  okr   kall  bioþi   vm    með   aqveþno    eða 

')  «vo  3270;  ')  óvart  gleymt  úr  í  49;  ')  ok  3270;  *)  sl.  3270;  *) 
ok  b.  V.  3270;  «)  klæði  b.  v.  3270;  ')  sl.  3270;  «)  i  kerðlldum  b.  v. 
3270;  »)  tvískr.  49;  '")  sl.  3270;  ")  [skilldi  3270;  '')  þyrfti  3270;  ^») 
[sl.  3270;  >*)  hefningar  3270;  '*)  aptr  49;  '^)  [legstaðar  3270;  '^)  okrit 
3270;  '8)  v'ðan  49;  varðan  3270. 


58  KIRKJULAGAGREINIR.  1269- 

eigi  aqveþno  a  siðvrstum  davgvm  [sins  lifs^).  vpp  at  luka  tek- 
inn  aauka  -)  davðs  fear.  þa  scal  ^)  neitaz  þeim  heilagr  legstaðr 
i  kirkiu  garði.  þar  til  sem  [fuUiga  er  aptr  græitt  *).  epter  fong- 
um  annat  hvart  þeir  sem  hafa  eiga  ef  þeir  erv  nær.  elligar 
byskupi  eða  hans  vmboðz  CDanoi.  eöa  soknar  presti  sinom. 
nair  ^)  verandum  scilrikum  monnum  af  sokninni.  þeim  til  handa 
er  hafa  scal.  Enn  hverr  sem  okr  gerir.  sekiz  vj.  aurum  a  þat 
halft  konungr.  en  halft  byskup.  oc  vpptðkt  allt  þat  er  býgt  var. 
oc  scal  þat  hafa  ^)  konungr.  en  halft  byskup. 


15.  [1269]. 

Skipan  Árna  biskups  í>orlákssonar  eða  samþykt  lærðra  manna 
um  ýmislegt  í  kirkjulögunum. 

AM.  174C.  4to,  tvö  skinnblöð  frá  c.  1500,  og  hefir  alt  kverið 
verið  einu  sinni  í  eign  Björns  á  Skarðsá.  Athugasemd  Jóns  Sig- 
mðssonar  ura  þessa  skrá  er  svo  hljóðandi:  «AlIt  sem  hér  er  kemr 
að  efni  til  saman  við  Kristinrétt  Árna  biskps;  annaðhvort  er  það 
því  kafli  úr  statútu  Arna  biskups,  sem  hefir  verið  síðan  sett  í 
Kristinrétt  og  betr  útfærð,  eða  þetta  er  ágrip  úr  Kristinrétti,  og  það 
þykir  mér  líklegra«.  En  mér  finst  þetta  eins  vel  gæti  verið  úr 
statútu  eða  samþykt,  sem  heimfæra  mætti  til  c.  1269,  eða  sem 
væri  eldri  en  Kristinréttr,  en  sem  nú  sé  að  öðru  leyti  týnd.  það 
er  og  eptirtektarvert  við  þetta  kver,  að  á  því  eru  einmítt  bréf  og 
brot  af  bréfum  frá  tímum  Staða-Árna,  sem  hvergi  finnast  nú  ann- 
arstaðar,  og  bendir  það  heldr  á,  að  þetta  gæti  verið  statúta  frá  þeim 
tímum.     Hér  neðanraáls  vísað  í  útg.  Thorkelíns  af  Kristinr.  Árna 

1.  .  .  .  allir  þeir  sem  honum  veita  lid  med  vopnvm.  ef 
þeir  fa  mein  af. 

2.  Nu  ef  ut  arfar  fylla  eigi  fram  farins  mannz  skipan 
innan  .xij.  manada.  um  loglegt  testamentum.  þa  skal  þeim  fyri- 
biodast  af  biskups  alfu  at  neyta  allar  þær  eignir  sem  þeir  toku 
eptir  hann  medr  afla  ok  auexti  oUum.  enn  ef  þat  hepta  skil- 
getnir  syner  þa  misse  þeir  allz  nema  þess  hlutar  sem  þeim 
hæfer  epter  logum. 

*)  [sl.  3270;  ')  auka  3270;  ')  þo  b.  v.  3270;  *)  [aptr  er  greitt  fuU- 
komliga  3270;  ')  hia  3270;  \)  halft  b.  v.  3270.  —  §  1  sbr.  bls.  48;  § 
2  sbr.  bls.  52. 


1269.  KIRKJULAGAGREINIR.  59 

3.  Huer  sem  flytur  þess  lik  til  kirkiv  edur  nidr  setur  j 
kirkiu  gard  sem  eigi  er  at  kirkiv  græft.  giallde  biskupi.  iij. 
aura.  ok  grafi  upp  ok  kasti  burt  ef  kennast  megu  bein  hans. 
Jafnsekur  er  sa  er  þann  grefr  utan  gards  er  aa  at  vera  i  ok 
grafa  þa  j  kirkiu  gardi. 

4.  Ef  madr  lætvr  standa  lik  mannz  yfer  fimt  utan  naud- 
syn,  bæti  biskupi.  iij.  aurum. 

5.  En  ef  hann  lætur  mann  rotna  inne  daudan  þa  hefir 
hann  fyri  giort  fe  sinu  ollv  nema  hann  uilie  bæta. 

6.  Huer  at  neitar  at  fara  med  lijke  loglega  til  krafdr. 
gialldi  biskupi.  iij.  aura. 

7.  [Slik  sekt  liGr  ^)  vid  vm  elldi  þingmanna  sem  þeirra 
er  med  lik  fara. 

8.  Ef  eigi  gelldr  madr  matgiafir  gialldi  biskupi  .iij.  aura 
fyri  hvert  hion  er  olvkt  er  fyri.  ok  tuigillde  matgiofena. 

9.  Ef  madr  kemr  eigi  til  samkuomu  aa  havst  eda  umbods- 
madr  hans  fyri  midian  dag.  sekr.  iij.  aurum. 

10.  Ef  sa  er  eigi  uili  eid  uinna  at  fe  sinv  rettilega  sekr 
.iij.  CDorkvm.  En  sa  er  suer  fjordungi  minna  enn  er.  þa  er  hann 
sekr  xij.  ClDorkvm. 

11.  Ef  madr  sitvr  suo  xij.  manadi  at  hann  giorir  eigi 
tiund  sina.  sekr  .iij.  ODorkum  uid  biskup.  Sitvr  hann  adra  .xij. 
manadi  ok  giorir  eigi  rietta  tiund.  sekr.  vj.  CDorkvm  uid  biskup. 
Sitvr  hann  þridiu  .xij.  manadi  suo  at  hann  giorir  eigi  tiund 
sina  rietta  þa  aa  konungr  ok  biskup  allt  þat  eigi  er  tiundat. 
slika  sokn  ok  alag  cn  huer  ca  sinum  fiordungi  tiundar  sem 
biskup. 

12.  Ef  soknar  prestur  situr  at  þeim  brudlaupum.  sem 
eigi  hefir  lyst  uerit.  fyri  biodest  honum  messo  saungr.  iij. 
uetur. 

13.  Sa  er  festir  sier  konu  firre  en  lyst  er  ad  lokum. 
giallde  biskupi.  xij.  aura  ef  eigi  er  mein  sa.  eiligar  skipi  biskup 
eptir  mala  uoxtum.  taki  skript  sa  sem  j  moti  skipan  bindr 
hiuskap.  þo  ad  meinalaust  se. 


§  3  sbr.  bls.  66;  §  4  sbr.  bls.  68;  §  5  sbr.  bls.  70;  §  6  sbr.  bls. 
70;  §  7  sbr.  bls.  70;  §  8  sbr.  bls.  80;  §  9  sbr.  bls.  86;  §  10  sbr.  bls 
88;  §  11  sbr.  bls.  94     96;  §  12  sbr.  bla.  116;  §  13  sbr.  bls,  116-118. 

u 

')  frá  (þannig  leiðrétt;  skb.  liefir:  •Slikri  sekt  ligr  vm». 


60  KIRKJCTLAGAGREINIR.  1269. 

14.  Ef  madr  frestar  brudlaupi  sinu  logliga  til  stefndur. 
luki  biskupi  .xij.  aura  m  .xij.  manadum  iiuerium. 

15.  Sa  einfalldann  hordom  dryger.  sekvr  .iij.  (Dorkum  uid 
biskup.  enn  vm  tuefalldann.  sekr  vj  CDorkum  uid  biskup  ok 
taki  skripter. 

16.  Huer  sem  brudkaup  giorer  eda  konu  fær  aa  oleyfdum 
timum  gialldi  biskupi  .xij.  aura.  ok  taki  skript. 

17.  Ef  madr  liGur  med  fiormenningi  sinum  at  frændsemi 
eda  sifivm  gialldi  biskupi  .xij.  aura.  ok  taki  skripteren  syskina 
born  halfa  fimtv  mork  ok  take  skripter. 

18.  Ef  madr  liGur  med  modur  sinni.  dottur  stiupdottur. 
sonar  konu  brodr  kouu.  sonar  dotter  systur  dotter  dottur  dotter 
modur  moder  ok  fodur  moder  modr  systur.  faudur  systur.  modr 
konu  mannz.  þa  er  hann  fridlaus.  ok  bædi  þau.  þar  til  er  þau 
taka  skript  ok  bædi  hafa  þau*  fyri  giort  godzi  sina  oilu.  landi 
ok  lausum  eyri.  En(n)  ef  manni  fallazt  eýdar  um  slikt  mal 
fellur  til  obota. 

19.  Hefr  madr  likamlega  gudsifia  sinn  luki  .iij.  ODerkr 
hvort  þeirra  ok  taki  skriptir. 

20.  Ef  madr  uerdr  eidrofi  eda  skriptrofe  uid  biskup  gialldi 
biskupi  .iij.  CTDerkr.  suo  annat  sinn.  ok  hit  þridia.  en  ef  þat 
uerdr  optar.  þa  er  sa  madr  utlægr  ok  fe  hans  allt.  en  kona 
fare  utlæg.  nema  madr  renui  aa  haund  henni  en  sialf  hafi 
hun  fe  sitt. 

21.  Sa  madr  er  suer  eid  rangann.  sekr  .iij.  CDorkum  uid 
biskup.  en  vj  aurvm  fyrir  hvern  er  sor  med  honum  ef  þeir 
vissu  eigi  eda  ero  þeir  sekir  .iij.  CDorkum.  Hver  synie  eins 
eýde  ef  biskups  umbodz  madr  ber  þa  þeirre  sok  eptir  logvm. 

22.  Huer  sem  brytvr  drottens  daga  helgi  sekr  .vj.  aurum 
fyri  huern. 

23.  Ef  madr  brytr  helgi  aa  þeim  dogvm  er  j  xvj  daga 
halldi  ero.  sekr  .xij.  aurum  vid  biskup. 

24.  Huer  sem  eigi  lykr  af  heilagra  daga  ueidum  epter 
Iðgum.  sekr  .vj.  aurum  uid   biskup.   ok   suo   ef  drottins    daga 

§  14  sbr.  bls.  118;  §  15  sbr.  bls.  136;  §  16  sbr.  bls.  138;  §  17 
sbr.  bls.  140;  §  18  sbr.  bls.  142-44;  §  19  sbr.  bls.  148;  §  20  sbr.  bls. 
148-50;  NgL.  II,  338;  §  21  sbr.  bls.  150—152;  §  22  sbr.  bls.  152;  § 
23  sbr.  bl8.  164;  §  24  sbr.  bls.  170. 


1269.  HAUKADALSMÁLDAGI.  61 

helgi  er  brotin.  eda.  aonara  hatida.  þuilikra  ad  halldi.  En  hina 
lægre  daga  .iij.  aurum, 

25.  Ef  bondi  syniar  manni  at  geyma  klyfiar  um  helgi. 
sekr  .iij.  aurum.  ok  suo  annarr  ok  hinn  þridie.  ok  abyrgest  sa 
klyfiar  þott  hann  late  epter. 

26.  Ef  eýdar  ero  vner  aa  oleyfdum  timum.  sekr  .vj.  aur- 
um  um  langa  fostu.  enn  odrum  timvm  .iij.  aurum.  ef  eigi  [er] 
.vj.  aura  dagr. 

27.  Ef  madr  etur  fisk  aa  vatn  fostu  dag.  gialldi  biskupi. 
vj.  aura.  etur  hann  huitt.  gialldi  .xij.  aura  etvr  hann  slatvr. 
gialldi  biskupi  .iij.  CDerkr.  Etvr  hann  huitt  co,  þeim  deigi.  er 
hann  er  skylldur  at  fasta  þurt.  giallde  biskupi.  vj.  aura  etur 
haun  kiot  gialldi  biskupi  xij  aura  nema  hann  se  dag  vijUur. 

28.  Ef  madr  etur  huitt  miduikudag  eda  fostudag  j  langa 
fostu.  eda  laugardag  fyrir  paska  eda  [i]  ymbrudogum  utan 
naudsyn.  giallde  biskupi.  vj.  aura.  slikt  sama  liGur  uid  aunnr 
fostu  afbrigde  um  langa  íostu.  en  fyrir  huern  dag  sem  madr 
etur  kiot  j  langa  fostu  utan  naudsyn.  gialldi  biskupi.  iij. 
CDerkr. 

29.  LeGur  madr  j  ouana  sinn  at  eta  slatvr  um  langa 
íostu  þa  er  hann  ut  lægr.  ok  huer  peningr  fiar  hans. 

30.  taki  madr  skript  fyrir  oU  fostu  afbrigde. 

31.  Ef  madr  gengr  eigi  til  skripta  cn  langa  fostu  ok  tekr 
eigi  gudz  likama  at  paskum  .iij.  uetr  j  samt.  ok  er  hann  .xij. 
uetra  eda  elldri.  þa  er  hann  utlægr  ok  fe  hans  allt. 
huer  .  .  .  ^) 


16.  [haustið  1269]. 

Máldagi  Haukadalskirkju  [sem  Árni  biskup  í>orIáksson  setti]. 

Hér  er  prentað  eptir  D 12  (=  Landsbókasafn  Nr.  268  4to) 
bl.  57a-b.  Jón  Sigurðsson  heimfærir  þenna  máldaga  eins  og  hér 
er  gert  og  virðist  það  eiga  að  styðjast  við  það,   að   Árni  biskup  fór 


§  25  sbr.  bls.  170;  §  26  sbr.  bls.  182-84;  §  27  sbr.  bls.  190;  § 
28  sbr.  bls.  190;  §  29  sbr.  bls.  190—92;  §  30  sbr.  bls.  192;  §  31  sbr. 
bls.  192—94. 

')  Hér  endar  brotið,  og  er  seinasta  orðið  upphaf  á  klausunni  ara 
Bóniaskatt. 


62  VILLINGAHOLTSMÁLDAGI.  1269. 

þetta  haust  og  öndverðan  vetr  víða  um   Sunnlendingafjórðung,  og  var 
honum  þá  játað  hinum  minni  kirkjum  (Bps.  I,  684). 

Haúka  Ðalúr. 
Kirckia  j  haúka  dal  a  sex  Bacúr  hiiis  fiorda  tigar  og  vm 
fram  textftm  og  apokalipsins  ^)  badar  silpur  Bunar  .v.  messu 
klædi  at  aúllú  oc  hocul  vm  pram  .v.  alltara  clædi  oc  .v.  cantara 
cápúr  dalmiticúr  ij  sloppa  iiij  oc  messú  fata  stack  vj  clockúr. 
oc  vj  kertti  sticur.  scrijn  oc  tabúlúm.  vatn  carl  oc  mufilðg 
glöda  cer  ij  oc  Boca  stola  ij  Bacstúr  járn  lysi  munlog  mess- 
ijngar  cer  steinda  colu:  cor  tioUd,  oc  tioUd  vfá  hverpis  j  circiu 
gler  glugga  ij,  elld  Bera  paska  certi  a  vtaltarum  tueim:  sin 
búnynga  huorn:  merci  iiij:  Stein  grijm[sjs[on]  tok  vid  iiij  cú- 
gilldúm  en  pec  til  hid  pimta  oc  greiddi  .v.  cijr  ap  hendi.  oc 
halpa  iij  morc  vax.  kuern:  fylgir  oc  half  morc  reýcelzis. 


17.  [haustið  12691. 

Máldagi  kirkjunnar  í  Villingaholti    [er  Árni   biskup  I>orIák8- 
son  setti]. 

Landsbókasafn  268.  4to  bl.  56a  (=  D12).  Jón  Sigurðsson 
heimfærir  uiáldagann  til  fC.  1270»,  en  líklega  er  hann  öUu  heldr 
frá  baustinu  1269,  þegar  Árni  bisknp  reið  yfir  Sunnlendlnga- 
l^Órðung. 

ViIIijnga  hollt. 

Kirckia  j  ViUijnga  hollti  er  helgúd  máriú  drottningo:  og 
petri  olaui  k[onungiJ.  thðrláco  jeronimo. 

hún  a  land  þat  hálft  med  oUum  giædúm  og  kýr  iij  oc  a 
saúdar  kú  giUdi  ij :  tioUd  vm  huerf  is  oc  alltera  klædi  .ij.  crossa 
og  clockúr  iij.  calec  gloda  ker  og  elldbera.  þar  liggur  thil  tij- 
únd  heima  mana  allra  og  [afj  xij  Bæúm  odrum  þadan  er 
songur  a  eigil  stadi  oc  jcols  hollt  oc  ij  merckur  caúps  j  húor- 
um  stad  þeira.  þar  skal  vera  prestr  heimilis  fastur  oc  sijngia 
allar  heimiUs  tijdir  og  log  helga  daga  oc    þa   er  messa  er  gðr 


•)  þannig  afskr.  frá  Pálraa;  apokalipsin,  MGr. 


1269.  BURFELLSMÁLDAGI.  83 

til.  ij:  messur  anan  húern  dag  vöi  langa  fostu:  þar  scal  vera 
diakii  .vij.  vicur  vm  langa  postú  sa  sm  Byscup  vill  eda  qven- 
gilldur  omagi :  ella  Byscup  sa  er  j  scala  hollti  a  poræde  circiu 
pia  þessa:  Fiðrúm  morcúm  scal  caúpa  ad  preste  oc  lýsa  circiú 
frá  máriú  messu  sydari  vnz  lijdur  paska  vicú. 


18.  [haustið  1269]. 

Máldagi  Búrfellskirkju  í  Árnesþingi  [er  Árni   biskup  I>orláks- 
son  setti]. 

Landsbókasafn  268.  4to  bl.  57b  (=  D12).      Jón    SigurðssoD 

heimfærir  máldagann  til   «c.   1270".  Eu  það   er    líklega   réttast  að 

heimfæra    hann    til  haustsins    1269,  þegar   Árni    biskup    reið    yfir 
Sunnlendingafjórðung. 

BúrFell. 

Kirckia  at  Bur  jelli  er  heigúd  med  gúdi  mário:  drottn- 
ingo:  Blasijú  *).  Biscupi.  Torlaci  Biscupi. 

par  liggur  til:  circiu  heíma  land.  halpt  med  oIIuéq  gæd- 
um  þeim  sem  þúij  Fýlgia: 

Kirckia  á  cú  eina  .xxx  asaúdar:  gafzt  hier  til  sijdan  þorsteiii 
com  vj  ær:  c:  voru:  c.  j  slatrúm. 

Jtm  á  circia  caiec.  slopp  oc  cápú  ketil  oc  munlog.  alltaris 
clædi  med  jor  dúcúm  oc  aúnúr  oc  hrút:  En  Biscup  ð,  forrædi 
circiú  f  ia^)  þessa :  kirkia  §,  clíicur  pim :  smellta[n]  cross  munlogar. 
ij.  tiald  vm  song  hus.  oc  glodar  cer.  alltara  clædi,  iiij.  sciriiar 
sar:  kertti  stica  ein: 

f>ar  scal  vera  prestr  heimilis  pastur :  oc  veita  þar  tijdir 
a  vallt  er  gæpur  til:  vm  jðla  fostíi  scal  vera  messa  aíian 
huerri  dag  et  sialldiiasta :  messa  huern  dag  vm  langa  fostú  oc 
vigilia  húern  aptan  iij  læctiúr:  solú'^)  messa  ij  daga  j  vicú. 
þar  er  leýfdúr  groptúr  heima  manna  oc  Barna  en  eý  roscina 
mana  anara:  at  keýpt  sie  víidir.  þataii  scal  oc  sijngia  til  Brúar 
anaSi  húerii  dag  oc  scal  caupa  xuiij  aúrúm :  til  anrar  Brúar : 
xij  messur:  oc  eíi  xiij  Búníis  *)  dagar  oc  caupa  halfri  morc:  J 
asgard  xij  messur  log  helga  daga  oc  eii  xij  Búníis  dagar  oc  caupa 
vj  aiirum  :  J  mid  eingi  eíi  fiorda  húern  dag  oc  caupa  mork,  þangat 
liggia  tijúíidir  heima  maíia  or  caldarhaíif  da  oc  ás  gardi.  scýlt  er  ad 

')  þannig,  hdr.;  ')  þannig  hdr.;  ')  =  sálu;  *)  þannig,  hdr. 


64  MÝDALS   —   ÞERNEYJAR    —   MÁLDAGI.  1269. 

lýsa  circiú  jra  mariú  messu  sijdari    oc  vnz   lijdúr   pásca    vicu 
caúpa  iiij  mercúm  at  preste. 


19.  [haustið  1269]. 

Máldagi  Mýdalskirkju  [er  Árni  biskup  |>orláksson  setti]. 

AMagn.  Nr.  263.  Fol.  bls.  64;  sbr.  AM.  238.  4to  fol.  133, 
sbr.  Vilchinsmáldaga.  Jón  Sigurðsson  heimfærir  þenna  máldaga  til 
«1269»,  og  ætti  hanu  þá  helzt  að  vera  frá  því  um  haustið. 

gamall  maldage. 
Mariu  kirkia  j  mydal  a  .x.  hundrad  j  lande  og  ku  eina. 
þar  skal  syngia  annan  hvern  dag  loghelgan.  ok  enn  fiorda  hvern 
ottv  song.  og  kavpa  .xviij,  avrum  ad  presti  ur  savrbæ.  ok  skal 
heima  týund  allra  heima  manna.  Lysa  skal  fyrer  loghelga 
daga  fra  mariv  messv.  vnz  lidr  paska  vikv. 


20.  [haustið  Í269]. 

Máldagi  perneyjarkirkju  [er  Árni  biskup  |>orláksson  settij, 

AMagn.  Nr.  263.  Fol.  bls.  65.  Jón  Sigurðsson  hefir  verið  í 
nokkurri  óvissu  um  þenna  máldaga,  en  þó  að  lyktum  árfært,  sem 
hér  er  gert,  og  hef  eg  ekki  viljað    víkja  frá  því. 

Mariu  er  kirkia  helgvd  j  f>erney:  jacobo  postula:  nicho- 
lao  og  Thorlaco.  marie  magdalene:  hvn  a  þessi  iiij  lond:  half 
þerney:  Alfsnes:  hafa  heidi.  vidnes:  og  er  j  þerney  týund  og 
gröftr  af  þessum  bæivm:  og  lysitollur:  kirkia  a  helming  j  selfor 
j  Starrdal:  og  svo  afrett:  og  svo  þess  hlutar  fiorv  er  þerney 
fylgir  j  krossvýk.  skog  j  Skorradal.  kyr  iiij  og  hest.  hvn  a 
tiolld  vmhverfvis  kirkiv.  klukkur  og  kalek.  messv  fot  ij.  og 
alltara  klædi  ij.  slopp  og  kantara  kapv,  skrift  og  gloda  ker. 
bækr  vij  med  jamlengda  rimi. 

Sv  er  afvinna  þessa  fiar:  ad  þar  skal  vera  prestur  heimilis 
fastur.  ok  greida  honum  cc:  af  ollv  saman  og  bænhusi  j  alfsnesi 
annat  j  vorv  en  annad  j  ollvm  fridvm  avrvm.  annaz  kvenngildan 
omaga  vm  langa   fostv   ok  paska  vikv.  þann  sem    bondi  vill  j 


1269.  VATNSLEYSU   —  NJARÐVIKR  —   MÁLDAGI.  65 

þerney.  þess  ad  hann  sie  rettvr  olmvsvmadur.  Lysaeckij  kirkiv 
vm  nætur.  en  kavpa  medur  halfri  mork  a  xij  manvdvm  þat 
nockud  er  kirkia  þarf  ad  hafa. 


21.  [haustið  1269]. 

MiLÐAGi  Vatiileysu   kirkju  á   Vatnsleysustönd    [er  Arni  biskup 
í>orláksson  setti]. 

AMagn.  Nr.  263.  Fol.  bls.  64.  Jón  Sigurðsson  heimfærir  mál- 
dagann  til  «1269»,  og  sé  hann  rétt  eignaðr  Staða-Árna,  er  hann 
líklega  frá  því  um  haustið. 

gamall  maldage. 
Allra  heilagra  kirkia  a  vatnslavsv  a  fimtan  hvndrad  j 
heima  lande.  tiolld  vmhverfuis  og  allan  sinn  bvning.  þar  skal 
syngia  annan  hvern  dag  loghelgan  fra  kaifa  tiorn.  og  kavpa  .ij. 
morkum  ad  presti.  Lysa  fyri  helga  daga  fra  mariv  messv  vnz 
lidur  paska  vikv.  heima  tývnd. 


22.  [haustið  1269]. 

Máldagi  Njarðvíkurkirkju  [sem  Árni  biskup  porláksson  setti]. 

Landsbókasafn  Nr.  268.  4to  bl.  27a  (=  D12).  Jón  Sigurös- 
son  heimfærir  máldagann  til  1269,  og  ætti  hann  þá  að  vera  gerðr 
um  haustið. 

Niar  wijk. 

Kirckia  j  niar  vijk  er  helgúd  mario  petro  oc  paúlo  Laur- 
encio  Olaúo: 

hun  a  XX :  kugilldi  j  landi  oc  Fimkugilldij  Búpe:  kugilldis 
skip:  oc  kugilldis  hross  iij  kugilldi  j  þijngligs  ^)  aúruín:  hún 
á  prestz  messú  pot:  kalec:  kluckúr  ij.  oc  rodú  kross.  oc  Bunad 
siii  slijkan  sem  verda  má:  þar  skal  vera  prestúr  heimilis  pastur 
00  syngia  allar  heimilis  tijdir  oc  log  helga  [daga]  er  suo  má: 
huern  dag  vm  langa  FÖstíi:  og  anan  huern  vm  jola  postú:  oc 
þa  er  messa  er  thil  gior  oc  v[ig]ilia  vm  langa  postu:  húern 
aptan  er  suo  ma  kaupa  iiij  mo[r]kúm  ad  presti:  oc  lýsa  kirkiu 

'  þannig. 

Dipl.  Isl.  II.  B.  5 


66  MÁLDAGI  KIRKJUBÆJAR  í  VESTMANNAEYJUM.        1269. 

fra  máriú  messú  efú  thil  viiz  lijdíir  paska  vikú:    oc   tijúiidir 
heima  mana  og  pim  merkur  vax  jt  miiista:  etcet: 


23.  [haustið  1269]. 

Máldagi  Nikuláskirkju  í  Kirkjubæ  í  Vestmannaeyjum  fer  Árm 
biskup  |>orláksson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bl.  91a  skr.   1598,  og  er  hér  prentað  eptir  því  ■' 
handriti;  Landsbókasafn  Nr.  268.  4to  bl.  58—59  skr.  1601  (=D,13 
=  Garðabók).     Sami  máldagi  er  tekinn    orðréttur    upp  1    Vilchins- 
máldaga  (AM.  259.  Fol.  260.  Fol.,  910.  4to  o.  s.  frv.).     Jón  Sig- 
urðsson  heimfærir  máldagann  til  1269.  ^m\ 

Vilchins  maldage.  þessu  samhliodar  annar  gamall  ODaldage 
j  skalhollti  ord  firi  ord.  ^) 

Nicholass  kirkia  j  vestmanna  eyivm  [á  kirkiubæ  á^)  land 
a  Bilustodum  kv  oc  ær  vj :  bvning  sinn :  ^)  tiolld  vmm  hueruis: 
kluckur  ij :  *)  glodarker  kertistika  mikel  ^)  af  jarne  og  onnur 
af  messingv:  glerglugg^)  oc  gudvefiar  alltara  klæde:  silfurkalek 
og  messv  favt :  oll  nema  hokul :  rodvkrossa  ij :  þar  skal  vera 
[heimiles  prestur: ')  oc  veitaallar  heimiles  tijder:  messa  jafnan^) 
er  [gior  er  ^)  til:  annann  hvern  dag  vm  jolafavstv  ij  messur: 
enn  hvern  dag  langa  favstv:  vigilia  huern  aptan  vmm  langa 
fostu:  iij  lectiur  ^°).  þangad  liggia  til  prestz  kavps:  [fiska  tij- 
vnder  ^^)  halfar:  oc  suo  annars  veidiskapar  þess  sem  þar  er 
tyvndad.  þangad  liggia  til  kirkiutyvnder  allar  ad  helminge:  oc 
so  vaxtollur:  eun  helmingur  til  Peturs  kirkiv  þeirrar:  er  firi 
ofan  leiti  er :  þadan  skal  syngia  at  helminge  til  clemens  kirkiv. 
kirkiv  dag  skal  skylltt  huorrar  tueggiv  graftarkirkiv  ollvm 
monnvm  j  vestmanna  eyium  ad  hallda:  og  suo  clemens  kirkiv 
dag  eptir  þui  sem  þar  er  maldagi  til. 


')  Vestmannaeyjar  268;  ')  [á  kirkju  hálfa  og  (!)  268;  *)  sem  268 
(afskr.  sr.  Magn.  Grímss.);  *)  góðar,  b.  v.  268;  *)  sl.  268;  ^)  glergluggur 
268;  ^)  [prestur  heimilisfastur  268;  «)  ávalt  268;  ')  [er  gjörir  268  (M. 
Gr.);  '")  lect'  Vilch.,  sem  ætti  að  vera  =  lectus  (líkbörur);  268  les 
lektiur  (M.  Gr.);  ")  [tíundir  í  fiski  268. 


1270.  REKASKRÁ  SKÁLHOLTSSTAÐAR.  67 

24.  [um  1210] 

Rekaskrá  staðarins  í  Skálholti. 

Um  aldr  þessarar  skrár  er  þess  að  geta,  að  handritin  árfæra 
hana  als  eigi  sem  og  fátítt  er  með  mjög  forn  skjöl.  Hér  er  fjlgt 
heimfærslu  Jóns  Sigurðssonar,  sera  5.  okt.  1876  hefir  tjáð  hæsta- 
rétti  þá  skoðun  sína,  að  skráin  væri  frá  tíð  Árna  biskups  porláks- 
sonar  eða  frá  hér  um  bil  1270,  og  liggr  sú  yfirlýsing  hans  við 
afskrift  hans  af  skránni. 

Skrá  þessi  liggur  nú  eiginlega  fyrir  í  tveim  útgáfum;  fyrst  er 
skráin  eins  og  hún  er  tekin  upp  í  Vilchinsmáldaga  og  eins  og  hún 
hefir  verið  í  skrá  kirkjunnar  á  Hofi  í  Vopnafirði  og  dómkirkjunnar 
í  Skálholti;  er  sú  útgáfa  kölluð  hér  A,  og  er  hún  einungis  um  reka 
staðarins  nyrðra  og  eystra.  Hin  útgáfan,  sem  hér  er  kölluð  B  og 
til  er  í  afskript  frá  tímum  Odds  biskups  eptir  máldagabók  þórðar 
lögmanns  Guðmundssonar,  er  A  frábrugðin  að  orðfæri  nokkuð  svo 
og  hefir  þar  að  auki  viðbót,  sem  ekki  finst  í  A,  og  er  hið  merkasta 
af  því  um  reka  staðarins  niðri  á  Eyrum  og  í  Grindavík;  ein  grein 
viðbótarinnar  er  ágrip  af  rekum  staðarins  eystra  og  nyrðra;  orð- 
færið  er  nokkru  yngra  eu  á  hinu.  pessi  viðbót  sýnist  að  sumu 
leyti  vera  vitnisburðr  einhvers  einstaks  manns  eða  einstakra  manna, 
sem  nú  er  ekki  hægt  að  vita  hve  gamall  er;  en  þó  virðist  viðbótin 
vera  forn  að  efni  og  enda  frá  þessum  tímum ;  og  þó  hún  væri  yngri 
virðist  einsætt  að  láta  hana  fylgja  hér  með,  þar  aunars  yrði  erfitt 
að  marka  henni  bás  að  svo  stöddu,  eu  skjalið  hins  vegar  æði  merki- 
legt  í  heild  sinni,  Greinaskiptingin  er  gerð  af  útg.  samkvæmt  að- 
greiningarmerkjum  þess  handrits,  sem  prentað  er  eptir.  Um  skiln- 
ing  á  upphafi  skárinnar  sjá  hæstaréttardöm  frá  18.  Febr.  1879. 


AMagn.  Nr.  261.  4to  bls.  17—18  frumrituð  afskrift  1614 
eptir  þeirri  skrá,  sem  lá  á  Hofi  í  Vopnafirði:  «Ad  þetta  sem  fyr- 
skrifad  er  er  riett  Copi  ocg  vtskript  af  þeirri  gomlv  skra  sem  liggur 
a  hoffi  j  woknafirdi  vm  Skalholltz  reka  og  jtok  vnnderskrifum  vier 
vor  nofn  huor  med  sinni  Eiginn  hendi.  Datum  1614  þann  3.  dag 
Augusti. 

Sigurdur  Olafffon  Oddur  í)orkeIffon 

min  eiginn  handt  med  eiginn  heudi 

Jon  Augmundffon  Biarne  Oddffon 

Eigin  hand  Eigin  Hand». 

I)essi  afskrift  er  hér  lögð  til  grundvallar  =  a. 

AMagn.  Nr.  261.  4to  bls.  9  —  12.  afskrift  1620,  að  því  er 
virðist  eptir  afskript  frá  1570  af  skrá  þeirri,  sem  legið  hefir  í 
Skálholti:  «Skriffad  i  Vallanefe  xij  dag  Augusti  Anno  a  Christo 
natu  m  dlxx  effter  Registro  Schalholtensi. 


68  REKASKRÁ  SKÁLHOLTSSTAÐAR.  1270. 

þad  medkennum  vid  effterskrifader:  Eyiolfur  Jonlfon  og  Gudmundur 
Gudmundffon  ad  vid  hofum  sied  og  yferlesed  suo  laatande  Gamla  reka 
skra  ord  effter  ord  sem  hier  fyrer  ofan  skrifad  stendur.  Skrifad  j 
SkalhoUte  28.  Junii  Anno  1620 

Eyolfur  Jonffon  Gudmundur  Gudmundffon 

med  eigin  hende  m.  e.  h.» 

I)essi  teiti  hér  =  b. 

AMagn.  Nr.  261.  4to  bls.  19  —  21  frumrituð  afskript  óstaðfest, 
frá  hér  um  bil  1618  =  c;  AMagn.  Nr.  258.  4to  bls.  111  —  114 
afskript  frá  1643,  sem  Brynjólfur  biskup  hefir  látið  gera  =  d; 
AMagn.  Nr.  258.  4to  bls.  114 — 117,  afskript  gerð  fyrir  Brynjólf 
biskup  1643  =  e;  AMagn.  Nr.  258.  4to  bls.  118—119,  afskript 
gerð  fyrir  Brynjólf  biskup  (1643)  =  f;  Biskups  skjalasafnið  á 
íslandi  Nr.  7.  (2)  4to  chart.  fol.  XCIX,  frumrituð  afskript  af  Vilchins- 
máldaga  í  tíð  Odds  biskups  (c.  1618)  =  7,  og  er  hér  notuð  af- 
ekript  Jóns  Sigurðssonar  þar  af,  en  jafnframt  höfð  hliðsjón  af  stað- 
festri  afskript  með  hendi  Jóns  biskups  Arnasonar  frá  6,  Júlí  1730 
og  afskript  staðfestri  22.  Dec.  1785  af  Hannesi  biskupi  Finnssyni, 
sem  hvorartveggju  nú  eru  í  fórum  Cand  jur.  Olafs  Halldórssonar;  enn- 
fremur  eru  höíð  til  samanburðar  handritin  AMagn.  Nr.  259.  4to 
bls.  156—158  og  AM.  260,  4to  bls.  174,  sem  eru  afskriptir  með 
hendi  séra  Jóns  í  Villingaholti  af  Vilchinsmáldaga,  og  afskript  af 
Vilchinsmáldaga  í  Svartskinnu  Magnúsar  Stephensens  Nr.  27.  4to 
bls.  90—100  frá  c.  1730;  Landsbókasafn  Nr.  108.  4to  bls.  485 
—86,  bók  með  klaustraskjölum  frá  séra  Jóni  Halldórssyni  í  Hítar- 
dal;  ekki  gcið  afskript,  og  samkynja  við  f,  og  hættir  eins  og  hún  í 
miðju  kafí. 

Vm  Skalholltz  reka.  ') 
í>essa  reka  ok  hualuoner  aa  stadurinn  j  Sksalhollti.  -) 
J>ria   hluti  I  j    þistilfirde  ^)   fraa   steine  þeim  er   stenndur  j 
[uidiarvijkur  *)  ose  ok  til  Sual  |  bars  ar  oss  ^)    fiordung  ^)   j ') 


')  þannig  b.  c;  Registur  SkaalhoUts  Domkirkiu  vppaa  reka  fyrer 
anstan.  aff  Wilchinsbofc,  d;  Eegistnr  Skaalhollts  domkirkiu  vppaa  reka 
fyrer  austan  aff  Skraa  sem  herra  Oddur  heffar  laated  wtskriffa,  e;  Reka- 
skraa  fyrer  Skaalhollta  jt^kum  j  þystilfyrde,  f;  Reka  skraa  dom  kyrki- 
unnar  j  Skalhollte  fyrer  nordleudinga  fiordunge  og  nockrum  parte  Austfird- 
inga  fiordungs  27;  eingin  fyrirsögn  í  a,  7,  259,  260,  108;  Upphafið  er  svo  í 
f;  "þessa  reka  og  hualvoner  eignar  sier  SkaalhoUts  kirkia  i  þistlisfyrde. 
Fra  steine  þefm  o.  s.  frv.»  ')  Skalaholiti,  Vilchinsbók;  ')  þistilsfirði,  c, 
108;  *)  [þannig  a,  viðiarvikur,  e;  vidare  (vijdare  b,  d)  vijkur,  b,  d, 
Vilchinsbók;  videijar  vijkur,  c;  vidarvíknr  f,  27;  sl.  108;  vidiar  vík 
stendr  í  Hólarekaskráuni  fornu  í  afskript  frá  1386;  ®)  og  b.  v.  c;  *)  fiörd- 
ungur  108;  ')  úr,  Vilch.; 


I 
I 


1270.         REKASKRÁ  SKÁLHOLTSSTAÐAR,  69 

hual  huortt  sem  ^)  hann  er  fluttur  eda  rekur  hann.  | 
J^b)  gards  reka  fra  dalnum  vestara  ^)  ok  til  [saurvesna  ^) 
lækiar  [attvng  [vr  hual.  *)  [Med  sama  mote  j  millumm  saur- 
vesta  ^)  lækiar  ^)  ok  stod  |  uls  lækiar  allar  hualvoner.  j  millum 
stoduls  lækiar  ok  [gautu  vijkur  ^)  aull  ^)  flutning.  fra  gautu- 
vijk  ^)  vestann  verdre  ok  til  Sandar  ^°)  oss  þria  hluti  j  half- 
um  hual. 

med ")  aullvmm  þessum  hualuonum  a  hann  skipan  aa 
hualnumm  ^^).  vtann  landeigande  sa  einn  skvrd  ok  vj  ^^)  vætter 
j  hlass  hual. 

J  miUvmm  holknar  '*)  oss  og  hafralonsar  ^^)  þaa  eru 
fimmtunga  skipti  ^^)  aa  ")  hual.  skal  þrimur  fimtungum  skipta 
j  8Ío  ^^)  stade.  enn  þrir  ^^)  af  sio  ^°)  liggia''^)  til  Gunnarstada.  a 
stadurin  þar '--)  þria  halfa  ok  ad  rada  fyrir  skotmans  hlut  ad 
helmingi. 

halfan  flutning  j  millum  [laxar  oss  ens  ^^)  forna  ok  hafra- 
lons  ^*)  ar  [ok  skipta  j  þria  stadi  hvalnum  ^^). 

J  millum  tottar^e)  vt  fra  Sanns  ^^)  ennda  og  [hafra 
lons  2^)  ar  liggur  einn  [siettungur  ^^)  til  kirkiunnar  a  Sauda- 
nesi.  annarr  til  hallgeirstada  ^°).  tueimur  ^^)  hlutum  ^^)  þeim  er 
eptter  eru  skal  skipta  j  þridiunga  "*^).  a  stadurinn  þann  '^*) 
einn  hlut  og  sa  er  vid  hann  aa. 


')  sl.  108;  ^b)  Vilch.  hefir  hér  lítið  i  og  sumar  afskrr.  ekkert 
greinarmerki;  ')  vesta,  Vilch.;  vestasta  b,  c,  e,  f,  108;  ')  [Saurveisna,  f, 
108;  Saurvetna  b,  c,  d,  Vilch.;  *)  [sl.  Vilch.,  27;  ^)  Saurvestna,  C;  Saur- 
veisna,  f,  108;  ')  frá  [sl.  Vilch.,  27;  ')  [gotu  vijkur  c,  f,  108;  ^)  auU 
a;  öU,  c,  108;  hin:  allan;  ')  gotuvijk,  7,  c,  f;  '")  sandar  aar,  b;  Sandar 
c,  f;  Sandaar,  d,  e;  Sandár  7,  108;  ^')  medur  b,  e;  ")  hualinn,  f;  huöl- 
um  108;  halfum  c;  '')  þannig  a,  108;  sex,  c;  sio,  b;  vij,  d,  e,  Vilch.; 
fiorar  vættir  og  hlass,  f;  '*)  haulknar,  7;  haulknar,  b;  ''^)  hafra  landz  ár 
7;  hafarlons  ar,  c;  '")  skipta,  a;  ")  i,  c;  '*)  siau,  b;  vij,  7,  108;  ")  iij, 
7;  '")  vjj,  b,  108,  7;  =')  lagu  108;  ")  þa,  c;  sl.  b.  d,  e,  f,  7,  108;  '=") 
[LaxSr  os  hins,  7;  Laxárossens  108;  **)  hafarlons,  c;  ^^)  [J  þria  stade 
skal  skipta  hval  i  miUum  o.  s.  frv.  108  og  sleingir  þessu  aaman  við 
næstu  grein  á  eptir;  '*)  topttar,  7;  tolfár(?)  108;  ''')  Sandf  b,  c;  Sands, 
108;  Sandz,  7;  ^^)  hafarlons,  c;  hafra  londz  259,  260;  ")  [þridiungur 
108;  setti,  a;  hinn  setti,  c;  "^)  Hallgeirsstadar,  c;  ")  tveim  108;  sl.  c; 
")  hvals  b.  V.  108;  ")  j  fiordunga,  hefir  a  og  b  fyrst  sett,  en  það  er 
vist  rangt;  ^*)  þn,  a;  þaií,  b,  c,  108;  þann  d,  e,  f,  7;  =  þaðan? 


70  REKASKRÁ  SKÁLHOLTSSTAÐAR.  1270. 

[fra  tott  þessi  ^)  og  til  fossar  fiordung  j  hual  ok 
þat  -)  minna  at  stadvrinn  a  mukaþuera  ^)  [a]  *)  halfan  atianda 
partt. 

fra  steini  j  lambanesi  fyrir  Loni  ok  j  miUam  deiUdar 
skeria  halfur  huaiur  so  sem  til  telst  °). 

millum '')  deilldar  skeria  og  grafs  ')  tiarnar  tolftungur 
vr  þridivngi  ok  fiordvngur  ^)  vr  þridivngi  ^)  med  hlijdar  landi. 

j  þeim  þridivngi  er  fellur  til  lons  settungur  j  hual- 
reka. 

[[millum  ^°)  steins  j  lambanesi  ok  [kross  oss  ens  forna^^) 
allann  flutning. 

Millum  [kross  oss  ens  forna  ^^)  og  hrafnabiargar  ar  auU 
flutning  nema  attungur. 

millum  graps  tiarnar  og  hrafnabiargar  ar  fiorduogur  i 
rekahval  ^^). 

j  millum  hrafnabiargar  ar  ok  vordv  a  brimnesi  fiordvngur 
j  hual  ^*)  ok  allann  flutning  nema  attung. 

j  millum  vordv  a  brimnesi  og  hraunlækiar  settungur  j 
attungi  j  hual  og  allann  fiutning  nema  attung. 

milium  ^°)  hraunlækiar  og  mafuanes  ^*^)  siettungur  og  att- 
ungur  j  hvalreka  og  allan  flutning  ^^). 


')  [þesse  reka  á  fra  husa  toft  þesse  (!)  108;  þessi,  a;  þessari.  c; 
þeirre  b,  d,  7;  ")  þ.  a;  því,  hin  öli;  ')  mtincka  þuera,  7;  munka  þueraa  c; 
*)  vantar  í  Vilch.,  a,  d,  f;  *)  tekst,  a,  e;  *)  j  millum,  c,  Vilch.;  ^)  jrraps, 
Vilch.,  b,  d,  108;  ")  fiordnngi,  7;  ')  hér  endar  108;  '°)  j  millum,  c: 
")  [krops,  offens  fornna  c;  '')  [krops  offinz,  c;  ens  sl.  b;  '')  tueim 
hlutum  b.  V.  f,  og  hættir  hér  og  setnr  undir:  •Augm.  pr,  Jonsson  á 
Svalb.'  (er  þar  ura  1597);  '*)  reka  bual  b,  d,  e;  '*)  j  milluro,  c;  '*) 
maanes,  c;  '^)  frá  [[  er  rugluð  í  7:  'millum  steinz  i  Lambanesi  og 
og  krosz  og  (!  r.:oss)  hins  forna.  allann  flutning  nema  attungr  raillum 
grapstiarnar  og  hrafnabiargar  ár.  fiordungur  i  reka  hual  i  miUura  hrafna- 
biargar  ár  og  vordu  a  brunnesi  (!)  fiordungur  i  rekahual  og  allann  fluttn- 
ing  nema  attung  raillum  vðrdu  a  briranesi  og  hraunlækiar  og  mafa- 
nes  siottungur  og  attungur  i  hualreka  og  allann  fluttningv  í  259  og  260 
er  líka  ruglingur:  'millum  steins  i  Larobanesi  og  kross  og(!)  hins  foma. 
allann  flnttning  miUum  kross  og  (')  forna  og  hrafnabiargar  5r  fiordungur 
j  reka  hnal  j  millum  hrafnabiargar  ár  og  vórdu  i  Brunneseí!)  oll  fluttning 
neraa  attungur  niillum  Grafstiarnar  og  hrafnabiargar  8r  fiordungur  i  reka- 
hual  j  millum  brafnabiargar  ár  vordu  a  Brunnese»  o.  s.  fr.  eins  og  i  7. 


1270.  REKASKRÁ  SKÁLHOLTSSTADAR.  71 

miilvm  mafuanes  ^)  og  tangahorns  halfan  hvalreka  og  allan 
flutning  nema  attung. 

fra  tangahorni  fyrir  skala  landi  [fiordungur  j  hualreka. 

fra  skala  landi^)  fyrir  kumla  vijk  halfan  flutning  og  fiord- 
ung  j  reka  hual. 

med  sama  mote  j  hualuonum  ^)  fyrir  hroUugstodum*)  og 
fyrir  eidi  og  fyrir  fagranesi.  til  fossar. 

fyrir  gunnolfsvijk  fiordvngur  j  hval. 

[fiordungur  j  Smyrla]  "^)  felli  til  finnafiardar  [aar]^). 

[fiordungur  fyri '')  Bæ  j  vidar  rekum. 

fra  steiui  j  lambanesi  half  tolf  alna  trie  og  auU  stærri. 

X  ^)  alna  trie  og  0II  ^)  stærri  fyri  hlijdar  landi. 

tiju  alna  trie  og  aull  stærri  med  Eidi. 

med  midfiardarnesi  halfur  hualreki  og  [flutningar 
halfar  ^^}. 

allar  hvalvonir  med  ollum  midfirdi. 

halfar  ^*)  med  divpalæk  ef  fivttvr  er. 

fiordvngur  fyrir  þorualldftada  ^^)  landi.  huersu  sem  aa  land 
kemur.  ef  landeigande  maa  eignast. 

I>ridivngur  j  hual  ^^)  fyrir  skeggiastodum. 

fiordungur  j  hual  ^*)  fyrir  Backa. 

fiordvngur  j  hual  fyrir  havfn. 

fiordvngur  j  hual  fyrir  steintom  ^^). 

halfan  hual  fyri  nordan^^)  viduijkur  m. 

attung  ^'^)  j  hual.  fyri  [austur    tom  ^^)  og   halfan    vidreka. 


')  maanes  c;  mafva  nez  7;  ')  frá  [vantar  í  Vilch.;  ')  hualúoum, 
b;  huolunum  259,  c,  d,  e;  huolum,  7;  huolonum  260;  *)  hrollavgstodura, 
7;  *)  vantar  í  a;  hér  er  fylt  eptir  7;  *)  vantar  í  a;  fylt  eptir  7;  greinin  er 
svo  í  hinum:  fiordungnr  fra  (í,  d;  fyrir,  e)  Smirlafelle  til  finna  (minna, 
b)  fiardar  aar  (sl.  c).  b,  c,  d,  e;  ^)  [.  .  .  vr  fiordvngi  fyri,  a;  og  flord- 
ungur  fyrir,  c;  fiordungur  j  Bæ,  d.  e;  *)  þannig  Vilch.,  b,  d;  tiju  c,  e; 
niju,  a;  ')  sl.  a,  b;  "")  [þannig,  a;  flutningur  halfur,  c;  flutningur.  Halfar 
allar  hvalvonir,  Vilch.,  b,  d.  og  lætr  halfar  eiga  við  það,  sem  á  eptir 
kemur;  ")  halfur(!),  a;  '^)  þorvardstada  b,  c,  e;  þorvardstadar,  Vilch., 
d;  '»)  hvalreka,  Vilch.,  d;  '*)  hualreka  259,  260;  >')  steintiine,  Vilch.; 
ftejntvne,  b,  d;  '*)  fyri  b.  v.  a;  '^)  attungur,  b,  c,  d,  e;  '*)  [austan  tun, 
7;  austr  tun  260;  austur  tun  259;  austurtwn,b,  d;  austur  toni,  c;  austur 
ton,  e. 


72  KEKASKRÁ  SKÁLHOLTSSTAÐAR.  1270. 

allan  hualreka  og  vidreka  j  millvm  hafnar  ar  og  fwla 
vjkur  '). 

halfur  hualreki '^)  j  millum  fula  vijkur  og^)  merkia 
lækiar  ^). 

Settvngur  j  hualreka.  fra  Sanngili  ^)  til  selar  þar  til  ad 
huamshuus  koma  framm. 

halfan  hualreka  fyrir  gnips  landi  enu  sydra  % 

fiordvng  j  hual.  fra  gliufursaa  og  til  Bodvarsdals  ^)  ar. 

fiordvng^)  j  huaP).  fyrir  Bodvars  daP")  og  halfan 
vidreka. 

attungur  j  hual  fyrir  fagradal. 

fetta  a  kirkian  j  skalhollti  ^^). 

j  hellisfirdi  þridivng  i  hual  [huorn  ueg  ^^)  sem  aa  land 
ber  ef  landeigandi  ma  eignast  og  þridivng  af  bordlægum, 
vijdi  *^)  ok  stærra. 

j  Sandvijk  settung  j  hual  huorn  veg  sem  aa  land  kemur. 
og  settvng  af  bordlægum  vide  [ok  flutning  ^% 


B. 

AMagn.  Nr.  59.  8vo  bls.  1  —  5,  kver  skrifað  um  1600,  og  er 
sumt  í  því  með  hendi  Odds  biskups.  Arni  hefir  fengið  það  léð  af 
Oddi  lögmanni  Sigurðssyni:  «Mrs.  Odds  Sigurdssonar.  á  aptur  ad 
skilast.  usum  sum».  Um  þessa  afskript  skrárinnar  fer  Oddur  biskup 
þessum  orðum:  wþetta  sem  hier  er  fyrrskrifad  vm  Reka  og  Onnur 
Jtok,  hef  eg  Oddur  Einarsson  latid  skrifa  sem  riettazt.  epter  þeirre 
gomiu  maldagabok.  sem  Logmadurinn  þordr  Gudmundsson  liedi 
mier.  hijngad  thil  Skalholltz.  vm  árid.  og  eg  liet  Hallstein  epter 
skrifa  j  fyrstu.  og  skiladi  jeg  þeirre  somu  bok  aptur.  enn  hiellt 
epter  vtskriftunum.  og  huad  sem  honum  hefur  matt  misskrifazt. 
forsuara  eg  ecki.  þad  ma  leidriettazt  og  sannanu  lesazt.  vid  þa 
somu  bok.  logmadurenn  þordur  hefur  med  hondum  haftt  med  fleir- 
um  odrum  godum  monnum.  og  finnast  þar  marger  maldagar  kirki- 
unnar(!)  j  SkalhoIItz  stickte».  AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  5727  (eptir 
59  8vo). 


M  vijkur  7;  ')  bualur  Vilch.,  b,c,  d,  e;  *)  sl.  Vilch.;  *)  merkilœkiar 
Vilch.;  merkelækiar  b,  d,  e;  merckelækiar,  c;  *)  Sandgile,  Vilch.,  b,  c,  d, 
e;  ')  sydar  7;  sidar  259,  260;  ')  Bodvardals,  Vilch.;  baudvardals,  c;  *) 
fiordungur  b,  c;  ')  dal(!),  Vilchinsbók;  '")  baudvardal,  c;  '')  skalahollte, 
b;  '^)  [huorumgin,  c;  ")  vide,  Vilch.;  '*)  [vantar  í  Vilch.,  b,  c,  d,  e. 


1270.         REKASKEÁ  SKÁLHOLTSSTADAR.  73 

Gðmul  Reka  skraa  kirkiunnar  og  stadarins  j  skalhollte. 

|>essa  reka  ok  hualvoner  á  stadurinn  j  skalhollti. 

þriá  hluti  i  þistilsfirdi:  fra  steine  þeina  er  stendur  j 
vidare  vijkur  öse.  og  til  sualbardz  aar  öss.  fiordungur  j  hual 
huort  hann  er  fluttur  eda  rekur  hann.  og  gardzreka.  fra  dalnum 
vestara.  og  til.  Saurvessnalækiar.  [Attungur  j  hual  ^)  med  sama 
mote  i  millum  Saurvessnalækiar  og  Stodulslækiar.  og  allar  hual 
voner  i  mille  stodulslækiar  og  Ggtuvijkur.  011  flutning  fraa 
gotuvik  vestanverdre.  og  til  saudaar  oss.  þria  hluti  i  halfum 
hual. 

med  þessum  oUum  hualvonum.  a  hann  skipan  a  huolum. 
vtann  landeigandi  a  eirn  skurd.  og  vj  vætter  i  hlashuaP). 

j  millum  holknár  öss.  og  hafra  löns  ar  eru  fimtunga 
skiptti  a  hual.  skal  þrimur  fimtungum  skipta  j  vij  stade.  Enn 
þrijr  af  vij.  lagu  til  Gunnarstada  og  á  stadurinn  þa  iij  halfa 
og  ad  ráda  fyrir  skotmannz  hlut  ad  helminge. 

Halfann  flutning  j  millum  laxár  oss  ens  forna.  ok  hafra- 
löns  aar. 

J  þria  stadi  skal  skipta  hual.  j  miUum  toptar  fra  sandz 
enda  og  hafra  löns  ar.  liggur  eirn  þridiungur  til  kirkiunnar  a 
saudanese.  og  annar  til  hallgeirs  stada.  Tueim  hlutum  huals  þeim 
er  epter  eru  skal  skipta  i  þridiunga.  aa  stadurinn  þann  eirn 
[hlut  og]  sá  er  vid  hann  [aa  þessa  reka  ^). 

Frá  husa  [topt  þes]se.  og  til  fossaar.  fiordung  j  hual  [og] 
þui  minna  ad  stadurinn  ad  Mukaþuersa.  aa  halfann  atianda 
part. 

frá  steine  j  lambanese  fyrir  löne  og  i  millum  deildar 
skieria.  halfur  hualur  so  sem  til  tekst. 

millum  deilldar  skieria  og  Grafstiarnar  tolftungur  vr 
þridiunge  og  fiordungur  vr  þridiungi  med  hlijdar  lande  j  þeim 
fiordunge  er  fellur  til  löns*). 

[Siettungur  i  hualreka^)  millum  steins  j  lambanese  og 
krops  öss  ens  forna  [ok]  oU  fiutning. 


*)  [þetta  fylgir  næstu  grein  á  undan  í  A  eptir  greinamerkjunum, 
og  er  það  liklega  réttara;  ')  Hér  sýnist  rannar  standa  «blashnal«  1 
hdr.;  ')  [Vantar  í  A;  sbr.  þó  108;  *)  öðruvísi  aðgreining  í  A;  °)  [þetta 
fylgir  næstu  grein  á  undan  i  A. 


74  REKASKEÁ  SKÁLHOLTSSTAÐAR,  1270- 

J  miUum  kropps  ös8.  og  hrafnabiargar  ár.  oll  flutning.  nema 
attungur. 

J  miUum  Grafstiarnar  og  hrafna  biargar  ár.  fiordungr 
j  rekahual. 

[J  miUum  hrafnabiargar  aar  og  vordu  á  brimnese.  og 
hraunlækiar.  siettungur  j  attungi  j  hual.  og  allan  fiutning  nema 
attung  ^). 

miUum  hraunlækiar  og  Mafaness.  settungur.  og  attungur. 
j  hualreka  og  flutning  allann. 

millum  mafaness.  og  tangahorns  halfann  hualreka.  og 
allann  flutning  nema  attungur. 

frá  tangahorne  fyri  skálalandi  fiordungur  i  hualreka. 

frá  skálalandi  fyrir  kumlavik.  halfann  flutning  og  fiord- 
ung  j  reka  hual. 

med  sama  mote  i  hualuonum  fyrer  hrollaugstðdum.  og 
fyrer  eydi.  og  fyrer  fagranese.  til  fossár. 

fyrer  Gunnolfsvik.  fiordungur  i  hual. 

fiordungur  frá  Smyrlafelli  til  Finnafiardar  aar. 

fiordungur  fyrir  bæ. 

J  vida  rekum.  frá  steine  i  lambanese.  half.  xij.  alna  tre. 
og  stærre. 

Tiu  alna  trie  og  oll  stærre.  fyrir  hlijdar  lande. 

Tiu  alna  trie  og  oU  stærre  [med]  Eyde  [og  huaheka^). 

med  midfiardarnese  halfur  hualreki  og  flutningur.  og 
halfar  hualvoner  i  midfirdi  ollum.  halfar  med  diupalæk.  ef 
fluttur  er. 

Fiordungur  i  hual  fyrer  þorvardzstada  lande  huersu  sem 
a  land  kemur.  þess  er  landeigandi  má  eignast. 

þridiung  i  hual  fyrir  skieggiastada  landi. 

fiordungur  i  hual  fyrer  Backa. 

Fiordungur  fyrer  hðfn  i  hual. 

Fiordungur  fyrir  steintune. 

Halfanu  hualreka  fyrer  vidvik.  fyrir  nordan  vid- 
vikur  (fi. 

Attungur  j  hual  fyrer  Austur  tune.  og  halfann 
vidreka. 


*)  [öðruvísi  í  A;  ')  [vantar  í  A. 


1270.  REKASKRÁ  SKÁLHOLTSSTAÐAR.  75 

allann  hualreka  og  vidreka.  og  flutning.  mille  Hafnar  sar. 
og  fvlavikur. 

halfur  hualur  i  milli  fiila  vikur  og  merkilækiar. 

Siettungur  i  hualreka.  fra  Sandgile  til  selár.  þar  til  ad 
huamms  hus  koma  vpp. 

halfr  hualreki  med  Nipssandi  enum  sydra. 

Fiordungur  j  hual.  frá  Gliufurá.  og  til  Boduars  dals  sar. 

fiorduDgur  j  hual  fyrer  boduarsdal  og  halfur  vidreki. 

Attungur  i  hual  fyrer  fagradal. 

I>etta  á  kirkian  j  skalhollte  i  hellisfirdi.  þridiungur  i  hual. 
huernin  sem  a  landl  kiemur,  ef  landeigandi  ma  eignaztt  og 
þridiung  i  bordlægum  vidi.  og  stærra. 

J  Sandvik  siettungur  j  hual.  huern  veg  sem  a  land 
kiemur.  og  siettungur  i  bordlægum  vidi  ^). 

Kirkian    i    skalhollti    a   .x°  .   j    rekanum    er    liggur    .  .  . 

^)  og  þann  sem  liggr  fyrer  Stoksoýre.   a  Eyrar- 

bakka  i  miUum  Dyra  löns.  og  Stiornusteins  og  sionhending 
fram  j  olldurife.  ad  vndannteknum  so  störum  hual.  sem  aller 
heimamenn  af  einfolldu  biie  a  Stokseyre  med  einum  eyk  giæte 
af  stad  hrærtt.  og  allann  vid  tueggia  alna  langann  miUum  snida. 
og  þadan  af  stærra. 

Jtem  suarinn  vitnisburdur  vm  reka  mork  millum  stoks- 
eyrar  og  hrauns.  Selalöns  klett  og  Hrauns  mork.  og  sionhend- 
ing  vr  Selaklettum  vppi  arnarhöl.  og  Grænhöl. 

Jtem  kirkian  j  skalhoUti  a  i  austfiordum  til  xl  hundr- 
ada  ^)  i  hualreka.  og  flutning  og  vidreka.  er  liggur  i  miUum 
steins.  i  vidiarvijk  j  þistilsfirdi  og  valldavik.  fyrir  austan  fagra 
dal.  Jtem  og  enn.  hier  til  fyrer  fliotzdals  hieradi  j  Galltastada 
sandi  og  hrollugstada.  so  mikid  i  huerium  stad.  sem  maldagar 
vijsa  til. 

Jtem  á  hun  og  i  austfiordum  Reka  þa.  er  heita 
gardz  rekar.  Og  enn  þar  til  c  hualreka  er  liggur  fyrer 
diupalæk. 

Jtem  þessi  rekamork  eru  hallden  j  Grindavik:  J  mill- 
um  valagniipa  og    Rangagiögurs   ad  huar  sem    hualur   kiemur 


')  Hér  þrýtr  A;  ')  Hér  standa  tveir  krossar  í  handritinu   og  eyða  á 
milli;  ')  Heidr  en   'xlc  liundrada». 


76  REKASKIPTI   Á   ROSMHVALANESl.  1270. 

j  Grindavijk  j  greindu  takmarke  skal  skiptast  j  íiöra  íiordunga. 
Skal  eirn  fiordung  hafa  J>orkotlustadir.  annann  stadarstadr.  hinn 
þridia  Jarnngerdarstader.  skulu  husa  topter  hafa  fimtung.  vr 
jarngerdarstada  hlut.  hinn  fiorda  hlut  skal  hafa  hraun  og  hof. 
skal  hraun  hafa  tuo  hlute.  enn  hof  þridiung. 

Jtem  a  klaustrid  i  videy.  helming  huers  af  hrauns 
hlut. 

Jtem  a  Skalholltzstadur  vidreka  allann  j  sandvik  eystri. 
J  millum  .  .  .  stada  og  háleýabergs.  og  vidreka  allann  i 
krossvikum  badum. 

voru  þessi  rekamork  hofd  og  halldiu  meir  enn  vppcá  xl 
vetur  so  eingenn  fann  ad. 

Somuleidis  voru  þessi  landamerki  hofd  og  halidin  miU- 
um  voga  a  Strond.  og  Grindarvijkur  meir  enn  vppa  xxx 
vetur  akallslaust.  so  eg  vissa.  ad  vogar  ætti  ecki  leingra 
enn  nedan  frá.  ad  kaifsfelle.  og  vpp  ad  vatzkottlum  fyrir  jnnan 
fagradal.  og  vpp  ad  klettnum.  þeim  sem  stendur  vid  skögfell. 
hid  nedra.  vid  gðtuna.  Enn  þorkotlustader  og  Jarngerdarstader 
ætti  ofan  ad  greindum  takmorkum. 


25.  [um   1270]. 

Skrá  um  rekaskipti  á  Rosmhvalanesi. 

AM.  238.  4to  bl.  49b— 50a  á  papp.  c.  1570  (Bessastaðabók) ; 
eptir  þessu  haudriti  prentað  hér;  AM.  65.  8vo  tvær  afskriptir,  báðar 
eptir  Bessastaðabók;  önnur  í  kveri  Bergsteins  í  Skildinganesi,  hin  á 
lausum  blöðum  1  4to;  Landsbókasafn  Nr.  108.  4to  bls.  109 — 110 
(séra  Jón  í  Hítardal);  Vilchinsmáldagi  (AM.  259.  Fol.  og  260.  Fol.; 
finst  og  í  afskriptinni  í  Biskupsskjalasafni  íslands);  AM.  Dipl.  afskr. 
Nr.  1780  (eptir  Vilchinsbók). 

Reka  skiptte  rost  hvelínga  ^). 

I>etta  er  reka  skipti  aa  rost  hvalsnesi  -)  eptir  þvi  sem  at 
fornv  hefer  verit. 

Jnn  primis.  Holmvr  aa  vidreka  in  j  keflavik  til  motz  vid 
niardvík  ^).  ok  vt  at  gnvpe  þeim  er  verdvr  fýrer  innann  sialf- 
kviar:  [sionhending  rædvr  þadann  vr  henni  ok  *)  vt  j  tyslinga^) 
stein. 

^)  Rosmhvelnesinga  108;  *)  Ro8mhvalanes(i)  259,  260;  Rosmhvalnesi 
108;  ^)  niardvikr  259,  260;  *}  [sionhending  rædur  nr  259,  260;  *)  þyskl- 
iuga  259,  260. 


1270.  EEKASKIPTI   Á  ROSMHVALANESI.  77 

Gvfvskaler  eigv  þadann  ^)  vt  til  midvarar  j  midskala  os : 

J>a  eigv  CDidhvs  vt  til  býrdinga  skers  j  vtskala  oss. 

J>adann  eigv  vtskaler  til  skagaflesiar: 

I>a  eigv  hafar  ^jbiarnnastader  ^).  ok  kolbeinstader  *)  ok 
kirkiubol  sýdvr  at  ose  þeim  er  fram  er  fra  borg  kirkivbols,  ok 
j  þann  as  ^)  er  þar  geingvr  fram  vndann  aa,  þar  j  kolbeinstader 
fiordvng  ok  annann  hafar  ^)biarnna  stader  enn  halftt  kirkivbol. 

f>adann  eigv  vtskaler  til  hiallzins  æ,  fitivm  ok  sionhending 
fram  j  kross  þann  er  þar  er  klappadur  j  hamrinum:  fram  vnd- 
ann.  Eigv  hier  j  þorodzstader  fimtvnginn. 

Fra  hiallinvm  aa  fitivm  eigv  flankastader  ^)  ok  sandgierdi 
halft  hvor't  vid  annad  ok  sýdvr  at  vik  vpselinga  ^),  er  liggvr 
nordvr  fra  hialle  flankstædinga  ^). 

Sýdvr  fra  hiallinvm  eigv  presthvs.  ok  sydur  at  gardinvm 
er  geingvr  ofann  firi  svnnann  akurland  sandgierdinga.  ok  þar 
vr  sionhending  j  hinn  hæsta  stein  aa  markskeri. 

í>adann  eigv  sýdvr  biasker  j  midiann  eyktar  holm. 

]É>adann  fra  fvlavik  xl  fadma  a  sanndinn  fra  [kolldv 
homrvm  ^°). 

fadann  aa  hvalsnes.  krokvr.  ok  vtskaler  sýdvr  til  midær  ^^) 
holms  sinn  þridivng  hvor  ^^)  þeirra. 

I>adann  eigv  vtskaler  einer  sýdvr  til  miosyndis  ^^). 

I>adann  aa  sýdvr  hvalsnes  ij  hlvti  j  vidreka  enn  starnes^*) 
þridivng  ^^). 

Jtem  eigv  vtskaler  vatztokv  j  kroks  ^^)  brvnn  ok  halldi 
hvorertveggv  ^^)  brvnnenvm. 

Krokvr  ok  midhvs  eiga  tveggia  skipa  vpp  satur  j  navsta 
holm. 

Jtem  eiga  vtskaler  allar  veidar  sýdvr  j  lambarif,  enn  krokvr 
ok  midhvs  þridivng.  enn  kirkivbol  ad  svnnann,  enn  fiskreka 
allann  at  miofa  tanga. 


')  [sl.  108;  ^)  þannig  238;  ')  -biarnar-  108;  *)  kolbeinstader  og 
hafurbiarnarstader  259,  260;  ")  os  108;  ^)  hafr,  268;  ^)  flangastader  259, 
260;.flantastader.  108;  *)  uppesinga(!)  108;  ')  flamstædinga  259;  flarastæd- 
inga  260;  '«)  [kaudlu  holum  259,   260;    ")  nirdærs  259,  260;    '=■)  hvort 

259,  260;  ")  midsyndis  108;  '*)  einn  b.  v.  259,  260;   '^)  hér  endar  259, 

260,  7.  4to;  '")  kross  108;  ''')  hveretveggie  108. 


78  HVALSKIPTI   Á  ROSMHVALANESI.  1270. 

26.  [um  1270). 

Skrá  um  hvalskipti  á  Rosmhvalanesi. 

AM.  238.  bl.  48b  á  pappir  c.  1570  (Bessastaðabók),  og  er 
hér  prentað  eptir  þessu  handriti;  AM.  65.  Bvo,  tvær  afskriptir,  báðar 
eptir  Bessastaðabók,  önnur  á  kveri  Bergsteins  í  Skildinganesi,  en  hin 
á  lausum  blöðum  í  4to;  AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  1780,  tvær  afskriptir, 
önnur  eptir  Bessastaðabók;  Landsbókasafn  Nr.  108.  4to  bls.  106  — 
109  (séra  Jón  Haldórsson).  Skrá  þessi  er  eiginlega  samsett  af 
tveim  hlutum  eins  og  hún  liggr  hér  fyrir:  skráin  sjálf  og  tvennir 
vitnisburðir.  þessir  vitnisburðir  eru  látnir  fylgja  hér  með,  því  þeim 
er  ekki  auðvísað  til  sætis  annarstaðar.  þeir  eru  og  æfagamHr  og 
sýnast  helzt  að  vera  skránni  hér  um  bil  samtíða,  því  þeir  skýrskota 
til  hennar  eins  og  svo  sé:  «í  fyrrnefndum  takmörk<im»,  •sem 
fyrr  segir».  Ef  þeir  væri  miklu  yngri  mundi  naumast  vera  svo 
að  orði  komizt  heldr:  "sem  stendr  í  hinni  fornu  skrá»  eða 
«sem  stendr  í  skrá  þeirri,  er  þar  er  um  ger»  eða  á  nokkurn 
þvílíkan  hátt. 

Hvalskipte  rost  huelinga '). 

Jn  nomine  domini  Amen. 

í>etta  er^)  bvalskipte  rost  hvelínga^): 

at  þann  hval  sem  meire  er  enn  xij  vætter  ok  half  vætt 
ok  rekvr  millvm  æsvbergs  ^)  ok  keflv  *)  vikur  til  motz  vid 
Diardvikínga  skall  skiptta  j  nív  stade. 

A  ^)  þar  af  eínn  hlvt  holmvr.  Annan  hlvt  midskala  gardvr. 
skal  honum  skipta  j  þridivnga  taka  einn  þridívng  ^)  hrafnkiel- 
stader  ok  meidarstader:  halftt  hvort  vid  annad. 

Annan  þridívng  varer  ok  straglastader  ok  darrarstader  ^) : 
er  þar  ok  v  stada  skipte:  take  tvo  hlute  varer:  enn  hin  tvo 
þria  ok  jafumikit  hvort. 

Hinn  þridia  þridivng  taka  gavkstader  ok  skeggiastader.  er 
þav  ok  V  stada  skipte.  taka  skeggiastader  ij  hlvte  enn  gavk- 
stader  iij:  Hinn  þridia  hlvt  hvalzins  eigv  vtskaler:  aa  presthvs 
þar  j  hina  xvija^)  hvoria  vætt. 

Hinn  iiija  hlvt  a  krokr  ok  midhvs  ok  vtskaler  jafnmikid 
hvor. 

Hinn  fimta  hlvt  aa  kirkivbol  hafar^)  biarnnarstader  ok 
kolbeinnstader.  aa  kirkivbol  jafnn  micid  hinvm  badvm :  enn  hinn 
londinn  halft  hvort  vid  annat. 

')  Rosmhvelnesinga  108;  ^)  eru  108;  ')  Esjubergs  108;  *)  þannig 
hdr.:  klefa  vijkur  65  (laus  blöð);  kefia  vikur  65;  kieflavijkur  108;  *)  fyrst 
108;  «)  hlut  108;  ')  Nú  ívarshús  og  Kothús;    «)  xviij  108;    «)  hafr,  238. 


1270.  HVALSKIPTI  Á  ROSMHVALANESI.  79 

Hinn  vja  hlvt  aa  flankastader  ^)  ok  sandgierdi,  eigv  þar 
af  vtskaler  hinv  siettv  hvoria  vætt,  enn  hinn  londinn  halft 
hvort  vid  annad. 

Hinn  vij  hlvt  eiga  biasker  ok  kirkiv  niardvik  ^)  halfan 
hvort  ^). 

Hinn  viija  hlvt  eigv  fvlavik  ok  nesiar.  hvoratveggv  *).  er 
þar  V  stada  skipte.  æ,  þar  fvlavik  ^)  iij  hlvte  enn  nesia[r]  ij : 
helmingar  skipte  ^)  er  med  nesivm. 

Hinn  ixa  hlvt  hvals  a  hvalsnes  ok  starnes. 

fetta  sorv  þeir  biarne  þorisson  ok  brandvr  askielsson  at 
þann  hval  sem  rekvr  j  firnefndvm  takmorkvm  þegar  meira  er 
enn  [xiij  vætt  ^)  hveliv  hvals  þat  er  aa  land  kiemur  skal  fla 
af  bæxlvm  fiðdvr  ok  hornni:  vega  hvorki  briosk  nie  bein:  vega 
xij  klafa  enn  halfa  vætt  sem  pvndari  stendur:  enn  ef  pvndari 
stendzt  eigi:  skal  skipta  hvort  sem  rekvr  eda  er  flýttvr  ^)  eda 
veiddur  firi  innann  netleg^). 

I>etta  sorv  þeir  gregorius  palsson  okandreis^")  biarnnason: 
at  med  hvorivm  hætti  sem  hvalvr  kiemur  at  landi  mille 
fýr  sagdra  takmarka  svo  micil[l]  at  skiptingar  hvalvr  sie.  ok 
eigi  eit[t]hvort  landit  nocvd  j^^)  þa  skal  med  oUvm  skipta  lond- 
vnvm  sem  fir  seiger. 

Ef  skot  finst  j  hual.  þa  eigv  aller  þat  sem  af  skotmannz 
hlvt  lýckzt  ef  skiptingar  hvalvr  er. 

Ef  einn  hval  rekvr  aa  land  j  fleirvm  hlvtvm  ok  eigi  einn 
fiorv.  þa  skal  sem  einn  hvalvr  sie,  ef  samdægris  kiemur  aa  land, 
skal  rada  sol  vm  svmar  enn  dagur  vm  vetur,  ok  skal  sa  rann- 
saka  sína  fiorv  alla  sem  ^^)  hvalvr  kiemur  aa. 

Enn  ef  hvalvr  kiemur  eige  samdægris  þa  aa  sa  er  land  eda 
grasnavttnar  reka  aa,  enn  skipte  þeim  er  meire  er.  hvort  sem 
þat  er  einn  hlvtur  eda  fleire. 

Sa  madr  er^^)  hval  finnvr  skal  bod  vpp  skiera  ok  lata  fara 
sem  fliotazt  aa  tvær  leider-*)  fra  sier  til  þeirra  sem  j  hval  eigv: 
skal  þa  koma  hver  med  sinvm    festvm   ok  ^^)  bera   æ,   hval  ef 


')  •Klankastadei'  Í08;  ^)  þannig,  238;  kyrkia  i  niardvik  65  (laus 
blöð);  "kyrkiu  Njaldvijk.  108;  ')  hvór  108;  *)  hverutveggia  108;  ') 
fuluvijk  108;  ')  helminga,  skifte  108;  ^)  [=  12'/»  vætt;  xiij  vætter  108. 
')  fluttur  108;  ')  netlög  108;  '")  Andres  108;  ")  sl.  108;  '')  er  108; 
'')  sem  108;   '')  hendur  108;    '*)  að  108. 


80  BRÉF  RUNÓLFS  ÁBÓTA.  1270. 

þarf.  Enn  þo  at  sumra  festar  sie  j  bornar  enn  svmra  eige,  þa 
skvlv  aller  abýrgiast  epter  þvi  sem  hvor  aa  j  hval  til:  ok  svo 
hval  þo  at  vt  take,  enn  þeir  sem  festv  ok  íivttv  hafi  fvllt  firi 
starf  sitt  ok  kostnad,  enn  eingi  tekst  meire  festingar  hvalvr. 

Ef  hveliv  hvalvr  kiemur  svo  micil[l]  at  skipta  eigi,  þa  skal 
þar  med  skipta  tvesti^),  beinvm  ok  oUv  þvi  sem  fiemætt  er 
j  hval. 

Reinge  gomhval  ok  tvngvhval  skal  vega  til  skiptis  sem 
skiphval  -) 

Riett  er  þeim  sem  j  hval  ^)  eigv  at  lata  skera  þo  at  *) 
eige  sie  aller  til  komner,  svo  at  hiner  skipe^)  aa  sinn  hlvt 
þann  sem  oskorinn  er :  þa  er  þeir  koma,  enn  Ivki  eci  meira  ^) 
skvrdar  hlvt  af  þeim  enn  hiner  er  vid  vorv:  er  þvi  leingstvm 
vant  at  hvalvr  se  skorinn  hier  ok  vpp  borenn  til  x*  hlvtar. 
Skot  mannz  hlvt  skal  skera  til  fiordvngar.  en  hellmingur  ef 
heim  er  borinn,  landeigandi  skal  vardveita  skotmans  hlvt. 


27.  [um  1270] . 

Bréf  Runólfs  ábóta  í  Viðey    til  Snorra    bónda    að  Hólmi    um 
hvalreka  millum  Valagnúpa  og  Esjubergs. 

AMagn.  Nr.  238.  4to  bl.  39a  pappírshandr.  frá  c.  1570 
(Bessastaðabók);  AMagn.  65.  8vo  (laus  blöð  í  4to)  eptir  Bessastaða- 
bók;  AMagn.  Dipl.  afskr.  Nr.  1774  (eptir  Bessastaðabók);  Lands- 
bókasafn  Nr.  108.  4to  bls.  102  (Klaustraskjalabók  frá  séra  Jóni 
Haldórssyni  í  Hítardal). 

Herra  rvnolfur  aboti  j  videy  sender  snora  bónda  at  holmi 
kvediv  gudz  ok  sína. 

ef  hvalvr  [er]')  j  miUe  vala  gnvpa  ok  esív  hergs  þann 
hval  eigv  hafnar  lond:  ok  vogs  lond:  enn  halfan  aa  stadur  j 
videy :  ok  gissvr  j  nese  ^)  ok  er  þat  mín  hvgxann  at  kirkia  j 
svrbæe  ^)  eigi  hina  xviij  hvoria  vætt.  Sagdi  asbíorn  mier  at 
hafnnve[r]iar  og  vogs  menn  ætti  at  skæra^")  hval  þann  til  fiord- 
vngar  ^*)  ef  eigi  væri  vmbodz  madur  videýínga   vid:  enn  senda 


')  þvesti  108;  *)  skiphval,  öll  hdrr.;  ')  Hér  stendar  aa  í  hdr. 
238,  65  (lans  blöð),  sem  mnn  vera  ofaukið;  M  sl.  108;  ')  skipa  108; 
*)  annara  108;  ')  þannig  í  108;  vantar  í  238;  *)  raun  vera  Gissur 
Hafurbjarnarson;  ')  þannig  238;  Saurbæ  108;   '")  skera  108;  '  ')fiordunga  108. 


1270.  '    LANDAMERKI  HVALSNESS  —  VINDÁSS.  81 

mann  ^)  þegar  til  videyar  eda  vmbodz  manni  þeirra  ok  abýrgizt 
hval  þann  þar  til  er  þeir  koma  til. 


28.  [um   1210] 

Landamerkjabréf  milli  Hvalsness    og   Starness    (Stafness)    á 
Rosmhvaianesi. 

Bréfið  er  prentað  hér  eptir  Bessastaðabók  AM.  238.  4to  fol. 
40,  sem  skr.  er  um  1570  og  borið  saman  við  tvær  afskriptir  í 
AM.  65.  8vo  (kver  Bergsteins  í  Skildinganesi;  önnur  í  kverinu 
sjálfu  bls.  43 — 44  ==  65a,  en  hin  á  lausum  blöðum  utan  um  í 
4to  bls.  29  =  65b)  frá  17.  öld,  og  eina  í  ÍBfél.  339.  8vo  frá 
18.  öld.  Afskrr.  AM.  Nr,  5848  (afskr.  eptir  transscripto  þriggja 
manna  27.  Janúar  1664  eptir  Bessastaðabók).  Bréfið  stendur  í 
Bessastaðabók  meðal  Viðeyjarbréfa  frá  tíð  Runólfs  ábóta  og  Jón 
Sigurðsson  heimfærir  það  tii  þess  tima  sem  hér  er  gert. 

landamerkia  bref  ca  milli  buals  nes  ^)  og  starnes  ^). 

|>essi  erv  landa  merki  millvm  hvals  nes  ok  starnes  *). 

fra  miosynde  íiri  nordan  tvnid  m  starnesi  ^)  ok  til  hlavp 
oss  firi  nordann  vog :  aa  starnes  ^)  vid  hvalsnes  þridivng  j  oll- 
vm  rekvm  ok  veidvm  vtann  storreka  j  hval.  þat  aa  starnes  firi 
avllv  landi  sínv:  Hvallsnes  aa  j  starnes  land  æ,  mela  vt  tveggía 
manada  beit  aa  vor:  Sambeit  aa  millvm  garda^)  firi  nordan 
avgmvndar  gerdi:  [Enn  lýngrifa  mork  skilvr  gata  sv  «r  liggur 
firi  svnnann  torímýrar  ^)  ok  vp  i  hafa  leiti  til  vordv  þeirrar  er 
stendur  aa  leitinv  þar  sem  hæst  er  ok  svo  sýdur  ^)  sem  ^°)  hæst 
er  leitid  til  motz  vid  kirkiv  vog  og  niardvík.  ok  divpa  vog. 
enn  reka  mork  millvm  divpa  vogs  ok  starnes  ok  hvallsnes  skilr 
grof  sv  er  verdvr  firi  innann  klettana  til  hægri  handar  er  ridit 
ér  fra  kirkiv  vogi. 


29.  [um  12T0]. 

Landamerki  Vindáss  í  Kjós. 


')  bod  108;    ')  Hualznees  339;    ")  Staffness    339;  ')    stafnefs   339; 

')  Stafnes  339;  ^)  stafnes    339  (eins  alstaðar);    ^)  jarda  339;    ^)  [felt  úr 

í  65a;    "")  sudur  65a,  65b,  339;  •°)  Hér  endar  339. 

Dipl.  Isl.   II.   B.  5 


82  LANDAMERKl  BJARNARHAFNAR  —  VIDBORÐSMÁLDAGI.    1270. 

AMagn.  Nr.  338.  4to  bl.  159a  á  pappír  c.  1570  (Bessastaða- 
bók).  þetta  er  ef  til  vill  brot  úr  landamerkjaskrá,  sem  líklega  er 
ekki  yngri  en  hér  er  sett. 

landamerki  um  windas  j  kios. 
Jtem  j  fýrstu  ca  miUi  Reýnuualla  og  uindas  rædur  g.  . 
lækr  upp  ca  brun,  þadann  sionhending  nordr  ad  ga[tna]motum, 
þadann  nordr  j  selia  cfi.  Enn  tn  milli  hækiudals  og  vindas: 
rædr  skipa  gil  vpp  ca  brun,  og  þadann  sionhending  nordur  j 
selia  ca. 


30.  [um  12T0]. 

Landamerki  Bjarnarhafnar  í  Helgafellssveit. 

AMagn.  Nr.  252.  4to  bls.  62  skr.  c.  1670—1680  (innskot  í 
hdr.).  Marteinn  Narfason  gaf  um  1280  klaustrinu  á  HelgafeUi  í 
Höskuldsey,  en  hér  er  talin  búð  og  skipstaða,  sem  Bjarnarhöfn 
eigi  í  eynni;  er  því  ekki  óh'klegt  að  landamerki  þessi  sé  eldri,  eða 
frá  þeim  tíma,  sem  hér  er  sett. 

Biarnarhafnar  landamerke. 
I  millum  Biarnarhafnar  og  Kothrauns  rædur  Kothraunsa. 
en  hid  ytra  millum  Litlu  seliu  og  Amyra  rædur  skurdur  sa 
er  kallast  landamerkia  skurdur.  Jðrdunni  Biarnarhðfn  fylgir 
Hrutey.  Stangasker.  bud  og  skipstada  i  Hðskuldsey.  item  ðnnur 
bud  og  skipstada  i  Akurey.  Akureyingar  eiga  selfðr  millum 
hagagarda.  tolf  kugilda  beit.  ef  þeir  eiga  svo  til  er  þar  bua. 
en  taka  ekki  til  af  ödrum.  hvort  fleira  sem  þeir  vilia  asaud 
edur  kyr.  Biarnarhðfn  fylgir  lambatoUr  fyrir  beit  og  upprekstur 
a  Biarnarhafnarfiall  sem  ad  fornu  hefir  verid. 


31.  [sumarið  12T0J. 

Máldagi  Viðborðskirkju  [er  Árni  biskup  I>orláksson  setti]. 

AMagn.  Nr.  263.  Fol.  bls.  96.  Jón  Sigurðsson  heimfærir 
máldagann  til  1269.  En  ef  hann  á  annað  borð  er  frá  dögum 
Staða-Árna,  þá  er  líklega  réttast  að  heimfæra  hann  til  sumarsins 
1270,  því  að  þá  fór  Arni  biskup  um  Austfirðingafjórðung  og  heimti 
staði. 

Marie  kirkia  a  Vidborde  a  x<=  j    heima  lande.  eina    kv  ok 


1270.  VALLANESMÁLDAGI.  83 

X.  ær:  þar  skal  syngia  annan  hvern  daghelgann  ok  hinn  fiorda 
hvern  ottv  song.  þar  skal  luka  presti  c  ok  giallda  tuævetrann 
gellding  huert  haust  j  eine  hollt  edur  halfmork  vadmals.  hvn 
a  kross  ok  kluckv.  eirn  slopp.  eina  forna  bok.  ij.  alltarisklædi. 
þar  skal  takazt  heima  tývund  allra  heima  manna.  þar  skal  lysa 
loghelga  messo  daga.  fra  mariv  messv  vnz  lidur  paska  vikv. 


32.  [sumarið  12T0]. 

Maldagi  Vallaneskirkju  [sem  Árni  biskup  I>orIáksson  setti]. 

AMagn.  Nr.  263.  Fol.  bls.  7;  Landsb.  268.  4to  (=  D.  12) 
bl.  26a — b.  Jón  Sigurðsson  hefir  heimfært  máldagann  til  «1269», 
en  ef  hann  er  rétt  eignaðr  Staða-Árna,  er  líklega  réttast  að  heim- 
færa  hann  til  sumarsins  1270,  þegar  Arni  biskup  fór  yfir  Áustfirði 
og  heimti  staði  (Bps.  I,  685 — 86).     Hér  er  prentað  eptir  263. 

Afgamallt  ^). 
Jons  kirkia  Baptist^  j  vallanese  er  eignvd  med  gudi  envm 
helga  nicholao:  hvn  a  vallaness  land  alltt  og  vijkings  stada 
land  alltt:  oc  hvammland  alltt:  og  fiogvr  hvndrvd  og  tuttugv 
j  busgognvm  ^)  oc  hvsbvnadi:  og  verksfærvm  ^)  ollvm:  hvn  a 
kv  [xx  oc  eina  og  c.  ca:  og  xxx  *):  kvgilldi  j  gelldfe  og  skal 
halft  virda  tveggia  marka  kvgilldi.  og  halft  xij  avra:  oc  skal 
giallda  svmtt  j  hrossvm  ef  vill.  J  kross  ^)  skogvm  kvgilldi:  þad 
er  eyvindar  dal:  mille  valagils  ^):  og  eyrargils.  hvn  á  oc  halfs 
kugilldis  skög:  giallda  skal  hvert  sem  viU  reka  þann  er  liggur 
fýrer  vestan  lagar  fliotz  ös:  þat  er  einn  teigur  þriv  hvndrud. 
og  a  vallaness  kirkia  tvo  ^)  hlvte  j  vidreka:  enn  kirkivbæiar 
kirkia  þridivng:  enn  tuo  ^)  hlvti  a  kirkivbæiar  kirkia  j  hvaleka. 
Vallanes  kirkia  a  helming  vidreka  vid  sledbriotz  ^)  CDenn.  enn 
attvng  j  hualreka:  attvng  hvalreka  j  ofærv.  þetta  skvlv  vera  ij. 
kvgiildi:  eda  þriar  m[erkr]  ^)  vadmala:  selfor  j  Eyvindardal. 
fiogur  hus  ad  syngia  til:  og  tyvnder  a  mille  gils  ár:  og 
eyvindarcar:  og  fra  vadi  v  ^°):  presta  messv  föt  a  hvn  j  ^^)  tuo 
gvdvefiar  hokla:  þria  sloppa:  iij  kantara  kapur:  kirkia    a    tiolld 


')  Á  spássíu  i  263;  Vallanes  268;  ')  Bugagni  268;  ')  verk  ferum  268; 
')  [xvj  ij  c  a  oc  fimm  oc  xx,  268;  ^)  kros,  268;  *)  -gillz,  268;  ^))],  268; 
')  8ledb''tz,  268;  ')  m:  263;  OD:  268;   '«)  firara  268;  ")  z,  268  (=  ok). 

6* 


84  HOLTS  MÁLDAGI   UNDIR  EYJAFJÖLLUM.  1270. 

sýn  oc  Allttara  bvnad:  skryn:  oc  Allttarastein  bvinn:  oc  [helge- 
domar  ^)  j  hvorvtveggiv:  iiij  rodvkrossa:  oc  smleltta  kro88[a]  ^) 
iij  fonta^)  gudvefiar  Allttaraklædi  ij:  oc  kaleka  ij:  oc  annan 
algylltan  *)  oc  vegur  sa  niv  aura:  messvbok:  lesturbok:  oc 
handbok:  og  passionalem  Apostolorum:  Hymna  bok:  Aspiciens: 
00  martirilogivm:  sequentivbok  og  likneski  nicholas:  oc  mariv- 
skrift:  vij  kluckur:  glerglugga  ij:  oc  þa  luti  er  til  messv  þarf 
[a  kirkivr  ^}:  Joans  skript  Baptistf . 


33.  [um  12T0]. 

Máldagi  kirkjunnar  í  Holti  undir  EyjaQöllum. 

AMagn.  Nr.  263.  Fol.  bls.  30—31  og  er  þar  aptan  við  klausa 
frá  1326;  Landsb.  268.  4to  (=  D,  12)  bls.  231  (sbr.  bls.  12); 
AMagn.  Dipl,  afsiir.  Nr.  2164  (eptir  pappírsblöðum  Holtskirkju) 
Mannanöfn  þau,  sem  hér  koma  fyrir  skýra  ýmislegt  í  ættum  frá 
þrettándu  öld.  Grímur  Jónsson  var  bdndi  í  Holti  um  1200  (Bps. 
I,  315,  333).  Hallgerðr  kona  hans  er  nefnd  í  Sturl.  Oxf.  I,  249) 
við  árið  1221,  Njáll  Sigmundarson  í  Skógum  dó  1236,  Krákr 
Njálsson  í  Steinum  mun  vera  sonr  hans  og  bróðir  Skóga-Skeggja. 
sem  dó  1262.  Magnús  biskup  Gissurarson  d.  1237.  Ólafr  Hjör- 
leifsson  var  ábóti  á  Helgafelli  frá  1238 — 1302,  Máldaginn  er  því 
í  þeirri  mynd,  sem  hann  liggr  hér  fyrir,  yngrienl258.  Synir  Gríms 
bónda  Jónssonar  í  Holti  og  Hallgerðar  húsfreyju  hans  voru  þeir 
þorgeir  bóndi  í  Holti,  sem  hér  er  nefndr,  og  Hólmsteinn  faðir  Gríms 
prests  1  Holti  (d.  1298),  þorgeir  er  nefndr  í  Reykholtsför  1241, 
en  þegar  hér  (1270)  er  komið  hlýtr  hann  að  hafa  verið  gamall, 
því  að  1276  giptist  Sigurðr  seltjörn  dóttursonur  hans.  Jón  Sig- 
urðsson  hefir  heimfært  þenna  máldaga,  sem  hér  er  gert.  og  er  lík- 
legt  hann  sé  frá  sama  tíma  og  Oddamáldagi. 

gamall  maldagi  ^). 

Allra  heilagra  kirkia  og  stadur  j    hoUti  a  þar  heima  land 

allt  og  varmarlid  ^)  vallu  ^)    og  gerdar  og  gardzhorn   med  oU- 

um  fiorum  þeim  sem  þar  fylgia  enn  þad  eru.    xx  hundrat  half 

[synztu  vestur-hoUta  ^)   fiara,   half   huammfiara  er  liggur   fyrir 

*)  [helger  domar  268/  *)  kross  263;  *)  fnnta  263;  fiita  268;  *)  al- 
gýlldann  268;  *)  [a:  k:,  268,  =  a  kirkian?  «)  HoUt  undir  fjöllum  D  12; 
^)  varmahlid  D12;  *)  vöiln  D12;  ')  [vestur  synztu  holita  263,  D12,  en 
263  punktar  nndir  vestur  til  merkis  nm  að  það  eigi  ekki  að  lesast,  en 
í  D12  Btendr  það  blátt  áfram;  í  framritinn  hefur  líklega  staðið  merki 
fyrir  ofan,  sem  sýndi  að  orðin  ættu  að  skipta  sætum,  en  þau  hafa  verið 
niáð  bnrt  þegar  afskriptirnar  vora  teknar,  og  því  er  bér  skipt  am  sœti 
orðaona,  og  má  það  kanske  til  sannsvegar  færa. 


1270.  HOLTS  MÁLDAGI   UNDIR  EYJAFJÖLLUM.  85 

backa.  enn  þad  eru  ix  tigir  fadma  hins  fiorda  hundradz:  her 
fylger  og  langanes  haalft  med  ^)  grasnautn  '^)  og  vtuoxtum  at 
þui  sem  alþingis  domur  dæmde^)  at  fyrirsogn  Styrmiss  prestz 
hins  froda  *)  og  grims  jonssonar  og  hallgerdar.  nials  j  skogum 
og  kraks  j  steinum  nials  sonar.  Grimur  prestur  holmsteinsson 
for  med  þetta  maal  þa  er  þetta  dæmdist  med  stadnum. 

Her  fylgia  x  messu  fot  og  iiij  kalekar  xij  manada  tijda 
bækur  og  sumar  tuennar  og  fioldi  sagna  boka  kluckur  vi.  skrin 
og  smellta  kross  alltara  steinar  iij.  plenarium.  huslker  af  silfri. 
rodu  krossar  iíj  mariu  skriftt  og  jons  likneski  baptiste.  olafs 
likneski  [ij.  þorlaks  skriftt;  ^)  Tiaulld  vm  huerfis  j  ^)  kirkiu  og 
j  staupli.  merki  ij.  kistur  iij:  kortialld  vtann  og  innann.  og 
ketiU  fyrer  skirnar  font  og  vmmbuningur  hans,  kantarakapur 
iij:  og  vi  sloppar:  v:  ^)  alltara  klædi  a  ha  alltari:  enn:  ij  ^)  a 
hinum,  munnlaugar  iiij  og  vatndyr  ^)  glodarker  og  elldbere  og 
kertistikur  V,  og  bakstur  jarn: 

Her  fylgia  einuirdis:  ^^)  vij  skogar.  j  þorsmork  j  staung 
gamla  nautur  gatna  skogur  [og  loptz  nautur  lækiar  skogur  ^^) 
og  tungur.  inn  j  gil  fra  hofda  skogi  ij  a  askerstadum  ^^)  saud- 
ungs  nes  allt  med  vtvogstum  allum:  vndir  saudungs  hamrum: 
og  saudungs  hamrar.  Her  fylger  xxx:  sauda  hofn  j  vestur 
holite  ^^)  og  fa  skædi  med  stodhrossa  hofn  vetur  og  sumar 
fyrer  vtann  sandlæk.  hundradz  lamba  hofn  i  langafelP*). 

I>essi  afvinna  er  af  fæ  þessu  at  hier  ^^)  skolo  vera  ij 
prestar  og  diakn:  messa  skal  her  vera  huern  dag:  og  ij  daga  j 
viku  tuer.  ij:  messur  vmm  alla  jola  faustu  og  langafaustu  og 
vigiliudaga  alla:  ij  messur  annann  huern  dag  j  ix  vikna  fostu: 
sex  dægra  er  her  og  skylld.  fyrir  allra  heilagra  messu  hallda 
heilakt  sebastianus  messu.  þat  var  leyti  herra  Magnus  biskups 
at  heilagt  skylldi  hallda  Decollationem  johannis  baptiste  og 
fasta  fyrir  vmm  dag  ^^).  enn  þat  var  logrettuborit  af  olafi  abota. 


')  og  263  og  D,12  (rangt);  ^)  gardz  nautn  263;  ^)  dæmdurO)  D12. 
*)  fiorda,  misskr.  D12;  ')  [tvö  D12  og  sl.  þorláks;  *)  sl.  D12;  '')  íimm 
D12;  «)  tvenD  D12;  ')  vatndýr  D12  (afskr.  M.  Gr.);  ^°)  æinvirdis  D12; 
")  [sl.  D12;  ^^)  askurstodum  D12  (afskr.  M.  Gr.  =  askierstodum ?)  nú 
=  Akstaðir,  eyðijörð  (Akstaðaháls)  í  Langanesi;  ^^)  hollt  D12;  '*)  = 
Lambafell  (nú)?  »*)  þar  D12;  =*)  daginn  D12. 


86  ODDA  MÁLDAGI.  1270. 

og  þar  lagdi  þorgeirr  bondi  og  þorny  husfreyia    hans    til  stad- 
arins  iiij'=  fioru. 


34.  [1210] . 

Máldagi  Nikuláskirkju  í  Odda  á  Rangárvöllum. 

Frumbréfasafn  AM.  Fasc.  XXXIV,  9,  transcriptum  þriggja  presta 
Ásbjarnar  Sigurðssonar,  þórðar  Guðmundssonar  og  Ögmundar  Páls- 
sonar  eptir  gömlu  máldagakveri  kirkjunnar  í  Skálholti,  gert  23.  Dec. 
1499;  hér  er  borið  saman  við  AM.  263.  Fol.  bl.  29b  skr.  1598  og 
Laudsbókasafn  Nr.  268.  4to  (=  D12)  skr.  1601,  en  þar  er  aö 
eins  nokkur  hluti  af  máldaganum  og  hættir  brotið  á  sama  stað  í 
báðum  þessum  afskriptum,  og  sýnir  það,  að  þá  hefir  tínt  veriB  blað 
úr  máldagakverinu  forna,  sem  í  því  hefir  verið  enn  1499.  AMagn. 
Dipl.  afskr.  Nr.  2140  og  Nr.  2649  (eptir  tran«scripto  með  headi  Árna). 
Máldaginn  segir  skýrt  frá  því  sjálfr,  að  hann  hafi  verið  borinn  í  lögréttu 
og  þessar  eignir  allar  hafi  þar  verið  dæmdar  Oddakirkju,  og  af  Árna 
biskups  sögu  kap.  6  (Bps.  I,  685)  sést  að  þetta  hefir  verið  gert 
einmitt  1270;  og  þegar  þar  við  bætist.  að  allir  þeir,  sem  með  vissu 
þekkjast  af  dómsöguvottunum  eru  einmitt  uppi  um  þetta  leyti,  og 
einn  þeirra  Ketill  prestur  þorláksson  deyr  1273  eða  þrem  árum 
síðar,  getr  enginn  vafi  á  því  verið,  að  þetta  sé  máldaginn  frá  1270. 

Odda  maldage. 

Nichulas  kyrkia  j  odda.  a  heima  land  allt  froda  hollt  tuav. 
Bergvad.  langagerdi.  fiosa  land.  selsland.  stadnvm  skolv  fylgia 
XXX.  *)  kva.  ok  halft  annat.  hundrat.  asaudar.  hestar  xij. 

í>essar  eru  skylldur  ^)  j  odda.  at  giallda  a  hverium  tolf 
manudum.  at  fellzmula  gelldingur  tuævetvr  at.  aa.  gelldingur 
gamall.  a.  vollum  hinvm  ytrum  gelldingur  tuæuetur.  a  vollum 
hinum  eystrum  gelldingr  gamall  j  klofa.  gelldingr  gamall.  a. 
hrofstavdvm  ^)  gelldingur  tvævetur .  a  tiorfa  staudvm  gamall 
gelldingr.  j  flagbiarnar  hollti  gelldingur  gamall  ok  annar  tuæ- 
vetur.  j  ostvaz  *)  hollti  gelldingr  gamall  j  sniallz  ^)  havfda 
gelldingr  gamall.  at.  a.  gelldingr  gamall.  a  ægis  sidv  gelldingr 
gamall  ath  hrafn  ^)  toftum  gelldingr.  gamall.  at  rauda  læk 
hinum  ytra.  gelldingr  gamall.  at  rauda  læk  hinvm  eystra  gelld- 
ingr  tuævetur.  a.  brekkv  gelldingr.  tvævetr.  j  tvngunne  litlv. 
geildingr.  gamall.  j   þiodolbs    haga   gelldingar    ij    tvævetrer   at 

')  þrir  tiger  263;  ')  skylldir  263;  ')  roistodam  263;  *}  ostuatz  263; 
')  sneilz  263;  ^)  raran  263. 


1270.  ODDA   MÁLDAGI.  87 

havmrum  gelldingur  •)  tuævetur.  at  gasa  husvm  gelldingur  tuæ- 
vetr.  j  kalfa  hoUti  gelldingur  tvævetur.  j  kroki  gelldingur  gam- 
all.  a  heidi  gelldingur  tuævetr.  a  lytings  staudum  gelldingr 
tvævetur.  j  breidri  gelldingur  veturgamall.  j  gutthorms  haga 
gelldingur  gamall.  j  kalldadarhollti  ^)  gelldingur  tuævetur.  at 
þverlæk  gelldingur  tvævetur.  a.  skambeins  staudum  gelldingur 
veturgamall.  j  nesi  gelldingur  tuævetur  j  hollzmula.  gelldingr 
tuævetr.  j  kallda  kin.  gelldingur  tvævetur.  j  akbravtar  ^)  holti. 
gelldingur  gamall.  a.  tialldar  stavdum  gelldingur  gamall.  j  skardi 
hinv  eystra  gelldingr  gamall  og  annar  tvævetur.  at  steinkrossi 
gelldingur  gamall.  j  sandgili  gelldingur  gamall.  vnder  hraune 
gelldingur  gamall.  j  holmi  a  þorleifs  staudum  gelldingur  gam- 
all  at  hofi  hinv  nedra  gelldingur  gamall.  ok  annar  tuævetur  ok 
hin  þridie  veturgamall.  j  lambhaga  gelldingur  gamall.  at  reydar 
vatni  gelldingur  gamall  ok  annar  tuævetur.  at  gelldingalæk. 
gelldingur  tuæuetur.  at  vikingslæk  gelldingur  gamall.  at  hellu- 
vadi  gelldingur  gamall  ok  annar  tuævetur.  ath  gauxstaudum 
gelldingur  tvæuetur.  at  sela  læk  gelldingur  tuævetur.  j  varma 
dal  gelldingur  tvævetur.  j  grof  gelldingur  gamall.  j  galltarhollti 
gelldingur  veturgamaíl  j  froda  hollti  hinv  eystra  gelldingur 
tuævetur.  at  moheidarhuoli  gelidingur  tuævetur  at  bergvadi. 
gelldingur  tuævetur.  j  divpadal  gelldingur  tuævetur.  a.  velli 
hinvm  efra  gelldingur  gamall  at  vpsaulvm.  gelldingvr  gamall. 
j  lambey,  gelldingur  tuæuetur  a.  stravnd  gelldingur  gamall.  at 
bergþors  huoli  gelldingur  tvævetur.  at  arnar  hvoli  gelldingur 
tuævetur.  a.  forsæti  gelldingur  gamall  ok  ij  tvævetrer.  a. 
strandar  hofdi  gelldiugur  vetur  gamall  a  vomula  staudum  gelld- 
ingur  veturgamall  j  næfr  hollti  gelldingar  xij  veturgamler  ok 
skal  þa  giallda  fimtv  dægin  fysta  j  svmri  afeiidi  ok  skvlv  aller 
vera  svo  hollduger  ath  þeir  anne  gautv  a  deigi  j  odda.  j  hafi 
vett  matar  a.  þorkels  stavdum  vett  matar  ok  vj  alnar  vadmals. 
a.  grims  staudvm  vett  mattar.  a.  skvms  staudum  vett  matar. 
a  klas  bardi  haluett  mattar.  a.  strandar  hala  fiordung  matar. 
j  holmvm  vett  matar.  at  asolf  skala  hinvm  ytra  vett  matar.  a. 
arngeirs  stavdvm  vett  matar.  j  kollabæ    vett   matar   ath    mos 


')  tvískrifað    í   transskriptarbréfinu;    ')    kalladar   hollti  263;    ')  hér 
þrýtr  263  og  268. 


88  KEKASKRÁ   MUNKAÞVERÁRKLAUSTRS.  1270. 

huoli  hinvm  eystra  vj  fiordvngar  raatar.  at  griot.  a.  vett 
matar  at  hofi  hinv  nedra  vett  ostz  j  sangili  haluett  ostz.  j 
stvfa  hoUti  halvett  ostz  a.  arnkaullu  staudum  half  vett  ostz 
at.  a.  half  vett  ostz  a  kalf  staudum  fiordvngur.  j  gardzhuika 
hinvm  vestazta.  ij  fiordvngar  ostz  j  langa  gerdi  fior[d]vngur 
ostz  at  hofí  hinv  nædra  ost  leifur  j  ase  ost  leifur  a.  skambeins 
stavdvm  ost  leifur.  j.  sneillz  havfda  ost  leifvr.  at  merki  huoli 
ostleifur  a  tialldar  staudum  ost  leifur.  j  skardi  hin  eystra  ost 
leifur  at  vikings  læk  ost  leifur.  vnder  hravne  ost  leifur.  ath 
eyvindar  mvla  ost  leifur.  a.  heradar  stavdum  fiordvngur  ostz.  j 
hvammi  fiordvngur  ostz.  a.  medal  þiors  ar  ok  iokvls  ar  a.  sol- 
heima  sandi.  þa  skal  bondi  hver  giallda  ost  leif  j  odda  hvert 
havst.  slikan  sem  lætur  sier  til  bus  ysta.  j  guttorms  haga  vj 
aurar  vadmala.  a.  vakurstavdvm  xij  alnar  j  mælvm  xij  aurar 
vadmals.  a.  oxa  hrygg.  xv.  alnar.  j  vestur  holltvm  xviij  alner 
j  dvfdags  hoUti.  xij  avrar  laugaura.  j  siglv  vik  hini  vestari.  a 
stadur  iij  hluti  j  fiorv.  en  adrer  tvo,  j  þvfna  fiorv  fiordvng.  j 
skvmstada  fiorv  ij  hluti.  j  grimstada  fiorv  xij  hvndrvt.  j  þýcka 
bæ  cc  j  fiorv.  i  vestmana  eygivm  firi  ofan  leiti  c  fiska  ok  sallt 
belgir  iiij. 

I>e8sir  vorv  domsavgv  vottar.  þa  alþingis  domur  dæmdi 
þessar  eigner.  i^ichvlas  kirkiu  j  odda.  sem  adur  erv  ritadar  j 
maldaga  þessvm.  hafurbiorn  styrkarson.  pall  þorsteins  son  oddur 
prestur  eysteins  son.  ketill  prestur  þorlaks  son  þorleifur  Reimr 
ketii  son.  þordur  þorsteins  son  Eygiolfur  jonsson.  Haukur 
olafs  soD.  þorgeir  biarnar  son.  sygurdvr  þorvallzson.  jon  skvm 
son  loptur  kolsson  ^). 


f70.   ■ 


35.  [1270  eða  íyr]. 

Rekaskrá  Munkaþverárklaustrs. 


•)  För  fjrir  þrem  inneiglum.  Aptan  á  stendur  með  hendi  frá  16. 
öld  Odda  maldage>.  Efst  í  bominu  aptan  á  til  vinstri  stendr  með 
hendi  samtíða  transBkriptinn: 

«Ecki  er  rcad  nema  j  tijma  sie  teckit 
Liot[t]  er  letur  mitt 
ef  lytur  ca  þad  mey  hnitt 
þeim  seni'. 


1270.        REKASKRÁ  MUNKAÞVERÁRKLAUSTRS.         89 

Eins  og  skrá  þessi  liggr  hér  fyrir  að  öðru  en  því,  að  henni  er 
hér  skipt  í  tvo  kafla,  kemr  hún  fram  í  Sigurðarregistri  (AM.  269. 
4to  =  D)  og  þeim  afskriptuíu,  sem  frá  því  eru  runnar:  MSteph. 
27.  4to  bls.  90—95  skr.  c.  1730  og  Landsbókasafn  Nr.  108.  4to 
bls.  206  —  209  (skjalbók  frá  séra  Jóni  i  Hítardal  (==  E),  og  er  hún 
þar  sem  eiu  skrá,  og  Tjörnesrekarnar  koma  þar  í  samfellu  eptir 
Slétturekana.  í  skinnhandritinu  AM.  276,  4to  skr.  1386  (=  A) 
sem  á  er  rekaskrá  Hólastaðar  eins  og  Jón  skalli  gekk  frá  henni 
1374  ("rekaskrá  Jóns  skalla»)  er  þessi  skrá  sett  inn  í  Hólareka- 
skrána  í  tveimur  hlutum,  og  er  þar  á  milli  Slétturekanna  og  Tjör- 
nesrekanna  greiuir  um  rekaeignir  Hólakirkju  á  Tjörnesi,  en  á  eptir 
Tjörnesreka  Munkaþverárklaustrs  kemr  hér  svo  önnur  rekaskrá  klaustr- 
sins,  sýnilega  yngri,  og  svipuð  Auðunarmáldaga,  en  þó  nokkuð  styttri 
og  því  líklega  nokkuð  eldri  en  hann,  eg  gizka  á  frá  hér  um  bil 
1296.  En  í  skinnhandriti  Biskupsskjalasafnsins  á  íslandi  Nr.  26. 
4to  (=  B)  sem  einnig  er  skrifaö  1386  og  hefir  inni  að  halda  hina 
svo  kölluðu  urekaskrá  Jdns  skalla»,  er  einungis  fyrri  klausan 
(Slétturekar)  og  vantar  þar  bæði  Tjörnesrekana  og  eins  rekaskrána 
frá  hér  um  bil  1296.  í  AM.  276.  4to  finst  ennfremr  fyrri  kaflinn 
(Slétturekar)  með  hendi  frá  1446  (==  C)  og  er  þar  þá  hnýtt  aptan 
við  ýmsum  öðrum  eignum  og  ítökum  klaustrsins,  sem  ekki  er  getið 
um  í  neinum  af  hinum  handritunum,  og  gæti  þetta  bent  á,  að  fyrri 
klausan  væri  sérstök  skrá  fyrir  sig.  þó  hefir  mér  þótt  varhugavert  að 
skipta  skránni  frekar  1  sundur  en  hér  er  gert,  því  þessar  tvær 
klausur  geta  eins  vel  átt  saman  eins  og  hitt.  Skráin  virðist  mér 
langelzt  af  þeim  rekaskrám  þessa  klaustrs,  sem  eg  þekki,  en  hvað 
gömul  hún  er,  er  mjög  erfitt  að  ákveða  með  vissu.  þó  held  eg 
hón  geti  ekki  verið  yngri  en  vel  eldri  en  hér  er  sett,  en  vera  raá 
að  aðrir  kunni  að  sjá  þetta  glöggvara  en  eg.  Ræð  eg  þetta  helzt 
af  nöfnum  þeirra  mauna,  er  koma  fyrir  í  skránni,  og  eru  þau  nærri 
því  öll  mjög  fágæt,  en  þó  er  óvíst  hverir  mennirnir  séu.  Hallr 
Gunnarsson  kynni  að  vera  sami  maðr  og  Hallr  prestr  Gunnars- 
son  á  Möðruvöllum,  sem  dó  árið  1201.  Daði  Árnason  er  mér 
ókunnugr.  Gunnsteinn  sá,  eem  hér  er  nefndr,  kynni  að  vera  Gunn- 
steinn  Hallsson,  bróðir  séra  Páls  á  Eyri;  hann  bjó  á  Vestrlandi  og 
fylgdi  Sturlu  og  átti  Ingveldi  systur  Skarðs-Snorra.  Hann  kaupir 
1225  Hvammsland  af  jþórði  Sturlusyni,  en  borgaði  ekki.  1227 
kaupir  haun  Garpsdal  og  bjó  þar.  Ætt  hans  get  eg  ekki  rakið  í 
Sturlungu,  en  það,  að  hann  kaupir  jarðir  til  ábúðar  á  Vestrlandi, 
bendir  á,  að  hann  hafi  ekki  átt  þar  óðul.  Gunnsteinn  er  enn 
á  lífi  1254  og  þá  varla  mjög  gamall,  því  þá  er  hann  í  orustu. 
Jjorljótr  kynni  að  vera  sami  raaðr  og  porljótr  bóndi  á  Einarstöð- 
um  i  Reykjadal,  er  var  ríkr  maðr  og  lifði  enn  1254.  I  Auðunar- 
máldaga  1318  (JPét.  Tímar.  IV,  55)  er  og  nefudr  þorljótr  prestr. 
Systir  Gunnsteins  Hallssonar  hét  Jóreiðr  og  átti  hana  J^órðr  Narfa- 
son  bróðir  Skarðs-Snorra  og  bjuggu  þau  í  Sælingsdalstungu.  Sú 
Jóreiðr,  sem  hér  er  nefnd,  gæti  vel  verið  hin  saraa.  pórey  sú, 
sem  hér  er  nefnd,    væri  þá  systir  hennar.       Jóreiðr  Hallsdóttir  var 


90  REKASKRÁ   MUNKAÞVERÁRKLAUSTRS.  1270- 

enn  á  lífi  1253  og  þá  víst  gömul.  Sá  Hallr  Gunnarsson,  sem  hér 
er  nefndr,  ætti  að  vera  faðir  þeirra  systkyna.  hvort  sem  það  nú  er 
séra  Hallr  á  Möðruvöllum  eða  ekki.  Gunnsteinn  og  Hallr  eru  og 
gömul  nöfn  í  ætt  Ljósvetninga  og  þórey  í  ætt  Möðruvellinga.  Hallr 
Ótryggsson  dóttrson  þorkels  háks  bjó  á  þverá  í  Fnjóskadal  um  1060 
(d.  1065).  Gunnsteinn  er  nefndr  b(5ndi  á  þverá  Fnjóskadal  í  Reyk- 
dælu  og  Gunnsteinn  þórðarson  bjó  á  Ljósavatni  um  1060.  Sé  það 
rétt  að  þetta  sé  Gunnsteinn  Hallsson  í  Garpsdal  og  hans  systkiu, 
þá  verður  sízt  fjarri  að  árfæra  rekaskrána,  sem  hér  er  gert  og  þó 
ekki  seinna,  því  hann  er  líklega  fæddr  um  eða  litlu  fyrir  1200  og 
gæti  því  hafa  lifað  fram  um  1260  -  70,  og  skráin  beudir  til,  að 
þeir  rauni  vera  enn  á  lífi,  þegar  hún  er  gerð;  Gunnsteinn  og  þor- 
Ijótr  («síðan  hafa  haft»). 

L 
J>esse  reka  mork  ero  nordr  a  slettu  þar  sem  þwer  ar  stadr  aj. 

Sueinungs  vikr  Reki  er  austan  fraa  fyliudals  aa  til  sulna 
hamars  ^), 

|>adan  er  [ormars  ^)  lons  Reki  til  holsar. 

í>a  hols  Reki  til  deildar  sar. 

J>adan  vestr  hafnar^)  Reki  til  gegnis  lekiar  er  sumer  kalla 
torf  lek. 

Vestr  þadan  er  hauskulds  nes  Reki  til  þess  oos*)  lekiar.  er 
fellr  vr  eggh  vers  vatne  vt  vm  [gardzvoUo  °). 

fra  steine  i  hardbaks  mol  vestr  til  steins  i  hesta  nes  mol: 
þat^j  heiter  hardbaks  Reki: 

J>adan  hestanes  Reki  til  skinnalons  oos. 

I>adan  skinna  lons  Reki  vestr  i  [midia  kanavik^). 

^)í>adan  er  Rifs  Reki  vestr  til  grasteins  er  stendr  firir  ofvan 
molina  jnn  fra  hwaltiornum. 

I>adan  vestr  er  hualtiarnar^)  Reki  til  vordu  a  haganesi: 

Vestr  þadan  er  blikalons  Reki  til  fornazta  os. 

Reki  a  skamhedins  nesi  er  mille  stræmlons  os  oc^")  vestr 
skelia  hamars  osa. 

n. 

^^)A  manca.  a  tiornesi.  a  þuerarstadr^^)  halfan  Reka  huala 

')  þannig  AB;  hafnar  CD;  ")  vrmas  D;  ')  Raufarhafnar  CD;  *)  sl. 
CD;  *)  [garda  vaullu  C;  sl.  D;  *)  sl.  CD;  ")  [kana  vik  midia  C;  ')  En 
b.  v.  CD;  «)  bannig  ABC;  hualtiarna  D;  '°)  sl.  D(!);  ")  kcfli  oc  sallt- 
brennu  vni  alla  manar  reka  oc  b.  v.  D;  '*)  muka  þueraar  kiaustur  D. 


1270        REKASKRÁ  MUNKAÞVERÁRKLAUSTRS.         91 

oc  vidar  oc  flutningar.  oc  fiordung  or  helmingi  vidreka  oc 
flutningar  allt  til  karlsgautu. 

At  sandholum  halfan  Reka  oc  flutningar.  oc  vardueita  skot- 
manz  hlut  at  helmingi. 

Fiordung  j  uxastada  Reka  a  sandi.  er  cc  fadma.  oc  xl. 
fadma.  oc  iiij.  fadma^). 

Gardmanna  reka  halfan.  huala  oc  vidar  oc  flutningar. 

J  liosvetninga  Reka  eiga  halsmenn  siettung.  sidan  a  þuerar 
stadr  2)  halfan  Reka  huala  oc  vidar  oc  flutningar. 

Vm  alla  nattfaravik.  fra  suinaa  til  ofeigshellis  þridiung  or  ^) 
hualReka  oc  storvida  þeira  tria  er  meiri  erv  en.  s  alna. 

Fra  ofeigshelli  til  suina  Igkiar  vidr  miosyndi.  iij^)  attunga 
bædi  hualReka  oc  vid  Reka.  oc  flutningar. 

Slikt  hit  sama  j  hualReka  oc  flutningum.  fra  austan  verd- 
um  eýrar  havfda^).  allt  tii  nausta  oss.  firi  austan  geirleifs  höfda 
En  vestr  fra  nausta  osi.  til  Rossasteins.  ca  þverarstadr  fimtung 
oskerdann.  oc  iij  *')  hluti  or  þrimur  fimtungum.  oc  slikt  j  flutn- 
ingum  oc  vidreka. 

Fra  hrossa  ^)  steini  til  gardzenda  firi  vestan  vik  þria  hluti 
j  oUum  Reka.  huala  oc  vidar  oc  flutningum. 

En  fra  gardzennda  vestur  vm  sýrnes  til  lækia  vikur.  slikt 
at  aullu  sem  austur  fra  hrossa  steine. 

Um  lækiar  vik  til  biarnar  ár.  halfan  fimta  attung.  hual- 
Reka,  vidreka  oc  flutningar  ^). 

Fra  biarnara  vestur  vm  senningar  vikur  ^).  a  þuerarstadr^") 
halfan  attung  i  audru  lagi.  þat  keýpti  hallr  gunnarson  at  dada 
arnasyni. 

Eýrar  Reka  halfan  j  hualuatz  firdi.  huala  oc  vidar  oc 
flutningar. 

I>ridiung  j  þaunglabacka  Reka^').  bædi  huala  oc  vidar  oc 
flutningar. 

J  huanndðlum^^)  þat  er  j  blæiu  Reka.  attung  j  hualReka 
oc  [flutningum.  en^^)  fiordung  j  vidReka. 

•)  fadmar  D;  ")  klaustrid  D;  ')  sl.  D;  ')  þria  D;  ')  eyiar  hofda  D; 
*)  þria  D;  ^)  hross  D;  «)  flutninga  D;  ^)  vik  D;  '°)  [hér  skýtr  D  inn: 
J  hafragia  þria  attunga  hualreka  oc  flutningar  enn  halfan  vidreka.  J  raill- 
um  biarnarar  oc  senningarvikur  fii  klaustrid;  '^)  sl.  D;  '*)  hualdðlura  D; 
'')  [einn  D. 


92  SAMNINGR  UM   ODDASTAÐ.  1271. 

J  þorgeirsfirde  ca  þuerarstadr  þridiung  1  hualReka  oc  flutn- 
ingum.  oc  vidreka  austan  fra  eýrar  Reka  jnn  til  aros. 

Um  alla  nattfara  vik  sem  fyr  seger.  oc  skal  af  [naust 
toft^)  hinne  eýstri  Retsýnis  kidiastapi  yfer  titlingasker.  þat 
heiter  eýrar  Reki.  til  þess  er  keranes  framan  vert  lig[g]ur  vidr 
gniparhusum.  J  þessum  Reka  eiga  halsmenn  settung.  en  sidan 
hafa  liosuetningar  haft  at  helmingi^)  vit  gunnstein  oc  þorliot. 

þa  er  setbergs  klettur  kemur  fram  sem  fyrst  ma  sia  vndan 
skridnafelli.  þat  heiter  manar  Reki.  þenna  Reka  halfan^)  hafdi 
joreidr  heiman.  en  halfan  toku  þær  þoreý  j  erfd  epter  faudr 
sinn  oc  fylgdi  þetta  ekki  liosavatni. 


36.  Vorið  1271.  [i  Skálholti]. 

Samningr  Árna  biskups  J>orlákssonar    við    Steinvararsyni   um 
Oddastað. 

þessi  samningr  er  tekinn  eptir  Árna  biskups  sögu  (sbr.  Bps.  I, 
688)  þó  hann  sé  hvergi  nærri  þar  in  fornM,  en  hann  er  hvergi 
annarstaðar  til.  Hér  er  prentað  eptir  Stockhdlmsskinnb.  Nr.  12. 
4to  bl.  6b  og  borið  saman  við  Nr.  8.  4to  chart.  í  sama  safni  (bls. 
921—22), 

. . .  Gierdu  þeir  saming  cá.  med  sier. 

ad  *)  arne  biskup  skyllde  þola  ad  þeir  brædur  ættu 
bunad  a  stad  og  hafa  þar  gödann  smid  til  kyrkiu  vppgierdar, 
og  fá  honum  Efne  til  [þeirrar  smijdar  ^).  Enn  ef  neckur  talm- 
ade  smidinn,  skýllde  h[erra]  Runolfur  áböte  og  þorsteinn  hall- 
dörson  er  þá  biö  at  huole,  [og  atte  Jngegierde  philepus  dottur  ^) 
kueda  ca  huad  fyrer  skyllde  koma. 

þeir  brædur  skyllde  og  tregdalaust  vppgiefa  stadinn, 
og  hallda  ^ngre  hanz  eign  ef  sá  vrskurdur  kiæme  ad  biskup 
ætte  þeirrra ')  kyrckiu  ad  Rada  og  hennar  fie  af  beggia  hende 
konungz  og  Erckebiskupz.  og  skyllde  og  sá  standa  sem  þeir 
giarde  þo  ad  þeir  dæmde  ^ídru  vijs. 

Steinvarar   syner    skyllde    og   giallda   fie   med  stad  nema 


•)  [nanBtat(!)  D;  bér  er  E  réttara  en  D;    ')  helmingnm  D;  ')  el.  D; 
*)  herra  b.  v.  8.  4to;  *)  [sl.  8.  4to;  *)  [sl.  8.  4to;  ')  þannig  12.  4to  og 

8.  4to. 


1271.  UM  DYNSKÓQAKLAUSTR.  93 

þeir  konungr  og  erckebiskup  kallade  þá  frialsa  þar  af.  þeir 
skylldu  og  fie  þetta  vtgreida  ad  sumre.  nema  þeir  feinge  af  sier 
pröfad  a  næsta  þinge  lagliga  med  yfer  [syn]  herra  arna  biskupz. 


37.  2.  Julí  1271.  í  Kolni. 

Adolf  hinn  fimti  greifi  af  Bergi  og  bróðir  Heinrik  afHáskeiði 
(Höscheid)  príor  Jóhannesar  riddaraorðunnar  í  Danmörk  og 
ríkjanna  þar  í  grend,  votta  að  Hermann  riddari  af  Betzdorf 
ásamt  sonum  sínum  Hermanni  og  Reinhold  hafi  með  vissum 
fyrirvara  frásagt  sér  alt  tilkall  til  eigna  þeirra  hjá  Dynskógum 
við  Rín  (Diinwald),  er  hann  þóttist  eiga  erfðakröfu  til,  og 
gefið  þær  Dynskógaklaustri. 

Bréf  þetta  er  prentað  í  Annalen  des  Historischen  Vereins  fur 
den  Niederrhein.  Köln  1885  bls.  76 — 77  aptan  við  ritgjörð  L. 
Korth's  um  Dynskógaklaustr  á  Rínarbökkum,  og  er  þar  tekið  eptir 
pappírshandriti  frá  lokum  15.  aldar  í  Kolnarskjalasafni.  Bréfið  kemr 
Islandi  einungis  við  að  því  leyti,  sem  það  heyrir  undir  grannaríki 
Danmerkr.     Hér  er  því  tekinn  stuttur  kafli  af  bréfinu. 

^)  Universis  prensens  scriptum  visuris  nos  Adolphus  comes 
de  Monte  et  frater  Heynricus  dictus  de  Hoensceit  sancte  domus 
hospitalie  Jherusalemitani  humilis  prior  per  Daciam  et  regna 
adiacencia  consitutus  notum  facimus  presentibus  protestantes, 
quod  Hermannus  dictus  de  Betsendorff  miles  et  sui  filii  Her- 
mannus  et  Eeynoldus  [de]  Dunwalt  coram  nobis  et  quam 
pluribus  aliis  fide  dignis  constituti  pro  se  et  omnibus  suis 
heredibus  ac  coheredibus  bona  se  libera  voluntate  bonis  illis 
apud  Dunwalt  sitis,  que  conventus  in  Dunwalt  possidet  et  in 
quibus  dicti  Hermannus  et  sui  heredes  habuerunt  vel  vide- 
bantur  ius  hereditarium  habuisse,  cum  efifestucacione  solempni 
abrenunciarunt  libere  et  absolute,    bona  eadem    cum    suis  ap- 

pendenciis  universis   in   manus   nostras   resignantes  in 

Colonia  ...  et  datum  anno  domini  M°  CC°  LXX"  primo  in 
4ie  Processi  et  Martiniani  martirum. 

')  Hér  er  slept  fyrirsögn  bréfsins. 


94 


KIRKJUSEKTIR. 


1272. 


38.  9.  August  12T2.  í  Tunsbergi. 

Samþykt  Jóns  erkibiskups  og  Magnúsar  konungs    um   kirkju- 
sektir. 

Kriegers  safn  Nr.  4.  8vo  á  pappír  aptast  með  hendi  eins  af 
skrifurum  Árna  (þórðar  þórðarsonar?);  AM.  94.  4to  á  papp.  c. 
1600;  Stockh.  C14.  4to  skinnb.  þetta  ekr.  af  Sparwenfeldt  1679 
(NgL.  IV,  653j;  Stockh.  C36.  4to  á  pappír  frá  c.  1600  (NgL.  IV, 
687);  ÍBfél.  36.  4to  á  pappíi  frá  18.  öld.  Hér  er  prentað  eptir 
Krieger  4.  8vo  og  borið  saman  við  ÍBfél.  35.  4to. 

Kirkiusektir. 

Anno   CO.    cc.  Ixx.  ij.    Lafransmesso    aptan   j   þunsbergi~j" 
Barfota  broder  klaustr  var  samtýckt  af  (Dagnus  kongi   oc  Joen 
erchibiscop.    med    tillogu   Biorn    Ellingsons.    þore   biscopssðns. 
ouden  haukleiksons.    her  vigleick   Oudunarson   at   þessi    sektir 
skolu  heita  kirkiesektir. 


j.  klerckamaL 
ij.  hionskap  ^). 
iij.  skilsmal. 
iiij.  helligdags  brot. 
V.  kirkiune  frialse. 
vj.  Tiundargierd. 
vij.  Testament. 
viij.  salagiafuer  -). 
ix.  Bandsverk. 


X.  likfðrsla^). 

xj.  Oker, 

xij.  simonia. 

xiij.  villur. 

xiiij.  vantru. 

XV.  frillulifuit. 

xvj.  hordom. 

xvij.  Gudsifiaspel. 

xviij.  frendsemis  spel. 


39.  24.  Júli  1273.  i  Björgvin. 

IJrskurðr  Jóns  erkibiskups  í  Niðarósi,   þar    sem  hann  dæmir 
Odda  og  VatnsQörð  undir  forræði  Skálholtsbiskups. 

I)es8i  merkilegi  dómr  liggr  fyrir  í  tveim  textum.  Ánnar  stafar 
frá  transskripti  Ögmuudar  biskups  frá  1518  eptir  gömlu  registri 
Skálholtsstaðar  (hér  =  A),  en  eiugar  beinar  afskriptir  af  því  eru 
eldri  en  frá  byrjun  18.  aldar.  Hiun  textinn  (hér  =  B)  er  sá,  sem 
tekiun  er  upp  í  Árna  biskups  sögu. 


')  hionaskap  35;  ')  salngiafuer  35;  ')  lilifðrslu  35.' 


1273.  ÚRSKURDR  UM  ODDA   OG  VATNSFJÖRÐ.  95 


AMagn.  Dipl.  aískr.  Nr.  789  «eptir  bók  frá  Villingaholti  í 
Flóa»  á  pappír  nokkuð  gamalli,  er  átt  hafði  séra  Árni  Gíslason 
biskups  Jónssonar,  en  seinna  séra  þórðr  f)orsteinsson  og  síðast 
Árni  Magnússon,  pessari  afskript  er  hér  fylgt  sé  ekki  annars  getið; 
AM,  242A.  4to  bls.  118 — 20  á  pappír,  syrpa  Guðbrands  biskups 
skr.  1569 — 1570,  og  er  hér  slept  transskriptarvottorðinu,  enda  sýn- 
ist  biskupinn  hafa  skrifað  eptir  Árna  biskups  sögu,  en  sá  texti 
hafi  verið  frábrugðinn  þeim,  sem  nú  þekkist,  og  þar  hefir  dómrinQ 
verið  nærri  því  eins  og  í  Skálholtstextanum;  þessi  afskript  virðist 
ekki  nákvæm  og  sýnist  frumritið  hafa  verið  ilt  aflestrar;  MSteph. 
Nr.  27  4to  bls,  393  —  97,  pappírsbók,  sem  Stephenseu  hefir  kallaö 
Svartskinnu  og  er  að  mestu  með  hendi  Benedikts  lögmanns  þorsteins- 
sonar,  skr.  c.  1730;  Landsbókasafn  Nr.  101,  4to  (=  C7);  Lands- 
bókasafn  Nr.  115.  4to  (=  D  16);  Ny  kgl.  saml.  Nr.  1847B.  4to 
bl.  8,  bók  séra  Guðbrands  1  Vatnsfirði  skr.  1669,  og  er  hér  að 
eins  partur  ór  dómnum.  þessi  texti  er  áðr  prentaðr  í  F.  Joh,  Hist. 
Eccl.  Isl.  II,  40—44,  og  sýnist  þar  helzt  vera  fylgt  Landsb.  115. 
4to.  Afskript  af^dóminum  er  og  að  því  eg  held  til  á  pappír  í 
Biskupsskjalasafni  Islands  Nr.  83.  Fol.  en  hún  er  hér  ekki  notuð, 

Bref  Jons  ErkiBýskups  i  Nidarose  um  Vatnsfiord  og   Oddastad 

Ao  1273^). 

Ad  thilsettum  deige  Jdus^  Julij,  voru  fyrir  oss  virdulegur 
broder  ^)  vor  Arne  biskup  af  Schalhollti  af  halfu  *)  kirckiu 
sinnar,  og  sá  leikmadur  er  Sigvatur  heiter  Haldanarson,  af 
sinne  hálfu  ^)  og  brædra  sinna,  og  Einar  þorvalldzson  fyrir  sina 
hðnd. 

I>á  bar  fram  þessi  ^)  biskup  j  dom  fyrir  oss,  sina  beidslu 
med  þeim  ^)  hætti  sem  hier  seiger. 

[Virdulegum  Jone  Erckeþiskupi  ^).  Eg  Arne  biskup  af^) 
Schálhollti  kiære  þad  fyrir  Gude  og  ydur  upp  á  Sigvat  Hcnl- 
dccinarson,  ad  hann  helldur  og  kallar  sier  kirkiu  hins  heilaga 
ííicholai  j  Odda,  fyrir  forrad  *°)  og  alla  *^)   aftekiu,   og    sinum 

•)  Eingin  fyrirsögn  789;  þannig  115,  og  nærþví  samhljóða  101;  Vr- 
skvrdur  vm  Odda  og  Vatzfiord,  vr  stadamalum,  Guðbr,  bp.,  eins  og  það 
vieri  tekið  eptir  sögunni,  þó  bréfið  í  heild  sinni  samhljóði  meira  Skál- 
holtstextanum;  ^)  iij  cal.  Julij,  Arna  bps  s.  Bps,  I,  692;  ^)  brodor,  Goð- 
br.;  *)  789,  Guðbr.;  helft  101,  115;  *)  alfu,  Guðbr.;  «)  hinn  sami,  b,  v. 
Guðbr.;  '')  þessum  101,  115;  ^)  [Virduligur  minn  herra  Jon  Erkibiskup, 
Guðbr.;  »)  ad  101,  115;  '")  til  forrada,  101,  Guðbr.;  til  forrads  115;  *•) 
allrar  101,  Guðbr, 


96  ÚRSKURÐR   UM  ODDA   OG  VATNSFJÖRÐ.  1273. 

brædrum.  Nu  af  ^)  því  ad  Sigvatur  á  hier  svar  ad  hafa  fyrir 
alla  þa  -)  hier  um,  þa  beidumst  eg  '^)  ad  þier  dæmid  heilagri 
kirkiu  ðU  þau  riettinde  af  þeim  sem  hun  3,  ad  hafa.  enn  meir 
og  minum  Iðgligum  epterkomendum  frialst  valld  og  forrád 
kirkiunnar,  slikt  sem  [Schalholltz  biskupe  *)  heyrer,  eptir  gudz 
Iðgum. 

þesse  andsvðr  hafde  Sigvatur  á  möte  Arna  biskupe,  ad 
hann  hyggur  ad  þad  skilord  meige  standa,  sem  Sæmundur  °) 
Sigfusson  ^)  giorde  fyrir  Oddastad,  ad  hann  skylde  [sier  for- 
rád  og  vardveitslu,  og  sinum  erfingium  ')  æfenlega.  Sidan  var 
Sigvatur  spurdur,  hvort  Oddastadur  være  kirkiu  eign  kalladur: 
Hann  svarade  hann  munde  eci  &  möte  þvi  mæla^),  svo  þo  ad 
Oddveriar  ^)  skylldu  vardveita.  Svo  og  gieck  Sigvatur  vid 
fyrer  erckebiskupenum ,  ad  Steinvörr  ^^)  möder  hans  keypti 
Oddastad  af  Birne  Sæmundar  ^^)  syne  og  Sæmunde  Ha[ra]ll[djs- 
syne,  og  sidan  toku  þeir  Sigvatur  og  brædur  hans  j  erfd  epter 
hana,  og  ^-)  hann  ^^)  atti  svðrum  [uppe  ad  hallda  ^*)  fyrer 
brædur  sina  um    þetta   mál    og    þeir    hafe    þetta  ^^)    samþýkt. 

Med  sama  hætti  beiddist  Arne  biskup  af  Jone  erckebisk- 
upe,  ad  hann  dæmde  honum  valld  og  forrád  slikt  sem  Schal- 
hollts  biskupi  heyrer  ad  ^^)  Gudz  Iðgum,  fyrer  kirkiunni  j 
Vatzfirde  undan  Einare  porvalldz  syne,  er  sier  eignar  ^')  kirki- 
uoa  til  forrada. 

|>á  voru  svðr  Einars  ad  l^ordur  fðdurfader  hans  liet  giora 
kirkiu  j  Vatzfirde  og  liet  vigia  med  þeim  skilmála  ad  hann  og 
hans  rietter  erfingiar  hver  epter  annann  skylldu  eiga  forræde 
fyrer  ^**)  og  vardveitslu. 

Arne  biskup  seiger  svo  af^^)  badum  þeim  [Siguati  og 
Einari^")  [ad  hann  kallade  þvi  á  þá  um  kirkiur  þessar^*)  ad 
hðnum  syndest  ^^)  ad  þeir  meigi  [ekki  ad  riettindum  þær  halda 


')  fyrir,  Gaðbr.;  ')  sl.  101,  115;  ')  vier  101,  115;  *)  [til  skal- 
holltz  biskups,  Guðbr.;  *;  Signiuudur(!)  115;  *)  eyða  fyrir  nafninu, 
Guðbr.;  ^)  [forrad  og  vardveitzlu  fyrir  hafa  og  sijner  erfingiar,  Guðbr.; 
®)  tala,  Guðbr.;  ')  odda  veriar,  Guðbr.;  *")  öU  hdr.  hafa:  Steinun,  sem 
er  rangt;  ")  eyða  fyrir  Sæmun  hjá  Guðbr.;  ")  ad,  b.  v.  Guðbr.;  '')  hún, 
Guðbr.;  '')  [halida  vppi,  Guðbr.;  '')  þad,  Guðbr.;  '")  af  789;  '^)  kallar, 
Guðbr.;  kalladi  101,  115;  '«)  sl,  101,  115;  ")  sl.  101,  115;  ^*')  [j  sinu 
andsuare  789;  "')  [sl.  101,  115;  ")  synest  Guðbr. 


1273.  ÚRSKURÐR  UM  ODDA  OG  VATNSFJÖRÐ.  97 

nie  bæla^).  Baud  og  virdulegur  herra  Jon  erckebisknp  honum  *) 
svo  j  skyllduga  hlydne  vid  gud  og  sig  ^)  med  valldi  sins  bisk- 
uplegs  embættis  leidrietta  og  einkanlega  slika  hlute  med  ðdr- 
um  þeim  sem  hann  sier  umböta  þurfa  á  Jslande  j  SkalhoUtz 
biskups  dæme.  [Hann  seiger  og  ad  biskup  eige  *)  valld  yfer 
kirkium  og  þeirra  eignum  ðUum,  enn  leikmenn  edur  olærder 
menn  meige  þær  med  aungu  motj  ^)  eignast.  Nu  af  þvi  ad  hei- 
lagrar  kirkiu  Iðg  votta,  ad  liotlegur  kaupmále,  og  [ad  riettind- 
um  ^)  omactulegur  ^)  á  [ecki  bannd  fuUkomna  ^)  med  riettu  ^), 
og  þad  sem  j  fyrstu  er  einckis  vert,  þá  má  þad  sidan  eige 
fyrir  nockru  standa,  [þá  ad  *°)  stunder  lida  ^^)  og  ^^)  vardveitslu 
þessara  stada  mætte  ^^)  einginn  biskup  undann  ^sinum  epter- 
komendum  gefa,  og  eingenn  leikmadur  mætte  ^^)  og  ^^)  helldur 
eignast  og  [mega  þar  skildaga  láta  til  ganga  ^^).  Einginn  ^'^) 
má  og  ^^)  kirkiu  kaupa  nie  selia  vid  verdi.  utan  mikils  sálu 
hSska,  og  þvi  fær  sá  ei  riettelega  hallded  þær  er  svo  kemstad. 
Af  ^^)  slikum  skynsemdum  beiddist  herra  ^°)  biskup  af  oss  ad 
vier  dæmdum  af  Sigvatj  og  brædrum  hans,  svo  og  af  Einare 
þorvalldssyne  forræde  og  alla  aftekiu  ^^)  [og  vardveitslu  Odda- 
stadar  og  Olafs  kirkiu  j  Vatzfirde  med  ðUu  þvi  sem  þar  til 
liggur  22),  ad  onýtum  þeirra^^)  vðrnum,  svo^*)  alldrei  sidan^^) 
eigi  þeir  nie  þeirra  erfingiar  nockud  tilkall  [til  greindra  kirkna^^). 
Nu  af  þvi  at  þetta  mal  er  til  vors  doms  komed,  þa  giðrum 
vier  þennan  urskurd  á  ^^).  j  nafne  födur,  sonar  og  anda  heilags, 
ad  valld  og  skipan  forrædi  og  vardveitsla  Oddastadar   og  olafs 

^)  [þannig,  Guðbr.,  789;  ei  ad  (sl.  115)  riettindum  þær  hallda  eiga 
nie  hafa  101,  115;  ")  hann  101,  115;  ')  ad,  b.  v.  Guðbr.;  *)  [svo  hefnr 
och  arna  biskupe  skilizt  sera  iura  seiga  ad  biskup8(!)  a,  Guðbr.  þetta 
er  auðsjáanlega  tekið  eptir  Árna  biskups  sögu,  og  sé  svo  um  texta  Guð- 
brands  að  öðru,  þá  heflr  Guðbr.  þekt  texta  af  sögunni,  sera  nú  er  ekki 
til,  og  svo  mun  það  vera;  *)  ad  erfdum,  b.  v.  Guðbr.;  ®)  [sl.  101,  115;  ^) 
ónátturligr  101,  115;  omattuligur,  Guðbr.;  *)  [a  ej  ad  fulikorana  band, 
115;  ')  retti,  Guðbr.;  >")  sl.  101,  115;  *')  [þo  ad  stunder  lyde,  Guðbr.; 
")  forrædi  og,  b.  v.  Guðbr.;  ")  matti,  Guðbr.;  ^^)  matti,  Guðbr.;  '^)  sl. 
101,  115;  '^)  [meiga  þar  (þeir  115)  skiimala  tilleggia  af  101,  115;  ei 
meiga  þar  og  skildagar  til  ganga,  Guðbr.;  ")  ei,  Guðbr.;  '^)  sl.  101, 
115;  '')  Ad  789;  '°)  Arni  b.  v.  101,  115;  '')  aftekt  101,  115;  ='=')  [alira 
eigna  þeirra  kirkna  sem  fyrr  voru  nefndar,  Guðbr.  (eptir  Árna  sögu);  *') 
þeim  789;  '*)  suo  ad,  Guðbr.;  "^  sl.  101,  105;  '^)  [kirknanna,  Guðbr.; 
")  sl.  Guðbr. 

Dipl.   I»l.  II.  B.  7 


98  i!rRSKiniÐR  um  odda  og  vatnsfjörð.  1273. 

kirkiu  ^)  Vatzfirde  med  ðllu  þvi  sem  þar  til  liggur,  huert 
þad  er  tekid  edur  oteked,  [nýtt  edur  onýtt,'^)  nema  þad  eitt, 
sem  til  ^)  þarfinda  hefur  haft  verid  og  þö  skynsamlega  tært  verid, 
þá  dæmdum  vier  arna  biskupe  j  Skálhollte  og  hans  Iðglegum 
epterkomendum,  honum  og  þeim  eyliflega  [fyrir  ad  ráda  *). 
Og  fyrerbiodum  vier  Sigvate  og  brædrum  hans  og  svo  þeirra  ðrfum, 
Einare  og  hans  ðrfum,  nðckud  ákall  um  þetta  mál  ad  veita. 

[Var  þetta  bref  giort  i  Biðrgvin  þa  er  lidid  var  fra  hing- 
adburdj  vors  herra  lesu  Christi  m.  cc.  Ixx.  iij  ár  ^)  sancte 
Jacobs  vðku  aptan. 


J 


B. 

AMagn.  220.  Fol.  Brot  úr  Árna  bps.  sögu.  Víst  ekki  yngra  eo 
frá  hér  um  bil  1350;  ð  alstaðar  þar  sem  það  finst  í  gömlum  handritum. 

[Aj  tilsettum  degi  þa  er  virðuligr  herra  jon  erki  biskup 
hafði  til  sin  kallat  þa  menn  sem  honum  likaði  við  þetta  mcál 
at  hafa  var  fystr  af  þeim  herra.  arni  biskup  af  skalahoUti  er 
hann  skipaði  aa  soknar  mann  aa  fyR  nefndan  sighvat  halfdanar- 
son  ok  aa  annan  mann  þann  sem  aaðr  er  nefndr  eínaR  vatz- 
firðingr  ^).  [sighvatr  hiellt  odda  kyrckiu  og  atte  ad  suara  firi 
brædur  sijna  Lopt  og  Sturlu.  Einar  hiellt  vatzfiardar  kyrckiv 
og  átte  fyrer  hana  suerum  ad  hallda. 

Arne  biskup  bar  framm  sijnar  kiærur]    með  þessum  hætti. 

CDinn  vyröuligr  heRa  jon  erki  biskup  ek  a[rnij  Biskup 
kiærer  firer  guði  ok  yðr  vpp  aa  sighvat  haalfdanarson  at  [hann] 
helldr  ok  kallar  ser  kirkiu  hins  helga  nikolaj  j.  odda  til  for 
ræðis  ok  allra  aftekna  ok  bræðrum  sínvm.  nv  firer  þvi  at  s[ig- 
hvatr]  aa  her  svarum  at  hallda  firer  baaða  bræðr  sína  vm 
þetta  mæl  þa  beiðumz  ek  at  þer  dæmit  heilagri  kirkiu  auU 
þau  rettindi  sem  hvn  aa  at  hafa  enn  mer  ok  minum  réttum 
epter  komendvm  friaalst  ualld  ok  for  sea  kirkivnar  slikt  sem 
skalaholltz  biskupi  heyrer  epter  guðs  laugum, 

Sighvatr  hafði  þessi  suðr  firi  ser  at  moti  a[rna]  biskupi. 

Ek  seger  sagði  hann  at  þat  skilorð  megi  standa  sem  sæ- 
mundr  sigfus  son  gerði  firi  odda  stað  at  hann  skilldi  ser  ok 
sínu  afkuæmí  forræðí  hans  ok  uarðueizlu  æfinliga. 

*)  kirkia  789;  ')  [neytt  edur  oneytt,  Gnðbr.;  *)  kirkin  b.  v.  Guðbr.; 
*)  [ad  rada  101,  105;  til  forrada  Guðbr.;  ')  [Datum  j  biorguin  anno  dominj 
m.  cc.  Ixx.  iij,  Guðbr.;  hin  hafa  ártalið  með  arabisknm  tölum;  ')  Hér  er 
ekorið  ofan  af  skinnblaðinu;  eyðan  er  fylt  eptir  Stockb.  12,  4to. 


1273  ÚRSKURÐR  UM  ODDA  OG  VATNSFJÖRÐ.  99 

Ok  þa  er  þetta  var  fram  komit  ok  borit  sór.  prestr.  a[rna] 
biskups  firi  hann  upp  ca  hans  scal  at  biskup  skal  satt  fram 
bera  efter  sinni  samuitzkv  ok  eigi  leyna  sanindum  þeim  sem 
hann  er  spurðr  af  þessv  maili.  Slikt  [hit]  sama  sdr  sighvatr 
vpp  aa  sína  scal.  Herra  afrni]  biskup  kiærði  ok  með  þvilikv 
moti  upp  £a  einar  uazfirding  vm  uazfiarðar  kirkiu.  Ok  með 
sama  hætti  sór  hann  sem  sighvatr  hafði  aaðr  suarit  vm  odda 
staðar  maal.  Siþan  var  sighvatr  spurðr  huórt  odda  staðr  veri 
kirkiu  eign  kallaðr.  hann  kuað  ecki  mundu  tia  þui  j.  moti 
at  mæla  ok  sva  þo.  at  odda  veriar  skylldu  uarðueita.  sighvatr 
geck  ok  vit  firi  joni  erki  biskupi  at  stæinuðr  moðer  hans  keypti 
odda  stað  at  birni  sæmundarsyni  ok  sæmundi  haralldz  syni  ok 
siþan  tokv  þeir  s[ighvatr]  ok  bræðr  hans  epter  hana.  sighvatr 
iataði  ok  at  hann  aa  her  suðrum  at  hallda  firi  brgðr  sína  ok 
þeir  hafa  þat  samþykt. 

COeð  sama  hætti  beiddiz  a[rni]  biskup  af  joni  erki  biskupi 
at  hann  «dcamdi»  honum  slikt  ualld  ifer  kirkiunni.  j.  vazfirði 
sem  til  skaalaholltz  biskups  heyrði  undan  einari  þorualldzsyni 
er  ser  kallar  kirkiuna  til  for  raaða  ok  aftekiv.  Einarr  sagði  at 
þorðr  favðvr  faðir  |sinn]  lét  gera  kirkiuna.  j.  uatz  firði  ok  lét 
vigia  með  þeim  maaldaga  at  hann  ok  hans  retter  erfingiar 
huerr  eptir  annan  skylldu  eiga  for  reði  firer  ok  uarðueizlu. 

ami  biskup  seger  sva  af  baaðum  þeim  sighvati  ok  einari 
at  af  þvi  kallaði  [hann]  a  vm  þessar  kirkivr  at  honum  sýniz 
at  þeir  megi  þær  eggi  ^)  hallda  nie  eiga  með  rettindum  ok  at 
erki  biskup  bauð  honum  sva  j  skylld  ok  hlyðni  við  guð  ok  við 
sik  at  hann  rétti  einkanliga  slika  luti  með  ualldi  síns  biskup- 
ligs  embættis  með  auðrum  þeim  lutum  er  vmbóta  erv  þurfa  aa 
islandi  j  skalaholltz  biskups  d§mé  ok  seigiz  ok  sva  hafa  skilit 
iura  at  þau  segi  biskup  hafa  eiga  ualld  ifer  kirkivnum  ok 
auUum  eignum  þeirra.  Enn  leikmenn  ok  olærðir  menn  mega 
þær  með  aungu  móti  at  erfðum  eignaz  ok  eigi  megu  þar  skyl- 
dagar  firer  ganga  eigi  megu  ok  kirkiurnar  kaupaz  ne  seliaz 
við  verði  vtan  mikinn  saalu  heaska  ok  þui  fær  enngi  sa  rettliga 
halldit  þær  ne  haft  er  sua  kemz  at. 

Herra  erkibiskup  tok  þa  til  maals. 

Af  slikum  sanindum    ok    skynsemdum    at   skilia   sem  nu 

')  eggi,  skb.  =  ekki. 


100  SAMNINGR  KONUNGS  OG  ERKIBISKUPS.  1273 

hefer  a[rni]  biskup  her  fram  flutt  beiðir  hanii  oss  at  ver  dæm- 
um  af  sighvati  ok  br^ðrum  hans  sua  ok  af  einari  þorualldz 
gyni  fór  ræði  ok  alla  af  tekiv  allra  eigna  þeirra  kirkna  sem 
fýR  voro  nefndar  at  onyttum  þeirra  vornum  sua  at  alldri  siþan 
eigi  þeir  ne  þeirra  erfingiar  nockvt  til  tal  kirknanna.  En  af 
þui  at  heilagrar  kirkiu  [log]  vEatta  sva  at  liotligr  kaupmsali 
eðr  af  rettindum  vmoáttuligr  mæ.  ecki  band  full  komna  með 
rettu  ok  þat  sem  j  fyrstv  er  engis  vert  þa  mcci  þat  eigi  siþan 
firi  nockuð  standa  þo-at  stundir  liði  ok  for  r§ði  þessa  [staða 
mdátti  enngi  biskup  undan  sinum  epter  komendum  ^)  [gefa]. 
00  af  þui  ad  þetta  mal  er  til  vorz  domz  komid  þa  gierum  vier 
þennan  vrskurd  j  nafne  födur  og  sonar  og  heilax  anda  ad 
valld  00  skipan  forræde  og  vardueitsla  odda  stadar  og  oláfs 
kyrckiu  j  vatz  firde  med  ellu  þui  sem  þar  liggr  til,  huert 
sem  þat  er  tekid  edur  otekid  neitt  edur  oneitt.  nema.  þad  eitt 
sem  til  kyrckiu  þarfinda  hefur  haft  verid  soru  vier  vnder  arna 
biskup  j  skalhollti  og  hanz  logliga  epterkomendur  honum  og 
þeim  eilijfliga  firi  ad  Rada  og  fyrer  biodum  sighvati  og  brædr- 
um  hans  og  so  þeiRa  erfum,  Einare  og  hanz  arfum  nackud 
ftkall  vm  þetta.  var  þetta  giörtt  j  biergvin  þa  er  lidid  var  fra 
burd  drottinz  vorz  1273  ár  á  Jacobz  vaku  aptan. 


1 

73.  m 


40.  1.  August  12T3.  i  Björgvin. 

Samningr  Magnúsar   konungs   lagabætis  og   Jóns   erkibiskups 
rauða  í  Niðarósi  um  takmörk  hins  andlega  og  veraldlega  valds. 

þetta  bréf  er  tekið  upp  í  staðfestingarbréf  Gregoríus  páfa  tíunda 
frá  26.  Júlí  1274  á  þessum  samningi,  og  er  frumbréfið  í  skjafasafni 
páfagarðsins  í  Rómaborg  (Greg.  X.  an,  III.  cp.  34),  og  eptir  af- 
skript  Marinis  páfaskjalavarðar  þar  af  er  það  prentað  í  Fornbréfa- 
safni  Norðmanna  I,  54—57  Nr.  64a.  og  NgL.  II,  455 — 462.  Hér 
er  það  prentað  eptir  Dipl,  Norv,  og  NgL.  og  borið  saman  við  út- 
gáfuna    i  Th.   Torfæi    Hist,    Norv.  IV,  354—57.  (=  T). 

Jn  nomine  patris  et  filii  et  spiritus  sancti  amen. 
Ut  certitudo  presentium  det  veram  in  perpetuum  et  evidentem 
memoriam  preteritorum,  sciendum  est,  qvod,  cum  venerabilis  pater 


')  Hér  endar  hið  forna  skinnbrot.    það    sem  eptir  fer  er  tekið  eptir 
Stockh.  12.  4to. 


1273.  SAMNINQR  KONUNGS  OG  ERKIBISKUPS.  101 

Johannes  dei  gratia  Nidrosiensis  archiepiscopus  fuisset  ad  regi- 
men  Ndrosiensis  ecclesie  superna  dispositione  vocatus,  reversus 
a  sede  apostolica,  munere  consecrationis  recepto,  tamquam  sponse 
Christi  in  parte  soUicitudinis  fidelis  procurator  efifectus  incepit 
inquirere,  prout  scivit  et  debuit,  de  iuribus  et  libertatibus  et 
privilegiis  ad  eam  pertinentibus,  et  cognovit  sibi  fuisse  in  pre- 
dictis  omnibus  per  obreptiones  contrarias  multipliciter  deroga- 
tum  iuri  communi,  videlicet  quia  ^)  cause  fere  omnes  ad  eccle- 
siam  pertinentes  per  exactores  et  balivos  laicos  ex  parte  regni 
secundum  leges  patrie  scriptas  vel  consuetudines,  pretermissis^) 
iure  canonico  et  ecclesiasticis,  iudiciis  tractabantur,  libertatibus 
[quia  nullos  ^)  homines  liberos  obtinebat  Nidrosiensis  ecclesia, 
exceptis  illis,  qui  in  curia  archiepiscopi,  et  in  fabrica  ipsius 
ecclesie  continue  laborabant.  Privilegiis  siquidem  omnibus  sibi 
a  quibuscumque  concessis  detractum  fuerat  multipliciter  ut 
creditur  non  utendo,  et  precipue  privilegio  a  Magno  quondam, 
ut  dicitur,  rege  Norwagie  in  ea  parte,  qua  continebatur,  quod 
prefatus  rex  devovit  *)  se  et  regnum  suum  beato  Olavo  regi  et 
martiri,  et  in  signum  perpetue  subiectionis  precepit,  coronam 
suam  post  decessum  suum  et  omnium  in  regno  sibi  succeden- 
tium  offerri  prefato  martiri  Nidrosie  in  ecclesia  cathedrali,  nec 
non  et  cuidam  constitutioni  antique  patrie,  forte  per  eumdem 
Magnum  edite,  que  innuit  reges  Norwagie  debere  eligi,  et  in  elec- 
tione  archiepiscoporum  et  episcopos  regni  inter  ceteros  electores 
vocem  precipuam  obtinere.  Tandem  receptis  litteris  apostolicis 
pro  congregatione  concilii  generalis  inter  cetera  continentibus, 
quod  unusquisque  prelatus  notaret  articulos,  quos  in  sibi  com- 
misso  regimine  reformatione  ^),  correctione  perpenderet  indigere, 
deliberavit  predictus  pater  archiepiscopus  prefatos^)  articulos 
quamquam  ')  correctione  dignos  Romano  pontifici  presentare  ^). 
Verumtamen  [quia  ex  ^)  hiis  posset  discordia  inter  regnum  et 
ecclesiam  provenire  multis  animabus  et  corporibus  nocitura, 
prefatus  pater  archiepiscopus  prius  ipsos  domino  Magno  dei 
gratia  illustri  regi  Norwagie  explicavit  ^%  supplicans,  ut  inter 
se  de  predictis  taliter  ordinarent,  puod  cederet  ad  honorem  dei 

')  quod,  T;  ')  est  b.  v.  T;  ')  [qnod  multos  T;  *)  donavit  T;  ')  et 
b.  V.  NgL;  est  b.  v.  T;  *)  prædictos  T;  ^)  tanquam  T;  *)  prænuDCÍare 
T;  «)  [quoniam  de  T;  *°)  explicat  T. 


102  SAMNINGR  KONUNGS   OG  ERKIBISKUPS.  1273. 

omnipotentis  et  utilitatem  [ecclesie  animarum  ^)  ipsorum  et 
totius  sibi  commissi  populi  ad  ^)  salutem.  Verum  licet  pre- 
dictus  dominus  rex  assereret  snfficientes  rationes  ad  respon- 
dendum  prefatis  articulis  se  habere.  si  super  hiis  coram  iusto 
iudice  duceret  ^)  contendendum,  et  maxime  contra  electionem 
et  oblationem  corone,  de  quibus  vix  posset  probari  Nidrosien- 
sem  ecclesiam  possessionem  pacificam  habuisse,  et  novum  genus 
exactionis  videri  poterat  illud  ab  eo  exigi,  quod  non  fuerat 
hactenus  attemptatum  ^)  vel  consuetum,  et  precipue  quia  ^)  de 
subiectione  regni  sui  agebatur,  quod  ipse  [post  patrem  ^)  et 
antecessores  suos  asserebat  se  iure  hereditario  liberum  susce- 
pisse,  et  sic  illud  proponit  per  dei  gratiam  suis  heredibus  et 
successoribus  dimittere ')  liberum  et  quietum.  Verumtamen  ex 
solite  benignitatis  affectu,  quem  ad  honesta  queque  et  maxime 
circa  matrem  Nidrosiensem  ecclesiam  hactenus  habuit  et  ^) 
habere  dinoscitur,  volens  eam  fore  sibi  pacatam  et  amplioribus 
libertatibus  et  privilegiis  suid  temporibus  decorari,  tamquam 
pacis  amator  et  cultor  iustitie,  post  multos  tractatus  hinc  inde 
habitos  super  predictis,  interveniente  consilio  et  assensu  ^) 
episcoporum  baronum  et  cononicorusn  Nidrosiensium  et  aliorum 
plurium  ^"),  duxit  componendum  predictus  rex  illustris  cum 
domino  ^^)  archiepiscopo  anno  domini  m°.  cc°.  lxx°.  iij°.  in 
festo   sancti    Petri .  ad   vincula   in   ciuitate   Bergensi   in    hunc 

modum.    -oiðJoo  i'ííní  hi:.;  •     ...... 

Videlicet,  qnod  predictus  arcbiepiscopus  pro  bono  pacis  et 
commodo  ecclesie  et  animarum  procuranda  salute  renuntiavit 
nomine  Nidrosiensis  ecclesie  prp  se  et  successoribus  suis  cano- 
nice  intrantibus  in  perpetuum  omni  iuri,  si  quod  in  predicta 
electione  regum  subiectione  seu  oblatione  corone  habebat  vel 
habere  poterat,  tam  in  petitorio  quam  in  possessorio  ratione  ^*) 
dicti  privilegii  seu  legis,  vel  quocumque  alio  modo  sibi  compe- 
tere  videretur,  omnibus  aliis  luribus  ad  ecclesiam  spectantibus, 
que  in  legibus  patrie  continentur,  et  ecclesiarum  privilegiia 
semper  salvis^^),  dummodo  supersit  aliquis,  qui  legitime  possit 
et  debeat  iure  hereditario  succedere.     Si  vero  nullus  inveniatur 


')  [ecclesíarnm  T;  ^)  sl.  T;  ^)  sl.  T;  *)  acceptatum  T;  ')  quoDÍara 
T;  *)  [per  parentes  T;  ')  post  se  b.  f.  T;  ")  ad  T;  ')  consensn  T;  '") 
proelium  T;  ")  sl.  T;  ")  nomine  T;  '')  sl.  T. 


1273.  SAMNINGR  KONUNGS  OG  ERKIBIsKUPS.  103 

successor  Igitimus,  archiepiscopus  et  episcopi  inter  ceteros 
nobiliores  et  discretiores  regni^)  electores  in  electione  [tantum 
voces  primas  et  potissimas  ^)  obtinebunt.         m:)  ■•íÍ-m 

Prefatus  autem  dominus  rex  renuntiavit  pro  sé  et  heredibus 
et  successoribuB  suis  in  perpetuum  omni  iuri,  siquod  in  audi- 
tione  [examinatione  determinatione  ^)  causarum  ad  ecclesiam 
spectantium  hactenus  habuerat,  Inhibens  firmiter  universis 
exactoribus  et  legiferis  regis  tam  propinquis  quam  remotis, 
ftam  presentibus  quam  futuris  *)  per  totum  regnum,  ne  de 
ipsis  causis  presumant  iudicare,  vel  pretextu  alicuius  consuetu- 
dinis,  quam  retroactis  temporibus  habuerat  predictus  dominus 
rex  vel  babere  visas  fuerit,  se  aliquatenus  intromittant,  sed  per 
iudices  ecclesiasticos  tales  cause  decetero  libere  dirimantur,  ut 
sunt  he.  Omnes  cause  clericorum  quum  ^)  inter  se  litigant  vel 
a  laicis  impetuntur,  matrimoniorum,  natalium,  iurispatronatus, 
decimarum,  votorum,  testamentorum,  maxime  cum  ^)  agitur  de 
legatis  ecclesiis  et  piis  locis  et  religiosis,  tuitio '')  peregrinorum 
visitantium  limina  beati  Olavi,  vel  aliorum  sanctorum  et  eorum 
cause  ^).  Itera  profanationum  ^)  ecclesiarum  sacrilegii,  periurii, 
usurarum,  symonie,  heresis,  fornicationis,  adulterii,  et  incestus, 
[et  omnes  alie  que  ad  forum  ecclesiasticum  possent  de  iure 
comuni  quoquomodo  spectare  ^°), 

Item  denuo  concessit  dominus  rex  et  firmiter  [observari 
precepit  "),  quod  a  predecessoribus  suis  est  concessum,  scilicet 
ut  semper  licitum  sit  archiepiscopo  et  episcopis  in  capellis  a 
regibus  fundatis  vel  dotatis,  sicut  et  in  aliis  capellis  sue  pro- 
vincie,  instituere  ydoneas  sine  ipsorum  et  aliorum  laicorum 
assensu  vel  presentatione  personas. 

Item  concessit,  quod  in  electionibus  ^^)  episcoporum  vel 
abbatum  Nidrosiensis  provincie  nulla  vis,  nuUa  potentia,  nulla 
auctoritas  regis  vel  principis  interveniat,  nec  favore  ipsorum^^) 
quisquam  officium  ecclesiastice  prelationis  obtineat,  [sed  ille 
preficiatur  ^%  quem  ipsi,  ad  quos  electio  pertinet,  vacanti 
ecclesie  scientia  et  moribus  iudicaverint  aptiorem.  ium>n;i} 


')  regis  T;  ^)  [tum  votum  primum  T;  ^)  [sl,  T;  ^)  [sL  T;  *)  quando 
T;  *)  quando  T;  ')  tuitione  T;  ^)  causa  T;  ^)  possessionum,  T  (eins  og 
í  samningnum  1277);  ^°)  [sl.  T;  '')  [obsignari  raandavit  T;  **)  electione 
T;   ^^)  præpositorum  T;  '^)  [nisi  T. 


104  SAMNINGR  KONUNGS  OG  ERKIBISKUPS.  1273. 

Item  deouo  concessit,  qood  regibus  non  liceat  approbatas 
patrie  leges  et  scriptas  *)  et  penas  pecuniarias  sive  in  clericis 
sive  in  laicis  contra  antiquam  consuetudinem  in  ecclesiarum  seu 
clericorum  dispendium  immutare. 

Item  quod  liceat  archiepiscopo  et  eius  successoribus  emere 
aves  girofalcones  ^),  astures  %  et  griseos,  sicut  ab  antecossori- 
bus  suis  est  hactenus  observatum. 

Item  annuit  et  concessit,  quod  in  dandis  decimis  de  terris 
et  mansionibus  suis  reges  *)  omnino  sequantur  canonicas  sanc- 
tiones. 

Item  quod  triginta  leste  farine  mittantur  ad  Yslandiam 
ex  parte  domini  archiepiscopi,  quum  °)  sibi  visum  fuerit,  illis 
presertim  temporibns,  quibus  id  patrie  patietur  ubertas,  propter 
hoc  in  aliis  rebus  [portandis  ipso  archiepiscopo  ^)  licentia  non 
negata. 

Item  concessit  dicto  archiepiscopo  vectigalia  de  una  navi 
singularis  annis  de  Yslandia  ad  suam  diocesim  veniente  [quia 
hoc  in  littera  sua  ^)  continetur. 

Item  concessit  denuo  et  mandavit,  omnes  peregrinos  limina 
beati  Olavi  et  aliorum  sanctorm  visitantes  devotionis  causa, 
tam  advenas  quam  indigenas,  [sive  guerre  tempus  sit  sive  ^) 
pacis,  in  eundo  et  redundo  firma  securitate  potiri.  Qui  vera 
inventi  fuerint  ipsos  indebite  molestare,  iuxta  quod  culpa  re- 
quirit,  per  iudicem  ecclesiasticum  pena  debita  castigentur,  [et 
ad  parendum  iudici  ecclesiastico  per  regem  et  eius  ballivos  seu 
officales,  si  necesse  fuerit,  compellantur  ^). 

Volens  autem  insuper  predictus  domiuus  rex  ecclesiam 
Nidrosiensem  amplioribus  beneficiis  quam  huc  usque  habuerat 
suis  temporibus  honorare  ^°),  domino  archiepiscopo  et  suis 
successoribus  pro  se  et  suis  heredibus  in  perpetuum  centum 
homines  ab  expeditionibus  regiis  et  vocationibus  et  [a  tracta- 
tione  ^^)  navium  et  specialiter  de  tributo,  quod  vulgariter  Ley- 
danger  appellatur,  concessit  liberos  et  immunes,  ita  quod 
quidam  ex  hiis  centum,    qui   scutelsvenar    appellantur,    a  pre- 


')  sine  consensu  episcopam  et  Bapientiam  conBÍlio  b.  v.  T; ')  grafal- 
cones  T;  ^)  austures  T;  *)  leges  T;  ^)  qnando  T;  ^)  [precandi  ibi  T;  ^> 
[prout  in  litera  sua  super  hoc  T;  ^)  [cum  D.  quærere  tempus  sit  tum  (!) 
T;  *)  [sl.  T;  ">)  honestare  T;  *')  [attractatione  T. 


1273.  SAMNINGR  KONUNGS  OG  ERKIBISKUPS.  105 

dictis  sint  immunes  cum  duabus  aliis  personis  quas  ipsi  ad 
hoc  de  sua  familia  duxerint  elegendas.  Ceteri  vero  cum  se- 
cunda  persona  predicta  gandeant  libertate. 

Item  cuilibet  episcoporum,  videlicet  Asloensi,  Bergensi, 
Stawangrensi,  Hamarensi,  secundum  modum  predictum  con- 
cessit  homines  quadraginta,  nisi  forte  domino  regi  archiepiscopo 
et  episcopis  propter  gravem  rei  publice  necessitatem  [et  eviden- 
tem  et  manifestam  ^),  vel  regni  defensionem  visum  fuerit  aliter 
expedire  [ad  tempus,  ita  quod,  cessante  necessitate  seu  de- 
fensione,  predicti  homines  eo  ipso  predicta  gaudeant  libertate^). 

Cuilibet  etiam  ^)  plebano  dictorum  episcopatuum,  sive  in 
iure  sive  in  ciuitatibus  morentur,  concessit,  quod  vulgariter 
dicitur  Leydanger,  sint  liberi,  et  unus  familiarium,  quem  sibi 
plebanus  magis  noverit  necessarium,  ab  expeditionibus  regiis  *) 
sit  quietus. 

Item  coBcessit,  quod  si  homines  archiepiscopi  iniuriati 
fuerint  sibi  ad  invicem  in  navibus  vel  comitatu  dicti  archi- 
episcopi  existentes,  tunc  iudicio  ipsius  archiepiscopi  debent 
stare,  ab  eo  secundum  quod  culpa  poposcerit  et  sibi  videbitur 
puniendi,  et  ad  ipsum  in  talibus  casibus  mulcta  pro  trans- 
gressionibus  debita  pertinebit,  dummodo  mors  vel  membrorum 
mutilatio  de  talibus  iniuriis  non  fuerit  subsecuta,  in  quo  casu 
per  dominum  regem  vel  suos  iudices  sunt  predicti  homines 
iudicandi.  Si  vero  alibi  quam  in  prefatis  locis  deliquerint  tunc 
potest  lesus  reum  non  obstante  fori  exceptione,  sub  quo  malue- 
rit,  regis  vel  prefati  patris,  iudicio  convenire.  Verum  tamen 
de  mulcta  pro  talibus  extorta  medietas  ad  regem,  et  medietas 
ad  archiepiscopum  pertinebit. 

Item  concessit,  quod  sub  prohibitione  a  se  vel  successori- 
bus  suis  [aut  officialibus  eorum  ^)  facta  [vel  facienda  ^)  super 
emptionibus,  venditionibus,  vel  rebus  de  loco  ad  locum  trans- 
ferendis  non  intelligantur  episcopi  vel  clerici,  vel  etiam  laici 
in  eorum  negotiis  agendis  specialiter  constituti,  sine  ^)  archi- 
episcopi  et  episcoporum  assensu,  dummodo  regno,  vel  necessi- 
tati  rei  publice  mora  [super  requisitione  episcoporum  ^)  dispen- 


')  [sl.  T;  ')  [sl.  T;  ')  eccIeBÍarnm    T;    *)  regis  T;    *)  [sl.  T;   *)  [sl. 
T;  ')  cnm  T;  ")  [sl.  T. 


106  SAMNINGR  KONUNGS  OG  ERKJBISKUPS,  1273. 

dium  sive  periculum  [evidens  vel  manifestum  ^)  non  generetj^) 
in  premissis.  .■■■.[ 

Item  concessit,  quod  liceat  domino  archiepiscopo  habere 
unum  hominem  in  curia  sua,  qui  cudat  denarios,  prout  littera 
sua  super  hoc  confecta  attestabatur,^). 

Hanc  autem  compositionem  inierunt  sepenominati  dominus 
rex  iUustris  et  reverendus  *)  pater  archiepiscopus,  presentibus 
venerabilibus  patribus  domino  Trugillo  ^)  dei  gracia  episcopo 
Stawangrensi,  Andrea  Asloensi,  Askatino  Bergensi,  et  istis 
.baronibus  regni,  Brunuifo  ^),  Rognaldo,  Andrea  Gregorii,  Eliwo 
de  Naustdal,  Andrea  Plut,  Aslaco  Gus,  Bernone  Erlingi,  et 
Thoria  cancellario  ^)  regis,  SiguattO'^),  Haldano,  Siguardo  ^), 
Thorfindo,  Odœno,  cononicis  Nidrosiensibus,  et  aliis  viris  pru- 
dentibus  et  discretis,  reuuntiantes  in  hoc  facto  omni  exceptioni 
doli  mali,  fraudis  [actioni  in  factum^"),  et  specialiter  restitu- 
tioni  in  integrum,  et  omnibus  litteris  inter  ipsos  vel  prede- 
cessores  suos  hactenus  habitis  et  obtentis,  et  omnibus  indul- 
gentiis  et  privilegiis  apostolicis  impetratis  et  impetrandis,  et 
omni  alii  remedio  iuris  canonici  et  civilis,  per  que  predicta 
compositio  et  finalis  concordia  possit  impediri  seu  modo  aliquo 
irritari,  salva  tamen  in  omnibus  [apostolice  sedis  ")  auctoritate. 
Hoc  adiecto,  quod  si  romanus  pontifex  [huic  compositioni  ^^) 
consentire  noluerit,  eam  per  suas  litteras  comfirmando,  salve 
sint  tam  domino  regi  ^^)  quam  archiepiacopo  actiones  et  de- 
fensiones  suæ,  qui  ^*)  sibi  in  presenti  competere  dinoscuntur. 

In  cuius  rei  testimonium  una  cum  sigillis  domini  regis  et 
archiepiscopi  prenominati  episcopi  et  barones  sigilla  sua  duxe- 
runt  presentibus  apponenda.  Datum  apud  predictam  civitatem 
-anno  et  die  predictis,  regni  vero  domini  Magni  quarti  dei  gratia 
illustris  ^')  Norwagie  xi.,  consecrationis  vero  venerabilis  patris 
Johannis  Nidrosiensis  archiepiscopi  anno  sexto. 

0  [sl.  T;  ^)  generat^T;  *)  attestatur  T;  ^)  venerandns  T;  »)  Thnr- 
giUa  T;  ")  Brynjolfo  T;  ')  domini  b.  v.  T;  *)  Syvato  T;  ')  Syvardo  T; 
}°)  [actionum  in  futuruni  T;  '*)  [apostolica  T;  ")  [hanc  corapositionem 
T;  '*)  prædicto  b.  v.  T;  '*)  quæ  T  (sem  vlst  er  réttara);  **)  regis  b.  v. 
T  (einnig  með  réttu). 


1273.  BRÉF  MAGNÚSAR   KONUNGS  TIL  PÁFA.  107 

41.  15.  August  1273.  í  Björgvin. 

MagnúS  konungr  lagabætir  sendir  Gregoríusi  páfa  tíunda  samn- 
ing  þeirra  konungs  og  Jóns  erkibiskups  um  takmörk  hins  and- 
lega  og  veraldlega  valds,  biður  hánn  að  samþykkja  samninginn 
og  bæta  í  hann  ákvæðum,    sem    gleymzt  hafi  að  setja  í  hann. 

Bréfið  er  tekið  upp  í  staðfestingarbréf  Gregoríus  páfa  frá  26. 
Júlí  1274,  og  er  frumritið  til  þess  í  páfagarði,  eu  eptir  afskript 
Marinis  páfaskjalavarðar  er  það  prentað  í  Dipl.  Norv.  I.  37,  Nr. 
64b.,  og  í  NgL.  II,  461 — 62;  áðr  er  það  prentað  í  Th.  Torfæi 
Hist.  Norv.  IV,  357  (=  T.).  .;;; 

Sanctissimo  in  Christo  patri  ac  domino  sacrosancte  Ro- 
mane  ecclesie  summo  pontifici  Magnus  dei  gratia  rex  NorwagÍQ 
cum  filiali  obedientia  pedum  oscula  beatorum.  Sanctitati  vestre 
sit  manifestum,  quod  amicali  ^)  compositione,  quam  vobis  trans- 
mittimus  confirmandam,  inita  inter  nos  et  venerabilem  patrem 
Johannem  dei  gratia  Nidrosiensem  archiepiscopum,  et  littera 
confecta  super  ea,  invenimus  articulum  qui  sequitur  preter- 
missum,  videlicet  quod  episcopi  abbate?  s^u: clerici,  cuín  ipsi 
regalia  non  habeant,  in  expeditione  ire  cum  rege  vel  ad  hoc 
quicquam  de  suo  expendere  minime  [teneantur  vel  etiam  ^) 
compellantur,  nisi  forte  necessitas  tam  gravis  [et  eminens  ^) 
immineat,  quod  a  ^)  diocesano  episcopo  et  sapientioribus  et 
discretioribus  ecclesiasticis  viris  communicato  consilio,  fieri 
tunc  ^)  permittatur  [in  casibus  dumtaxat  a  iure  concessis  ^), 
propter  quem  articulum  noluimus '')  quod  tota  littera  super 
predicta  compositione  confecta  iterum  scriberetur,  maxime  cum 
plures  ex  baronibus  nostris,  qui  predicte  compositioni  inter- 
fuerant,  et  sigilla  sua  apposuerant,  recessissent,  sed  ipsum  ia 
presenti  littera  sigiUo  nostro  sigillata  duximus  inserendum, 
supplicantes  quatinus^)  ipsum  una  cum  aliis  littera  vestre  con- 
firmationis  nominatis^)  et  specialiter  exprimatis.  Datum  Berge^*^) 
anno  domini  m^  cc*^.  Ixx*^.  iij°.  in  festo  assumptionis  beate 
Marie. 

')  amicabili  T;  ^)  [sl.  T;  ^)  [sl.  T;  ')  sl.  T;  ')  sl.  T;  «)  [sl.  T;  ') 
noluraus  T;  ®)  quod  T;  ")  nominatira  T;  '°)  þannig  Dipl.  Norv.r  Betgip 
NgL;  vantar  hjá  þorraóði.  -■!  nifíilö 


106 


RÉTTARBÓT  MA6NÚSAR  KONUNGS. 


1274. 


42.  [1214]. 

Réttarbót  Magnúsar  konungs  lagbætis  við  Landslög  hin  nýju 
um  ýmsa  hluti  og  þar  á  meðal  óbdtamál. 

Réttarbót  þessi  eða  réttarbótarskrá,  eins  og  hún  er  í  A,  er 
prentuð  aptan  við  Landslög  Magnúsar  konungs  í  Norges  gl.  Love 
II,  175 — 78,  en  sjaldnast  kemr  bún  fram  1  þeirri  mynd  í  íslenzkum 
handritum.  Optast  er  hún  eins  og  texti  sá  sem  hér  er  kallaður  B 
og  í  þeirri  mynd  hefir  hún  fylgt  flestum  Jónsbókarhandritum  og  eptir 
þeim  texta  hafa  líklega  íslenzkir  dómar  dæmdir  verið,  að  svo  miklu 
leyti,  sem  það  hefir  komizt  í  vana  að  réttarbótin  hafi  verið  álitin 
gilda  fyrir  Island,  en  upphaflega  átti  hún  að  eins  við  Noreg.  Um 
ártalið  er  þess  að  geta,  að  það  er  óvíst.  Langebeck  getr  þess  um 
ártalið:  .ante  1280,  127..»  (Ny  kgl.s.  1080.  Fol.).  Magnús 
konferensráð  Stephensen  árfærir  réttarbótina  sem  hér  er  gert 
(MSteph.  13.  4to).      pað  er  víst,  að  hún  er  eldri  en  1277. 


Hér  prentað  eptir  skinnb.  Gl.  kgl.  s.  3269B.  4to  frá  c.  1340 
— 50  aptan  við  Jónsbók  bls  126—27;  borið  saman  við  AM.  65. 
4to  skb.  c.  1320—30  bls.  116  -  18  (=  Gg  í  NgL  II)  og  skb,  í 
Stockh.  C8  c.  1608  (1548  ?j  bls.  221—222  (afskr.  Jóns  Sigurðs- 
sonar). 

rettar  bðtr  CTDagnus  konongs  ^). 

[I>]essar  rettarbætr  gaf  magnus  konungr.  son.  hakonar 
konungs  sonar  son  suerris  konungs  ollum  [frosta  þings  ^) 
monnum  þeim  sem  j  rettum  skilum  eru  uið  guð.  ok  sannre 
hlýðne  ok  þegn  skýlldu  ok  eptirlæti  uið  rettan  noregs  konung 
ok  hans  ríaðu  neýti  stýrkia  ok  stýðia  með  hollriþionustujnnan 
landz  ok  utan.  at  oskaddri  allri  konungsins  sæmd.  ok  rettum 
maila  efnum  þeirra  loghligra  konunga  er  eptir  kunna  at  koma. 

fýst  at  upphafi  at  þar  sem  aaðr  fell  sakeyrir  til  þriðiungs. 
[j  frosta  þings  bok  ^).  þa  skal  nu  falla  til  fiorðungs.    ok   seti  j 


')  þanDÍg  65.  B.  B.  M.  E,  vra  allra  banda  C8;  Eingin  fyrirsögn  í 
3269;  *)  [hér  stendr  ýmist  svona  í  handritnnnm,  eða:  Gulaþings,  Borgar- 
þings,  Biorgviniar  o.  s.  frv.  ellegar  hér  stendrt  ölluni  Norðmönnum  eða 
öllnm  mönnum,  alt  eptir  því  hvert  stýlað  er;  *)  [í  taandritunum  ýmist 
8V0  eða  þá:  í  Eiðsivaþingsbók  (-lögum),  Borgarþingsbók  eða  Býjarmanna 
lögum  0.  8.  frv.,  eptir  því  hvert  stýlað  er. 


1274.  RÉTTARBÓT  MAGNÚSAR  KONUNGS.  109 

bok  með  laghaorskurði.  huatt  er  mest  msei  takaz  fyrir  hueria 
sok  at  þui  siðr  uerði  þer  blekðer  af  prettughum  soknarum  i 
fior[ðungs]  fallinu. 

þaa  aðra  at  þar  sem  aðr  skylldi  giallda  .v.  merkr  fyrir  eitt 
hoG.  Enn  atta  artogher  ^)  ok  þrettan  merker  ^)  [uið  fiogr  sam- 
fleytt  ^).  þa  skal  heðan  af  mork  fyrir  huert.  summum  stoðum 
ef[tir]  þui  sem  uattar  j  mannhelgi.  þat  ok  með  at  rettarinn 
skal  ok  fýRi  gera  rett  þeim  sem  mishaldinn  er.  enn  siðarr  taki 
konungi  sekt  tii  handa. 

I>a  hina  þriðiu  at  slatr  toll  þann  er  konungr  tok.  þa  er 
hann  sat  vm  jol  j  biorguin  lim  slatrs  af  manoz  uerki  hueriu, 
þa  gaf  hann  alla  upp. 

I>a  hinu  fiorðu.  at  hann  skipaði  þeim  morgum  j  erfðartal 
er  ecki  voro  aðr  j  nefndir  eptir  þui  sem  Iðgbok  uottar  sialf. 

I>a  hinu  fimtu  at  þar  sem  maðr  drepr  mann.  mætti  aðr 
nauðga  með  sektum  frendr  sína  þa  er  huorki  uoru  ualldandi 
ne  raðaqdi  til  febota  með  ser.  þa  skal  nu  af  þess  eins  fe  bæta 
«r  drepr  erfinghia  hins  dauða  einum. 

í>a  hina  seettu  at  [fej  uthlagans  þess  er  niðinghs  uerk  gere[r] 
eða  skemdar  uígh  ueghr  þa  skal  fýst  bætr  af  luka  af  fee  ueg- 
andans  aðr  enn  j  konungs  garð  fallj  sva  sem  j  mannhelgi 
uattar. 

þa  hina  .vij.  at  huerghi  skal  fee  uthlaga  fýRi  falla  j 
^onungs  garð  enn  aðr  se  loknar  allar  skulldir  logligar  þer  sem 
aðr  ero  gerfar. 

í>a  hina  .viij,  ef  menn  uerða  vegner  j  heima  sínu.  þa  skal 
erfingi  taka  halfu  meiri  bætr. 

í>a  hinu  .ix.  at  ef  maðr  er  barðr.  eða.  sœrðr  j  heimili 
sínu  þa  skal  hann  hafa  halfu  meira  reett  epter  loglighum  domi. 

I>a  hina  .x.  at  þar  sem  aðr  feell  *)  allt  j  konungs  garð 
bæði  j  landi  ok  j  lausum  eyre.  þegar  maðr  stal  til  einnar  or- 
tughar  enn  nu  fellr  eigi  fýRi  enn  sva  sem  skilr  i  þiofabelki 
[ok  slik  sekt  þar  til  sem  loghbok  uottar'*). 

I>a  hina  .xi.  gaf  magnus  konungr  ^)  einkannligha  at  þo  at 
maðr  hitti  j  [þauj  obota  uerk  at  hann  [hafi]  fyrir    gert   lífinu 

')  ertugh'  3269;  »)  merk'  3269;  ')  [vid  þridia  haugg  C8;  silfrs  firi 
iij.  hogh  65;  *)  hér  er  ofauiíið  aðr  í  3269;  ')  [sl,  65;  *)  [þa  hina  xj.  gaf 
JHagnns  kongur  vra  obotamai  C8  (og  endar  hér). 


TIO  RÉTTARBÓT  MAGNÚSAR  KONUNGS.  1274. 

ok  oUu  þuí  er  hann  aa  j  lausu  ok  fostu  annat  huart  [drepr  maðr  ^) 
loghmann  fyrir  reetta  loghsogn.  eða  brennir  mann  inní.  eða. 
myrðir  mann.  hoGr  hond  eða.  fot  af  manni.  stíngr  augu  mannz 
ut.  eða.  sker  tungu  or  hofði  mannz.  eða.  meiðer  mann  drepr 
foður  sinn  [eðr  moður  broður  eðr  sýstur  broður  sun.  moður 
sýstur.  dottur  ^),  konu  sealfs  síns  eða  kona  bónda  sinn. 
tyner  sealfum  ser  eða  drepr  mann  j  heimili  sínu  hleýpr  brott 
með  eighin  konu  mannz.  eða.  tekr  konu  með  rání.  eða.  her- 
fangi.  falsar  maðr  konungs  steðia  bref  eða.  jnnsigli  konungs. 
drepr  mann  þann  er  bref  ok  jnnsigli  konungs  hefer  fyrir  ser. 
j  herbergi  hia  konungi.  eða.  j  konungs  garði  a  skipi  hans.  eða. 
nauistum.  tekr  maðr  konu  nauðga  hefner  obota  manna.  eða. 
heimter  giolld  fyrir  þa.  eun  ef  einn  huerr  fellr  i  þuilik  obotaverk 
sem  guð  lati  eingann  henda.  ok  þo  at  sa  hafi  fyrir  gort  lífinu 
ok  fe  sínu  oUu  uið  konung.  ok  a  einn  huerr  þessara  born  j 
omegð  efter.  þa  skolv  konungs  vmboðs  menn  ætla  barni  hueriu 
fullan  forlags  eyri  af  fe  þui  er  hinn  utlægi  atti  æ  ncieðan  fee 
uinz.  þar  til  er  born  ero  matuinningar  fyrir  alldr  sokum  epter 
logum.  þo  at  fe  see  eigi  meira  enn  til  forlags  eýris. 


B. 

Hér  er  eingöngu  prentað  eptir  Skarðsbók  AM.  350,  Fol.  bls. 
143  frá  1363,  og  textinu  borinn  saman  við  mörg  önnnr  handrit,  en 
einginn  orðamunur  tekinn,  því  hans  virtist  ekki  hér  nein  sérlega  þörf. 
í  þessari  mynd  hefir  réttarbótin  fylgt  Jónsbók,  og  finst  í  fjölda  af  íslenzk- 
umhandritum  svosem;  AM.  342.  Fol.  skb.  skr.  1577;  AM.  345.  Fol. 
bls.  144  skb.  c.  1570;  AM.  128.  4to  bls.  162  skb.  c.  1490;  AM. 
129.  4to  bls.  281—82  skb.  c.  1560;  AM.  132.  4to  bls.  136  skb. 
c.  1430;  AM.  135.  4to  bls,  5  skb.  þetta  c.  1490;  AM.  138.  4ta 
bls.  189—90  skb.  c.  1500;  AM.  147.  4to  bls.  199  skb.  þetta  c. 
1600;  AM.  154.  4to  bls.  145.  skb.  þetta  c.  1500;  AM.  155A.  4to 
bls.  200  skb.  c.  1480  (brot);  AM.  158A.  4to  4to  bls,  118  skb.  c. 
1420;  AM.  161.  4tö  bls.  241—42  skb.  1561-  65;  AM.  170A. 
4to  bls.  31  skb.  c.  1565—1600;  AM.  173D.  4to  C4  bl.  2b,  skbl. 
c.  1470;  AM.  175C.  4to  bls.  26  skb.  c.  1400;  AM.  37.  8vo  bls. 
269—70  skb.  c.  1500;  AM;  39.  8vo  bls.  253  skb.  c.  1470;  AM. 
40.  8vo  bls.  363  skb.  c.  1550;  AM.  45.  8vo  bls.  28-30  (full)  skb. 


')  [at  maðr  dræpr,  65;    ')  son.   eða  broðor.  nioðor.    eða    dottor.    eða 
systor  65. 


1274.  EÉTTARBÓT  MAGNÚSAR  KONUNGS.  111 

c.  1570;  ib.  bls.  49  (að  eins  seinasta  orðið);  AM,  456.  12mo  bls. 
40—41  skb.  c  1480;  AM.  458;  12mo  bls.  64-65  skb.  c.  1570; 
AM.  60.  8vo  bl.  89a-90b  pappírskver  c.  1690;  AM.  62.  8vo  bl. 
34—35  pappírskv.  c.  1600;  AM.  200.  4to  bl.  6—7  pappírshdr.  c. 
1700;  Gl.  kgl.  s.  3274A.  4to  pappirsb.  c.  1620;  Ny  kgl.  s.  1080. 
Fol.  pappírshdr.  c.  1760;  Ny  kgl.  s.  1924.  4to  bl.  49b  skb.  c. 
1540;  Ny  kgl.  s.  1911.  4to  bls.  203—204  pappírshdr.  c.  1760 
(Paus);  Ny  kgl.  s.  1933.  4to  bl.  102a-b  pappírshdr.  c.  1600; 
Ny  kgl.  8.  341.  8vo  skb.  c.  1656—58;  Thott.  2097.  4to  skb.  c. 
1650;  Thott.  2099  4to  skb.  skr.  1581;  Thott.  2100.  4to  skb.  c. 
1570;  Thott.  2101,  4to  skb.  c  1490,  þetta  aptast  á  pappír  c.  1600; 
Thott,  2106.  4to  bls.  99-105  papp.  c.  1750;  Uldal  320.  4to 
pappírsb.  skr.  1603;  Uldal.  322.  4to  skb.  c.  1570;  MSteph.  13. 
4to  pappírsb.  skr.  1715;  MStep,  48.  4to  bl,  25a  papp.  skr.  1669; 
Stockh.  C2.  skb.  c.  1580;  ÍBfél.  125A.  4to  bl.  72b  c.  1680;  ÍBfél. 
122.  8vo  papp.  c.   1660  (er  eiginl.  A  og  sl.  B). 

Her  hefr  upp  Rettar  bætr  þær  er  uirðuligir  herrar  noregs 
konungar  haía  skipat  ok  sett  fur  Iðg.  i  furstu  agi^trar  minn- 
ingar.  ClQagnus.  konungs  hakonarsonar^). 

fessar  Rettar  bætr  gaf  CDagnus  konungr. 

at  þott  maðr  hitti  i  þau  obota  mál.  at  hann  hefir  fur  gðrt 
lifinu.  ok  ajllu  þui  er  hann  aa  i  lausu  ok  fðstu. 

Annat  huart  drepr  madr  Iðgmann  fur  retta  Iðgsðgn  eðr 
brennir  mann  inn. 

stingr  ut  augu  mannz.  eðr  skerr  tungu  or  hðfði  mannz, 
eðr  meiðir  mann. 

eðr  drepr  maðr  fðður  sinn.  eðr  moður.  son  eðr  broður. 
dottur.  eðr  systur.  konu  sealfs  síns.  eðr  kona  bónda  sinn. 

eðr  tynir  sealfum  ser. 

eðr  uegr  mann  i  heimili  sealfs. 

eðr  tekr  brott  eigin  konv  mannz. 

eðr  taka  konur  meðr  Rani  eðr  herfangi. 

eðr  falsar  maðr  konungs  steðia  i  noregi.  Bref  eðr  innsigli 
konungs. 

eðr  drepr  þann  mann  er  hefir  konungs  innsigli. 

eðr  i  herbergi  konungs. 

eðr  i  konungs  garði. 

eðr  i  konungs  skipi, 


*)  þannig  350;  á  við  allar  réttarbætr  þær  sem  eptir    fara  í  skb.,  24 
að  tölu. 


112  RÉTTARBÓT  MAGNÚSAR  KONUNQS.  1274. 

eðr  i  nauistu  hans. 

eðr  tekr  maðr  konu  nauðga, 

eðr  hefnir  obotamannz.  eðr  heimtir  gioUd  fyrir. 

Enn  ef  einnhverr  er  sa  er  i  slik  obota  verk  fellr  sem  Guð 
lati  önguan  henda.  ok  þo  at  hann  hafí  fur  gert  fé.  ok  lifí 
við  konung.  ok  aa  einnhverr  þeirra  bðrn  eptir  i  umegð.  þa  skulo 
konungs  vmboðs  menn  ætla  barni  hueriu  fuUan  forlags  eyri.  af 
fe  þui  sem  hinn  utlagi  atti.  æ  meðan  fe  uinnz.  þar  til  at 
bðrn  ero  matuinníngar.  fur  alldrs  sakir  eptir  Iðgum  þo  at  fe 
se  æigi  meira.  enn  þeim  uinnz  til  forlags  eyris. 


C. 


AMagn.  344.  Fol.  bls.  122.  c.  1350;  AM.  39.  8vo  bls.  252 
skb.  c.  1470;  AM.  456.  12mo  mbr.  bls.  81—82.  c.  1480;  AM. 
170A.  4to.  mbr.  bls.  3  c.  1565—1600;  AM.  148.  4to  mbr.  bls. 
207  c.  1500  (Landeyjabók);  Thott.  2106.  4to  bls.  342—43  á 
pappír  c.  1750. 

E[ettar]  b[ætr]  CDagnvs  konvngs^). 

[I>essar  rettarbætr  gaf  CDagnvs  noregs  konvngr  ^). 

[at  ^)  þo  at  maðr  falli  *)  i  þav  obota  mal  at  hann  hafi 
fyri  gert  lifinv.  ok  ollv  þvi  er  hann  a  i  fðstv  ok  lavsv.  ok  eigv 
þeir  bðrn  i  omegð  eptir.  þa  skvlo  konvngs  vmboðs  menn  ætla 
barni  hveriv  fvllan  forlags  eyri  af  fe  þvi  sem  vtlaginn  atti  æ 
meðan  fe  uinnz  ^)  þar  til  [er  bðrn  ero  matvinnvngar  ^)  fyrir 
alldrs  sakir  ^)  eptir  Iðgvm.  þo  at  fe  se  eigi^)  meiraen  vinniz  ^) 
til  forlagseyris. 

[blezan  foðvr  ok  sonar  ok  heilags  anda  se  með  oss  ollvm 
nv  ok  iafnan  ^°). 


')  forlagseyri  eptir  obotamenn  39;  raagnus,  fyrirsögn  i  456,  en  á 
spássíu  frá  17.  öld:  um  götz  obotamanna;  R[ettar]  B[ot]  M[agnu8ar] 
k[onnngs]  170;  Rettarbætar  148;  ')  [sl.  170;  ')•  at,  sl.  456;  *)  [Ef 
maðr  fellnr  170;  *)  til,  b.  v.  170;  *)  [er  barn  er  mat  launa  madr  456; 
matviuningar  170,  148;  0  sauknm  170;  ^)  til,  b.  v.  170;  ')  ninzt  170; 
"»)  [sl.  170.  —  I  skinnbókinni  iStockh.  C8  bl.  235b— 36a  stendr  grein, 
sem  að  einhverju  leyti  sýnist  styðjast  við  þessa  réttarbót  og  ýmis- 
legt  úr  kirkjulögum  og  kallast  þar  réttarbót,  en  sýnist  þó  belzt  vera 
nppteiknun  einhvers  lögfræðings,  en  ekki  lagagrein.     Hún  er  svo  : 


1274.  MÁLDAGI  KROSSHOLTS.   —  RAUÐAMELS.  113 

43.  [  um  1274]. 

Máldagi  Pétrskirkju  í    Krossholti    [er  Árni  biskup  I>orláksson 
setti]. 

Landsbókasafn  Nr.  268.  4to  (=  D12).  Hér  eru  tvær  afskriptir 
bl.  69a  og  bl.  105a,  og  er  hér  prontað  eptir  þeirri  fyrri,  en  sú 
seinni  borin  saman  við. 

Kross  hollt. 

Feturs  kirkia  j  kross  hollti.  Olaúi    CDariu  ^)   og    thorlaki: 

a  heima  lannd  halft:  enn  reida  pyrir  halft  xxx  húndrada:  hon 

a  vj  kúgilldi.  Bunijng  sin  allann.  kertti  stikvr  ij  calec.  clucúr^) 

ij  oc  biollúr.  gloda  ker  oc  eildbera  hon    a  ormz  vatz  eiiigi  oc 

hapur  stada  land:  þar  skal  vera  prestr  heimilis  fastúr  og  veita 

allar  heimilis  tiþer   oc   caupa.    iiij.  '*)    morkúm.    þaniigad    skal 

giallda  fra  okrum  húer  missere  vj  aúra  ep   prestr  a    land    enn 

ef  olærdur  madur  a  land.  oc  er  þar  prestr:  þa  skal  giallda  xij 

aúra.  er  þar  eingin    prestr    þa    skal    giallda   iiij  *)  merkúr:  ad 

ocrúm:  skal  vera  heima  tijund  oc    ap   ij  bæúm  ^)    odrvm:  js- 

leipar  husuin  oc  eirijks  stodum  enn  ap  ollum  bæiim  odrúm.  j  þeim 

þijngum  þa  skulu    vera    tijúnndir    oc  lyse  tollar    oc  heýtollar: 

og  gröptur  ^)    vnndir    kross    hollts    kirkiu.    or    krosshollti    skal 

sýngia  thil  acra  alla  log  tecnna  daga  ep  þar  er  [eingin  prestr  ^). 


44.  [um  1274]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Rauðamel    [er  Árni  biskup  í>orIáksson 

settij. 

Vm  kirkiu  frid  og  hueriar  kirkiur  inega  halda  og  eigi. 
Uandrada*)  menn.  eru  þeir  scm  drepa  laugmann  fyrir  rietta  laugsogíi. 
Edur  kiennemann  fyrir  rietta  predikun.  Mordingiar.  Brenu  uargar. 
faudur.  modur.  sonur.  dottur  draparar.  Sa  sem  drepur  konu  sijna.  Ednr 
kona  bonda  sinn.  þeir  sem  hlaupa  burt  med  eigin  konur  manna.  Sa 
sem  liggur  med  modur  sinne  eda  dottur.  Sa  sem  drygir  skomm  med 
kallmanni.  Edur  skynlausum  skepnum.  þeir  sem  drepa  raenn  tii  fiar  sier. 
þeir  sem  drepa  menn  j  kirkiu  eda  særa.  En  aullum  audrum  skulu  þeir 
ed  domkirkiunar  hallda  vid  hialpa.  suo  at  einginn  deyie  af  hnngre  nie 
kullda. 

*)  þannig  skinnb.,  en  á  að  vera  Landráða.       Stafvíxlið    kemr    af  því,  að  sá    sem   ritaði 
hefr  skUið  eptir  antt  bil   fyrir  npphafsstaf,  en  sá  sem  hefr  ritað  upphafsstafinn  hefr  vilzt. 

')  vantar  í  a;  ^)  klockur  b;    *)  fiorura  b;    *)  fiorar  b;    *)   •biam.    b; 
*)  gropt  b;  ')  ein  prestur  b. 

Dipl.  Isl.  II.   B.  8 


114  MÁLDAGI   STAÐASTAÐAK.  1274. 

Landsbókasafn  Nr.  268.  4to  bl.  103b,  og  er  hér  eptir  því 
prentað.  J)essi  máldagi  er  og  í  AM.  263.  Fol.  bls.  75  og  er  þar 
kallaðr    .máladagi  garaalli). 

Kaúíla  mel. 
Máriú  kirkia  ad    rauda    mel    a  x    hfindrud   j  landi    eda  j 
kuik  fe :  oc  fim  kugilldi.  þar  skal  annafi  huern  dag  log  helgan 
sýngia.  oc  messú  kaupa  húndrade  alna;    lýsa  fyrir  helga  daga 
fra  mariu  messú  vnz  lijdur  páska  viku. 


45.  [um  1274]. 

Máldagi    Maríukirkju   á    Stað    á  Ölduhrygg    [er    Árni  bis 
|>orláksson  settij. 

Landsbókasafn  Nr.  268.  4to  (=  D12).  Hér  eru  tvær  af- 
skriptir  af  sama  máldaganum  á  bl.  67b  og  104b.  Hér  er  prentað  eptir 
fyrri  afskriptinni  og  seinni  afskriptin  borin  samau  við,  og  tekið  hið 
helzta  af  orðamun,  sem  er  lítill. 

Stadar  stadur  *). 
Mariú  kirkia  at  stad  á  snefcllz  ^)  nese  a  heima  land 
allt  med  ollúm  gognufo  ^).  ij  lond  er  j  tufigu  heitir  huortt. 
Hid  fiorda  land  j  arnar  tufigú:  ij  lofid  er  at  krossi  heitir 
huort  [skeggia  stadi*):  Brecku  land:  fors  lafid:  avlkelldú  lafid. 
grafar  land.  þriú  lond  er  huert  heitir  a  ^)  slitafida  stðdúm. 
Lon  lafid  halft.  guíu  skala  lafid  halft.  Birttú  eingiar.  Reka 
fra  rafis^)  helii:  thil  deiUdar  hamars  selsker  fýrer  acra  ^) 
nesi  med  veidi'  sel  veidi  jamlafigt  fýrer  strofid  sem  reki:  kýr: 
XX :  húfidrad  asaúdar.  hufidrad  gelldra  saúda  [halfs  iiuers 
vetur  ^)  gamalla  oc  elire:  ix  kugiUdi  gelldra  naúta.  oc  hesta 
iiij.  fiðgur  húndrúd  og  xx:  j  busgagne  og  bus  buniuge  ^).  skip- 
úm  og  netiúm.  sel  for  j  dúggus  dal  og  fiall  hagi  á  vatna 
heidi.  Becur  allar  oc  messú  fðt.  gúil  kalek:  og  silfur  kalek: 
klockur  og  kirkiú  Búnijfigur  ^^):  su  er  afskylld  þessa  fiar 
lutar:  at  þar  skulú  vera  prestar  ij  oc  diakn:  oc  sa  er  læsi  j 
messu. 

')  Stadur  á  Snæfellzuese;  ')  suœfellz;  ')  gædum;  *)  Skeggiastadir; 
*)  ad;  *)  í  Hraunskatðsmáldaga  og  Helgafellsmáldaga  1280  kallað  Rafns- 
hellir;  ^)  akra;  ^)  hálít  huortt  vettur;  *)  hnsbunijugi;  '")  buuijnng. 


1274.     MÁLDAGI  KNARRAR  —  SAXAHVOLS  —  HELGAFELLS.    115 

46.  [um  1274]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Knerri    í    Breiðuvík    [er   Árni    biskup 
forláksson  setti]. 

Landsbókasafn  368.  4to   bl.   I03a. 
Kiierrer. 

Mariú  kirkia  ad  knerri  a  x  hundrud  j  heima  landi  oc  x 
kugilldi  kúikFÍár.  tiolld  ufá  alla  kirkiú  iiij.  krossa  ij.  mun  Iðgar. 
þriár  oc  ix  merkur  vax.  þar  skal  ver[aj  prestur  oc  kaúpa  heima 
piorum  mðrkum.  prestúr  skal  sýngia  þar  allar  beimilis  tijdir. 
huern  dag  messa  op  langa  postu,  oc  vm  jola  fostú:  túo  daga 
j  úiku  rum  helga  þess  a  milli,  nema  optar  sie  messa  gior  til: 
lysa  skal  kirkiv  hfleria  nott  pra  mariu  messú  hifii  jýrri  vnz 
lijdur  páska  vikú. 


47.  [um  1274]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Saxahvoli  [er  Árni  biskup  I>orláks8on 
setti]. 

AMaga.  263.  Fol.  bls.  74;  Landsbdkasafn  Nr.  268.  4to  bl.  103a. 
gamaii  maldage. 

Mariu  kirkia  ad  saxahuoli  a  xx:  hvndrad  j  heima  landi: 
þar  skal  vera  prestur:  oc  syngia  allar  heimilis  tijder:  hvern 
dag  messv  of^)  langa  fostu:  enn  annann  hvern  of  jola  fostv 
og  avallt  er  messa  er  ger  til  ef  prestur  er  heima:  lysa  skal 
kirkiu  of  nætur  fra  mariv  messv  enni  fyrre  vnnz  lidur  paska 
vikv.  þar  skal  vera  heima  tyvnd  oc  groftur  heima  manna  og 
oí^)  alla  beria  vyk  og  af  ondverdv  nesi.  sa  skal  prestvr  ann- 
azt  allar  naudsyniar  af  þessvm  ollvm  bæium  og  hafa  alla  smatolla. 


48.  [um  1274]. 

Máldagi  Jónskirkju  að  Helgafelli    [er  Arni    biskup  Jjorláksson 

settij. 

Landsbókasafn  Nr.  368.  4to  fol.  103a  Máldaginn  nelnir  ekki 
Höskuldsey,  seni  Marteinn  Naifason  gaf  klaustrinu  um  1280,  og  er 
því  eldri  en  það  ár. 

'}  um  268;  ')  þaDDÍg  268;  af(!)  263. 


116  MÁLDAGI   HELGAFELLSKLAUSTRS.  1274. 

Stadúr  jons  postula  ad  helga  pelli  oc  kirkia  sællrar  marie 
oc  jons  postula  á  allt  heima  land  med  ollum  giæduná.  sio  gud 
VBf  iar  hockla  med  oUum  messú  FOtúm.  pim  adra  oc  þau  messú 
fot  med:  ij  silfur  kaleka  gyllda:  þria  ogillda:  gúll  kalek:  kant- 
ara  kapúr:  ix:  kluckur  sex  j  kirkiú  Tuo  skrijn.  plenarium:  alltar 
stein  buin:  oll  giædi  med  þessúm  londum  a  stadur  ad  helga 
pelli.  kirkia  á  heima  land  med  ollum  giædum.  breida  bolstad: 
at  saurúm.  hopstadi:  ogur:  þornes  land:  Grijsa  hual:  þrandar 
stadi  og  ad  gúpu  skalum  allafi  halFan  reka:  þessa  reka  a  hon 
oc  a  múnúdar  nesi.  enn  sextanda  lut  j  húal  oskerdan.  en  þadan 
ap  fiordung  j  ollúm  odrum  fiorú  gognum.  med  þessum  fiordungi 
skal  giallda:  ix  alnir.  presti  j  ar  nesi  fiordúng  j  þrætu  teig:  oc 
[kar  tre  *)  j  lijdar  landi  oc  á  melvm  áttúnngur  jodru.  en  hin 
sextandi  hlútúr  j  audru  milli  skarda  oc  knarrar  nes  allan  vid 
reka:  en  thil  ar  oss  húal  reka  ad  þridiúngi  á  reýkia  nesi  en 
sextanda  lút  j  hval  reka:  j  kleifar  vijk:  ad  avllum  hluta: 
á  drángs  nesi:  fiordúng  j  oUum  reka:  a  galmans  strond  tolft- 
ungúr  j  húal  reka  [en  helmijng  vidar  j  raidhúsa  reka:^) 
þessar  eyiar  fýlgia  en  stad  tinda:  sker:  þormoz  eýiar  klett: 
þormodz  ey:  biika  sker.  smá  holmar  íij:  lamba  holm  knijfs  eý; 
leidolfs  ey.  olafs  eý:  saur  látúr:  sel  lon:  melracka  eýiar  holm- 
ur:  melracka  eý:  hrúta  holmur:  and  eý  liotolfs  holmur.  lýng 
eý.  siglugrijms  eý.  lunda  klettur:  jack  eý  stacks  eý:  þoris 
holmur:  stýkkis  holmur.  súganda  eý  þijng  vallar  holmar: 
fleýgiz  klettur:  hest  holmur:  býrgis  klettúr.  fagúr  eý.  [safll 
eý^).  háfa  holmúr:  jrland:  hruta  holmar  ij:  steinolfs  holmar 
ij:  skopta  holmur:  skopta  holmz  klettúr,  lýng  holmur,  miofa 
holmúr:  melz  ker.  orrostu  holmur.  yrlýgs  eý.  akur  eý  þorolfs 
holmar  fiorer.  álkv  holfiiur:  þufna  klettúr.  jolldu  holmar  tueir 
strom  holmur:  bundin  hrýggúr.  eda  sker.  miofa  fiardar  holnaur: 
mikilnafna.  gúdmundar  eýar:  skalar  eý  stapar  iij.  Otaldar  eru 
þær  eýiar  er  fiarar  j.  þar  skulú  vera  fim  COesso  songz  menn 
tuau  *)  diakfi.  tuar  messur  húern  rum  helgafi  dag. 

')  þannig  hdr.  =  kjörtré?  *)  [tvískr,  í  hdr,  á  fyrri  staðnum  stendr 
er  fyrir  en;  ')  =  Söley,  *)  þannig,  hdr. 


1274.  MÁLDAGI  SKARÐS  Á  SKARÐSSTRÖND.  117 

49.  [um  1274]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Skarði  á  Skarðsströnd  [er  Árni  biskup 
J>orláksson  setti]. 

Landsbókasafn  Nr.  268.  4to  bl.   106b. 

Skard. 
Kirckia  ad  skardi  er  helgud  med  gudi  mariú  drottnijngu. 
hinúm  heilaga  joni  postula:  olavi  kongi.  hún  á  heima  lafld 
hálpt  Geir  mundar  stadj  alla  villijnga  dal  allaii  vpp  prá  merki 
giliuEQ  pýrir  nordan  en  ofan  ad  gasa  gilium  fýrir  súnan  saulua 
FÍorú  hálpa  oc  vm  pram  iij  mana  jperd  med  geirmúndar 
stodum.  aurfýris  eýiar  halpar  olaps  eý  alla:  suarpadar  klett 
allan  oc  veidi.  laúsn  sker,  rupeý  alla  oc  rvp  eýiar  holná 
nordur  sker  oll  laiig  eý  alla  hia  sudur  londum^)  sigridar  holm 
allan  svijna  sker  halp:  skarpa  sker  allt  þad  sem  þar  liggur  hia 
tuo  hluti  i  kongörz  eý  oc  þeim  skerium  er  þar  pýlgia  kirkia  a 
hier  med:  xv:  kýr  oc  xxx:  asaúdar.  gridung  eýk:  hesta  ij.  þa 
er  kirkia  var  vijgd  j  budar  dal  gap  þorbiorn  bon[di]jngimundar 
son  2).  kirkiuni  ad  skardi  breku  land  halpt  j  bitrú  med  reka. 
kirkia  ad  skardi:  a  skip  atært  giallda  nýtt  pýrir  pornt  ep  brýtur 
hun  a  oc  perttúgar  nætur  kophelldar.  kirkia  á  klockur.  x: 
kaleka  iij  sio  presta  messv  fot:  eru  þar  j  ij  pellz  hoklar:  græn 
hokúll  oc  blár  ap  vep.  raúdvr  pustanz  hokuU:  kolmerkdr  hokull 
oc  lijnhokull  kantara  ^)  kápú  ap  pelli.  oc  onúr  ap  pustáni. 
dalmátika  eina  oc  sloppa  ij  alltara  klæde  iij  ap  pelli  túo  ap  silki. 
iij  pemini:  túo  krossa  smellta.  mariu  skript  gýlldta:  túenar  tolp 
manada  tijda  bækúr  oc  sumar  betur.  merki  ij  pont  oc  klædi 
med  tiolld  vm  alla:  kirkiú:  biorr  oc  steinklædi.  gloda  ker:  oc 
vatn  karll  ap  messingú.  múnlogar  iiij,  elldbera  bakstur  járfi 
ij:  las  oc  kistú  reidu  stol:  kirkia  a  suo  morg.  kerolld:  til  biiss 
sem  hæper  kúikpe  henar  oc  þar  med  andbod  einpolld.  hun  a 
oc  j  villijnga  dals  a  bruar  poss  oc  alla  ána  opaii  þadan  til 
vordu  vadz  a  þessum  kirkiu  *)  peám  skúlú  vera  presta[r]  ij  oc 
diSLkn. 


')  Idm,  hdr;  ^)  ss,  hdr.;   ')  kantara,  tvískrifað;  *)  h^m  kk.  hdr. 


118  MÁLDAGI  FLATEYJAR  —   GARPsDALS.  1274. 

50.  |um  1274]. 

Máldagi  Jónskirkju  í    Flatey   á    Breiðafirði    [er   Árni    biskup 
forláksson  setti]. 

Landsbókasafn  Nr.  268.  4to  bl.   lOlb. 


flat  eý. 

Jons  kirkia  j  plat  eý:  a  xx  tiúndrudj  heima  landi  ocsund^) 
eyiar:  oc  ij  kugilldi  buFÍár.  tiolld  vm  huerfis  kirkiu  rodú 
krossa  þriá,  alltara  klædi  ij:  þar  skal  vera  prestur  oc  diáckn  oc 
sýngia  messíi  húern  dag  er  gort  er  thil  oc  allar  heimilis  tijdir. 
tuær  messur  huörn  dag  vm  langa  fostu  oc.  ij.  messur  annan 
huern  vm  jola  fostú  oc  alla  ymbro  daga  vm  hðst  oc  salu 
tijdir  fullar  med:  Tuo  daga  skal  syngia  j  viku  jd  sialldnasta 
messo  þess  á  milli.  ij  messur  eirn  dag  j  viku  j  hverri  gagn 
postu:  lysa  skal  kirkiu  vm  nætur  frá  mariu  messu  hini  sydari 
vnz  lydur  paska  viku. 


J 


51.  [um  1274]. 

Máldagi  Maríukirkju    í  Garpsdal   [er  Árni    biskup  I>orláksson 
setti]. 

Landsbókasafn  Nr.   268.  4to  bl.   64a. 

Garps  Dalur. 

Mariu  kirkia  j  garps  dai  er  helgud  med  gudi:  mario  oc 
petri  postola  oc  thorlako  Byskupe.  hiin  skal  Eiga  j  landi  tuttugu 
hundrud  oc  hest  oc  kýr:  ij:  tioUd  vm  alla  kirkiu  hun  skal  eiga 
messu  fot  oc  tijda  Bökur  kluckur.  ij.  alltaris  klædi:  viij  Rodu 
krossa:  iij:  oc  skrift.  munlaugar.  ij.  þangat  skal  giallda  tij- 
under  af  Jngunar  stodum  oc  fr  olafs  dal.  oc  þar  a  midil  oc 
fiordungur  0stz  ^)  af  Boanda  huerium  or  þessum  þijngum.  þar 
skal  vera  groptur  oc  heimilis  tijder  allar.  oc  heimilis  prestur 
syngia  messo  huern  dag  þeirra  ergör  er  messa  til:  tuer  messur 
anan  huern  Dag  of  lánga  fösto.  lýsa  kirkiu.  frá  mario  messo 
oc  vns  lijdur  paska  viku. 

')  snd,  hdr.;  ')  =  osts. 


1274.  MÁLDAGI  TRÖLLATUNGU.  119 

52.  [um  1274]. 

Máldagi  Maríukirkiu  í  Tungu   (Tröllatungu)    í  Steingrímsfirði 
[er  Árni  biskup  porlákssou  setti]. 

Landsbókasafn  Nr.  268.  4to  bl.  lOla,     Jón  Sigurðsson  heimfærir 
máldagann  svo  sem  hér  er  gert. 

Tuiiga  j  Steingrijms  firdi. 
Máriu  kirkia  j  tungu  j  steingrijms  pirde  a  heima  land  allt 
oc  öpa  bolstad  og  kangurs  stadi.  med  ollum  giædum  oc  piord- 
ung:  j  skoga  landi.  oc  fiordungur  allra  reka  j  [hrop  á  ^)  piord- 
ungur  j  heidar  bæiar  landi.  oc  attungur  fioru  nýtia:  Fimtungur 
j  hualreka:  ad  heýdals  á:  oc  allra  fioru  nýtia:  nema  \rid- 
reka:  gauta  dals  land  allt:  þuerár  dalur  allur  bruarár  land 
halpt.  oc  helmijngur  vidreka  med  ollum  fioru  nýtium.  oc  ij 
hundrud  j  strandar  londum.  fiordung  allra  pioru  nýtia.  þridi- 
ungur  j  hualreka.  ad  hualsá  land  halft  j  grof.  med  oUum 
gogiium  00  giædum.  eýrar  land  j  yngolps  firdi  med  oilum  vid- 
reka:  oc  halfan  hvalreka.  Hun  a  þria  tiju  a  oc  kýr.  vij. 
hundrads  hestur.  kugilldis  ketil.  reckiu  klædi  thil  kugilidis. 
tioUd  thil  viij.  aura  grafker  fiogur.  oc  thil  hundradz  vm  þetta 
frain.  hun  a  alltaris  klædi  fiogur,  kross  smelltan.  oc  kistil 
tioUd  vm  huerfis  kirkiu  oc  helga  doma.  [þa  sem  þar  eru  Tij- 
uíidir  a  milli  hlijdar  oc  hrof  ár:  alltari  fýrýr  ^)  sunan  eghu 
þeir  petrus  oc  paulus.  efi  fýrir  nordan.  olafur  kongur:  nicho- 
laus  og  thorlakur.  su  er  af  vina  þessa  fiar  ad  þar  skal  vera 
heimiiis  prestur  oc  diackn.  eda  prestar  ij  ella:  oc  sýngia  þar 
allar  heimilis  tidir.  oc  messa  ij  daga  j  viku  og  hvern  dag 
um  jola  fostu:  Tuo  daga  salu  messa  j  viku  vm  langa  fostu. 
þar  skal  lýsa  frá  máriu  messu  hinni  fýrri  fýrir  helga  daga: 
thil  hiíinar  sijdari,  eiin  hueria  nott  þadaíi  frá  vfiz  lijdur  páska 
viku. 


'  Magnús  Grímsson  les  Gróf  og  tekr  á  sem  nútíð  af  eiga,  en  það 
er  rangt;  um  Hrófá  sjá  Kr.  Kálunds  íslands  lýsingu  I,  630;  ')  [þannig, 
hdr. 


120 


MÁLDAGI   REYKHÓLA.  —  PÁFABRÉF. 


127 


53.  [um  12T4]. 

Máldagi  kirkjunnará  Reykhólum  [er  Árni  biskup  |>orláksson settij. 

Landsbókasafn  268.  4to  bl.  64b  (afskr.  JSig.).  Jón  Sigurðs- 
son  hefir  verið  í  vafa  um  þenoa  ruáldaga ;  hefir  fyrst  ætlað  að  heim- 
færa  hann  til  «c.  1255»,  en  hætt  við  það  og  þá  dottið  í  hug  að  það 
væri  máldagi  Arna  biskups  Helgasonar  frá  1317,  en  seinast  hefir 
hann  þó  álitið  réttast  að  heimfæra  hann  til  Stada-Arna  og  eins  og 
hér  er  gert.  Sé  það  rétt  að  árfæra  máldagann  eins  og  hér  gert, 
þá  er  það  Skarðs-Snorri  (d,  1260),  sem  nefndr  er  í  máldaganum, 
en  ef  hann  er  frá  1317,  þá  er  það  Snorri  lögmaðr  (d.  c.  1331). 

Reykholar. 
J>essi  er  kirkiv  maldagi  at  reykholvm.  þar  skal  vera  prestr 
oc  diakn.  nema  sa  vili  helldr  .ij.  presta  er  byr.  þar  er  oc 
omaga  uist.  oc  skal  sa  rada  er  byr  hveR  vera  skal.  qvenngilldr 
omagi  oc  megi  vinna  sialfvm  ser  oc  presti  oc  þat  sem  þarf  j 
hvsvm  inni.  en  eigi  er  hann  skylldr  at  vinna  vti  nema  hann 
vili.  fa  skal  honvm  kledi  dag  oc  nott  sva  hann  megi  nyta. 
Kirkia  a  halft  land.  kyr  .vi.  oc  ær  .viii.  boekr  ,iiij.  oc  erv  þar  a 
.xij.  manada  ^)  tidir.  messv  fot  .ij.  oc  kalek.  kross  smelltr. 
tiolld  vm  kirkiv  alla.  alltara  klædi.  fiogr  a  haaltare.  en  .iij. 
vtar,  hvorv  megin  dvkar  .ij.  miok  miklar  (!)  en  .ij.  htlar  (!). 
meike  .ij.  hvn  a  hest  einn.  kirkia  atti  oc  eyolfs  ey.  þa  er  hvn 
var  vigd.  en  snorre  ^)  narva  son  tok  hana  vt  oc  gallt  fyrir  .vj. 
hundrud.  hvn  a  oc  reka  oc  renninga  a  saudnesi  ^)  at  helmingi. 
etcett. 


54.  26.  Juli  12T4.  i  Lyon. 

Gregoríus  páfi  hinn  tíundi  samþykkir  samning  þeirra  Magn- 
úsar  konungs  lagabætis  og  Jóns  erkibiskups  rauða  um  tak- 
mörk  hÍDS  andlega  og  veraldlega  valds. 

Prentað  i  Dipl.  Norv.  1,  58-59  Nr.  65  og  NgL.  II,  455— 
57  eptir  afskript  Marinis  páfaskjalavarðar  af  frumbréfinu  í  páfagarði 
í  Rómaborg  (Greg.  X.  an.  III,  cp.  34).  Hér  er  það  prentað  eptir 
Dipl.  Norv. 


')  nianna,  268(1);  *)  snorue,  268;  ')  sagnesi,  268. 


1274.  PÁFABKÉF.  121 

Grogorius  episcopus. 

[Johanni]  archiepiscopo  Nidrosiensi. 

Cum  a  nobis  petitur  quod  iustum  est  et  honestum,  tam 
vigor  equitatis  quam  ordo  exigit  rationis  ut  per  sollicitudinem 
oíficii  nostri  ad  debitum  perducatur  effectum.  Exhibita  siqui- 
dem  nobis  tua  petitio  continebat,  quod  orta  dudum  inter  te, 
tuo  et  episcoporum  et  aliorum  prelatorum  regni  Norwagie, 
quorum  metropolitanus  existis,  nomine  ex  parte  una,  ac  caris- 
simum  in  Christo  filium  nostrum  M[agnum]  regem  Norwagie 
illustrem  ex  altera,  super  eo  quod  rex  ipse  et  progenitores  sui, 
nonnulle  tam  tue  quam  aliarum  ecclesiarum  eiusdem  regni 
libertatibus  et  immunitatibus  ac  privilegiis  derogarant,  et  ófficia- 
les  eiusdem  regis  de  causis  ad  ecclesiasticum  forum  spectantibus 
cognoscebant  in  derogationem  ecclesiastice  libertatis,  quidquid^) 
te  et  prefatos  episcopos  et  prelatos,  quamquam  ab  eo  nulla 
teneatis  regalia,  ad  exercitum  indictum  ab  ipso  evocabat  pro 
sue  libito  voluntatis,  ac  quod  rex  ipse  quamdam  piam  ordina- 
tionem,  quam  clare  memorie  Magnus  rex  Norwagie  predecessor 
8UUS  super  exhibendis  coronis  regum  Norwagie  cum  decedunt 
in  signum  subiectionis  memorate  ecclesie  Nidrosiensis,  denega- 
bat  indebite  observare,  et  quibusdam  aliis  aiticuiis  materia 
questionis.  Demum  post  diversos  super  premissis  processus  ha- 
bitos  et  tractatus,  mediantibus  bonis  viris,  prefatis  quoque  epi- 
scopis  et  prelatis  ac  canonicis  eiusdem  ecclesie  JSidrosiensis  nec 
non  baronibus  ipsius  regni  in  hoc  consentientibus,  inter  vos 
super  hiis  amicabilis  compositio  intervenit.  nostro  super  hoc 
beneplacito  reservato,  prout  in  litteris  inde  coufectis,  dictique 
M[agni]  regis  et  tuo  ac  eorumdem  episcoporum  et  baronum 
sigiliis  signatis,  plenius  continetur.  Nos  itaque  tuis  suppiica- 
tionibus  indinati,  compositionem  ipsam,  sicutrite  sine  pravitate 
ac  provide  facta  est,  ratam  et  gratam  habentes,  illam  auctori- 
tate  apostolica  confirmamus,  et  presentis  scripti  patrocinio  com- 
munimus.  Ita  tamen,  quod  tunc  demum  huiusmodi  confirma- 
tionis  pagina  robur  obtineat,  cum  prefatus  rex  infrascripta,  que 
in  hiis  adicienda  et  declaranda  decernimus,  plene  ratificaverit 
ac  duxerit  acceptanda.  Videlicet  quod  si  eumdem  regem,  uel 
illos  qui  ei  in    regno  Norwagie   successerint,    manifeste  contra 


^)  Réttara  ef  til  vill:  quod  (NgL). 


122 


PAFABREF. 


huiusmodi  compositionem  venire  contigerit,  et  tu  ac  tui  suc- 
cessores  de  consilio  eorumdem  suflraganeorum  in  Norwagia  con- 
sistentium,  vel  maioris  partis  ipsorum,  si  forte  omnes  reqairi 
nequiverint  vel  consentire  lecusaverint,  requisiti,  regem  ipsum 
sive  ipsius  successores  duxeritis  requirendos,  ut  pro  eo  quod 
compositionem  ipsam  non  servaverint  super  hoc  satisfaciant 
competenter,  idque  ipsi  denagaverint  efjScaciter  adimplere,  tu 
et  ecclesia  Nidrosiensis  ius  in  electione  et  subiectione  regis  et 
regno  ^)  Norwagie,  quod  ante  compositionem  huiusmodi  habuistis, 
recuperetis  eo  ipso,  et  ad  eum  perveniatis  statum,  in  quo 
tempore  huiusmodi  compositionis  eratis.  Tu  vero  et  successores 
ac  sufí"raganei  tui,  si  coiitra  compositionem  veneritis  supra- 
dictam,  et  eidem  regi,  et  suis  successoribus  satisfacere  super 
hoc  negaveritis  debite  requisiti,  a  iure  libertatis,  quod  tibi  in 
centum,  et  eisdem  suflraganeis  in  quadraginta  hominibus  idem 
concessit,  cadatis  omnino,  compositione  ipsa,  quoad  alios  arti- 
culos,  in  suo  robore  nichilominus  daratura.  Si  autenn  super 
aliquo  articulorum  in  eadem  corapositione  contentorum  con- 
tigerit  dubitationem  aliquam  suboriri,  ad  declarationem  iUius 
due  persone  ydonee,  videlicet  una  a  regi  prefato  alia  vero  a  le 
vel  vestris  successoribus,  eligantur,  qui  si  demum  super  hoc 
nequiverint  concordare,  tertiam  advocandi  ad  id  personam 
liberam  habeant  potestatem,  et  vaieat  quod  ab  eis  vel  duabus 
earum  fuerit  declaratum.  Quod  si  ex  aliqua  iusta  causa  opor- 
tuerit  regi  Norwagie,  qui  pro  tempore  fuerit,  dati  tutores  seu 
etiam  curatores,  et  id  per  electionem  tieri  debuerit,  tu  et  suc- 
cessores  tui  unicam  et  primam  vocem  in  electione  tutorum  et 
curatorum  huiusmodi  babeatis.  In  articulis  quoque  aliquibus 
in  litteris  compositionis  prefate  contentis,  quedam  deciaranda, 
quedam  vero  providimus  adicienda  eisdem.  Tenores  iitterarum 
ipsarum  cum  addicionibus  et  declarationibus  huiusmodi  facientes 
presentibus  annotari,  qui  tales  sunt.  [Hér  er  settr  inn  samningr 
Magnúsar  konungs  og  Jóns  erkibiskups  frá  1.  Ang.  1273  og  bréf  Magn- 
úsar  konungs  til  páfaus  þar  um  frá  15.  Aug.  1273,  sjá  Nr.  40  og  Nr.  41 

hér  að  framan]  Nulii  ergo  nostre  confirmationis  etc.  Datum 
Lugduni  vij.  kal.  Aug.  anno  tertio. 


•)  Ef  tii  vill  réttara:  regni  (NVL). 


1275.      JÓRSALA   TÍUND.   — REKASKRA    STRANDARKIRKJi:.      123 

55.  [sumarið  12T5.  í  Skárlholti]. 

Skipan  Árna  biskups  f>orlákssonar  um  tíundargerð    af  kirkna- 
í]Ám  til  Jórsalalands. 

Prentað  eptir  AM.  122B.  Fol  skb.  c.  1350.  Árni  Magnússon 
skr.  hér  ártal  1275  á  spássíu.  Prentað  áðr  í  ]5.kap.  Arna  biskups 
sögu  (Bps.  I,  699). 

En  vm  tivndargerð  af  kirkna  iBam  skipaði  hann  sua  til 
at  þar  sem  menn  t§ki  einnar  personu  verð  a  .xij.  manvðvm 
betr  en  til  vj.  marka  brendra.  skilldi  greiðaz  af  hinn  .x.  Ivtr 
til  frelsis  helgv  iorsala  landi  vm  .vj.  ár  at  engvm  kostnaði  af 
tgldvm.  hann  skipaði  oc  at  hverr  sa  prestr  sem  messospng 
hefði  skiUdi  til  þessarar  ferðar  leggia  eyri  vaðmals  a  hveriv 
þerssaRa  .vi.  ara  er  tivndin  stoð  ýfer.  hann  þa  oc  þat  af  bond- 
vm  at  hverr  sa  sem  þingfarar  kavpi  gegndi  géfi  hinvm  helga 
krossi  alin  vaðmals  a  hverivm  vetri  af  þessvm  .vi.  skilldi  saman 
teliaz  .vi.  béndr  i  hverivm  stað  sua  at  fyrsta  ar  lyke  ein  af 
þeim  firi  alla  þa.  en  annar  annat  ar  hinu  þriði  hit  þriðia  til  þes  er 
liðin  veri  .vj.  ar.  hann  let  oc  presta  syngia  dag  i  vikv  með  til 
skipvðv  officio  af  pafanvm  CDesso  firi  þessvm  ofriði  oc  bað  kalla 
þar  folk  til  alavgvlaust  at  offra    hverivm    epter   þui    sem    guð 

kendi  honvm   banu  skipaði    oc  hina    skihikvztv    menn 

hvervetna  at  taka hann  valldi  oc    hinar  visvztv   personur 

af  prestvm  sinvm  at  predika  kross  með  sinv  brefi    oc  at  eggia 
folk  a  nýgreindar  miskvnnargiafer.  almattigs  guðs  drottins  vars. 


54.  [um  1275]. 

Rekaskrá  Strandarkirkju  í  Selvogi. 

AMagn.  Dipl.  afskr.  Nr.  2172,  afskript  staðfest  af  Árna  Magn- 
ússyni,  Gísla  Bjarnasyni  og  þorgilsi  Sigiirðssyni  14.  Septeniber  í 
Skálholti  1712,  og  er  hún  gerð  "Cpter  kalfskinas  skra,  ecke  riett 
gammalle'i  og  hafði  sú  skrá  verið  í  vörzlum  Hálfdanar  Jónssonar  á 
Reykjum  (d.  1707),  er  átti  hálfa  Strönd.  Vigfús  syslumaður  Hannes- 
son  bar  hana  fram  á  Nesþingi  í  Selvogi  12.  Maí  1703  og  bar 
undir  Selvogsmenn,  og  kváðu  þeir  henni  altaf  fylgt  hafa  verið  og 
staðfestu  það  með  "almenneligu"  lófataki;  fyrir  Arna  bar  Hálfdán 
hana,  þegar  hann  var  á  jarðarbókarferðunum;  AMagn.  Dipl.  afskr. 
Nr.  2174,  óstaðfest    afskript    "ex  recenti    pagina  membrancea  per- 


124  REKASKRÁ  STRANARKIRKJU.  1275. 

tinente.  ad  Templum  Strandense*  (AM.).  þessi  skinnskrá  mun  vera 
ein  og  hin  sama  og  áðr  er  nefnd,  og  liefir  hún,  eptir  stafsetning 
að  dæma,  verið  frá  c.  1570.  AMagn.  261.  4to  bls.  102-103skr. 
1624  "þetta  Copij  er  komed  fra  Hakone  Biornssyne.  enn  Jndride 
Jonsson  sende  þad  Arna  Oddssyne  1624«  (Oddr  bp);  AM.  59.  tívo 
bls.  183 — 184,  kver  Odds  biskups,  skr.  1593,  og  stendr  þettavið: 
fStephane  Gunnarssyne  i  eigen  haund  [15J93' ;  afskr.  af  þessum  texta  er 
AM.  Dpl.  afskr.  Nr.  2175;  Biskupsskjalasafn  Nr.  2.  4to  {Vilchins- 
bók)  skr.  c.  1618  (afskr.  Jóns  Signrðssonar).  þorbjörn  Högnason 
segir  í  vitnisburði  sínum  1367,  að  hann  hafi  heyrt  Strandarmál- 
daga  fyrir  meir  en  60  árum  (eptir  því  um  1300). 

Strendur  maaldage  ^). 

J>esse  eru  huala  maal  i  seluoge. 

Strendur  eiga  halfann  hualriett  til  mots  vid  hiallamenn. 
huar  sem  rekur: 

Sex  vætter  aa  huertt  land  fyrer  garde  enn  fiorar  ^)  utan 
gardz  og  skal  reida  med  slijku  sem  rekur: 

fyrer  vtann  vog  eiga  strendur  þria  hlute  motz  vid  her- 
dijsarvijk.  j.  hual: 

Enn  j  herdijsar  vijkur  íiðrum  eiga  strendur  tuo  hlute  huals 
huar  sem  rekur: 

fra  mijgande  Grof  [og  til  bergs  ^)  enda  *)  eiga  strendur 
allan  reka  ad  helminge  vid  stadenn  j  krijsevijk: 

Sa  er  maaldage  ea  herdijsarvijkur  fiorum  ad  stadur  j  skal- 
hoUte  a  halfann  vidreka.  allanu  annann  enn  [auxar  talgu  vid^) 
j  millum  selstada  ^)  oc  hellis  firer  austann  riett  til  marks  vid^) 
strandar  land. 

Stadur  j  skalholite  oc  herdijsarvijk  eigu  iiij  vætter  huals 
og  skal  vega  enu  fiordu  med  Brioske  og  Beine:  enn  þridiung  i 
ðUum  ef  meire  kiemur.  enn  strandarmenn  tuo  hlute. 

Skalholit  oc  krijsevijk  ^)  aa  halfann  allann  reka  under 
fuglberge  vid  strandar  ^)  land. 

^°)  millum  wogs  oc  hellis  aa  strendur  land  iiij  vætter  enn 
ef  meire  er  þa  aa  skalholltt  oc  krijsevijk  flordung  j  ðllum  hual. 


0  þannig  Vilch.,  2172,  2174;  Ctskrift  af  gómlum  Strendnr  raaldaga 
261;  sl.  2175,  59;  ')  vætter  b.  v.  Vich  ,  261;  ')  Gards  59;  *)  [sl.  Vilch.; 
»)  [exartagla  vijd,  59,  2175(!);  «)  Selstadna  261:  ^)til  (!)  59,  2175;  ') 
krijsuvijk  261,  Vilch.,  59,  2175;  ^)  strendur  Vilch;  »")  hér  ekkert  aðgrein- 
ingarmerki  i  2172,  59,  2175;  púnktr  í  2174;  punktur  og  upphafsstafr. 
261,  sem  bætir  hér  inn  J. 


1275.  BRÉF  ÍSLANDINGA  TIL  KONUNGS.  —  BISKUPSÁRMENN.    125 

Enn  firer  austann  wog  til  vindass  æ,  stadur  j  Skaalhollte 
oc  krijsevijk  halfan  tolftung  i  hual  ef  naeire  er  enn  iiij  vætter. 
enn  ecke  ellegar. 


57.  [1275.  i  Skálholti]. 

Bréf  Árna  biskups  |>orlákssonar  og  höfðingja  fyrir  sunnan 
land  til  Magnúsar  konungs  lagabætis  um  að  Kristinréttr  hinn 
nýi  hafi  verið  lögtekinn  á  alþingi. 

AMagn.  Nr.  174A.  4to  skb.  c.  1500  (kver  Björus  á  Skarðsá 
01?  Haldórs  þorbergssonar).  Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II, 
10  í  nótu,     Sbr.  Árna  biskups  sögu  kap.  17  (Bps.  I,  701). 

Virdvligum  herra  sinvm  magnvsi  konvngi  hinvm  korvnada 
senda  arne  biskvp  j  skalahollti  og  hrafn  bondeþoivardur  bonde 
asgrimur  bonde  stvrlla  lavgmadvr  sigvatvr  bonde  ellindr  bonde 
og  avll  hirdin  sv  sem  j  skalahollzt  biskvps  dæmi  er  Q[ediu] 
G[uds]  og  sina  skylldvga  þionvztv. 

vier  vilivm  ydr  kvnnigt  giora  at  kristins  doms  balk  þann 
sem  [samidr  *)  var  til  jslandz  med  radi  virduligx  herra  jons 
erkibiskvps.  havfvm  vier  med  samþyckt  alþydu  j  skalaholldz 
biskupsdæmi  laugtekid  a  almennelegu  þingi  j  laugriettu.  og  sa 
skal  standa  þar  til  er  þier  og  herra  erkibiskup  j  nidarose  hafid 
honum  audru  viis  skipad.  ef  ydr ') 


58.  [1275]. 

Skrá  um  sakir  þær,  er  ármaðr  biskups  á  að  sækja. 

AMagn.  48.  8vo  bls.  59  skb.  c.  1360,  og  er  hér  prentað; 
AMagn.  456.  12mo  bls.  159  —  97  skb.  c.  1480  haft  til  samanb.; 
finst  auk  þess  í  AMagn.  135.  4to  bls.  212  skb.  þetta  frá  c.  1500; 
AMagn.  688B.  4to  bls.  7  skb.  c.  1480;  AMagn.  42A.  8vo  bls. 
225--  26  skb.  c.  1480.  Jón  Sigurðsson  hefir  gert  við  þessa  skrá 
svo  látandi  athugasemd:  «þetta  er  líkt  og  væri  ágrip  tíl  minnis. 
Sektirnar  virðist  sem  komi  mest  heim  við  Kristinrétt  Arna.      Kynni 


^)  [þannig  les  Finnur  biskup,  og  er  það  vist  rétt;  sam  ydr,  hdr.;  ') 
hdr.  þrýtr  hér. 


126  BISKUPS  ÁRMENN.  1275. 


vera  að  biskupar  hefði  látið  ármenri    sína  fá  slíkt  memoriale  til    að 
hafa  við  hönd  sév". 


Saktal  1). 
pessar  sakir  [skal  armadr  biskups  ^)  sækia. 

1.  vm  reidskiotafall  [vid  biskup  ^)  þa  er  liann  ferrisyslv! 
sa  sekiz  *)  .vi,  avrvm  sem  ^)  fellir  skiot. 

2.  vm  vapna  bvrd  i  kirkio  ^).  eda  sva  nær  kirkio  at  vid 
Iðg  vardar.  [iij.  avrvm.  ^). 

3.  vm  matgiafar  halld  vid  fatæka  menn  .iij.  avra  fyri 
hvert    ^)'  hion. 

4.  vm  tivndar  halld  [fyri  biskvpi  .iij.  merkr  ^). 

5.  [vm  helgi  brot  ^°).  [eda  afgiptir  heilagra  daga  veida 
.vi.  avrar  ok  giðf  fyri  skiprvdning  a  helgvm  dðgvm  alin  ok 
.iij.  avrar  *'). 

6.  vm  þat  ef  eidar  ero  vnnir  a  osoknar  ^^)  dðgvm  *^)  .iij. 
avrar  ef  eigi  ero  .vi.  ^*)  avra  dagar. 

7.  [vm  afgift  savda  eda  annars  kvikfiar  ^^)  allz  þess  sem 
deyr  ok  '^)  eigi  sæfa  menn  .iij.  avrar  ^^)  ok  þo  er  monnum 
lofat  at  nyta  ^^). 

8.  vm  þat  ef*^)  madr  kemr  eigi  til  samkvamv  þa  er  ti- 
vnd  skal  skipta.  ok  eingi  ^°)  sa  er  Iðgskilvm  halldi  vpp  fyri 
hann  .iij.  avrar  -*). 

9.  vm  þat  ef  menn  vilia  eigi  eida  vinna  at  fe  sinv  [sem 
Iðgskyllda  er  til  ^^).  eda  '^^)  sverr  ^*)  nockur  minna  en  se  [.iij. 
merkr.  ^^). 


')  Capitulura  456;  ')  [ca  airraadr  biskaps  at  456;  *)  [sl.  456;  *) 
er  sekr  456;  *)  er  456)  *)  .iij.  aurnm  b.  v.  456;  ^)  [sl.  456  hér;  *)  sl. 
456;  ')  [nid  biskup  .iij.  marka  sekt  456;  '")  [vm  helgibrot  .iij.  marka 
sekt,  456,  sera  sérstök  grein;  ' ')  [vm  afgiafir  [af]  heilagra  daga  ueidum 
.vi.  aurum  ok  gefi  alin  f)'ri  skiprudning  ca  helgum  dogvm  .iij.  arnm, 
456  (sérstök  grein);  '*)  usærum  456;  ")  sex  aurum  b.  v.  456;  '*)  sex 
456;  '*)  [vm  afgiatir  sauda  ok  annara  bufiar  456;  '*)  suo  456;  ^')  aur- 
um  456;  ^*)  neyta  456;  '»)  er  456;  »")  eigi  456;  =")  aurum  456;  ")  [suo 
sem  log  skyllda  til,  456;  '*)  og  456;  =**)  sueri  456;  ")  [sekr  þrim  aur- 
um  456.  —  §  1  z=  Kristiuréttr  Árna  bps.  Thorkelins  útg.  bls.  22;  §  2 
=  Kristinrettr  Árna  bps.  Thorkelíns  útg.  bls.  38;  §  4  =  Kristinr.  A. 
bls.  94;  §  5  =  Kristinr.  Á.  bls.  170;  §  8  =  Kristinr.  Á.  bls.  86;  §  9 
=  Kristlnr.  Á.  bls.  88. 


m 


1275.  BISKUPS  ÁRMENN.  127 

10.  En  profastr  geymi  at  ðdrvm  [malvm  þeim  sem  ')  til 
biskvps  heyrir  at  lata  sækia  nema  [hin  stærstv  mal  semi 
biskvp  ^). 

11.  Okrkarlar  ero  forboðaðir  ok  taka  eigi  guds  likama 
at  paskum  ok  eigi  tekz  þeirra  oífr  til  heilags  alltaris  ok  eigi 
at  kirkio  græfir  ok  eingi  skal  heyra  skriptamal  opinbers  okr- 
karls.  En  hverr  sem  slikt  gerir  sekr  .vi.  avrvm.  a  halft  kon- 
vngr  en  halft  biskvp  ok  vpptækt  allt  þat  er  davtt  var  bygt 
halft  konvngi  en  halft  biskvpi. 

12.  Nv  a  hver  hðfvtkirkia  .xl.  skrefa.  ðllvm  megin  vt  fra 
ser.  En  hver  kapella  .xxx.  skrefa. 


B. 

ÁMagn.  210B.  4to  cliart.  frá  17.  öld  (er  í  8vo);  Nykgl.saml. 
Nr.  1847.  4to,  bók  séra  Guðbrands  í  Vatnsfirði  skr.  1669;  AMagn. 
193.  4to  chart.  bl.  32  frá  17.  öld.  þessi  texti,  sem  hér  er  kall- 
aðr  B  kemr  aö  miklu  leyti  heim  við  A,  en  þó  er  inn  í  hann  blandað 
og  úr  houum  kipt. 

Gomul  log  kirkiunnar. 

1.  Eff  ejnhver  hlutur  er  bannadur  þa  er  þad  allt  bannad 
effter  Riettum  skjlnijnge  sem  þann  hlut  leider  tii  framkuæmdar. 

2.  I>ad  skal  eckj  vndann  draga  firer  oskinseme  edur  þogn 
sem  Naudsin  og  Nitseme  er  adt  vita. 

3.  Jtem  ad  huor  bonde  so  Prestur  sem  Leýkmadur  luke 
matgiafer  firer  oU  sijn  hion  sem  þeir  hallda  a  sinn  kost  jaffn- 
uel  a  sumar  sem  a  vetur  þa  er  skildu  vatnz  fasta  stendur  jffuer. 

4.  Eingenn  Prestur  haffe  Kaleýk  edur  Messuklædi  j  þijng. 
wtan  med  ordloffe  þess  er  kirkiu  vardueýter. 

5.  Enn  vm  vopnaburd  j  kirkiu  3  Aurar  e[d]r  so  nær 
kirkiu  ad  vidur  log  vardar. 

6.  Vm  matgiaffar  halld  vid  fatæka  menn  3  Aurar  firer 
Hion. 

7.  Vm  Tijundar  halld  vid  Biskup  3  marka  seckt, 

' )  [sokum  þeim  er  456;  ')  [stæstu  niál  sem  biskupi  einvm  til  heyrir 
um  at  dæma  456  (Hér  eptir  kenir  «liverjum  málum  ei  má  appellera- 
Kristinr.  Árna,  Thork.  útg.,  en  án  línuskils).  —  §  11  —  12  vantar  í  456; 
§  3  =  Stat.  Gyrðs  1359;   §  4  =  Stat.    Gyrðs    1359;  §5=    A§2;§6 

=  A§3;  §  7  =  A§4. 


128  UM  FÖSTUR.  1275. 

8.  Vm  GiafFer  aff  helgra  daga  veýdum  6  aurar   og  gieffe 
kirkiu  firer  skip. 

9.  Wm  eid  ad  uinna  a  osærum  dogum  6  aurum  3   aura 
firer  3  daga. 

10.  Wm  þad  eff  ecke  er  halldid  uppe  logskilum  til  sam- 
komu  3  aurar  *). 

11.  Vm  þad  eff  menn  vilia    eij  eid  ujnna    ad  fie  sijnu  3 
aurar, 

12.  Jaffndýr  Eru  oU  Log^)    i  kirkiugardi  Hvort   sem  eru 
Nær  eda  fiær. 

13.  Huor  sem  ockur  ^)  giorer  seckur  6  aurum  halfft  konge 
halfft  Biskupi  og  vpptækt  þad  bigt  var. 


59.  [12T5.  i  Skálholti]. 

Skipan  Árna  biskups  |>orlákssonar  um  föstur  þær,  sem  Krist- 
inréttr  greinir  eigi  fuUkomlega. 

AMagn.  671B,  4to  bls.  17  skb.  c.  1320;  hér  lagt  til  grund- 
vallar;  AMagn.  350.  Fol.  287  skb.  skr.  1363;  AMagn.  175A.  4to 
bls.  47—48  skb.  c.  1400;  AMagn.  456.  12mo  bls.  135-37  skb. 
c.  1480;  AMagu  135.  4to  bls.  217  skb.  þetta  skr.  c.  1500; 
AMagn.  138.  4to  bls.  346  skb.  c.  1500;  Sbr.  F.  Joh.  Hist.  Eccl. 
Isl.  II,  49—50. 

Statuta  arna  byskups  *). 
Eptir  boðskap  oc  yfirsyn  uirðuligs  favþur  ^)  iohannis ") 
erkibiskups  af  niðarose  skipaðe  arne^)  byskup  t[horlak8].s[on]^). 
nyian  kristenn  rett  yfer  skalaholdz  ®)  byskups  dgme  [[oc  ^°)  með 
raði  heRa  ^^)  erki  byskups.  [let  hann  i  logrettu  þann  sama 
kristenn  rett  logleiða  með  rettu  þiugtaki  ^^).    [þa    er    liþit    uar 


§  8  =  A  §  5;  §  9  =  A  §  6;  §  10  =  A  §  8;  §  11  sbr.  A  §  9;  §  13 
sbr.  A§11.  —  ')  .3tt.,  hdr.;  ')  =  leg;  ')  =  okr;  *)þannigl35;  eingin 
fyrirsðgn  í  hinnm;  *)  þannig  671,  175,  135;  herra  456;  herra.  herra  350, 
138;  ^)  671;  jons,  hin;  ^)  herra  175;  «)  671;  sl.  hin;  «)  skalaholltz  350; 
skalaholiz  175:  skalhollz  456,  135;  '")  sl.  456;  ")  sl.  175,  456;  jons  b. 
V.  135;   ")  [[sl.  350,  138;  [sl.  456. 


1275.  UM  röSTUR.  129 

fra  hoUdgan  ^)  iiars  heRa  iesv  christi.  ^)  [þusundrat  ara  oc 
cc  oc  Ixx.  oc  fiorir  ^).  uetr  *). 

Enn  °)  til  þess  at  allir  bioðe  einn  veg  um  faustur  þer 
sem  eigi  greinir  fullkomliga  ^)  kristenn  rettr.  þa  let  hann  skrifa 
[þessa  skyring  ^). 

[at  ^)  ef  nicholasmesso.  eða.  t[horlaks].  messo  beR  a  fria- 
dag.  þa  se  lofat  at  eta  huitan  mat  einm§lt.  enn  ef  andreas 
messo.  eða .  nicholas .  messo .  thomas.  messo.  eða  thorlaks. 
messo.  beR  a  miðuikudag.  þa  skal  loua  tuim^lt  at  eta  oc  eigi 
kiot.  ^)  einmelt  skal  haua^°)  tueggia  postula  messo  philippi.  oc 
lacobi  ef  a  gagndaga  berr.  enn  tuimelt  kross  messo  nema  hana 
beri  a  miðuikudag.  n^sta  fyri  ascensionem  ^^).  [skal  þa  þurr- 
fasta,  ^2) 

eigi  skulu  prestar  geua  leyui  uirka.  daga.  þott  tiðahalld 
se  mikit  ^^)  ef  aðr  er  skiput  almennilig  ^*)  fasta.  [þann  dag^^). 
oc  eigi  fausto  natta^^)  leyfi  [nema  loghelga  daga  oc  fria.  daga. 
i  pascha  uikv  ^^). 

')  hingat  bnrd  456;  ^)  [anno  doiuini  175;  ')  skr.  með  indverskri 
tölu  í  671;  *)  [CD"-  cc*'.  1°.  iij  350,  13^<;  CO"-  cc".  Ixxx"  175;  00-  ara 
[cc]  ok.  Ix  ok.  X.  uetur  456,  og  er  þessi  klausa  sein  niðrlag  stat. 
1269,  og  sem  fyrirsögn  yfir  því,  sem  á  eptir  fer:  Capitulum.  í  AMagn. 
Nr.  351.  B'ol.  bls.  232  (Skálholtsbók  eldri  frá  c.  1360)  og  Ny  kgl.  s. 
1281.  Fol.,  bók  Sigurðar  lögmanns  Björussonar  frá  17.  öld,  stendr  þessi 
annálsgrein  um  Kristinrétt:  Anno  domini  CD*'.  cc**.  Ixx'',  v°.  var  kristins 
doms  b^aikr  hinn  nyi  logtekinn  vm  skalhoUtz  biskups  dæmi  j  logrettu  aa 
islandi.  ^)  ok  350,  138,  456;  ^)  671,  175;  sl.  hin;  ')  [þessar  skipanir 
3C0,  138,  456;  ')  sl.  350,  138,  456,  135;  »)  [Ef  nichulas  messo  berr  a 
midkudag.  eda  þorlaks  CDesso  þa  er  loíat  huitan  [mat]  ath  eta  tuimællt. 
og  eigi  slatur  a  jola  fostu  135;  Ef  andres.  CDesso.  nicholas.  CDesso. 
mariu  CDesso.  magnus.  CDesso.  thomas.  CDesso.  oc  thorlaks.  CDesso.  ber  a 
manudaga  um  jola  fostu.  þa  se  lofat  ath  eta  tuimællt.  Ber  þessa  CDesso. 
daga  a  miduikudaga  eti  tuimællt  huitan  mat.  En  ef  þa  ber  a  fostudaga. 
þa  se  lofat  at  eta  einmællt  huitan  mat  456;  hér  bætir  175  inn  í:  Ef 
andres  messo  edr  nichulas  CDesso  thomas  messo  edr  thorlaks  messo  berr 
a  annann  dag  viku  þa  er  lofuat  at  eta  slatur  tuimællt;  ^°)  eta  135;  huit- 
an  mat  b,  v,  456;  ")  acsensionemd)  671,  175;  '^)  [671  (á  spássíu);  þa 
skal  einmælt  eta  þurt  350,  138;  þa  skal  eta  einmællt  þurran  mat  456. 
")  j  kirkiu  b.  v.  456;  '*)  almennings  350,  138;  '^i  [sl.  135;  '^)  daga 
136;  ^')  [671;  nema  laugheiga  daga  og  faustudag  j  paska  uiku  135 
nema  loghelga  daga  ok  fostudaga  j  paska  viku  ok  hinn  vj  dag  j  iolum 
175;  Rumhelga  daga.  nema  i  paska  uikn  350,  138,  456. 

Dipl.  Isl.  II.  B.  9 


130  BRÉF  MAGNÚSAR  KONUNGS  TIL  ALÞÝÐU  1276. 

60.  [12T6]. 

Bréf  Magnúsar  konungs  lagabætis  til  alþýðu   mauna  á  Islandi 
út  af  ýmsum  kærum  yfir  Arna  Skálholtsbiskupi. 

Hér  tekið  eptir  skinob.  af  Arna  biskups  sögu  AM.  122B.  Fol. 
c.  1350.  Preotað  áðr  í  Árna  biskups  sögu  kap.  17  (Bps.  I,  701 
— 702).     Bréfið  er  ekki  in  fonna,  heldr  er  þetta  efniságrip  þess. 

. . .  heldr  skrifaði  hann  at  moti  þessvm  flvtningi  með  sira 
aðalbrandi  syni  helga  lambkarssonar  oc  bað  alþyðv  firi  sia  við 
hvat  menn  mgtti  bva  fýr  en  samþýckia  nockorum  ^ðrvm  Iggvm. 
hvart  sem  þat  veri  vm  kristinrett  eðr  onnor  l^g  en  þeim  er 
hann  skipaði  þar  til  er  hann  semdi  við  erkibyskup  oc  aðra 
lærða  menu  hvat  standa  m§tti.  Sagði  hann  oc  þa  litla  vin- 
attv  mundv  u;oti  taka  er  oðroviss  gerðe.  lezt  hyggia  þetta  vera 
sitt  starf  oc  erkibyskups  en  oigi  annaRa  manna  at  skapa 
kristinrett  j  landi  hans  eðr  onnvr  l^g.  þat  let  hann  oc  fylgia 
at  hann  hvgði  at  þeim  mvndi  gott  hafa  til  gengit  er  gert 
hofðv.  En  at  moti  flvtningi  þeirra  sem  firi  honum  s^nnvðv  at 
biskupar  pyndi  vm  rett  fram  oc  moti  [fornum  vanda  ritaði 
hann  sva:  at]  hanu  firirbauð  neinvm  leikmonnum  [at  ganga 
under  neina  pynding  oc  ei]  til  einuar  vaðmals  alnar  vtan  sua 
sem  at  [fornu  verit  hefer]  oc  bavð  þeim  til  sin  at  halida  fyr 
eri  iata.  En  vm  vilianligar  olmosor  til  iorsalaferðar  oc  hver- 
vetna  hvar  sem  predikat  verðr  epter  pafans  boði.  qvaz  hann  þui 
siðr  banna  vilia  at  hann  sagði  þann  bvern  ser  betra  þickia  er 
kross  tgki  oc  legði  sua  sina  mvni  til  iorsala  ferðar  þott  menn 
gerði  þat  eigi  firi  skýlldv  saker  eðr  alaga.  sua  greindi  haun 
vm  aðrar  olmosor  at  honum  likaði  vel  at  hverr  gerði  sialf- 
krafi  slikt  firi  salv  sinni  sem  guðlig  milldi  kendi  honum.  hann 
kallaði  oc  rað  at  [ny]ta  þann  pvnkt  seœ  þa  stoð  yfer  oc  ganga 
vnder  þa  eina  nýivng  sem  hann  gerði  rað  firi. 


61.  [1216-131!] 

Skriptaboð    Jörundar    biskups    J>orsteinssonar   [Laurentíusar 
biskups  Kálfssonar  og  Egils  biskups  Eyjólfssonar]. 

FÍDDur  biskup  heimfærir  þessi  skriptaboð  til   1330  í  kirkjusögu 
sÍDDÍ,  og  er  það  rétt  að  því  leyti,  sem  þau  stafa  frá  Laureutio  biskupi 


1276.  SKRIPTABOÐ  HÓLABISKUPA.  131 

og  Agli  biskupi,  er  seinast  hafa  átt  við  þau ;  hann  virðist  og  eigna 
Laurentio  mestan  þátt  í  þeim,  þar  haun  tilfærir  þau  í  kaflanum  um 
hann,  og  má  vel  vera  að  það  sé  með  réttu.  En  þó  þykir  mér  lík- 
legast,  að  þau  sé  að  mestu  eptir  Jörund  biskup,  því  að  bæði  er 
aðalstofninn  í  þeim  svo  svipaðr  Skriptaboðum  Arna  biskups  þorláks- 
sonar  frá  1269,  að  ætla  má  að  upptök  beggja  sé  frá  líkum  tíma. 
og  svo  finnast  Skriptaboð  Jörundar  hvergi  svo  í  handritum,  að  ekki 
sé  SkriptaboÖ  Árna  næst  á  undan  þeim.  Auk  þess  kemr  það  fyrir, 
að  biskuparnir  hafa  hver  eptir  annan  samþykt  óbreytt  boð  hinna 
fyrri  biskupa  og  þá  stundum  aukið  við  viðbót  undir  sínu  nafni  og 
stundum  als  eingu  aukið  við,  |)essi  boð  bera  það  ekki  með  sér  að 
þau  þurfi  að  vera  samsett  af  smáviðbótargreinum,  heldr  eru  þau  svo 
heilleg,  að  þau  gætu  verið  eptir  einn  mann,  og  ætla  eg  því  að 
Laurentius  og  EgiII  hafi  lítið  átt  við  þau  annað  en  samþykkja  þau 
og  skipa  að  halda  þau,  því  að  þau  tvítaka  og  herða  hvergi  það,  sem 
áðr  er  skipað  í  þeim;  einungis  mætti  ætla  að  §  6  ætti  að  standa  á 
undan  §  4,  því  að  þar  ætti  hann  öllu  betr  heima  að  efninu  til. 
Að  hér  er  miðað  við  Kristinrétt  hinu  nýja  (Árna  biskups)  frá  1275 
sannar  ekki  annað  en  að  þau  sé  yngri  en  það  ár;  hefði  hér  eiuungis 
verið  nefndr  blátt  áfram  Kristinréttr,  er  auðvitað  að  þá  hefði  verið 
átt  við  hinn  forna,  sem  gilti  1  Hólabiskupsdæmi  fram  yfir  miðja  14. 
öld  (19.  Okt.  1354),  svo  að  það  varð  að  taka  það  sérstaklega  fram 
ef  miðað  var  við  þann  nýja.  þessi  orð  geta  því  eins  vel  stafað  frá 
Jörundi  eins  og  Laurentio  og  Agli,  þó  gætu  þau  verið  komin  inn 
enn  seinna.  En  hvernig  sem  því  er  varið  með  hlutdeild  Laurentí- 
usar  og  Egils  í  Skriptaboðunum,  þá  hygg  eg  að  upptök  þeirra  liggi 
nálægt  þeim  tíraa,  sem  hér  er  sett. 


A.    Skriptaboðin. 

AMagn.  175A.  4to  bls.  55—56  skb.  c.  1400;  AMagn.  688B. 
4to  bls.  6  skinnb.  c.  1480  (brot);  AMagn.  350.  Fol.  bl.  151a— b, 
þetta  skr.  c.  1500  af  manni,  sem  hefir  kunnað  lítið  í  latínu;  Nykgl. 
saml.  1938.  4to  afskr.  af  AM.  175A.  4to.  Prentuð  í  F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl.  II,  188-92  eptir  AM.  175A.  Greinatalau  er  sett  af 
útgefanda. 

J  guds  nafni  amen. 

voru  þuilik  ^)  bodord  skiputh  af  herra  jðrundi.  laurencio 
ok  agli  2)  holabiskupum  ok  bodith  profostum  ath  þeir  skýlldi 
suo  bioda  skriptamonnum  ath  hallda  þeim  sem^;  brotiiger  verda. 

1.  Jn  quarto  gradu  consanguinitatis  uel  afíinitatis  seu 
in  consimilibus. 


þesse  688.  ')  eigli  68b;  ^)  sl.  688. 

9* 


182  SKRIPTABOÐ  HÓLABISKUPA.  1276. 

vatnfasta  xx  nætur  uid[uatn  oc  braud  ^)  edr  annath  jardar 
alldin.  eda  merkr  stýcki  skreidar  ef^)  alldin  er  eigi  til.  ok 
sýngi  [pater  noster  psaltara  ^)  med  huerri  uðtnunar  nott.  ok 
falli  a  kne  vid  hueria  pater  noster.  standa  utan  kirkiu  um 
lanngafaustu  ok  jolafaustu  ok  j  gagnfaustum.  En  hafa  kirkiu 
helga  daga.  hallda  gagnfaustum  hinum  minnum  hith  fýsta  ar  a 
þann  hatt  ath  hafa  einmælt  huitann  mat  a  manadaga  og  mid- 
uikudaga.  ok  sýngia  pater  noster  vij  sinnum  med  knebedia 
falle  ok  ix  sinnum  aue  maria.  a  audru  are  minnazt  enn  gagn- 
fastna  ath  hafa  einmælt  a  miduikudaga.  ok  sýngia  þa  enn  fím 
sinnum  pater  noster  med  knefalle.  a  þridia  are  minnazt  enn 
gagnfastna  j  bænahallde  ok  sýngia  v.  pater  noster  med  aue 
maria  fiesekt  tolf  aurar. 

2.  Jtem  in  tertio  et  quarto  gradu  consanguinitatis  uel 
affinitatis  uel  in  consimilibus  skal  bioda  [xxx  natta  ath  uatna*) 
med  suo  mýklu  bænahalldi  ok  knebediafauUum^)  sem  fýr  seger 
fiogurra  ara  skrift.  fesekt  epter  þui  sem  [kristinn  rettur  hinn 
Dýij  seger  «). 

3.  Jtem  pro  simplici  adulterio  uel  in  tercio  gradu  con- 
sangainitatis  uel  affinitatis  uel  consirailibus. 

skal  bioda  karinu,  eru  þat  fiorertiger  natta  .  ok  lesa  pater 
noster  psaltara  med  knefalle  suo  mart  ^).  seau  ara  skript. 
balldi  gagnfaustum  hinum  meirum  um  þriu  ár.  c5.  þann  hatt. 
at  hafua  einmælt  huitann  mat  a  manadaga  en  þurrann  mat  a 
miduikudaga.  vatnfasta  [a  faustudaga  ^).  En  minnazt  gagnfastna 
vm  iiij  ár  a  þann  hatt.  ath  hafa  einmælt  a  manudaga  ok  mid- 
uikudaga  ok  þurrann  mat  a  faustudaga  j  auUum  gagnfaustum. 
ok  skal  þath  halldazt  vm  þriu  ár.  [eu  fasti  ^)  miduikudaga  a 
hinu  seunda  curi  sýngi  pater  nost<ír  psaltara  med  huerre  uiku 
á  þeim  fiorum  arum.  Jtem  skal  bioda  at  standa  utan  kirkiu 
ca  fýsta  are  alla  tiraa  firi  utan  summa  ^°).  vm  jol  fram  ýfer 
hinn  atta  dag  fra  skirdegi  fram  yfuer  pascha  uiku.  suo. 
huita  daga.  Jtem  annaih  cfir  hafui  kirkiu  ðil  dupplicia  festa. 
hith  þridia  cur  hafui  kirkiu  alla  sunnu   daga  utan    vm   langa- 

')  [braud  ok  oatn  688;  *)  braud  edur  b.  v.  688;  ^)  [salltara  af 
pater  noster  688;  *)  [at  vathna  .xxx.  natta  688;  ^)  [.xx.  nat[t]a  at 
uatna  med  svo  raiclv  bæna  halldi  ok  knebediafaullura  350;  ^)  kristinriet 
vt  visar  350;  hér  endar  brotið  í  688;  ')  marga  350;  ^)  [friadag  350;  ') 
[þnrfasta  3E0;   '")  ferstum  b.  v.  350. 


1276.  SKRIPTABOÐ  HÓLABISKUPA.  133 

faustu  jolafaustu  ok  gagnfaustur.  en  fiogur  car  upp  þadan  hafui 
kirkiu  alla  tima.  uema  standi  utan  kirkiu  helga  aa  medal  vm 
langafaustu  ok  jolafaustu.  eru  sliker  hluter  sub  arbitrio  iudicia. 
ath  skipa  ^)  um  kirkiu  gongur  ok  gera  slikt  eptir  atuikum. 
þuiath  ef  skriptamadr  er  boklærdr  ok  stýdr  hann  prestj  tidum 
edr  messu.  þa  er  tilheýrilikt  ath  hafui  kirkiu  helga  daga  ok  j 
huern  tima  sem  hann  sýngr  med  prestum, 

4.    [[)ier  seger  af  andligri  frændsemi  ^). 

Jtem  cognacio  spiritualis. 

í>ath  eru  sifuiar  ef  madr  heldr  barni  mannz  til  skirnar. 
edr.  undir  biskups  haund.  ok  er  þath  a  þria  uega.  uidr  barnith 
faudr  ok  modr  barnsins  ok  uidur  þann  [sem]  skirer  epter 
þui  sem  kristinn  rettr  hinn  nýi  seger.  fyrer  þessar  sifuiar  a  ath 
skripta  sem  firi  einfalldann  hordom.  karinu  utan  •*)  veniulikt 
er  uægia  eptir  atuikum  vm  .x.  nætur. 
5.  capitulum  *). 

Jtem  ef  prestur  fallerazt    med   skriptadottur    sinne.    Jtem 
þýngra  ef  prestr  fallerazt  ^)  med  þeirri  konu    sem    hann    hefer 
skirt  barn  hennar.      Jtem  þýngtz  ef  prestr  [kemur  ibland  med 
þa^)  konu  sem  hann  hefir  skirt  ok  ligia  þar  til  tuer  karinur. 
6.  capitulum  jtem  ^). 

Jtem  ef  madr  uerdr  opinber  ^)  in  [dupplici  adulterio  ^)  uel 
consauguinitate.  in  tercio  gradu  duppliciter.  þath  er  ath  skilia 
ef  þau  eru  sýstkina  bðrn  ath  frændsemi.  þar  fýrer  skal  bioda 
karinur  tuær  med  pater  noster  suo  morgum  ok  knebediafðllum. 
fiortan  ara  skript.  haldi  gagnfaustum  hinum  meiium  um  sex 
(nr.  hafa  kirkiu  vm  jol  ok  paska  ok  huitasunnu  ok  [onnur 
stærstu  haulld  ^)  vm  fýstu  tuo  car.  en  onnur  ár  postola 
messur.  þa  sidan  sunnudaga  utan  faustu  tima.  enn  tuo  ár. 
Ok  ^°)  þau  sidan  skipizt  secundum  arbitrium  iudicis.  þionostu 
bann  um  þriu  ár  hinu  fýstu  samfast.  luka  sex  merkr  j  sakeyre., 
7.  capitulum  *^). 

Jtem  pro   homicida   voluntario    skripta    iij    karinur.    hina 

0  skipta  350;  ^)  [raeð  rauðu  í  175;  vanar  í  350;  =*)  sl.  350;  *)  með 
rauðu  í  175;  vantar  í  350;  *)  legzt  350;  *)  legzt  raed  þeirri  350;  ^)  brot- 
ligur  opinber  350,  og  svo  hefir  upphafl.  verið  skr.  í  175,  en  fyrra  orðið 
aptr  dregið  út;  ^)  [gradu  duppliciter  350;  *)  [ok  inar  stæstu  hátidir  350; 
'°)  sl.  350;   ")  rautt  í  175;  v.  350. 


134  SKRIPTABOÐ   HÓLABISKUPA.  1276. 

fýstu  vatnfasta  sunnudaga  j  medal  uidr  uatn  ok  braud.  eda 
merkr  stýcki  af  skreid.  hallda  adra  karinu  ath  uatnfasta  [mid- 
uikudaga  ok  faustudaga  ^)  ok  taka  suo  saman  nætr.  pater 
noster  psaltara  ok  knebediafaull  skulu  fylgia  huerre  nott.  hina 
þridiu  karinu  skal  telia  saman  nætr.  þionostu  bann  um  þriu 
ár  luka  ix  merkr  j  [sakeýre  -). 

8.  Jtem  pro  homicida  casuali  setizt  skript  sem  pro  adul- 
terio  simplici.  karinu  ok  þriggia  marka  sekt. 

9.  Jtem  si  monachi  uel  canonici  regularis  fmanifesti 
fiunt  2)  jn  crimine  notorio  incontinencie.  skal  þeim  skripta  suo 
sem  pro  homicidia  uoluntaria.  ok  slika  skript  skal  setia  þeim 
konum  sem  þeir  uerda  brotliger  med. 

10.  Af  spilling  [helgra  hluta*). 

Jtem  si  rapitur  sacrum  de  non  sacro.  uel  non  sacrum 
de  sacro  loco  skal  setja  skripter  suo  sem  pro  simplici  adulterio. 
jtem  si  rapitur  sacrum  de  sacro  loco.  skripti  suo  sem  pro  dup- 
plici  adulterio.  jtem  pro  uiolatoribus  ecclesiarum  uel  cimiterior- 
um  in  sanguinis  uel  seminis  effusione.  skal  skripta  sem  pro 
dupplici  adulterio  ok  luka  fimtan  merkur  heilagre  kirkiu  ok 
biskupinum  þeim  sem  hreinsar  [kirkiu  edr  kirkiugard  ^). 


B.  Formálar. 


þessir  formálar  eru  einungis  í  AMagn,  350.  Fol.  skrifaðir  á 
bl.  Iðlb,  nema  sá  seinasti  (X.j  er  á  síðasta  blaði  bókarinnar  (bl. 
157b),  og  er  hann  með  annari  hendi,  en  hinir  níu  fyrstu  eru  með 
sömu  hendi  og  Skriptaboðin  og  standa  næstir  eptir  þau  í  skinnbók- 
inni.  Alt  er  þetta  skrifað  nálægt  1500,  en  af  manni,  sem  hefir 
kunnað  illa  latínu,  svo  að  málið  á  formálunum  er  svo  hatramlega 
brjálað  og  óhöndulega  bundin  skriptin,  að  erfitt  hefir  verið  að  ráða 
í  hvað  rétt  mundi  vera. 

I.  Formáli  fyrir  að  afleysa  klerk,  sem  framið  hefir  frillulifnað 
(sbr.  Skriptab.  §  9). 

incontinencie  crimen  ^)  quod  leuitate  ')  suadente  com- 
mis[s]eras  humiliter  et  deuote  confessus   es  medicamento  peni- 


*)  [miduikndag  og  friadag  350;  ')  fiesektir  350;  *)  [manifeste  sicnt(!) 
350;  *)  rantt  í  175;  ')  [kirkivna  oc  kirkingardin  350;  ')  carm  hdr.;  ') 
leuitre  hdr. 


1276.  SKRIPTABOÐ  HÓLABISKUPA.  135 

tencie  corpus  domandum  spontanee  submittendo  oportet  ^)  et 
deo  rieconciliatum  ^)  sancte  matris  ecclesie  sacramentis  ad- 
mittere  ^)  idcirco  ego  licet  *)  peccator  et  indignus  auctor[itat]e 
domini  nostri  ihesv  christi  et  beatorum  apostolorum  pauli  et 
petri  et  speciali  ^).  uice  mihi  concessa  tecum  dispenso  ut  in 
tali  die  í^  missarum  solempnia  celebres  et  omne  sacerdotale 
officium  in  acceptis  gradibus  libere  possis  adimplere  etrestituo^) 
te  sacramentis  ecclesie  gradum  pristinum. 

in  nomine  p[atris]  et  [filii  et  spiritus  sancti.  amen.] 

II,  Formáli  fyrir  að  afleysa  kvenmann,  sem  framið  hefir  friUu- 
lifnað  með  klerki  (sbr.  Skriptab.  §  6  og  9). 

A  uinculis  peccatorum. 

Et  ego  absoluo  te  auctoritate  dei  patris  omnipotentis  et 
beatoTum  apostolorum  petri  et  pauli  et  uirginis  ^).  et  sancte 
matris  ^)  ecclesie  et  officii  in  hac  parte  mihi  commis[s]i  ab- 
soluo  te  ab  ista  excommunicacione  qua[m]  incurristi  uel  forni- 
catione  simplici^)  uel  duplici  uel  fornicatione  cum  presbytero 
ab  hiis  peccatis  tuis  [mihi  per  te  ^°)  confessis. 

III,  Formáli  fyrir  að  afleysa  mann,  sem  hefir  framið  manndráp 
eða  jarðvarpað  manni  (sbr.  Skriptab.  §  7  og  8). 

A  uinculis  peccatorum  et  precipue  ^^)  tamen  de  isto  cri- 
mine  ^^)  quod.  hominem  percussisti  uel  in  ter[r]am  proiecisti 
aut  cum  aliquo  casu  uiolentam  manum  ei  imposuisti  in  dic[t]a 
die  uel  in  tali[bus]  festis  sanctorum  absoluat  te  deus. 

IV,  Formáli  fyrir  að  afleysa  glæpamann  (fyrir  saurh'fi,  hórdóm, 
frændsemisspell,  manndráp,  stuld  og  kirkjurán). 

A  vinculis  peccatorum  excommunicacione  uel  a  crimine 
jsto  incestus  adulteri[i]  afinitatis  homicidij  furti  uel  sacrilegii 
quod  confessus  es  absoluat  te  deus  et  ego  absoluo  te  quantum 
ad  me  pertinet  absolucio  auctoritate  qua  fungor: 

jn  nomine  [patris]  et  filii  et  spiritus  sancti.  amen. 


*)  oportit  hdr.;  ^)  svo  hdr.;  ^)  admittit  hdr.;  *)  licit  hdr.;  ')  sperali 
hdr.;  ')  restitituo  hdr;  ')  u''  hdr.;  *)  martiris  hdr.;  *)  simplicii  hdr.;  '" 
[m**  pte,  hdr.  =  raea  parte?  ")  precipui  hdr.;   '^)  crimini  hdr. 


136  SKKIPTABOÐ  HÓLABISKUPA.  1276. 

V,  Formáli  fyrir  að  afleysa  mann  fyrir  sifjaspell  (sbr.  Skripta- 
boðin  §  1,  2,  3,  4,  5,  6). 

A  vincvlis  peccatorum  tuorum  precipue  ^)  tamen  a  con- 
taminacione  in  qua  merito  ^)  convi[c]tus  fuisti  [absoluat  te  deus] 
et  ego  absoluo  te  ab  hac  contaminacione  cognacionis  auctori- 
tate  beatorum  apostolorum  petri  et  pauli  episcopali  uice  ^)  in 
hac  *)  parte  mihi  concessa  qua  ^)  fungor. 

jn  nomine  patris  et  filii  [et  spiritus  sancti.  amen.] 

[J]n  illis  [diebus]  Loquente  domino  ihesu  ad  turbas  ex- 
tol[I]ens  uocem  quedam  mulier  de  turba  dixit  illi  beatvs  venter 
qui  te  portauit  et  vbera  que  suxisti  at  ille  dixit  Quin  imo  ^) 
Beati  qui  avdiunt  verbum  dei  et  cvstodiunt  illut. 

psalmus  '^)  ODiserere  mei  deus.  pater  noster.  Saluum  fac 
seruum  tuum.  COitte  ei  domine.  Esto  iUe  domini  tui.  Nihil  ^) 
proficiat  [injimicus  in  eo.  domine  ^)  exaudi.  Deus  qui  proprium 
est  m[eum].  Jndulgenciam  rem.  a  uinculis  ^°). 

VI,  Formáli  fyrir  að  afleysa  maon  fyrir  hórdóm  (sbr.  Skripta- 
boðin  §  3). 

A  uinculis  ^^)  peccati  specialiter  [a  manifesto  ^')  crimine 
fornicacionis  quod  incur[r]isti.  absoluat  te  Deus  noster  jesvs 
christus  [qui  passus  ^^)  est  in  [hac  parte  et  ego  ^*)  absoluo  [te] 
auctoritate  sancte  matris  ecclesie  et  beati  apostoli  petri  [etj 
pauli  et  uice  ^^)  qua  ego  fungor  et  restituo  '^)  te  commonioni 
fídelium. 

JD  nomine  patris  [et  fílii  et  spiritus  sancti.  amen.] 

VII,  Formáli  fyrir  að  afleysa  klerk  fyrir  frillulífsbrot  (sbr. 
Skriptaboð  §  5,  9). 

A  uinculis  peccatorum  tuorum  et  specialiter  a  crimine 
notorio  ^^)  incontinencie  quod  manifestus  commisisse  ^^)  cvm 
muliere  soluta  frangendo  uotum  religionis  quod  omnipotenti 
deo  promisisti  sub    regulari  ^^)    profe3[s]ione    ordinis    et    beati 

')  pecipai  hdr.;  ')  m°  hdr.;    ')  íce  hdr.;    *)  hic  hdr.;  *)    quia    hdr.; 

•)  inimo  hdr.;  '')  psus,  hdr.;    *)  Nikil  hdr.;  ')  domini  hdr.;    '")  duinculis 

// 
hdr.;    ")  duinculis    hdr.;    '*)  [amanisto    hdr.;    ")  [pp  hdr.;    '*)    [hoc  .p. 

esto,  hdr.;    '*)  uite  hdr.;    '*)  restitituo   hdr.;    ")  notorie   hdr.;    ")  com- 

missise  hdr.;  '*)  regulgulari  hdr. 


1276.  SKRIPTABOÐ  HÓLABISKUPA.  137 

patris  nostri  benedicti  [etcetera  ^)  in  sacerdotali  ^)  promotus 
officio  absoluat  te  deus  noster  jesus  christus  [et  ego  ^)  absoluo 
te  avctoritate  sancte  matris  ecclesie  et  vice  prelacionis  qua  ego 
indignus  fungor  restituens  *)  te  communio[ni]  fratrum  fidelium 
ingressu  sancte  ecclesie. 

j[n]  nomi[ne]  patris  et  flli[i]  et  spiritus  sancti.  amen.] 

VIII,  Formáli  fyrir  að  afleysa  mann,  sem  sýnt  hefir  af  sér 
óreglu  og  leitt  grunsemdarmenn  inn  í  klaustr  án  leyfis  og  tregðast 
við  út  að  fara  (sbr.  Skriptaboð  §  9). 

A  uinculis  peccati  tui  et  specialiter  ab  jregularitate  et 
inducendo  suspectas  personas  in  claustrvm  nostrum  et  inobe- 
diencia  egrediendo  et  uacando  sine  licencia  ^)  absoluat  te  deus 
noster  iesus  christus  [qui  passus  est  pro  (nobis)  in  cruce  ^) 
et  ego  absoluo  te  auctoritate  sancte  matris  ecclesie  et  beati ') 
apostoli  petri  et  pauli  et  uice  qua  fungor  licet  indignus  et  re- 
stituo  te  communioni  ^)  fidelium. 

j[n]  nomine  patris  [et  filii  et  spiritus  sancti.  amen.] 

IX,  Formáli  fyrir  að  leysa  mann  úr  banni,  sem  misþyrmt  hefir 
klerki  eða  klaustramanni  (sbr.  Skriptaboðin  §  7,  8,  10). 

A  vinculis  peccatorum  tuorum  confessis  et  contestatis  ^) 
et  nunc  specialiter  a  sentencia  ^*')  excommunicacionis  et  inter- 
dicti  quod  incurristi  inponendo  uiolentas  manus  usque  ad 
cruoris  ")  efusionem  in  sacerdotem  ^^)  et  monacum  conuenta- 
lem  tuum  ^^).  absoluat  [te]  jesvs  christus  qui  pius  passus  est 
pro  nobis  in  cruce  et  ego  ^*)  absoluo  te  sancta  ^^)  auctoritate 
sancte  matris  ecclesie  et  beatorum  apostolorum  petri  et  pauli 
et  uice  '^)  prelacioiiis  in  hac  parte  mihi  commissa  qua ") 
fungor  licet  indignus. 

j[nj  nomini  patris  et  filii  [et  spiritus  sancti.  amen.] 

X,  Formáli  fyrir  að  afleysa  mann  fyrir  legorð  (sbr.  S^ripta- 
boðin  §  5,  9). 

*)  [zzz  hdr.;  ')  cacerdotali  hdr.;  ^)  [ade"  hdr.;    *)  restitituens  hdr.; 
/ 
*)  licenciam,  hdr.;  *)  [q.  p.  e.  p.  íc,  hdr.;  ')  beate,  hdr.;  *)communione 

hdr.;  *)  contristis,  hdr.;  '")  scetecia,  hdr.;  •')  cruores,  hdr.;    ")  sacerdo- 

tum,  hdr.;    »")  t^.  hdr.;    ^*)  esto,   hdr.;    '')  Ss  hdr.;    '«)  uicit,  hdr.;    '') 

quam,  hdr. 


138  BRÉF  ÁRNA  BISKUPS  OG  ÞORVARÐS.  1277. 

Et  ego  absoluo  te  ab  isto  crimine  qvocvnqve  modo  fregisti 
sacrosanctvm  ^)  votvm  transgressione  in  qva  -)  manifestus  es  ^) 
in  quarta  persificacione  cvm  solvta  mvliere  et  qvocvnqve  modo 
innodatus  es  ^).  et  ab  alijs  criminibus  qve  ab  iUo  derivantur. 


62.  12TT.  [1  Skálholti]. 

Bréf  Árna  biskups  |>orlákssonar    til  f>orvarðs  I>(5rarinssonar  á 
Keldum  um  mál  Sturlu. 

Hér  er  prentað  eptir  skinnb.  í  Stockh.  12.  4to  bl.  15b  skr.  c. 
1640,  og  borið  sanian  við  Stockh.  8.  4to  bls.  938  á  pappír  skr.  c. 
1640.  Bréfið  er  áðr  prentað  í  19.  kapítula  í  Árna  biskups  sögu 
(Bps.  I,  705;  Sturl.  Khútg.  IV,  31 — 32),  sem  er  sá  eini  staðr  er 
það  finst  á,  og  er  þó  ekki  heilt. 

...  80  er  mier  flutt  ad  þú  heiter  þeim  manne  er  sturla 
heiter  fiatre  edur  fieláte  fyrer  þau  kennsl  er  einge  vitne  bera^) 
honum  nema  vandamenn  þeir  er  ecki  eigu  vm  þetta  mál  vitne  ad 
bera,  lyst  mier  þetta  ecke  þijn  giord  þar  sem  þu  átt  med  þessum 
manne  [ekki]  ad  gÍBra,  vtan  þiggia  af  honum  einzeide  ef  þier 
lijkar  þad  ad  hafa,  þviat  málid  er  ecki  so  mykit  ad  fleyre  þurfe 
ad  '^)  synia.  Gierer  þu  ei  so,  þa  firirbýd  eg  þier  ad  misþyrma 
honum  nie  hans  eign,  vnder  slijkre  pijnu  sem  eg  á  á  þig  ad 
leggia. 


63.  12TT.  [á  Keldum]- 

Bréf  |>orvarðs  I>órarinssonar  til  Magnúsar   konungs   lagabætis 

um  landstjórn. 

Bréf  þetta  eða  réttara  sagt  brot  þessi  af  bréfinu  finnast  hvergi 
nema  í  19.  kapítula  Árna  biskups  sögu,  og  er  áðr  prent.  í  Bps.  I, 
707  og  Sturl.  VI,  32—33.  Hér  er  prentað  eptir  skinnb.  í  Stockh. 
Nr.  12.  4to  bl.  16a  skr,  c.  1640  og  borið  saman  við  Stockh.  Nr. 
8.  4to  bls.  939  á  pappír  ski.  c.  1640. 

. . .  Herra  j  ordlofe  ad  tala,  Giet  eg  flestum  verda   ei  all- 


')  ff.  (ógreinil.)  hdr.;  ')  qvo  hdr.;  ^)  est,  hdr.;  ')  est,  hdr.;  ')  at,  b. 
V.  8.  4to  «)  sl.  5.  4to. 


1277.  SKIPANIR  INDRIÐA.   —   SÆTTARGERÐ.  139 

hægt  ad  stiorna  Rijkinu  nema  þeim  sem  hann  [leggur  hendur 
og  hefn  á^)  sem  hann  vill.  Er  og  suo  mikid  Rijki  hanz  a 
landinu,  ad  ydrer  menn    skulu    varla   so   vid    horfa    sem   þeir 

þykiast  mannan  til  hafa,    edur  skaplynde   þinge   voru  j 

sumar  Riedu  þeir  Rafn  og  biskup  hefdu  skamt  og  medal  lage 
skilvijst  ad  þui  ad  sumum  þotte.  L^gsfiígu  madr  var  ogreidur 
og  skaut  flestum  mSlum  vnder  biskupz  dom  og  annara  manna 
þeirra  er  syndist.  af  legriettu  monnum  nyttist  lytid. 


I 


64.  [sumarið  127TJ. 

Skipanir  Indriða  bögguls  og  Nikuláss  Oddssonar. 

Árna  biskups  saga  kap.  20  (Bps.  I,  706);  hér  prentað  eptir 
pappírshandritinu  AMagn.  385.  Fol.  462  c.  1700.  þetta  er  að 
vísu  ekki  nein  skrá  in  forwa,  heldr  grein  með  orðum  sagnaritarans, 
en  vissara  þotti  að  taka  hana  hér  eigi  að  síður. 

. . .  J>eim  Eindrida  fórst  vel  oc  kvamo  til  jslanz  oc  foru 
þeir  þingum  vm  land. 

oc  öktudu  vida  ^)  Eyri  konungs  med  meiri  frek[i]u  enn 
fyK  stod  vande  til, 

J>eir  toco  bardliga  a  þvi  er  bændr  skutu  malum  til  biskups 
oc  undan  syslomonnum.  oc  kðlludu  þa  landrada  menn.  edr 
brefa  brotsmenn  at  besta  kosti  er  þat  giðrdu. 

J)eir  bðnnudu  bændum  berliga  at  luka  matgiafer  firi  þau 
hion  er  ei  voro  ij  misseri. 

enn  vm  helgi  hðlld  þau  sem  biskup  hafdi  nidrlagt.  oc  vm 
fðstr  þær  sem  biskup  hafdi  vidlagt  edr  vm  skript.  sagdiz 
Eindridi  eci  munde  til  leGia.  kvad  þat  atkvæde  CDagnusar  kon- 
ungs  at  biskup  ætti  at  rada  hellgihðlldum. 


65.  9  August  I2T7.  i  Tunsbergi. 

Sættargerð  Magnúsar  konungs  lagabætis  og  Jóns  erkibiskups 
rauða  um  takmörk  hins  veraldlega  og  andlega  valds  ^). 

')  [helldur  og  leggnr  hðnd  á  8.  4to;  ")  r.  vísa;  ')  Sbr.  annálsgrein 
um  sættargerðina,  er  finst  í  AM.  Nr.  351.  Fol.  bls.  232,  Skálholtsbók 
eldri  frá  c.  1350,  og  Ny  kgl.  s.  1281.  Fol.,  bók  Sigurðar  lögmanns  Björns- 
sonar  frá  17.  öld:  Anno  domini  C0°«  cc°.  Ixx".  vij°.  composicio  inter  ec- 
clesiam  et  Regem  noruegie  facta  est  consecracionis  domini  iohannis 
archiepiscopi  nidrosiensis  x".  Regni  domini  magni  regis  noruegie  xiiij". 


140  SÆTTAEGERÐ  KONUNGS  OG  ERKIBISKUPS.  1277. 

A. 

A  latínu  (frumtexti). 

Frumbréfið  AMagn.  Dipl.  Norv.  Fasc.  V,  6  á  skinni;  br-t  af 
einu  innsigli  fyrir.  Askriptir  eru  í  AMagn.  333  Fol.  chart.  c  1570 
bls.  2—7;  AMagn.  117.  4to  chart.;  MSteph.  13.  4to  bls  29—48 
chart.  skr.  1715;  Ny  kgl.  1938.  4to  (eptir  117.  4to).  Ny  kgl.  s. 
Nr.  3267.  4to  með  hendi  Jóns  frá  Grunnavík.  Sbr.  Árna  biskups 
sögu  kap.  29  Bps.  I,  720  þar  sem  Arni  biskup  ber  sættagerðina 
fyrir  sig  á  alþingi  1281.  Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  I,  386 
—398;  Dipl.  Arnamagn.  II,  66-73;  Norges  gl.  Love  II,  462 
—467. 

statuta  regalia  &  prouÍDcialia  anno  1277*). 
[J]n  nomine  patris  et  filii  et  spiritus  sancti  amen. 
Vt  certitudo  precencium  det  ueram  in  perpetuum  et  eui- 
dentem  memoriam  preteritorum  nouerint  uniuersi  tam  presentes 
quam  futuri  quod  nuperinter  illustrem  principem  Magnum  dei 
gracia  regem  Noruegie  et  uenerabilem  patrem  Johannem 
eadem  gracia  archiepiscopum  nidrosiensem  materia  questionis 
esset  sub  orta  super  eo  quod  idem  archiepiscopus  asseruit  ut 
alique  cause  que  ad  forum  ecclesiasticum  canonice  pertinebant 
usque  ad  tempora  dicti  regis  ex  consuetudine  antiqua  et  ab 
ecclesia  quodam  modo  propter  discordie  periculum  et  pacis 
discidium  euitandum  per  pacientiam  tollerata  coram  secularibus 
iudicibus  t[r]actabantur.  Jn  super  quod  priuilegiis  ecclesie 
sue  quibusdam  et  specialiter  priuilegio  Magni  cuiusdam  ut 
dicebatur  regis  Norvegie  derogatum  fuerat  ut  creditur  non 
utendo  maxime  in  ea  parte  priuilegij  qua  continebatur  quod 
prefatus  Magnus  deuouit  se  et  regnum  suum  beato  Olawo  regi 
et  martyri  et  in  signum  subiectionis  precepit  coronamj  post 
decessum  suum  et  omnium  in  regnum  sibi  succedencium  offeri 
prefato  martyri  in  ecclesia  cathedrali  nec  non  et  cuidam  con- 
stitucioni  patrie  per  eundem  forte  Magnum  edite  que  innuit 
reges  Norwegie  debere  eligi  et  in  electione  archiepiscopum  et 
episcopos  inter  ceteros  electores  uoces  precipuas  optinere  que 
omnia  predicta  uenerabilis  pater  archiepiscopus  tanquam  sponse 
Christi  in  parte  sollicitudinis  procurator  fidelis  petijt  ut  in 
usum  et  in  ecclesie  sue  utilitatem   dominus   rex   predictus   in 


I 


')  Aptan  á  bréfinu  lueð  hendi  frá  raiðri  15.  öld. 


1277.  SÆTTARGERÐ  KONUNGS  OG  ERKIBISKUPS.  141 

posterum  duceret  admittenda.  Ad  respondendum  vero  articulis 
supradictis  ac  contra  peticionem  archiepiscopi  supradictus 
dominus  rex  illustris  sufficienter  asseruit  se  hahere  raciones  si 
super  hijs  coram  iusto  iudice  duceret  contendendum  et  maxime 
contra  electionem  subiectioni  ^)  et  oblacionem  corone  de  quibus 
uix  uei  nunquam  posset  probari  ecclesiam  nidrosiensem  posses- 
sionem  habuisse  quod  nouum  genus  exactionis  uideri  poterat 
illud  ab  eo  exigi  quod  non  fuerat  actenus  attemptatum  uel 
consuetum.  Considerans  itaque  prefatus  pater  archiepiscopus 
et  ^)  ex  una  parte  se  non  posse  supra  memorata  absque  scrupulo 
consciencie  uel  conniuencie  pertransire.  ex  altera  si  super  hijs 
moueret  questionem  posset  perturbacio  et  discordia  magna  inter 
regnum  et  ecclesiam  suscitari  multorum  animabus  et  corporibus 
nocitura  presertim  cum  non  solum  in  tollendis  consuetudinibus 
contra  populum  uerum  et  in  aliis  directe  contra  ipsum  regf^m 
et  tocius  regni  potenciam  agi  uideretur  pacem  et  concordiam 
volens  eligere  ad  dicti  domini  regis  Magni  dei  gracia  illustris 
clemenciam  tam  ecclesie  quam  regno  sepius  ac  manifestius 
exhibitam  et  ostensam  se  conuertit.  supplicans  ut  inter  se  de 
predictis  omnibus  taliter  ordinarent  quod  cederet  ad  honorem 
dei  omnipotentis  et  utilitatem  ecclesie  maiorem  animarum  ipso- 
rum  et  totius  sibi  commissi  populi  ad  salutem.  Prefatus  autem 
dominus  rex  illustris  ex  solite  benignitatis  affectu  quem  ad 
honesta  queque  et  maxime  circa  matrem  nidrosiensem  ecclesiam 
habuit  et  habere  dinoscitur.  volens  eam  amplioribus  libertati- 
bus  et  priuilegiis  suis  temporibus  decorari  tamquam  pacis 
amator  et  cultor  iusticie  post  multos  tractatus  hinc  inde  ha- 
bitos  super  predictis  interueniente  consilio  et  assensu  episcoporum. 
baronum  et  cononicorum  nidrosieusium  et  capitulorum  aliarum 
ecclesiarum  cathedralium  in  Norwagia  existencium  cum  dicto 
patre  archiepiscopo.  anno  domini  00".  cc°.  lxx°.  vij^  Jn  ui- 
gilia  beati  Laurencii  apud  castrum  Tunbergense  ^)  in  ecclesia 
fratrum  minorum  duxit  amicabiliter  componendum  in  hunc 
modum. 

Videlicet  quod  predictus  pater  archiepiscopus  pro  bono 
pacis  et  maiori  ecclesie  comodo  et  animarum  procuranda  salute 
renunciauit  cum  consilio  et  assensu  capituli   sui  nomine  nidro- 

')  þannig. 


142  SÆTTARGERÐ  KONUNGS  OG  ERKIBISKUPS.  1277. 

siensis  ecclesie  pro  se  et  successoribus  suis  canonice  intrantibus 
in  perpetuum  omni  iuri  si  quod  in  predicta  electione  regum 
subiectione  seu  oblacione  corone  habebat  uel  habere  poterat 
tam  in  petitorio  quam  in  possessorio  racione  dicti  priuilegii  seu 
aliarum  literarum  seu  legis  uel  quocumque  alio  modo  sibi  com- 
petere  uideretur  omnibus  aliis  iuribus  ad  ecclesiam  spectanti- 
bus  que  in  legibus  patrie  continentur  et  ecclesiarum  priuilegijs 
alijs  semper  saluis.  Dum  modo  super  sit  aliquis  qui  legittime 
possit  et  debeat  iure  hereditario  succedere.  Si  vero  nullus 
inueniatur  successor  iure  hereditario  archiepiscopus  et  episcopi 
inter  ceteros  nobiliores  et  discreciores  regni  electores  in  electione 
tantum  modo  uoces  primas  et  potissimas  optineant  protestando 
secundum  suas  consciencias  quod  scinceriter  ^)  ad  illius  electio- 
nem  laborabunt  quem  regno  et  regnum  iu  habitantibus  iudica- 
uerint  apciorem. 

Prefatus  autem  dominus  rex  renunciauit  pro  se  et  here- 
dibus  et  successoribus  suis  in  perpetuum  omni  iuri  si  quod  in 
audicione  examinacione  et  determinacione  causarum  ad  eccle- 
siam  spectancium  actenus  habuerat  inhibens  firmiter  uniuersis 
exactoribus  et  ligiferis  regijs  tam  propinquis  quam  remotis  tam 
presentibus  quam  futuris  per  totum  regnum  ne  de  ipsis  causis 
presumant  iudicare  uel  pretextu  alicu[iu]s  consuetudinis  quam 
retroactis  temporibus  reges  habuerant  uel  habere  uisi  fuerant  se  ali- 
quatenus  intromittant  sed  per  iudices  ecclesiasticos  tales  cause  de 
cetero  libere  dirimantur.  vt  sunt  hee  oranes  cause  clericorum 
quando  inter  se  litigant  uel  a  laicis  inpetuntur.  matrimoniorum. 
natalium.  iuris  patronatus.  decimarum.  votorum.  testamentorum. 
maxime  quando  agitur  de  legatis  ecclesijs  et  piis  locis  et  re- 
ligiosis.  Tuicio  peregrinorum  visitancium  limina  beati  Olaui  et 
aliarum  ecclesiarum  cathedralium  io  Norwagia  et  eorum  cause. 
item  cause  possessionum  ecciesiarum  sacrilegij.  periurij.  usura- 
rum.  simonie.  heresis.  fornicationis.  adulterij.  etincestus.  et  alie 
consimiles  que  ad  ecclesiam  spectant  mero  iure  saluo  semper 
regio  iure  in  hijs  causis  ubicumque  debetur  ex  consuetudine 
approbata  uel  legibus  regni  mulcta  pene  pecuDÍarie  per- 
soluenda. 


')  þannig. 


1277.  SÆTTARGERÐ  KONUNGS   OG  ERKIBISKUPS.  143 

Jtem  denuo  concessit  dominus  rex  et  firmiter  obseruari 
precepit  ut  semper  licitum  sit  archiepiscopo  et  episcopis  in 
€apellis  a  regibus  fundatis  uel  dotatis.  sicut  et  in  alijs  ec- 
clesijs  et  capellis  sue  provincie  instituere  ydoneas  sine  ipsorum 
■et  aliorum  laicorura  assensu  uel  presentacione  personas. 

Jtem  concessit  quod  in  electionibus  episcoporum  et  abba- 
tum  nidrosiensis  prouincie.  nulla  uis.  nuUa  potencia.  nuUa 
auctoritas  regis  uel  principis  interueniat.  sed  ille  preficiatur 
quem  ipsi  ad  quos  electio  pertinet  vacanti  ecclesie  sciencia  et 
moribus  iudicauerint  apciorem  de  nunciantes  ante  confirmacio- 
nem  electionem  factam  domino  regi  qui  pro  tempore  fuerit 
per  canonicos  eiusdem  ecclesie  vel  decens  nuncium  et  honestum 
nisi  presens  fuerit  uel  in  uia  per  quam  fuerit  ad  confirmacio- 
nem  transiturus  ^)  ut  tunc  pro  ut  moris  est  regio  aspectui 
personaliter  se  presentet. 

Jtem  concessit  quod  episcopi  abbates  seu  clerici  in  expe- 
dicione  ire  cum  rege  uel  ad  hoc  quicquam  de  suo  impendere 
minime  teneantur  nisi  forte  necessitas  tam  grauis  et  euidens 
immineat  quod  id  a  dyacesano  episcopo  et  sapiencioribus  ec- 
clesiasticis  uiris  fieri  permittatur. 

Jtem  denuo  concessit  quod  regibus  non  liceat  approbatas 
patrie  leges  et  scriptas  ac  penas  pecuniarias  siue  in  clericis 
siue  in  laicis  contra  antiquam  consuetudinem  in  ecclesiarum 
seu  clericorum  dispendium  immutare. 

Jtem  concessit  quod  liceat  archiepsicopo  et  eius  sucessori- 
bus  emere  aues  gerofalcones  griseos  et  austures  sicut  ab  ante- 
cessoribus  Buis  est  actenus  obseruatum. 

Jtem  aunuit  et  concessit  quod  in  dandis  decimis  de  terris 
et  mansionibus  suis  reges  omnino  sequantur  canonicas  sanc- 
tiones. 

Jtem  concessit  quod  .xxx.  lester  farine  mittantur  ad 
Jslandiam  ex  parte  dicti  archiepiscopi  quando  sibi  uisum  fuerit 
iUis  presertim  temporibus  quibus  id  patrie  pacietur  ubertas. 
propter  hoc  in  alijs  rebus  portandis  licencia  non  nogata. 

Jtem  concessit  domino  archiepiscopo  vectigalia  de  uua 
naui  singulis  anuis  de  Jslaudia  ad  suam  dyoeesin  ueniente. 


')  transituris,  frbr. 


144  SÆTTARGERÐ  KONUNGS  OG  ERKIBISKUPS.  1277. 

Jtem  concessit  denuo  et  mandauit  omnes  peregrinos  limina 
beati  Olaui  et  dictarum  ecclesiarum  cathedralium  in  Norvegia 
visitantes  deuocionis  causa  tam  aduenas  quam  indigenas  siue 
guerre  tempus  sit  siue  pacis  in  eundo  et  redeundo  firma  securi- 
tate  potiri.  Qui  uero  inuenti  fuerint  ipsos  indebite  molestare 
nisi  forte  aliquis  uel  aliqui  exploratores  esse  presumantur  et 
propter  hec  ipsos  ad  probacionem  capi  contingat  iuxta  quod 
culpa  requirit  per  iudicem  ecclesiasticum  pena  debita  casti- 
guntur  ^)  et  ad  parandum  ')  iudici  ecclesiastico  per  regem  et 
eius  balliuos  exactores  si  necesse  fuerit  compellantur. 

Volens  autem  insuper  predictus  dominus  rei  ecclesiam 
Nidrosiensem  ad  huc  amplioribus  beneíicijs  quam  huc  usque 
habuerat  suis  temporibus  honorare  domino  archiepiscopo  et 
suis  successoribus  pro  se  et  suis  heredibus  in  perpetuum  centum 
homines  ab  expedicionibus  regijs  et  uocacionibus  et  a  tract- 
ione  nauium  et  specialiter  de  tributo  quod  vulgariter  leidangr 
appellatur  coucessit  liberos  et  immunes.  ita  quod  quidam  ex 
hijs  centum  qui  scutilsueinar  appellantur  a  predictis  sint  im- 
munes  eo  modo  quo  homines  regis  esse  solent  et  tempore 
composicionis  facte  habebant  cum  duabus  alijs  personis  quas 
ipsi  ad  hoc  de  sua  familia  duxerint  eligendas.  ceteri  uero  cum 
secunda  persona  predicta  gaudeant  libertate. 

Jtem  cuilibet  episcoporum  videlicet  asloensi.  bergensi. 
stafangrensi.  hamarensi  secundum  modum  predictum  concessit 
homines  .xl.  nisi  forte  domino  regi  archiepiscopo  et  episcopis 
propter  grauem  rei  publice  necessitatem  uel  regni  defensionem 
uisum  fuerit  aliter  expedire  ad  tempus.  ita  quod  cessante  ne- 
cessitate  seu  defensione  predicti  homines  tam  episcoporum 
quam  archiepiscopi  eo  ipso  predicta  gaudeant  libertate. 

Cuilibet  etiam  plebano  dictorum  episcopatuum  siue  in  rure 
siue  in  ciuitatibus  morentur  concessit  quod  duabus  personis  de 
sua  familia  a  dicto  tributo  quod  vulgariter  dicitur  leidangr  sicut 
liberi  et  unus  familiarium  quem  sibi  plebanus  magis  nouerit 
necessarium  ab  expedicionibus  regijs  sit  quietus. 

Jtem  concessit  quod  si  homines  archiepiscopi  centum  pre- 
dicti  iniuriati  fuerint  sibi    ad   in    uicem  in    curia    uel  nauibus 


')  þannig,  frbr. 


1277  SÆTTARGEKÐ  KONUNGS  OG  ERKIBISKUPS.  145 

scilicet  propria  cum  duabus  alijs  uel  comitatu  dicti  archi- 
episcopi  exhistentes  tunc  iudicio  ipsius  archiepiscopi  debent  stare 
ab  60  secundum  quod  culpa  poposcerit  et  sibi  uidebitur  puniendi 
et  ad  ipsum  in  talibus  casibus  mulcta  secundum  leges  patrie 
pro  transgressoribus  debita  pertinebit  nisi  mortem  uel  memb- 
rorum  mutiUacionem  inuicem  sibi  uel  alijs  quod  absit  inferant 
in  quibus  casibus  ad  domini  regis  iudicium.  uel  eius  exactorum 
cum  mulcta  pertinebunt.  Salua  domino  archiepiscopo  in  hoc 
casu  competenti  satisfactione  ob  sue  precencie  reuerenciam  et 
honorem.  Si  uero  dicti  centum  homines  archiepiscopi  alibi 
quam  in  prenominatis  locis  deliquerint  tunc  potest  lesus  reum 
non  obstante  fori  excepcione  sub  quo  maluerit  regis  uel  prefati 
patris  iudicio  conuenire  et  mulcte  pro  talibus  extorte  medietas 
ad  regem  et  medietas  ad  archiepiscopum  pertinebit. 

Jtem  concessit  quod  sub  prohibicione  a  se  uel  suis  suc- 
5essoribus  aut  eorum  exactoribus  seu  balliuis  facta  uel  facienda 
super  empcionibus  uendicacionibus  uel  rebus  de  loco  ad  locum 
transfereudis  non  intelligantur  episcopi  uel  clerici  uel  eorum 
laici  in  eorum  negocijs  agendis  specialiter  constituti  sine  archi- 
episcopi  assensu.  dummodo  regno  uel  necessitati  rei  publice 
mora  super  requisicione  episcoporum  dispendium  siue  periculum 
euidens  non  geuerat  in  premissis. 

QJtem  concessit  quod  leceat  domino  archiepiscopo  habere 
unum  hominem  qui  cudat  denarios  prout  litera  sua  super  hoc 
confecta  testatur. 

Si  autem  super  aliquo  articulorum  in  eadem  composicione 
contentorum  contigerit  dubitacionem  aliquam  suborriri  ad  de- 
claracionem  illius  due  persone  ydonee  una  a  rege  prefato  alia 
uero  ab  archiepiscopo  uel  suis  successoribus  eligantur  que  si 
demum  super  hoc  nequiuerint  concordare  tertiam  aduocandi  ad 
id  personam  liberam  habeant  potestatem  et  ualeat  quod  ab  eis 
vel  duabus  earum  fuerit  declaratum. 

Hanc  autem  composicionem  amicabiiem  inierunt  sepe  no- 
minati  dominus  rex  illustris  et  reuerendus  pater  archiepiscopus 
presentibus  uenerabilibus  patribus.  episcopis.  Andrea  asloensi. 
Arnone  stafangrensi.  et  istis  baronibus  regni  domino  Erlingo. 
domino  Rogualdo.  domino  Andrea  plyt.  et  domino  Gautone  de 
Tolgo.  domino  Bernone  Erlingi.  domino  Thoria  Haquini.  domino 

Dipl.  Isl.  II.  lí.  10 


146  SÆTTARGERÐ  KONUNGS  OG  ERKIBISKUPS.  1277. 

Audoeni  ^)  Hugleiki.  et  domino  Vigleiko  Odoeni  et  canonicis  ™ 
nidrosiensis  eiusdem  capituli  tunc  procuratoribus  dominis  Sig- 
uato.  Erlendo.  Thorphinno.  Odoeno.  et  aliorum  capitulorum 
iuris  prudentibus  et  discretis  qui  presentem  composicionem  ut 
perpetuum  robur  optineat  firmitatis  hinc  inde  iuramento  ualla- 
uerunt  renunciantes  in  hoc  facto  omni  excepcioni  doli  mali 
fraudis  actioni  in  factum  et  specialiter  restitucioni  in  integrum 
et  omnibus  literis  inter  ipsos  uel  predecessores  suos  actenus 
quoad  renunciata  supra  dicta  habitis  et  obtentis  et  omnibus 
indulgencijs  et  priuilegijs  apostolicis  impetratis  et  impetrandis 
et  omni  alij  remedio  iuris  canonici  et  ciuilis  per  que  predicta 
composicio  et  finalis  concordia  posset  impediri  seu  modo  ali- 
quo  irritari. 

Forma  autem  iuramenti  prestiti  ex  parte  domini  regis  et 
regni  principum  talis  est. 

Ego  ponens  manum  meam  super  sacro  sancta  ewangelia 
hoc  iuro  per  deum  quod  omnia  que  dominus  meus  rex  Magnus 
sancte  ecclesie  concessit  que  in  presenti  composicione  sunt  no- 
minata  dominus  Magnus  seruabit  et  omnes  sui  successores  et 
ego  seruabo  et  omnes  in  statu  meo  successuri  in  perpetuum 
secundum  discrecionem  et  scienciam  mihi  a  deo  datam  et  ser- 
uari  faciam  et  adiutor  ero  pro  uiribus  meis  ut  presens  com- 
posicio  ad  commodum  ecclesie  obseruetur.  Presto  hoc  iura- 
mentum  in  animam  domini  mei  regis  Magni  et  oranium  sibi 
succedencium  tam  ducum  et  comitum  quam  regum  in  animam 
meam  et  omnium  in  statu  meo  succedencium.  sic  me  deus 
adiuuet  et  hec  sancta  ewangelia, 

Forma  autem  iuraraenti  prestiti  ex  parte  prelatorum  et 
procuratorum  capitulorum  talis  est. 

Ego  ponens  manum  meam  super  sacro  sancta  ewangelia 
hoc  iuro  per  deum  quod  omnia  quibus  dominus  meus  Johannes 
archiepiscopus  et  episcopi  sui  ex  parte  ecclesie  renunciauerunt 
pro  se  et  suis  successoribus  obseruabit  et  obseruabunt  et  ea  que 
in  hac  composicione  nominatira  renunciata  sunt  regie  dignitati. 
ego  pro  uiribus  meis  secundum  scienciam  et  discrecionem  mihi  a 
deo  datam  obseruabo  et  oranes  mei  successores  obseruabunt  et 


^)  þannig,  frbr. 


1277.  SÆTTAEGERÐ  KONUNGS  OG  ERKIBISUPS.  147 

adiutor  ero  ut  preseiis  composicio  obseruetur  et  in  perpetuum  duret. 
Presto  hoc  iuramentum  in  animam  domini  mei  Johannis  archi- 
episcopi  et  omnium  sibi  succedencium  in  animas  episcoporum  et 
suorura  succedencium  in  animam  meam  et  successorum  meorum. 
áic  me  deus  adiuuet  et  hec  sancta  ewangelia. 

Jn  cuius  rei  testimonium  una  cum  sigillis  domini  regis  et 
archiepiscopi  prenominati  episcopi  barones  et  capitula  sigiUa 
sua  duxerunt  presentibus  apponenda.  Datum  apud  predictum 
castrum  anno  et  die  predictis  regni  vero  domini  Magni  dei 
graaia  illustris  regis  Noruegie  .x^  iiij^.  consecracionis  uero 
venerabilis  patris  Johannis  nidrosiensis  archiepiscopi  anno  .x°. 


B. 

A  íslenzku, 

þessi  texti  er  áðr  prentaðr  í  F.  Joh.  Hist,  Eccl.  Isl.  I,  386— 
398  og  í  Norges  gl.  Love  II,  467—477.  Norðmenn  hafa  prentað 
eptir  Skarðsbók  (AM.  350.  Fol )  frá  1363,  og  Finnur  biskup  virðist 
hafa  fylgt  henni  líka  eða  þá  AM.  138.  4to  skb.  frá  c.  1500,  sem 
eiginlega  er  afskript  af  henni.  Auk  þess  hafa  Norðmenn  borið 
saman  við  hana  sex  handrit.  Hér  þótti  því  óþarfi  að  fara  frekar 
út  í  það,  en  að  prenta  einn  góðan  texta,  og  er  til  þess  valin  Skál- 
holtsbók  hin  forna  (AM.  351.  Fol.  bl.  126b— 130a)  frá  c.  1360 
(=  C  i  NgL.).  Annars  finst  þessi  texti  í  mörgum  handritum  svo 
sem:  AM.  350.  Fol.,  nýnefnt  (=  A  1  NgL.);  AM.  138.  4to.  ný- 
nefnt  (=  B  í  NgL.);  AM.  354.  Fol.  bl.  33—36  skb.  frá  c.  1400 
(Skálholtsbók  yngri  ==  D  í  NgL.);  AM.  115B.  4to  chart.,  tvær 
afskrr.  önnur  eptir  350.  Fol.  (F.  í  NgL.);  AM.  116B.  4to  chart.. 
(ónotað  í  NgL,);  AM.  117.  4to  chart.  (ónotað  í  NgL.);  AM.  53. 
Bvo  chart.  með  hendi  Eggerts  J'^nssonar  á  Ökrum  c,  1650  (ónotað 
í  NgL.);  AM.  194.  4to  cliart.  c.  1670,  ágrip  (ónotað  í  NgL.);  AM. 
277.  Fol.  chart.,  bréfabók  Brynjólfs  biskups  XVI,  18—26  (önotað 
í  NgL.);  MSteph.  Nr.  14.  4to.  chart.  skr.  1715,  tvær  afskrr.  öunur 
eptir  350.  Fol.  (ónotað  í  NgL.);  Gl.  kgl.  saml.  Nr.  1154.  Fol.  skb. 
c.  1450  (=  E  í  NgL);  GI.  kgl.  s,  3367.  4to  chart.  með  hendi 
Jóns  frá  Grunnavík  eptir  AM,  351.  Fol.;  Ny  kgl,  s.  1053,  Fol. 
chart.  (ónotað);  Ny  kgl.  s.  1608.  4to.  chart.  (ónot.);  Ny  kgl.  s. 
1938.  4to  chart.  (eptir  AM,  116  og  117.  4to);  Bartholin  V,  3  (D) 
bls,  799  (=  F  í  NgL,);  Deichmanns  safn  á  háskólabökasafni 
Kristjaníu  Nr.  11,  8vo  skb.  c.  1600  (=  G  í  NgL.);  AM.  309. 
Fol.  skb.  skr.  1325  ágrip  pr.  í  NgL.  II,  477;  Safn  Vísindafélagsins 
í  Þrándheimi  Nr.  1127.  skb.  c.  1420  ágrip  pr.  íNgL.  11,477—480. 

Um  sættargiorð  þeirra  CDagnvs  konungs  oc  jons  erkibiskups 
j  niðarose.  at  seger  huort  leikmenn  eigv  at  dæmaz  eða  klerkar. 

10* 


148  SÆTTARGERÐ  KONUNGS  OG  ERKIBISKUPS.  1277. 

J  nafni  fðður  oc  sonar  oc  heilags  anda: 

at  sannleikr  nalægra  luta  gefi  os  eilifliga  sætt  oc  fuU- 
koinit  minni  liðandi  luta.  þvi  se  ollum  monnum  werondum  oc 
til  komundum  kunnigt  at  nýliga  meðan  kæru  efni  hafði  vpp 
Runnit  milium  agætz  oc  wirðoligs  herra  CDagnus  með  Guðs 
miskunn  noregs  konungs  oc  virðoligs  fðður  herra  jons  með 
samri  nað  Erkibiskups  j  niðarosi.  yfer  þvi  sem  herra  biskup 
sagði  at  nðckur  maal  þau  sem  Iðgliga  heýrðu  til  heilagrar 
kirkiu  vmdæmis  profuuðuz  oe  dæmduz  firi  leikmanna  domi  allt 
til  daga  magnus  konungs  at  fornri  siðueniu  oc  af  kirkiunnar 
nockut  sva  þolinmæði.  at  forðaðiz  haski  sundrþýckis  oc  friðar- 
brigðis.  Sua  oc  j  þvi  at  vndandrattr  hafði  mikill  veittr  werit 
werndar  brefum  kirkiu  hans  lettliga  sva  sem  syniz  firi  vanræktar 
saker  ok  einkanliga  frelsis  brefui  CDagnus  konungs  erlingssonar 
noregs  konungs  sem  sagðiz  allra  hellz  j  þeim  luta  brefsins  er 
seger  at  þessi  sami  COagnus  het  sik  oc  Riki  sitt  hinum  heilaga 
Olafi  konungi.  oc  til  merkis  at  hann  giðrðiz  vnder  maðr  hins 
heilaga  olafs.  oc  niðar  os  kirkiu  bauð  hann  at  offra  koronu 
hinum  heilaga  olaafui  epter  frafall  sitt  oc  allra  þeirra  er  epter 
hann  koma  til  Rikis.  Sua  war  oc  afdregin  ein  skipan  landzins 
vm  þenna  CDagnus  gior  lettliga  at  sýnir  noregs  kouungs  skulu 
kiosaz  af  kosningum  erkibiskups.  [oc  biskupa  a  millum  annarra 
þeirra  er  kiosa  skolo  fa  fyrstu  raustir  oc  mestar.  hueria  alla 
fyrrsagða  luti*)  beiddiz  hann  af  halfu  sinnar  ahýGiu  sua  sem 
truR  forhýGiu  maður  bruðar  kristz  at  konungrinn  skýlldi  til 
leGia  heðan  j  fra   til    nýtia    oc    nytsemdar  heilagri  kirkiu. 

En  til  at  suara  greinum  oc  motibeiðzlum  herra  erkibiskups. 
sagðiz  wirðoligr  herra  CDagnus  konungr  sik  hafa  konungligar  ^) 
skýnsemdar  ef  hann  skýlldi  þræta  ýfer  þessum  lutum  firi  Rett- 
um  domara.  oc  allra  helldz  moti  kosningi  vnder  giðf  oc  offran 
koronunnar.  af  huerium  lutum  valla  eða  alldri  ma  profaz  niðar- 
oss  kirkiu  hafa  haft.  oc  mætti  sýnaz  nýR  háttr  krofunnar  ef  þat 
krefz  af  henni  sem  æigi  war  her  til  freistat  ne  vant. 

Nu  skoðanda  herra  erkibiskupi  af  einni  haifu  sik  æigi 
mega  ýfer  hýlma  vtan  samuitzku  sair.  oc  annaRi  halfu  sa  hann 
at^ef  hann  hefði  kæru  efni  ýfer  þersu  mætti  Rugl  oc  mikit 
sunndrþýcki  vpp  kueikiaz  millum  Rikissins  oc  kirkiunnar  mein- 

')  [sl.  351;  b.  V.  eptir  350;  *)  351;  r.:  nogligrar. 


1277.  SÆTTAEGEEÐ  K0NUN6S  OG  ERKIBISKUPS.  149 

samligt  margra  mauna  salum  oc  likhðmum.  allra  hellz  með  þvi 
at  æigi  at  eins  af  uenium  af  takandum  moti  folkinu.  helldr 
iafnuel  j  oðrum  lutum  moti  sialfum  konginum.  oc  allz  mætti 
BJkisins  sýndiz  gert  wera. 

af  þvi  at  herra  biskup  villdi  frið  oc  samþýkki  sneri  hann 
sik  til  milldleiks^)  oc  goðuilia  CDagnus  konungs  huern  er  hann 
hafði  optliga  téð  oc  veitt  sua  kirkiunni  sem  Rikinu  biðiandi  at 
þeir  skýlldu  skipa  ollum  þersum  lutum  millum  sin  at  þat  væri 
til  æru  guði  almattugum  ok  kirkiunni  til  meiri  nýtsemdar  sialfra 
þeirra  saalum  oc  alltz  folks.  þeim  j  hendr  feingsins  til  gæfu  oc  giptu. 

En  wirðuligr  herra  konungrinn  af  fýst  vanrar  goðgirndar 
er  hann  hefer  haft  til  allra  sæmiligra  luta  oc  allra  hellz  til  hei- 
lagrar  kirkiu  j  niðarosi  oc  synt  her  at  hann  hefer  viliandi  hana 
prýdda  sua  sem  frið[a]r  elskaii  oc  faagare  Rettlætis  með  meira 
frelsi  oc  werndar  brefum  sa  sinum  dðgum. 

Eptir  margar  viðtölur  hafðar  af  huarstueGia  halfu  gerði  hann 
vinattuliga  samsátt  wið  herra  erkibiskup  með  Raði  oc  samþýkt 
annaRa  biskupa  oc  lendra^)  manna  oc  þar  með  korsbræðra  af 
niðar  osi.  oc  korsbræðra  af  annaRa  biskupsstola  validi  þeirra  semj 
noregi  woro  aa  laurencius  CDesso  aptan  j  kirkiu  berfættu  bræðra 
j  tunsbergi.  þa  er  liðnir  woro  fra  burð  waars  herra.  OD.  cc.  Ixx. 
oc  vij.  vetr.  aa  þenna  hatt, 

at  wirðoligr  herra  erkibiskup  firi  goðu  friðarins  marki'^)  oc 
meiri  nýtsemd  kirkiunnar  oc  saalna  hialp  oc  heilsu  gaf  vpp  firi 
sik  æfinliga  með  Raði  oc  samþýkt  korsbræðra  sinna  vnder  nafn 
niðaross  kirkiu  firi  sik  oc  alla  sina  Iðgliga  epterkomandi  allt 
valld  oc  tilkall  ef  hann  hefði  nðckut  eða  hafa  mætti  ýfer  sogð- 
um  kosningi  konunga  vnder  giðf.  fða  offran  koronunnar  sua  j 
tilkalli  sem  j  eign  sakir  þess  werndar  brefs.  ^ða.  logmaals  sem  aðri 
er  vm  talat.  eða.  annaRa  brefa  logligra  þar  vm.  eða  með  huerium 
hætti  er  honum  syndiz  til  heyra.  oUnm  ððrum  Rettindum 
iafnan  oskðddum  þeim  sem  heýra  til  kirkiunnar.  æ  meðan 
nockuR  ma  oc  skal  epter  koma  Iðgligri  erfð.  En  ef  eingi  finz 
epter  komandi  með  ÍQgligri  erfð.  þa  hafi  erkibiskup  oc  biskupar 
meðal  annaRa  gðfugra  manna  oc  skýnsamra  Rikissins  þeirra 
sem  kiosa  skuiu  fýrstu  oc  mestu  Raustar  j  kosninginum  vitn- 
andi  epter  sinum  samuitzkum  at   þeir    skuiu   Rettliga   starfa  j 

')  mikilleiks  351;  =•)  lærðra  351;  ^)  er  ofaakið. 


150  SÆTTARGEEÐ  KONUNGS  OG  ERKIBISKUPS.  1277. 

kosning  þess  sem  þeir  dæma  nýtsamligan  wera  Rikinu  oc  þeim 
sem  Rikit  byGia. 

En  herra  konungrinn  gaf  vpp  firi  sik  oc  sina  erfingia  oc 
epter  komandi  eilifliga  allt  valld  oc  tilkall  ef  iiann  hefer  nðckut 
haft  her  til  at  heyra  eða  profa.  eða  orskurð  veita  þeirra  maala 
sem  heýra  til  kirkiunnar.  fyrer  bioðandi  fastliga  ðllum  sýslu- 
monnum  oc  Iðgmonnum  konunganna  sva  næR  sem  fiaRi  sva 
werandum  oc  tilkomandum  vm  allt  Rikit  at  þeir  dirfiz  æigi 
þess  at  dæma  vm  þessi  maal  ne  hluti  sik  nockurs  kýns  j  þau 
af  fýrnsku  nockuRar  ueniu  er  konungarnir  hafa  haft.  eða  sýuiz  haft 
haía  fýR  meiR.  helldr  skulu  þesskyns  mal  af  kirkiunnar  domara 
frialsliga  skipaz  oc  skyraz  heðan  sua  sem  þessor  eru.  klerka 
maal  þa  er  þeir  þræta  aa  miUe  sin.  eða.  sækiaz  af  leikmonnum. 
vm  hiuskap.  oc  huersu  huerr  er  Iðgiiga  getinn.  vm  kirkna 
frelsi.  vm  tiunder  oc  heit.  vm  skipan  er  menn  gera  aa  sidazt- 
um  dðgum  firi  sál  sinni  allra  hellz  er  þeir  gefa  kirkium.  eða. 
helgum  stððum.  eða.  klaustrum.  wernd  pilagrima  þeirra  sem 
fara  til  staðar  hins  heilaga  olaafs  oc  annaRa  biskupsstola  j 
noregi  oc  þeirra  maal. 

Sua  hit  sama  mál  kirkiu  eigna.  banz  werk.  vm  meinsæri. 
vm  okr.  oc  þar  sem  sellder  werða  oc  keýptir  andliger  luter. 
vro  villu.  eða.  vantru.  vm  frillulifi  oc  hordoma  oc  frændsemis  spell. 
oc  onnur  maal  þuilik.  þau  sem  til  kirkiunnar  heýra  at  hennar 
Retti  osk^ddum  iafnan  konungsins  Rettindum  j  þeim  maalum 
hueruetna  þar  sem  af  vel  profaðri  veniu  eða  landzlðgum  sa 
konungi  at  gialldazt  fiarsekt. 

Sua  iattaðioc  konungrinn  af  nýialeik  ok  bauð  fastliga  atgeýma 
at  iafnan  se  herra  [erki]biskupi  ok  biskupum  sialflofat  at  skipa 
sæmiliga  lærða  menn  sva  j  þeim  kapellum  sem  konungarner 
hafa  latið  vpp  gera  oc  sinar  eigner  til  gefuit  sem  j  oðrum  kapeli- 
um  oc  kirkium  sins  erkibiskups  Rikis  vtan  þeirra  oc  annaRa 
leikmanna  samþýkt  eða  presentum. 

Sua  iattaði  hann  oc  at  ecki  afl  eingi  mattr  ecki  valld 
konungs  eða  annars  weralligs  hofðingia  lutiz  j  kosning  abota 
eða  biskupa  j  niðaross  erkibiskups  Riki.  helldr  skipiz  sa  firi 
eða  þeir  til  huerra  kosningrinn  heýrer  dæma  nýtsamliga  vera 
at  vitzku  eða  siðferði  þeirri  kirkiu  er  sins  forstiora  hefer  mist. 
skulu  þeir  oc  boða  giorfan  kosning  aðr  en  staðfestr  se  þeim 
konungi  sem"  þa  er  vm  korsbræðr  þeirrar  kirkiu.  eða  viðrkæmi- 
ligt  sendiboð  oc  sæmiligt  nema  herra  konungrinn    se   næR  eða 


1277.  SÆTTARGERD  KONDNGS  OG  ERKIBISKUPS.  151 

a  veg  vm  huern  hann  skal  fara  til   at    verða    staðfestr  at    þa 
sva  sem  siðr  er  til  presenti  hann  sialfan  sik  konunginum. 

Sua  iattaði  hanu  oc  at  biskupar  abotar.  eða.  klerkar  se 
ecki  skylldugir  at  fara  leiðangrsferð  með  konunginum  ne  til 
þess  nðckut  veita  af  sinu  nema  léttliga  sua  mikit  oc  auðsyn 
nauðsýn  se  til  at  lofiz  af  biskupi  oc  hinum  vitruztum  klerkum 
þess  biskupsdæmis. 

Sua  iattaði  hann  oc  aa  nýialeik  at  æigi  lofiz  konunginum 
vm  at  skipta  til  skaða  kirknanna  eða  kierkanna.  landzlðg  sam- 
þýkt  oc  Rituð  oc  fiarpinur  huart  sem  þat  er  j  klerkum  eða  leik- 
monnum  moti  forni  skipan  oc  veniu. 

Sua  iattaði  hann  oc  at  lofat  se  erkibiskupi  oc  hans  epter- 
komundum  at  kaupa  fugla.  geirfalka  eða  grauali  oc  gaashauka 
sua  sem  her  til  hefer  werit  geýmt  af  hans  formonnum. 

Sua  iattaði  hann  oc  veitti  at  konungar  skulu  fylgia  full- 
komliga  tiundar  giðrðum  af  londum  oc  bæium  sinum  epter 
guðs  Iðgum. 

Sua  iattaði  hann  oc  at  .xxx.  lesta  miols  skulu  sendaz  til  is- 
landz  af  erkibiskups  haalfu  þegar  erkibiskupi  sýniz  oc  allra  hellz 
aa  þeim  timum  sem  aargangr  landzins  ma  þat  bera  sua  þo  þetta 
at  æigi  þvi  helldr  neittiz  honum  at  flýtia  aðra  luti. 

Sua  iattaði  hann  herra  biskupi  landaura  af  einu  skipi  æ, 
hueriu  care  þvi  sem  kemr  af  islandi  til  hans  biskupsdæmis  sua 
sem  bref  hans  váttar, 

Sua  iattaði  oc  hann  ca  nýialeik  oc  bauð  alla  pilagrima 
vitiandi  heilags  staðar  hins  heilaga  olaafs  oc  annaRa  biskups- 
stola  j  noregi  firi  saalubotar  saker  sva  wtlendzkra  sem  innlendzkra 
huart  sem  er  j  landinu  friðr  eða  ofriðr  at  þeir  ðruGliga  ]  goðum 
friði  heiman  fari  oc  heim  nema  nockur  þeirra.  eða.  fleiri  syniz 
wera  niosnarmenn  oc  werða  þeir  tekner  til  profanar  firer  þeim. 
þa  skulu  þeir  pínaz  með  þeirri  pinu  sem  þar  til  heýrir  vm 
kirknanna  doma  eptir  sinni  misgerð  oc  til  hlýðni  kirkiunnar 
domara.  skulu  þeir  nauðgaz  ef  nauð^ýn  er  til  vm  herra  kon- 
unginn  eða  hans  syslu  mann.  eða.  hans  vmboðsmann. 

Nv  enn  epter  þetta  vilianda  herra  konunginum  heilaga 
niðaross  kirkiu  sæma  með  meirum  goðgirndum  aa  sinum  dðgum 
en  aðr  hefer  hon  haft,  veitti  hann  herra  erkibiskupi  oc  hans 
epter  komandum  eilifliga  firi  sik  oc  sina  erfingia  hundrat  manna 
wera   frialsa    oc    lutlausa   af   leiðangrsferðum    konunganna   oc 


152  SÆTTARGERD  KONUNGS  OG  ERKIBISKUPS.  1277. 

kallanum  oc  skipdrattum.  sua  at  þeir  sem  skutilsueinar  eru 
skulu  wera  lutlauser  af  þessum  lutum  með  þeim  h^tti  sem  kon- 
ungs  menn  woro  vaner  at  wera  oc  þeir  hðfðu  j  tima  þessarar 
sættargiorðar  með  tueim  oðrum  monnum  þeim  sem  þeir  vilia 
hellz  til  kiosa  af  sinu  býski.  En  allir  aðrir  gleðiz  þessu  frelsi 
með  oðrum  manni. 

Sua  iattaði  hann  oc  með  sama  hætti  huerium  biskupa.  os- 
loar  biskupi.  stafangrs  biskupi.  hamars  biskupi.  xl.  manna  nema 
herra  konunginum.  ^ða  herra  erkibiskupi  oc  oðrum  monnum 
sýniz  oðruuis  tilfelliligt  wera  firi  saker  almenniligrar  nauðsýniar 
eða  werndar  Rikissins.  sua  at  liðinni  ^)  þessaRi  nauðsýn  oc 
wernd  gleðiz  þessir  menn  þvi  frelsi  sua  erkibiskupar  sem  biskupar 
sem  þeir  hðfðu  aðr. 

Sua  hit  sama  iattaði  hann  huerium  sem  einum  kennimanni 
þesaRa  biskups  stola  huart  sem  þeir  eru  j  kapellustððurn.  ^ða. 
heraðum  skulu  frialsir  wera  af  leiðangri  með  oðrum  tueim  monn- 
um  af  sinu  hýski  oc  einn  af  hans  þionustu  monnum  þeim  sem 
hann  ser  hellz  wera  ser  nauðsýnligan  skal  frials  wera  af  kon- 
ungs  boðferðum. 

Sua  iattaði  hann  oc  at  ef  þessir  hundrat  manna  erkibiskups 
verða  Rangsatter  sin  j  milli  j  hans  garði  verandi.  ^ða.  æ,  skip- 
um  aa  hans  skipi  eða  aa  ððrum  tueimr.  eða  j  hans  fylgd.  þa 
skulu  þeir  standa  aa  domi  erkibiskups  oc  bæta  eptir  sem  hon- 
um  sýniz  misgiorð  þeirra  oc  sekt  epter  landzlðgum  skylldug 
skal  til  hans  heýra  firi  þeirra  misgiorðer.  nema  þeir  veiti  sin  j 
millum  eða  ððrum  sem  Guð  lati  æigi  werða  dauða.  eða.  lima- 
Ifflt.  j  huerium  þersum  atburðum  er  þeir  heýra  með  sektinni  til 
konungdomsins.  gða.  sýslumonnum  oskaddri  j  þessum  atburð 
viðrkuæmiligri  ýferbot  herra  erkibiskupi  firi  æru  oc  sæmdar 
hans  nauistar.  En  ef  þessi  hundrat  manna  misgera  annars 
staðar  en  nu  var  sagt.  þa  ma  sa  koma  honum  til  doms  er  mis- 
gert  er  wið  huart  sem  viU  helldr  konungs  vmboðsmaðr.  §ða. 
erkibiskup  oc  sekt  onnur  firi  þuilika  luti  skal  at  helmingi  til 
konungs  heýra  oc  helmingi  tii  erkibiskaps. 

Sua  iattaði  hann  oc  vnder  forboð  af  ser  eða  sinum  epter- 
komandum  elligar  af  þeirra  sýslumonnum  giðrfu.  eða.  gerandi 
yfer  kaupum.  eða.  sðlum.  §ða  oðrum  lutum    þeim    sem   flytiaz 

')  leiðrétt  þannigj^Bkb.  hefir:  8iðamenn(!). 


I 


1277.  SÆTTARGERÐ   KONUNGS  OG  ERKIBISKUPS.  153 

af  stað  oc  til  annars  staðar.  þa  skulu  ecki  skiliaz  vnder. 
biskupar.  §ða.  klerkar.  ^ða  þeirra  leikmenn  einkannliga  stadder 
j  þeirra  erendum.  vtan  erkibiskups  ^ða.  biskupa  samþýkt  æ 
meðan  du[a]lan  ýfer  epterleitan  biskupa  geri  æigi  j  þessum  lutum 
voða.  §ða.  opinberligan  haaska  Rikinu  eða  almenniligri  nauðzsýn. 

Sua  iattaði  hann  oc  at  sialflofat  se  erkibiskupi  at  hafa 
einn  mann  til  sýlfrslattar  epter  þui  sem  bref  hans  er  gert  þat 
sem  þar  um  vattar. 

^)  Eptir  þui  war  oc  samit  vm  tiundar  giðrð  vm  allan  noreg. 
vtan  hamar  biskupsdæmi  oc  Rauma  Riki  oc  soleýiar  at  menn 
skulu  þessa  tiund  gera  æfinliga  oskerða.  af  garðaleigum  ðlgðgn- 
um.  mylnum  oc  baðstofum.  brauðofnum  oc  skogarleigum.  sallt- 
kðtlum  netium  oc  notum.  at  sa  er  býgger  þersa  luti  greiði 
tiund  oskerða  af  leigum.  En  hinn  er  leigir  ser  framleiðis  til 
afla.  taki  fýrst  af  þat  allt  er  hann  leGr  til  oc  kostar  oc^iundi 
siðan  af  afla  sinum.  En  af  skipaleigum  greiðiz  með  þeim  hætti 
at  siðan  skipit  er  fullgert  oc  segl  oc  Reiði  til  feinginn.  j  fýrstu 
geriz  tiund  af  tueimur  lutum  leigunnar  þegar  j  furstu  ferð  oc 
iafnan  siðan.  hinn  þriði  legz  til  vmbota  skipi  oc  Reiða.  af 
bwleigum  ollum  geriz  tiund  fimm  peningar  vegner  af  leigukw 
huerri  oc  hueriu  maalnýtu  kýrlagi  sua  at  sa  sem  tekr  leiguna 
greiði  af  þessa  fimm  peninga  þar  j  sokn  sem  bygt  er.  elligar 
hans  vmboðsmaðr.  En  ef  þar  er  buargi  til  greiði  hinn  er  leiger 
oc  falli  niðr  af  leiguuni  sua  mikit  wið  þann  er  aa.  En  ostr 
standi  fyrer  viðreldi  sem  aðr  af  þeirri  miolk  allri  sem  werðr 
friadaginn  næsta  firi  jons  (Desso.  En  af  þvi  bui  sem  menn  hafa 
ser  til  aýtia  sua  at  þeir  byGia  æigi  greiði  ost  af  eins  dags 
miolk  oc  Itíigu.  en  sa  skai  wera  friadagrinn  næstr  firi  olaafs 
ODesso  dag  fýRa.  Sua  skal  oc  geraz  vllar  tiund  af  þeim  sauðum 
ollum  sem  fæðaz  j  eyium  wti  oc  af  alldini  ollu  sma  oc  storu 
skal  tiund  geraz.  f>essar  tiunder  skulu  oc  geraz  sem  j  vanda 
hafa  verit  oc  her  fylgia.  af  saaði  ðllu  Rug  og  hueiti.  hampi  oc 
lini.  næpum  oc  ertrum.  oc  skreiðar  tiund.  af  selum  oc  hual- 
tiund.  af  hakerlinga  lýsi  oc  allzkonar  fiska  tiund  sua  at  skip- 
stiornarmenn  allir  eru  skylldir  að  greiða  skreiðar  tíund  alla  af 
sinum  lutum  skoði  oc  vakti  at  sua  greiði  skiparar  allir  full- 
komliga  sem  lutum  skips    og   skipara    gegner.    sua   at    huarki 


')  þessa  grein  vaiitar  alla  í  Jatínska  textann. 


154  SÆTTARGERÐ  KONUNGS  OG  ERKIBISKUPS.  1277 

skerði  tiundina  konungs  skreið  ne  landuarðir  ne  leiðangrs  giorð 
ne  nockurar  aðrar  skullder  epter  þui  sem  þeir  vilia  eiði  firi 
hallda.  þo  at  þessir  luter  lukiz  fyR  en  tiund.  oc  hagi  sua  til 
at  þeim  komi  til  nýtia  sem  hafa  skulu  af  guðs  baalfu.  Skal 
tiunda  skreið  herra  erkibiskups  fylgia  iafnan  hialli  oc  sua  marger 
fiskar  hueriu  kaupi  oc  afgreiðzlu  epter  þui  sem  Ipg  vátta.  Af 
viði  ollum  skal  tiund  greiðaz.  af  sallti  oc  kuernbergi.  af  kaup- 
eýri  oc  allzkonar  vinnu  afla  oc  smiðar.  af  tiðru  skal  greiðaz 
hinn  tuttughti  huerr  askr.  af  iarni  hit  tuttugta  huert  pund 
epter  Rettri  tiltðlu. 

An  ef  nðcknr  >fan  kann  til  koma  ýfer  nockurn  lut  þers- 
aBa  greina  sem  j  þersi  sættargiprð  eru.  þa  skulu  tueir  menn 
kiosaz  til  wtskýringar  þess.  einn  af  herra  konunginum.  en 
annaR  af  herra  erkibiskupi  eða  hans  epterkomandum.  oc  ef 
þessir  geta  æigi  samþýkt  miUum  sia.  þa  skulu  þeir  frialst  valld 
hafa  til  at  kiosa  hinn  þriðia  mann  með  sér.  oc  skal  standa  þat 
sem  af  þeim  ollum  saman  eða  þeirra  tueimr  verðr  wtskýrt. 

En  þersa  vinattuliga  samsætt  giorðu  þessir  sðmu  herrar. 
gðfugr  herra  CDagnus  konungr  oc  jon  erkibiskup.  uæR  werand- 
um  wirðuligum  feðrum.  herra  andresi  biskupi  af  óslo.  herra 
arna  biskupi  af  stafangri.  oc  þersum  Baronum  Rikissins.  herra 
Erlingi  herra  Rðgnualldi  herra  andresi  plýt.  herra  Gaut  j  tolgu. 
herra  biarna  erlings  sýni  herra  þori  biskups  sýni.  herra  auðuni 
hugleikssýni  herra  vigleiki  auðunarsýni  oc  korsbræðrum  j 
niðar  osi  fullkomnum  umboðsmonnum  niðaross  capituli.  herra 
siguati.  herra  erlendi.  herra  þorfinni.  herra  auðuni.  oc  oðrum 
vitrum  monnum  oc  skýnsomum  herra  konungsins  oc  korsbræðra 
annaRa  capitula  þeirra  sem  sdru.  at  þessi  sættargiorð  skýlldi 
halldaz  oc  eiliflega  staðfestu  hafa  fyrirbioðandi  j  þersaRi  sattar- 
giorð  allt  motikast  suikaflærðar  oc  einkanligha  skipan  aptr  til 
samau  efnis  ollum  brefum  milli  þeirra  fýRi  manna  her  til  hofð- 
um  oc  fengnum  vm  þersa  vpp  gefna  luti  ok  ollum  oðrum  pafa- 
ligum  werndarbrefum  feingnum  eða  faz  skulu  oc  ðUu  ððru 
fulltingi  guðs  laga  oc  manna  vm  hueria  luti  þessor  sættar  giðrð 
00  vendilig  samþýkt  megi  Riufaz. 

En  þersi  war  hattr  eiðs  þeirra  sem  sóru  af  haalfu  herra 
konungsins  oc  bsaruna  Rikissius. 

I>ess  leG  ek  hðnd  aa  helga  bok  oc  þui  skýt  ek  til  guðs  at 
alla  þa  luti  minn  herra  CTOagnus  konungr    hefer  iattað    heilagri 


1277.        EÉTTAEBÓT  MAGNÚSAR  KONUNGS,  155 

kifkiu  oc  j  samsætt  þersi  eru  nefndir  skal  minn  herra  CDagnus 
konungr  hallda  oc  allir  hans  epterkomendr  oc  ek  oc  allir 
minir  eptirkomendr  eilifliga  eptir  þuiliku  viti  ok  skýnsemd  sem 
Guö  hefer  gefit  mer  oc  hallda  lata  oc  til  stýrkia  at  halldiz 
kirkiunni  til  handa  epter  minum  matt  oc  megni.  suer  ek  þenna 
eið  vpp  3ft  saal  mins  herra  CDagnus  konungs  oc  allra  hans 
eptirkomanda  mina  oc  minna  eptir  komanda.  sua  hialpi  mer 
Guð  oc  þersi  hin  helgu  guðspiðll. 

En  þersi  war  hattr  eiðstafs  þeirra  sem  sóru  af  healfu  herra 
erkibiskups  oc  annaRa  biskupa.  eða  vmboðs  manna  capituli. 

J>ess  leG  ek  hðnd  sa  helga  bok  oc  þui  skyt  ek  til  Guðs  at 
alla  þa  luti  sem  nu  eru  vpp  iattaðer  konungdominum  af  kirki- 
unnar  haalfu  oc  mins  herra  jons  erkibiskups  oc  annaRa  biskupa. 
oc  j  samsætt  þersaRe  eru  nefndir.  skal  minn  herra  jon  [erki]biskup 
hallda  oc  aðrir  biskupar  oc  allir  hans  eptirkomendr  oc  þeirra. 
ek  oc  allir  minir  eptirkomendr  eilifliga  eptir  þui  viti  oc  skýn- 
semd  sem  Guð  hefer  mer  gefit.  oc  halldaz  lata  oc  til  stýrkia 
at  halldiz  konungdominum  til  handa  eptir  minum  mætti  oc 
mægni.  sua  hialpi  mer  Guð  oc  þersi  hin  helgu  guðspioll. 

En  til  vitnisburðar  þersaRa  luta  setti  herra  konungrinn  her 
firi  sitt  innsigli.  herra  erkibiskup  sitt  biskupar  oc  baironar  oc 
capitula  sin  inzsigli. 

Var  þetta  bref  gort  j  tunsbergi  æ.  þeim  degi  oc  vetri  sem 
fýR  seger  ca  fiortanda  aari  Rikis  herra  CDagnus  konungs.  a  ti- 
vnda  aari  biskupsdoms  herra  erkibiskups  jons. 


66.  13.  September  12TT.  i  Björgvin. 

Réttarbót  Magnúsar  konungs  lagabætis,  þar  sem  hann  rítkar 
ýms  réttindi  klerka. 

Réttarbót  þessi  er  upphaflega  ekki  getin  til  íslands,  en  varlegra 
þótti  að  taka  hana  hér,  þar  hún  er  sem  áframhald  af  sættargerð- 
inni.  svo  að  líklegt  er  að  íslenzkir  biskupar  hafi  notað  sér  hana, 
þegar  til  þess  þurfti  að  taka.  Hér  er  því  prentaðr  einn  texti  af 
henni  eptir  AMagn.  309.  Fol.  bl.  65b— 67a  skipnb.  skr.  1335. 
Réttarbótin  finst  og  í  AM.  122.  4to  meö  hendi  Áina  (vantar  af); 
AMagu,  35.  8vo  með  hendi  Jóns  Torfasonar;  Barthol.  Tom  D  III, 
793  með  hendi  Árna  eptir  glataðri  skb.  frá  14.  öld  og  er  tekinn 
orðamunur  eptir  því  i  NgL.  II,  481 — 483,  sem  einnig  er  prentað 
eptir  309. 


156  RÉTTARBÓT  MAGNÚSAR  KONUNGS.  1277. 

Bref  CDagnusar  konungs  hakonarsonar. 

CDagnus  konungr  son  h[akonar]  konungs  sendir  anðleghom 
fæðr  oc  virðuleghom  herra  jone  meðguðs  miskun  ærkibyskupi  i 
niðaros  ok  ollum  aðrum  guðs  vinum  oc  sinum  verandom  oc 
uiðr  komandum  þæim  sem  þetta  bref  sea  eða  hðýra  kueðiu 
guðs  ok  sina. 

1.    Bleszaðr  se  iehsus  christus    friðar   guö    ok    samkristi- 

leghar  astsemðar  er  með    knoleik  sinnar    miUði    oc   miskunnar 

Iðyfði  oss  með  meirum  friði  oc  naðum  fýri    at   sea  stiorn  nor- 

egs  konungs  Rikis  æftir  faður  uarn.  en  nokorom  varom  forelr- 

um  þeim  sem  fýrir    oss    hafua  noregs    konongar    uerit.    Siðan 

hefuer  hann  ueitt  os  margfalleghar    sins    millðleilks   ok   misk- 

unnar    giafuir    i   mýkilli   lýðni    alþýðinnar    ok   æftirlæti   bæði 

lerðra  oc  leikmanna.      Oc   af  þui   at  allir  men  i  lanðeno  hafa 

tiU  var  snuizt  með  mýkilli  kosfgæfni  astar  oc  hollostu  oc  æink- 

anlegha  virðuleghr  faðir.  jon    með    guðs    miskun  ærkibiskups  i 

niðaros  oss  oc  uarth  kononglekt  uallð  i  morghum    goðom  lut- 

um  styrkianði  oc  i  huersdaglegu  bæna  hallði  till  guðs  er  hann 

hefuer  með  foðurlegom  goðuiha  til  tóygt  alla  men  at  hafa  firi 

08S  ok  Rikinu  drotningenni  oc   barnum  varom   oc   iðulegri   til- 

laghu  heilsamlegra  raða  oc  opt  mýklum   kostnaði    oc    ærfiði  er 

hann  oc  hans  brððr  sumir  byskupar  innan  lanz    hafa    haft   firi 

oss  herralega  oc  ætlum  ver  at  þeir  muni  hafua  vilium  ver  oll- 

um  monnum  kunnikt  gera  at  firi  sakir   guðs    dýrleghrar  astar 

ok  hins  hælga  olafs  konongs  frenda  uars  ok  hans  kirkiu  er  oss 

er  æinkanlega  hiartfolginn  með  kærleiks    sambandi    guðs    dýr- 

leghar  astar.  hofuum  ver  iattat  herra  joni  ærkibyskupi  oc  hans 

logleghom  æfter  komandum.  at  þo  at  bref  sættargerðar  okorarr 

uatti  konongi  halfa  sekt    en    halfa    ærkibyskupi    ef   men    hans 

skill  a  sini  i  millum  i  friðbroti  i  frauero  herra  ærkibyskups  þa 

skal  ærkibyskup  nu  hafa  alla  þa  sekt  æinsoman.    æftir    akuæð- 

um  lanz  lagha  um  mýkilleik  fear  giallðz.  huart  sem   þeir  mis- 

gera  i  hiauero  eðr  frauero  ærkibyskups.    uttan    sua    þunglegha 

berizt  til  í-em    guð  lati    alldrighi    verða   at    þeir   gere   þatt  i. 

sialfs  konongs  garðe  eða  skipi.  eða  hiauero  þa  a  konongr  halfa 

sekt  en  halfa  ærkibyskup,  oc  stanði    mall    þeiria   oc    friðbrot  i 

konongs  vallði.  ok  logleghom  dome  æftir  malauoitum  um  þeirra 

misgerðir  firi  sakir  hiauero  konongs  oc  uirðinghar.  En  ef  man- 

drap  eða  lima  laat  verðr  millum  þeirra  þa  a  konongr  æinsoman 


í 


1277.  RÉTTARBÓT  MAGNÚSAR  KONUNGS.  157 

dom  ifuir  oc  fear  sekt  huar  sem  þatt  gerizt  nema  þatt  verði  i 
sialfs  ærkibyskups  garðe  oc  hiauist.  þa  skal  gerazt  honum  uiðr- 
kðmelegh  ifuirbott  firi  æro  hans  hiauistar  oc  vyrðinghar. 

2.  Sua  oc  ef  men  þessara  byskupa.  byskups  af  oslo.  Byskups 
af  Biorguin.  Byskups  af  stafuangre.  Byskups  af  hamre  brioti  i 
hiauero  byskups  sins.  þa  hofuum  ver  iattat  huerium  þeirra 
hans  sekt  við  oss.  En  honum  er  fýrer  uluta  verðr  Raðe  huers 
dome  konongs  eða  byskups  er  hann  uii  kiosa  vm  rett  sin. 
vttan  sua  þunglegha  kunni  till  bera  sem  guð  lati  alldrighi 
verða  at  mandrap  eða  lima  latt  kunni  verða  með  þæim.  eða 
þeir  gere  friðbrot  i  aðrum  staðum  en  i  hiauero  byskups  sins 
þa  a  konongr  þar  vm  saman  dom  oc  sektifuir.  sem  aðrum  þægn- 
um  sinum. 

3.  Sua  iattom  ver  oc  herra  ærkibyskupi  oc  fyrrnefndum 
byskupum  at  ef  þeir  stemfna  monnum  tili  sin  um  reett  oc 
sokner  kirkiunnar.  oc  ero  men  sua  olýðnir  oc  þriozkofullir  at 
æigi  uilia  fara  æftir  þeirra  kallan  eða  stefnu,  kallaðir  til  þeirra 
eða  þeirra  korsbrððra  eða  profasta  loglega.  þa  skulu  þeir  æigha 
þer  a  slika  fear  sekt  sem  loghbok  sæghir  um  stefnu  fðll  oc 
takfal  i  kaupstadum.  En  æigi  uilium  ver  at  þegnar  uarir  se 
taksættir  eða  stemfðir  firi  fepretta  sakir  eða  nokora  klengi 
saka. 

4^).  Sua  oc  vm  steðia  varnn  at  þo  at  bref  faðurs  vars 
eða  uartt  þau  sem  við  fæðghar  hofuum  þar  um  gortt  með  minn- 
um  ak[u]æðom  oc  skilldagha  þa  vilium  ver  at  ærkibyskup  hafui 
æin  man  ok  ein  suæin  þan  sem  mesta  nyttsemð  meghi  gera 
með  honum  till  sýlfrs  slatto.  ok  at  hann  skal  sla  lata  slikt 
sýlfr  sem  ver  latum  ganga  i  niðarosi  huart  sem  oss  likar  at 
lata  ganga  smatt  sýlfr  eða  stortt  bæði  at  stinleika  reett  oc 
skýrlæika. 

5^),  Sua  iattom  ver  ok  herra  ærkibyskupi  at  griotsmiðir 
oc  tresmiðir  oc  huersdags  folk  hans  er  a  borðe  er  i  sialfs  hans 
garðe  oc  þæir  sem  vinna  till  kirkiu  hins  helgha  olafs  oc  garðz 
ærkibyskups  se  frialser  af  leiðangs  gerð  firi  æitt  nef  ok  skip- 
drattum.  uttan  oss  oc  ærkibyskupi  sýnizt  full  nauðsýn  till  at 
krefuia  þa  til  lanðuarnar  ef  herr  gengr  a  land  uart. 


')  Hér  Btendr  eingin  tala  við  á  spássíu;  ')  hér  stendr  4  á  spássíu. 


158  EÉTTARBÓT  MAGNÚSAR  KONTJNGS.  1277. 

6  ^).  Sua  gafuum  ver  oc  upp  firi  guðs  sakir  ok  salu  faður 
uars  ok  uara  oc  vara  forellra  akall  þatt  sem  ver  attom  með 
rettom  o[rJskurð  lanz  laganna  vm  almennings  tuftir  þær  ailuoll- 
um  er  jon  ærkibyskup  leet  upp  a  gera  fatðkra  mann  spitall.  ok 
þær  tuftir  staðfestum  ver  æfinlega  sua  viðar  langhar  oc  breiðar 
sem  þa  varo  þær  upp  býgðar  at  husum  oc  gerðinghum  er  þetta 
bref  var  gort  þæim  guðs  uinum  sem  þar  ero.  eða  verða  askip- 
aðir  till  hialpar  ok  hugganar. 

7  ^).  Sua  gefuom  ver  ok  hinum  helga  olafue  týglhus  tuftir 
þær  fýri  handan  niðar  bakka  er  jon  tuiskafuin  forðom  dagha 
var  vmboðsmaðr  leði  herra  einare  ærkibyskupi  till  þurftar  stað- 
arens  með  þeim  viðleika  er  þar  var  þa  gort  um. 

Ok  at  þessi  gerð  var  halldizt  æuenlega  við  helga  niðaross 
kirkiu  fýrer  oss  oc  varom  ollum  æptir  komandom  þa  staðfestum 
ver  hana  með  þesso  varo  bref[i]  oc  insigli.  æggianði  oc  aminn- 
anðe  alla  vara  æptir  komande  at  þæir  hallde  oc  haildaz  late 
þænna  varnn  goðuiiia  er  gor  er  af  vare  henðe  guði  till  dýrðar 
ok  hinum  helga  olafue  frenda  varom.  heilagre  niðaross  kirkiu  til 
gagns  oc  nýtsemðar.  salo  vare  ok  allra  þeirra  sem  oss  ero  nanir 
till  hialpar  oc  til  miskunnar. 

I>etta;_bref  var  ggrt  j  Biorgwin  þa  er  liðnir  varo  fra  burð 
vars  herra  iehsu  christi.  00.  vettra.  cc.  vettra.  Ixx.  vettra  ok. 
vij.  vettr  a  krossmesso  æftan  um  haustit  a  xiiij  are  Rikis  vars. 


I 


67.  22.  September  12T7.  í  Björgvin. 

Réttarbót  Magnúsar  konungs  lagabætis  um  tíundir  í  Víkinni 
og  á  Upplöndum. 

AM.  309.  Fol.  skb.  skr.  1325.  Prent.  í  Dipl.  Arnam.  II,  79 
—  80;  NgL.  II,  483 — 84.  Kemr  íslandi  ekki  við,  nema^hvað  þórðr 
prestr,  sem  hér  er  nefndr,  mun  vera  þórðr  Sturluson,  og  því  er  hér 
að  eins  tekið  upphaf  bréfsins  og  endir. 

Magnus  með  guðs  miskun  noregs  konungr  son  hakonar 
konongs  sændir  herra  Erlingi  f[r]ænda  sinum  alfssyni.  herra 
thore    byskupssyni.    herra    auðuni    hughlæikssyui    logmonnum 


')  Hér  8tendr  5  á  spássin;  ')  stendr  6  á  spássiu. 


1277.  BRÉF  BISKUPS  TIL  KONUNGS.  159 

....  quæðio  guðs  oc  sina þetta  bref  var  gortt 

i  biorgwin  in  festo  sancte  maurini.  anno  domini  (0°.  cc".  flxx"] 
vij°.  a  xviij^).  are  rikis  vars.  g[uthormr]  gyðoson  insiglaðe  þatt 
þorðr  prestr  ritaðe. 


68.  [um  haustið  12T7],  [i  Skálholti]. 

Bréf  Árna  biskups  I>or]ákssonar  til  Magnúsar  konungs  lagabætis 
um  ýms  landsmál. 

Árna  biskups  saga  kap.  20  (Bps.  I,  707);  hér  prentað  eptir 
pappírshandritinu  AM.  385.  Fol.  bls.  462  c.  1700. 

.  .  .  var  nærst  epter  heilsanarord  til  konungsins. 

at  herra  biskup  þacade  honum  vinsamlig  ord  oc  presentr. 
er  konungr  hafði  sendt  honum.  tunnu  vins  til  ODessosaungs.  oc 
pund  vax.  oc  pund  flurs. 

þar  næst  var  talat  vm  formenn  oc  Rikissti(5rn  a  jslandi. 
oc  seger  Biskup  R[afnJ  o[dds]son  best  til  fallinn  af  jslendskum 
monnum  til  at  ráda  einn  firi  ðllu  lande.  enn  seger  alþýdu  munde 
hentara  at  fleiri  væro  vallzmenn.  oc  þa  munde  minni  kostr 
fram  leGÍaz. 

þar  nærst  segir  hann  at  jon  Iðgmadr  fór  vel  oc  vitrliga  j 
sino  starfi.  enn  af  sturlu  stód  minna  gagn  enn  þðrf  stód  til.  oc 
þar  þurfti.Rád  firi  at  siá. 

hann  segir  oc  at  höfdingiar  voro  usamþýcker  sin  j  milli. 
enn  aller  truer  konunginum. 

þar  nærst  stód  su  klausa:  at  Biskup  kvedst  nær  vid 
alla  handgeingna  menn  vel  kvama  skapi.  nema  vid  þorvard. 
enn  segir  þo  engi  sakferli  þeirra  j  millum.  kuedst  oc  ei  þýkiast 
einn  vallda.  oc  let  sier  af  þeim  einum  van  afflutnings  ef  kon- 
ungrinn  villdi  á  hlyda.  enn  sagdist  bidia.  at  hann  giæfe  hon- 
um  þat  ei  at  sðk.  fyR  enn  hann  profade  þorvard  betr  hafa  haft 
en  sik. 

Epter  þat  veik  hann  til.þess  er  konungrinn  hafde  gietit 
vm  kristindomsbalkinn  oc  segir  sua:  Lðghattum  þeim  er  Iðg- 
tekner  voro  firi  ij.  vetrum  ætlak  hvergi  meir  fram  at  hallda 
enn  hóf  er  á. 

*)  r.:  xiiij. 


160  PÁFABRÉF.  1279. 

69.  31.  Janúar  1279.  ROmaborg. 

NiKULÁS  páfi  hinn  þriðji  samþykkir,  að  Jón  erkibiskup  hefir 
notað  ferð  með  sjómönnum  til  Garða  á  Grænlandi  til  þess  að 
senda  þangað  áreiðanlegan  mann  til  að  kalla  saman  tíundir  og 
afleysa  bannsungna  presta,  og  veitir  honum  vald  til  að  gera 
slíkt  eptirleiðis  og  á  öðum  eyjum  í  norðurhöfum. 

Bréfið  er  hér  prentað  eptir  Fornbréfasafni  Norðmanna  I,  59 — 
60  Nr.  66,  en  þar  er  það  prentaö  eptir  afskript  Marinis  skjala- 
varðar  páfa  af  frumbréfinu  í  páfagarði  í  Rómaborg  (Nic.  III,  cp.  39). 
Munch:  Pavehge  Nuntiers  Regnskabsböger  1864  bls.  146. 

Nicolaus  episcopus  etc. 

Venerabili  fratri  [Johannij  archiepiscopo  Nidrosiensi. 

Ex  transmissa  nobis  nuper  collegimus  serie  litterarum, 
quod  insula,  in  qua  civitas  Gardensis  consistit,  propter  malitiam 
maris  Oceani,  infra  quod  ipsa  consistit,  raro  navigio  visiiatur. 
TJnde  cum  nuper  quidam  naute  ad  ejusdem  insule  visitationem 
tenderent  vela  in  altum,  tu  huiusmodi  opportunitate  captata 
qnemdam  discretum  virum,  coUigendi  decimam  commisso  sibi 
officio,  cum  dictis  nautis  ad  civitatem  transmidsti  eandem,  et 
sub  spe  nostre  ratificationis  concessisti  eidem,  ut  clericos  ab 
excommunicationis  sententia,  quam  pro  eo  quod  huiusmodi 
decimam  in  statutis  super  hoc  terminis  non  solverunt,  incurre- 
rant,  absolveret,  et  cum  eis  dispensaret  super  irregularitate 
siquam  proinde  forsitan  contraierunt.  Quare  a  nobis  humili- 
ter  postulasti,  ut  ratificare  beuignius  dignaremur.  Cum  itaque 
huiusmodi  postulationi,  utpote  que  rationis  viribus  iuvatnr, 
non  acquiescere  favorabiliter  nequeamus,  ac  propter  hoc  cupien- 
tes  huiusmodi  tuis  desideriis  annuere  et  animarum  et  periculis 
per  consequens  occurrere  provisionis  remedio  salutaris,  pre- 
sentium  tibi  anctoritate  committimus,  ut  absolvendi  clericos 
tam  in  predicta  quam  aliis  insulis  maris  eiusdem  constitutos  a 
predicta  sententia  iuxta  formam  ecclesie,  et  dispensandi  cum 
eis  super  irregularitate  huiusmodi  libere  committere  valeas 
officium  hiis,  quos  propter  collectionis  ministerium  ad  predictaö 
insulas  destinasti  vel  forsitan  in  posterum  destinabis.  Datum 
Rome  apud  sanctum  Petrum  ij  kal.  Febr.  anno  secundo. 


1279.       KONUNGSBKÉF,  ERKIBISKUPSBRÉF,  RÉTTARBÓT.         161 

70.  Vorið  1279. 

Bréf  Magnúsar  konungs  lagabætis  til  Árna  biskups  forlákssonar. 

Árna  biskups  saga  kap,  24  (Bps.  I.  712 — 13).  Hér  prentað 
eptir  AM.  122B.  Fol.  skb.  c.  1350.  þetta  er  að  eins  efniságrip  af 
bréfinu. 

.  .  .  þa  kom  oc  til  arna  biskps  bref  af  ODagnusi  konungi 
oc  vinattvsamlig  orð. 

Var  tiað  þat  privilegivm  sem  erkibiskup  gaf  .c.  daga  j  af- 
gipt  hversdagliga  ollvm  þeim  sem  b§ði  firi  CDagnusi  konungi 
oc  drottningvnni  oc  baronvm  þeirra  en  aðr  hafði  pafinn  boðit 
þetta  sama  ollvm  biskupum  i  rikinv  at  þeir  skyllaði  alla 
lerða  menn  til  þessa  b^nahallz.  fýlgði  þui  transscriptum  pafa 
bref.  her  með  fylgdv  .ij.  tvnnor  vins  oc  pvnd  flvrs  prestvm  til 
messo  songs. 


71.  Vorið  1279. 

Bréf  Jóns  erkibiskups  rauða  til  Árna  biskups  í  Skálhollti. 

Arna  biskups  saga  kap.  24  (Bps.  I,  713).  Hér  prentað  eptir 
AM.  122B.  Fol.  skb.  c.  1350.  þetta  er  að  eins  stutt  efniságrip 
bréfsins. 

J>etta  svmar  kom  oc  til  a[rna]  bref  jons  erkibiskups  j 
hverio  er  hann  bavð  þat  a[rna]  biskupi  at  lata  eigi  konungs 
menn  draga  þat  frelsi  vndan  kirkionni  sem  hon  hafði  aðr  land 
kom  vnder  konongdominn.  I>at  var  at  kavpa  frialsliga  brennv- 
stein  oc  falka.  sua  ok  at  iprsala  tivnd  oc  subsidium  ^)  terre 
sancte  k§mi  til  þrandheims  a  þesso  ari  er  vtgreizla  þessa  fiar 
var  skipvt. 


72.  [1280  eða  fyr]. 

Réttarbót  Magnúsar  konungs  lagabætis  um  forkaupsrétt  kon- 
ungs  og  um  fjárskaða. 

Réttarbót  þessi  fylgir  Jónsbók  í    mjög  mörgum    handritum ;    er 
hún  þar  ýmist  eignuð  Magnnsi  lagabæti  eða  Magnúsi  konnngi  Eiríks- 

*)  subeiasdem,  skb. 

Dipl.  Isl.  II.  B.  11 


162  RÉTTARBÓT.  1280. 

syni.  pað  handrit  sem  A  er  hér  prentað  eptir  og-  sem  er  elzt  allra 
þeirra  handrita.  er  hafa  réttarbótina  i  fullri  mynd,  eignar  hana 
Miignúsi  lagabæti,  auk  annara  handrita;  sudq  bandrit  nefna  eigi 
iionungsnafnið.  en  kalla  þetta  þó  réttarbót;  eitt  handrit  frá  c.  1570 
—  80  (AM.  55.  8vo)  eignar  hana  «H(ákoni]  konungi«,  en  óvíst 
hverjum,  þó  líklega  Hákoni  hálegg.  Björn  Grímsson  málari,  bróðir 
Höllu  í  Skógum  og  faðir  séra  þorsteins  á  Útskálum,  segir  að 
þetta  sé  alþingisdómr  (Jónsbók  í  Uldal.  Nr.  320.  4to  skr.  1603). 
Ein  góð  skinnbók  hnýtir  klausunni  um  forkaupsrett  konungs  aptan 
við  réttarbót  Hákonar  háleggs  frá  25.  Nóv.  1315  um  bréfabrot,  og 
er  8Ú  klausa  prentuð  hér  sem  B.  Heynessbók  (AM.  147.  4to,  þetta 
yngra  en  1598)  hnýtir  réttarbótinni  aptan  við  alþingissamþyktina 
um  hnífaburð  frá  1265.  Réttarbótin  er  varla  frá  tímum  Magnúsar 
smeks;  hann  hefir  gefið  út  tvær  réttarbætr  aðrar  um  forkaupsrétt 
konungs  19.  Júní  1355  (NgL.  III,  174)  og  5.  Febr.  1360  (NgL. 
lil,  179)  og  raætti  þar  með  vera  nóg  komið  um  það  frá  hans 
hendi;  þó  gaf  Hákon  ungi  út  réttarbót  um  það  15.  Febr.  1373 
(NgL.  III,  192).  Hinsvegar  er  líklegt  að  hún  sé  frá  Magnúsi  lag- 
bæti,  því  að  inn  í  Landslög  hin  nýju  er  komin  klausa  (Kaup.  k.  9, 
NgL.  II,  155)  sem  er  mjög  svipuð  þessari  réttarbót,  en  stendr  þó 
ekki  nema  í  sumum  handritum  í  Járnsíðu  hef  eg  ekkert  fundið 
um  forkaupsrétt,  og  á  réttarbótin  liklega  við  hana  að  því,  sem  til 
íslands  tekr.  Að  því  leyti,  sem  hana  er  að  heimfæra  til  Jónsbók- 
ar,  má  geta  þess,  að  Magnús  þorkelsson  í  Skriðu,.  sýslumaðr  í  Vaðla- 
þingi  um  1500  eða  Jón  Magnússon  sonr  hans  á  Svalbarði  (enn  á 
lífi  1563)  hafa  viljað  láta  hana  eiga  við  þegnskyldu  kap.  3,  og  hafa 
skrifað  réttarbótina  þar  á  spássíu  í  lögbók  sinni,  sem  enn  er  til  í 
Arnasafni  Nr.  343.  Fol.,  forn  og  merkileg  (frá  c.  1330), 


Hér  er  eingöngu  prentað  eptir  skb.  AM.  350.  Fol.  bls.  16:, 
Skarðsbök  skr.  1363,  og  þótti  ekki  brýn  nauðsyn  á  að  taka  orða- 
mon,  þó  borið  hafi  verið  saman  við  ein  16  handrit  önnur  til  var- 
tiðar.  Auk  áðr  nefndra  handrita  finst  réttarbótin  í  þessari  mynd  að 
minsta  kosti  í  þessum  handritum:  AMagn.  135.  4to  bls.  7  skb. 
þetta  frá  c.  1500;  AM.  138.  4to  bls.  213  skb.  c.  1500;  AM.  157B. 
4to  bls.  57  skb.  c.  1460;  AM.  158B  4to  bls.  154  skb.  c.  1430; 
AM.  161.  4to  bls.  267—69  skb.  1561—65;  AM.  45.  8vo  bls.  93 
-94  skb.  c.  1570;  AM.  458.  12mo  bls.  67-68  skb.  c.  1570; 
AM.  60.  8vo  bls.  88-89  papp.  c.  1690;  AM.  200.  4to  bl.  9b 
papp.  c.  1700;  MSteph.  48.  4to  bl.  24a  papp.  skr.  1669;  Ny  kgl. 
s.  Nr.  1911.  4to  bls  211  —  12  c.  1760  (Paus);  Ny  kgl.  s.  341. 
8vo  skb.  1656-58;  Thott.  2099.  4to  skb.  1581;  Thott.  2101.  4to 
skb.  þetta  á  pappír  aptan  við  skr.  c.  1600;  Thott.  2100.  4to  skb. 
c.  1580;  Uldal.  322.  4to  skb.  c.  1570;  IBfél.  Nr.  60.  8vo  Jónsb. 
á  pappír  skr.  1595—1604  af  Guðmundi  Illugasyni;  IBfél.   122.  8vo 


1280.  EÉTTARBÓT.   —  HOLLUSTUEIÐR.  163 

papp.  c.  1660;  IBfél.  314.  4to  papp.  c.  1690—1700;  IBfél.  315A. 
4to  papp.  c.  1680;  IBfél.  531.  8vo  bls.  144—45  (bók  Hálfdánar  á 
Reykjum  skr.  um  1706).  Réttarbótin  er  prentuð  með  öllum  útgáf- 
um  JónsbókarHól.  1578,  1580,  1582,  1707,  1709,  Akureyri  1858, 
og  á  dönsku  með  dönsku  Jónsbók  Kh.   1763. 

Kettarbætr  (lOagnus  konungs  Hakonarsonar. 

Sua  er  skipat  ok  staðfest.  at  konungr  ok  hans  vmboðs- 
maðr  æ,  furstur  kaup  aa  ajllum  uarningi  eðr  þarfindum.  huart 
sem  falt  hafa  innlendzkir  eðr  utlendzkir.  þa  skal  honum  furst 
selia.  fur  slikt  uerð  sem  aðrir  uiha  kaupa  ok  vm  allt  þat  er 
hann  þickiz  kaups  við  þurfa.  ok  falt  er.  þa  skal  hans  umboPs 
mounum  furst  selia.  þeim  sem  hann  gerir  til. 

Jtem  s£a  sem  manni  gerir  fear  skaða  til  halfrar  CDerkr. 
með  ajfund  ok  heipt.  bæti  ssa  fulhetti  eptir  domi  er  gerði.  ok 
fear  skaðann.  sem  .vi,  skynsamir  menn  meta.  ef  vitni  ero  til 
ella  syni  settar  eiði.  ef  æigi  ero  uitni  til.  enn  ðfundar  bot  fur 
minna  fear  skaða.  eptir  atuikum.  eðr  syni  lyrittar  eiði^). 

Datum  etcetera. 


Gl.  kgl.  s.  Nr.  3269B.  4to  bls.  136,  skinnbók  frá  c.  1340— 
50  áfast  aptan  við  réttarbót  Hákonar  kgs.  um  bréfabrot  25.  Nóv. 
1315,  og  er  hér  óárfærð ;  endar:  wugla  sokn  við  hann  ger»,  og 
þar  eptir  kemur  þessi  klausa  í  endanum. 

Konungr  eða  hans  umboðsmaðr  aa  fyst  kaup  aa  ollum 
uarninghi  eða  þarfindum.  huart  sem  fallt  hafa  utlenzkir  menn 
eða  inlennzkir  þa  skal  fyst  selia  fyrir  slikt  uerð  sem  "að[r]er 
kæpa.  ok  vm  allt  þat  sem  hann  þikkiz  kaups  þurfa  ok  faalt  er 
þa  skal  hans  umboðs  manne  fyst  selia.  þeim  sem  hann  gerirtil. 


73.  1280. 

HoLLUSTUElÐR  Islendinga  við  Magnús  konung  lagabæti,    Eirík 

konung  Magnússon  og  Hákon  hertoga. 

þessi  eiðstafr,  sem    er  ekki   alveg    in  forma,    er    tekinn    eptir 
Arna  biskups  sögu  (Bps.  I,  717),  og  er  prentaðr  eptir   Stockh.  Nr, 

')  ualete  in  christo  amen,  b.  v.  157. 

11* 


164  HELGAFELLS  MALDAGL  1280 

12.  4to  bl.  23b  (skb.  c.  1640)  og  samanborinn  við  Stockh.  8.  4to 
bls,  951  á  pappír  (c.  1640).  Sáttmáli  við  Eirík  konung  er  nú 
enginn  til. 

í>eir  lj0gdu  til  þess  hend  á  bok  og  þui  skutu  þeir  til  gudz  ad 
þeir  skylldu  holler  og  truer  leineliga  og  opinnberliga  og  huarge 
vera  j  mote  konungz  vmbodzmanne  þar  sem  hann  talade  Ipg 
og  Riettinde. 


74.  [um  1280]. 

Máldagi  í>órðar  Sturlusonar  fyrir  rekum  Helgafellsklaustrs  fyrir 

sunnan  heiði. 

AMagn.  263.  Fol.  bls.  104  papp.  skr.  1598:  Landb.  268.  4to 
478  skr.  1601.     Hér  er  prentað  eptir  263. 

gamall  maldage. 
Reki  stadarins  ad  Helgafelli  er  þa  firi  svnnan  heidi  fra 
rafnshelli  og  vt  þar  til  er  saman  liggur  divpsker  oc  landsker. 
þa  er  madur  stendur  a  mel  vppe  hia  steinum  þeim  er  sion- 
hending  taka  j  vedra  forss:  nv  vissv  menn  ad  þordvr  stvrlvson 
atte  gardalavnd  enn  sydre:  enn  Baudvar  keypti  son  hans  keypti^) 
^ardaland  hit  ytra:  ad  kara  karasyni:  oc  þorv  modur  hans 
ormsdottur:  og  gaf  vid  Bardastadi  oc  vatzholltt:  Oc  tok  af 
hvorv  tueggiu  rekann.  Enn  sydan  selldi  hann  ytri  garda  Liote 
Biarnasyne  og  tok  þar  af  allan  reka.  Blafelld  keypti  hann  ad 
|)eim  manni  er  Bassi  het  enn  hoUand  tok  hann  j  erfd:  oc  selldi 
sydann  odde  hranasyne^):  enn  kirkiv  hval  selldi  hann  þoroddi 
Starkadar  syne :  oc  tok  af  hvarutueggia  allann  reka.  nv  eignad- 
izt  hann  þessa  kostar  ad  frialsv  allan  reka  fra  þessum  londam 
ollvm  sem  nu  voru  vptalid  oc  skylldi  ^)  so  fyrer :  ad  hann 
skylldi  eiga  alla  þa  hlute  er  af  sio  kynni  ad  koma:  med  flutn- 
ingvm  oc  renningum :  oc  suo  þeim  er  deyddir  yrdi  a  þessi  reka 
strondv:  oc  suo  þo  ad  brim  eda  ofvidre  kasti  alltt  a  gras  vpp: 
med  suo  frekum  skildaga:  ad  aller  eigendur  oc  byggendur  þess- 
ara  bolstada  skylldv  af  vera  ollv  tilkalli. 

')  þannjg  263;  *)  hna  syne  263;    herasyne  268;    *)  þannig    263;  r  : 
skildi. 


1280.     LANDAMERKI  ÞRÁNDARSTAÐA  OG  INGJALDSHÓLS.       165 

75.  [um  1280]. 

Skrá  um  landamerki  í>rándarstaða  og  Ingjaldshóls  undir  Jökli. 

AMagn.  264.  4to  bls.  16—17.  papp.  skr.  1606;  AM.  252. 
4to  bls.  19-21  skr.  c.  1660.  þetta  mun  vera  það  bréf,  sem  vitnað 
er  um  í  Keflavíkurreka  c.  1350,  þó  ekki  sé  það  með  ölluvíst;  AM. 
430.  4to  bls.  16  —  17,  séra  Jón  í  Hítardal  c.  1720;  AM.  dipl.  afskr. 
Nr.  1659  (•ex  charta  quadam"). 

Jngialldzhols  landamerke  ^). 

Landamerkie  þesse  eru  j  miUum  þrandarstada  oc  Jngialldz 
huolz :  saugdu  þeir  sýgurdur  Eýolfsson  oc  halldor  prestur  Odda- 
son.  Liotur  Biarnarson.  þa  er  Baudvar  þordarson  ^)  galltt  Jn- 
gialldz  huol  Baudvare  þorarinssýne  fýrer  þat  ran  er  hann  rænte 
hann  j  Langadal. 

Vr  æsutiaurnn  jnn  j  leitizskarde  fellur  lækur.  enn  pýttar 
iij  eru  j  læknum.  enn  ur  hinum  sidasta  pýttinum  er  sionhend- 
ing  j  lurkans  læk : 

Enn  þa  rædur  lurkans  lækur  ofann  ^)  Alamýrar.  þadan  j 
holmkielsaa.  enn  sijdann  j  sia: 

Hraunskardzmenn  eiga  slattur  *)  aa  alamýre : 

Lækur  fellur  ur  laugum.  enn  vid  lækienn  standa  fuglstapar 
þrijr  miaug  suo  j  sudur:  sionhending  ur  audrum  j  annann: 

sionhending  er  ur  fuglstapanum  °)  j  Gardrustar  enda  ^). 
enn  sa  gardur  rædur  upp  aa  mo: 

Enn  Reka  og  Renninga  oc  flutningar  af  sæ  eigu  þesse 
laund  saman  Jngialldzhuoll.  kialvegur^).  þrandarstader.  so 
micid  [huer  þeirra  '')  sem  fie  liggur  j  ^)  ad  fornum  skildaga. 
Enn  þad  er  forntt  lag  ad  JngialldzhuoII  var  ^)  fíri  xxc .  kialvegur 
x"  :  þrandarstader  xij**  . 

Jafnsannlega^*')  eiga  þrandarstader  land  j  RiíFe  sem  Jngiaildz- 
huoU.  med  aullum  þeim  gaugnum  og  giædum  ad  fiordunge.  oc 
þui  meir  sem  þrandarstader  hafa  verid  fýrr  xij"  .  enn  [hin  bæde 
XXX  hundrada  t[v]au  samann  ^^). 


')  252;  Jngialldshols  og  þrandastada  maldage  430;  ")  Biarnarson, 
252;  ^)  til  b.  v.  252;  ')  slatt,  252;  ")  og  b.  v,  252;  *)  endann  252;  ^) 
[sl,  252;  «)  jordu,  b.  v.  252;  ')  er  252;  '")  Jaffnsannarlega  252;  ")  [enn 
hinar  adrar  firer  xxxc,  252. 


166  BRÉF  GRÍMS  PRESTS.  1280. 

Æsa  en  audga  hiet  kona  er  bio  ad  holmlatri.  hun  atte 
þrandarstade.  oc  gaf  sidan  stadnum  ad  Helgafelle. 

|>randarstaudum  fýlgier  selfaur  j  Burfellzdal.  oc  beit  til 
fiallz.  enn  votn  j  dal  oc  lýngrif  um  hraun  oc  hrijsrif.  oc  ^) 
umm  stapa.  huertt  sem  þeir  eru  j  sele  edur  ei[g]i. 

Hellumenn  eiga  stackskurd  j  ^)  folafall  tuitugann. 

[J  hinu  nedra  folafalle  eigu  ^)  kieflvijkingar  undir  eina 
skipshaufnn  Torfskurd : 

Eige  eigu  leingra  þrandarstadamenn  *)  slatt  ofan  med 
lurkans  læk  enn  sionhending  j  dý  þad  er  j  er  fýrer  nedann 
folafall. 


76.  [um  1280]. 

Bréf  Gríms  prests  Hólmsteinssonar  til  Runólfs  ábóta  Sigmundar- 
sonar  í  |>ykkvabæ  í  Veri  með  sögu  Jóns  skírara,  er  ábóti  hafði 
beðið  haun  að  setja  á  íslenzku. 

AMagn.  233A.  Fol.  bl.  Ib  skb.  c.  1350,  og  er  þar  viðfest^  af- 
skript  gerð  fyrir  Arna  Magnússon;  önnur  afskript  með  hendi  Árna 
sjálfs  er  í  AM.  233B.  Fol.  Bréfið  er  prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl. 
Isl.  I,  584 — 85  með  latínskri  þýðingu,  og  í  Postolasögum  Ungers 
Kristjaníu   1874  bls.  849 — 50  framan  við  sögu  séra  Gríms. 

Bref  Grims  prests. 

Virðuligum  herra  Ruoolfi  abbota  i  ueri  sender  Grimr  prestr 
Q[ueðiu].  G[uðs]  ok  sina  sanna  vinattu. 

þes  truir  ek  ýðr  minniga  uera.  at  þer  baðut  mik  saman 
lesa  or  likama  heilagra  guðspialla  lif  hins  sæla  iohannis  baptiste. 
ok  setia  þar  ýfer  tilheýriligar  glosur.  lesnar  af  undirdiupi 
omeliarum  hins  mikla  Gregorij.  augustini.  ambrosij  ok  a^jaRa 
kenni  feðra.  í^u  þvi  at  huarki  mælti  fur  mer  gnott  klerkligra 
luta.  eðr  natturu  giðf  hiartaligra  uitzmuna.  ne  lofligr  uitnis- 
burðr  fur  faranda  lifs.  ok  aðrer  voro  stormarger  miklu  betr  til 
þessa  starfs  fallnir.  sá  ek  ðngva  sðk  til  þers  er  þer  bundut  þat 
mer  a  hendi.  aðra  enn  þa.  at  þer  vnnut  mer  þers  oðrum  tram- 
aR.  sem  þer  sáð  mik  oðrum  framaR  þurfanda.   enn  þat    er   af- 

')  8l.  252;  *)  hid  nedra,  b.  v.  252;  *)  [þangad  eiga  og  kieffluijk- 
ijogar,  252;  *)  252  hefir  alstaðar  þrandastaðir. 


1280.  FJÁRLAG.  167 

lausn  andmarka.  ef  almattigum  Guði  ok  hans  haleita  fur  Renn- 
ara  iohanni  þætti  nockut  þess  vert  fur  þenna  saman  burð.  l^efer 
ok  nu  gert.  at  brottkastaðu[m]  oUum  kií^Roða.  vm  þenna  lut. 
ýðuarn  boðskap.  þo  at  ek  vissa  a  minu  uerki  mvndu  finnazt 
morg  ok  stor  ggrðar  lýti.  Truir  ek  at  nockurum  monnum  sýniz 
i  mðrgum  stððum  mðrg  orð  ýfer  sett.  þar  sem  fa  standa  fur. 
Gorða  ek  þvi  svo.  at  þat  var  ýðuart  atkuæði  at  ek  birta  orð  hans 
með  glosum.  j  af^an  stað  truða  ek  ef  obóckfroðir  menn  heyrðu 
hans  hin  fðgru  blom  ok  hinar  mýrku  figurur.  at  þeim  mvndu 
þær  a  þa  leið  onýtsamar.  sem  gimsteinar  ero  suínum.  ok  at 
betra  væri.  at  lýsa  hans  spasogur.  ok  skýnsemder  morgum 
manni  til  trubotar.  helldr  enn  at  sif^a  heimskra  manna  þocka. 
þeirra  sem  allt  þicker  þat  langt.  er  fra  cristz  kðppum  er  sagt- 
ok  skemtaz  framaR  með  skröksðgur.  J  þriðia  stað  sýndiz  mer 
sa  orskurðr  her  til  heýra.  at  miklum  soma  miklir  luter.  af  þvi 
lét  ek  frammi  allt  þat  er  mer  þotti  af  þessa  dýra  manz  lofi  her 
til  heýriligt.  ok  þat  sem  ek  truða  vitrum  monnum  mvndu  sogu 
bót  i  þickia  vil  ek  nu  biðiandi  vera.  at  þer  takit  þenna  saman 
lestr  til  skoðanar  ok  nmbotar.  æigi  fur  al^at  en  þat  er  þer  buðut 
mer  þetta  at  gera.  ok  mer  sýndiz  sem  þer  seeð  saker  astar  ok 
goðuilia  ok  visdoms  a  ma^ligar  bóklister  ok  guðligar  Rok- 
semder.  til  þessa  starfs  oruGer.  ok  vti  muni  vera  býrgð  ðU  skýn- 
samlig  aleitni.  oss  samlendra  manna.  af  þui  ajllu  sem  þer  vilit 
með  yðrum  skynsemdum  ueria.  Sua  vil  ek  ok  einkannliga  biðia 
at  þer  æstit  þers  almattigan  Guð  fðður.  at  æigi  taka  ek  fýrer  þetta 
verk  pinu  saker  ofdirfðar.  helldr  aflausn  andmarka  fur  yfir  setu. 
ok  eptirlæti  með  ýör.  ok  þott  æigi  uinniz  til  þes8  gipta  at  ek 
verða  i  valdra  manna  tðlu  vars  herra.  mega  ek  þo  fur  arnaðar 
orð  sæls  johannis  með  domi  bersýndugra  manna.  forðaz  bruna 
heluitis  fur  makliga  ok  uiðrkugmiliga  iðranar  áuðxtu.  ok  biða 
aællar  vanar.  j  hinni  siðaRi  sealfs  drottins  tilkuámu.  quod  ipse 
p[eto]. 


77.  [um  1280]. 

Samþykt  um  íjárlag  manna  á  meðal  á  íslandi. 

þetta  fjárlag  er  í  Jónsbókarhandritum  optast  tekið  upp  í  Kaupa- 
bálk  kap.  5—6  og  svo  er  það  í  útgáfunum,  en  stundum  er  það,  og 


168  FJÁELAG.  1280. 

enda  í  mjög  fornum  og  góðum  handritum  svo  sem  Gl.  kgl.  s.  3268. 
4to  frá  c.  1300,  sem  14 — 15  kapítuli  í  sama  bælki,  svo  að  það 
leikr  nokkuð  lausu  við  texta  bókarinnar.  í  handritum  frá  15.  og 
16.  öld  fiust  það  og  sérstakt,  svo  sem  i  AM.  687 A.  4to  bls.  1  —  3 
skb.  skr.  1479  ogAM.  458.  12mobls.  174—76  skb.  c.  1570.  í  I. 
bindi  Fornbréfasafnsins  bls.  163  lætr  Jón  Sigurðsson  þá  skoðun  uppi, 
að  þetta  muui  vera  vorþingissamþykt  í  einhverju  héraði  og  byggir 
þaö  á  byrjunarorðunum  um  kvikfjárlag.  Hann  heldr  og  að  þetta 
fjárlag  sé  sett  inn  i  Jónsbók  seinna,  en  ekki  getr  það  verið  miklu 
seinna,  því  að  1294  er  það  1  Jónsbók,  því  að  þá  skipar  Eiríkr  kon- 
ungr  klausuua  um  melrakkahelgi  úr  bók  með  réttarbótinni  frá  því 
ári  §  30.  Aðalstofniun  í  því  er  langtum  eldri  en  Jónsbók  og  sumt 
í  þvi  rétt  sem  í  fjárlagi  Grágásar  (Dipl.  Isl.  I,  162 — 167)  frá  hér- 
umbil  1200,  en  í  þeirri  mynd,  sem  það  er  hér,  mun  það  vera  litlu 
eldra  en  Jónsbók,  og  hefir  Jón  Sigurðsson  heimfært  þaö,  sem  hér  er 
gert  og  er  hér  fylgt  að  mestu  hans  frágangi  á  textanum.  Við  þetta 
íjárlag  eru  hin  elztu  Búalög  upprunalega  gerð  sem  viðaukaákvæði, 
af  því  að  mönnum  þótti  verðlag  vanta  á  mörgu  í  lögbók,  og  vissu 
menn  það  því  ógjörla.  Hér  er  þetta  fjárlag  prentað  eptir  hinni  góðu 
skinnbók  Brynjólfs  biskups  af  Jónsbók  í  GI.  kgl.  s.  3270. 4to  frá  c. 
1320,  og  borið  saman  við  nokkur  önnur  forn  handrit,  sem  nefnd 
eru  sum  neðanmáls,  en  ekki  er  nema  einstöku  sinnum  tilfærðr  orða- 
munr.  Hefði  átt  að  tæma  allan  orðamun  ór  öllum  nokkursvirðandi 
handritum,  hefði  það  orðið  margfalt  við  sjálfan  textann. 

Vm  Iðgaura. 

Ef  mællter  eru  laugaurar  með  monnom  þa  niti  eigi  laug- 
eyri  ef  eigi  er  vaðmal  til. 

Nu  er  lög  eyrer. 

Sex  alnar  vaðmals  gilldz  skulu  vera  i  eyri  nytt  oc  vnotið. 
tveggia  alna  breiðt  oc  eigi  þvi  leingra  at  iaðri  en  rygg  at 
muni  alin  i.  xx.  alnum.  oc  skal  þo  stika  hvart  er  vill  at  rygg 
eða  iaðri.  oc  sva  kosti  sem  tekit  er  a  alþingi.  at  skemra  iaðri 
skal  stika  ef  skakt  er. 

[Melracka  belgir  vj.  firi  eyri  ^). 

[Morennt  vaðmál  .v.  alnar  firir  eyri-). 

Eyrir  gullz  þess  er  stendz  ellding  firir  sex  tigi  aura. 

Eyrir  brennz  silírs  firir  .vj.  æra. 

Jarnketill  nyr  oc  velldr  oc  vegi  .iiij.  fiorðunga  oc  liggi  j 
.[vij.  skiolur  ^)  firir[  xv.  aura  • ). 

^)  [bætt  við  eptir  AM.  346  og  hefir  svo  upphaflega  staðið,  því  að 
það  er  tekið  úr  bók  með  réttarb.  1294  §  30;  *)  [sbr.  réttarbót  Eiríks  kon- 
nngs  1294  §  30.  Belgsdalsbók  sleppir  því;  *)  [viij  skiolur  01.  kgl.  s. 
3269A,  3269B,  3271og  AM.  346;  *)  [xij  aura  346;  xx  aura  347. 


1280.  FJÁRLAG.  169 

|>at  er  katla  máls  skiola  er  tre  er  sett  a  enda  i  laugg  oc 
tekr  öðrum  megin  á  þraum.  xii.  þumlunga  meðal  manni  1  nagls 
rotum. 

Stæltr  læ  eGelningr  oc  vegi.  xviij.  aura  heill  oc  stál  sleg- 
inn.  þeir  skolu  .iij.  íirir  tva  æra. 

atta  fiorðunga  vétt  blástrs  iarns  firir.  v.  aura. 

vétt  fellu  iarns  firir.  vj.  aura. 

Vm  kvik  fiar  lagh. 

|>etta  er  enn  fiarlag  sva  sem  lagt  er  dyrt  a  vár  i  þvi 
heraði. 

Kyr  atta  vetra  oc  eigi  ýngri  en  at  ððrum  kalfi  heil  oc 
heilspenat  oc  hafi  keflt  *)  vm  vetrinn  eptir  pals  CDesso.  eigi 
verri  en  meðal  kyr  herað  ræk  at  fardavgum. 

þriu  naut  vetr  gömul  við  ku. 

Tvau  tvevetr  við  ku. 

kyr  gelldmiolk  oc  kuíga  ^)  at  fyrsta  kalfi  tveim  aurum  verri 
en  kyr. 

Vxi  fiðgurra  vetra  gamall  við  ku  gelldr  eða  graðr. 

gelld  kyr  oc  vxi  þrevetr  tveir  luter  kvgiUdis. 

vxi.  V.  vetra  þriðiungr  annars  kugilldis. 

[Vxi.  vj.  vetra  tveir  lutir  annars  kugiUdis  ^). 

Vxi.  vij.  vetra  firir  kyr.  ij.  oc  sva  þo  at  elldri  se  *). 

Arðr  vxi  á  var  hann  er  metfé. 

Sex  ær  við  ku  tvær  tvevetia  oc.  iiij.  gamlar  oc  fæði  laumb 
sín  vrotnar  loðnar  oc  lemðar  ^). 

Atta  ^)  ær  algelldar  þrevetrar  við  ku. 

Atta  tvevetrir  gelldingar  við  ku. 

Atta  lambgymbrar  oc  fæði  laumb  sín  vrotnar  loðnar  oc 
lembðar  við  ku. 

Sex  gelldingar  þrevetrir  við  ku. 

Gelldingr  fiogurra  vetra  gamall  oc  annarr  tvevetr  firir  ær 
tvær. 

Kutr  tvevetr  ágilldr. 

Tólf  [vetrgamlir]  sauðir  við  ku. 


')  þannig  3270  =  kelft;  ^)  tvevetr  eda  yngri  b.  v.  AM.  347;  ») 
[vantar  í  AM.  346;  *)  landgeinginn  b.  v.  útgg.;  ")  vii  lamsgotnr  við  kú 
b.  V.  útgg.;  «)  vij,  AM.  346 


t^  FJÁRLAG.  1280. 

Allt  þetta  fe  skal  gillt  oc  i  vllu. 

þrevetr  oc  ellri  forostu  gelldmgr  er  metfé. 

Geitr.  vj.  [með]  kiðium  við  ku.  oc  sva  farit  sem  £am. 

en.  viij.  gelldar  vid  ku.  þrevetrar  oc  ellri. 

Atta  hððnur  oc  fæði  kið  sín  við  ku. 

Atta  tvevetrir  hafrar  við  ku.  iiij.  kiarnhafrar.  oc.  iiij. 
algelldir. 

Sex  þrevetrir  hafrar  við  ku  þrir  hvarir  [allsgelldir  ok  kir- 
ingar]. 

Fiðgurra  vetra  gamall  hafr  oc  annarr  tvevetr  firir  geitr 
tvær. 

[Tvevetr  graðhafr  ^)  iafn  við  geit. 

Ef  hafrar  eru  ellri  en  nu  eru  talldir  þat  er  metfé. 

[Tveir  vetrgamlir  geit  sauðir  við  geit  ^).  [halft  hððnur  oc 
algelldingar.  halft  kiarnarhafrar  eða  gelldhafrar  ^). 

Hestr  fiðgurra  vetra  gamall  oc  eigi  ellri  en  x.  vetra.  heiU 
oc  lastalaus  iafn  við  ku. 

[Merr  hross  gillt  *)  fiorðuugi  verra  en  kyr. 

þrevetr  hestr  iafn  við  Ross. 

Ross  þrevett.  ij.  luter  kugilldis. 

Tvð  Ross  tvevetr  hestr  oc  Ross  við  ku. 

þriu  vetrgðmul  oc  einn  hestr  í  við  ku. 

Ef  maðr  gelldr  ross  vetr  gamallt  firir  þriðiung  kugilldis 
þa  skal  fylgia  eyrir. 

þetta  skulu  vera  meðal  Ross. 

Stoðhestr  oc  sé  verði  betri  firir  vígs  saker  þa  er  metfé. 

Gelldr  hestr  oc  se  verði  betri  firir  reiðar  saker.  oc  fylhross 
i  stoði  .  þat  er  metfé. 

Syr  tvevetr  eða  ellri  oc  með.  ix.  grisir  við  ku. 

Brétt  ^)  lerept  [iij  alnir  firir  tva  aura.  Enskt  lerept]  tviel[njt. 
ij.  alnar  firir  eyri. 

CDðrk  vax  firi  eyri. 

Skruðklæði  ny  skorin.  eða  vskorin. 


^)  [þrevetr  hafr  AM.  346  og  347;  ')  [Tolf  vetrgamlir  geitsauðir  við 

geita  kugiUdi  AM.  347  (sbr.  útgg.);  *)  [vantar  i  AM.  346;  *)  [Robs  fiog- 

nrra  vetra  ok  eigi  ellra    en    x.    vetra    gellt   ok    iastalaust  AM.    346;    ') 
Brétt  =  breitt. 


1280.  BRÉF  MAGNÚSAR  KONUNGS  MEÐ  JÓNSBÓK.  171 

hafnar  vaðmal  oc  ny  vnotin. 

katta  skinn  og  lamba  s,kinn  ny. 

flat  smiði  nytt. 

vðru  smiði  nytt. 

teint  iarn. 

eirkatlar  nyir. 

þat  er  alt  metfé.  oc  þo  rett  golldnir  Iðgaurar. 

AUt  metfé  skulu  virða.  vj.  skynsamir  menn  iij.  af  hvars 
hendi. 

þriar  atta  fiorðunga  vetter  gamalla  sauða  vUar  við  ku  *). 

Vett  vetrgamalla  sauða  vllar  eða  aulldungs  huð  þriðiungr 
kugilldis  oc  bæti  hvart  eyri. 

Tvær  kyr  huðir  við  ðUdungs  huð. 

Rétt  er  ef  snpggvar  ær  erv  golldnar  at  lata.  fylgia.  viij. 
fiorðunga  vett  vllar.  xx.  aam. 


78.  [fyrir  9.  Mai  1280]. 

||Bréf  Magnúsar  konungs  lagabætis  til  íslendinga  með  Jönsbdk. 

AM.  343.  Fol.  bl.  Ib— 2a  skinnb.  frá  c.  1330  (Svalbarðsbók); 
við  hana  hafa  verið  borin  saman  handritin  AM.  344.  Fol.  skb  c.  1350; 
AM.  350.  Fol.  skr.  1363  (Skarðsbók);  AM.  351.  FoL  skb.  c.  1360  (Skál- 
holtsbókin  forna);  AM  127.  4to  skb.  c.  1330;  AM.  168.  4to  skb.  c. 
1360  og  AM.  169.  4to  skb.  c.  1320—30  (brot),  en  orðamun  þótti  ekki 
vert  að  taka  nema  á  einstaka  stað.  Bréfið  fylgir  mesta  fjölda  af 
bandritum  Jónsbókar  (nái.  100),  og  yrði  langr  uppi  að  nefna  þau  öll 
hér.  Bréfið  er  prentað  fyrst  í  Crymogæa  Arngríms  Jónssonar  á 
latínu  (Hamb.  1610  lib.  ÍII,  110),  og  árfært  til  1281,  því  næst  í 
Gerh.  Detthards  Abhandl.  von  den  Isl.  Gese^.  Hamb.  1748  bls. 
7 — 8  á  latínu  (eptir  Crymogæa);  á  dönsku  í  Jonsbogen  Kh.  1763;  á 
ísl.  i  öllum  útgáfum  Jónsbókar  Hól.  1578,  1580,  1582,  1707,1709, 
Akureyri  1858  og  Norges  gl.  Love  IV,  1885. 

her  byriar  prologum  logbókar^), 
ODagnus  með  guðs  miskun    noregs    konungr   sun   hakonar 


')  þriar  vætter  miðlvægs  matar  við  ku  b.  v.  Gl.  kgl.  s.  3268,  og 
AM.  346  og  347;  ^)  bref  magnus  konungz  hier  segir  bcalka  skipan  351; 
Bref  magnas  konungs  350;  á  spássíunni  uppi  yfir  bréfinu  hefir  Svalbarðs- 
bók:  «fortalan  til  logbokarinnar». 


172  BRÉF  MAGNÚSAR  K0NUN6S  MEÐ  JÓNSBÓK.  1280. 

konungs  sunar  sun  suerris  konungs.  sendir  ðUum    guðs   uinum 
ok  sinum  a  islandi  Q[ueðiu]  G[uðs]  ok  sina. 

þer  uitit  at  skilrikuzstu  menn  af  islandi  hafa  iðuligha  getið 
fýrir  oss  at  þer  hafit  spurt  at  ver  hðfum  hlut  i  aatt  at  bðta 
nokcut  um  flestar  Iðghbðkr  i  noreghs  konungs  Riki  meðr  hinna 
beztu  manna  ráði.  ok  beðit  oss  at  ýðr  loghbok  skýlldi  eigi 
þeirra  umbota  hlutlaus  vera. 

En  þar  sem  oss  bar  áðr  vel  fýrir  at  sia.  þa  beR  nu  eink- 
annligha  bezt  þar  sem  þer  treýstit  so  mikit  a  vara  forsia  at 
þer  dðmdut  hana  alla  i  vára  skipan.  þat  af  at  taka  ok  þat  uið 
leggia  sem  oss  þætti  bezt  sama  meðr  beztu  manna  raaði. 

Ok  af  þui  nofum  ver  nv  iðulegba  skoðat  hana.  ok  lízt  oss 
so  alvíða  mætti  meðr  færum  orðum  full[an]  orskurð  a  gera  þar 
sem  hon  talar  áðr  geýsi  langt  um.  en  i  sumum  stoðum  þýrfti 
hun  sannlegha  tillðghu.  þar  sem  huergi  var  hun  liosare  enn 
margir  þýrfti  þeir  er  fakunnigir  erv. 

Nv  þo  at  ver  kennum  oss  miok  fakunnigha  til  slikra  stor- 
mæla.  þa  hofum  ver  þo  þessa  bok  latit  rita  er  ver  sendum  yðr 
með  herra  joni  *)  Iðghmanni  eptir  slikum  hætti  sem  her  vattar. 
treýstandi  a  miskun  vars  herra  ihesu  christi  [ok  arnaðar  orð 
sancte  marie.  ok  hins  helga  olafs  konungs  ok  allra  heilagra  ^) 
ok  þeirra  hinna  skynsamuztu  manna  tiUðghu  er  hia  oss  varo. 

En  at  þer  skilit  þi  giorr  hvi  uer  hofum  so  balkunum 
skipat  i  bokinni  sem  nu  er.  þa  greinir  þat  þessi  hæ.ttr  sem  her 
fylgir. 

J>ingfarar  balkr  er  nu  sem  fýr  at  ðnduerðv  ritaðr  aðr  enn 
hefr  siafljfa  bokina.  þi  at  aðr  hæfir  at  skipat  se  þingit  ok 
nefndir  skoðaðar.  Iðghrettumenn  komnir.  eiðar  fluttir.  gerð  sett. 
siðsemdum  lýst.  at  þi  betr  verði  siðan  bokinui  hlýtt  [ok  dom- 
unum  htt  ^)  sem  þingit  er  betr  siðat  ok  stiUt. 

Fýsti  hlutr  bokarinar  er  kristins  doms  balkr.  at  menn  skili 
kristiligha  trv.  vera  grundvðU  ok  vpphaf  allra  goðra  verka.  ok 
heilagrar  kirkiu  lýðni  ok  hennar  formenn  vera  lýsing  ok  leið- 
togha  til  allra  rettinda.  [ok  skýnsamligra  skýnsemda  *). 

*)  ^J.,  343;  flest  önnur  handrit  hafa  joni;  ')  [þessn  er  hleypt  úr  í 
útgg.  Jónsbókar,  enstendr,  eg  held,  1  öllura  fornum  skinnbókum  af  bréfinu, 
og  þar  á  meðal  i  350,  sem  útgáfurnar  stafa  mest  frá;  ^)  vantar  í  mörg 
hdr.;  ok  doravm  lykt  344;  ok  domnra  351  og  útg.;  ok  doraum  hlitt  350;  *) 
[ýms  hdrr.  sl.;  ok  miskunnsamlighra  siðsemda  168,  351,  350;  útg.:  röksemda. 


1280.  BRÉF  MAGNÚSAR  KONUNGS  MEÐ  JÓNSBÓK.  173 

Næst  kristins  doms  belki  er  vm  konungs  þegnskýlldu.  at 
alþýðan  skili  þann  sama  guð  hafa  skipat  konungdomin  til  ver- 
aldlighs  vmboðs  sem  biskup  til  andlighs. 

Eptir  konungs  þegnskýlldu  er  mannhelgi.  þi  at  næst  þuisa 
hæfir  hðfðingium.  ok  ollum  oðrum  ut  ifra  at  hafa  ok  hallda 
lata  guðs  boðorð  ok  goðra  manna  frelsi  milli  kristinna  manna 
ok  þeim  meðr  löghum  þo  hofsamliga  eptir  atvikum  at  refsa  sem 
at  oðru  verða  profaðir. 

Nest  mannhelgi  er  erfða  tal.  meðr  þi  fleira  sem  þi  heýrir 
til.  ok  hefr  þat  með  kuenna  giptingum.  þi  at  miklu  varðar 
þeim  sem  til  arfuanna  kalla  at  þeir  se  i  loglighum  hiuskap 
getner. 

Eptir  erfða  tal  hefr  landa  brigði.  þi  at  i  þann  tima  sem 
maðr  erfir  nokurar  iarðir.  þa  hæfir  honum  at  skoða  vm  oðvi 
sin  ok  annaRa  manna.  at  hann  haldi  engra  maona  oðulum 
með  lögum  sottum  ok  hann  kunni  meðr  loghum  sialfs  sins 
oðulum  at  brigða. 

Eptir  landabrigði  er  landz  leigu  balkr.  þi  at  þeim  heýrir 
eptir  loghvm  sinar  iarðir  at  býggia.  er  meðr  loghum  hafa  at 
komiz. 

Eptir  landz  leigubalk  er  kaupa  balkr  ^).  þi  at  eptir  lagha 
soknum  skal  lausa  aura  sðkia.  sem  eptir  landa  brigði  laund  ok 
iarðir. 

Eptir  kaupabalk  erv  farmanna  Iðgh  '^).  þi  at  þeim  hæfir 
með  rettum  kaupskilum  at  fara  er  sitt  uilia  meðr  kaupferðum 
fiuaxta. 

Eptir  farmanna  Iðgh  er  þiofabalkr.  þi  at  þeim  hæfir  firi 
engum  at  tortina  sem  eigandi  hefir  meðr  loghum  at  komiz.  en 
sa  er  oðru  uiss  görir.  mun  lagha  refsing  fýrir  taka. 

Siðaz  i  bokinni  eru  kunungs  rettar  bðtr.  þi  at  sa  konungr 
er  til  er  skipaðr  eptir  at  sia  Iðghonum.  eptir  dðmum  sinna 
forellra.  a  eigi  siðr  at  hugga  sina  siðsama    þegna   með  linkind 


')  Svo  hafa  öll  handrit  bréfsins,  að  því  eg  framast  veít,  og  nefnir 
ekkert  þeirra  Rekabálk  og  hefir  hann  því  upphaflega  verið  talinn  raeð 
Landsleigubælki  og  svo  er  gert  í  nokkrnm  fornum  handritum  af  Jónsbók 
sem  enn  eru  til,  þar  sem  báðir  bálkarnir  eru  sem  einn,  er  kallast  Lands- 
leigubálkr;  *)  Sum  hin  allra  elztu  handrit  af  Jónsbók  sleppa  alveg  Far- 
ipoannalögnm  út  úr  textanum  líklega  sem  óþörfum. 


174  SKIPAN   JÓNS  ERKIBISKUPS.  1280. 

ok  rettarbotum.  enn  at  tenopra  ospaka  með  hirtingu  ok  logh- 
lighum  refsingum. 

Erfðer  þær  sem  til  hafa  fallit  vm  iarða  brigði  ok  viga 
ferli  ok  ðll  aunnur  laga  maal  under  huerium  löghum  er  þau 
wrðu.  þau  skolu  oU  vndir  þeim  loghum  uera  sem  þa  gengu  i 
landi  er  þau  maal  giorðuz  ef  eigi  hefir  aðr  loghligh  skipan  a 
komit. 

Biðium  ver  at  þer  varkýnnit  við  oss  þat  sem  a  skortir.  þi 
meir  hefir  ualldit  fiolskýllda  vaar  ok  vankunnandi  en  vilia  leýsi 
sem  ætla  maa.  þo  at  ver  hefðim  minna  i  veð  sett.  ok  oss  töki 
þetta  efni  sialldnaR  en  oss  tekr.  finz  ok  nokcut  nýtsamligt  í 
þockum  þat  aller  varum  herra  iehsu  christo.  hans  nafn  se  blezat 
utan  enda  amen. 


79.  16.  Juni  —  29.  Juli  1280.  i  Björgvin. 

Skipan  Jóns  erkibiskups  rauða  í  Niðarósi,  er  gerð  var  á  kirkju- 
þingi  í  Björgvín  með  ráði  sjö  lýðbiskupa. 

Norðmenn  heimfæra  þessa  statútu  til  Júlí  1280,  en  samkvæmt 
Árna  biskups  sögu  kap.  25  (Bps.  I,  714)  kom  Jón  erkibiskup  til 
Björgvínar  að  halda  biskupaþingið  in  festo  trinitatis,  sem  það  ár 
var  sá  16.  Júní,  en  <«á  hinni  fyrri  Ólalsmessu-,  sem  er  sá  29.  JúH, 
veitti  erkibiskup  öllum  þessum  biskupum  "fagra  veizlu"  að  skilnaði; 
veltur  því  á  tímanum  16.  Júní  —  29.  Júh'.  þaö  eru  til  tvær  út- 
gáfur  af  statútunni,  önnur  löng,  en  iiin  stutt.  Sú  leingri  er  hér 
kölluð  A,  en  hin  B.  Arni  biskup  |)orIáksson  ber  fyrir  sig  á  alþingi 
1281  þessa  statútu,  og  lét  lesa  þar  upp  bannsartikulana. 


pessi  texti  er  áðr  prentaðr  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  I,  455 — 
469  og  í  Norges  gl.  Love  III,  229-237  eptir  Skálholtsbókinni 
fornu  og  góðu  í  AM.  351.  Fol.  frá  c.  1360  (=  A),  en  saman  við 
hana  eru  þar  bornar  skinnbækurnar:  AM.  347.  Fol,  (bl.  90b  — 94b), 
þetta  með  hendi  frá  15.  öld  (=  C);  AM.  354.  Fol.  (bl.  38b  — 42b) 
frá  c.  1400,  Skálholtsbók  yngri  (=  B);  AM.  42A.  8vo  (bls.  215 
—216)  frá  c.  1480  (brot  úr  =  E);  AM.  456.  12mo  (bls.  209— 
227)  frá  c.  1480  (^  D).  Hér  er  eins  og  i  NgL.  prentað  eptir 
Skálholtsbókinni  góðu  (AM.  351.  Fol.)  af  því  að  hún  er  elzt  og 
bezt,  en  hins  vegar  þótti  hér  ekki  þörf  að  nota  þau  handrit  til 
samanburðar,  er  Norðmenn  höfðu  borið  saman,  heldr  er    hér   tekinn 


I 


1280.  SKIPAN  JÓNS  ERKIBISKUPS,  175 

orðamunr  úr  tveim  skinnbókum,  sera  Norðmenn  hafa  ekki  notað  eða 
ekki  þekt,  en  það  eru:  AM.  173D.  4to  C2  frá  c.  1380  eða  eldra 
(brot);  er  skinnblað  þet^a  með  líku  handarlagi  og  rithætti  sem  tíðk- 
aðist  njrðra  á  dögum  Jóns  biskups  skalla;  það  heíir  áðr  verið  utan- 
um  bók,  og  er  æði  máð  öörumegin,  og  ofan  af  því  skorið  og  úrþvi 
geirar;  AM.  688C.  4to  bls.  11  —  18  frá  1479.  Til  eru  tvær  ^app- 
írsafskriptir  af  þessura  texta:  AM.  225.  8vo  (afskr.  gerð  fyrir  Árna) 
og  Ny  kgl.  s  1938.  4to,  sem  er  gerð  eptir  Skáiholtsbók  góðu,  en 
þær  eru  litilsvirði  þar  frumrit  þeirra  eru  til. 

[Statuta]  jons  [erchijbiskups  oc  annaRa  biskupa. 
Jon  með  Guðs  miskunn  eRkibiskup  j  niðarosi.  andres  með 
þeirri  sðmu  miskunn  biskup  af  óslo.  jðrundr  biskup  af  holum. 
Erlendr  biskup  af  færeýium.  arni  biskup  af  skalhollti.  arni 
biskup  af  stafangri.  l^arfi  biskup  af  biðrguin.  þorfinnr  biskup 
af  hamri.  senda  ðllum  monnum  j  niðaross  eRkibiskupsdæmi 
þeim  sem  þetta  bref  sia  eðr  heýra  frið  og  íagnað  j  drottni 
ihesu  christo. 

CDeð  þvi  at  vór  ahýGia  ok  aastundan  er  ^)  forsia  at  veita 
folksins  saaluhialp  ok  vora  vndermenn  visa  gera  af  þeim  lutum 
sem  þeim  væri  nýtsamliger  at  vita  ok  þeirra  siðu  ok  meðferðir  ^) 
draga  aleiðis  til  betranar.  þa  baðum  wer  miuklatliga  miskunn- 
samann  Guð  at  hann  blesi  ^)  oss  j  briost  gipt  himneskrar  speki 
veitandi  vitru  ok  vpp  tendrandi  *)  vorn  alhuga  ok  giðrð  til  þess 
at  vor  aktan  taki  af  honum  vpphaf  ok  með  [sialfs  hans  misk- 
unn  kemi  ^)    hon  til  skýlldugligrar  endalýktar. 

Af  þvi  at  lærðer  menn  þeir  sem  skipaðer  eru  til  guðligrar 
þionostu  eigu  j  fullkomnum  friði  ok  frelsi  guði  at  þiona.  þa 
endrnýium  wer  með  Rðksemd  þessa  biskupa  þings  skipan.  þa 
sem  giðrði  goðrar  minningar  vilhialmr  cardinali  j  noregs  kon- 
ungs  Riki.  þa  er  hann  framdi  þar  þat  embætti  sem  [herra 
jnnocencius  pafi  ^)  hafði  hann  til  skipat  at  sva  sem  sinn  lega- 
tum.  at  huerr  sem  af  sialfs  sins  vilia  ok  valldi  geingr  aa  annars 
fasta  eign  eðr  dregr  vnder  sik  annars  valld  með  ofRiki.  þa  se 
hann  af  sialfu  verkinu  bundinn  með  bannz  atkuæði. 

En  til  þess  at  Ráns  maðrinn  beri  æigi  létti  aptr  af  sinni 
flærð  ok  illzku.  þa  leggium    wer    þat   til    at    Raans    sðkin   skal 


')  aa  688;  ')  mætti  b.  v.  688;  ')  blasi  688;  *)  tendri  688;  ")  [hialp 
hans  niýskunn  kæmi  688;  *)  [herra  pafinn  jnnocencius  688. 


176  SKIPAN  JÓNS  EEKIBISKUPS.  1280. 

dæmaz  firi  domara  heilagrar  kirkiu.    [ef  kirkiur   eðr  ^)    klerkar 
woro  Bænter. 

Suo  hit  sama  setium  wer  baDnsettningar  suerð  j  gegnum 
alla  þa  menn  sem  með  illuilia  leita  niðr  at  briota  eða  firi 
koma  frelsi  heilagrar  kirkiu  innan  ^)  niðaross  eRkibiskups 
dæmis^).  eðr  þær  lofsamligar  siðueniur  sem  kirkiurnar  eigu  hafa 
saker  fornrar  hefðar.  I 

En  með  þvi  at  sva  stendr  Ritað  bæði  j  guðz  lögum  ok  ' 
manna.  at  sokner  [ok]  domar  veralligra  mala  skulu  æigi  fram 
flýtiaz  aa  hatiðum  ne  helgum  dðgum  þeim  sem  einkanliga  eru 
skipaðer  guði  til  tignar  sva  sem  kunnigt  er  kristnu  folki.  ok 
sva  fuUkomliga  er  firi  tekit  j  skipanum  heilagra  feðra  fram  at 
hafa  þers  hattar  malakærslur  aa  helgum  tiðum  at  allt  skal  þat*) 
onytaz  sem  þa  er  sott  eða  dæmt.  iafnuel  þo  at  huarertueGÍu 
þeir  sem  malum  eigaz  wið  samþýcki  þeim  domi  nema  nauðsýn 
se  til  annars.  eða  milldlig  ^)  nýtsemd  geri  þat  þolanligt.  þa  firi 
bioðum  wer  af  guðs  halfu  ok  heilagrar  kirkiu  ok  allra  vór.  at 
weraliigar  þingstefnur  se  hafðar  sa,  drottins  dðgum.  eða  ððrum 
hatiðar  dögum  allra  hellz  þa  er  predica  skal  [guðs  orð  ^)  firi 
folki. 

En  ef  nðckuR  maðr  dirfiz  at  gera  moti  þessaRi')  voRi 
skipan,  þa  skal  hann  taka  þa  hegning  at  wera  af  suiptr  inn- 
gðngu  heilagrar  kirkiu  vm  þria  mánaði  vm  þat  fram  annat.  sem 
SEk  hann  legz  epter  guðs  Iðgum. 

þat  firibioðum  wer  ok  með  valldi  vors  þings  at  prestar 
þoli  þat  leikmonnum  at  kirkiur  se  hafðar  firi  hirðzlu  hws  ok 
allra  sizt  geri  þeir  þat  sialfir  þvi  vsæmiiigt  er  at  þeir  geri  þat 
sem  þeir  eigu  ððrum  at  kuiðia. 

hj^u  ef  nockur  beR  j  kirkiu  segl  smiðrlaupa  eða  skreið  skarpa 
eða  annat  þuilikt.  vtan  lof  kirkiu  prestz  nema  hann  flýti  þat 
brott  eptir  þriar  aminningar  prestzins  sem  vsæmiliga  war  þangat 
borit.  þa  viti  hann  sik  þaðan  af  wera  uti  lýktan  af  heilagri 
kirkiu. 

En  allt  at  einu  lofum  wer  at  menn  flyi  j  kirkiur  með  fðng 
sin  firi  ofriði.  eða  elldz  gangi  ok  ððrum  nauðsynium.  sva  þo  at 
þat  86  brott  borit  er  nauðsynium  ^)  letter  af. 

•)  er  688;  ')  j  688;  *)  dæmi  688;  *)  sl.  688;  *)  mikil  688;  •)  þessi 
688;  0  naadsyDÍn  688. 


1280.  SKIPTAN  JÓNS  ERKIBISKUPS.  177 

pann  lofliga  siðvana  landzins  vilium  wer  stýrkia  með  voRi 
skipan  at  sa  geri  opinberliga  bruðlaup  sitt  sem  ser  viU  fa 
eignar  konu. 

H^n  ^)  ef  ngckur  maðr  duelr  lengr  en  vm  eitt  £ar  ok  þria 
manaði  bruðlaupsgiðrð  sina.  siðan  þat  Rettz.  vtan  nauðsýn  eða 
skýnsamliga  sðk  þa  sem  soknar  presti  sýniz  þar  firi  þurfa  setia 
lengri  frest  aa.  þa  skipum  wer  at  honum  se  firiboðin  kirkiu 
innganga  allt  til  þess  er  hann  leiðrettiz  af  þvilikri  þralýndi. 

fat  hðfum  wer  ok  staðfastliga  skipat.  at  ef  nockuR  af 
leikmonoum  tekr  vnder  sik  til  profanar  ok  Rannsaks  eða  doms 
þær  saker  sem  at  eins  eiga  firi  forstiorum  heilagrar  kirkiu 
dæmaz  vanuirðandi  j  þvi  logligha  domendr  þeirra  m^ala  ok 
geingi  sva  vitz^)  vitandi  aa  sættargiðrð  þa  er  giðr  war  millum 
konungdomsins  ok  kirkiunnar  ok  af  huarratueGia  hálfu  war 
suardðgum  staðfest.  eða  sa  sem  klerk  dregr  nauðgan  vnder 
leikmanna  dóm  •*).  eða  þeir  leikmenn  sem  dom  leGia  aa  kirkiu 
eigner  eða  klerka  at  þeim  sialfum  auðspurðum  *)  eðr  moti  mæl- 
undum  sem  Raða  eigu.  þa  fellir  sa  aa  sik  fuUkomit  bann  af 
sialfu  werkinu. 

En  þersi  msal  eru  einkannliga  tilskild  in  composicione. 

AUar  saker  þær  sem  klerkar  eiguz  wið  eða  leikmenn  sækia 

klerka.  hiona  samband  ok  ðU  hiuskapar  maal.    ok    þar    sem 

|dæma  skal  huersu  huerr  er  Iðgliga  getinn.  vm  foRæði  aa  kirki- 

im.  ok  vm  tiunder.  vm  heit.   ok    vm   testamento  ^)    er    menn 

'gera  einkannliga  af  þvi  sem  menn  gefa  kirkiunni.    eða    ððrum 

helgum  stððum.  ok  fatækum  monnum.  wernd  pilagrima  er  vitia 

hðfuð  kirkna  ok  vm  þeirra  maal.  vm  kirkna  eigner  ok  vm    allt 

kirkna  ^)  frelsi  er  hon  aa  j  sér  ok  vtan  sik  j  monnum  ok  eign- 

um.  ok  þar  sem  selldir  werða  eða    keýpter    andliger   luter.  vm 

frillulifi.  vm ')  hordoma  ok  frændsemis  spell.  vm  meinsæri.  ok 

vm  okr  er  menn  býGia  dautt  fe.  vm  villu  alla   ok   vantru.   ok 

vm  ðU  ðnnur  þau  maxl  er  þerssum  ^)    eru  lik  ok   til   heilagrar 

kirkiu  heýrer  dom  ýfer  at  hafa^)  epter  guðs  Iðgum. 

En  þo  at  bæði  se  Guðs  Réttr  til.  ok  sva  er  þat  auðsýni- 
liga  ^°)  akueðit  j  sættarbrefinu  at  klerkar  skulu  wera  fuUkom- 
liga  frialsir  vndan  ðUu  ýfirboði  leikmanna   ok   þeir    sialfer    eða 


')  En  688;  *)  uizt  688;  =•)  valld  688;  *)  ospurduin  688;  ")  testamenta 
688;  «)  sl.  188;  ')  ok  688;  «)  þeim  688;  »)  segia  688;  '°  syniliga  688. 

Dipl.  Isl.  II.  B.  12 


178  SKIPAN  JÓNS  ERKIBISKUPS.  1280. 

þeir  menn  sem  þeir  hafa  j  sinu  ^)  nauðsyniastarfi.  eigu  með 
engu  moti  þýðazt  vnder  nockut  þat  forboð  sem  konungr  eða 
þeir  menn  sem  hann  skipar  til  stiornar  ýfer  folki.  leGia  aft 
menn  eða  hafa  aa  lagt  vm  kaup  eða  saulur.  þa  finnaz  þeir  ^)  at 
huaru  sem  þeirra  ^)  frelsi  girnaz  vndan  draga  klerkunum  ok 
leita  sva  sinni  illzku  fram  at  koma  at  þeir  leeia  fegiðlid  aa  þa 
leikmenn  sem  selia  klerkum  brent  sýlfr  eða  aðra  luti  til  þers 
að  einginn  treystiz  frialsligar  [at  selia  *)  klerkum  slika  luti  en 
oðrum  monnum. 

fju  af  þvi  at  sva  finnz  Ritat  ^)  j  logum  heilagrar  kirkiu. 
at  ef  einn  huerr  lutr  er  bannaðr  þa  er  þat  allt  bannat  epter 
Rettri  skilning  sem  þann  lut  leiðir  ^)  til  framkuemdar.  ok  af 
þvi  leGium  wer  vnder  bann  alla  þa  sem  þuilika  luti  dirfaz  at 
gera.  skulu  þeir  með  eingu  moti  lausn  fa  af  þvi  banni  fýR  en 
þeir  hafa  aðr  aptr  greitt  sva  mikla  ^)  peninga  sem  þeir  toku 
af  þeim  er  selldu  sitt  ^). 

Suo  ok  ef  nockur  dirfiz  at  vfrelsa  vinnu  monnum  ^)  eða 
þionostu  monnum  ^^)  klerka  eða  kirkna  sva  sem  steinsmiði.  eða 
skipstiornarmenn  þeirra  eða  aðra  þa  ^^)  starfsmenn  leGiandi  aa 
þa  fiðlskýlldi  almennilig  eða  einslig  taalma  skip  þeirra.  eða 
taka  með  valldi  nema  nockuR  mikil  nauðsýn  kalli  at.  eða  al- 
múgans  nauðsýu  ^^).  ok  halldi  klerkar  offast  j  þeim  tilfellum. 
þa  uiti  sa  ser  *^)  bannaða  wera  jnngðngu  heilagrar  kirkiu  af 
skipan  þersa  þings.  ok  skal  hann  ok  einga  aflausn  fa  fýR  en 
hann  hefer  viðrkuæmiliga  bætt  þat  sem  hann  braut. 

I>at  er  oss  ok  biskupunum  hugleiðanda  þar  ^*)  sem  oss  er 
aa  hendi  folgit  abýrgð  þeirra  manna  sem  wer  erum  ýfer  skip- 
aðer  af  guðs  halfu.  at  æigi  dragim  wer  vndan  firi  vskýnsam- 
liga  þðgn  wið  vóra  vndermenn  þat  sem  þeirra  nauðsýn  ok  nýt- 
semd  væri  at  vita  þviat  hinn  heilagi  paall  postoli  seger  sva  j 
sinum  pistli  ad  ephesios. 

Vos  scitis  quo  modo  nihil  subtraxerim    uobis    utilium  quo 

M  valldi  eða  b.  v.  688;  ')  er  þetta  [gera]  b.  v.  688;  bér  byrjar  brotið 
173;  =»)  þetta  688;  *)  [sl.  688;  *)  skipat  688;  «)  hælldr  173;  0  marga  173; 
*)  slikt  173;  ')  menn  173;  '")  menn  173  og  bætir  hér  inn  í:  eda  adra 
þa  starfsmenn;  ' ')  þeirra  688;  ")  nytsænid  173;  ")  sigh  173;  **)  þat 
173. 


1280.  SKIPAN  JÓNS  ERKIBISKUPS.  179 

minus    annunciarem  ^)    [uobis    qua  ^)    propter    contestor    quod 
munde  sunt  manus  mee  ^)  a  sanguine  omnium  uestrum. 
I>at  ma  sva  noRæna, 

f>er  vitið  sagði  postolinn  huersu  ek  hefer  eingan  lutundan 
dregit  wið  yðr  þann  sem  ýðr  [war  nýtsamligr  *)  at  vita  sua  at^) 
æigi  boðaða  ek  ýðr  ok  firi  þvi  vitu  þer  sialfer  at  hendr  minar 
eru  Reinar  af  allra  ýðra  bloði. 

En  huat  gefr  postolinn  oss  at  skilia  firi  þersi  orð.  nema 
þat  at  hann  væri  sekr  bloðs  þeirra  þat  er  sýnda  þeirra  ok  tions 
ef  hann  hefði  nðckut  með  þðgn  vndandregit  þeim  at  segia  þat 
sem  hæfði  þeirra  saluhialp. 

[Suo  munu  ok  vorar  hendr  æigi  vera  Reinar  ^)  af  ^bloði 
voRa  vnder  manna  þeirra  sem  oss  eru  £a  hendi  folgner  til  and- 
ligrar  stiornar.  ef  wer  leiðum  hia  oss  með  varligri  ^)  þogn  ok 
snertnm  ^)  æigi  [þetta  lýti  ^)  sem  fram  væri  flýtiandi  firi  folk- 
inu  til  nýtsemdar.  lækner  likamans  sýniz  ok  æigi  sykn  með 
ðllu  þo  at  hann  hafui  sagt  hinum  siuka  huerrar  fæzlu  honum 
hæfer  at  neyta  til  tempranar  sinnar  heilsu.  ok  beR  sva  til  at 
hinn  siuki  deýR.  neytandi-  þat  sem  honum  war  meinsamligt 
með  þvi  at  læknerinn  hafði  æigi  sagt  honum  at  iafnuel  skýlldi 
hann  [vaR  vera  ^°)  þers  hattar  lutum.  [Suo  er  ^^)  oss  ok  nauð- 
sýnligt  er  skipaðer  erum  læknar  sailnanna  at  wer  hugleiðim  at 
æigi  at  eins  samer  oss  at  læra  folkit  þat  sem  wer  skýlldumz 
forsia  at  veita  til  andar  heilsu  huerium  lutum  ^^)  þat  þarf 
skýlldugliga  at  fýlgia.  helldr  hæfer  oss  ok  iafnuel  opinberliga 
at  segia  at  þeir  leiti  ^^)  forðaz  þat  sem  þeim  er  vgeranda. 

!^uer8u  megum  wer  nu  þa  ^*)  leiða  oss  hia  ok  laata  sem 
wer  siaim  æigi  ef  nockuR  maðr  ^^)  gleymer  sva  sinni  saalu 
hialp  sem  guð  lati  æigi  wera  at  hann  leGr  nockurar  pýndingar 
aa  heilaga  kirkiu  guðs  eign.  eða  ottaz  æigi  hans  ^^)  þionostu- 
menn  at  misþyrma  vmilldiliga,  þviat  vtan  ef  gerum  wer  oss 
seka  þeirra  lastanna  sem  wer  þolum    [wið    vora    vndermenn  ^^) 


')  annuDCÍarer  351,  688;  ^)  [vtibus  quam  173;  hér  er  skorið  ofan  af 
blaðinu  og  úr  því  og  sést  því  ekki,  nema  orð  og  orð  á  stangli;  ')  •  .  • 
tuorum  173;  *)  [væri  [nyt]samligra  173;  *)  sl.  173;  ®)  [sua  mætti  ok  wera 
vtan  waarar  hænndr  eigi  Eæinar(!)  173;  ^)  ovarligri  173;  *)  hirtum  688; 
')  [wið  þa  Ivti  173;  '°)[wid  warna  173;  '')  [Nu  er  173;  '^)  haattum  173_ 
^')  skuli  688;  ^O  þat  688;  '')  hér  er  skorið  ofan  af  og  úr  blaðinu  í  173;' 
^*)  hænnar  173;   ")  [vorum  vndir  [monnum]  173. 

12* 


180  SKIPAN  JÓNS  ERKIBISKTJPS.  1280. 

ef  wer  megum  hirta  þa  til  leiðrettu  ^).  en  þat  truum  wer  ok 
væntum  með  guðz  miskunn  at  einger  eða  faer  dirfiz  íram  at 
hlaupa  j  þann  ðrskemdar  laust.  at  þeir  striði  vpp  aa  frið  ok 
frelsi  heilagrar  kirkiu.  ok  ef  þat  gera  nockurer.  þa  ma  þat  lik- 
likt  sýnaz  at  þeir  geri  firi  þui  at  þeir  viti  æigi  [huerr  pina^) 
skýlldaz  þeim  er  slikt  dirfaz.  [er  þat^)  ok  æigi  vndarligt  þo  at 
nðckuR^)  siai  minnr  wið  þat  at  gera  sem  hann  veit  æigi 
bannat  vera.  þar  sem  þat  werðr  optligha  at  sa  ottaz  æigi  lost- 
inn  at  fremia  þo  at  hann  viti  olofaðan^)  wera  er  hann  truer  at 
litil  pina  skal  æ.  hann  wera  iðgð  þo  at  hann  geri. 

En  til  þess  at  æigi  taki  nðckuR  heðan  ifra  af  þersu  til- 
felli  ofdirfð  til  at  misgera.  ok  sva  sem  af  vuitzku  blindleik 
megi  hann  fela  sik  vnder  afsakanar  skuGa.  þa  skipum  wer  þat 
með  skýlldu  at  vpp  skal  wera  lesnar  opinberliga  firi  alþýðu 
vm  ^)  sinn  aa  hueriu  aare  at  ollum  biskups  stolum  Regluligar 
skipaner  heilagra  feðra.  þær  sem  skýra  j  huerium  atburðum 
menn  fella  aa  sik  fullkomit  bann.  slikt  ^)  hit  sama  skal  þeim 
lýst  vera  j  hinum  æzstum  heraðs  kirkium  til  þess  at  sialf 
ovitzkan  su  sem  fýR  hafði  framlwt  verit.  at  hrata  ^)  j  sýndina 
stððuiz  af  vpptekinni  illzku  þa  er  hon  seR  ok  ottaz  ogn  pin- 
unnar. 

En  þessir  atburðer  finnaz  vpptalder  með  slikri  skipan  j 
guðs  logum  sem  her  seger. 

Sa  er  hinn  fursti  atburðr  ef  nockuR  fellr  j  firidæmda  ^) 
villu  firilatandi  Rétta  tru. 

Annar  er  sa  ef  nðckuR  setr  saman  nyia  viUu  ^")  huart  sem 
þat  er  opinbert  eða  leynt  skulu  menn  forðaz  ^^)  samneýti  wið 
opinberan  villu  mann  þo  at  hann  se  æigi  boðaðr  ^^)  bannsettr  ^^) 
En  þat  er  æigi  skýllt  vm  þann  sem  leýndr  er.  fýR  en  hann  er 
boðaðr  bannsettr  ok  firidæmdr  af  heilagri  kirkiu.  Suo  eru  ok 
allir  þeir  bundner  j  eilifu  banni  sem  oðru  uiss  skilia  ok  læra. 
en  heilug  ^*)  Romueria  kristni  predikar  ok  varðueitir  af  heilagri 
skirn.  ok  af  helgan  holldz  ok  bloðs    vórs    herra   ihesu   christi. 


•)    leiðreitta    351;    »)    [óvart     fallið    úr    688;    ^)  [En  þat  er  688;  *) 

madr,  b.  v.  173;  *)  oleyfdan  688/  «)  688;  sl.  351;    ')  sua  173;    *)  hrapa 

173;  ^)  firidæmiliga  688;  hér  skorið  af  173;  '")  firilatandi  retta  tru  b.  v. 

688;  ")  varazt  688;  ")  sæm  b.  v.  173;  ")  eda  firidæmdr  b.  v.  173;    '*) 
sL  688. 


1280.  SKIPAN  JÓNS  ERKIBISKUPS.  181 

eða  af  skripta  gangi  skýlldum  hiona  bandi  ok  oðrum  helgan- 
um  heilagrar  kirkiu.  ok  sva  allir  þeir  er  einn  hueR  biskup  hefir 
villu  menn  dæmda  j  sinu  biskups  dæmi. 

Sa  hinn  þriðe  atburðr  ef  nockuR  truer  villu  manna  fortðl- 
um  eða  tekr  ^)  til  sin  weriandi  ok  fýlgiandi  þeirra  maali.  þessir 
falla  jiþat  sama  bann,  ok  ef  nðckuR  af  þersum  hafnar  at  leið- 
rettaz  innan  tolf  manaða  siðan  hann  werðr  boðaðr  bannsettr. 
þa  fellr  aa  hann  æfinlig  vfrægð.  skal  hann  siðan  j  eingum  Iðg- 
skilum  2)  hæfr.  ok  með  eingu  moti  vitnisbæR.  fra  er  hann 
skildr  at  þiGia  þat  sem  nöckuR  vill  honum  gefa  j  sinu 
testamento.  eingi  maðr  ma  skipa  hann  sinn  erfingia.  ok 
eingan  arf  skal  hann  taka.  æigi  skal  hann  ok  mega  gera  sitt 
testamentum.  sa  eingan  mann  skal  hann  kæra  mega  vm  nðck- 
ur  ^)  maal.  en  neyðaz  skal  hann  til  at  suara  ððrum  Rótt  %  ef 
hann  hefir  domandi  verit.  þa  skulu  hans  domar  firir  ecki 
standa.  eigu  ok  eingi  mál  [at  koma  vnder  hans  dom  ^)  Kju  ^) 
ef  hann  hefer  klerkr  verit  þa  skal  hann  liGia  vnder  slikum 
sðmum  pinum  ok  wera  aðr  af  settr  ollum  vigslu  pðllum  af 
sinum  biskupi. 

[Hinn  fiorði  er  sa ')  atburðr  ef  nockuR  ^)  seger  ok  fýlger 
þvi  at  Romaborgar  kirkia  se  æigi  hofuð  kristninnar  ok  henni  ^) 
se  æigi  hlýðanda. 

Sa  hinn  fimti  atburðr  ef  nðckuR  leGr  hendr  með  heipt 
ok  iHuilia  aa  klerk  eða  klaustramann.  þa  fellr  sa  af  sialfs  sins 
werki  j  pafans  bann  ^^)  býðr  ok  nockuR  þat  oðrum  at  gera.  þa 
eru  baðer  j  banni  sa  sem  bauð  ok  hinn  sem  gerði.  sa  fellr  ok 
j  bann  er  veita  matti  wernd  klerkinum  i  sliku  tilfelli  ok  veitti 
æigi.  þat  er  at  skilia  þeir  menn  sem  vald  eða  ýfer  skipan  hafa 
til  at  stiorna  oðrum.  ok  mattu  þe[i]r  íorstoðu  veita  ok  villdu  eigi. 
Eitt  ofrikit  saman  ma  ok  stundum  metaz  slik  sðk  þo  at  æigi 
se  hendr  aa  mann  lagðar.  sva  sem  ef  nðckuR  setr  klerk  j  bðnd 
eða  læsir  j  myrkua  stofu.  eða  oðru  varðhalldi  þviat  eingum 
leikmanni  gefzst  sva  mikit  valld  ýfer  nockurum  klerk  ok  þvi 
forðaz  sa  æigi  bannit  sem  slikt  gerir.  verðr  ok  fleiri  uega  mis- 
þyrmt  klerkum  en  skeðia  likami  þeirra  sialfra. 

')  þa,  b.  V.  173;  *)  logum  688;  ^)  nockut    688;    *)  ok,    b.    v.    688, 

173;  ^)  [wnndir  hann  ath  koma  173;   «)  Ok  173;    ^)  [sa  er    hinn    fiordi 

688;  «)  óvart  fallið  úr  í  173;  ')  hér  endar  brotið  í  173;  ">)af  sialfs  sins 
uerki  b.  v.  688. 


182  SKIPAN  JÓNS  ERKIBISKXn>S.  1280. 

Sa  hinn  setti  atburðr  ef  veralldliger  valldzœenn  iarlar 
stiornarmenn  syslumenn  M  eða  aðrer  þeir  sem  þersir  skipa  j  sin 
storf  j  borgum  eða  bæium  gera  krafer  eða  vskýllduligar  pýnd- 
ingar  aa  klerka  ok  kirkiur  ok  þeirra  eigner  firi  komandi  sva 
valldi  ok  frainkuæmd  forstiora  heilagrar  kirkiu.  nema  þeir  lati 
af  logliga  aa  minnter.  þa  viti  þeir  sik  vera  j  banni  ok  sva 
huerr  er  þeim  fýlgir  [til  þess  ^),  þviat  eingar  krafer  eða  þegn- 
skýildu  mega  leikmenn  með  Réttu  leGia  aa  klerka  eða  kirkiur. 
en  huerr  sem  tekr  valld  epter  nockurn  þann  er  sliku  hafði  fram 
halldit  ok  vill  hann  æigi  aftr  bæta  ^)  innan  fursta  manaðar. 
þess  hattar  [Rangindi  eða  oftekiur  *).  þess  sem  þat  valld  eða 
starf  hafði  firi  honum  þa  ^)  fellr  hann  j  sama  bann.  þviat  hann 
samþýckir  þvi  sama  sem  hann  gerði. 

J  siaunda  stað  er  her  skrifaðr  ^)  sa  atburðr  ef  menn  gera 
skipaner  moti  frelsi  heilagrar  kirkiu.  nema  þeir  hafi  innan  [tua 
manaði  ^)  siðan  er  þeim  war  lýst  tekit  þat  af  sinum  bokum  ef 
þær  waro  ritaðar,  eða  hallda  þeir  fram  skipanum  þo  at  þeir 
lutir  væri  afskafner  bokinni  ^).  slikt  hit  sama  ok  þeir  sem  Rita 
þuilikar  skipaner  ok  æigi  siðr  valldzmenn.  Ráðsmenn  ^)  ok  Rett- 
arar  staðanna  ef  þeir  dirfaz  at  dæoia  epter  þess  hattar  skipan- 
um.  sua  þeir  sem  þa  ^°)  doma  Rita  til  staðfestingar.  slikt  hit 
sama  ok  þeir  sem  warðueita  ok  lata  wið  hafa  veniur  þær  sem 
helldr  mega  heita  oveniur  ok  vpp  hafa  tekiz  moti  frelsi  hei- 
lagrar  kirkiu  þa  bindaz  þessir  **)  aller  j  bannz  atkuæði  at  guðs 
Iðgum.  En  þat  er  vitandi  at  frelsi  heilagrar  kirkiu  stendr  saman 
j  þeim  priuilegijs  sem  henni  hafa  veitt  werit  ýfer  andligum 
lutum  eða  stundligum  auðæfum  almenniliga  eða  einsliga.  Nu 
eru  sum  priuilegia  veitt  heilagri  kirkiu  af  sialfum  guði  sva  sem 
vaR  lausnari  ihesus  christus  sagði  petro  postola. 

hvat  sem  þu  hefer  bundit  aa  iorðu  þa[t]  skal  vera  bundit 
a  himni.  ok  huat  er  þu  hefer  leýst  m  iorðu.  þat  skal  leýst  £b 
himni. 

Sua  ok  þat  at  tiunder  ok  frumforner  ok  jallt  ofi"r  heýra 
kirkiu  til.  þat  priuilegium  er  enn  af  guði  veitt  heilagri  kirkiu. 
at  klerkar  eigu  valld  ok  Rað  ýfer  hennar  eignum  ok  auðæfum. 

•)  sl.  688;  ')  [sl.  688;  ')  leita  688;  *)  [aftekiur  eda  rangindi  688; 
*)  þat  351;  *)  8kipad(!)  688;  ^)  [tueggia  manada  688;  ®)  [bokvnvm  688; 
»)  radamenn  688;  '")  sl.  688;  ")  þeir  688, 


3280.  SKIPAN  JÓNS  ERKIBISKUPS.  183 

ok  hennar  forstiorar  eigu  log  skipa  af  andligum  lutum  ok  hafa 
þar  dom  ýfer  ok  fleira  annat  þat  ^)  sem  stendr  j  hinu  nýia 
logmaili  ok  hinu  forna.  af  herra  pafanum  eru  ok  priuilegia  veitt 
heilagri  kirkiu.  sua  sem  þat  at  sa  er  j  banni  af  sialfu  verkinu 
sem  heiptuga  hond  lecr  aa  lærðan  mann.  sua  þat  at  tueir 
vattar  vinni  þðrf  wm  testamenta  þau  ðU  sem  ssalugiafer  megu 
metaz  ok  morg  onnur  priuilegia  hafa  pafarner  veitt  heilagri 
kirkiu.  þvi  at  þat  megu  þeir  vel  gera  af  veralldligum  lutum  sva 
sem  þat  er  at  huerium  manni  er  lofat  at  leGia  til  heilagrar 
kirkiu  foðurleifð  sina  suma  eða  alla  huart  sem  hann  vill  at  hon 
eigniz  eptir  hans  dag  eða  fýR  með  huerium  hætti  er  hann  vill. 
ok  æigi  þarf  hann  nockurn  orlofs  epter  at  spýria  vm  þa  giðf. 
þviat  j  þeirri  giðf  er  maðr  gefr  heilagri  kirkiu  firi  saal  sinni. 
er  þat  hit  bezta  endimark  at  ecki  endimark  se  henni  sett.  Nu 
huerr  sem  motgang  veiter  þersu  frelsi  almennilighrar  kristni. 
þa  forðaz  hann  æigi  bannz  atelli. 

Sa^)  er  hinn  atti  atburðr  her  skrifaðr^)  at  þeir  sem  brenna 
með  iUuilia  heilaga  kirkiu  eða  helga  staði  eða  þau  herbergi 
sem  standa  innan  kirkiugarðz  ok  þess  viðernis  sem  heilog 
kirkia  aa  wernd  at  veita  vmhuerfis  sik  þa  eru  þeir  bannsetter 
at  guðs  logum.  ok  siðan  er  þeir  hafa  boðaðer  werit  bann- 
setter  *)  af  heilagri  kirkiu  vm  þersa  sðk  skulu  þeir  af  eingum 
lausn  fa  vtan  af  sialfum  pafanum  nema  j  lifs  haaska. 

Sa  er  hinn  niundi  ef  nðckuR  brýtr  kirkiu  eða  Ræner  hana 
siðan.  eða  gerir  j  henni  odaðawerk  sem  er  at  fara  vþýrmiliga^) 
með  guðs  likama.  eða  at  briota  alltari  eða  kross  eða  annat 
slikt. 

Hinn  tiundi  atburðr  er  sa  ef  nockuR  falsar  bref  herra 
pafans  firi  sik  eða  annan  mann  þa  er  sa  ok  af  sialfum  Iðg- 
unum  bannsettr  með  oUum  þeim  sem  honum  veita  fulltingi  til 
þess  vitandi.  eða  weria  ^)  hans  maal.  slikt  hið  sama  sa  ok  sem 
nyter  ser  til  nockuRar  framkuæ-mdar  falsat  pafa  bref  vitz  vit- 
andi  þat  sem  annaR  maðr  feck  eða  falsaði.  en  sa  sem  warð- 
ueiter  þviat  eins  skal  hann  innan  tiu  daga  siðan  hann  veit 
falsat  firi  koma  þui  brefi.  eða  fai  j  þers  valld  sem  vel  ma  trua 
til  viðrtðku.  ef  hann  vill  forðaz  bannzins  pinu.  þat  er  ok  þeim 


')  bess  688;    =*)  Suo  688;    ')  skipadur  688;    *)  verid(!)  b.  v.  688;  *) 
osœmiliga  688;  *)  styrkiandi  688. 


184  SKIPAN  JÓNS  ERKIBISKUPS.  1280. 

til  viðrhialpar  ^)  er  ser  nýtir  ovitandi  falsat  pafans  bref  at 
hann  hafi  profat  sem  hann  kunni  bezst  ok  geti  æigi  sva  seint 
aptrhuarfs  at  fíri  þat  megi  hann  sýnaz  sannsakaðr. 

J  ellefta  atburð  fellr  aa  þa  fuUkomit  bann  sem  saracenis 
flýtia  til  handa  vaapn  eða  skip.  eða  iarn  eða  geraz  skipstiornar- 
menn  þeirra.  eða  veita  þeim  nðckurs  kyns  fullting  til  agángs. 
ok  vfriðar  heilðgu  iorsala  landi  ok  kristnu  folk. 

Tolfti  atburður  er  sa  ef  nðckurer  Ræna  Romueria  eða  aðra 
kristna  kaupmenn  þa  sem  sigla  með  sinn  kaupeyri  ser  til  nýt- 
semdar  ok  ððrum  eða  dirfaz  at  taka  þa  sialfa  at  herfangi  eða 
Ræna  þa  fe  sem  skipbrot  hafa  þolt.  þersir  allir  falla  j  bann  af 
sialfum  ^)  logunum.  nema  þeir  bæti  þat  sem  þeir  brutu.  ok 
gialldi  aptr  þat  sem  þeir  Ræntu  þa  er  þeir  eru  lógliga  sa 
minnter. 

J  þrettanda  stað  stendr  skipan  Gregorii  papa  decimi  með 
huerri  hann  lagði  bann  aa  alla  þa  sem  með  nðckuru  ofriki  eða 
agangi  þrðngua  biskupa  eða  lærða  menn  til  at  leysa  nockura 
af  bannz  atkuæðum  eða  gefa  lærðum  monnum  aptr  embætti 
eða  leýfa  tiðagiorð  j  þeim  stððum  sem  aðr  er  hon  af  tekin. 

Sa  er  hinn  fiortandi  atburðr  at  ef  leikmenn  j  huerri  stétt 
sem  þeir  standa  eða  hueria  tign  sem  þeir  hafa.^)  neýða  til  þess 
forstiora  heilagrar  kirkiu  capellanos  eða  aðra  klerka  at  vnder 
leikmanna  valld  leGiz  heilagra  kirkna  fasta  eignir  eða  [bæir  *). 
þa  se  þeir  bundner  j  bannz  atkuæði.  nema  þeir  gefi  allt  aptr 
með  frelsi  j  þeirra  valld  sem  eigu  siðan  þeir  eru  Iðgliga  aa, 
minnter  þat  er  þeir  hðfðu  aðr  með  ofriki  vnder  sik  dregit. 
sua  at  þa  kallaðiz  formenn  heilagrar  kirkiu  prestar  ok  per- 
sonur  þat  lén  af  leikmonnum  hallda  sua  sem  af  sinum  ýfer 
monnum. 

aa  þetta  ofan  bannsetium  wer  alla  ok  serhueria  þa  sem 
leita  vpp  at  Reisaz  moti  vórum  virðoligum  herra  herra  .hj^. 
noregs  konungi  ok  hans  Riki.  eða  með  nðckurum  illuirkium  eða 
SQÍkræðum  vilia  fírikoma  friðinum. 


')  eidhialpar(!)  688;  *)  uerkinn(!)  b.  v.  688;  ')  at.  b.  v.  351;  *)  laus- 
ar  351. 


1280.  SKIPTAN  JÓNS  ERKIBISKUPS.  185 

B. 

|)essi  styttri  útgáfa  statútunnar  er  áðr  prentuð  í  F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl.  I,  469 — 471,  en  þó  slept  aptan  af,  og  í  Norges  gl.  Love 
III,  238—41,  og  er  þar  fylgt  AM.  350.  Fol.  bls.  125b— 127a  skb. 
skr.  1363  (Skarðsbók  =  A),  en  þessar  skinnbækr  bornar  þar  saman 
við:  AM.  136.  4to  bls.  282—85  þetta  frá  c.  1490  (=  D);  AM. 
138.  4to  frá  c.  1500  (afskr.  af  350  =  B);  AM.  42A.  8vo  bl. 
lllb  frá  c.  1480  (=  F);  AM.  56.  8vo  bls.  3-4  frá  1479  (= 
C);  AM.  456.  12mo  bls.  101  —  107  frá  c.  1480  (==  E).  Hér  er 
prentaður  textinn  eptir  Skarðsbók,  en  ekki  tekinn  orðamunr  úr  þeim 
handritum,  sem  Norðmenn  hafa  uotað;  en  borið  er  hér  saman  ,við 
AM.  53.  8vo  bls.  30  —  38  á  pappír  með  hendi  Eggerts  Jónssonar  á 
Ökrum  skr.  c.  1640—50,  sem  ekki  er  notað  áðr,  en  það  virðist 
vera  bein  afskript  af  Skarðsbók,  svo  að  því  var  einginn  frekari 
gaumur  gefinn. 

Skipanir  herra  ions  erchibiskups. 

Jon  með  guðs  miskunn  erchibisup  i  niðar  osi.  andres 
biskup  af  oslo  jorundr  biskup  af  holum  arni  biskup  af  skala- 
hollti,  Erlendr  af  færeýium  arni  af  stafangri.  Narfi  af  biorgvin 
þorfinnr  af  hamri.  niðar  oss  kirkiu  undir  biskupar.  senda  ollum 
Retttruandum  monnum  i  niðar  oss  erchibiskups  dæmi.  þetta 
bref  seandum  eðr  heýrandum.  frið  ok  fagnað  i  drottni  ihesu 
christo  oss  sitiandum.  ok  tracterandum  aa  þersu  biskupa  þingi 
eptir  heilagri  feðra  setningum  [at  hirta  lyti  ok  bæta  siðu  manna. 
biðium  vier  af  ollu  hiarta  miuklatliga  allzualldanda  föðr  allrar 
myskunar.  at  hann  gefi  oss  myskun  himneskrar  speki.  veiti  oss 
mælsku  ok  blasi  astsemd  upptendranar  fýsi  at  uor  giorð  fai  af 
henni  upphaf.  ok  at  henni  viðhialpanda.  megim  vier  ajðlazt 
nytsamligan  enda  *). 

J  nafni  foður  ok  sonaf.  ok  heilags  anda.  bioðum  ver  með 
ualldi  ok  Roksemd  þersa  þings  at  klerkar  þeir  sem  taka  eríð 
hins  crossfesta  ok  hans  mark.  at  þeir  se  skirlifir.  friðsamir 
hogu^rir  ok  til  gefnir  guðligri  þionostu.  ok  bæna  haldi  enn 
forðiz  miok  deilur  ok  þrætur  ok  hatrligar  framferðir  ok  alla 
hegomligha  luti.  ok  vsæmiliga  at  þeir  megi  makliga  Guði. 
þiona  i  þvi  embætti  sem  þeir  ero  til  settir.  fur  bioðum  ver  at 
nockurr  niðr  settar  deilur  upp  ueki  eðr   gefi    efni    til   nockurs 


')  [vantar  í  350;  bætt  við  eptir  56.  8vo,  136-  4to,  446.    12rao    (sbr. 
NgL.  m,  238). 


IP 


186  SKIPAN   JÓNS  ERKIBISKUPS.  1280. 

sundr  þýckis  eðr.  nockurr  framm  Rapi  i   illzku.    at  lasta    leik- 
menn  eðr  bita  þa  með  æfundar  tonn  ok  umlestrar. 

Enn  ef  nockurr  dirfiz  þat  at  gera.  þa  se  hann  svo  barð- 
liga  hirtr  af  sinum  domara.  at  seinna  gangi  or  minni  pina 
hefndarinnar.  enn  tilgerð  glæpsins.  Sva  aaminnum  verleikmenn 
at  æigi  þrðngvi  þeir  presta  eða  aðra  klerka  með  vuiðrkugmi- 
ligum  pýndingum.  helldr  se  þeir  felagligir  við  þa  ok  goðgiarnir. 
gerandi  sem  postulinn  býðr  at  huarir  tueggiu  se  við  aðra.  sam- 
þyckir  i  einum  astar  anda.  ok  híillæti.  Enn  ef  nockurr  hefr  sik 
upp  i  ofbelldis  anda.  ok  slitr  i  sundr  þeirra  astarinnar  sam- 
band.  þa  skilr  hann  sik  fra  Guði  þvi  at  Guð  býR  ecki  i  þers 
manz  hugskoti  sem  sundr  slitr  friðar  band  ok  astsemdar.  Jtem 
meðr  þvi  at  fur  boðit  er  i  helgum  bokum.  at  kaupa  með  pen- 
ingum  heilagt  siðferði.  eðr  heimta  nockut  fe  af  þeim  sem  inn 
ganga  i  klaustr  ok  þo  at  þetta  se  fyrboðit.  þa  taka[ztj  nunnurnar 
þo  optliga  ðngvar  nema  með  peningum.  i  sýstra  lag.  Nu  ver 
lækning  viHandi  gefa  þessaRi  sott.  þvi  skipum  ver.  ef  abbadis. 
eðr  priorr.  at  sýstra  klaustri  þiggr  fe  eðr  giafir.  eðr  gerir  kaup. 
eðr  vleýfihgt  skilorð.  til  þess  við  nockura  at  inn  gangi  i  sýstra 
lag.  eðr  gefi  til  þess  Ráð  ok  samþýckt.  þa  hefr  hon  fur  gort 
sinu  valldi  af  sialfu  verkinu.  Enn  ef  þeim  er  nockut  gefit  aðr 
eða  siðan  eða  ofifrat  rettliga.  an  kaupi  eðr  skilorði.  þa  mega 
þær  þat  leýfiliga  þiggia.  þetta  sama  vilium  ver  ok  at  varð- 
veittiz.  j  oðrum  klaustrum.  þat  er  ok  innvirðuliga  hugsanda 
huat  pall  postuli  segir  þeim  er  til  hans  komu  af  eífeso.  f>er 
vitit.  segir.  hann  at  ek  hefir  ecki  undan  dregit  at  segia  ýðr 
þat  sem  ýðr  ma  verða  til  nýtsemdar.  þvi  vattar  ek  þat  fur  ýðr. 
at  minar  hendr  ero  hreinar  af  yðru  bloði.  hvat  gefr  postulinn 
oss  at  skilia  i  þersum  orðum.  vtan  þat.  at  hann  v§ri  sekr 
þeirra  sýnda.  ef  hann  hefði  nockut  vndan  dregit  þeim  at  segia 
þat  er  nýtsamligt  vgri  þeirra  heilsu.  Sva  er  ok  vtan  ef.  at  ver 
erom  æigi  saklausir  af  ýðrum  sýndum.  huerra  salur  ver  hofum 
£a  hendr  tekiz  at  stiorna  ef  ver  drðgum  vndan  fur  oskýnsama 
þogn.  ok  segium  æigi  þat  sem  nytsamligt  er  ýðuaRi  saluhialp. 
ok  sva  sem  likamligr  læknir  ef  hann  varar  æigi  siukan  mann 
við.  at  eta  þsa  luti  sem  oheilsamligir  ero.  honum.  þa  er  hann 
æigi  saklauss  af  hans  dauða.  Sva  erom  ver  ok  er  skipaðir  erom 
læknar  salnanna.  skylldugir  fur  at  sia  yðuaRi  hialp.  ok  uara 
ýðr  at  gera  þa  luti  sem  æigi  ero  gerandi.  ok   þat  megum    ufr 


1280.  SKIPAN  JÓNS  ERKIBISKUPS.  187 

æigi  hia  oss  leiða  með  veinurð  ef  nockurr  er.  sem  Guð  lati 
Öngvan  uera  sva  vminnigan  sinnar  heilsu  at  bann  geri  þann 
glæp,  at  þýngia  kirkiu  Guðs.  hennar  frelsi  minnka  eðr  undan 
draga.  eða  haðuliga  hondla  hennar  þionostumenn. 

Ver  uerðum  hluttakari  þeirra  sýnda.  sem  ver  þolum.  ok 
hirtum  æigi  ef  ver  megum,  Enn  æigi  er  þat  vndarligt  þo  at 
maðrinn  geri  þat  sem  hann  veit  æigi  bannað  vera.  eðr  hann 
ætlar  litla  pinu  uið  liGÍa.  eðr  ðngua.  Nu  at  æigi  taki  nockurr 
þa  dirfð  ser  til  afsakanar.  af  sinni  vvitzku.  þvi  skipum  ver  at 
þeir  lutir  sem  menn  falla  j  bann  af  sealfu  verkinu  ok  logmal- 
inu.  se  lesnir  vm  sinn  aa  hueriu  sari  i  meiri  hattar  kirkiu 
Enn  ef  nockuR  leikmaðr  tekr  undir  sik  til  smanar.  ok  mink- 
anar  kirkiunnar  domandum.  þau  mal  eðr  sakir  sem  til  kirkiu 
umdæmis  ero  sakueðin  i  hennar  Iðgum  at  heýra  vitni.  Eann- 
saka.  ok  enda  aa  gora.  af  þui  sealfu  verki  laúpa  þeir  i  bannz 
pinu.  þersi  wW  mal  til  heýra  kirkiunni.  auU  þau  mal  sem 
klerkar.  ki§raz  við  sin  imiUum.  eða  þeir  ero  ki^rðir  af  leik- 
monnum.  aull  hiuskapar  mal.  ok  huersu  huerr  er  getinn.  tiunda 
maal  ok  testamenta.  einkannliga  þat  er  menn  gefa  klaustrum 
ok  kirkium  ok  helgum  stððum,  uernd  pilagrima.  hordomr.  ok 
frændsemis  spell.  friðlu  lifnaðr.  okr.  kirkiu  stuldir.  eðr  ef  þat 
er  sellt  eðr  keypt.  sem  heilagt  er,  eðr  helgi  brot  ok  saurgan 
heilagra  staða.  villur  ok  otrva. 

Ef  leikmenn  draga  vndir  sik  þessi  eðr  onnur  kirkna  maal 
eðr  klerka.  þa  falla  þeir  i  bann  af  sealfum  lögunum, 

^)  |>a  er  vilhialmr  cardinali  var  sendr  til  noregs  með  herra 
pauans  boð.  ok  legata  valldi.  þa  gerði  hann  þær  skipanir  at  huerr 
sem  með  ualldi  ^)  gengr  i  annars  manz  fasta  eign.  eðr  Rettindi 
með  ^)  sialfs  sins  valldi  ok  vilia.  af  þvi  sialfu  verkinu  er  hann 
gerði.  se  hann  með  bannsetningar  banni  *)  bundinn. 

|>at  fýlgir  ok  til  þers.  at  æigi  skýli  Rans  maðrinn  afflærð 
sinni  ok  Rangindum  þarfindi  taka.  Ef  þessir  lutir  ero  klerka  eign. 
eðr  kirkna.  eðr  þeirra  valld.  þa  skal  Rans  sðkin  damaz  af  kirki- 
unnar  domara. 

Jtem,  hefir  jnnocencius  papi,  sva  °)  skipað  aa  almenniligu 
þÍDgi.  at  þeir  sem  gera    þær   skipanir    eðr   ueniur   sem    helldr 

*)  kafli  sá  sem  eptir  fer  finst  í  AM.  132.  4to  bls,  133  skb,  frá  c, 
1430;  »)  afli  132;  ')  af  132;  *)  suerde  132;  ')  sl.  132. 


188  SKTPTAN  JÓNS  ERKIBISKUPS.  1280. 

mega  heita  vueniur  er  imoti  ganga  frelsi  heilagrar  kirkiu.  þa 
falla  þeir  fuUkomliga  i  bann  af  sealfs  sins  uerki.  Sva  ok  þeir 
sem  [þa  skipan  rita  ^).  eðr  d«ma  eptir  þeim.  ok  sva  þeir  sem 
slikum  domum  lýsa  eðr  birta  almenniliga.  eðr  eptir  þeim  log- 
um  eðr  setningum  brefum  eðr  boðskap  ero  dæmdir  til  minnk- 
anar  irelsis  kirkiunnar.  eðr  ualldz  biskupanna. 

Sva  ero  þeir  ok  bannsettir.  sem  nauðgan  klerk  draga  til 
leikmanna  doms.  eðr  dema  kirkiunnar  goðz  ok  ^)  þeirra  þeim 
ecki  eptir  spurðum  *).  eðr  moti  mælandum.  Sva  ok  þeir  sem 
með  valldi  ok  kugan  lata  leysa  sik  af  banni  eðr  forboði.  Sva 
bannsetium  ver  þa  ok  alla.  sem  dirfaz  upp  at  Risa  moti  herra 
konunginum.  ok  Noregs  Riki  ok  rugla  með  verki  eðr  Raði  frið 
Rikisins.  [Jtem  fur  bioðum  ver  at  klerkar  eðr  leikmenn.  laupi 
opt  inn  i  nunnuklaustr  aan  Iðgligri  sok  eðr  skýnsamligri.  hvat 
ef  klerkar  gera.  þa  skulo  þeir  þarnaz  sitt  embætti.  enn  leik- 
menn  skal  forboða.  eðr  bannsetia.  ef  þeir  vilia  æigi  af  létta, 
æigi  skulo  ok  fleiri  takaz  i  klaustrinn  enn  þeir  megi  £an  vesoUd 
lifa.  af  goðzi  klaustrsins.  þat  furbioðum  ver  ok  stýrkliga.  at 
nockurr  klaustra  maðr  broðir  eðr  sýstir  hafi  ser  eiginligt  goðz. 
helidr  se  ðllum  allir  lutir  sameiginligir.  ok  fai  formaðr  klaustrs- 
ins  huerium  sem  þarf.  eptir  þui  sem  er  staðrinn  rikr  til.  Enn 
ef  nockurr  finnz  hafa  eiginligt.  þa  er  hann  er  andaðr.  þa  skal 
sa  æigi  hafa  cristinna  manna  groft  *). 


')  [þær  skipanir  Riufa  eda  Rietta  132;  *)  edr  132;  ')  spyriandi  132; 
*)  [vantar  í  132,  og  er  skinnbókin  maukfúin,  en  á  eptir  kemr  þetta  með 

D]^rri  linn:     Jtem  ath  [buer  sa sem  befír 

.    .    .   [barn]   getnade ok    ef  hann 

veit j  hennar  na- 

nist  forfalla  lanst  ella  se  hnn 

vid  gud  ok  beilaga  kirkiv. 

Jtem  atb  bænbvs  þav  sem  biskvpinn  lofar  sanng  at  bafi  þoilikan 
Rett  a  sier  ok  þyrmsl  sem  adrar  soknar  kirkiu[rj  svo  ad  buer  sem  þadan 
tekr  annars  mannz  goz  med  stvllde  eda  gripi  edur  rane  eda  nock[u]rs- 
konar  ofvalide  falli  sa  i  bann  af  sialfv  verkinv. 

I  136  kemr  þetta  aptan  við  statútuna:  Prestar  allir  er  kirkiur  hallda 
skulu  iafnan  oa  þeim  sitia  ok  jnnan  soknar  vera  ok  hvergi  langvistvm  brot 
vtan  fvlla  navdsyn.  Er  ok  allungis  fyrirbodit  at  fara  .    .    . 


1280.  SYNDALAUSNARBRÉF.  189 

80.  14  Juli  1280  i  Björgvin. 

JöEUNDR  í>orsteins80n  biskup  á  Hólum  heitir  hverjum  þeim 
fjörutíu  daga  syndalausn,  sem  heimsækja  eða  hjálpa  með  gjöf- 
um  Sviþúnsdómkirkju  í  Stafangri  í  Noregi,  sem  hafði  brunnið. 

Frumskráin  á  skinni  í  AM.  Orig.  Norv.  Fasc.  xxvi,  7.  Bréfið 
«r  áðr  prentað  í  Diplomat.  Árnam.  II,  92  og  Fornbréfasafni  Norð- 
manna  III,  18—19  Nr.  17  og  18. 

Vniuersis  Christi  fidelibus  presens  scriptum  visuris  vel 
audituris  Jorundus  diuina  meseracione  Holensis  episcopus  salu- 
tem  In  eo  qui  salus  est  omnium  fidelium  animarum. 

Cum  loca  sanctorum  omnium  pia  deuocione  a  Christi  fidelibus  sunt 
veneranda  et  humana  deuociopromto  affectu  debethonorare  vt  quod 
possibilitas  nostra  non  obtinet  eorum  nobis  intercessione  donetur 
Cum  igitur  ecclesia  sancti  Swithunj  cathedralis  Stauangrensis 
diocesis  nouiter  sit  combusta,  nos  quidem  capientes  ut  ipsa 
ecclesia  ampliore  ueneracione  et  elemosinarum  largicione  con- 
soletur  et  congruis  honoribus  frequentetur.  omnibus  vere  peni- 
tentibus  et  confessis  qui  dictam  ecclesiam  in  omnibus  summis 
festiuitatibus,  et  in  utroque  festo  sancti  Swithunj  et  cotidie 
infra  octauas  prioris  festi.  in  die  dedicationis  ipsius  ecclesie,  in 
quatuor  festiuitatibus  beate  virginis,  in  festo  sancti  Michaelis, 
in  festo  sancti  Andree  apostoli,  in  festo  sancti  Olaui  et  sancti 
Nicholai,  in  festo  sancti  Vincencij  martiris,  in  festo  sancte 
Katerine.  singulis  annis  deuocionis  causa  visitauerint  uel  manus 
adiutrices  eidem  ecclesie  porrexerint,  xl.  dies  de  iniuncta  sibi 
penitencia  ad  ratihabicionem  diocesanorum  suorum  misericor- 
diter  relaxamur.  Jn  cuius  rej  testimonium  sigillum  nostrum  presen- 
tibus  duximus  apponendum.  Datum  Bergis  anno  domini  m°. 
cc°.  lxxx°.  pridie  jdus  Julii,  pontificatus  nostri  anno  [xiiij]. 


81.  24.  Juli  1280  i  Björgvin. 

Arni  I>orláksson  biskup  í  Skálholti  heitir  þeim  20  daga  synda- 
lausn,  sem  heimsæki  eða  hjálpi  með  gjöfum  Svíþúnsdómkirkju 
í  Stafangri,  er  brunnið  hafði. 

ÁM.  Orig.  Norv.  Fasc.  xxvi,  9.  Fornbréfa  afskrr.  AM.  Nr.  5850 


190  KRÝNING  EIRÍKS  KONUNGS.  1280. 

(með  h.  AM.)  Prentað  í  Dipl.  Arnamagn.  II,  260,  Lundhs  Spec.  Dipl. 
Norv.  3   og  í  Dipl.  Norv.  III,  19,  Nr.   19. 

Vniuersis   Christi    fidelibus   presens    scriptum   visuris   vel 
audituris  Arno  diuina  miseracione  Scalotensis  episcopus  salutem 

0.  s.  frv.  eins  og  bréf  Jjrundar  biskups  hér  á  undan. 

. . .  Datum  Bergis    anno   domini   m°.    cc°.    lxxx°.  ix.  kal. 
Augusti  pontificatus  nostri  xij. 


82.  25.  Juli  1280  i  Björg;vÍD. 

Sjö  lýðbiskupar,  þar  á  meðal  Jörundr  Hdlabiskup  og  Árni 
Skálholtsbiskup,  vitna  um  krýning  Eiriks  konungs  Magnússonar 
í  dómkirkjunni  í  Björgvín,  og  um  eið  þaun  er  konungr  sór 
fyrir  Jóni  erkibiskupi. 

Frnmbréfið     á    skinni    í    AMagn.  Dipl.    Norv.     Fasc.     V,     &. 

Bréfið  er  áðr  prentað  í  Fornbréfasafni  Norðmanna    I,    63  —  63.    Nr. 

69.  Sbr,  Árna  biskups  sögu  kap.  25  (Bps.  I,  714—15).  Afskr. 
í  AM.  22B.  Fol.  bl.  97. 

Fateat  vniuersis  tam  clericis  quam  laicis  per  regnum 
Norwegie  constitutis  presens  scriptum  visuris  uel  audituris  quod 
anno  domini  m°.  cc°.  lxxx°.  iu  festo  sancti  Suithuni  Bergis  in 
ecclesia  cathedrali  magnificus  princeps  et  nobilis  dominus. 
Eiricus  dei  gracia  rex  Norwegie  iilustris  filius  domini  Magni 
quondam  regis  coram  reuerendo  patre  et  venerabili  domino 
Johanne  secundo  diuina  miseracione.  Nidrosiensi  archiepiscopo 
qui  eum  coronando  ^)  in  regem  coronam  capiti  eius  inposuit. 
ipsiusque  suífraganeis  et  multis  clericis  et  laicis.  qui  presentes 
fuerant.  [tactis  ewangeliis  ^)  iuramentum  prestitit  in  hunc 
modum. 

Profiteor  et  promitto  coram  deo  et  sanctis  eius  a  modo 
pacem  et  iusticiam  ecclesie  dei.  populoque  mihi  subiecto  obseruare. 
pontificibus  et  clero.  prout  teneor.  condignum  honorem  exhi- 
bere.  secundum  discrecionem  mihi  a  deo  datam.  atque  ea  que 
a  regibns  ecclesiis  collata    ac  reddita   sunt.    sicut    compositum 


*)  skrifað  yfir  línunni  raeð  annari  hendi  og  öðru  bleki:   vngendo;  *) 
frá  [bœtt  við  fyrir  ofan  linnna  með  sömu  hendi,  en  daufara  bleki. 


1280.  BEÉF  UM  VESTMANNAEYJAR.  191 

est  inter  ecclesiam  et  regnum.  inuiolabiliter  conseruare.  malas- 
que  leges  et  consuetudines  peruersas  precipue  contra  ecclesia- 
sticam  libertatem  facientes  abolere  et  bonas  condere  prout  de 
concilio  íidelium  nostrorum  melius  inuenire  potuerimus. 

þat  jatta  ek  gudi  ok  hans  helgum  mannum.  at  ek  skal 
vardvæita  fiid  ok  rettyndi  hæilagrar  kirkiu  ok  þui  folki  sem 
ek  er  overdugr  ivir  skipadr.  Byscopum  ok  lærdom  mannum 
skal  ek  væita  vidrkuæmelega  sæmd  eftir  þui  sem  ek  er  skylld- 
ugr.  ok  gud  giæfr  mer  skynsemd  til.  ok  þa  luti  halda  obrigdi- 
lega.  sem  af  konunggum  ero  kirkiunni  gefner.  ok  aftr  fe[n]gner 
sua  sem  samþykt  er  millum  kirkiunnar  ok  rikissens.  Rong  log 
ok  illar  sidueniur  einkanlega  þær.  sem  mote  ero  hæilagrar 
kirkiu  frælsi  af  taka  ok  betr  skipa  efter  þui  sem  framazt  faam 
ver  raad  til  af  varom  tryggastu  mannum. 

Cum  igitur  ante  coronacionem  dicti  Regis  dubitacio  fuerit. 
de  regio  iuramento.  volens  predictus  pater  ne  huiusmodi  dubi- 
tacio  rediuiua  foret  in  posterum  precauere.  vtile  quippe  etenim 
est  eam  rem  cognitam  esse  que  ignorata  vel  dubia  possit  oc- 
casionem  litigii  ministrare.  iuramentum  seu  professionem  fac- 
tam  a  domino  rege.  ad  perpetuam  memoriam.  presentibus  literis 
duxit  inserendam.  et  ad  pleniorem  rei  euidenciam  sigillum  suum 
apposuit  vna  cum  sigiUis  venerabilium  patrum.  domini  Andree 
Osloensis.  Jorundi  Holensis.  Erlendi  Ferensis.  Arnonis  Skalotensis 
Arnonis  Stawangrensis.  Nerue  Bergensis,  Thorfinni  Hamarensis 
suffraganeorum  Nidrosiensis  ecclesie.  Actum  viij,  kal.  Augusti 
loco  et  anno  supradictis. 

Aptan  á  bréfinu  stendr  með  yngri  hendi: 

iuramentum  regis  Erici  in  coronacione  sua. 


83.  31.  Juli  1280  i  Björgvin. 

Arni  |>orláksson  biskup  í  Skálholti  gefr  Mikjálsklaustri  (Munka- 
lífi)  í  Björgvin  Vestmannaeyjar  til  æfinlegrar  eignar. 

Murikalífsbréfabók  Add.  B.  U.  Hafn.  Nr.  98.  4to,  ed.  P.  A. 
MuDch  Christianiæ  1845  bls.  99-100.  Prentað  í  F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl.  II,  39-40  (í  nótu)  og  Dipl.  Norv.  XII,  4—5,  Nr.  4; 
MSteph.  27.  4to  frá  c.  1730.    AM.    Dipl.    afskr.    Nr.    5849    (með 


192  SKIPAN  ÁENA   SKÁLHOLTSBISKUPS.  1280. 

h.  ÁM.).  Afskript  af  bréfinu  er  og  í  Landsbókas,  D.  17  bls.  415 
(=  Nr.  108.  4to?).  Frá  þessu  brófi  stafa  hinar  norsku  fisktíundir 
á  Vestmanneyjum. 

Bref  om  kirkiu  be  i  uestmanna  ^yom  a  islande. 

Uniuersis  sancte  matris  ecclesie  filiis  tam  prelatis  quam 
subditis  presentes  litteras  inspecturis  uel  audituris  Arnisius  dei 
gracia  scalothensis  episcopus  salutem  in  domino  sempiternam. 
Caritatem  .vestram  nolumus  ignorare  nos  ecclesiam  beati  nocho- 
lai  archiepiscopi  et  confessoris  in  loco  qui  dicitur  kirkiu  bj0r  i 
vestmanna  ey  fundatam  auctoritate  et  consensu  venerabilis 
patris  Johannis  dei  gracia  Nidrosiensis  archiepiscopi  monasterio 
sancti  michaelis  circa  bergensem  ciuitatem  constituto  cum 
omnibus  partinenciis  canonice  comtulisse  perpetuis  temporibus 
possidendam  saluo  pontificali  *)  iure  in  omnibus  et  parochiali. 
In  cuius  rei  testimonium  sigiUum  nostrum  presentibus  duximus 
apponendum.  Datum  bergis  anno  gracie  m°.  cc°.  Ixxx.  pridie 
kalendas  augusti. 


84.  [1280]. 

Skipan   Árna    biskups   |>or]ákssonar   um    kirkjutíundir,    frillur 
presta,  opinbera  frillumenn,  Pétrstoll  ok  biskupstíund. 

AMagn.  351.  Fol.  bl.  120b — 121a  og  er  hér  prentað  eptir 
þessu  handriti,  sem  er  frá  c.  1360  (Skálholtsbókin  góða);  en  þessi 
handrit  eru  höfð  til  samanburðar:  AM,  350.  Fol.  bls.  288  skb.  þetta 
c.  1500;  AM.  135.  4to  bls.  217—18  skb.  þetta  frá  c.  1490;  AM. 
138.  4to  bls.  347—48  skb.  c.  1500;  AM.  175A.  4to  bls.  49-50 
skb.  c.  1400;  AM.  671B.  4to  bls.  18  skb.  c.  1320;  AM.  687A. 
4to  bls.  5  skb.  c.  1470  (byrjar  í  §  3);  AM.  456.  12mo  bls.  138 
— 40  skb.  c.  1480.  Statútan  er  áðr  prentuð  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl. 
Isl.  II,  48—49  (eptir  AM.  351.  Fol,  og  175.  4to).  Ártalið,  sem 
stendr  hér  í  statútunni,  er  víst  rétt  1278.  því  að  þá  stefnir  Jón 
erkibiskup  rauði  báðum  biskupum,  Jörundi  og  Árna,  utan  á  tveggja 
ára  fresti  (Bps.  I,  707). 

Capitulum '). 
I>essum    lutum    sem    her    fýlgia.    viUdi   herra  arne  biskup 
th[orlaks]s[on]  ^)  lýsa  lata  æ,  prestastefnum  *), 

')  pontificiali,  Hist.  EccL;  ')  þannjg  175;  Ok  her  fylgir  351,  því  á 
undan  er  statútan  1292;  eingin  fyrirsögn  í  350,  671,  687,  456,  138,135; 
í  135  vantar  og  inngangsorðin;  *)  671;  vantar  í  hin;  *)  prestastefnn  175. 


1280.  SKIPAN   ÁRNA   SKÁLHOLTSBISKUPS.  193 

1.  [þat  er  hit  fursta  *)  sem  stendr  j  brefi  þvi  sem  wirdu- 
lighr  herra  jon  eRkibiskup  skipaði  með  R£aði  biskupa  sinna 
þeirra  sem  hann  hafði  til  sins  fundar  stefnt  ^)  i  berguin  ^). 
anno  domini  CD°.  cc°.  Ixx".  viij^*)  at  huerr  prestr  viti  sik  skýlld- 
ugan  at  skipa  til  heilagrar  kirkiu  hinn  tiunda  part^)  hit  minnzta  af 
þvi  goðzi  sem  hann  hefer  af  henni  aflat  j  landi  eða  ^)  lausum') 
eýri.  en  huerr  sem  [æigi  vill  þers^)  geýma^)  heðan  af.  þa  falli 
allt  þat  til  kirkiunnar  ^°)  eptir  [hans  andlat  ^^)  sva  sem  Guðs 
log  segia  '2). 

2.  annaR  lutr  er  sa  er  hann  vill  ^^)  enn  lýsa  láta  at  ^*) 
prestar  geými  þess  at  einginn  þeirra  hafi  þa  konu  innan  [sina 
kirkiu  sokn  ^^)  sem  hann  hefir  born  wið  ^^)  átt.  eða,hann  hefir 
vfrægð  af  at  hon  [se  hans  frilla  ^'). 

3.  Hit  ^s)  þriðia  maal  er  ^^)  vm  opinbera  frillumenn  þo 
at  leikmenn  se  ^°).  at  herra  biskup  býðr  enn  sem  fýR  at  eing- 
inn  prestr  gefi  þeim  corpus  domini.  eða  veiti  nockura  guðliga 
þionostu  nema  hann  ^^)  handsali  fyri  vattum  at  binnda  ''^(  sam- 
an  logliga  eða  skilia  ^^)  samuister  ^*)  sua  ok  ef  nockuR  Ryfr  siðan 
þat  handsal  þa  se  hann  ^^)  vtan  kirkiu  þar  til  sem  ^^)  hann 
skilst  við  lostinn  ok  vill  bæta  við  guð  ^^). 


')  [in  prirais  456;  ')  kallat  350,  138;  ')  biorguin  671,  175,  456, 
13»;  *)  CD".  cc".  lxx°.  350,  138;  CD".  cc^  Ixx".  olf  viiij  456,  og  öll  fyrsta 
klausan  sem  niðrlag  á  statútunni  1292;  [þetta  stendr  j  brefi  þui  sem 
uirduligr  herra  jon  ercibiskup  skipadi  med  rade  biskupa  sinna  þeirra  sem 
hanii  hafdi  til  sin  stefnt  j  Biorguin  anno  domini  CD".  cc°.  lxx°.  viij,  135; 
»)  lut  350,  671;  hlut  175,  456,  135,  138;  «)  ok  350,  671,  456,  175;  ') 
leysam  175;  »)•  þat  allt  138;  þat,  456,  135,  350,  671;  ')  giora  135;  '") 
Bidan  b.  v.  350;  ")  [hans  dag  135;  hans  dag  ok  andlat  eptir  þai  456; 
")  hér  bæta  671  og  135  þessari  klausu  við:  sem  hann  hafði  af  hennar 
guse  aflat  (af  henni  aflat  og  bennar  gozi  135).  verðr  hann  sua  skiott  (sl. 
135)  af  henni  kallaðr  at  hann  fer  aungua  (fai  eigi  135)  skipan  gert. 
fyri  sinni  framfor.  þa  taki  heilog  kirkia  (sinn  135)  tiunda  lut  sem  hann 
hafðe  þat  sialfr  skipat  (gert  135);  '»)  uillde  671;  '*)  hnerr  b.  v.  350; 
456;  ^*)  [þinga  ok  sinnar  kirkiu  soknar  456;  '*)  med  456;  ^^)  [hans 
frilla  se  671;  '«)  sl.  671,  456;  »»)  sl.  456,  135;  '")  hér  byrjar  687;  »') 
þeir  671,  350,  456,  138;  ")  bindaz  350,  671,  175,  138;  handbindazt 
135;  ")  allar,  b.  v.  175,  138,  687,  135,  456;  '*)  samuistur  175,  138, 
687;  ")  vantar  í  351;  ")  671,  175,  350,  138;  er  456,  687;  vantarí  351; 
")  þat  er  hann  braut  b.  v,  671. 

Dipl.  I8l.  II.  B.  13 


194  UM   OSTATOLL  TIL  VIDEYJARKLaUSTRS.  1280. 

4.  í>at  hit  ^)  fiorða  at  prestr  heimti  saman  petrs  toll  af 
ðllum  hwsfðstum  monnum  huerr  j  sinum  þingum  ok  leysi  til 
sin.  eða  sa  annaR  sem  biskups  vmboðsmaðr  ^)  seR  fyri.  [ok 
greiði  *)  j  mot  vaðmaal  ^)  sua  at  nu  se  til  Reiðu  ")  til  skips  at 
tJytia  j  sumar  aa,  eyrar  ok  se  ^)  hit  þriðia  huert  aar  þaðan  fra 
slikt  sem  þa  er  voiðit.  siðan  næst  war  saman  tekit^). 

5.  I>at  hit  fimta  at  huerr  prestr  hafi  vitand  yfer  ^)  bisk- 
ups  tiund  *°)  j  sinum  þingum  um  huersu  mikil  hon  werðr. 
[[ok  se  greind  fra  kirkiu  tiundum  siðan  saman  eru  teknar 
huarar  tueggiu.  af  þeim  sem  kirkiu  [luta  hefir  ^^). 

6.  byðr  hann  ok  at  huerr  prestr  [se  wið  '^)  buinn  '^)  at 
gera  honum  kunnigt  ^^)  þann  tima  sem  hann  ferr  j  syslu  sina 
huersu  mikil  [warð  ")  [serhuert  ai:  biskups  tiund  ^^)  j  hans 
þingum  vpp  fra  þessum  tima. 


85.  [1280]. 

Bréf  Runólfs  ábóta  í  Viðey  um  osttoll  til  Viðeyjarklaustrs 
af  bóndum  þeim,  er  þingfararkaupi  eiga  að  gegna,  l^millum 
Botnsár  og  Hafnarfjalla  (sbr.  Dipl.  Isl.  I,  492—96). 

Bréflð  er  prentað  hér  eptir  Bessastaðabók  AM.  238.  4to  bl. 
41b — 42a  á  pappir  frá  c.  1570;  afskript  þar  af  finst  í  fornbréfa- 
afskriptom  Arna  Nr.  1773;  afskript  af  bréfinu  er  og  1  Landsbóka- 
safni  Nr.  115.  4to  I,  191  {=  D16)  ug  í  IBfél.  Nr.  126.  4to  bls. 
3 — 4  með  hendi  séra  Gísla  Einars  á  Selalæk.  Bréf  Jóns  erki- 
biskups  það,  er  ábóti  skýrskotar  til,  mun  vera  biskupaþingssamþyktin 
í  Björgvíu  16.  Júní  —  29.  Júlí  1280,  og  er  því  þetta  bréf  yngra 
en  húo;  bréf  Arna  biskups,  sem  hér  er  nefnt,  þekkist  ekki. 

[Bjrefi"  nm  ostolla. 
Rvnolfr  med  gvdz  nad  aboti  j  videy  sender  avllvm  bænd- 

')  er  (ær  175)  135.  175;  »)  preetar  671.  350,  138,  135,  175,  687,  456 
»)  vill  edr  (hann  687,  456)  b.  v.  350,  138,  687,  456;  *)  [at  greida  135 
*)  vadmali  671;  hér  endar  671;  *)  j  sumar  b.  v.  135,  175;  ^)  suo  175 
*)  [vantar  í  350,  456;  ')  af  135;  ">)  tiundnm  456,  687;  ")  [[er  svo 
175:  oc  66  buinn  at  giora  bonnm  knnnigt  þann  tima  sem  bann  ferr  j 
syslu  sina  bnersn  mikil  verdr  ser  huert  ar  bisknps  tiund  j  hans  þingura 
vp  fra  þessnm  tima  (sbr.  §  6);  [lut  tekr  456,  687;  heSr  at  hallda  138, 
350;  *')  sl.  350,  687,  456,  138;  ")  [hafi  vit  buizt  135;  '*)  adr,  b.  v. 
135;  '*)  [at  vex  456;   '*)  [biskups  tiund  þat  árit  135. 


1280.  UM   OSTATOLL   TIL   VlfeEYJARKLAUSTRS.  195 

vm  ok  bvþegnum  millum  bodzar  ok  hafnar  fialla  kvediv  gvdz 
ok  sina  [pater  noster  ^). 

CDedur  þvi  at  svo  vottar  bref  virdvligs  herra  magnus  bisk- 
ups  [ok]  herra  gissvrar  jarls  at  ost  tollvr  lagdizt  til  staðar  j 
videy  ^),  til  vpphallz  þeim  klavstra  monnum  sem  þar  hafa  gefit 
sig  til  gvdz  þionvstv:  er  þat  fiordvngur  ostz  eda  tveir  hlvter 
fiordvngs  smiors  af  þeim  hvorivm  bonda  sem  þingfarar  kavpi 
aa  at  gegnna:  var  þetta  samþýcktt  af  8ý[s]lu  monnum  ok  log- 
monnum  ok  avllvm  logriettv  monnum:  cn  alþingi.  Enn  þo  at 
þessarar  greidzlv  hafi  hier  eigi  fýr  meir  krafi[z]t  verit  þa  eigv 
vier  þessa  heimtv  hier  eige  ofrialsligar  enn  adrar  lavgligar 
skvUder  stadarins.  hofv  vier  feingidjvari  jonssyne  vortt  vmbod 
hier  vm:  skal  hann  mann  til  fa  saman  at  heimta.  bidivm  vier 
alla  ydur  at  þier  giored  þenna  fir  sagdan  toll  medr  godvm 
greidskap  til  virdanda  vorn  herra  jesum  christum  ok  hans 
blessvdv  modur  svo  at  þier  megit  þetta  til  hialpar  selia  vit 
þa  er  vær  stondvm  firi  domstoli  vors  herra:  hafi  þier  þa  hlvti 
mivkliga  til  vor  giortt  ok  vors  stadar  sem  ydur  var  miclv 
oskylldara  enn  þessi  ok  væntvm  vær  at  svo  mvni  þier  þetta 
giora.  Enn  hvor  sem  þetta  greidvr  **)  eigi  ok  helldur  firi 
þrioskv  saker  ok  vill  eigi  giallda  ok  giorer  hann  þessi  ranginde 
eda  onnvr  oss  eda  vorvm  stad.  þa  skal  hann  slikre  hegnd  af 
088  mæta  sem  vottar  *)  bref  virdvligs  herra  jons  erckibiskups 
andligs  fedur  vors.  er  þat  seiger  svo:  Ef  nocvr  madr  vitandi 
þessa  vora  skipan  ok  vor  nadar  bref  dirfizt  þessv  aa  moti  at 
giora  eda  motgang  at  veita  ok  hafi  hann  verit  amintur  tvýsvar 
eða  þrýsvar  ^).  þa  verdi  hann  vtlagdur  fra  berginng  hins  hellg- 
asta  hoildz  ok  blodz  vors  herra  ok  hialpara  jesv  christi  nema 
hann  leidriette  sig.  med  vidvrkvæmiligre  ýferbot.  Stendr  ok 
svo  j  brefi  mins  herra  Arna  biskups  at  þeim  sem  hallda  firi 
klavstrinv  riettvm  skvlldvm  eda  tollvm  skal  Rvnolfur  aboti  j 
videy  strida  mega  med  hegning  j  heilagri  kirkiu  þeim  sem 
eigi  villia  riett  snvazt  logliga  aminter. 

Giorit  nv  svo  sem  best  samer  ok  ýdvare  salv  hæfer. 

')  [pr.  nr.,  hdr.;    ')  videyar,   misskr.  hdr.;  ^)  þannig  hdr.;  *)  •v°rtt» 
hdr.,  AMagn.  hefir  leiðrétt  á  spássíu;  *)  þ'ysvar,  hdr. 


13* 


196  RÉTTARBÓT  EIRÍKS   KONUNGS.  1280. 

86.  [1280J. 

Réttarbót  Eiríks  konungs  Magnússonar  hin  almenna, 

Eins  og  réttarbót  þessi  kemr  fram  í  þeim  texta,  sem  hér  er 
kallaðr  A  er  hún  gefin  Norðniönnum.  |)að,  sem  úr  henni  hefirfylgt 
Jónsbók  og  innlæðst,  líklega  með  venju,  á  íslandi  er  hér  kallað  B 
og  C.  Aðalréttarbótin  (A)  er  svo  vöndulega  gefin  út  í  NgL,  III, 
3 — 12  að  hér  virðist  vera  nóg  að  prenta  ^góðan  texta  orðamunar- 
laust,  einkum  þar  þessi  útgáfa  (A)  kemr  Islandi  ekki  við  að  öðru 
en  því,  að  hún  er  grundvöllurinn  undir  B  og  C  og  að  klausa  úr 
henni  (§  28)  hefir  snemma  komizt  inn  í  Jónsbók,  og  að  hún  er  að 
Dokkru  fyrirrennari  réttarbótarinnar  til  íslands  1294.  Hér  er  prent- 
aður  sami  texti  sem  í  NgL.  III,  eptir  skinnb.  AM.  60.  4to  frá  c. 
1320,  því  að  hann  er  eiuna  beztur,  þó  fleiri  handrit  séu  góð,  sem 
hafa  réttarbótina,  en  einkum  er  honum  fylgt  hér  af  því  að  þar  er 
rb.  stýluð  til  allra  Norðmanna  í  heild  sinni,  en  ekM  í  neina  sér- 
staka  þinghá. 

Her  hefr  skipan  virðulegs  herra  Eriks  konongs. 

ERikr  CDagnus  með  guðs  miskunn  noregs  konongr  son 
CDagnus  konongs  sendir  allum  monnum  i  noregs  konongs  riki 
Q[ueðiu]  G[uðs]  oc  sina. 

Ver  uentum  at  yðr  man  kunnigt  vera  oc  allra  hellzt  þeim  sem 
skymsamaztir  eru.  at  logbok  [su]  sem  uirðulegr  herra  CDagnus 
konongr  faðr  uar  skipaðe  sýnizt  i  sumum  stoðum  gera  eigi 
sua  liosan  orskurð  sem  menn  þurfa  oc  en  finnazt  fleiri  greinir 
malanna  en  uon  se  at  sua  litil  bok  megi  or  skyra  oc  af  þui 
at  ver  kallum  skylldu  uara  uera  inuirðiliga  eptir  at  sea  oc  vm 
at  böta  log  oc  landzsens  rett.  þa  skipaðo  ver  nokora  luti  nu  at 
sinni  með  hinna  bezstra  manna  raðe.  þa  er  ver  letom  fram  bera 
a  þingi  oc  letom  skrifa  þetta  i  bref  oc  sendum  ver  yðr  með 
þessom  greinum  er  her  fylgia. 

1.  J  fyrstunni  at  upphafe.  at  þeir  prestar  hafe  prouast 
dæme  er  eigi  hafa  soknar  kirkiur  oc  Iðynlig  skriptamal. 

2.  í>at  annat  at  bðndr  skilrikir  innan  soknar  þeir 
sem  ual  eru  fiaðr  hafe  vmboð  oc  uarðueitzlu  ifir  kirkiu  fe  oc 
þui  goz[i]  sem  hon  a  at  hafa  ser  til  upphelldis  með  uitorðe 
prest[s]ens  oc  geri  reiknan,  firir  byskupi  eða  korsbrððrum  ef 
hann  er  eigi  nær  a  huerium  .xij.  manaðum. 

3.  Vm  olafs  toU  at  hann  selizt  i  þeirri  kirkiu   sokn  sem 


1280.  RÉTTARBÓT  EIRÍKS  KONUNGS.  197 

hann  gerizt  oc  flytizt  eigi  uttan   soknar  ef  þeim  likar   at  selia 
er  taka  toilen, 

4.  Sua  skolu  oc  eigi  uera  lenzmenn  fleiri  syslumanna  eu 
.ij.  i  hueriu  fylki  nema  syslumenn  se  fleiri.  þa  ma  huer  þeirra 
hafa  einn  lenzmann. 

5.  Sua  skolu  oc  handgengnir  menn  prestar  oc  byskups 
menn  gera  uttfara  leiðangr  oc  skipa  fe  sem  aðrer  menn. 

6.  Gðymi  menn  oc  a[t]  .iij.  sinnum  se  lyst  at  kirkiu 
aðr  en  samgangr  verði  hiuna  i  millum.  þui  at  þau  born  er 
fædd  uerða  siðan  er  sua  er  lyst  þa  skolu  vera  skilgetin  þo  at 
siðarmeir  prouest  att  nokor  meinbugr  se  a. 

7.  I>at  er  oc  firir  boðet  at  menn  se  nauðgaðr  til  þess 
eiðs  at  hann  skal  eiga  þa  kono  sem  bann  hafðe  fírir  friðlu  en 
hann  legzt  með  henne  siðan  hann  gek  til  skripta  oc  ifirbota. 

8.  Gðymit  oc  eigi  siðr  at  insigli  logðingis  manna  er 
uarðueitizt  vndir  .iij«  lasom.  logmanz  syslumanz  oc  soknar 
prest[s]  oc  hafezt  til  enskis  annars  en  tii  þeirra  mala  sem 
skipazt  a  logðingi  vttan  nauðsyniar  landzens  falle  til  þær  sem 
skynsamir  menn  meta  at  þar  se  þat  bref  vpp  lesit  sem 
þat  skal  firir  setiazt  oc  þar  þegar  insiglað. 

9.  Sua  er  statt  at  .xv.  uetra  gamal  maðr  skal  uera  vitnis 
bær  firir  alldrs  sakir  oc  taka  sealfr  rett  a  ser  þar  sem  honum 
uerðr  með  ofund  misðyrmt.  skal  hann  oc  fullu  firir  suara  ef 
hann  misgerir  uið    aðra. 

10.  Sua  er  oc  mellt  at  þar  sem  maðr  er  stemðr  logliga 
til  konongs  innan  landz  oc  kemr  hann  eigi  forfalla  laust  eða 
hans  vmboðsmaðr.  þa  sekizt  hann  .iij.  morkum  silfrs  við  kon- 
ong.  vttan  hann  hafe  aðr  boðit  sitt  mal  vndir  rett  ransak 
heima  til  logmanz  eða  til  syslumanz  oc  uil  hin  þat  eigi  er 
kærer.  þa  sekizt  sa  eigi  er  stefndr  uar  at  þui  sinni  þo  at  hann 
fare  eigi. 

11.  Sua  er  oc  skipat  ef  eigi  eru  anefndar  loggiafir  oc 
gefr  maðr  þo  ymisum  monnum  aðrar  giafir  þa  skolu  þær  halld- 
azt  heðan  af  þar  til  er  þær  eru  iamfnar  uið  fiorðungsgiof  en 
ef  meira  er  gefit  þa  skerðizt  firir  huerium  sem  tala  rennr  til 
eptir  fear  magne.  vttan  salo  giafir. 

12.  I>ær  giafir  skolu  oc  halldazt  er  maðr  gefr  heill  oc 
usiukr  sua  at  uitni  uitu  oc  afhendir  ser.  sua  þo  at  skynsamum 
monnum  uirðizt  eigi  til  arfsuika. 


198  RETTARBOT   EIRIKS  KONUNGS.  1280. 

13.  Sua  er  oc  skipat  at  maðr  skal  hafa  bref  logmanz  eða 
syslumanz  eða  annara  skilrikra  manna  ef  hann  fer  or  ættaga 
siuum  oc  i  aðra  ukunna  staðe  þat  er  honum  bere  uitni  vm  at 
hann  se  skilamaðr. 

14.  Sua  er  oc  mellt  ef  maðr  segir  manni  firir  iorðu  þeirri 
er  hann  hyggr  hann  eiga  en  hinn  hefir  brott  latet  a  launungu 
oc  uil  sua  uiUa  sokn  hins.  þa  skal  ueriande  uera  skylldr  at 
segia  honum  huer  handhafe  er  at  iorðinni.  en  ef  hann  Iðynir 
giallde  honum  sua  mikla  landskylld  sem  af  iorðu  gek  þa  .xij. 
manaðe. 

15.  Gðymit  oc  vm  boðburð  at  huerr  sem  fellir  boð  giallde 
ðyri  silfrs  firir  huern  bonda  er  a  þeirri  boðferð  sitr  oc  eigi 
kemr  til  þings  forfalla  iaust. 

16.  Sua  er  oc  ef  maðr  a  skulid  at  heimta  geri  honum 
halfs  manaðar  stefno  með  uattum  at  luka  en  ef  þa  er  eigi  lokit. 
þa  skal  hafa  atfara  þing  þegar  hann  uil  oc  late  þar  bera  oll 
sin  uitni  at  lagum. 

17.  En  vm  þat  fe  sem  eindagat  er  hafe  atfara  þing 
þegar  honum  likar  oc  sua  þo  at  hann  skal  aðr  heimt  haía  j 
rettom  eindaga. 

18.  Askr  oc  mælekeroUd  oc  allar  uettr  oc  uagir  at  þær 
se  allar  einar. 

19.  Aktit  oc  vm  fatækra  manna  flutning  oc  vttuisan  oc 
boðburð  at  buum  lærðra  manna. 

20.  Sua  er  oc  vm  pening  at  hann  uerði  eigi  onytr  gor  i 
heraðe  ^). 

21.  Sua  er  oc  skipat  framleiðis  vm  eignir  þær  er  faðr 
gefr  oc  kuangar  með  son  sin  eða  giptir  með  dottor  sina  oc 
husfrðyiaj  hans  er  hia  oc  tælr  ecki  at  openberliga  þa  ma  hon 
þat  eigi  riufa  siðan  þo  at  misdauði  uerði  eða  hennar  erfuingiar 
vttan  meira  se  gefit  en  lag  uatta.  þa  iamnazt  þat  eptir  logbok. 

22.  Sua  er  oc  greint  at  ef  bonde  selr  eignir  kono   sinnar 


')  Hér  bætir  skinnbókÍD  Stockh.  G16.  4to  (c.  1330)  inn  i  þeGðam 
klausnm: 

Jtem  vm  lagahastefnnr  till  syslamannz. 

Jtem  at  forn  kristins  doms  retter  gange  vm  tiund.  ok  af  kua  leigh- 
nm  at  hon  se  iafngoð.  sem  hon  var  at  forno  (NgL.  III,  7  í  nóta)  sbr. 
§  27. 


1 


1280.  RÉTTARBÓT  EIRÍKS  KONUNGS.  199 

eða  þær  er  þau  eigu  bæðe  saman  abyrgizt  sa  sialfr  uatta  sina 
er  kaupir  innan  xx.  ^)  uetra  ok  hans  erfuingiar  ef  hann  er 
dauðr  at  iorðen  uar  selld  með  husfröyunnar  samðykt.  siðan  er 
þat  or  uatta  abyrgð^). 

23.  Vm  allar  fearsoknir  iarða  brigði  oc  garða  at  kærizt 
firir  logmanni  oc  syslumanni  oc  geri  þeir  rett  af  huart  sem 
kæra  eigu  lærðr  menn  eða  leikmenn. 

24.  Sua  er  nu  oc  skipat  at  þar  sem  syslumaðr  stefnir 
þeim  manni  til  sinn  innan  halffylkis  er  firir  sok  verðr  firir  þa 
skuld  at  hann  uil  profa  mal  hans  oc  gera  rett  af.  Sua  oc  hitt 
sama  ef  sakar  aberi  stefnir  þeim  er  hann  a  mal  uiðr  til  syslu- 
manz  vndir  rett  prof  oc  kemr  hann  eigi  forfalla  laust.  þa  sekiz 
sa  er  stefndr  var  halfri  mork  silfrs  halfa  konongi  en  halfa 
þeim  er  maleð  a.  skolu  þessar  stefnor  vera  leingdar  leið^)  sua 
at  stefndr  hafi  noga  stund  oc  profe  syslumaðr  invirðiliga  þetta 
mai  huart  sem  koma  baðr  eða  annar  oc  geri  rett  þeirra  mill- 
um  ef  hann  fær  ifir  tekit.  En  ef  hann  fær  ei  ifir  tekit  þa  er  hann 
skylldr  at  rita  greiniliga  til  konongs  eða  logmanz  þat  ransak 
sem  hann  hefir  frammazt  fengit  kauplaust  af  þeim  er  malet 
uarðar.  en  logmaðr  leggi  siðan  orskurð  a  þo  at  þeir  hallde  þa 
eigi  vitnum  til  hans. 

25.  Sua  oc  at  monnum  se  þui  liosare  heðan  af  at  þar 
sem  sonar  son  skilgetinn  oc  sua  faðr  hans  stendr  einn  til  arfs 
i  sina  kuisl  mote  dottor  þa  tekr  hann  iamt  uið  hena  eptir  þui 
sem  bok  uattar.  En  ef  sonar  synir  eru  .ij.  eða  fleiri  skilgetnir 
eins  manz  synir  oc  faðr  þeirra  skilgetin.  þa  taka  þeir  fullan 
arf  slikan  sem  faðr  þeirra  stoð  til  oc  sua  oðal  oc  skipti  mill- 
um  sinn  eptir  mannmergð. 

26.  Varezt  menn  oc  uið  at  byggia  daut  fe  a  leigu  þui  at 
þat  er  miok  haskasamligt  at  þyngia  hinum  fatðka  frammar  en 
i  lagum  er  mellt. 

27.  Sua  uiiium  ver  oc  at  forn  kristindoms  rettr  gange 
vm  tiund  a  kua  leigum  at  hon  se  iamgoð  sem  hon  uar  at 
forno. 

28.  Gðymi  oc  varezt  vmboðs  menn   inuirðiliga   at  huer- 


')  XV.,  AM.  309.  Fol;  »)  Hér  bætir  AM.  322.  Fol.  (c.  1320): 
Jtem  at  meun  segizt  ei  or  logligum  dome  iilom  monnam  til  refsingar 
sbr.  §  29;  ')  flest  hdr.  liafa:  leiðar  leingd. 


200  RÉTTARBÓT    EIRÍKS   KONUKGS.  1280. 

uitna  þar  sem  menn  er  at  döma  vm  stor  mal  vm  lif  manna 
eða  lima  lat  eða  aðrar  storar  refsingar  at  þeir  nefni.  xij.  menn 
til  doms  huarke  sakaða  eða  siuiaða  uiðr  þa  er  vm  skal  ddma 
en  þeir.  xij.  gange  einsamnir  oc  staðfesti  sua  dom  sinn.  siðan 
gange  þeir  aptr  til  annara  þingmanna  oc  samðycki  þeir  þa  allir 
iamsaman  doma  með  lofa  take  ^). 

29.  Sua  uarum  uer  yðr  oc  uiðr  at  engi  dirfizt  heðan  i  fra 
at  segiaz  or  logligum  dome  til  krafðr  af  rettarans  halfu  at  þui 
frammare  megi  hinn  rettlate  hafa  sitt  frælse  með  naðom  er 
laga  stiornarennar  uerðr  bætr  gðymt  skolu  þeir  oc  laga  sekt 
íirir  suara  halfre  mork  silfrs  en  ^)  aðru  uis  gera  forfalla  laust. 
Sua  oc  at  menn  segizt  eigi  or  lagligum  dome  illum  monnum 
til  refsingar. 

30.  Sua  ok  ef  kona  missir  bonda  sins  yngri  en  .xx.  uetra 
eða  kallmaðr  missir  kono  sinnar  yngri  en  .xx.  uetra  gamall  oc 
koma  þau  at  lagum  saman  þa  mego  þau  hafa  fear  halld  sitt 
oc  annara  manna  ef  vnder  þau  ber  eða  fa  aðrum  ef  þau  vilia 
þat  helldr. 

31.  Sua  oc  ef  maðr  fðrir  omaga  rangliga  a  hendraörum 
manni.  giallde  þeim  aptr  kostnað  sinn  fullan  er  omagen  uar 
til  fðrðr  þann  sem  hann  hefir  haft. 

32.  Sua  er  oc  mællt  at  uið  þui  skal  leiguliði  eigi  abyrgi- 
azt  huss  að  skriður  take  eða  ofuiðri  briote  ef  hann  hefír  upp 
hald^t  abuð  sinni  eptir  lagum. 


þær  útgáfur  af  þessari  réttarbót,  sem  hér  eru  kallaðar  B  og 
C  hafa  fylgt  fjölda  af  handritum  af  Jónsbók  alt  frá  miðri  14.  öld  og 
8V0  laugt  sem  Jóusbókarhandrit  uá  niðr  í  tímann,  og  hafa,  ef  til  vill, 
eptir  þeim  verið  dæmdir  ísienzkir  dómar  gegnum  allan  þennan  aldanna 
óraveg.  þó  að  þessir  tveir  textar  sé  að  mestu  ágrip  úr  aðalréttar- 
bótinni  (A),  eru  þó  í  þeim  greinar,  sem  þar  finnast  ekki.  B  er  það, 
sem  venjulega  hefir  verið  kallað  •réttarbót  Eiríks  konungs  um 
stefnufalN,  og  er  hér  prentað  eingöngu  eptir  hinni  elztu  skinnbók : 
AMagn.  Nr.  350.  Fol.  bls.   144,  Skarðsbók  skr.  1363,  og  þótti  ekki 


^)  þessi  grein  er  því  nær  orðrétt,  sem  hér  er,  í  mörgum  bandritum 
JÓDsbókar  og  sumum  mjög  fornum  og  góðum  ýmist  sett  sera  niðrlags 
kapituli  í  þingfarar-  eða  þjófabælki;  *)  =  er. 


1280.  RÉTTARBÓT  EIRÍKS   KONUNGS.  201 

vert  að  hlaða  undir  textann  orðamun  bæði  af  því  að  handritið  er 
hið  ágætasta  og  af  því  aðalréttarbótin  er  áðr  prentuð,  en  borið  hefir 
verið  saman  við  mörg  handrit  og  þar  á  meðal  við  skb.  i  Gl.  kgl. 
saml.  3369B.  4to  bls.  130 — 31,  sem  er  ef  til  vill  fult  svo  gömul, 
en  réttarb.  þar  vart  eins  góð,  og  önnur  greinaröð.  Auk  þessara 
handrita  hef  eg  rekið  mig  á  hana  í  42  öðrum,  og  eru  það  þessi: 
AM.  342.  Fol.  skb.  skr.  1577;  AM.  345.  Fol.  bls.  145  skb.  c. 
1570;  AM.  128.  4to  bls.  149—50  skb.  c.  1490;  AM.  129.  4to 
bls.  282—84  skb.  c.  1560;  AM.  132.  4to  bls.  136—37  skb.  c. 
1430;  AM.  135.  4to  bls.  4  skb.  þetta  frá  c.  1490;  AM.  137.  4to 
bls  5—6  skb.  c.  1400  (rotið);  AM.  138.  4to  skb.  c.  1500  (afskr. 
af  350.  Fol.);  AM.  147.  4to  bls.  194-95  skb.  þetta  frá  c.  1600; 
AM.  154.  bls.  146-47  skb.  þetta  frá  c.  1500;  AM.  157B.  4to 
bls.  49—51  skb.  c.  1460;  AM.  158A.  4to  bls.  124-25  skb.  c. 
1430;  AM.  161.  4to  bls.  242-43  skb.  skr.  1561  65;  AM.  173D. 
4to  C6  bl.  la— b  skbbr.  c.  1480  (brot);  AM.  175C.  4to  bls.  26- 
27  skb.  c.  1400;  AM.  37.  8vo  bls.  250  51  skb.  c.  1500;  AM. 
40.  8vo  bls.  364—66  skb.  c.  1560;  AM.  45.  8vo  bls.  49—51 
skb.  c.  1570;  AM.  456.  12mo  bls.  41—43  skb.  c.  1480;  AM.  458. 
12mo  bls.  54—56  skb.  c.  1570;  AM.  55.  8vo  49  50  skb.  c. 
1580;  AN.  200.  4to  bl.  3  pappírsb.  c.  1700;  AM.  60.  8vo  bl  72 
—  74  á  pappír  c.  1690;  MSteph.  12.  4to  á  pappír  skr.  c.  1570  — 
80;  MSteph.  13.  4to  bls.  163  66  á  pappir  skr.  1715;  MSteph. 
48.  4to  bl.  35  á  pappír  skr.  1669;  Gl.  kgl.  saml.  Nr.  1159.  Fol. 
á  pappír  c  1650;  Gl.  kgl.  saml.  3274A.  4to  á  pappír  c.  1620; 
Ny  kgl.  saml.  1923.  4to  bl.  150-52  skb.  c.  1590;  Ny  kgl.  saml. 
1924.  4to  bl.  49b— 50  skb.  c.  1550;  Ny  kgl.  s.  1911.  4to  bls. 
187-88  á  pappír  skr,  af  Paus  c.  1750;  Ny  kgl  s.  1933.  4to  bl. 
lOlb— 102a  á  pappír  c.  1600;  Ny  kgl.  s.  341.  8vo  skb.  skr. 
1656-58;  Thott.  2097.  4to  skb.  c.  1650;  Thott.  2099.  4to.  skb. 
skr.  1581;  Thott.  2100.  4to  skb.  c.  1560;  Thott.  2101.  4to  skb. 
c.  1490;  Thott.  2106.  4to  bls.  307—308  á  pappír  frá  c.  1750; 
Uldal.  320.  4to  á  pappír  skr.  1603;  Uldal.  322.  4to  skb.  c.  1570; 
IBfél.  531.  8vo  bls  178—82  skr.  1706  (Hálfdán  Jdnsson).  Rétt- 
arbótartexti  þessi  er  prentaðr  í  öllum  útgátum  Jónsbókar:  Hól. 
1578,  1580,  1582,  J707,  1709  Akureyri  1858  og  á  dönsku  í 
dönsku  Jónsbók  Kh.  1763.  Sbr.  Páll  Vídalín :  Skýringar  yfir  forn- 
yröi  Jónsbókar  Rvík.   1855  bls.   153     55  og  NgL.  III,  11,  115. 

Her  hefr  upp  Rettar  Bætr  Eireks  konung»^). 
Sua  skipaði  uirðuligr  herra  Eirikr  konungr.    son    (Dagnus 
konungs. 

1.    at  hueruetna  þar  er  sakar  aberi  stefnir    manni   undir 


')  Eriks  kgs.  skipan  3269b.  (hönd  frá  c.  1600).  —  §  1.  sbr.  A  § 
24;  Magnús  lögmaðr  Jónsson  (1679  —  93)  sýnist  vilja  heirafæra  klausuna 
um  leiðarleiugd  til  þingfararbálks  (AM.  348.  B'ol.). 


202  RÉTTARBÓT  EIRÍKS  KONUNGS.  1280. 

Rett  prof.  til  syslumanz.  ok  kemr  hann  æigi  forfalla  laust.  þa 
sekiz  hann  halfri  mðrk.  halft  syslumanni,  enn  halft  þeim  er  mal 
aa.  skulu  þær  stefnur  uera  eptir  leiðar  lengd.  sua  at  stefndr. 
hafí  noga  stund  at  koma  at  ollum.  gögnum  ok  uitnum. 
ok  profi  syslumaðr  mal  þeirra  innuirðuliga.  huart  sem  koma 
annaR  eða  baðir.  ok  geri  Rett  þeirra  i  miUum.  Enn  ef  hann  fær 
æigi  yfir  komit.  þa  er  hann  skylldr  at  rita  til  konungs.  ok 
gora  þat  kauplaust.  er  þa  lögmaðr  skylldr  at  leggia  orskurð  20, 
þat  mal.  þo  at  þeir  balldi.  þa  æigi  uitnum  sinum   til  logmanz. 

2.  Sama  er  ok  þers  mannz  sæk  er  syslumaðr  stefnir  til 
8in  ^)  at  hann  uill  gera  Rett  oðrum  monnum  af  honum.  ef 
hann  kemr  æigi  nauðsynia  laust. 

3.  Sua  er  ok  skipat.  at  ef  æigi  ero  Iðggiafir  a  nefndar. 
ok  gefr  maðr  ymissum  monnum  aðrar  giafir.  þa  skulo  þær  giafir 
halldaz.  allt  þar  til  er  þær  uerða  iafnar  uið  Iðg  giafir.  Enn  ef 
meira  er  gefit.  þa  skal  skerðaz  fur  huerium  eptir  þui  sem  tala 
Bennr  til  eptir  fear  megni  vtan  salu  giafir. 

4.  Ok  þær  giafir  er  maðr  gefr  heill,  ok  usiukr.  ok  af- 
hendir  ser  ef  skynsomum  monnum  uirðiz  æigi  til  arfsuika  gert. 

5.  Sua  er  ok  staðfest  at  frillu  son  ættleiddr  tekr  Rett  af 
feðr  sinum.  eptir  moður  sina  þa  sem  ættleiddi  hann.  efengin[n] 
er  þeirra  til.  sem  fyR  ero  taldir  i  erfða  talinu. 

6.  Frillu  son  hinn  ellzti  einn  tekr  hðfuðbol  eptir  feðr 
sinn.  ef  faðir  hans  festir  moður  hans.  siðan  hann  var  fæddr. 
ok  þo  at  bann  hafí  kuangaz  þess  i  miUum.  ok  eigi  bðrn  með 
þeirri.  ok  andaz  su.  ok  festir  þa  hina  siöan.  er  aðr  var  frilla 
hans. 

7.  Ef  bondi   selr   iarðir   husfreyiu    sinnar   utan   hennar 

')  .til  log.,  bætir  350  við;  §  2  sbr.  A  §  24  (npphaf);  §  3  sbr 
A  §  11.  Magnás  syslnmaðr  þorkelsson  í  Skriðn  eða  Jón  Magnússon  á 
Svalbarði  sonur  hans,  hafi  skrifað  þessa  grein  á  spássíu  i  lögbók  sinni 
(AM.  343.  Fol.)  við  29.  kap.  í  Arfat;  §  4  sbr,  A  §  12;  §  5  finst  og  í 
Cod.  Tnnsberg.  Ny  kgl.  s.  1642.  4to  bls.  274  skb.  c.  1320  og  afskript 
þar  af  naeð  hendi  Langebecks  í  Ny  kgl.  s.  1080.  Fol,;  sbr.  NgL.  III,  11 
(eptir  AM.  07.  4to  á  dönf^ka  i  nóta).  115;  í  lögbók  þeirra  Svalbarðs- 
feðga  (AM.  343,  Fol.)  er  þessi  grein  sett  á  spássin  við  21.  kap.  í  Arfat. 
§  6  sbr.  NgL,  III,  11  (í  nóto);  sbr,  eun  fremr  réttarb.  1314  §  16;  §  7 
sbr.  NgL.  III,  11  (nóta);  sbr.  ennfremr  réttarb.  Hákonarl313  §  6  (NgL. 
III,  101);  í  lögbók  Svalbarðsfeðga  er  þessi  grein  sett  á  spássia  við 
Kvennag.  kap.  3  (AM,  343.  Fol,  bl.  25b), 


1280.  RÉTTARBÓT  EIRIRS    KONUNGS.  203 

samþyckt.  ok  vilia.  þa  skal  hon  skylldug  uera  at  lysa  fur  skil- 
rikum  monnum  innan  næstu  .v.  vetra.  siðan  hon  uissi  at  þær 
varu  selldar.  ok  segia  at  husbondi  hennar  hefir  iarðir  hennar 
sellt,  at  hennar  vuilia.  utan  hon  hafi  ottaz  bonda  sinn.  eðr 
eigi  þers  mals  vpp  Reist  aldri  siðan. 

8.  Ef  maðr  á  bðrn  með  eigin  konu  sinni  meðan  hann  er 
i  utlegð.  þa  ero  þau  ecki  arfgeng.  huarki  til  foður  arfs  ne 
moður  arfs.  nema  þui  at  eins  at  faðir  hans  verði  ilendr  siðan. 
etcetera  ^). 


C. 

þessi  útgáfa  réttarbótarinnar,  seni  fylgt  hefir  Jónsbók  langa- 
lengi,  hefir  venjulega  verið  kölluö  i'réttarbót  Eiríks  konungs  um 
prófasta."  Hún  er  hér  prentuð  eptir  hinu  elzta  skianhandriti,  sem 
til  er  af  henni:  AM.  350.  Fol.  bls.  144—47,  Skarðsbók  skr.  1363, 
en  ekki  tekinn  orðamunur  úr  öðrum  handritum,  sem  þð  eru  mörg 
til  og  sum  góð.  Fyrir  mér  hafa  orðið  þessi:  AM.  345.  Fol.  bls. 
145  47  skb:  c.  1570;  AM.  128.  4to  bl.  73  —  73  skb.  c.  1490; 
AM.  129.  4to  bls.  384—86  skb.  c.  1560;  AM.  133.  4to  bls.  137 
—  38  skb.  c.  1430;  AM.  138.  4to  skb.  c.  1500  (afskr.  af  350. 
Fol.);  AM.  147.  4to  bls.  191—97  skb.  þetta  frá  c.  1600;  AM. 
148.  4to  bls.  315  skb.  c.  1500  (úr);  AM.  154.  4to  bls.  148—48 
skb.  c.  1500;  AM.  157B.  4to  bls.  53  —  55  skb.  c.  1460;  AM.  161. 
4to  bls.  343—46  skb.  skr.  1561—65;  AM.  170A.  4to  bls.  8—9 
skr.  c.  1565-1600;  AM.  175C.  4to  bls.  37—39  skb.  c.  1400; 
AM.  176.  4to  bls.  8  skb.  c.  1570  (grein  úr);  AM.  197.  4to  bl. 
38b  á  pappír  með  h.  séra  Jóns  Erlendssonar  c.  1650;  AM.  300. 
4to  bl.  3b  á  pappír  c.  1700:  AM.  37.  8vo  bls.  247-49  skb.  c. 
1500;  AM.  38.  8vo  bl.  134  skr.  1578  (grein  úr);  AM.  40.  8vo 
bls.  366-370  skb.  c.  1560;  AM.  45.  8vo  bls.  51  —  56  skb.  c. 
1570;  AM.  55.  8vo  bls.  50—53  skb.  c.  1580;  AM.  60.  8vo  bl. 
74a— 77a  á  pappír  c.  1690;  AM.  456.  12mo  bls.  43—47  skb.  c. 
1480;  AM.  458.  12mo  bis.  56-60  skb.  c.  1570;  MSteph.  13. 
4to  á  pappír  skr.  c.  1570  —  80;  MSteph.  41.  4to  á  pappír  c.   1730; 


')  Hér  bætir  3269b.  við:  Huersu  at  reettu  maa  taka  ok  greiða 
leighu  fyrir  dauða  leighu  ku  ueðlausa.  ef  raaðr  drepr  sialfr.  Jtem.  þar 
tned  skal  ok  hedan  af  saa  maðr.  mær  eða  kona.  tuitug  heita.  er  hann 
h^fir.  xx8"  iola  nætr.  —  §  8  vantar  annars  í  sum  handrit.  Svalbarðs- 
feðgar  vilja  heirafæra  greinina  til  7.  kap.  i  Kvennag.  á  spássíu  í  lögbók 
sinni  (AM.  343.  Fol.  bl.  27a);  greinin  finst  sérstök  í  MSteph.  48.  4to  bl. 
23  á  pappír  skr.  1669.  Sbr.  að  öðru  leyti  NgL.  III,  12  og  115  (eptir 
Cod.  Tunsb.);  sbr.  ennfremr  réttarb,  '*/«  1314  §  15  og  rb.  1313  §  5. 


204  RÉTTARBÓT  EIRÍKS   KONUNGS.  1280. 

(slengt  saman  við  þá  um  stefnufall);  MSteph.  48.  4to  bls.  35b  og 
39  á  pappír  skr.  1669;  Gl.  kgl.  saml.  1159.  Fol.  á  pappir  c. 
1650:  Gl,  kgl.  s.  3274A  4to  á  pappír  c.  1620;  Ny  kgl.  s.  1924. 
4te  bl.  50a— 51  skb.  c.  1550;  Ny  kgl.  1911.  4to  bls.  bls.  189  — 
94  á  pappír  c.  1750  (Paus):  Ny  kgl.  s.  1933.  4to  bl.  100— lOla 
á  pappír  c.  1600;  Ny  kgl.  s'.  341.  8vo  skb.  skr.  1656  —  58;  Thott. 
2100.  4to  skb.  c.  1560;  Thott.  2101.  4to  skb.  c.  1490;  Thott. 
2106.  4to.  bls.  308—11  á  pappír  frá  c.  1750;  Uldal.  320.  4to 
á  pappír  skr.  1603  af  Birni  málara  Grímssyni,  og  segir  hann 
réttarbótina  senda  verið  hafa  til  fslands:  Uldal.  322.  4to  skb.  c. 
1570;  IBfél.  60.  8vo  á  pappír  frá  1595—1604;  IBfél.  122.  8vo 
á  pappír  c.  1660;  IBfél.  531.  8vo  bls.  182—87  á  pappír  1706 
(Hálídán  Jónsson).  Réttarbótarteiti  þessi  er  prentaðr  í  öllum  út- 
gáfum  Jonsbókar  Hól.  1578.  1580,  1582,  1707,  1709,  Akureyri 
1858,  og  á  dönskn  í  dönsku  Jónsbók  Kh.  1763  og  í  hinu  norska 
lagasafni  Paus  II,  185—80;  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  I,  414-15 
er  prentaðr  úr  honum  kafli  (eptir  AM.  138.  4to)  með  latínskri 
þýðingu.  Sbr.  Páll  Vídalín;  Skýringar  yfir  fornyrði  Jónsbókar  Rvík. 
1854  bls.  581—82. 

Rettar  Bot  Eiriks  konungs. 
Eirikr  magnus  meðr  Guðs  miskunn  noregs    konungr    hinn 
coronaði.  etcetera. 

1.  J  fyrstu  at  þeir  prestar  hafl  profasts  dæmi.  sem  æigi 
hafa  soknar  kirkiur.  edr  heyra  leynd  skripta  mál. 

2.  Jtem  þeir  bðndr  skilrikir.  innan  soknar.  sem  ual  ero 
fiadir.  bafi  umbod  ok  uardueitzlu  yfir  kirkiu  íe.  ok  þui  goðzi 
sem  hon  ?&  at  hafa  ser  til  uppballdz.  ok  þo  med  uitordi  prestz- 
ins.  ok  gðri  herra  biskupi  reikning.  enn  korsbrædrum.  ef  hann 
er  æigi  næR. 

3.  Sua  skulo  ok  handgengir  menn.  prestar  ok  biskups- 
menn  gera  utfarar  leidangr.  ok  skipa  fe  sem  adrir  menn. 

4.  Geymi  menn  at  [þrim  sinnum  ^)  uerði  lyst.  aðr  sam- 
gangr  uerðr  hiona  i  miUum.  þuiat  ef  þau  geta  bðrn  siðan  er 
þeim  var  lyst.  þa  skulo  þau  uera  skilgetin.  þo  at  sidaR  meiR 
profiz  meinbugir.  aa  þeirra  i  miUi. 

5.  í>at  er  ok  fur  boðit.  at  nockurr  maðr  nauðgiz  til  þers 
eigin  ordz.  at  hann  skal  þa  konu  eigha  sem  hann  hafði  aðr  fur 
frillu.  ef  hann  leggz  með  henne.  siðan  haun  bar  þat  til  skriptar 
ok  yfir  bota. 


§  1   8br.  A  §  1;  §  2  sbr.  A  §  2;  *)  [þyrmslum  sinum  350;  §  3  sbr. 
A  §  5;  §  4  sbr.  A  §  6;  §  5  sbr.  A  §  7. 


1280.  RÉTTARBÓT  EIRÍKS   KONUNGS.  205 

6.  Jtem  þar  sem  maðr  er  stenfndr  til  konungs  innan 
landz  .  ok  kemr  hann  æigi.  eðr  hans  umboðs  maðr  forfalla 
laust.  þa  sekiz.  ij,  morkum  uið  konung  utan  hann  hafí  boðið 
sitt  mál  under  Rett  Rannsak.  heima  til  Iðgmannz.  eðr  syslu 
mannz.  ok  uiU  hinn  þat  æigi  er  kigrir.  þa  sekiz  saa  æigi  er 
stefnt  var.  þo  at  hann  komi  æigi  til  konungs  at  þi  sinni. 

7.  Jtem  at  maðr  hafi  bref  ok  innsigli  Iðgmannz  eðr  syslu 
mannz  eðr  annarra  skilrikra  manna.  ef  hann  ferr  or  ætthaga 
sinum  i  aðra  staði.  þau  er  honum  beri  uitni  um  at  hann  se 
skila  maðr. 

8.  Sua  ok  ef  maðr  segir  manni  fur  brigð  a  þeirri  iðrðu 
er  hann  hyggr  hann  eiga  at  hallda  suorum  fur.  en  hinn  hefir 
brott  latit  æ,  launungu.  ok  uill  sua  uilla  sokn  hins.  þa  skal 
ueriandi  uera  skylldr.  at  segia  honum  huerr  hond  hefir  at  iðrð- 
inni.  Enn  ef  hann  leynir.  þagialldi  hinum  sua  mikla  landskylld 
sem  af  þeirri  iðrðu  gengr.  um  þa  xij.  manaði. 

9.  Geymi  ok  um  boðburð.  at  huerr  sem  fellir.  Gialldi  eyri 
fyrir  huern  bonda  er  æigi  kom  boð  til  a  boðsloð.  ok  æigi  kom 
til  þings  forfallalaust. 

10.  Vm  þat  fe  sem  eindagat  er.  hafi  atfarar  þing  þegar 
hann  uill  sua  þo  at  hann  hafi  aðr  heimt  i    rettan  gialld  daga. 

11.  Sua  er  ok  skipat  um  eignir  þær  sem  faðir  gefr  ok 
kuangar  með  son  sinn.  eðr  giptir  dottur  sina  ok  ueit  husfru 
þat  þa.  ok  er  ihia  ok  telr  ecki  at  opinberliga.  þa  ma  hon  þat 
ecki  Riufa  siðan.  þo  at  misdauði  þeirra  uerði.  ne  sua  þeirra 
erfingiar.  utan  meira  se  gefit  enn  Iðg  vatta.  þa  iafniz  þat  eptir 
bok. 

12.  Sua  er  ok  greint.  ef  bondi  selr  eignir  husfru  sinnar. 
eðr  þær  sem  þau  eigu  bæði  saman.  þa  abyrgiz  sa  sealfr  uatta 
innan  xx.  uetra.  ok  hans  erfingiar.  ef  hann  er  dauðr.  at  iarðir 
voru  selldar  með  husfruinnar  samþyckt.  siðan  er  or  uatta  sabyrgð. 

13.  Jtem  vm  iarða  brigði  ok  garða  at  þat  kigriz  fur  Iðg- 
manni.  eða  fur  syslumanni.  ok  gðri  þeir  Rett  af.  huort  sem 
ki^ra  lærðir  eðr  leikmenn. 

14.  Sua  er  ok  staðfest.  efsonarsynir  ero.  ij.  eðr  fleiri  skil- 

§  6  8br.  A  §  10;  §  7  sbr.  A  §  13;  §  8  sbr.  A  §  14;  §  9  sbr.  A  § 
15;  §  10  sbr.  A  §  17;  §  11  sbr.  A  §  21;  §  12  sbr.  A  §  22;  §  13  sbr. 
A  §  23;  §  14  sbr.  A  §  25. 


206  UM  JÓNSBÓK.  1281. 

getnir.  eins  mannz  synir.  ok  var  faðir  þeirra  skilgetinn.  sam- 
feddr.  þa  skulo  þeir  taka  fullan  arf  slikan  sem  faðir  þeirra  stoð 
til  ok  sua  iarðir  ok  oðul.  ok  skipti  sin  i  milli  eptir  mann- 
mergð. 

15.  Hueruetna  þar  sem  lögmaðr  er  n§r.  þa  skal  hann 
nefna  menn  til  doms.  einkannliga  þar  sem  vm  stor  mal  er  at 
dæma.  enu  ella  syslumaðr  ok  skoði  innuirðuliga.  at  þeir  nefni. 
xij.  menn.  skynsama  menn.  ok  skilrika.  til  doms  huarki  sakaða 
ne  sifiaða  þeim  sem  um  skal  dæma.  ok  þeir.  xij.  gangi  einir 
saman.  ok  staðfesti  sua  dom  sinn.  ok  siðan  gangi  þeir  til  ann- 
arra  manna.  ok  samþykki  þeir  þa  allir  saman  dom  þann  með 
iofataki. 

16.  En  þeir  sem  æigi  uilia  samþyckia.  sueri  eineiði.  at 
æigi  uitu  þeir  annat  sannara.  en  þeir  segia  ella  sekr  huerr 
þeirri  mork  við  konungh. 

17.  Ef  kona  missir  bonda  sius.  yngri  enn  tuitögh.  eðr 
karlmaðr  missir  husfrv  sinnar.  yngri  enn.  xx.  uetra.  ok  koma 
þau  samt  at  Iðgum  með  fr^nda  Raði.  þa  mega  þau  hafa  fiar- 
halld  sitt  ok  annarra  manna  ef  undir  þau  berr  eðr  fa  oðrum 
ef  þau  uilia  þat  helldr. 

18.  Jtem  við  þui  skal  engi  leiguliði  abyrgiaz  hus  at 
skriður  spiili.  eðr  ofuiðri  brioti,  ef  hann  hefir  upp  halldit  abuð 
eptir  Iðgum.  etcetera. 


87.  1281.  á  alþingi. 

Bréf  Árna  biskaps  og  klerka  tii  Eiríks  konungs  um  þær  greinir 
í  Jónsbók,  er  þeir  vildu  eigi  samþykkja. 

Árna  biskups  saga  kap.  28  (Bps.  I,  718-  19);    AMagn.  385. 
Fol.  bls.  469—70  á  pappír  c.   1700. 

Herra  biskup  villde  þann  capitula  ei  samþycia. 
at  einn  væri  Iðgmadr  yfer  lanzlðgum  oc  Guds  Ipgum  huert 
sem  konungr  villdi  hafa  Iðgmann  einn  edur  fleiri. 


§  15  sb.  A  §  28;  Magnús  lögroaðr  Jónsson  (1679  —  93)  sýnist  vilja 
heimfœra  þessa  grein  til  þingfararbálks;  §  16  sbr.  A  §  29;  §  17  sbr.  A 
§  30;  §  18  flbr.  A  §  32. 


1281.  UM  JÓNSBÓK.  207 

sa  annar  at  vm  þa  luti  sem  heýrdu  til  villu.  skylldi  kon- 
urgr  einu  sektir  af  taca, 

oc  sva  vm  þa  er  siaifer  tindo  sier. 

oc  sva  vm  ubota  mal.  oc  sva  mðrg  voro  nær  xl. 

sva  oc  kvennagiptingar  at  hafa  dom  ýfer  hiuskaparmalum 
þeim  sem  byskupi  einum  heýrer. 

sva  oc  vm  sekter  konungs  brefa  oc  Erkibiskups. 

sva  oc  vm  arftðko  kono  þeirrar  er  legin  verdr  j  fpdrgarde 
oc  þeirra  sem  giptaz  a  laun. 

sva  oc  profan  oc  dom  hversu  hver  er  Iðgliga  til  arfa 
qvaminn.  oc  vm  testament.  oc  ef  karlmadr  kvæniz  utan  frænda 
Ead.  oc  hann  hafi  firigiðrt  landskýlldum.  oc  avexti  fiar  sins 
vid  Erfingia. 

vm  arfs^l.  at  heilðg  kirkia  hallde  Retti  sinum  oc  þvi 
pdru. 

vm  tiundaskipti  á  haust  oc  matgiafa  til  fatækra  manna. 
at  þar  hafi  biskup  Rad  ýfer  hverir  skipta  skolo. 

oc  sva  vm  afgiafer  helgra  daga  veidar.  oc  vm  konungs 
sakeyri  þar  af. 

Sva  oc  vm  vitnisburde  til  landzbygdar. 

vm  þat  ef  sa  bydr  ei  frændum  land  er  selia  vill.  at  firi 
þat  megi  ei  kaup  riufa. 

vm  abyrgd  landsdrottins  ef  hus  falla  a  menn  edur  fenad. 

vm  þat  er  leigulidar  ero  skyllduger  at  hafa  sva  morg  hion 
at  allar  engiar  seo  a  þvi  lande  unnar. 

vm  þat  ef  nocur  þarf  heý  at  kaupa.  oc  ver  eigande  odde 
oc  eGÍo.  oc  skuli  hann  ugilldr.  hvert  sem  hann  fær  sár  edur 
adrar  aqvam[u]r.  oc  engi  mýskun  ámællt  furr  enn  hann  er  adr 
drepinn. 

vm  þat  at  fe  se  allt  ur  afrett  rekit.  þegar.  iv.  vik[u]r  lifa 
sumars. 

vm  þat  at  konungr  mætti  vali  veida  a  hvers  manz  jðrdu 
ef  hann  vill.  enn  þo  samþycti  hann  [vid  bændr.  lætr  *)  kon- 
ungr  veida  á  sinum  jordum.  oc  þo  sva  at  hann  leggi  verd  epter 
utan  a  kirkio  eignum. 

vm  meinsæra  menn  oc  sakeyri  þar  af. 

vm  afeýringa. 

')  [þannig  hdr. 


208  UM  JÓNSBÓK.  1281. 

Sva  villde  oc  herra  bÍ8kup  hallda  þvi  follkomlega  sem  Iðg- 
tekit  var  j  logretto  anno  domini  CD.  cc.  liij.  vm  allt  landit.  at 
þar  sem  agreindi  Guds  Iðg  oc  landzlðg.  þa  skyldo  jafnan  Guds 
Iðg  Rada, 


88.  1281.  á  alþÍDgi. 

Bréf  bænda  til  Eiríks  konungs  um  ýmsar  greinir  í  Jónsbók. 

Árna  biskups  saga  kap.  28  (Bps.  I,  719).  Prentað  eptir  AM. 
385.  Fol.  á  pappír  frá  c.    1700. 

J  annan  stad  hðfdu  bðndr  ritat  sier  Rollu. 

at  þeir  villdo  þau  ord  sem  j  capitulo  standa.  oc  til  krist- 
inRettar  heýrdu.  lata  standa  til  orskurdar  konungs  oc  Erki- 
biskups. 

þat  var  oc  m[ælt]  at  aull  þau  kaup  helldiz  sem  vottar 
vissu.  oc  handsðlut  væri  prettalaus  oc  vellaus.  oc  þeir  menn 
keýptiz  vid  sem  kaupum  sinum  ætti  at  Ráda. 

Sva  oc  vm  giptingar  kvenna.  oc  leigumanna  sem  gunor 
kaup.  oc  þat  hafa  oc  hallda  sem  CDagnus  konungr  gaf  þeim.  at 
allir  menn  seo  frialsir  i  þessu  lande  sinu  godse  at  Ráda. 

vm  Iðgaura  oc  dilkfiareign. 

vm  bufiar  abýrgd  oc  skildaga  er  at  engu  skal  hafa. 

vm  abýrgd  a  fulgufe.  oc  hversu  af  hðndum  skal  luka. 

vm  vinnumenn  oc  leigufðU. 

vm  þiofa  færsl[u]r  oc  heýtpkr. 

vm  fearhalld  omaga. 

vm  fatækra  manna  flutning. 

Bændr  hðfdu  oc  þat  ritat  j  Rollu.  at  ðll  falskaup  skylldu 
fðst  vera.  þau  sem  engis  mannz  Retti  væri  hrundit  j. 

vm  heýgiafer  ferdamanna.  oc  at  hver  viU  ráda  heyum  sin- 
um  oc  annari  eign. 

vm  abyrgder  fulgufear. 

vm  lán  ef  sialft  tiniz  med. 

vm  manneldi. 

at  Reppstiornarmenn  semi  vm  dilkfe.  at  þeir  eigi  sem  jðrd 
hafa  under. 

vm  vinnumann  oc  leiguskierdi  ef  lengr  er  uvirkur  enn  viku. 

vm  helgi  xuns  oc  akra  oc  Engia. 


1281.  UM  JÓNSBÓK.  209 

um  Iðgaura, 

oc  ef  nocot  íinnst  þat  j  bok  er  menn   þýkiaz  ei  mega  vid 
bua.  þa  vilia  þeir  þat  med  skynsemd  mega  framleidis  urbidia. 


89.  1281.  á  Eyrasandi. 

Samíykt  landshöfðingja    við    Loðinn    lepp    um    Jónsbók   og 
bænastaðr  þeirra  til  Eiríks  konungs. 

Árna  biskups  saga  kap.  31  (Bps.  I,  723);  AM.  385.  Fol.  bls. 
473  c.  1700. 

.  .  .  var  þa  gðr  at  bæn  Biskups  midlan  á  milli  Biskups  oc 
konungs  vm  sakeyri.  a  þeim  malum  sem  heýrdu  til  heidni  §dur 
villu. 

sva  oc  ef  menn  tðpudu  sier  sialfum.  at  minna  felli  undan 
erfingium  en  bok  segir. 

þeir  ritudu  oc  bænastad  sinn  til  konungs. 

at  þat  væri  ei  ubóta  mál  ef  [madr  vegr  mann  j  sealfs  sins 
heimili. 

oc  sva  þat  ef  nocur  madr  heimtar  giglld  epter  ubotamann 
oc  þo  med  engum  ufride. 

herra  Biskup  samdi  oc. 

at  kvennagiptingar  færi  eptir  bok  at  hðUdnum  hans  Retti 
til  doma  ýfir  hiuskapar  malum. 

þat  var  oc  bæn  þeirra  at  su  cona  sem  giptist  firi  utan 
frænda  Rad  misti  ei  arfa  sinna. 

enn  vm  salugiafír  skyllde  standa  til  doms  konungs  oc 
Erkibiskups. 

Biskup  het  oc  at  dæma  hvergi  frekara  her  vm  enn  lands 
Iðg  segia  adr  orskurdrinn  væri  Reindr.  utan  fe  þat  sem  klerkar 
afla  af  kirkio  skilr  hann  undan. 

þeir  samþycto  oc  einneg  tiunda  skipti  á  haust  til  fatækra 
manna.  enn  ei  þeim  capitula  ef  menn  þurfa  heý  at  kaupa.  badu  þeir 
allir  at  su  klausa  væri  orfelld.  ef  hann  ver  odde  oc  egíu.  se 
ugilldr  hvert  sem  hann  fær  sár  edur  adrar  aqvam[u]r.  en  ef 
hann  deýr  se  under  konungs  mýskun. 

Dipl.  Ifl.  II.  B.  14 


210  MEINBUGm  Á  HJÓNABANDI.  1281. 

þeir  badu  oc  at  sektalaust  væri.  þo  fe  væri  sidar  or  afrett 
tekit  enn  at  .iv.  vikuna. 

þeim  samdi  oc  at  þeir  menn  sem  ádr  böfdu  afeýringa  bafí 
at  frealsu. 

Or  bðnda  brefi  samde  þeim  at  bidia.  at  ei  stæde  sva  um 
heýgiafir  ferdamanna  oc  vardveitslo  a  vmaga  eyri.  adrar  beidsl- 
[u]r  þeirra  sýnduz  uskynsamligar.  utan  þær  sem  profaz  under 
biskups  beidslum. 

Vm  þessa  luti  samde  þeim  eci. 

at  sa  se  Iðgmadr  yfer  christnum  Retti  er  konungr  skipar  til. 

sva  oc  vm  dom  oc  profan  hversu  hver  er  logliga  til  arfs 
tecin. 

8va  oc  vm  þa  klausu  er  stodj  kristindomsbalki.  at  þarsem 
agreinde  guds  Iðg  oc  landz  Iðg.  skylldu  guds  Iðg  rada. 


90.  [1281]. 

Skipan  [Árna  biskups  |>orlákssonar?]  um  meinbugi  á  hjónabandi. 

þetta  steudr  í  handritunum  optast  næst  á  undan  bannsökum 
meiri,  og  þótti  því  réttast  að  láta  það  standa  eins  hér.  það  er  og 
auðsætt  af  umburðarbréfi  Arna  biskups  frá  1284  að  hann  hefir  gert 
rækilegar  skipanir  um  hjúskaparmál. 


A, 

AM.  351.  bl.  bl.  123  skb.  c.  1360;  AM.  42A.  8vo  bls.  187 
—88  skb.  c.  1480;  AM.  151.  4to  bls.  261  —  62  skb.  c.  1580; 
AM.  688C.  4to  bls.  7-8  skb.  c.  1480;  AM.  456.  12mo  bls.  197 
— 99  skb.  c.  1480.  Hér  er  prentað  eptir  351,  en  ekki  tekino 
orðamunr  úr  hinum. 

vm  meinltíika  hiwskapar^). 
Nv  af  þvi  at  heilagr  hiuskapr  bindz  saman  af  guði  sialf- 
um  en  ðnnur  kaup  ok  bðnd  sem  menn  gera  sinj  millum  bind- 
az  af  þeim  sialfum  þvi  hæfir  meiri  warýgð  ai  at  hafa  bæði 
vitni  ok  prof  at  tafea  vm  hinndr  þau  er  hiuskap  megu  skilia. 
sva  sem  er  frændsemis  sifskapr.  ok  annat  viðrlikt  en   aa  nðck- 

.  [líjiH.S7pfí    'lfilt);!    i?jb^>     u: 

')  vm  biaskaparband  456. 


1281.  MEINBUGIB  Á  HJÓNABANDI.  211 

urum  oðrum  malum.  þvi  at  oll  þau  hinndr  ok  meinbugir  eru 
inn  leidd  af  manna  skipan.  en  hiuskaprinn  sialfr  af  Guðs  skip- 
an  sem  fýB  er  sagt.  £n  þat  tiefír  heilug  kirkia  sva  skipat  at 
þeir  sem  vitna  vilia  frændsemi  eða  aðra  meinbugi  hionum  til 
skilnaðar  þeim  sem  aðr  eru  at  guðs  lögum  saman  komin.  ok 
eigu  saman  at  bua  nema  þeir  meinbugir  profiz  sem  þeir  vilia  m 
vitna.  þa  skulu  þau  vitni  bera  sion  ok  vissu  sina.  at  þeir  vita  at 
sva  se.  en  æigi  nggir  at  þeir  hafi  þat  af  oðrum  heýrt  nema 
þeir  se  sva  [mikils  stettar  ^)  menn  ^)  at  þeim  se  eflaust  truanda. 
ok  at  þeir  hafi  þat  aðr  en  deilan  se  vpphafin  firi  domara  heýrt 
af  sinum  forellrum  æigi  at  eins  einum.  vtan  hit  minnzsta  af 
tueimr.  ok  æigi  af  grunsðmum.  vtan  helldr  af  skilrikum 
monnum.  ok  þeim  sem  eingin  motikðst  megi  hafa.  Eigi  dugir 
ok  þeim  vitni  þat  j  þui  efni.  at  einn  hafi  heýrtaf  fleirum  vtan 
bæði.  skulu  hit  minzta  tueir  skilrikir.  skulu  þersi  vitni  þat  sueria 
fýrst  at  þau  gangi  æigi  til  þess  vitnisburðar  j  þessu  maali  sakir 
hatrs  elsku  eðr  otta  eðr  gagnsemdar  sakir  wið  annan  huarn. 
nefna  skulu  þeir  aa  nafn  þa  menn  sem  þeir  telia.  eða  sva  vm 
tala  at  menn  megi  vissuliga  vndir  standa  huat  monnum  þeir 
vilia  nefnt  hafa.  ef  þeir  muna  æigi  nðfn  þeirra.  ok  telia  af 
huaritueggiu  siðunni.  huert  kne  niðr  fra  ððru  ok  wt  greina 
með  liosri  tðlu.  ok  skulu  þat  lýkia  með  eiði  sinum  at  þetta 
hafa  þau  heýrt  af  sinum  forelldrum.  ok  sva  trua  þau  satt.  þat 
skulu  þau  ok  vita.  siðan  þau  hafa  suarit  at  þau  sa  nðckura  karla 
hit  minzta  j  einu  knenu  af  fýR  sðgðum  kneanum  þa  sem  sik 
hðfðu  fýrer  frændr  haft  ok  halldit. 


B. 

AM.  42A.  8vo  bls.  188  skb.  c.  1480.     þetta  kemr  hér   strax 
eptir  klausuna  um  meinleika  á  hjónabandi. 

[SJciendum  primo  que  quedam    crimina  jmpediunt    matri- 
monium  contrahendum  et  dirimunt  contractum.  et  sunt.  septem. 
primum  est  incestus.  i'^ihaBejví! 

secundum  qui  interfecerit  propriam  vxorem.  ' 

tercium  eát  quin  quis  rapuit  sponsam  allterius, 
quartum.    quando    quis    insidiando   matrimonio    propriam 

^)  hattar  42;  '■'}  [þnng  stettar  moDnurn  (!)  151,  688.-'fAi0í}  Tjti  . 

14* 


Ö12  UM  BANN.  1281 

filiam  de  sacro  fonte  recepit  vt  posset  priuare  vx[or]em    debito 
coniugali. 

quintum  quin  quis  interfecit  sacerdotem. 

Sextum  est  soUempniter  penitens. 

Septimum  est  si  quis  monialem  scientem  vxorem   accipiat. 


91.  [1281]. 

Um  banns  verk. 

petta  monu  vera  bönn  þau  hin  meiri,  er  Arni  biskup  las  u' 
á  alþingi  1281,  þegar  deilt  var  um  Jónsbók,  og  er  grundvölb: 
þeirra  að  mestu  biskopaþings  samþyktin  í  Björgvín  frá  1280  (prentoð 
hér  að  framan  sem  Nr.  79),  eins  og  segir  í  29.  kap.  í  sögu  hans 
(Bps.  I,  720);  þetta  finst  stundum  í  handritum  sem  38.  kapítoli  í 
Kristinrétti  Arna,  svo  sem  í  AM.  351.  Fol.  og  víðar.  Hér  er 
prentað  eptir  skinnbókinni  AM.  48.  Bvo  bls.  50 — 53  frá  c.  1360, 
en  blifst  hefir  verið  við  að  tilfæra  orðamoo  úr  öðrom  handritom, 
sem  ero  ærið  mörg  til,  svo  sem  áðrnefnd  skinnb.  AM.  351.  Fol.  bl. 
88a— b  frá  c.  1360;  AM.  347.  Fol.  bl.  94b  skb.  c,  1370;  AM. 
344.  Fol.  bi.  73a— b  skb.  c.  1350—60;  AM.  350.  Fol.  bls.  28. 
8kb.  skr.  1363;  AM.  354.  Fol.  bl.  26a— b  skb.  c.  1400;  AM.  135. 
4to  bls.  219  skb.,  þetta  frác.  1490;  AM.  148.  4to  bls.  262—64  skb. 
c.  1500:  AM.  173.  4to  Cl  skb.  brot  c.  1380;  AM.  175A.  4to  bls. 
70  skb.  c.  1400  (úr);  AM.  176.  4to  bls.  56-58  skb.  c.  1570; 
AM.  39.  8vo  bls.  305—307  skb.  c.  1470;  AM.  456.  2mo  bls. 
199—203  skb.  c.  1480;  AM.  688C.  4to  bls.  8—9  skb.  c.  1480; 
AM.  194.  4to  bl.  4  á  pappír  frá  c.  1670;  Ny  kgl.  s.  1911.  4to 
bls.  84—88  skr.  c.  1750  (Paos).  Prentað  aptan  við  Kristinrétt 
Arna,  ed.  Gr.  Thorkelin  Hafn.  1777  bls.  220—24  (eptir  AM.  350. 
Fol.).  Sbr.  Statóto  Jóns  biskops  Haldórssonar  1326  (F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl.  II,  65—79). 

Vm  bannz  verk  ^). 

Sva  segir  logbok  heilagrar  kirkio  at  .xvi.  ero  þeir  atbvrðir 
at  af  sialfs  sins  verki  fellir  hverr  a  sik  fvllkomit^)  pafabann  sa 
er  i  þat  vandkvædi  hittir  eitthvert. 

Nv  af  þvi  at  varla  ma  illt  varaz  nema  viti  þa  syniz  oss 
nytsamligt  ok  allra  hellz  navdsynligt  at  prestarnir  se  vissir  at 
eigi  lati  þeir  fyri  vanvizkv  sakir  bannsettam  enn  samneyta  pdrvm 
ok  fara  oleysta  eda  taki  a  sik  þav  mal  ok  jlatiz  leysa  er  þeir 
hafa  ecki  valld  til. 

')  Her  segir  am  banz  articalos  350;  af  xij.  tilfellvm  456;  *)  sl.  350. 


1281.  ™  BANN.  213 

Nv  er  sa  hinn  fyrsti  atbvrdr  af  þeim  .xvi.  ef  nockor  fellr 
j  fyridæmda  villv  fyrilatandi  retta  trv. 

Annar  er  sa  ef  nockor  setr  saman  nýa  viUv. 

Sa  er  hinn  þridi  ef  nockur  tekr  þa  til  sin.  eda  verr  þeirra 
mal. 

Hinn  fiordi  er  sa  atbvrdr  ef  nockur  segir  sva  ok  fylgirþvi 
at  eigi  er  romaborgar  kirkia  hofvt  kristninnar  ok  eigi  henne 
hlydanda. 

^)Sa  er  hinn  fimti  ef  madr  slær  klerk  eda  klavstra  mann 
edr  0drv  viss  misþyrmir  med  heiptvgri  hendi. 

Sa  er  hinn  .vi.  ef  veralligir  vallzmenn  gera  krafir  ok 
oskylldvgar  pyndingar  a  klerka  eda  a  kirkior  ok  lata  eigi  af  log- 
liga  aminntir.  ok  eigi  skvlo  þeir  fyrr  vera  leystir  en  þeir  hafa 
bætt  rettliga. 

Siondi  er  sa  ef  madr  brennir  kirkio  viliandi. 

Atti  ef  nockor  brytr  kirkio  eda  gerir  i  henne  nockvt  af- 
skramligt  illvirki  rænandi  i  brott  corpvs  domini,  eda  briotandi 
alltari  eda  helgan  kross.  eda  gerir  hann  annat  þilikt  til  had- 
vngar  guds  retti.  sa  er  falsar  pafans  bref  eda  hefir  hann  þat 
sem  hann  veit  at  falsat  er  þa  er  hann  i  banni. 

Ero  enn  .iij.  atbvrdir  þeir  er  slikt  it  sama  liggr  vid  at 
þvi  sem  svmir  meistarar  gvdslaga  segia. 

Einn  er  af  þeim  ef  nockor  samneytir  bannsettum  manni 
i  sialfum  glæpinum  veitandi  honvm  fvllting  eda  radagerd  þar 
til  eda  eptirmæli. 

Annar  ef  madr  ferr  med  skot  eda  valslongur  til  þess  at 
drepa  kristna  menn. 

Hinn  sidazti  atbvrdr  er  af  þeim  ef  nockorir  vardveita  ed?i 
vid  hafa  lata  setningar  eda  sidvenior  þær  sem  helldr  megv 
heita  ovenior  ok  moti  ero  gvds  retti  ok  heilagrar  kirkio  frelsi. 
þeir  ok  sem  þesshattar  skipan  setia.  sva  þeir  er  rita  ok  eigi 
sidr  valldzmenn  iarlar  forstiorar  ok  radgiafar  stada  eda  borga. 
hvart  sem  þess  hattar  skipanir  eda  sidvenior  geraz  eda  vard- 
veitaz.  ok  allir  þeir  er  þar  eptir  dirfaz  at  semia  sina  doma.  þa 
ero  þeir  i  pafans  banni. 

En  fyri  þvi  at  þeir  atbvrdir  sem  nv  ero  eptir  otaldir  af 
þeim  xvi.  sem  i  gvdslogvm  standa  ok  sa  fellr  i  bann   er  gerir 

0  Hér  byrjar  175. 


214  UM  BANN.  1281. 

kvnnv  sidr  at  beraz  i  þessvm  halfvm  veralldarinnar  sem  ver 
byggium.  þa  latvm  vær  vndan  lida  þeim  at  snva  i  norrænv. 

Nv  er  greinandi  af  þeim  atbvrd  sem  i  fimta  stad  er  skip- 
adr  ef  madr  slær  klerk  eda  klavstra  mann  þa  fellr  hann  i  paf- 
ans  bann. 

þat  falleraz  i  .vij.  tilfellum. 

J>at  er  it  f^rsta  ef  madr  gerir  þat  af  godri  vmvandan  ok 
rettri  hirting  sem  meistari  ok  forstiori. 

Annat  tilfelli  afsakanar  er  þat  ef  slikt  tilfelli  verdr  i  leik 
vtan  alla  heipt  þess  er  gerdi.  ok  megi  hann  þat  lögliga  profa 
eda  sanna  med  eidi  ef  þarf. 

J>at  er  it  þridia  ef  madr  finnr  klerk  liggianda  med  hvs- 
freyio  sinni  modur  eda  dottur  sinni  eda  systvr. 

fiorda  er  þat  ef  madr  verr  heodr  sinar  med  rettri  stiUing. 

f>at  er  it  .v.  ef  madr  vissi  eigi  at  sa  er  klerkr  er  hann 
misþyrmdi  ok  ma  hann  sveria  þat  ef  þat  syniz  efanligt. 

En  it  .vi.  er  þat  ef  klerkr  ferr  med  vapnvm  eda  kastar 
odrv  viss  klerkligvm  sidvm.  ok  hefir  eigi  leidretz  vid  .iij.  aminn- 
ingar  biskvps  sins. 

it  .vii.  er  þat  ef  klerkr  gerir  sva  þvers  i  moti  sinni  reglv 
at  hann  lætr  sig  gera  riddara  eda  fær  hann  eckio  eda  gerir 
annat  þvilikt  þa  hefir  hann  tynt  klerkligri  van. 


92.  [1281]. 

Um  hið  minna  banD. 

Arni  biskup  las  upp  á  alþingi  1281  um  minna  bann  (Bps.  I 
720)  og  mun  það  vera  þetta,  sem  í  handritunnm  optast  kemr  næst 
eptir  hin  meiri  bönn  (næst  hér  á  nndan). 

AM.  351.  Fol.  bl.  122ba— b  skb.  c.  1360;  AM.  688C.  4to 
bls.  9 — 11  skb.  c.  1480  (á  undan  er  um  hið  meira  bann);  AM. 
42A  8vo  bls.  185  —  87  skb.  c.  1480;  AM.  456.  12mo  bls.  203— 
209  skb.  c.  1480.  Hér  er  prentað  eingöngu  eptir  351,  og  hlífst 
við  að  taka  orðamun  úr  hinum. 

motkast  minna  bann*). 

Nv  er  þersu  næst  at  tala  nðckut  moti  þeirra  manna  sýnd- 

samligri  Banguirðiog  sem  litt  eðr  ecki  ottaz  j  at  falla  hit  minna 

')  vantar  i  688;  capitalam  456. 


3281.  UM  BANN.  215 

bann.  oc  þickir  firi  þui  einkis  wert  þo  at  þeir  sananeytiz  wið 
bannsetta  menn  ok  falli  sva  j  forboð  heilagrar  kirkiu.  en  þat 
er  þo  mikillar  viðsionar  wert.  þuiat  sa  sem  samneyter  vleýfiliga 
bannsettum  manni  misgerir  margfalliga.  hann  gerir  illa  wið 
sialfan  sik.  sva  ok  wið  hinn  bannsetta  þann  sem  hann  sam- 
neytir  wið.  hann  misbýðr  ok  þeim  manni  sem  bann  sokin  war 
fa  giðr.  Sua  misgerir  hann  ok  wið  andliga  moður  sina  heilaga 
kirkiu.  ok  moti  andligum  fðður  sinum.  þeim  sem  bannit  lagði 
æ  hann  eptir  Iðgum.  en  allra  þungligaz  misgerir  hann  moti 
himneskum  fóður  sinum.  við  sialfan  sik  gerir  hann  ok  iUa  þa 
er  hann  waraz  æigi  samneýti  wið  þann  sem  sva  illa  sótt  hefer 
at  huerr  sýkiz  af  sa  er  nðckut  aa  wið  hann.  wið  hinn  bann- 
setta  mann  gerir  sa  ok  illa  sem  honum  samneýtir  firi  þui  at 
þann  fiRir  hann  Jækningunni  með  þui  at  hann  hefir  banvæna 
sott.  eða  gerir  sva  at  lækningin  megi  honum  minna  tioa  til 
heilsu  þa  er  hann  minkar  hneýking.  firi  hueria  er  hann  skýlldi 
hirtaz  láta.  sua  sem  lesit  er.  in  capitulo.  iiij®. 

Est  confusio  adducens  gloriam. 

Er  su  hneýking  eða  skemd  sem  manni  afiar  dýrðar  og 
dauið  segir  j  psalminum. 

Jmple  facies  eorum  ignominia  et  querent  nomen  tuum 
domine. 

Heýr  þu  drottinn  segir  dauið  fýll  þu  þeirra  andlit  af 
vfrægð  ok  skemd.  ok  munu  þeir  þa  leita  nafn  þitt  veitandi  þer 
werðuga  lotning. 

En  segir  sva  spamaðr  malachias.  iiij. 

Egredieris  de  ciuitate  et  uenies  ad  babilonem  ibique 
curaberis. 

þu  mant  wtganga  af  borginni  ok  koma  til  babilonar.  ok 
munt  þu  þar  græddr  werða. 

Sa  sem  samneytir  bannsettum  [manni]  misgerir  ok  moti 
heilagri  kristni  Guðs  spillandi  firi  morgum  manni  með  illu 
eptirdæmi.  ok  sva  j  þui  er  hann  virðir  meira  þeirra  sýndugt 
samlag  ok  fulan  felagskap  er  lostnir  eru  hinni  verstu  likþra 
Rækari  hundum.  ok  saarugri  suinum  helldr  en  sæmiligt  sam- 
lagh  kristninnar. 

(Disgerir  hann  ok  moti  foður  sinum  andligum  forstiora 
heilagrar  kirkiu  þeirra[r]  sem  bannz  atkuæðit  flutti  framafguðs 
ialfu  epter  skýlldu  sins  embættis. 


216  DE   SUMMA  BJEMUNDI.  1281. 

CDisgerir  hann  ok  moti  Guði  sialfum  firi  litandi  hann  j 
sinni  þionostu  sva  sem  voE  lausnari  segir  j    lucas   guðs  spialli 

Qui  uos  spernit  me  spernit. 

Sa  er  ýðr  hafnar  ok  firi  litr.  hann  firi  litr  mik.  segir  vaaR 
herra  til  sinna  eýrindreka. 

Sa  sem  bannsettum  manni  samneýtir  viU  giarnara  fra  Guðs 
borði  vera  [Rekinn  ok  ^)  heilpgu  altari  heldr  en  missa  borðz 
hins  bannsetta  mannz.  ok  meiR  elskar  hann  samsæti  ok  felag- 
skap  diofuls  sona  en  Guðs  sona.  ok  fíri  þui  mun  hann  vera 
verðuliga  fiandans  felagi  j  heluiti. 

Einn  heilagr  faðer  segir  sva  in  vitis  patrum. 

sa  maðr  sem  æigi  vill  sik  sialfkrafi  með  htillæti  [beygia] 
til  inngðngu  heilagrar  kirkiu  hann  mun  nauðigr  werða  inn  at 
ganga  j  heluiti  með  firidæming  eilifri. 

Heilagr  jeronimus  skýrir  sva  orð  vaars  herra  iehsv  christi 
3  guðspiallinu. 

Quorum  remiseritis  peccata.  remittuntur  eis.  et  quorum 
retinueritis  retenta  sunt. 

Huerium  sem  þer  hafít  bannat  kirkiu  fíri  sanna  sök.  þeim 
mun  oc  lukt  vera  ok  læst  hurð  himinrikis.  nema  þeir  verði 
leýstir  með  sannri  ýferbot. 


93.  [1281]. 

Ur  Summa  de    casibos    poenitentialibus    eptir    Reymundus    de 
Penna  forti  (d.  1275)  um  bann. 

þetta  stendr  venjulega  í  handritunum  næst  eptir  bannsklaus- 
urnar,  og  hefir  því  Arni  biskup  líklega  borið  það  fyrir  sig  um  leið 
og  hann  fór  með  þær  til  stuðnings. 

AM.  350.  Fol.  bls.  282  skb.  skr.  1363  og  er  eptir  því  hér 
prentað;  AM,  351.  Fol.  skb.  c.  1360,  á  tveim  stöðum:  a,  sérstakt 
bls.  94—95  og  b,  aptan  við  bannsartikulana  bls.  122—22;  AM. 
175.  4to  bls.  65—66  skb.  c.  1400;  AM.  688C.  4to  bls.  11  skb, 
c.  1480;  AM.  42A.  Bvo  bls.  183—84  skb.  c,  1480.  Prentað 
aptan  við  Kristinrétt  Árna,  ed,  Gr.  Thorkelin  Hafn.  1777  bls.  224 
—326. 

[De  summa  Remundi^). 

Meistari  Remundus  segir  sva  i  sinni  Summa. 

*)  [rekng',  351;  ')  [vantar  í  351b,  42,  688;  vm  samneyte  við  bann- 
settan  mann  351a;  Capitaium  af  Samma  Bemandi  175. 


1281.  AF  MEISTARA   GOFFRIDO.  217 

f  at  er  uitanda  ok  ual  actanda  *).  hueriar  pinur  skýlldaz  a 
þa  menn  eptir  guðs  Iðgum.  sem  sekiaz  sialfuiliandi  af  sam- 
neyti  við  bannsetta  menn.  Enn  þo  er  þar  grein  aa  huart  maðr- 
inn  uerðr  sua  [i  banni  ^)  at  allir  þeir  skulo  falla  i  þuilikt  bann. 
er  honum  samneyta.  eðr  hann  styrkia  til  at  liggia  lengr  i  sinni 
iUzku  ok  vfagnaði.  ok  falla  þeir  þa  i  þilikt  bann.  sem  hinn  er 
i  furstu  var  bannsettr. 

Enn  ef  sa  var  einfalldliga  bannsettr.  ok  engin  skildagi  aa 
settr  um  þa  sem  honum  samneyta  eða  ueita  nockurn  styrk.  þa 
er  þat  greinanda.  huart  þeir  samneyta,  honum  i  sealfum  glæp- 
iimm  þeim  er  hann  er  bannsettr  af.  eðr  styrkia  hann  til  þers 
með  sinni  astundan.  ok  falla  þeir  þa  i  þuilikt  bann.  sem  hann 
er.  skulu  þeir  þa  logliga  lausn  þiggia.  af  þeim  forstiora  hei- 
lagrar.  kirkiu  sem  hann  bannfærði  [i  upphafi  ^).  er  þeir  sakaduz 
af  samþyckt  þers  glæps  sem  aðr  var  sua  fur  dæmdr.  af  yfir- 
boðanum. 

Enn  með  þui  at  menn  samneyti  bannsettum  manni.  ok 
æigi  i  sialfum  glæpinum.  helldr  i  *)  kueðiu.  bæn  eðr  borði. 
[keri  eðr  kossi  ^).  eðr  einfðUdu  viðtali.  þa  falla  þeir  þar^)  i  hit 
minna  bann.  af  sealfum.  lögunum.  þat  sem  forboð  er  kallað  æ, 
norrænnu  ok  af  þeirra  samneyti  sekiaz  æigi  aðrir  menn.  Vnde 
uersus. 

Si  pro  delictis  anathema  quis  efficiatur. 

Huic^)  orare  uale.  communis  mensa  negatur. 

ver  uilium  [yðr  kunnigt  gera  af^)  huerium  til  fellum  þeir 
mega  logliga  afsakaz  sem  samneyta  bannsettum  monnum.  sua 
at  þeir  íalla  i  ecki  bann  eðr  forboð  fur  þa  skylld. 


94.  [1281]. 

UR  ritum  Gotfreðs  frá  Angers  (Goffridus  eða  Godofridus  Ande- 
gavensis  eða  Vindocinensis  eða  frá  Vendomeum  1100)  um  bann. 

Stendr  næst  klausuDQÍ  úr  Summa  BemaDdi  i  flestum  handrítum, 
og  mun  Árni  biskup  því  hafa  borið  það  fyrir  sig. 

')  váttanda  351a,  b;  ætlanda  688;  ')  [bannsettr  351b;  *)  [firi  ðnd- 
uerðn  351b;  *)  raeð  kossi  fðr  351b;  *)  [sl.  351b;  ^)  sl,  351b;  ')  Hinc 
351;  ')  [birta  firi  ollo  folki  með  351b,  a. 


218  AF  MEISTARA   GOFFRIDO.  1281. 

AM.  350.  Fol.  bls.  283  skb.  skr.  1363  og  hér  prentað  eptir 
því;  AM.  351.  Fol.  skb.  c.  1360,  á  tveim  stöðnm:  a,  bls.  94—95, 
b,  bl.  123;  AM.  175.  4to  bls.  66—67  skb.  c.  1400;  AM.  688C. 
4to  bls.  11  skb.  c.  1480;  AM.  42A.  ^8vo  bls.  184—85  skb.  c. 
1480.  Prentað  aptan  við  Kristinrétt  Árna,  ed.  Gr.  Thorkelín  Hafn. 
1777  bls.  226—28. 

[af  meistara  GofFrido^). 

Meistari  Goflfridus  skyrir  þetta  efDÍ  yfir  þersum  uersum. 
uersus  ^). 

Utile  lex  humile.  res  ignorata  necesse. 

Hec  anathema  quidem  faciunt  ne  possit  obesse, 

J  furstu  talar  hann  af  nytsemd  þess  sem  talar  við  hinn 
bannsetta  huersu  hon  afsakar  hann.  sua  sem  [þa  ef^)  hann 
heimtar  skulld  sina  af  bannsettum  manni. 

J  annan  stað  afsakar  hann  ok  stundum  nytsemd  hins 
bannsetta.  ef  maðr  talar  við  hann  sua  at  hann  leitar  at  snua 
honum  til  leiðrettu.  ok  iðranar  sinna  vraða.  ok  eggiar  hann  til 
aflausnar  at  beiðaz. 

Lögligt  samband  milli  bonda  ok  husfreyiu  afsakar  hana 
sua  at  hon  sekiz  *)  æigi  af  samneyti  bannsettz  bonda  sins.  ef 
hon  uarðueitir  sik  fra  uerkum  hans  bannsettum. 

Skylldug  lyðni  ok  þionosta"^)  afsakar  bðrn  hins  bannsetta 
mannz  ok  þau  skullda  hiu  hans  sem  æigi  mega  við  hann 
skiliaz.  ok  uaraz  þo  við  at  uera  samuinnandi  eðr  samþyck  ^) 
hans  glæpum  ').  þetta  er  þo  af  þeim  einum  bðrnum  Rett  skilt 
sem  þa  ero  undir  hans  valldi  enn.  ok  æigi  ut  leyst  af  fðður 
garði. 

vuitand  ma  afsaka  þann  sem  bannsettum  manni  sam- 
neytir.  sua  at  hann  ueit  æigi  þann  bannsettan  vera.  ok  þui  at 
eins  þo  ef  hans  vuitand  ma  Rettliga  [uirðaz  honum  [til]  ^) 
varkyndar. 

Nauðsyn  [ma  ok  metaz'*)  manni  tii    afsakanar.    sua   sem 


iUíitt-tíir'-';'  t:"í;í'ir^  í  if"!::"!';/; 

')  [vantar  í  351a,  b,  688,  42;  máð  í  175;    *)  vantar  í  351  a,  b,  688, 

42;  »)  [þa  er  351a  (yfir  línu),  688;  *)   sekz  351a,  b;   »)  þionkan  351a,  b, 

688;  *)  samþyckiaDdi    351a,  b;    ')  glæpa  351a,  b;    *)  [metaz  til  351a,  b, 

688;  ')  [metz  351  a,  b,  688. 


1281.  ÚTLEGÐ  AF  ÓSKYLDUM  KONUM.  219 

þa  [ef  nockurr  maðr  ferr  at  nauðsynium  ^)  um  þat  land,  sem 
bannsettr  lyðr  byggir  ok  fgr  hann  æigi  forðaz  þeirra  samneyti. 
[vm  konv  firi  liki. 
Ef  kona  andaz  aðr  hon  hefir  j  kirkiu  gengit  su  er  barn 
atti  wið  bonda  sinum.  þa  se  kona  leidd  firi  lik  hennar  með 
loganda  kerti^). 


95.  [1281]. 

KiRKJULÖG  um  það,  hverjar  þær  konur  sé,  er  maðr  verðr  útlægr 
af  ef  maðr  legst  með. 

þessi  grein  er  sem  49.  kap.  í  Kristinrétti  Jóns  erkibiskups 
rauða  frá  1280  (NgL.  II,  374—75),  en  seinna  (að  minsta  kosti 
um  1300)  hafa  menn  farið  að  heimfæra  hana  til  Kristinréttar  Árna ; 
er  því  líklegt  að  Árni  biskup  hafi  viljað  fá  hana  lögleidda  eptir  að 
hann  kom  frá  biskupaþinginu  í  Björgvín  1280,  og  ætti  það  þá  að 
hafa  verið  á  næsta  alþingi  þar  eptir  eða  1281,  sem  var  æðitíðinda- 
samt,  þar  sem  grein  þessi  fylgir  Kristinrétti  Arna  er  hún  venju- 
lega  sem  34.  kap.  Hér  er  greinin  prentuð  eptir  elztu  skinnbók  af 
Kristinrétti,  sem  til  er,  í  AMagn.  49.  8vo  bls,  55  —  56  frá  c,  1300 
og  kemr  þar  næst  eptir  greinina  um  okr  (frá  1269);  orðamunr  er 
hér  tekinn  úr  Hlíðarendabók  AM.  158B.  4to  frá  c.  1420  (bls.  26 
— 27)  og  höfð  hliðsjón  af  fleirum  handritum,  því  grein  þessi  finst 
víða,  svo  sem  í  AM.  350.  Fol.  bls.  147--48  skb.  skr.  1363;  AM. 
351.  Fol.  bl.  87a  frá  c,  1360  (sem  kapít,  í  Kristinrétti);  AM.  354, 
Fol.  bl.  18b  frá  c.  1400  (áföst  við  Kristinrétt);  AM.  135.  4to  bls. 
212  skb.  þetta  frá  c.  1490;  AM.  160,  4to  bls,  255  —  57  skb.  c. 
1480;  AM.  161,  4to  bls,  345-46  skb.  1561  —  65;  AM,  182B,4to 
á  pappír  c.  1700  (áföst  Kristinrétti);  AM.  186,  4to  bls.  92  skb.  c. 
1480;  AM.  688B.  4to  skb.  c,  1480  bls.  7;  AM.  51.  8vo  skb.  c, 
1500  (áföst  Kristinr.);  AM.  53.  8vo  á  pappír  skr.  af  Eggerti  Jóns- 
syni  á  Ökrum  c.  1640—50;  AM.  456.  12mo  bls  228-29  skb. 
c.  1480;  Ny  kgl.  s.  1911.  4to  bls.  79-71  á  pappir  frá  c.  1750. 
Prentað  aptan  við  útg.  Thorkelíns  af  Kristinrétti  Hafn.  1777  bls, 
213—16. 

Vm  þær  oskylldar,^  konur  sem  maðr  verðr  utlægr  af^). 
í>essar  erv  þær  *)  konor    uscýlldar    at  frendsemi   er   maðr 
verðr  vtlægr  af  ef  hann  tekr^)  en  þriar  scýlldar. 
Ein  er  ^)  faðir  manz  atti, 

')  [er  hann  aa  nockura  naaðsynia  ferð  351a,  688,  42;  *)  [b.  v.  351a 
sem  er  úr  skipan  Árna  biskups  frá  1269;  *)  158B;  eingin  fyrirsögn  í 
49;    *)  atta  b.  v.  158;    *)  sv    at    b.  v.  158. 


220  DTLEGÐ  AF  ÓSKYLDUM  KONUM.  1281. 

aunnor  sv  er  son  *)  atti. 

þriðia  sv  er  broðer  mannz  atti. 

En  fiorða  er  moðir  ^)  kono  þeirar  er  maðr  atti. 

En  fimta  er  dotter  kono  þeirar  er  maðr  atti, 

En  setta  er  syster  kono  þeirar  er  maðr  heíer  atta. 

En  siænda  er  sv  er  þu  hóft  or  heiþnom  dómi.  eða  hon  þic. 

Enn  atta  er  við  klæðum  ^)  hefer  tekit  oc  sik  guði  gefið. 

*)  En  þessar  ^)  eru  hinar  er  at  frendsimi  erv  scýlldar.  CDoð- 
er.  sýster.  dotter. 

Nv  ef  maðr  legz  með  einni  hverri  þeirra  þa  vtlegiz  þau 
beþi.  oc  firigert  fe  sinv  við  erckibyskup  ^).  nema  þvi  at 
eins  at  hann  briotiz  or  bðndom.  eða  viti  CDenn  þat  með  sonno 
at  æði  hefer  verit  ahonom  ajðsýn  aðr^).  eða  siþan.  oc  sva  ef  kono 
hefer  verit  nauðigat  til.  oc  hefer  eigi  hennar  vili  til  verit.  siþan 
sekiz  hon  ecki.  oc  bðti  þo  við  gvð  epter  vmraði  ercki  byskups. 

')  mannz  158;  *>  158;  með  (!)  49;  *)  158;  óvart  fallið  úr  49;  *) 
það,  sem  eptir  fer  hljóðar  svo  í  AM.  456.  12mo. 

En  þær  ero  þessar  konur  er  at  frændserai  ero  skylldar  (Dodir.  systir. 
dottir.  iiij.  sonar  dottir.  v.  brod[a]r  dottir.  vi,  systur  dottir,  vij,  dottur 
dottir.  viij.  modur  modir,  ix.  fodur  systir.  x.  modur  systir,  'xi,  fodur 
modir.  En  ef  bann  legzt  med  einhverri  þa  ero  þau  utlæg  bædi  ok  hafa 
fyri  giort  aullu  fe  sinn  vid  konung  ok  biskup,  nema  þvi  at  eing  at  hann 
[hafi]  brotizt  ur  bondum.  eda  menn  uiti  med  sonnu  at  hann  bafí  ærr 
uerit  adr  eda  sidan,  Eonan  fírrizt  ok  sokina  ef  benni  befír  uerit  naudgat 
til  ok  bæti  þo  rid  gud  eptir  biskups  radi  [ok  hver  er  med  þessum  kon- 
um  [suo  n]anvm  legzt,  þa  er  hann  fridlaus  ok  bædi  þau  [ok  skulu]  þau 
taka  skript.  þa  er  biskup  leggr  á  þau  ok  þau  bædi  hafi  fyri  giort  bueri- 
um  peningi  fíar  sins  bæde  j  londum  ok  lausum  aurnm.  þat  aa  balft  kon- 
ungr  en  halft  biskup  nema  þeir  uili  meire  myskunn  a  giora  *);  *)  iij,  b. 
V.  158;  *)  I  AM,  151.  4to  bls,  270  skr.  c,  1580  er  brot  afþessari  grein, 
sem  byrjar  hér,  og  er  það  sem  eptir   fer  svo  þar: 

.  ,  .  nema  þuí  ad  eins  at  hann  briotist  vr  bavndum  fyrir  ærsla 
sakier  edur  skynsamer  menn  mete  edur  skilriker  vottar  suerie  sanna  ædi 
a  bonum  edur  kyn  hanz  være  villt  edur  hennar,  edur  þau  kienndist  eij 
sakir  langrar  vtlegdai,  edur  fiarlægdar  og  synist  þat  bisknpi  truast  mega. 

Eonan  firrist  og  sokina  med  þessum  battum  og  so  ef  henne  befur 
▼erid  naudgat  til,  og  bœte  þo  vid  gnd  epter  biskupz  radi  sliknm  skript- 
um  og  fíegiolldum  sero  bann  leggur  aa,  enn  bœdi  þau  ero  fridlavs  þar 
til  er  þau  taka  skript  af  biskupe,  ef  þau  fa  eij  med  logum  afsakad 
glœpinn;  ^)  158;  vantar  í  49, 

•)  [Kriítinr.  Áma.  Thork.  bl».  142. 


1281.  UM  MÁLASKOT,  221 

Enn  ef  hann  uiU  eigi  i  brott  fara  þa  scal  erckibyskups  ar- 
maðr  stefna  þeim  manni  þing.  oc  hafa  með  ser  heimilisqviþar 
vitni  til  þings.  en  er  •)  hann  qveþr  nei  við.  þa  festi  lyritar  æið 
firi.  oc  standi  sa  eiðr  tiv  vikor  særar.  Enn  ef  eiþr  fellz  þa  fari 
hann  vtlægr.  oc  fé  hans  allt  nema  iorð  eigi  er  hann  a.  ocseki 
þat  æið  fall.  sva  sem  annat  eiðfall.  Enn  ef  hann  vill  eigi  eið- 
festa.  þa  geri  [erckibyskups  ^)  armaðr  honum  manaðar  stefno 
brott  af  landi  oc  sva  hon  oc  vtleg.  nema  rvnnit  se  a  hendr 
henni. 


96.  [1281J. 

LöG  um  málaskot. 

Hér  er  prentað  eptir  AM.  350  Fol.  bls.  161  skb.  skr.  1363, 
og  borið  saman  við  mörg  handrit.  þetta  er  stundum  í  sambandi  við 
Kristinrétt  Árna,  stundum  sérstakt.  Prentað  áðr  aptan  við  útgáfu 
Thorkelins  af  Kristinrétti  Árna,  Hafn.  1777  bls.  318—20.  Finst  í 
þessum  handritum: 

AM.  Nr.  344.  Fol.  mbr.  c.  1350  fol.  62b;  AM.  347.  Fol 
mbr.  c.  1380  fol.  95b;  AM.  350.  Fol.  mbr.  c.  1363  fol.  81a  (laus); 
AM.  351.  Fol.  mbr.  c.  1360  fol.  87-88;  AM.  135.  4to 
mbr.  1490  bls.  212;  AM.  137.  4to  mbr.  c.  1400  bls.  6  (rotið);  AM. 
148.  4to  mbr.  c.  1500  bls.  211  (laus);  AM.  157B.  4to  mbr.  c. 
1460  bls.  59—60  (laus);  AM.  158A.  4to  mbr.  c.  1420  bls.  120 
(laus);  AM.  159.  4to  mbr.  c.  1490  fol,  81a;  AM.  160.  4to  mbr. 
c.  1480  bls.  257:  AM.  161.  4to  mbr.  1561-65  bls.  269  (laus); 
AM.  170A.  4to  mbr.  c.  1565  bls.  6  (laus);  AM.  175A.  4to  mbr. 
c.  1400  bls.  64  (laus);  AM.  176.  4to  mbr.  c.  1570  bls.  4  (laus); 
AM.  186.  4to  mbr.  bls.  58;  AM.  625.  4to  mbr.  c.  1470 
bls.  662;  687A.  4to  mbr.  1479  bls.  4;  AM.  38.  8vo  mbr.  1578 
fol.  122b  (laus);  AM.  39.  8vo  mbr.  c.  1470  fol.  254—55  (laus); 
AM.  42A.  8vo  mbr.  c.  1480  bls.  181—82;  AM.  45.  8vo  mbr.  c. 
1570  (brot);  AM.  48.  8vo  mbr.  þetta  frá  c.l  500  (laus);  AM.  456.  12mo 
mbr.  c.  1480  bls.  a,  91,  b,  195-  97;  AM.  458.  12mo  mbr.  1570  bls. 
78—79;  Nyfegl.  s.  1911.  4to  chart.  c.  1750  fol.  83— 84  (=k.  37). 

Her  segir  huer  mal  eigi  ma  appellera  ur  domi  domarans*)- 
í>essum  malum  ma  æigi  appellera  or  domi. 
1.    Ef  þers  mannz  mál  er  dæmt   er   hann   er  Bánsmaðr. 

*)  ef  158;  »)  [bisknps  158;  *)  Fyrirsögn  eingin  625,  687,  456b;  hneriar 
greinir  ei  skai  [appellera]  186;  Hier  befar  npp  statatam  þeirra  biskap- 
anna  456a. 


222  SAKEYRm  BISKUPS  OG  KONUNGS.  1281. 

ok  uill  æigi  aptr  giallda.  eðr  i  hordomi.  ok  uiU  æigi  við  skili- 
az.  ok  annat  slikt. 

2.  Ok  þij  oðru  sem  pauinn  dðmir.  eða  konungr  sa  er 
hann  er  [eigi]  lyðskylldr  undir  keisara. 

3.  þat  hit  .iij>».  ef  þeir  sueria  at  hafa  þat  er  domandi 
djömir. 

4.  [í>at  hit  .iiij'i'.  ef  þeir  taka  einn  mann  fur  domanda 
með  handa  bandi.  ok  iatar  saa,  at  dæma.  en  þeir  trulofa  at  hallda 
hans  dom.  ok  sua  þo  at  þeir  taki  fleiri  menn  til  meðr  handa 
bandi  ok  trulofan  at  dema  vm  þeirra  maal.  þeir  domarar  sua 
tilkomnir  heita  arbitri.  ok  ma  æigi  appellera  or  þeirra  domi  ^). 

5.  pat  er  hit  v*'.  ef  meðr  tekr  litit  mal.  ok  verðr  kostn- 
aðr  meiri  enn  malit  er  vert. 

6.  I>at  hit  vi**.  ef  yfir  doms  madr  segir  sua  sinum  undir 
manni.  at  þat  mal  kemr  æigi  optarr  fur  hann. 

7.  [í>at  hit  vii*»  ef  maðr  skilz  við  glæp  sinn.  ok  biskup- 
inn  tekr  hann  or  banni.  enu  sa  er  malit  aa.  viU  hallda  hann 
i  bann.  þat  skal  æigi  hallda  er  sua  stort  liggr  við^). 

8.  þat  er  hit  viii^a.  at  æigi  skal  reka  lengra  enn  til  hins 
þriðia  2). 


97.  [1281]. 

Um  sakeyri  biskups  og  konungs. 

Stofn  þessarar  lagagreinar  er  að  vísa  mjög  forn,  og    prófessor 
Gustav  Storm  Begir  hann  frá  dögum  Eysteins  erkibiskups  og  Erlings 

')  þat  er  hit  fiorda  ef  domandÍDn  (domandi  456b)  stefnir  manni  til 
8Ín  (sl.  sin  456b)  ok  kemr  hann  eigi.  þa  skal  hann  hallda  þat  er  bann 
dœmir.  og  ef  domari  stefnir  manni  til  sin  ok  kemr  eigi.  þa  skal  hann 
þat  hafa  og  hallda  er  domarinn  dæmir,  186,  687,  456a;  *)  [og  þat  ef 
maðr  skilst  við  glæp  sinn.  og  tekr  biskop  hann  nr  banne  þat  skal  eigi 
halldazt  er  svo  stort  liggur  við,  186,  687,  456a;  *)  625  sýnist  að  hafa 
gleymt  hér  ór  grein,  sem  þar  hefir  verið  sú  7da  (á  nndan  §  7  hér);  í 
687,  456a,  186  er  hán  svo:  Og  þat  ef  menn  kiosa  menn  til  doms 
(doma  456a)  og  uerda  menn  a  þat  sattir;  í  456b  er  §  7  svo:  þat  er  bit 
sionnda.  ef  þeir  kiosa  menn  til  doms  ok  nerda  í  þat  sattir;  verðr  §  7 
hér  8di  í  456b  og  er  þaf  svo:  þat  er  hit  attunda.  ef  madr  skilzt  uid 
glæp  sinn  ok  bisknpinn  tekr  hann  ur  banni. 


12^1.  SAKEYRIR  BISKUPS  OG  KONUNGS.  223 

skakka  eða  frá  1164,  (NgL.  IV,  fort.  X  og  bls.  17  —  19),  en  eins 
og  greinin  liggr  hér  fyrir  er  hún  rart  eldri  en  frá  þessum  tíma, 
sera  hér  er  settj;  kynni  hún  að  hafa  verið  rædd  á  biskupaþingi  1280 
og  er  liklegt  að  bæði  Arni  biskup  þorláksson  hafi  borið  hana  fyrir 
sig  á  alþingi  og  viljað  fylgja  henni  og  eins  aðrir  biskupar,  þó  sumt 
í  henni  sé  æði  forneskjulegt,  og  af  því  mun  það  vera  að  sum  handrit 
enda  frá  14.  öld  setja  hana  í  samband  við  Kristinrétt  Jóns  erki- 
biskups  rauða  NgL.  II,  385 — 86,  og  því  er  hún  prentuð  hér.  AM. 
186.  4to  bls.  61— 64skb.  c.  1480;  AM.  160.  4to  bls.  252— 66  skb. 
c.  1480.  Kafli  af  greininni  er  i  IBfél.  309.  8vo  bl.  41a — b  á  pappír 
skr.  c.  1620  (Öxnafellsbók),  og  er  næst  eptir  sáttmálann  frá  1302. 

vm  sakir  *). 

I>essar  sakir  eiga  þeir  saman  kongur  og  biskup. 

ef  þat  verdr  ^)  kent  korllvm  eda  konvm  at  þau  seide  eda 
magne  troU  vpp  at  rida  monnum  eda  bvfe.  og  verdur  þat  satt 
giortt.  og  se  þat  ord  fleygtt  vm.  iij.  bægi  eda  fleire.  þa  skal 
flytia  utt  aa  sio  og  sockua  til  gruna.  og  £a  kongur  og  biskup 
hvern  penning  fiar  þeirra.  Enn  ef  fleygt  er  eda  mælt.  og 
færist  sa  vndan  er  vit  var  mælt.  þa  aa  sa  at  svara  slikv 
sem  hann  hugdi  hinum.  er  mælt  var  vit.  nema  hann  se 
sakarabere. 

Jtem  at  þeir  sem  fara  med  blott.  hvortt  sem  at  karll  edur 
kona  verdur  at  þui  kunnur.  og  sanur.  þa  aa  kongur  og  biskup 
hvern  pecning  fiar  þeirra. 

Jtem  ef  madr  blandazt  med  bufe  ok  verdur  at  þui  kunnur 
og  sannur.  þa  skal  hann  refsazt  sarliga.  og  aa  kongur  og  biskup 
fie  þeirra.  En  bvfe  þat  er  hann  blandazt  vit  skal  socka  nidur 
og  eigi  þat  upp  taka. 

Jtem  ef  menn  tyna  sier  sialfir.  þat  fe  aa  kongur  og  biskup 
nema  þat  verde  odz  manz  verck. 

Jtem  ef  menn  beriazt  j  kirkiv.  eda  kirkiv  garde.  þa  ero 
þeir  utlæger,  nema  madur  verie  sig  fyrir  odrvm  monnum.  eda 
þeir  sem  baua  tilræde  veita.  er  sa  sykn  saka  er  sig  ver.  enn 
sa  utlægur  er  til  sækir.  en  fe  hans  vnder  kong  og  biskup. 

Jtem  allt  okur  upptækt.  vit  kong  og  biskup. 

Jtem  ef  madr  etur  kiot  [optar]  enn  [tuisvar  ^)  aa  fria  dag 
navdsynia  lavst.  þa  er  hanu  utlægur.  aa  kong[ur]  og  biskup 
allt  fe  þeirra. 

')  her  telur  vpp  saker  konungs  ok  biskups  ined  8to[r]nial[um] 
160;  ')  verda,    186;  ')  rett  uisa  er  til  160. 


224  .SAKEYRIR  BISKUPS  OG  KONUNGS.  1281. 

Jtem  etur  madur  hrossa  kiott  vm  langa  fostv  og  leggur 
þat  j  vana.  þa  er  hann  utlægur  aa  kongur  og  biskup  fe  hans^), 

Jtem  dregur  madur  j  ueniv  .iij.  vetur.  at  ganga  eigi  til 
skriptta  j  langa  fostv.  og  tekur  eigi  gudz  likaraa  at  paskum. 
þa  er  hann  utlægur.  og  aa  fie  kougur  og  biskup. 

Jtem  etur  madur  [med  troUe  ^)  eda  blandazt  bondi  mavtv 
vit  hann  sidan.  þa  er  hann  sekur.  xl.  morkum  vit  kong  og 
biskup. 

Jtem  ef  madur  hefar  heidinn  mann  j  hvsvm  vm.  xv.  nætur. 
þa  er  bann  sekur  .xl.  morkum  vit  kong  og  biskup. 

Jtem  ef  madur  [situr  sva].  iij.  vetur  at  hann  giorer  eigi 
tivnd  sina  retta  þa  aa  kongur  og  biskup  fe  hans. 

Jtemefmadur  lætor  rottna  davdan  mann  jnne.  og  vill  eigi 
til  kirkiv  færa.  þa  er  bann  sekur  .xl.  morkvm  vit  kong  og 
biskup. 

Jtem  ef  madur  tekr  modur  sina.  systur  edur  dottur.  eda 
adrar  konur  jafnskylldar.  þa  er  hann  vtlægur.  aa  kongur  og 
biskup  fe  hans. 

Jtem  ef  madur  vill  eigi  af  lata  sidan  dæmt  erþeirre  konv 
er  hann  fær  ologlega  og  lifa  þær  badar.  þa  skal  giora  bædi 
saman  vtlæg.  og  aa  kongur  og  biskvp  fe  hans. 

Jtem  ef  karll  edur  kona  fremia  spadom  j  golldrvm  edur 
giorningvm  sem  dæmmt  er.  eda  uillv.  eda  vekia  vpp  troU.  eda 
lannduæt[t]ir  j  forsvm  eda  havgvm.  eda  villa  svin  eda  miolk  fra 
monnum.  edur  nockurs  kyns  uillu.  þa  sem  moti  gudi  og  kristinne 
trv  er.  þa  er  sa  uillv  madur.  og  utlægur.  og  hverr  sem  þar 
trvir  aa.  og  samþykir.  þess  fe  aa  allt  kongur  og  biskup. 

Jtem  ef  madur  missfer  med  barne  eda  kona  so  at  þat 
sake  til  lifs  edur  lima  at  vilia  sinvm  þa  ero  þav  vtlæg.  og 
m  kongur  og  biskup  fe  þeirra. 

Jtem  ero  þeir  menn  sem  hlaupa  j  bvrt  med  eiginn  konur 
manna.  obota  menn  bæde  fyrir  konge  og  karlle.  fyri  giortt  fe 
og  fride.  landi  og  lausum  eyri.  og  a  kongur  og  biskup  fe.  og 
eigi  kirkiv  græfir. 

Jtem  ef  madur  er  lystur  j  bann    opinberlega.    og    forbod- 


')  160  tvitekr  þessa  grein,  nema  sleppir  á  seinni    staðnam :  hrossa; 
*)  [160;  troll  186. 


1281.  UM  EiÐA.  225 

adur  af  heilagri  kirkiu  edur  hennar  vmbodz  manni,  þa  hafi 
hann  .iij.  manudj  at  leidretta  sig  og  hueruetna  þar  sem  giora 
til  utlegdar  j  krist[n]vm  rettj.  þa  er  allt  fe  þeirra  utlegdar 
giord  vnder  kong  og  biskup.  Ef  an[n]ar  huor  þeirra  vmbodz  madur 
kongs  eda  biskups  bera  upp  meira.  þa  leggi  aptur  til  jafnadar. 
Hverr  sa  madur  sem  reitar  sialfan  gvd  j  mote  sier.  og  hans 
brvdj  heilaga  kirkiv  svo  at  fellur  j  ban  fyri  sin  afbrott  og  [af] 
sialfs  sins  verkvm  eptir  heilagra  fedra  skipan.  og  verdur  hann 
bannfærdur  fyri  ohlydnj  edur  forbodadur  af  heilagrar^)  kirkiv 
vmbodzmanni  þa  skal  hann  leidretta  sik  med  biskups  rade.  og 
liggia  ecki  lengur  j  þeirre  ogiptv.  En  ef  hann  liggurj  þuibanne. 
xij.  manudi  edur  lengur  sidan  hann  verdur  lystur  opinberlega  j 
bann  og  uill  eigi  bæta  brot  sin.  ogaflausn  fai.  þaer  hann  afþui 
utlægur.  og  fe  hans  uuder  kong  og  biskup.  take  sa  sinn  rett 
fyr.  eptir  lögvm.  sem  misbrotit  er  vit  ef  eigi  er  ædi  fyr  senn  æ, 
þeim  manni  sem  eigi  tyna  sier  sialfir.  þa  er  myskunar  mal.  og 
med  biskups  radj.  og  dom.  ef  þat  dæmizt  odz  manz  vig.  eda 
voda  verck.  En  ef  þat  dæmest  odz  manz  verck  þa  er  hann 
kirkiv  græfur.  En  ef  þat  fellur  til  utlegdar.  þa  aa  kongur  [ogj 
biskup  fe  hans.  En  þat  sama  er  og  vm  gridnidinga.  og  trygg- 
rofa  og  þeir  menn  sem  telia  uillv  eda  uantrv  fyrir  monnum  ^) 
og  aa  kongur  og  biskup  fe  þeirra.  og  med  leyfe  mega  þeir  fa 
kirkiv  leg  so  mega  og  fleire  menn  fa  kirkiu  gard.  þeir  sem  fa 
lausn  fyrir  daudann  vtan  þiofar  dæmdir.  morduargar.  oskirdir 
menn.  hvarr  sem  kong[urj  tekur  halfar  sektir  eptir  vtlæga  meun 
þa  skal  og  hans  leyfe  til  hafa  med  biskup[sj  'orlofe  vm  gropt 
þeirra.  vtan  þa  sem  aa  kirkiv  nadir  komazt  og  þar  deyja.  et 
cetera. 


,  98.  [1281]. 

Akvæði  um  eiða. 

þessi  grein  er  í  handritunum  ýmist  sem  laus  klausa  eða  þá 
sem  kapítuli  i  Kristinrétti  Arna,  og  í  útgáfu  Thorkelíns  1777  er 
hún  33.  kapítuli  bls.  200  -  202,  og  er  þar  greint  frá  hvaða  kiikju- 
þingssamþykt  hún  muni  stafa.  I  Kristinrétti  Jóns  erkibiskups  frá 
1280,  er  hún  sem  kap.  52  (NgL.  II,  277—78).  í  þeim  handrit- 
um  af  Jónsbók,  sem  Hirðsiðir  standa  í,  er  þessi  lagagrein  optast 
nær  kap.  8.     í  Kristinrétti  Árna  Gíslasonar  og  Ólafs  biskups  Hjalta- 


')  heilagri  186;  *)  mn,  186. 

Dipl.  Isl.  II.  B  15 


226  UM  EiÐA.  1281. 

sonar,  er  suni  handrit  segja  lögtekiun  1575,  er  þessi  klausa  sett  sem 
29.  kap.  þaö  er  líklegast  að  þessi  grein  og  allar  þær,  sem  hér  koma  á 
eptir  alr  að  Nr.  105  sé  einmitt  frá  árunum  1280 — 81,  þegar  Árni 
biskup  kom  út  raeð  biskupsvígslu  og  statútu  Jóns  erkibiskups,  sem 
hann  las  upp  á  alþingi  1281;  hefir  hann  þá  liklega  viljað  bæði  láta 
samþykkja  statútuna  og  svo  fá  ýmsar  greinir  úr  Kristinrétti  Jóns,  sem 
stafa  mun  frá  biskupaþinginu  1280,  lögteknar,  en  það  mun  hafa 
gengið  treglega  eða  alls  ekki,  og  því  munu  þær  leika  nokkuð  lausu 
við  Kristinrétt  Árna,  af  því  að  þær  hafa  eiginlega  aldrei  orðið  samþykt 
lög  á  íslandi  eins  ogmaðrveit  um  ákvæðin  um  okrfra  1269,  en  sumar 
þeirra  hefir  hann  kanske  þýtt  úr  kirkjulögunum  og  sett  fram  til 
stuðnings  sínu  máli.  Greinin  er  hér  prentuð  eptir  skinnbdkinni  AM. 
49.  8yo  bls.  52,  sem  er  skrifuð  um  1300,  og  er  það  elzta  handrit, 
sem  nú  er  til  af  Kristinrétti  Árua,  en  til  samanburðar  er  höfö  lög- 
bók  Brynjólfs  biskups  í  Gl.  kgl.  saml.  3270.  4to  bls.  40—41  frá 
c.  1320.  Frekari  samanburð  þótti  hér  ekki  gerlegt  að  fara  útí,  en 
þeim  til  hægri  verka,  sem  kynnu  að  vilja  rannsaka  ítarlegar  texta 
þessara  kirkjulagagreina,  skal  eg  tilfæra  þau  handrit,  er  eg  hef 
orðið  var  við,  að  þær  sé  í,  og  sem  nokkurt  mark  er  að.  |)essi 
gi'ein  finst  auk  nefndra  handrita  á  þessum  stöðum:  AM.  343.  Fol. 
skb.  c.  1330  (í  Hirðsiðum  Jónsbókar),  AM.  344.  Fol.  bl.  63a  skb. 
c.  1350;  AM.  346.  Fol.  bls.  24  skb.  c.  1320;  AM.  347.  Fol.  bl. 
24  skb.  c.  1370;  AM.  350.  Fol.  bl.  120b  skb.  1363;  AM.  351.  Fol. 
skb.  c.  1360;  AM.  354.  Fol.  skb.  c.  1400  bl.  16b  og  auk  þess  he'r  í  Hirð- 
siðum  Jónsb.;  AM.  126.  4to  bls.  215  —  16  skb.  c.  1370;  AM.  128. 
4to  bls.  217  skb.  c.  1490;  AM.  131.  4to  (aptast)  skb.  c.  1570; 
AM.  132.  4to  bls.  130  skb.  c.  1430;  AM.  135.  4to  bls.  174  skb. 
c.  1380;  AM.  136.  4to  bls.  251  skb.  c.  1500;  AM.  137.  4to  bls. 
198.  skb.  c.  1400;  AM.  140.  4to  bls.  273  skb.  c.  1530;  AM. 
147.  4to  bls.  262  skb.  c.  1480;  AM.  148.  4to  bls.  212  skb.  c. 
1500;  AM.  151.  4to  bls.  256  skb.  c.  1450;  AM.  152.  4to  bl. 
124a  skb.  c.  1500;  AM.  l53.  4to  skb.  c.  1600;  AM.  158A.  4to 
bls.  108  skb.  c.  1420  (aptan  við  pjófab,  í  Jónsb.);  AM.  160.  4to 
bls.  245  skb.  c.  1480-90;  AM.  161.  4to  bls.  342  skb.  1561- 
65;  AM.  163.  4to  chart.  skr.  séra  Jóns  Erlendss.  c.  1650  (í  Hirð- 
siðum  Jónsb.);  AM.  170A.  4to  bls.  4  skb.  c.  1565;  AM.  176.  4to 
bls.  5  skb.  c.  1570;  AM.  177.  4to  bl.  22  skb.  c.  1480;  AM.  löl. 
4to  chart.  skr.  1669;  AM.  182A.  chart.  c.  1700;  AM.  182B.  4to 
chart.  c.  1700  (eptir  351);  AM.  183A.  4to  chart.  c.  1650;  AM. 
183B.  4to  chart.  c.  1640;  AM.  186.  4to  bls.  54—55  skb.  c. 
1480;  AM.  185a,  c,  d.  4to  chart.  (í  Hirðsiðum  Jónsb.);  AM.  38. 
8vo  bl.  121  skb.  1578;  AM.  39.  8vo  bl.  304  skb.  c.  1480;  AM. 
51.  8vo  skb.  c.  1500;  AM.  53.  8vo  chart.  skr.  Eggert  Jónss.  á 
Ökrum  c.  1640;  AM.  55.  8vo  skb.  c.  1580;  AM.  458.  12mo  bls. 
120-11  skb.  c.  1570;  Gl.  kgl.  saml.  3273.  4to  skb.  c.  1580 
(XIII.  kap.  Kristindb.  Jónsb.);  Ny  kgl.  saml.  1924.  4to  bl.  72  skb. 
c.  1550;  Ny  kgl.  s.  1925.  4to  skb.  c.  1450;  Ny  kgl.  s.  1927.  4to 
skb.  c.  1650  (xiv.  kap.  Hirðsið.  Jónsb.);    Thott.  1280.  Fol.  skb.  c. 


1281.  DÓMAR  OG  RANNSÓKN  MÁLA.  227 

1350:  Thott.  2104.  4to  chart.  skr.  1714  (í  Hirðs.  Jónsb.);  Thott. 
593.  8vo  skb.  c.  1520  (í  Hirðsiðum);  IBfél.  122.  8vo.  8vo  chart. 
c.  1660. 

vm  eiða*). 
Af  þvi  at  guþ  sialfr  er  sannleicr.  þa  uill  hann^)  huers 
manz  með  sannleiki  ia  sem  ia  er.  oc  þat  með  sannendvm  nei 
sem  nei  er.  Enn  þo  fýrer  breyskleica  sacer  manzins.  er  sialldan 
trver  orðinv  bero  þa  heimtaz  eiþar  optliga  oc  fram  fiýtiaz.  oc  er 
þat  engi  [synd  er  ^)  satt  er  svarit.  oc  firi  þvi  erv  þeir  scyllder  *) 
til  s^ttar  samþycðar  oc  staðfestu  friþar  milli  þeira  sem  fyrr 
varo  vsatter.  oc  stýrckia  hafþan  friþ  millum  vina.  til  þess.  at 
sannleicr  birtiz  i  þvi  sem  vattar  bera  þeim  til  scirslo.  eða 
vndanferslo  er  ^)  domari  dðmer.  Enn  þo  at  ^)  æiðanna  se  marg- 
faUig  grein.  þa  eiga  scýlldoliga.  oc  innuirðiliga  þrir  lutir  i  þeim 
at  græinaz  ^).  sannleikr  i  hreinni  samuizku.  at  hann  sveri  þat 
eitt  er  hann  veit.  oc  etlar  ivanar  lavst  satt  vera.  Scýosemþ  i 
goþri  forhugsan  at  hann  sveri  eigi  hvatscýtliga  **).  oc  gangi 
eigi  til  at  sveria.  vtan  najðsyniar.  Rættvisi  at  þat  se  svarið  er 
logligt  er  oc  rgtt.  þvi  at  hverr  sem  sverr  at  drýia  ^)  noccora 
iUsco  eða  daíðliga  sýnd  þa  sýndgaz  hann  sueriandi  ologlict.  oc 
scal  þo  þann  eið  rivfa  secta  laust.  oc  gauga  til  scripta. 


99.  [1281]. 

Akv'ÆÐI  um  dóma  og  rannsóknir  mála. 

þessi  greia  íiust  í  handritunum  ýmist  sem  laus  klausa  eða  seta 
kapítuli  (34)  í  Kristinrétti  Arna  biskups  (Thorkelínsútg.  bls.  202  — 
204).  Er  í  Kristinr.  Jóns  erkibiskups  frá  1280  sem  fyrri  hluti 
51.  kap.  (NgL.  II,  276—77)  en  niðrlagið  er:  Nú  skulu  klerkar 
0.  s.  frv.  í  Jónsbókar  Hirðsiðum  optast  sem  kap.  IX.  Tekin  upp 
í  Kristinrétt  Arna  Gíslasonar  og  Olafs,  og  er  þar  80.  kapítuli. 
Hér  prentað  eptir  AM.  49.  8vo  bls.  52  —  53  skb.  frá  c.  1300  og 
borið  saman  við  Gl.  kgl.  s.  Nr.  3270.  4to  bls.  41  skb.  frá  c. 
1320.  Finst  auk  þess  1  þessum  handritum:  AM.  343.  Fol.  skb. 
frá  c.  1330,  (í  Hirðsiðum  Jónsb.);  AM.  344.  Fol.  bls.  62—63  skb. 
c.  1350;  AM.  346.  Fol.  hls.  25  skb.  c.   1320;  AM.  347.  Fol.  skb. 


*)  þannig  3270;  máð  fyrirsögn  i  49;  ^)  mz  {=  með)  49,  misskr.; 
hann  þat  3270;  »)  [j  ef  3270;  *)  skipaþir  3270;  ')  sem  3270;  *)  sl.  3270; 
0  geymaz  3270;  ^*)  hvatskeytiiga  3270;  *)  þannig  49;  drygia  3270. 

15* 


228  DÓMAR  OG  BANNSÓKN  MÁLA.  1281. 

c.  1370;  AM.  350.  Fol.  bl.  120b  skb.  skr.  1363;  AM.  351.  Fol. 
bl.  87b  skb.  c.  1360;  AM.  354.  Fol.  skb.  c.  1400  bl.  17a  og  í 
Hirðsiðum  Jónsb.;  AM.  126.  4to  bls.  216  —  17  skb.  c.  1370;  AM. 
128.  4to  bls.  217—18  skb.  c  1490;  AM.  132.  4to  bls.  130  skb. 
c.  1430;  AM.  135  4to  bls.  175  skb.  c.  1380;  AM.  136.  4to  bls. 
252  skb.  c.  1500;  AM.  137.  4to  bls.  149  skb.  c.  1400;  AM.  140. 
4to  bls.  274—75  skb.  c.  1530;  AM.  147.  4to  skb.  c.  1480;  AM. 
148.  4to  bls.  212  skb.  c.  1500;  AM.  151.  4to  bls.  257  skb. 
1450;  AM.  152.  4to  skb.  c.  1500;  AM.  158A.  4to  skb.  c.  1420; 
(aptan  við  þjófab.  Jónb.);  AM.  160.  4to  bls.  245,  skb.  c.  1480— 
90;  AM.  16Í.  4to  bls.  342-43  skb.  1561—65,  AM.  163.  4to 
chart.  skr.  séra  Jón  Erlendss.  c.  1650  (í  Hirösiðum);  AM.  I70A. 
4to  bls.  4  5  skb.  c.  1565;  AM.  176.  4to  bls.  4—5  skb.  c.  1570; 
AM.  177.  4to  bl.  21b  skb.  c.  1480;  AM.  182.  A— B.  4to  charfc; 
AM.  183A— B.  4to  chart;  AM.  185a,  c,  d.  4to  chart;  (í  Hirðsið- 
um);  AM.  38.  8vo  bls.  122  skb.  skr.  1578;  AM.  39.  Svo  skb.  c. 
1490;  AM.  51.  8vo  skb.  c.  1500;  AM.  53.  8vo  chart.  skr.  Eggert 
Jónss.  á  Ókrum  c.  1640;  AM.  55.  8vo  skb.  c.  1580;  AM.  456. 
12mo  bls.  194-  96  skb.  c.  1480;  AM.  458.  12mo  bls.  111  —  12 
skb.  c.  1570;  Gl.  kgl.  s.  3269a.  4to  skb.  c.  1360;  Gl.  kgl.  s. 
3273.  4to  skb.  1580  (í  Hirðsiðum);  Ny  kgl.  1924.  4to  bl.  72  skb. 
c.  1550;  Ny  kgl.  s.  1925.  4to  skb.  c.  1450;  Ny  kgl.  s.  1927.  4to 
skb.  c.  1650  (XV.  kap.  í  Hirðsiðum  [Kristindb.]  Jónsb.);  Ny  kgl. 
s.  1911.  4to  chart.  (Paus)  c.  1750;  Thott.  1280.  Fol.  skb.  c. 
1350;  Thott.  2104.  4to  chart.  skr.  1714  (Hirðsiðir);  Thott.  593. 
8vo8kb.  c.  1530  (Hirðsiðir). 

vm  doma  ok  profvanir  ^). 
Tilqviþanar  ^)  huatsceýtligrar  akefðar  uskýnsamra  CDanna. 
er  her  til  hafa  framleýpt  vvarliga  eiðum  oc  oðrum  prouanom 
ologliga.  sumer  sðkianndi.  enn  sumer  uer[i]andi  sok^).  þa  er 
her  scipað.  at  hvervetna  þar  sem  [ef  er  æ,  nðckuru  máli  *)  at 
þeir  sem  ^)  dæila.  vilia  eigi  með  samþyct  niðr  setia.  scal  þat 
firi  þeim ")  probaz  oc  niðr  setiaz  er  vm  þat  mal  a  at  d§ma. 
sva.  at  hinn  seki  se  sottr  fýrer  sinvm  domara.  þvi  at  sa 
domr  er  ologligr.  oc  eigi  halldandi  er  af  þeim  geriz  er  vm  þat 
mal  a  eigi  rettliga  at  dæma.  Enu  sa  sem  seger  eða  sðk  gefr. 
þa  scal  hann  fa  prouan  til  sins  máls.  nema  hinn  sem  neittar. 
segi  noccorn  lut  i  sinni  neitan  þann  sem  hann  eigi  oc  fýrer 
sina  hond  at  proua  '). 

')  þannig  3270;  fyrirsögn  máð  í  49;  *)  Tilkviðianar  3270;  ^)  sik 
3270;  *)  [þannig  3270;  ruglað  í  49:  eigi  er  kono  máli(!);  *)  sl.  49;  *) 
þvi(!)  49;  '')  Hér  kemr  i  3270  beint  á  eptir  án  línaskils:  Nú  skala 
klerkar  o.  s.  frv.  (Nr.  100). 


1281.  UM  MÁLSÓKNIR.  229 

100.  [1281J. 

Akvæði   um   málsóknir    klerka    undir     biskup    og   leikmanna 
undir  konung. 

í)essi  lagagrein  stendr  í  Kristinrétti  Jóns  erkibiskups  rauða  frá 
1280  sem  seinni  hluti  51.  kap.  (NgL.  II,  377)  og  hefir  hún  því 
verið  samþykt  á  biskupaþinginu  í  Björgvín,  og  mun  Árni  biskup 
næsta  ár  (1281)  hafa  viljað  fá  hana  tekna  í  lög  á  alþingi,  en  lík- 
lega  gengið  erfitt  eða  ekki,  og  af  því  mun  það  koma,  að  hún  fylgir 
Kristinrétti  hans  ekki  nema  annað  veifið  í  liandritununi.  Seinna  hefir 
þessi  grein  verið  tekÍQ  upp  í  Hirðsiði  Jónsbókar  sem  X.  kap.  og 
stundum  XV.  eða  XVI.  kap. 


Hérer  A  prentað  eptir  skinnbókinni  Gl.  kgl.  saml.  3270.  4to  bls.42  frá 
c.  1320  (lögb.  Brynjólfs  biskups)  ogborið  saman  við  aðra  góða  skiun- 
bók  i  sama  safni  Nr.  3269B.  4to  bls.  204  frá  c.  1350.  Grein 
þessi  er  til  í  mörgum  handritum:  AM.  343.  Fol.  skb.  c.  1330; 
AM.  344.  Fol.  bl.  62a— b  skb.  c.  1350;  AM.  347.  Fol.  bl.  4a 
skb.  c.  1370;  AM.  351.  Fol.  bl.  87b  skb.  c,  1360;  AM.  354.  Fol. 
skb.  c.  1400  (í  Hirðsiðumh  AM.  132.  4to  bls.  130  skb.  c.  1430; 
AM.  140.  4to  bls.  274—75  skb.  c.  1530;  AM,  147.  4to  skb.  c. 
1480;  AM.  148.  4to  bls.  210  skb,  c.  1500;  AM.  159.  4to  bl. 
80b  skb.  c.  1490;  AM.  160.  bls.  256-57  skb.  c.  1480 -90;  AM. 
161.4tobl.  344—45  skb.  1561  —  65,  AM.  163.  4to  chart.  skr.  séra 
Jón  Erlendsson  c.  1650  (í  Hirðsiðum);  AM.  170A.  4to  bls.  skb. 
c.  1565;  AM.  173A.  4to  skb.  c.  1470  (brot,  í  Hirðsiðum);  AM. 
175A.  4to  bls.  37  skb.  c.  1400  (brot  aptan  afj;  AM.  176.  4to 
bls.  2—3  skb.  c.  1570;  AM,  182B.  4to  chart.  c.  1700  («ex  mbr. 
Frisii..);  AM.  183A.  4to  chart.  c.  1650;  AM.  185A— D.  4to  chart. 
(ABC  c.  1700;  DC.  1680);  AM.  186.  4to  bls.  59  skb.  c.  1480; 
AM.  687A.  4to  bls.  4  skb.  skr.  1479;  AM.  39.  8vo  bls.  257  skb. 
c.  1490;  AM.  42A.  Svo  bls.  182,  skb.  1480;  AM.  46.  8vo  bl.  60 
skb.  c.  1360;  AM.  51.  8vo  skb.  c.  1500;  AM.  456.  12mo  bls. 
91—93  og  bls.  194—95  skb.  c.  1480;  Gl.  kgl.  saml.  3273.  4to 
bl.  17.  skb.  c.  1580  (kap,  16.  í  Kristindb.  Jónsb.);  Ny  kgl.  saml. 
1911.  4to  bls.  82—83  chart.  c.  1750  (Paus);  Ny  kgl.  s.  1927. 
4to  bl.  13askb.  c.  1650  (16.  kap.  í  Hirðsið.);  Thott.  1280.  Fol. 
skb.  c.  1350;  Thott.  2104.  4to  chart.  1714  (í  Hirðsið.);  Thott. 
593.  8vo  skb.  c.  1530  (í  Hirðsiðum);  IBfél.  122.  8vo  chart.  c. 
1660.  í  mörgum  handritum  er  þessi  grein  áföst  við  klausuna^  um 
dóma  og  prófanir  (Nr.  99).  Prentað  aptan  við  Kristinrétt  Árna, 
lítg.  Thorkelíns,  1777  bls.  216-18,  kap.  H. 


230  UM  mAlsóknir.  1281. 

vm  rettligan  domara  ^) 

Nu  skulu  klerkar  um  ðU  mál  vera  ^)  sottir  fyri  herra 
biskupi.  eða.  þeim  sem  hann  hefir  til  fengit  at  skipa  malum 
heilagrar  kirkiu. 

Enn  leikmenn  skulu  vm  ðll  mál  sottir  vera  fyri  herra 
konunginum.  eða.  þeim  sem  hann  hefir  sína  l^gsaugn  [i  hendr  ^) 
fengit,  vtan  þessi  mal  sem  her  segir.  eða.  ðnnur  þvilik  sem  til 
heýra  kristins  rettar  *). 

sva  sem  er  vm  rán.  eða.  stulð  or  kirkiu  ok  misþyrmsl 
kirkna  ok  lærðra  manna.  ok  kirkna  goz. 

vm  tivndar  giðrðir.  ok  heit  ðll. 

vm  testamenta  er  menn  skipa  einkannliga  af  þvi  er  þeir 
gefa  kirkium.  eða.  ððrum  helgum  stððum.  ok  fatækum  monnum. 

vm  allt  kirkiu  frelsi  er  hon  a  j  sér  ok  vtan  sik.  j  monn- 
um  ok  eignum. 

vm  vernd  pila  grima  ^hins  helga  [thorlaks  biskups  ^)  er 
vitia  hans  staðar  ok  aðra  helga  staði  ok  þeirra  mal. 

vm  hiuskap  ok  allar  þær  sakir  ok  mala  uðxtu  sem  þar 
heýra  til.  ok  þar  sem  dæma  skal  hversu  huerr  er  Iðgliga  getinn. 

vm  kvenna  legorð. 

vm  frændsemis  spell. 

vm  hordoma  ok  frillu  lifi. 

vm  meineiða  ok  ^)  ef  menn  býggia  dautt  fe. 

vm  villu  alla  ok  vantru.  ok  þar  sem  selldir  verða.  eða '). 
keýptir  andligir  lutir. 

skal  vm  ðll  þessi  ^)  mal  ok  þau  fleiri  sem  skiput  eru  j 
kristnum  retti  hvarlveggi  ^)  veriandi  ok  sækiandi  með  vitnum 
sinum  ok  gðgnum  koma  til  biskups  vrskurðar.  eða.  hans  ^") 
vmboðmaf^z. 


B. 

AM.  Nr.  186.  4to  bls.  60  skb.  c.  1480.  kemr  hér  næstáeptir 


M  þanrie:  3269;  eingin  fyriríiögn  i  327u,  þvi  þetta  kemr  þar  án  línn- 
skils  strax  á  eptir:  Tilkviðianar  hvatskeytligrar  ákefðar  etc.  (Nr.  99);  *)  sl. 
3269;  ^)  [sl.  3269;  *)  doms  3269;  *)  [þorlaks  3269.  Hér  setja  norskar 
afskriptir  fyrir  þorláks:  Olafs  konungs;  *)  okr,  b.  v.  3269;  '')  ok  3269: 
*)  þessor  3269;  ')  hvajtveggia  3269;  '")  logligs  b.  v.  3269. 


1281.  UM  BANN.  231 

greininni :   Nu  skulu  klerkar  vm  öll  mál  etc.  og  sýnist'næstum  vera 
ágrip  af  henni,  sem  ritarinn  hafi  tekið  eptir  annari  skinnb. 

vm  kirkiv^mal]. 

I>esse  oll  mal  heyra  til  kirkivm. 

aull  þau  mal  sem  klerkar  kærast  vit  sin  aa  mille.  edur  ero 
þeir  kærder  af  leikmonnum. 

oU  hiuskapar  mal.  og  hverso  hverr  er  getin. 

tivndar  mal. 

heit  og  testamenta.  einkanlega  er  menn  gefa  klavstrvm. 
og  kirkivm.  edur  hellgvm  stodvm. 

vernd  pilagrima. 

hordomar  og  frændsemis  spell. 

ockur. 

kirkiv  stvlldir.  eda  ef  þat  er  sellt  edur  keypt  sem  hei- 
lagt  er. 

helgi  brott  og  savrgan  heilagra  stada. 

uillur  og  uantruir. 

og  ef  leikmenn  ^)  draga  under  sig  þesse  mal.  edur  onur 
kirkna  ma[l].  þa  falla  þeir  ,j  ban  af  sialfvm  lavgvnvm. 


101.  [1281]. 

llm  bann,  hvernig  það  verðr. 


I 


AM.  42A.  8vo  bls.  182-83  skb.  c.  1480;    sbr.   statútu  Jóns 
erkibiskups  (Nr.  79  hér  að  framan). 


[B]ann  verdur  m  þria  vega. 

1.  í>at  er  eitt  ef  madur  hratar  j  suo  stora  hlute  sem 
herra  pafinn  til  heila[grar]  cristn[i]  hefuer  bann  aa  lagt  sem 
þat  ef  madr  leggur  heip[tugja  haund  aa  klerk  edr  klaustra 
mann.  edr  vekur  hann  beiptar  [blod  sva  at  þat  renne^)  j  kirkiu  edr 
j  helguin  kirkiu  gardi  edur  ef  hann  færer  edur  tekr  wr  kirkiu 
oc  þuiliker  hluter  oc  þeir  fleire  hluter  sem  madr  feller  pafuans 
bann  yfer  sig  af  sialfu  verkinu.  er  huer  þessara  j  pauans  bann. 
þott  hann  sie  eigi  sunginn  j  bann. 

2.  I>at  er  annat   bann    er    biskupar.    edur    adrer    lærder 

')  leilm,  hdr.;  ')  [broderne,  hdr.(!) 


232  ÞYRMSLUR  KIRKJÍA.  1281. 

menn.  oc  yfer  bodar  heilagrar  kirkiu  syngia  mann  j    bann.  oc 
steýpa  kertum  firir  sannar  saker, 

3.  í>at  er  hit  þridia  bann.  er  giorest  af  samneyte  bann- 
settra  manna  ef  menn  samneyta  þeim  j  mat  edr  drýck.  j  kuediu 
edr  kossi.  j  suefni  edr  bænum,  edur  tida  atstaudum  oc  eflingu. 
edr  fuUtingi  til  ohlýdni.  oc  eru  þesser  j  þuiliku  banni  sem 
hiner  er  þeir  samneýttu.  fyrer  vtan  þat  ath  eigi  mega  adrer  a 
þeim  sekiazt. 

4.  Nu  er  huer  j  banni  firir  gudi  sa  sem  giort  'hefuer 
hofud  synd  þar  til  sem  hann  jatar  hana  med  jdran.  aflati  oc 
ýfuerbot  en  þo  er  hann  þar  eigi  j  banni  firir  monnum.  sa 
madr  sem  bannfærdr  er  af  sinum  yferboda  firir  logna  sauk  er 
eigi  i  banni  firir  gude.  en  þo  skal  hann  hallda  sig  suo  sem 
bannsettann  oc  ganga  eigi  j  kirkiur.  ne  samneyta  ðdrum 
monnum.  oc  ef  hann  giorer  suo.  þa  sakar  hann  ecki  þat  bann 
helldr  bæter  hann  sig  mikit  j  þui.  er  hann  stendr  vel  suo 
mikla  meingiord  med  samre  þolinmædi.  enn  ef  hann  giorer 
eigi  suo.  þa  verdr  honum  su  ohlydni.  at  fuUri  bannzsaukiane. 
oc  er  þar  firir  riettUga  bannsettur.  Enn  huer  sem  firir  sanna 
sauk  er  bannsettur.  hann  er  j  banni  bædi  firir  gudi  oc  monnum. 


102  [1281]. 

Akvæði  um  þyrmslur  á  kirkjum  og  kirkjufjám. 

AMagn.  42A.  8vo  bls.  skinob.  frá  c.  1480;  fiost  og  í  AM. 
175A.  4to  bls.  42  &kb.  1400.  þessi  klausa  er  sama  og  54.  kap. 
í  Kristinrétti  Jóns  erkibiskups  rauða  frá  1280  (NgL.  II,  378— 79j, 
og  er  þetta  líklega  ein  af  þeim  greinum,  sem  Árni  biskup  heíir  viljað 
fram  hafa  á  alþingi  1281;  sbr.  Kristinr.  Ároa  k.  VII. 

Sacrilegium. 
Avllum  monnum  er  þat  avdsynt  oc  kunnigt  ath  vera  at 
eingi  ma  taca  rangUgha  edr  misþyrma  kirkna  gozsi.  edr  þeim 
hlutum  sem  gudi  oc  heilagri  kirkiu  erv  eignader  heiter  þat 
sacrilegium  suo  sem  misþyrmslur  uigdz  hlutar  edr  rangUgr  af- 
drattur.  finnast  þeir  oc  hardUga  pinandi  bfdi  j  gudz  augliti  oc 
manna  er  þat  giora.  oc  verdur  þetta  sacrilegium  stundum  ef 
madr  leggur  heiptuga  hond  aa  klerka  edr  klaustra  menn.  oc 
huer  sem  þat  giorer  fellur  j  bann  af  sialfu  verkinv.   oc    ma  af 


1281.  GUÐSIFJAR.   —  RÓMASKATTR.  233 

ðngum  leysazt  nema  af  sialfum  pauanum.  edr  af  nockurum 
þeim  sem  hann  fær  sligt  uaalld  til  þess.  med  odrum  hætti  ef 
nockur  brytur  kirkiu  frid  edr  spiller  kirkiv  gardi  edr  odrnm 
þeim  hwsum  sem  biskup  lofar  tider  at.  svo  oc  ef  tekit  uerdr 
ur  kirkiu.  þat  sem  þar  uerdr  lagt  til  geymslu.  þo  adrer 
eigi.  §dr  enn  helldr  kirkna  eign  j  moti  þeira  viliai  sem  firir 
eiga  at  raada.  edr  tekur  osett  gdr  odæmt  at  hofnudum  domi  oc 
urskurdi  þeira  sem^umleiga  at  dæma.  enn  þersi  pina  er  tuifolld 
forbod  oc  íiegialld.  þui  at  huer  sem  helldur  rangliga  med  jU- 
uilia  §dr  rgner  fie  heilagrar  kirkiu.  þa  er  hann  firir  þat  j  banni. 
jaínan  skal  hann  fie  bgta  sliku  sem  biskup  dæmer  aa  hendur 
honum  edr  logligr  hans  domari  um  þetta  maal.  so  sem  honum 
sýnizt  efter  minkan  oc  æxlan  hans  afgiordar.  CDea  þessi  þa  af 
biskupi  leysazt  edr  þeim  hann  bydr  sierlega.  So  oc  huer  sem 
stelur  edr  ræner  wr  heilagre  kirkiv  þa  skal  þessi  hegning  tue- 
foUd  firir  koma  at  gudz  logum  fordbod  oc  fiegialld  oc  fordizt 
eigi  þui  helldr  riettliga  refsing  af  veralldar  hof[dJingium. 


103.  [1281]. 

Akvæði  um  guðsifjar. 

AM.  49.  8vo  bls.  56—57  skb.  c.  1300;  AM.  158B.  4to>ls. 
37  skb.  c.  1420;  á  báðum  stöðum  sem  kapítuli  í  Kristinrétti  Árna. 
Sbr.  Kristinrétt  Jóns  erkibiskups  kap.  50  (NgL.  11,  375—76);  sbr. 
ennfremr  Kristinrétt  Árna  ed.  Thorkelin  1777  bls.  216. 

Ef  madr  tekr  at  likams  losta  gudmodur  sina  ^). 
Nv  er  þat  þvi  næst.  at  engi  madr  scal  hafa  gvdsifia  sinna 
zc.  versus.  Slikar  gvdsifiar  verða  oc  þar  er  madr  tekr  gvdmodr 
sina  eda  gvddottor  sem  fyR  er  sagt  Enn  fyrer  allar  adrar  gvd- 
sifiar  er  fýrr  varo  taldar.  þa  sekiz  madr^  sem  hann  taki  sýstr- 
ongv  sina.  eda  brædrongv.  bædi  vid  gvd  oc  vid  ærcki  byskupp. 


104.  [1281]. 

Akvæði  um  Rómaskatt. 

AMagn.  49.  8vo  bls.  57  skb.  c.  1300:  AM.    158B.    4to     bls. 

')  158. 


234  BLAND  VIÐ  BÚFÉ.    —    ARFSVIPTING.  1281. 

27  skb.  c.  1420;  á  báðum  stöðum  sem  36.  kap.  í  Kristinretti  Árna. 
Sbr.  Kristinrétt  Jóns  erkibiskups  kap.  64  (NgL.  II,  385). 

her  seger  vm  roma  skatt  ^). 

Rvma  scatt  scal  hverr  maðr  græiða  ahveriom  .xij.  manoð- 

om  penniog  talinn.  þeita  er  til  þriggia  marka  talinna.  eigv  fyrer 

vtan  vapn  oc  klæþi  æinfolld.    oc    geri  bfði    kall   oc   kona.  eða 

gialldi  halfan  æýri  firi  hvern  penning. 


105.  [1281]. 

Akvæði  um  það  ef  maðr  blandast  við  búfé. 

AM.  49.  8vo  bls.  57  skb.  c.  1300:  AM.  158B.  4to  bls.  27. 
skb.  c.  1420;  á  báðum  stöðum  sem  37.  kapítuli  í  Kristinrétti  Árna. 
Sbr.  Kristinrétt  Jóns  erkibiskups  kap.  58  (NgL.  II,  382. 

Vn  bland  við  bvfe  *). 

[E]nn  æf  manni  er  þat  kent.  at  hann  blandizt  við  æinn 
hvernn  fenað.  þat  er  fyrer  boðit  hveriom  cristnom  CDanni.  þa 
seki  armaðr  með  heimilisquiþar  vitni.  Enn  sa  sýni  með  lýritar 
æiði  eða  fari  vtlægr.  sva  skal  oc  alha  vtlegðar  mala  synia. 

[Wm  afgiof  íirir  skiprudning  a  helgum  dogum  skal  gefazt 
alin.  En  ef  hon  lykzt  eigi  jnnan  vij  natta  sekizt  .iij.  avrvm. 

Ef  eigi  er  golldit  prestskavp  er  vij.  vikur  ero  af  sumri 
liggur  sekt  við  half  mork^). 


106.  [1281?]. 

Sakir  þær,  er  faðir  getr  gert  son  sinn  arflausan  fyrir. 

AM.  151.  4to  bls.  274  skb.  c.  1500.  þetta  gæti  að  efni  til 
verið  frá  þeim  tíma  sem  hér  er  sett,  en  orðfæri  er  þf3  yngra  og 
gæti  þetta  eins  verið  uppteiknan  lagasafnara. 

Fyrer  þessar  greiner  ma  fader  taka  arf  af  syne  sinum  ef 
hann  vill, 

hin  fyrsta  ef  hann  leggur  hendur  aa  fodur  sinn  og  vill 
skada  hann. 

onnur  ef  hann  giorer  fodur  sinum  mikinn  oriett  edur 
forsmar  hann. 

')  J58;  ')  Ef  madr  blandaz  vidr  bufe  158;  ')  [bætt  við  með  yngr* 
hendi  i  158. 


1282.      JÓRSALA  OG  PÁFATÍUND   AF  ÍSLANDT   0.   S.   FRV.        235 

iij  ef  hann  asakar  fodur  sinn  vm  suiuirdiliga  sok  vtan  fulla 
naudsyn. 

iiij  ef  sonurenn  giorer  sig  at  jUrædiss  manne  med  jllrædis 
monnum. 

v^    ef  hann  vill  forrada  fodur  sinn  til  lifs. 

vj*  ef  hann  rægir  fodur  sinn  suo  honum  verdi  stor 
skadi  at. 

vij*  ef  fadir  hans  er  j  fangelsi  fyrir  nockra  skuld  og  vill 
ei  leysa  hann  vt  ef  fadir  bidur  hann. 

viij  ef  sonur  fyrir  bydur  fodurnum  at  giora  sitt  testa- 
mentum. 

ix.  ef  sonurinn  giorer  sig  at  fifli  an  fodur  vilia. 

x»   ef  hann  liggr  med  stiupmodur  sinne. 

xj*  ef  hann  kallar  fodur  sinn  þiof. 

xij  ef  faderenn  er  fangadur  af  heidnum  þiodum  og  vill 
sonurenn  ei  leysa  hann  vt  og  deyr  faderenn  þar  fyrir. 

xiij  ef  fader  er  kristinn  enn  sonurenn  heiden. 


I 


107.  4.  Marts  1282.     Rómaborg  (Orvieto). 

Martintjs  páfi  hinn  IV.  biðr  Jón  erkibiskup  í  Niðarósi  að 
koma  þeim  tíundum,  sem  greiðist  af  íslandi,  Færeyjum  og 
Grænlandi  í  gull  eða  silfr,  því  að  nautshúðir,  selskinn,  rost- 
ungstennr  og  hvalseymi  sé  ekki  hentugr  gjaldeyrir  til  Jórsala- 
lands  né  fyrir  hið  postullega  sæti  í  Kóma,  en  biðr  að  tiund- 
irnar  komi  sem  fyrst  að  verða  má. 

Prentað  í  Fornbréfasafni  Norðmanna  I,  63 — 64  Nr.  71  eptir 
afskript  Marinis  páfaskjalavarðar  af  frurabréfinu,  sem  er  í  páfagarði 
í  Rómaborg  (Mart.  IV.  ann.  I  cp.  119)  og  í  P.  A.  Munchs  Pavelige 
Nuntiers  Regnskabs  og  Dagböger  förte  under  Tiende-opkrævningen 
i  Norden  1282—1335,  Kristiania  1864,  bls.  153. 

Martinus  episcopus  etc. 

Venerabili  fratri  [Johanni]  archiepiscopo  Nidrosiensi. 

Tua  nobis  fraternitas  intimavit,  quod  decima,  que  de  Is- 
landie  et  Feroyum  insulis  in  regno  Norwegie  constitutiS;,  in 
diversis  rebus  persolvitur,  que  de  facili  permutari  vel  pecunia- 
liter    vendi  non  possunt,  propter  quod  decima  eadem   nequit  ad 


236         JÓRSALA  OG  PÁFATÍUND  AF  ÍSLANDI  0.  S.  FRV.      1282. 

Terram  sanctam  vel  ad  sedem  apostolicam  commode  destinari. 
Subiunxisti  quoque,  quod  Gronlandie  decima  non  precipitur  nisi 
in  bovinis  et  focarum  coriis  ac  dentibus  et  funibus  balen- 
arum,  que  sicut  asseris  vix  ad  competens  pretium  vendi  possunt, 
unde  quod  super  premissis  a  te  agendum  existat,  petiisti  te  per 
apostolice  sedis  oraculum  edoceri.  Nos  itaque  tue  sollicitu- 
dinis  studium  commendantes,  consultationi  tue  taliter  respon- 
demus,  qnod  tam  insularum  quam  Gronlandie  decimas  predic- 
tarum  in  argentum  vel  aurum,  prout  melius  et  utilius  fieri  pote- 
rit,  convertere  studeas,  illud  una  cum  illa  alia  decima  in  ipso 
regno  collecta  pro  ipsius  terre  subsidio  ad  apostolicam  sedem 
quamcito  poteris  transmissurus,  quid  et  quantum  destinaveris 
fideliter  intimando.  Ceterum  carissimo  in  Christo  filio  nostro 
[Eirico]  regi  Norwegie  illustri  nostras  rogatorias  litteras  de- 
stinavimus,  ut  non  impediat  nec  impediri  permittat,  quin  de- 
cima  ipsa  de  regno  suo  libere  extrahatur  in  predicte  terre  sub- 
sidium,  secundum  apostolice  sedis  arbitrium  disponenda,  quod- 
que  prohibitionem  contra  eiusdem  clericos  regni  factum,  ne 
quivis  laicus  ipsius  regni  sterlingos  vel  argentum  aliud  vendere 
quoquomodo  presumat,  studeat  difficultate  submota  qualibet  re- 
vocare.  Datum  apnd  Urbem  veterem  iiij.  Non.  Martii,  anno  primo. 

[Bæði  þau  bréf,  sem  Marteinn  páfi  skrifar  Eiríki  konnngi  og  hér  eru 
nefnd,  eru  prentuð  í  Fombr.  Norðra.  I,  64  —  66  Nr.  72  og  73  og  eru 
dagsett  4.  Marta  1282.  Honorius  IV  endnrnýjaði  þesea  ámálgun  5.  Janúar 
1286    Fornbr.  Norðm.  I,  70-71  Nr.  76  og  77]. 


108.  15.  Mai  1282.      Rómaborg  (Orvieto). 

Martinus  páfi  IV.  ritar  Jóni  erkibiskupi  rauða  um  það,  hvernig 
eigi  að  koma  Jórsalatíund  frá  íslandi,  Færeyjum,  Grænlandi  og 
Noregi  til  kúríunnar,  og  nefnir  páfiun  kaupmenn  í  Lucca,  sem 
borga  megi  til. 

Dipl.  Norv.  VI,  42—43  Nr.  46  prentað  eptir  frumritinu  j 
páfagarði  i  Rómaborg  (Bullar.  Mart.  IV.  f.  49.  vs.  an.  II.  ep.  30). 
Ennfremr  prentað  í  Munchs  Pavelige  Nuntiers  Regnskabsböger  Kria. 
1864.  bls.  154-55. 

Martinus  episcopus  seruus  seruorum  dei  venerabili  fratri 
[Joauni]  archiepiscopo  Nidrosiensi,    collectori    decime   in   regno 


1282.  BEÉF  ÁRNA  BISKUPS  TIL  RUNÓLFS  ÁBÓTA.  237 

Norweie  terre  sancte  subsidio  deputate.    Salutem   et   aposticam 
benedictionem. 

Licet  tibi  dudum  nostris  inter  alia  dederimus  litteris  in 
mandatis  ut  decimam  terre  sancte  subsidio  in  generaii  conciíio 
Lugdunensi  deputatam  in  Islandie  et  Feroyum  jnsulis  ac  eros- 
landia  nec  non  et  Islorwegie  regno  collectam  nobis  pro  subuen- 
tione  dicte  terre  mittere  procurares.  ut  tamen  hec  eífectum 
facilius  et  securius  perducatur,  decimam  ipsam  dilectis  filijs 
Raynutio  Runsini,  Bartolino  Corsi,  Raynutio  Venture,  et  Jacobo 
Taditionis  de  Sohorciasupi  ^),  necnon  Thedaldino  dicto  Mangial- 
machi,  Donato  tamberti,  Orlando  Cianchocti,  et  Masseo  Roscion- 
pelli  de  Giuditionis  de  Luca  societatibus  ciuibus  et  mercatori- 
bus  Lucanis,  de  quorum  circumspectione  ac  fidelitate  plenam 
in  domino  fidutiam  obtinemus  deliberauimus  asignari.  Quo- 
circa  fraternitati  tue  per  apostolica  scripta  mandamus  quatinus 
huiusmodi  decimam  in  regno  ac  alijs  locis  predictis  collectam  et 
etiam  colligendam,  cum  collecta  fuerit  ad  cuius  collectionem 
per  te  sollertem  diligentiam  uolumus  adhiberi,  predictis  merca- 
toribus  aut  aliquibus  ex  eis  huiusmodi  litteras  deferentibus, 
coram  tribus  et  duobus  episcopis,  uel  alijs  ecclesiarum  prelatis 
sine  diminutione  ac  dilatione  qualibet  studeas  assignare  per 
eosdem  mercatores  nobis  uel  ecclesie  Romane  in  Romana  curia 
uel  alibi  prout  nobis  aut  eidem  ecclesie  placuerit  pro  ipsius 
terre  subsidio  exhibendam.  Tu  autem  de  assignatione  huius- 
modi  decime  fieri  facias  duo  publica  similia  jnstrumenta, 
quorum  unum  penes  te  remaneat,  aliudue  ad  apostolicam  se- 
dem  mittas,  rescripturus  nobis  fideliter  per  tuas  literas,  quid 
et  quantum,  coram  quibus  et  quando  mercatoribus  ipsis  duxeris 
assignandum.  Datum  apud  Vrbem  ueterem  Idibus  Maij.  ponti- 
ficatus  nostri  anno  secundo. 


109.  1282.  [í  Skálholti]. 

Bréf  Árna  biskups  forlákssonar  til  Runólfs  ábóta  í  Veri. 

AMagn.  385.  Fol.  bls.  475  c.  1700  (Bps.  1,  727).  Efniságrip. 

.  .  .  herra  biskup  ritade  til  hins  kiærasta  vinar  sins  Run- 
olfs  obota  j  veri. 

')  eða:  Schorcialupi. 


238  BRÉF   RUKÓLFS  ÁBÓTA  OG  ÁRNA  BISKUPS.  1282. 

at  hinn  minti  þa  á  leýniliga.  at  þeir  birtu  j  engu  vilia  sinn 
gdur  ætlan  firi  asgrimi.  at  ei  hefir    hann  firir  þat  holms  mun. 

hann  bad  herra  abóta  virda  hvilikar  honum  þotti  saker 
þeirra  at  Guds  lögum. 

Sua  oc  bad  hann  þenna  sama  abota  skynia  ord  oc  tiltæki 
asgrims  oc  gðra  sier  kunnigt  hveriu  hann  færi  fram. 


110.  1282.  [iþykkvabæiVeri]. 

Bréf  Runólfs  ábóta  í  Veri  til  Arna   biskups    1    Skálhollti    um 
missætt  biskups  og  Ásgríms  J>orsteinssonar. 

Árna  biskups  saga  kap.  34  (Bps.  1,  727);  AM.  385.  Fol. 
bls.  475—76  c.  1700. 

herra  Runolfr  abote  ritade  oc  til  biskups  hver  ord  asgrimr 
talade  a  þingi  j  kirkiobæ.  oc  sua  at  þeir  tðludu  vm  med  sier 
at  asgrimi  þotti  mikit  at  missa  vinatto  biskups.  oc  villde  þar 
allt  til  vinna  þat  er  hann  mætti  af  sialfs  sins  efni.  oc  betra 
allt  oc  bæta  þat  sem  hann  hefer  motdrægr  verit  heilagri  kirkio. 
oc  sua  at  hann  bad  herra  abóta  eiga  lut  j  at  þeir  mættu  satter 
verda  sua  at  vandrædalaust  mætti  standa.  til  þess  er  konungr 
oc  Erkibiskup  greina  allt  þat  er  j  milli  manna  stód.  talde  þetta 
vera  hina  mestu  naudsýn  alha  þeirra  er  under  þeim  biuGo.  hann 
bad  oc  at  eiga  lut  j  at  hann  nædi  at  hallda  Baugstade  fram- 
leidis.  oc  mælti  þetta  allt  med  ahýGiosvip  miclum. 


111.  12.  August  1282.  [i  Skálholti]. 

Bréf  Árna  biskups  í  Skálholti   til    Eiríks  konungs   með   Lopti 
Helgasyni. 

Árna  biskups  saga  kap.  35  (Bps.  I,  728);  AM.  385.  Fol. 
bls.  476  c.  1700. 

herra  biskup  ritade  oc  med  honum  til  herra  Eireks  kon- 
ungs.  oc  stod  þar  j  med  pdrv. 

at  hann  sende  Lopt  frænda  sinn.  bidiandi  at  hann  giðrdi 
hans  eyrinde  gott  firi  sinn  herradom.  oc  þa  hollustu  sem  hann 


1283.        BRÉF  LOPTS  HELGASONAR  TIL   ÁRNA   BISKUPS.         339 

heíir  aí  fðdr  hans.  oc  at  hann  ætlade  at  Rettindum  honum  at 
veita  gott  oc  sæmiligt  traust  trunadar  j*  alla  stade  sier  til 
sæmdar  enn  Lopti  til  sannrar  giptu.  oc  honum  til  eptirlætis.  oc 
^drum  þeim  sem  honum  þætti  varda.  oc  let  hann  þat  skiha  at 
í'erd  hans  dvaldiz  saker  tilfellis,  enn  ei  af  illvilia  vid  konung. 
var  þetta  ritat  .ij.  nattum  epter  Laurencius  (Desso. 


112.  1283.  i  Björí!;vin. 

Bréf   Lopts   Helgasonar    til   Árua    biskups   J^orlákssonar    um 
stadamál. 

þetta  bréf  finst  að  eins  i  sögu  Arna  biskups  í  kap.  36  og  er 
áðr  prentað  í  Bps.  1,  729  og  Sturl.  Khútg.  IV,  58—59.  Hér  er 
það  prentað  eptir  skinnb.  í  Stockh.  Nr.  12,  4to  bl.  30b — 3la  frá 
c.  1640  og  borið  saman  við  Stockh.  Nr.  8.  4to  á  pappír  bls.  963 
—64  írá  c.   1640. 

.  .  .  þad  vil  eg  ad  þier  vitid  ad  ydart  mál  er  mioc  aftíutt 
j  norege.  voru  mier  synd  bref  þau  [Ritud  voro  af  Jslande  til 
mijns  herra  med  herra  Ellende  ^)  og  má  vera  þeir  þikist  Ritad 
hafa  nær  sennu,  enn  ydur  þiki  helldur  freckt.  voru  þau  og  so 
hardhga  tekinn  ad  þid  ^biskuparner  vorud  nær  kallader  land- 
ráda  menn,  og  mest  íirir  þann  hlut,  ad  þier  stodud  mot  herra 
Lodinn  ^)  á  þinge.  CDarger  harder  hluter  hafa  j  norege  gierst 
mille  konungz  og  Erchibiskupz  og  annara  lærdra  manna.  [herra 
A[andres]  íluttur  og  grafinn  j  banne  Erchibiskupz  **)  j  postula 
kyrckiu,  og  brotinn  stapuUinn  at  kristz  kyrkiv  af  herra  biarna 
kaiiziler  til  ad  hryngia  mote  lykinu,  og  so  var  hryngt  vm  allan 
bæinn  j  banne  kenne  manna,  þa  var  prestum  ellum  stefnt  vt 
til  konungz,  og  giarder  ij  koster,  annar  tueggie  *)  ad  vera  vt- 
læger  edur  hallda  fornar  sidueniur  og  syngia  messur  huad  er 
biskuparner  s«gdu  enn  þeir  kusu  ad  syngia.  þá  átte  herra 
audun  þing  j  CDariu  kyrkiugarde  og  voru  þa  giaruer  vtlaga  *) 
menn  ama  biskups  j  Stafangre  firir  þad  er  hann    viUde    ei  ad 


0  [af  Jslande  send  voru  ined  herra  ellendj  8.  4to;  ^)  þannig  12. 
4to;  Lodne  8.  4to;  *)  [H.  A,  fluttur  og  grafinn  j  banne  erchebiskupz  og 
annara  lærdra  manna  8.  4to;  útg.  i  Bpe.  les  hér:  Andrés  plyttur  (leiðr.); 
*)  annat  tuegia  8.  4to;  *)  þannig  12.  4to  og  8.  4to. 


240  KONUNGSBRÉF  UM  STAÐAMÁL.  1283. 

þeir  gillde  leidangur  konunge.  stucku  þeir  vid  þad  vr  lande 
enn  herra  Gaute  [j  Tolgu  ^)  tok  fie  þeirra.  slyckt  hid  sama 
var  gi0rt  vid  menn  Erchibiskupz  j  þrandheime,  Erckibiskup 
hefur  og  marga  konungz  menn  bannsett.  og  Ma  þeir  eij  sem 
þeir  vite  þui  bid  eg  minn  herra  ad  þier  samþyckist  firir  Gudz 
saker  vid  konungdominn,  sem  þier  þikist  framast  mega,  þuiat 
betra  er  ad  vægiast  til  godz  enn  bægiast  til  jllz,  þuiat  eg  veit 
firir  vijst  ad  eij  mun  hier  á  Jslande  ofrekara  gengið  ad  kenne 
monnum  enn  nu  er  j  norege:  ad  ætlan  Eádsinz. 

[Nu  giefe  gud  ydur  gott  Kád  til  þessa  og  allz  annars'). 


113.  fVorið  1283].  i  Björgvin. 

Bréf  Eiríks  konungs  Magnússonar  og  Hákonar  hertoga  bróður 
hans  til  sýslumanna  og  handgeinginna  manna  á  íslandi  um  að 
staðir,  sem  að  erfðum  hafa  verið  leikmanna  eign,  en  klerkar 
hafa  tekið,  skuli  aptr  falla  undir  leikmenn. 

Bréfið  er  hér  prentað  eptir  skinnbókinni  AM.  174.  4to  frá  c. 
1500  að  svo  miklu  sem  það  brot  nær,  en  síðari  hlutinn  er  hér  fyltr 
út  eptir  Árna  biskups  sögu  kap.  37  (Bps.  I,  730—31);  áðr  er  það 
prentað  eptir  nefndu  handriti  í  Hist.  Eccl.  Isl.  H,  21  —  22  (í  nótu). 
Sbr.  Isl.  Ann.  Hafn.  1847  bls.  158—60. 

Ejrekr  konungr  med  guds  myskun  og  hakon  hertugi  synir 
magnus  konungs  senda  syslu  monnum  sinum  ok  handgeingnum 
monnum  og  aullum  guds  uinum  oc  sinum  a  jslandi  Q[uediu] 
G[uds]  og  siua. 

Lof  sie  uorum  herra  jehsv  christo  er  avllum  hlutum  rædr 
ok  styrir  at  uær  spyrium  þau  ein  tidindi  til  ydar  um  hridir  er 
oss  þickir  harlla  sæmilig  uera  at  mestvr  þori  af  almuganum 
er  dyggr  og  orvggur  konungdominum  hlydinn  ok  goduiliadur 
vorvm  wmbodsmonnum  sattir  oc  samþickir  sin  j  millum  sem 
gvd  hafi  lof  fyrir.  þo  at  nockrir  menn  dragizt  meir  eptir  bisk- 
upum  enn  til  heyrir.  edr  audrum  þeim  lærdum  monnum  er 
langa  stuud  hafa  gagnstadligir  verit  bæde  konungdominum  og 
suo  ydr  j  margfalldri  aleitni  oc  margri  ovidrkvæmiligri  pyntingu 
bæde  j  ærnvm  fiarpinum  oc  morgvm  audrum  oheyriligum  hlut- 

')  [8l.  8.  4to;  »)  [8l.  8.  4to. 


1283.  SAMNINGR  UM  STAÐAMÁL.  241 

uœ.  svo  sem  heyrazt  mun  er  fyrir  retta  domara  kann  fram  at 
koma  einkanliga  j  þeim  nefndum  hlutum  þo  at  margir  sie 
adrir  til  sem  synizt  opinbert  at  rangliga  er  af  tekit  þeim  god- 
vm  monnum  er  sannliga  hafa  j  setid  eptir  logligri  hefd  þeirra 
og  þeirra  forelldra  og  medr  fogru  skilordi  gefit  suo  morgum 
lærdum  monnum  a  huerium  .xij.  manudum  slikan  kost  sem 
forn  er  siduenia  aa  oc  þeir  jatudu  er  j  aunduerdu  haufdu  þessar 
giafir  til  sæmdar  heilagri  kirkiu  og  sier  til  salv  botar  suo  sem 
hver  ma  sia  at  sliker  hluter  fylgia  meir  fullkominne  yfirgirnd 
en  nauckurum  rettindum  oc  þui  er  þat  vor^)  [vilie  at  aller 
þeir  stader  sem  rangliga  ero  tekuer  af  leikraonnum  sem 
iafnliga  hofdu  setit  a  med  rettre  ok  logligre  hefd.  þeir  ok  þeirra 
forelldrar.  ok  halldit  upp  skylldum  eptir  rettum  maldogum.  en 
nu  ero  klerkar  rangliga  aa  setter.  sva  sem  ero  stadr  aa  Snæfells- 
nese.  Reykiahollt  oc  Selardalr  [ok  adrer  sva  til  komner^).  skulo 
aptr  hverfa  under  ieikmenn.  sem  var  a  dogum  Hakonar  kon- 
ungs  Hakonarsonar  ok  sigurdar  erkibiskups.  ok  er  Rafn  oddsson 
skylldogr  til  at  fylgia  hefdarmonnum  at  faa  þessa  stade 
alla.  sva  ok  at  slikr  sJcal  vera  kristinsdomsrettr  i  sma  ok  storu. 
sem  var  um  þeirra  daga.  sua  ok  um  tiunder  ok  alla  adra 
hlute.  en  um  falkaveidar  skal  fara  epter  konungsbrefum  ok 
skipan  herra  Rafns.  en  þeir  sem  mote  gera  skulo  svara  full- 
komnu  brefabrote  ok  [hafa  þar  hia  vara^)  reide...] 


114.  1283.  i  Brautarholti. 

Samningr  Árna  biskups  í  Skáiholti    og   Rafns  Oddssonar    um 
staðamál  (Brautarholtssamningi), 

Árua  biskups  saga  kap.  38  (Bps.  I,  731—32);  AMagn.  385. 
Fol.  bls.  478—79  c.  1700  (hér  stendr  1284). 

')  Hér  þrýtr  handritið,  það  sem  eptir  fer  er  hér  fylt  út  eptir  Árna 
biskups  sögu  kap.  37  (Bps.  I,  730  —  31)  og  það  sem  sagan  segir  hlið- 
mælt  er  hér  gert  viðmælt;  ^)  [  þetta  eru  ef  til  vill  orð  söguritarans  og 
má  vera  að  hér  hafi  staðið  nöfn  áfleiri  stöðum,  svo  sem  Odda  eða  Vatns- 
firði.  þó  hefir  bréfið  ekki  tekið  skýrt  fram  alia  þá  staði,  sem  það  átti 
við  og  aptr  kalla  skyldi,  því  að  nm  haustið  1283  skrifuðust  þeir  Jörundr 
Hólabiskup  og  Árni  biskop  mart  um  hverjir  staðir  það  væri,  sem  taka 
skyldi  samkvæmt  konungsbréfinu  (Árna  biskups  saga  kap.  36.  Bps.  I, 
730);  ^)  [konungs,  sagan. 

Dipl.  Isl.  II.  B.  16 


242  BRÉF   ÁRNA  BISKUPS   OG   LANDSHÖFÐINGJA.  1283. 

. . .  epter  margar  greiner  oc  langt  vidtal  jade  hann  at  þola 
saker  godvilia  vid  virduligann  herra  Eirik  konung  hinn  koron- 
ada  oc  herra  hakon  hertoga.  sono  agiæts  CDagnusar  konungs 
oc  fru  Jngebeargar  drottningar.  þar  til  er  skipadr  verdr  Erki- 
biskup  j  nidaros.  þann  bodskap  sem  þetta  bref  vottade  er  herra 
Eirikr  konungr  sende  med  herra  R[afni].  eptir  þvi  sem  herra 
jðrundr  biskup  á  holum  hafdi  þa  jatad  firi  sina  hðnd  at  þola. 
oc  ei  seo  j  moti  skýlldri  hlydni  vid  almattkan  Gud. 

herra  R[afn]  het  a  moti  þessum  lutum  arna  biskupi. 

at  tiund  skal  greidaz  af  konungs  eignum  biskupi  oc  hei- 
lagri  kirkio.  þeim  gllum  sem  hann  á.  oc  under  hann  kunno  at 
falla  j  skalhollts  biskups  dæme.  oc  halldaz  sa  Rettr  biskups 
stolsins  sem  stod  adr  hann  var  biskup.  oc  honum  þolist  þvi- 
likt  sem  herra  biskupi  at  holum.  oc  ei  se  ðnn[u]r  þyngsl  a  þessi 
ofan  Iðgd  af  konungsmonnum  vid  heilaga  kirkio  oc  herra  biskup 
edur  hans  vini  ne  adra  menn.  oc  epter  þetta  skýrktu  þeir  sin 
jayrde  ritut  med  sinum  jnsiglum. 


115.  1283. 

Bréf  Árna  biskups  í  Skálholti  til  klerkanna  i    hans   biskups- 
dæmi. 

Árna  biskups  saga  kap.  40  (Bps.  I,  734);  AMagn.  385.  Fol. 
bls.  580  c.  1700  (árf.   1284). 

ritade  arne  biskup  j  allt  sitt  biskupsdæme. 

at  eingi  madr  skyllde  greida  leikmonnum  neitt  þat  land 
er  kirkia  ætti.  ne  nockurn  part  þeirrar  eignar.  sa  sem  adr 
hellt  þær  af  honum  firi  geof  edur  skipan.  helldr  skylldo  þeir 
votta  at  leikmenn  toko  allt  þat  kirkiunnar  var  moti  þeirra 
vilia.  at  ei  ýrde  sua  iUa  at  þeir  sýndo  sic  umattka  at  fá  sæmd 
aptr  gialldsins.  ef  þeir  synduz  samþýcker  usæmd  brottrekstursins. 


116.  1283.  [á  alþÍDgi]. 

Bréf  landshöfðingja  af  alþingi   til   Eiríks   konungs   um    ýmsa 


hluti. 


1284.  UMBURÐARBRÉF   ÁRPsA   BISKUPS.  243 

Árna  bps,  saga   kap.    45.  (Bps.    I,  740—41);   ÁM.   385.  Fol 
bls.  484  c.   1700  (árf.   1284). 

Epter  þetta  ritade  herra  biskup.  herra  R[afn]  oc  bader 
Iðgmenn.  herra  asgrimr  oc  herra  sturla  sinn  bænastad  til  Eiriks 
konungs  med  fðgrum  ordum. 

at  hann  leti  tíund  greidaz  af  ollum  eignum  sinum  a  js- 
lande  æfinliga  til  salvhialpar  sialfum  sier.  enn  til  nytsemdar 
stadnum.  oc  at  ei  heimtist  skattar  ne  þingfararkaup  af  badum 
biskups  stolum.  oc  at  konungr  stýrkti  þetta  stadarins  frealsi 
med  sino  breíi  oc  jnnsigli. 

þeir  badu  oc  at  konungrinn  leti  ganga  skip  stadarins.  þott 
hann  hefdi  adr  annat  ætlat. 

þeir  bado  oc  Lopti  orlofs.  þo  at  hann  hefdi  ei  adr  feingit. 

þeir  badu  oc  at  konungr  linade  dom  þann  er  handgeingner 
menn  hðfdu  dæmdan  vm  þa  menn  sem  herra  Lodinn  gaf 
saker  a  alþingi.  ella  gefi  hann  '  þeim  upp  allan  dom  firi 
sinn  herradom  oc  bæn  sinna  manna.  höfdu  oc  verit  a  þann 
þeirra  sem  mest  þotti  sekr  vera  dæmdar  xiij.  ClOerkr.  enn  a 
suma  dæmduz  ix.  COerkr.  enn  á  suma  v.  at  luka  konunginnm. 
oc  ei  þotti  naudsynlig  utanferd  þeirra.  þar  sem  skýnsðmum 
monnum  virdaz  minni  saker  þeirra  enn  firi  ðndverdu  var  upp- 
kastat.  oc  þeir  voru  kýRer  menn  oc  giæfer  j  bygdarlagi.  gæfiz 
honuCD  upp  er  þa  lýki  þat  fe  sem  nu  var  greindt. 

I>eir  beiddo  oc  konunginn  rita  j  moti  sierhverri  grein. 
hvat  hann  villde  veita. 


in.  sumarið  1284.  [i  Skálholti]. 

Umburðarbréf  Árna  biskups  f>orlákssonar. 

Bréfið  er  tekið  eptir  Árna  biskups  sögu  og  er  hér  prentað  eptir 
skb.  í  Stockh.  12.  4to  bl.  38a— b  (c.  1640)  og  saman  borið  við 
Stockh.  Nr.  8.  4to  bls.  976—77  á  pappír  (c.  1640)  Bréfið  er 
áðr  prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  44—45,  Sturl.  Khútg.  vi, 
73—73,  Bps.  I,  741—42.  þetta  bréf  er  sérle^a  merkilegt,  að  því 
leyti,  að  af  því  má  nokkuð  sjá  hverjar  skipanir  Árni  biskup  hefr  áðr 
sett. 

Vær  truum  ydur  kunnugt  vera  ad  konungz  menn  kuadust 

stadfesta  med  lofatace  j  logriettu  j  sumar  ad  oss    frauerendum 

16* 


244  UM  REKA   VIDEYJARKLAUSTRS.  1284. 

allt  þad  greinarlaust  sem  stod  j  brefum  þeim  sem  j  fyrra 
sumar  komu  til  jslaiidz  vnder  jnncigle  konungz  og  drottningar, 
og  huörsu  þeir  aptrudu  sier  þá  er  vær  komum  á  þingid,  so 
sem  Jon  l^gmadr  vottade  j  legrettu,  ad  þeir  villdu  þad  ei  stad- 
fest  hafa  sem  j  mote  være  gudz  lagum  og  rette,  syndist  oss 
fyrer  þessa  hanz  framm  ^)  segn  og  þeirra  samþycke,  ad  þeir 
fordadist  Banns  áfelle,  medan  þad  hiells  sem  þeir  hietu.  Enn 
ef  þeir  seilast  á  gudz  Riett  og  heilagrar  kyrckiu  med  framm- 
kuæmd  verkanna  á  domum  yfer  christnum  Riette  edur  legs^g- 
um,  þá  falle  þeir  j  þad  bann  sem  lagbækur  heilagrar  kyrckiu 
votta,  og  þar  med  opid  bref  mijnz  ^)  herra  Jonz  erchibiskups 
og  hanz  vnderbiskupa.  Nu  af  þvi  ad  leikmenn  eigu  [eigi  ^)  valld 
og  leg  ad  segia  edur  skipa  yfer  christnum  Riette,  þott  nockrer  af 
þeim  hafe  annad  flutt,  þá  vilium  vier  og  ad  aller  þier  vitid, 
ad  vmm  almenneliga  og  heilaga  skijrn,  og  so  vm  föstur  og 
vmm  helge  helld,  vmm  biskupz  forræde  á  kyrckium  og  eignum 
þeirra,  valueidum  og  tijundum,  vmm  kyrckiv  þyrmsl  og  lærdra 
manna,  vmm  lysingar  íyrer  brullaup,  festarmál,  og  vm  ell  hiu- 
skapar  mál.  vmm  Gudsifiar  og  skripta  mál,  og  okur  er  menn 
byggia  dautt  fie,  og  allt  þad  annad  er  tii  biskups  heyrer  *)  ad 
einz  epter  gudz  legum  valld  og  dom  yfer  ad  hafa,  edur  þeir 
sem  bann  skipar  til,  þá  skal  so  standa  sem    vier    hafum    adur 

skipad  [og  Bodid  ^) Nu  er  sa  vor  bænastadur  til  alira 

ydar,  ad  þier  geymid  vel  og  forsialiga  skylldugrar  hlydne  vid 
jardlegan  konung,  enn  varast  allra  mest  motgiarder  og  hlydne- 
brot  ^)  vid  himna  konung  er  valld  hefur  á  Lijfe  og  sál ')  jard- 
ligz  konungz  og  allra  vor  og  oss  veiter  allt  gott,  þad  sem  huar 
vor  hefur,  hann  hegner  [sijna  ovine^)  ad  endalyct  med  Eilijfre 
pijnu,  og  vmmbunar  synum  sonum  og  þionustu  monnum  stund- 
ligt  starf  ^)  med  [Eilijfre  dyrd,  og  endalausum  fagnade  ^°). 


118.  [1284]. 

Gjörð  Arna  biskups  I>orlákssonar,  herra  Asgríms  porsteinssonar 

')  sl.  8.  4to;  ')  sL  8.  4to;  ')  [vautar  i  12.  4to  og  8.  4to;  *)  hi'^  12. 
4to;  *)  [sl.  8.  4to;  *)  hlydnes  brot  8.  4to;  ^)  salo  8.  4to;  *)  synum  ovin- 
um  8.  4to;  ^)  stratf  8.  4to;  '")  [dyrd  og  fognudi  eilijfum  8.  4to. 


1284.  UM  EEKA   VIÐEYJARKLAUSTRS  245 

og  Páls  [Hvalnesings]  milli  Runólfs  ábóta  í  Viðey  og  í^orgríms 
Haldórssonar  um  reka  klaustrsins  í  Viðey. 

AM.  238.  4to  bl.  39a-  b  á  pappír  c.  1570  (Bessastaðabók); 
AM.  65.  8vo  bls.  15-18  (laus  blöð  frá  17.  öld);  AM.  66.  8vo 
bl,  82  —  83  á  pappír  skr.  1595  fyrir  Odd  biskup;  AM.  Dipl.  afskr. 
Nr.  1775  (tvær  afskr.,  önnur  eptir  Bessastaðab.)  og  Nr.  1777; 
Landsbókasafn  Nr.  108.  4to  (séra  Jón  Haldórsson).  Jón  Sigurðs- 
son  vill  heimfæra  skrá  þessa  til  <'C,  1275'),  en  það  er  of  snemt,  því 
að  Ásgrímr  er  þá  enn  ekki  herraðr;  hann  er  fyrst  um  1280  annað 
veifið  nefndr  herra  í  Arna  biskups  sögu.  Hann  deyr  1285,  og  er  því 
skráin  frá  árunum  1280  —  85. 

J>essi  var  giord  þeirra  arna  biskups  ok  herra  asgrims  ok 
pals:  millvm  þeirra  rvnolfs  abota  ok  þorgrims  Halldorssonar  ok 
sona  hans  at  þeir  giordv  af  þeim  smareka  ^)  þat  er  þeir  hofdv 
haftt  af  stadarins  fiorv  j  videý:  fim  alna  tre  ok  smærri  firi 
vanngeymslv:  þa  er  þeir  hofdv  ^)  ía  fiarna  ^)  vardveidzlvnne.  ok 
enn  firi  þat  fieira  sem  aboti  taladi  aa:  at  stadvr  j  videý  skal 
eiga  hiedann  af  allann  halfan  vidreka  firi  avstan  hravnn  ok 
markvik  vtannverdri:  ok  avstur  firi  lamba  stapa: 

Stadur  j  videý  skal  eiga  þar  beit  so  morgvm  hrossvm  sem 
videyingar  villia  hvartt  sem  *)  epter  vid  er  farid  vtan  tun  ok 
akra  vatnn  ok  tialdstad  á  medann  þeir  vinna  aa  vidnvm :  stad- 
arens  vidvr  skal  ok  svo  leinge  liggia  sem  aboti  vill  aa  landi 
firi  avstan  hravnn:  [ok  þar  sem  hann  vill: 

Stadur  j  videy  aa  ok  hinn  x*  ^)  hvornn  fiordvng  j  avllvm 
hvalreka  firi  avstan  hravnn  ^)  og  [hina  xviij  ^'^)  hvoria  vætt  j 
hvorivm  hval  er  kemur  miUvm  hravnsnes  giogurs  ok  vala 
gnvpa  ef  hvalr  er  svo  micill  at  sie  skipttingar  hvalvr:  med 
avllvm  þvnga  þeim  er  hvall  ^)  fýigia  beinvm  ok  þvesti:  enn 
þegar  meire  er  enn  iiij  ^)  vætter  þa  aa  stadvr  j  videý  hin 
xviij'  ^^)  hlvt  j. 

Enn  þenna  halfan  hval  aa  stadur  j  grindavik  helming  vidvr 
jarngerdarstadi^^).  ok  hvsatopter  þridivng  vidvr  jarngiarda- 
stadi^^).  aa  stadur  j  grindavik  siettvng  vid  hvsatopter  ^^). 

Stadur  j  videý  aa  vidreka  med  hvsatoptum  miUvm  biarnnar 

')  samreka  108;  ')  haft  b.  v.  66;  ^)  flaraana  66,  fioru  108;  *)  sinn 
108;  ')  tyu(!)  66;  «)  [vantar  í  108;  ^)  hueria  atian  66;  ^)  hual  66;  «)  4, 
66;  '")  atianda  66;  ")  jarngerdastadi  66;  '*)  og  slikan  hlut  við  aðrar 
jarðir  i  greindu  takmarki,  sem  staðar  kirkju  máldagi  segir  b.  v.  108. 


246  MÁLDAGI  VIÐEYJARKLAUSTRS.  1284. 

giar  ok  gardz  enda  [þess  er  geÍDgur  ^)  firi  vestann  arfa  dali  ok 
aa  þar  stadur  j  grindavik  jtakt  tvilikt^)  sem  profazt. 

Hvsatopter  eiga  fiordvng  j  smareka  avllvm  ok  j  veidvm  ^) 
ok  j  allri  grasnavtnn  vid  stad  j  grindavik. 

Stadur  j  videý  æ,  vidreka  allann  vnder  bergit  vt  fra  stad. 
Enn  halfan  vidreka  m,  haleýia  *)  hofnn:  Halfan  vidreka  aa  odd- 
biarnar  kielldv: 

Stadur  j  videý  ca  avnnvr  hver  missere  basa  vidreka  a  mal- 
vik  ^)  ok  allt  vt  til  kinnar  ^)  enn  onnvr  hvor  missere  slijkt  sem 
fýlger  hafnar  lande  halfu  i  oUvm  fiorum:  Enn  onnvr  hvor  miss- 
ere  þridivng  i  lendingv. 

Stadur  j  videý  æ,  þann  hlvta  allann  j  hvalreka  er  millvm 
er  esivbergs  ^)  ok  valagnvga  sem  ormur  einarsson  ^)  vard  eig- 
andi  at.  ok  hinn  siovnda  hlvt  reka  j  hvassaravns  landi. 

Stadur  j  videý  aa  fiordvng  j  hvalreka  j  [krýssv[v]ik  ^)  ok 
skal  sa  sem  býr  j  krýssvvik  ^°)  'senda  mann  til  videýar  þegar 
hvalvr  kemvr  adur  þridia  sol  sie  af  himne  ok  lata  skiera  hval 
ok  abyrgizt  sem  seiger  j  logbok. 


119.  [1284] 

Máldagi  Viðeyjarklaustrs  um  ítök  í  jarðir  annara  manna. 

þessi  máldagi  eða  máldaga  stúfar  þessir,  sem  hér  eru  kallaðir 
A  og  B  fylgja  í  handritunum  gjörð  Árna  biskups  og  Asgríms  hér 
næst  á  undan  og  er  því  líklegt  þeir  sé  frá  sama  tíma;  A  stendr  á 
undan  gjörðinni,  B  á  eptir.  það  sem  hér  er  kallað  C,  er  tekið 
eptir  Vilchinsbók.  í  Landsb.  108  er  A  og  B  grautað  saman,  eins 
og  bjá  Vilchni,  en  þó  styttra. 


•)  [þessir  geingu(!)  66;  ')  þuilijkt  66;  »)  vidom  66;  *)  haaleira(?) 
66;  Haleyrar  108;  *)  maalvijk  66;  *)  kiiigar  (sic)  66;  kyfiar  108;  ^)  sl, 
66,  108;  Suarbergsd)  66;  *)  í  Landsb.  108.  4to  stendr  aptan  við  bréfið : 
•  Eigandi  og  ábúandi  Sanrbæjar  á  Ejalamesi  var  drepinn  í  Viðey  af  EU- 
índi  lögmanni  á  Strönd.  vide  Byskupa  annala>.  Jón  Sigurðsson  hefir  og 
ætlað  að  þetta  væri  Ormr  Einarsson  mágr  Erlends  lögmann,  er  hann  vóg 
1519,  oe:  yrði  þetta  þá  seinni  viðbót  við  bréfið.  En  þetta  er  víst  ekki 
rétt,  því  að  þetta  mun  vera  sá  Ormr  Einarsson,  sem  nefndr  er  1  bréfí 
um  reka  Garða  á  Álptanesi  frá  hér  um  bil  1307;  ')  [krijsivijk  66; 
krysnvikur  landi  108;  '°)  krijsuvijk  66. 


1284.  MÁLDAGI   VIÐEYJARKLAUSTRS.  247 


AM.  238.  4to  bl.  39a  papp.  c.  1570;  AM.  65.  8vo  bls.  14 
(laus  blöð);  AM.  66A.  8vo  bl.  82a  skr.  1595;  Landsb.  108.  4to 
bl.  102;  AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  1778  (eptir  238).  Upphafið  er  nefnt 
1  bréfi  Jóns  Skálholtsbiskups  frá  1413. 

Maaldage  klavstursinz  j  videy^). 
I>essi  jtok  aa  stadvrin  j  videy  j  lond  ^)  annara  manna. 
fiordvng  hvalreka  j  kryssv  ^)  vik. 
hellming  hvala  ok  vidar  med  hravnz  landi. 
fiordvngurinn  j  krossvik  var  keypttur  firi  v  .  *). 
Hinn  siovnda  hlvta  hvalreka  j  hvassaravns  landi. 
COedur  hops  ^)  landi  halfan  hvalreka. 


AM.  238.  4to  bl.  40a  á  papp.  skr.  c.  1570,  og  er  hér  bil 
milli  þess  og  gjörðarinnar;  gjörðin  endar  neðst  á  síðu  með  ekki  fullri 
línu,  og  þetta  byrjar  á  næstu  blaðsíðu  með  nýrri  línu;  AM.  65. 
8vo  bls.  18—19  (laus  blöð);  AM.  66.  8vo  bl.  83,  skr.  1595; 
Landsb.  108.  4to.  ^aö  getr  verið  vafi  um  hvort  þetta  eigi  ekki  í 
raun  réttri  að  fylgja  sem  áfast  við  Nr.  118. 

Stadur  j  videý  aa  ok  selfor  j  þormodz  dal  hinn  efra. 

Gelldfiar  afriett  j  skardz  kinn^). 

savda  hofnn  j  hravnslandi  j  grindavik.  j" .')  gielldings.  hvs- 
rvm  [fiarmanni  ^)  vit  þridia  mann  þott  þurfi.  kietil  ok  elldivid 
og  blondv  leigvlavst. 

þriar  ^)  skogar  toptter  j  skoradal. 

Alla  halfa  lax  veide  j  [ellida  sam  ^^).  jtem  at  avk  fimtvng 
vr^^)  nedri  aa. 

íSamvidvnnar  ^^)  skog  j  hravnvm  vt  fra  hvaleyri.  jtem 
skogar  toptt  j  selvikar  ^^)  skogvm. 


C. 
AM.  259.  Fol.  bls.  55-56;  AM.  260.  Fol.  bls.  59—60,  hvort- 

')  þannig  66;  ')  land  66;  ')  krysu  66;  ^)  fim  hnndrut  66;  ')  hofs 
66;  ^)  Skarðskirkju(!)  108;  ^)  tuo  hundrut  66;  *)  fari  madur  66,  fare- 
mann  108;  «)  þria  238;  þriaar  66;  '")  ellidhaam  66;  ")  j  66,  108;  ") 
Samvidar  66;  '')  Solviðar  108. 


248  REKASKRÁ   ÞINGEYRAKLAUSTRS.  1285. 

tveggja  með   hendi  Jóns  í  Villingaholti;  AM.  256.  4to  fol.  25a,  skinnb, 
slír.  um  1640  —  50  fyrir  þorlák  biskup. 

í>essi  jtðk  a  stadurinn  j  jarder  annara  manna.  fiordunng  j 
hvalreka  j  Krysuvijk  ^).  helming  widar  ok  hvale  ^)  med  hrauns 
landi  j  Grindavijk  fiordungurinn  ^)  j  krosse  var  keypt  *)  firi  vc 
ok  hinn  siounda  hlut  j  hvalreka  j  hvassa  hrauns  lande  med 
hofs  ö)  landi  halfan  hvalreka  millum  walagnvpa  ok  Esuberg  ^) 
halfan  hvalreka.  Selfðr  j  þormodzdal  hinn  efra.  Gielldfiar  afriett 
j  Skardzkinn.  Saudhefnn  j  hrauns  land  j  Grindavijk  hundrad 
Gielldingz.  híisrum  farmonnum  ^)  vid  þridia  mann  þo  þurfe. 
kietil  oc  elldevid  ok  blðndu  leigulaust  ^).  stadur  j  widey  a  vid- 
reka  med  husatoptum  millum  Biarnargiar  ok  Gardzenda  þess 
er  geingur  firi  westann  arfadali:  Husatopter  eigu  ok  fiordung  j 
smareka  aullum  ok  j  veidum  ok  allre  Grasnautnn  vid  stad  j 
Grindavijk.  stadur  j  widey  a  vidreka  under  bergi  ut  fra  stad 
enn  halfan  vidreka  aa  haleigiu  ^)  hðfnn.  Halfann  vidreka  á  odd- 
biarnar  kielldu.  Stadur  j  widey  aa  onnur  hver  missere  bása 
reka  ok  malvijk^°)  ok  allt  ut  til  kinnar.  enn  onnur  hver  missere 
slijkt  sem  fylgir  hafnnar  landi  hálfu  j  ollum  fiðrum.  enn 
onnur  hver  missere  þridiung  j  lendingu.  iij  skogar  topter  j 
skoradal.  alla  halfa  laxveide  j  ellida  am.  jtem  ad  auk  fimtung^^) 
ur  nedri  aa.  samvidunar  skog  j  hraunum  ut  fra  Hvaleyre.  jtem 
skogartuptt  j  selvijkar  skogie. 


120.  [um  1285]. 

Reka  og  landamerkja  skrá  I>ingeyraklaustrs. 

AM.  Nr.  278.  4to  á  skinni;  Bréfaafskriptir  Árna  Nr.  2889,  af- 
skript  Árna  sjálfs  eptir  skinnskránni  ("ex  pagina  membranea  mona- 
sterii  Thingeyrensis »  =  A),  Nr.  500  eptir  transskripti  Björns  á 
Skarðsá  og  séra  Gunnlaugs  í  Vallholti  1645  (==  B),  Árfærsla 
skrárinnar  er  Jóns  Sigurðssonar. 

J  þria  staði  scal  fyrst  skipta  eiga  vika  lond  halvan   þriði- 


')  Krysí-  256;  »)  hvali  260,  256;  »)  fiordunginn  260;  ')  keyptt  260; 
»)  þannig  259,  260,  256;  «)  þannig  259,  260,  256;  ')  fiarmonnura  260, 
unu  256;  *)  hér  endar  þessi  stúfr  í  108;  ')  þannig  259,  260,  256;  '°)  mál 
vijk  259;  mal  vijk  256;  ")  fimtungr  260. 


I 


1285.  REKASKRÁ   ÞINGEYRAKLAUSTRS.  249 

[ung]  ^)  þar  a  þorvarðr  ]  þriðiung  i  reca  skipti.  En  halvan 
þriðiung  eiga  þau  Guðrun  oc  Kolbeinn  oc  a  [þorvarðr  þar  fiorð- 
ung]  2). 

p&  eiga  vica  lond  allan  þriðiung  einn.  [þa]  er  epter  einn 
þriðiungr.  þeim  scal  skipta  j  þria  staði.  eiga  einn  lut  vica  lond. 
þa  scal  i  helminga  scipta  [oðrum]  lut.  oc  fylgir  sa  lutr  hafnar- 
londom  annaR.  þa  er  epter  halfr  annarr  lutr  oc  scal  þeim 
huarum  [tueggia  scipta]  i  hælmin[ga.  Eiga  þar]  annan  lut  aboti 
oc  brððr  [oc  þeir  þorvarðr  oc  Jllugi  ^)  at  hælmingi  huarer. 
[jllugi  a  hælming  við  þorjvarð.  [en  nu  er  iUuga  lutr  kominn 
under  breðr  *)  en  annan  eigu  hafnar  lond.  þa  scal  sc[ipta] 
þeim  lut  oUom  sem  til  hafnarlanda  liggr.  þ[eim  ^)  scal]  skipta 
fyrst  i  helminga  oc  enn  oðru[m  lut'J  ^)  i  hælminga.  þar  a  Guð- 
run  enn  fiorðung  i  þeim  helmingi  við  þorvarð  ^). 

^)  J  miUi  rifs  oc  hella  þeirra  er  ut  ero  i  digra  mula  i 
kall[drana  lajndi,  ero  þau  hualscipti  a  ^)  rechualum  oc  a  ^) 
landmanna  lut  at  i  fiora  staði  se  skipt.  fylgir  einn  lutr  hual- 
garði.  Annarr  lutr  til  kalldrana  oc  hafnarlanda  at  helmingi 
huarir.  nu  er  þriði  lutr  oc  a  Guðrun  halvan  ^^).  en  halfr  liggr 
til  vica  landa.  oc  a  þorvarðr  þar  i  þriðiung.  Enom  fiorða  lut 
scal  skipta  i  þria  staði.  hever  þar  einn  lut  rifs  land.  annan 
Guðrun.  þriði  liggr  til  hafnar  landa.  Flytningar  skolu  saman 
fara  með  hualgarði  oc  kalldrana  oc  skotmannz  lutr  oc  lass- 
hualr  11). 

*)  dottið  úr  skbl.,  og  undirstrikað  í  A;  *)  eyða  í  skránni  fyrir  þrem- 
fjórum  orðum,  sem  skafið  sé;  B  hefir  þannig,  og  svo  stendr  í  skránni 
frá  hér  um  bil  1320,  sem  rituð  er  um  1500;  ')  [heflr  fyrst  staðið  í 
skránni:  «en  þeir  þorvarðr  oc  Illugi  annan*  og  svo  stendr  í  B;  en  seinna 
hefir  verið  strykað  yfir  «6^»  og  sett  «oc»  í  staðinn  uppi  yfir,  og  verið 
dregið  yfir  "annan*  og  við  það  kemr  fram  það,  sem  hér  stendr,  og  svo 
les  Árni  og  er  það  augljóslega  réttara;  *)  [yfir  línunni  með  sömu  hendi 
og  skráin  frá  hér  um  bil  1340  um  Giljár  reka;  orðin  «en  nu  er-  eru 
tekin  eptir  B,  því  eyða  er  fyrir  þeim  í  A.  Árni  hefir  skrifað  þar,  en 
dregið  út  aptr:  «Hic  supra  lineam  recentiore  raanu,  antiqua  tamen, 
scriptum  est»;  *)  þannig  A;  þar  B;  *)  eptir  B:  A  hefir  ekki  getað  lesið 
nema.  ,  .  .kteða.  .  .  .kn,  sem  er  líklega  rangt;  ^)  hér  eru  ^/4  úr  línu 
í  eyðu  1  skránni;  *)  sbr.  skrána  frá  hér  um  1290  um  hvalaskipti  milli 
Rifs  og  Hella;  ')  B  les  í,  sem  líklega  er  rangt;  *")  '/a  úr  línu  auðr  í 
skránni,  og  mun  þó  ekki  vanta  í;  B  ritar  hér  0»  sem  enginn  eyða  sé; 
'^)  hér  um  bil  V'e  línu  auðr  í  skránni. 


250  REKASKRÁ   ÞINGEYRAKLAUSTRS.  1285. 

Milli  rifs  oc  mávastapa  stapa  skulu  eiga  i  rechualum 
þridiung  kalldraDÍ  oc  þorvarðr.  Annan  vicalond  oc  Guðrun.  oc 
a  þorvarðr  þriðiung  i  vicaluta  ^).  En  hinn  þriði  huerfr  til  rifa 
oc  hafnarlanda.  oc  a  rifsland  helming  i  scipti  við  hafnarlond^) 
En  firir  innan  stapa  til  laxsar  a  kalldrane  oc  vicalond  oc  Guð- 
run  einn  þriðiung  at  helmingi  huert.  oc  a  þorvarðr  þriðiung  i 
vicalut  en  fiorðung  i  guðrunar  luta.  En  annaR  þriðiungr  liggr 
til  tiarnar  landz  ok  krocslannz  oc  rifslandz  oc  hafnarlanda.  oc 
a  rifs  land  iamnmikit  sem  hafnarlond  bæði.  Nu  er  epter  einn 
þriðiungr  oc  scal  sa  huerfa  halfr  til  gröna  brecco  oc  kelldu  oc 
óslandz.  oc  a  grðnabrecca  iamnmikit  sem  hin  bæði.  En  halvan 
a  þorarinn  oc  Suinvettingar  oc  synir  Jngimundar  iamnmikit 
allir.  J  miili  mavastapa  oc  laxar  skulu  saman  fara  flntningar 
oc  scotmannz  lutr  oc  lasshvalr.  skulu  muncar  hava  þria  luti 
en  þorvarðr  fiorðing. 

I>etta  er  landamerki  milli  kalldrana  oc  hualgarðz.  liosþúfa 
ræðr  oc  rettsýni  ovan  í  vatn.  hualgarz  menn  eigu  hagann  allan 
oc  hallda  upp  garði  firir  neðan  voll  a  kalldrana  oc  sua  suðr  i 
vatn,  en  eí  þeir  hallda  eigi  garði  upp.  þa  eigu  huarer  tueggiu 
sambeit.  Kalldrani  a  toríscurð  firer  utan  hafnara  oc  engiar 
allar  upp  at  hualgarðz  teig.  Hualgarðz  menn  eigu  þar  at  skera 
einn  attfeðraing  a  huerio  ari.  Kalldrani  'a  engiar  allar  með 
seliavatni  suðr  at  hafnarvatni  oc  holmi  i  seliavatni  oc  klaufa 
Iðk  -^)  allan  oc  æý  þa  er  þar  fylger.  þa  eigu  þeir  oc  þrondarlðk 
er  fellr  ovan  i  hafnarvatn.  til  motz  við  hafnarmenn.  Sua  sagði 
þorsteinn  langstaccr  oc  kanabarðr  oc  Gunnhilldr  grimsdottir. 

{>etta  er  landamerki  milli  krocs  oc  tiarnar.  miðgróf  ræðr 
oc  gagnsýni  i  uppsprettu  þa  er  augna  Iðcr  heiter  oc  dðll  i 
kýrfings  fialli  oc  Iðcr  sa  er  fellr  or  hornnsila  tiornn  oc  vestan 
i  nesvatn  oc  fra  Iðkiarosi  rettsýnis  i  lambhagann  þann  er 
stendr  firer  austan  nesvatn. 

I>etta  er  landamerki  i  milli  krocs  oc  rifs  stapinn  oc  rett- 
sýnis  upp  firir  hest.  þa  austr  i  raupnadal  *)  oc  rettsýni  i  stapa 

*)  '!*  úr  linu  anðr  í  skránni;  *)  eyða  fyrir  eitthvað  einu  orði  i 
skránni  og  er  skafið;  B  les  eins  og  eingin  ejða  sé,  og  hefir  hér  líklega 
upphaflega  verið  skrifað:  þriðinng,  en  svo  skafið  át  aptr,  af  því  að  orðinu 
var  ofaukið;  ^)  þannig  B;  í  skránni  má  bæði  lesa  klaupalök  og  klaufa- 
lök,  og  getr  Árni  um  hvortiveggja,  og  setr  p  fyrir  ofan  linnna;  *)  I 
skránni  er  fyrst    ritað    raunadal,    en    siðan    er    pn    sett    yfir    linnna    og 


1285.  PÁFABRÉF.  251 

þann  er  stendr  firer  sunnan    [.  .  a]rns  *)  eingi.    oc   i    fuglþufo 
þa  sem    er  firer  sunnan  þrondartiorn.  Krocsland  a  Iðk  þann  [er 

^)  heiter  oc  fellr  austan  i  Lax[a]. 

J  helming  scal  scipta  spacono  arf.  eigu  þar  annan  lut 
hoscvllzstaða  menn  oc  spaconufellz  menn.  þa  scal  enn  scipta  i 
tua  staði.  eigu  þa  muncar  annan  lut.  en  þa  scal  enn  scipta  i 
tua  staði.  eigu  þeir.  fra  suinavatni  oc  af  holltastoðum  annan 
lut.  at  helmingi  huarir.  en  annan  eigu  mast[aðamenn]  halvan. 
en  muncar  oc  þeir  or  hu[am]mi  halvan.  at  hælmingi  hvarer^). 


121.  1285. 

Aminningarbréf  Marteins  og  Honoríus  páfa  til  Eiríks  Noregs 
konungs  Magnússonar  út  af  ójöfnuði  hans  við  klerka,  og  eink- 
um  við  Jón  erkibiskup  rauða,  Andrés  biskup  af  Ósló  og  í>or- 
finn  biskup  af  Hamri. 

Marteinn  páfi  dó  1285  og  tók  þá  Honoríus  páfatigu.  Marteinn 
páfi  hefir  látið  taka  bréfið  saman,  en  líklega  ekki  verið  búinn  að 
senda  það  af  stað,  en  að  eins  fá  það  í  hendr  Pétri  af  Mediolan, 
en  svo  hefir  Honoríus  sent  það,  án  efa  með  Andrési  biskupi  af 
Ósió  (sbr,  Isl.  Ann.  við  ár  1285).  Bréfið  snertir  ekki  sérstakiega 
ísland  að  öðru  leyti  en  því,  að  því  hefir  verið  snúið  á  íslenzku 
líklega^um  sama  leyti;  vera  má  þó  að  það  hafi  haft  áhrif  á  staða- 
má  á  Islandi.  Hér  er  prentað  eptir  AM.  354.  Fol.  bl.  36b 
38b  skb.  c.  1400  Skálholtsbók  yngri,  sem  þykir  skrifuð  með 
hendi  líkri  séra  Magnúsar  þórhallasonar  þess  sama,  er  ritað 
hefir  nokkuð  af  Flateyjarbók.  Afskriptir  af  bréfinu  eru  í  Ny  kgl. 
saml.  Nr.  1938.  4to  á  pappír  (eptir  AM.  354.};  Ny  kgl.  saml. 
Nr.  1585.  4to  á  pappír  frá  18.  öld;  MSteph.  Nr.  13.  4to  bls. 
113 — 26  á  pappír  skr.  1715  fyrir  Pál  Vídalín  eptir  -chartis')  með 
hendi  Árni  Magnússonar;  MSteph.  Nr.  41.  4to  á  pappír  frá  c. 
1730.  Allar  þessar  afskriptir  virðast  vera  komnar  frá  354,  og  er 
þeim  því  hér  enginn  gaomr  gefinn.  Bréfið  er  áðr  prentað  í  F. 
Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  I,  404—10  (eptir  AM.  354).  og  er  þar  árfært 
tii  1283 ;  þar  er  og  prentuð  þýðing  þrtrmóöar  Torfasonar  af  því, 
sem  finst  í  hans  FUst.  Norv.  IV,  372. 

bref  virduligs  herra  honorij  papa. 

punktr  undir  n  eins  og  lesa  eigi  raupnadal  =  (Rjúpnadal?);  B  les  rauna- 
dal  (=  Hraunadal?). 

')  þannig,  A;  rns  Ijóst  í  skránni;  B  les  vatnseingi;  ^)  Huorki  A  né 
B  hafa  getað  lesið  lækjamafnið  og  hafa  eyðu;  *)  Hér  eptir  kenir  eyða 
fyrir  svo  seni  fjórum  lícum,  og  þá  kemr  um  Giljárreka  c.  1340. 


252  PÁFABRÉF.  1285. 

Honorius  pafi  þion  þiona  guðs.  sendir  hinum  kærazsta  sin- 
um  syni  j  christo  *)  agatum  Eireki  noregs  konungi  quediu  oc 
postoliga  blezan. 

CDeistari  petr  af  mediolan.  vor  elskulegr  sonr  ok  heilagrar 
kirkiu  kanzeler.  sagdi  suo  os  hiauerandum.  at  þa  er  a  lifi  var 
söllar  minningar  CDartinus  pafi.  er  nastr  var  fyri  os.  tok  hann 
vidr  nockarum  brefum  þeim  sem  saman  voro  gorr  vnder  þess 
ens  sama  pafans  nafni  med  þessi  formeran. 

CDartinus  biskup  þionn  þiona  guds  sender  enum  k«rasta 
sinum  sýni  j  christo  *)  agietum  eiriki  noregs  konungi.  kuediu 
ok  postuliga  blezan. 

medr  þui  at  konungligh  sðmd  skýlldaz.  at  elska  rettan 
dom.  þa  hðfer  at  þat  se  forprisad  j  girnd  hiarta  þins.  at  íram- 
kuðmd  konungligrar  ýfersýndar  greini  suo  gerandi  hluti.  med 
fýrirfarandi  skýnsemi.  at  eigi  þurfi  þar  nockura  asakan  til  at 
leggia  edr  hirtingar  snarpleik  helldr  þat  allt  konungs  medferdi 
se  lofligt  ok  gudi  þðgiligt.  samþyckid  ok  vingiarnlega  vidr- 
jafnad  ok  Rettlðti.  virduleger  brðdr. 

A[ndres]  biskup  af  oslo  ok  þorfinr  af  hamri.  greindu  firi  os 
eigi  ath  eins  af  sinni  halfu.  helldr  ok  af  allra  annara  biskupa 
formanna  ok  klerka  heilagrar  nidaros  kirkiu  j  þui  sama  erki- 
biskups  dðmi  þa  hluti  sem  fýRum  gerduz  miUum  godrar  minn- 
ingar  erkibiskups  nidaros  kirkiu.  ok  agiötrar  minningar  CDagnus 
noreghs  konungs  faudr  þins.  þat  einkanliga  eR  þessi  konungr 
ok  sýslu  menn  i  hans  Riki  gerdu  vmskipti  a  um  þau  en  godu 
fornu  laug  er  j  þui  landi  hafa  gengid.  en  toku  þar  upp  j 
stadin  laug  ok  nýar  sidueniur  þðr  sem  kunnigt  uard  at  hellzsti 
mÍQg  nidrudu  heilagrar  kirkiu  frelsi.  ok  verndum  einkanliga  fýrst 
þui  priuilegio  er  agiðtrar  minningar  CDagnus  erlingsson  noregs 
konungr  gaf  ok  ueitti  nidar  os  kirkiu  j  hueriu  er  þetta  stod 
millum  annara  hluta.  at  sa  enn  sami  konungr  het  ok 
gaf  sik  ok  sitt  Riki  j  ualld  enum  helga  olafi  konungi.  En  til 
merkis  þesarar  vppgiafar.  baud  hann  skýllduliga  at  epter  hans 
andlat.  ok  allra  hans  eptir  komandi.  skýlldi  konunglig  korona 
oífraz  til  ens  helga  olafs  konungs  j  nidaros  kirkiu.  Suo  uar  os 
ok  flutt  ath  þau  voro  forn  laug  j  landi.  at  þann  tima  er  kon- 
ungs  kosningr  þurfti  at  vera.  þa  skulu  erkibiskups    ok    annara 

')  xpi,  skb. 


1285.  PÁFABRÉF.  253 

biskupa  eid[ar]  ok  tiUaugfujr  vm  þat  efni  fyrer  mest  haldin  vera. 
Suo  ok  at  sýslumennerner  dirfiz  ei  vndir  sig  at  draga  ok  ýfer 
at  sitia  þeim  soknum.  ok  domum  sem  at  Rettu  heyra  til  hei- 
lagrar  kirkiu  formonnum.  ok  vm  sidir  koma  þa  i  kiðru  med 
audru  marghattudu  efni.  ýmisligra  greina.  millum  erkibiskups 
ok  konungsins  faudr  þins,  en  med  godra  manna  tillaugu  stad- 
festiz  þeirra  i  millum  vingiarnligr  ^)  samningr  vm  allar  greinir 
þeirra  i  miUum.  med  samþýcki  biskupanna  ok  korsbrðdra  ok 
annara  formanna  heilagrar  kirkiu.  ok  ei  sidr  med  samþýcki 
barona  j  noregs  konungs  Riki.  veittu  þar  til  huorertueggiu  sin 
söri.  at  þessi  sðtt  skýlldi  halldaz.  ok  vardueitt  vera  af  erki- 
biskupi  ok  konungi.  ok  oUum  þeirra  laugligum  epterkomandum. 
So  et  sama  fluttiz  firi  os  at  konungrinn  fader  þinn  vardveitti 
þessa  sðtt.  ok  let  fastliga  halldaz  vm  allt  sitt  Riki  ð  medan 
hann  liídi.  En  epter  hans  dag  a.  xiij.  ari  þins  alldrs.  þa  er  þu 
uart  kronadr.  suarder  þu  at  hallda  ok  vardveitaz  lata  heilagrar 
kirkiu  frelsi  ok  Rettendi.  suo  ed  sama  fir  nefnda  sðtt  at  nör 
verandum  ok  samþýckiundum  þinum  verndar  monnum.  Nv 
epter  þat  toku  þesser  somu  verndar  menn  ok  Radgiafar  þiner  er 
sðttina  hofdu  svarid  at  vardveita.  ok  gengu  haskasamliga  a  sin 
s^ri.  ok  gerduz  ei  minniger  sinnar  saluhialpar.  suo  at  þeir  dirfduz 
at  skipa  ok  jnnleida  nockur  laag  ok  sidueniur  moti  sagdri  sðtt. 
þeir  sogdu  ok  fram  nockur  laug  til  kirkna  ok  þeirra  lormanna. 
þau  sem  ei  nidrudu  litt  kirkiunnar  freisi  þar  med  letu  þeir  íýlgia 
umskipti  þeirra  godu  laga  sem  íýR  gengu  j  landinu.  En  allar 
þessar  skipaner  ok  veniur.  er  þeir  leiddu  j  landid  med  þeim 
hðtti.  budu  þeir  at  stadfastliga  skýlldi  halldaz.  ok  vardueitaz 
vnder  nafni  þinu.  ok  at  suo  komnu  efni  kostgiðfdi  erkibiskup. 
moti  at  standa  vandum  verkum.  þess  hattar  verndarmanna 
geymslu.  ok  suo  at  fýrer  þa  skylld.  hafdi  hann  þing  uidr  sina 
under  biskupa  med  audrum  kirkiunnar  formonnum.  ok  miUum 
annara  hluta  þeirra  er  skipuduz  a  þui  þingi.  monnum  til  sid- 
botar.  sagdi  erkibiskup  fra  guds  laugum,  ok  pafaliga  skipan 
moti  þeim  er  þat  skipa  ok  stadfesta  er  til  nidranar  er  heilagri 
kirkiu.  baud  hann  ok  fastliga  at  þessi  guds  laug  skýlldi  af  oll- 
um  vardveitaz.  ok  þat  med  at  allir  hans  vndir  biskupar.  huerr 

')  vmgiarnligr,  hdr.  (vgiarnliga;    vottr  þess  að    eldra    handrit    liggi 
til  grundvallar). 


254  PÁFABRÉF.  1285. 

j  sinu  biskups  dðmi  skýlldi  þessi  somu  laug  lesa  lata.  hid 
minnsta.  sinn  a.  xij.  manudum.  En  af  þuilikum  hlutum  fýR 
nefnder  verndar  menn.  geýmslu  menn  ok  Radgiafar.  at  erki- 
biskup  ok  adrir  biskupar  leiddi  j  land.  mykla  nyung.  ok  ohðfur. 
ok  at  slikir  hlutir  vðri  þer  ok  þinu  Riki  til  mikillaR  þyngiogar, 
ok  þar  fyri  appellerudu  þeir  til  postuligs  sðtis.  En  þott  erki- 
biskup  giordi  þessvm  sumum  margar  aminningar.  at  þeir  leti 
af  um  sider.  þeim  olaugum.  ok  siduenium.  ok  skipanum  er 
motstadlig  voru  heilagrar  kirkiu  frelsi.  ok  þo  at  hann  vottadi 
fyri  þeim  at  þeir  scm  slikra  hhita.  dirfaz  moti  kirkiu.  felli  i 
pafans  bann.  af  sialfu  verkinu.  þa  fyri  litu  þeir  ei  þui  sidr. 
þess  hattar  aminuingar  hans.  med  fordðmdri  dirfd.  erkibiskup 
bodadi  ok  einkannliga.  tuo  af  þessum  verndar  monnum  þioum 
j  banni  vera.  annan  biarna  af  gizka.  ok  þann  er  kalladr  er 
andres  pluckr.  En  þo  at  biskup  gerdi  sina  skylldu  her  um.  þa 
8am[n]eýttu  þesser  suo  sem  adr  audrum  kristnum  monnum. 
En  adrir  verndar  menn  ok  Radgiafar  samþýcktu  þeim.  ei  at 
eins.  ok  samneýttu.  helldr  skýlldudu  þeir  ok  adra  menn  til 
þeirra  samlags.  ok  enn  a  ofan.  at  þessa  hina  somu  ok  adra  þa 
sem  bannsetter  voru.  fyri  sina  opinbera  glðpi.  þa  uegsomudu 
þeir  þa  mýklu  fremar  en  adr  hafdi  uerid.  j  sðmdum  ok  mann- 
virðingum.  ok  þa  er  þessi  andres  pluckr.  er  fýr  gatum  uer 
andadiz  j  þui  banni.  þa  toku  adrer  uerndarmenn.  geýmslu 
menn  ok  Radgiafar  þinir  hans  likama.  ok  letu  grafinn  uerda  j 
biorgin.  j  sialfs  þins  kapellu.  Nu  eigi  þui  sidr.  þa  minti  erki- 
biskup  aa  uendiliga.  suo  þig  sem  þina  Radsmenn.  at  þer  allir 
samt  letid  nidr  falla  þes  hattar  þýngian  ok  þraungingar  til  heilagra 
kirkna.  hann  bad  ýdr  aptr  giallda  kirkium  ok  þeirra  personum. 
þat  sem  þðr  hofdu  adr  fýri  mist.  laug  ok  sidueniur.  skipanir 
þðr  sem  þer  haufdud  jnn  leitt.  ok  vida  dirfduz  moti  kirkiunnar 
frelsi.  bad  hann  ýdr  vendiliga  af  skafa  ýdrum  bokum  ok  bref- 
um.  edr  at  minsta  lagi.  at  þer  vottid  opinberliga.  at  þer  vilid 
slika  hluti  ei  sidan  frammi  hafa  vid  kirkiurnar.  edr  a  þeira 
vmbods  menn.  En  þu  ok  þiner  uerndar  menn.  geýmslu  menn 
ok  Radgiafar  uanrgktu  med  mikilli  þriozku  at  hlyda  þess  hattar 
aminningum.  Sidan  sendi  erkibiskup  fyri  ser  ok  sinum  undiR 
monnum.  ok  biskupum  visa  sendiboda  til  postuligs  sðtis  epter 
þeirri  appelleran.  sem  þinir  Radgiafar  hofdu  fyri  gert.  þu  skip- 
ader  ok  enn  sendiboda  til  uor.    En    er  þetta  erendi.  ok  huara- 


1285.  PÁFABRÉF.  255 

tueggiu  sendibod  kom  fyri  os.'  þa  falum  uer  þa  aEi  hendi  þess- 
um  kardinalibus  uirduligum  brodr  vorum  erkibiskupi.  ok  uor- 
um  sonum.  sanctorum  marcelline  et  petri  prysbytero  *).  oc  j 
sancte  marie  inmalata  diacono.  at  þeir  skylldu  heýra  þetta 
sendibod  hid  sama.  ok  sidan  os  kunnigt  gera  af  huorum- 
tueggium  sendibodum.  Nu  med  þui  þa  er  þessir  sendibodar 
haufdu  marga  hluti  frami  hapt.  fyri  þessum  kardinalibus.  þa 
beidiz  þinn  sendibodi  miUum  annara  hluta  at  vid  skýlldum 
senda  legatum  til  noregs.  at  kalla  aptr  þðr  þyngianir  ok  hard- 
endi.  er  hann  sagdi  ed  þu  ok  þiner  menn.  þylder  af  biskupum 
ok  audrum  Iðrdum  monnum.  um  allt  þitt  Riki.  En  at  audrum 
koöti  kalladiz  hann  ecki  mundu  um  geýma  þes  hattar  appelleran. 
ok  at  þessi  sendi  bodi.  suo  uanlýgtudu.  þa  toku  þinir  Rad- 
giafar  ok  helldu  fyri  me[i]ra  sinn  rangan  uilia.  en  skýnsemd 
edr  Rettendi.  suo  at  þeir  toku  ok  fðrdu  j  bond  þa  Iðrdu  menn 
sem  biskupa  starf  hofdu.  ok  profasta  ok  klerka.  suo  et  sama 
leikmenn.  þa  sem  med  eidum  voru  skylldugir.  undir  biskupa 
þionostu.  þesa  huoratueggiu  rðntu  þeir  ok  j  vtlegd  raku.  af 
ollu  sinu  godzi.  ok  laugdu  suo  meingiord  a  meingiord  ofan.  ok 
at  slikum  Rangendum  fram  hofdum  aa  guds  Rett.  af  þinum 
radgiofum.  þa  freistadi  erkibiskup.  fram  at  ganga  j  moti  epter 
skýlldu  sins  embðttis.  epter  þðr  laugligar  aminningar.  sem 
hann  hafdi  þeim  gert.  En  þar  moti  dirfduz  þessir  hinir  saumu. 
med  mikilli  iUzku.  ok  uanrðkt  gudligri  tign  sialfan  erkibiskup 
ok  suo  hid  sama  A[ndres]  biskup  af  oslo.  ok  þorfinn  biskup  af 
hamri  opinberliga  j  vtlegdar  pinu  at  skipa  ok  braut  reka  af 
sinum  biskups  stolum.  ok  enn  meira.  at  þeir  rðntu  þa  ollu 
sinu  godzi,  fyri  þa  eina  skuUd  at  biskuparner  uilldu  hallda  þa  sðtt 
eR  fyRi  gatum  ver  millum  erkibiskups  ok  konungsins  faudr 
þins.  ok  þat  annad  at  þau  log  ok  skipanir.  er  berliga  uoru  jnn 
leidd.  moti  heilagrar  kirkiu  frelsi.  villdu  þeir  suo  sem  þeir 
attu  eigi  hallda  edr  halldaz  lata.  Erkibiskup  ok  adrer  biskupar 
hofdu  þolad  um  hrid  þuilika  utlegd.  sem  fýR  var  sagt.  ok  erki- 
biskup  ðtladi  heim  at  hallda  til  sins  erkibiskups  stols.  ok  gallt 
hann  natturunuar  skulld  ok  andadiz  af  þessi  verolld.  Enn  er 
þessi  tidendi  gerduz  kaulludu  þesser  Radgiafar  heim    aptr    sinn 

')  Svo    les    Finnr   biskup,  og    án    efa    með    réttu;    í    skb.    stendr  : 
pet'pbro  =  petriphoro{?). 


256  UM   STAÐAMÁL.  1285. 

seodi  boda  af  kuria  med  þinu  bodi.  ok  dirfduz  þa  þeira  hluta 
er  kirkiunni.  ok  þeira  personum  voru  til  mikiUar  nidranar. 
Nv  af  slikum  hlutum  kom  til  vorr  fýR  nefndir  biskupar.  ok 
tiadu  litillatliga  at  ver  skýlldum  sampinaz  j  voru  hiarta  þeira 
fatðka  lifnadi.  þeir  badu  os  ok  at  geýma  med  faudrligri  forsia. 
at  ei  skylldadiz  þeir  lengr  j  vtlegdar  pinu.  at  þola  brigzli  bisk- 
uplegri  tign.  Nu  med  þui  at  þesser  hluter.  sem  ver  hofum 
tinda.  ef  at  sannleikinum  er  geýmt  þa  mislika  þeir  gudi.  er 
fyri  koma  konungligri  heilsu.  ok  spiUa  hardla  miogþinni  frðgd. 
þa  biodum  ver.  ok  aminnum  konungliga  tign.  skýlldandi  þig 
j  vppgefning  sýnda  þinna.  at  þu  hugser.  med  vendiligri  aktan. 
at  eigi  somer  konungligri  tign.  at  þu  hafir  þig  suo.  edr  gerir 
til  Iðrdra  manna.  j  þinu  Riki.  edr  þolir  af  odrum.  at  suo  se 
til  þeira  gert.  sem  her  til  hefer  verid.  þar  sem  þu  ðtter  þa  at 
vegsama.  sem  guds  þionostu  menn  ok  þeira  malum  at  fýlgia. 
med  vidrkiðmiligum  goduilia. 


122.  1285. 

Bréf  Árna  biskups  til   staðamanna,    þar   sem   hann    varar    þá 
við  að  taka  guðs  líkama  að  páskum. 

Árna  bps.  saga  kap.  51  (Bps.  I,  747);  AM.  385.  Fol.  bls. 
488—89  c.   1700  (árf.  1285).     Ágrip. 

J>enna  vetr  ritaðe  Arni  biskup  j  oll  profastsdæme  sins 
biskupsrikis.  vidvaranar  bref  til  þeirra  manna  sem  kirkio  hofðo 
tecit. 

at  þeir  tækio  ei  likama  vars  herra  á  páskadegi,  oc  þar 
með  settar  sannar  skýnsemdir,  sakir  þess  at  biskup  sa  þá 
standa  j  dauðlegre  sýnd,  mátti  hann  ei  utan  þunga  sekt  við 
almáttkan  Guð  meþ  þðgn  hýlia  þvilikan  glæp  sinna  undirmanna, 
hann  sýnde  þeim  oc  jafnfram.  at  sva  takande  jóku  þeir  stor- 
lega  micið  sina  sekt,  oc  áttu  sialfir  sic  fra  at  hallda  uilianlega, 
þott  hann  leggi  ei  bann  fyrir  at  þeir  tækio,  hann  synde  oc  j 
iij.  stað,  at  hann  afsakaðe  sic  við  Guð  fyrir  þessa  viðvaran,  oc 
þat  þeir  atto  sialfir  sic  at  abýrgiast  ef  þeir  tækio  slikir  sem 
þeir  væro. 


1286.     MÁLDAGI   SETBEEGS,  BJARNARHAFNAR,   SNÓKSDALS.    257 

123.  [1286J. 

MAldagi  Krosskirkju  á    Setbergi  [er    Árni    biskup    |>orláksson 

setti]. 

Landsbókasafn  Nr.  268,  4to    bl.  64b — 6ða.       þetta    er    hinn 
síðasti  máldagaflokkr,  er  Jón  Sigurðsson  hefir  árfært. 

SethBerg: 
Kirkia  ad  setBergi  er  helgud  med  gudi  jnum  helga  krossi 
med  þessum  maldaga.  ad  þar  skal  vera  prestur  heimilispastur 
oc  veita  þar  allar  heimilis  tijdir  oc  hafa  iiij  merkur  kaups  j 
frijdum  eýri:  þar  er  leýfdur  heima  mana  groptur:  þar  skal  [vera] 
heima  tijund  allra  heima  maria  ^):  oc  giallda  á  eýre  huertt  vor 
vj:  aur[a]:  kirkia  a  þetta  j  Bunadi:  xxx  huiidrud  j  þessum 
hlutum  2). 


124  [1286]. 

Máldagi  Nikuláskirkju    í  Bjarnarhöfn    [er   Árni   biskup   I>or- 

láksson  setti]. 

Landsbókasafn    Nr.    26Ö.    4to,   tvær    afskriptir:    bl.  67a,    og 
107a  (=  b). 

Biarnnarhopnn. 
Nickholas  kirkia  j  biarnna  ^)  hÖFon:  a  þrijtýgi  ^)  asaudar: 
oc^)  kýr  vj:  og  hest  og  iand  á  gudnýar  stðdum:  og  aiifur: 
kalek.  þangad  liggia  tijvnndir  og  lýse  tollar:  ap  niju ")  bæum: 
þar  skal  vera  prestur  heimilizfastur:  og  taka  iiij  merkur: 
bondi  sa  er  þar  býr  er  skýlldur  at  annast  kirkiu  at  aullu: 
þaiingad  er  groptur  af '')  ollum  bæuin  pýrir  vtaiin  raun  ^). 


125.  [1286]. 

Máldagi  Stefánskirkju  í   Snóksdal    [er    Árni    biskup    I>orIáks- 
son  setti]. 


')  tvískr.  í  hdr.;  *)  Hér  er  eins  og  eitthvað  vanti  aptan  af,  en  eingin 
eyða  mun  þó  vera  í  máldagabókinni;  ^)  biarnnar,  b;  *)  xxx,  b;  ')  sl ,  b; 
*)  ix,  b;  ')  vantar  í  a;  *)  hraun,  b. 

Dipl.  Is).   II     B.  -£.y 


258  MÁLDAGI   TELLS  í  KOLLAFIRÐL  1286. 

Laridsbókasafn  Nr,  268.  4to  bl.  67a  og  önnur  afskript  i  sömv 
bók  bl.    107a. 

SnoksDalur. 
Kirckia  j  snoksdal  er  helgud  med  gudi  hinum:  helga 
stepano  hun  a  lond  þriu  *)  halp:  gilz  backa  oc  haurde  -)  bol 
stad:  og  snoks  dals  land  og  þui  meira  a  milli  [hleirmula  ^) 
00  þreskalldar  *)  kýr  v:  oc  hesta  iiij  ^).  settung  j  hualreka  a: 
Fallanda  stodum  og  vel  attung  medal  drangs  og  grindar:  á 
harda  velle  vr  ^)  aullum  reka:  eina  a  og  .x.  avra  voru:  þar 
skal  vera  prestur  og  diakn. 


126  [1286J. 

Máldagi  Maríukirkju  undir  Felli  í  Kollafirði  [er   Árni    biskup 
í>orláks8on  setti]. 

Landsbókasafn  Nr.  268.  4to  bl.  60a. 

Fell  j  kollafirde. 
Kirckia  vnder  fbIIí  j  kollafirdi  er  helgud  med  gudi  mariu 
drottnijngu:  jone:  postula:  olaue  kongi  marie  magdalene:  hun 
a  huertt  ver  saud  veturgamlaii:  or  steina  dal:  anar  at  [hupu: 
stodum'')  þridia  vr  FÍardarhorne:  or  hlijd  vj  alnir  vadmalz: 
or  Broddanesi  fiorda  saud:  pimti  or:  fiardarhorne:  setti  vr 
trudu  dal:  kýr  tuær  a  kirckia  oc  eina  á:  alltara  klædi:  ij:  silki 
oc  pell  klockur  iij.  Boc.  eina:  elIdBera  oc  munlog:  þar  scal 
vera  prestur  heimilisjastur:  skal  landeigaiidi  pæda  hann  oc 
fá  honum  ij  merckur:  þar  skal  sýngia  huern  helgan  dag: 
atian  alner  skal  Bondi  leggia  til:  kirckiu:  a  huerium  xij  man- 
uduœ:  pýrir  lýzing  vin  nætur:  tijundir  liggia  oc  lýsitollar 
hijngad:  á  millum  Bitru  halz  oc  kolla  piardar  nes:  á  hueriuÉh 
þessum  Bæ:  er  skýllt  ad  ala  laiiib  þeira  sem  vndir  pelli  er: 
þadaii  skal  sýngia  thil.  vij  bðnhusa  ocvj.  aura  kaups  aphueriu: 

*)  iij,  b;    ")  baurda,    b;    ')  [hleirraula,    a  og  b;    *)  þreskallda,  b;  *) 
fiora,  b;  *)  or,  b;  ^)  þannig,  hdr.,  r.:  Ljúfustöðum. 


1286  MÁLDAGI  HVOLS  OG   HAGA.  259 

127.  [1286]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Hvoli  í  Saurbæ  [er  Árni    biskup  |>or- 
láksson  setti]. 

Landsbókasafn  Nr.  268.  4to  bl.  64a. 

Huol. 
Mariu  kirkia  S  huole  er  helgud  med  Gudi  johanne  Baptista: 
petro  postula:  Nicholáo  Thorláco:  hiin  á  j  lande  iiij  hundrud 
oc  tuttugu.  oc  ku.  hun  á  j  Bunade  kluckur.  ij.  og  Alltaris 
klædi,  kertiss[t]ikur.  oc  Glodar  ker.  tiolld  op  alla  kirkiu.  þar 
skal  vera  heimilis  prestur  og  allar  heimilis  tijder  messa  huern 
dag  er  gior  er  til.  oc.  ij.  afian  huern  dag.  vm  lafiga  postu 
oc  ij  messur  j  viku  vtan  postu  vigilia  huern  aptafi  vín  postu: 
lýsa  kirkiu  pra  mariu  messu  oc  þar  thil  lijdur  páska  viku:  etc. 


128.  [1286]. 

Máldagi  Michaelskirkju  í  Haga  á  Barðaströnd  [erÁrni  biskup 
I>orláksson  setti]. 

Landsbókasafn  Nr.  368.  4to  bl.  62a. 

Hage. 

Michaels  kirkia  j  haga  er  eignud  med  gudi  máriu  drott- 
nijfigu  oc  johafii  Baptista.  hun  á  jfi  litla  haga  allafi  oc  mula 
lafid  hálpt:  oc  j  rekum  oc  j  skogum  slijkt  sem  hun  hepur  pýrr 
átt:  þriv  kugiUdiz  hross  oc  [v.  ku  fiar  ^):  iiij  hundrud  alfia 
afiarz  virdijngar  fiar:  tiolld  vm  alla  kirkiu:  kluckur  iij  skrijn 
oc  skriptir  ij:  rodu  krossa  iij  oc  glerglugg:  glodaker  oc  kertti 
stiku:  salltara  oc  handBok  ij  messu  fot  oc  gudvepiar  hokul: 
oc  gudvepiar  alltara  klædi:  oc  ij:  onur:  silfur  kalec.  alguldafi^) 
þar  skal  vera  prestur  oc  diáknn  ad  heimili:  oc  messa  afian 
huerfi  dag  er  gor  er  thil:  og  afiafi  huern  dfag]  þess  j  midli:  ij 
messur  vm  langa:  f[ostu]:  huern  dag:  og  vigilia:  huern  dag 
mes[8]a  vm  jola  postu:  oc  vigilia  huern  dag  '■^)   lýsa   kirkiu    pra 

')  [þannig,  hdr.;  ')  =  algylldan  —  alpjitan;  ')  miili  «hneríi»  og 
•  lýsa'  stendr  yfirstrykað;    "dag;  oc  vigilia  huerii  dag  vni». 

17* 


260     MÁLDAGI  HJARÐARDALS,  EYRAR.  AÐALYÍKR.     1286. 

tnariu  messii:  þar  thil  er  lijdur  paska    vika:    tuær    messur   vm 
jmbrvdaga  oc  vigilia: 


129.  [1286]. 

Máldagi  allra  heilagra  kirkju    í    Hjarðardal    [er   Árni    biskup 
porláksson  setti]. 

Landsbókasafn  Nr.  268.  4to  bl.  62a. 

HiardarDalur. 

Allra  heilagra  kirkia  j  hiardardal  a  x  huiidrud  j  landi 
þar  skal  sýngia  aiiaii  buerii  dag  loghelgaii:  þar  er  skýllt  ad 
sýngia  avallt  allra  heilagra  messo  ep  ma:  þar  scal  oc  sýngia 
iiij.  huern  ottusong. 


130.  il286]. 

Máldagi  Maríukirkju    á    Eyri    í  Skutulsfirði    [er    Árni   biskup 
I>orláksson  setti]. 

Landsbókasafn  Nr.  268.  4to  bl.  61a. 

Eýre  j  skutilsfirdi. 

Mariu  kirkia  a  eýri  j  skutilz  prdi  &  ij  luti  j  heima  landi: 
oc  fifii  kýr:  oc  xx:  ær:  oc  eina  og  pim  huíidrud  frijd:  j  audro: 
tÍDlld  vm  huerpis  oc  kluckur  iij.  hocul  alltara  klædi  ij:  mun- 
logar  ij.  oc  glodaker:  tijuiidir  ap  x  Beum  oc  half  aj  kirkiu 
Boli:  torp  skurd  ap  ij  lutum  j  attfedmijngi:  j  tuíigu*)  laíid: 
stola  ij  oc  merki  ij:  þar  skal  vera  p[restr]  heimilisfastur  oc 
taka  piorar  merkur. 


131.  [1286J. 

Máldagi  Maríukirkju  [á  Stað]  í  Aðalvík  [er  Árni  biskup  í>or- 
láksson  setti]. 

Landsbókasafn  Nr.  268.  4to  bl.  61b. 


*)  tungar,  skr.  afskr.  frá  Pálma,  en  MGr.  liefir  tanje^a. 


1286.  MÁLDAGI   STAÐAR  í   STEINGRÍMSFIRÐI.  261 

Adalvijk. 
Mariu  kirckia  j  adalvijk  a  helmijng  j  beima  landi:  nema 
Bondi  vilie  helldur  greida.  x:  kugilldi:  oc  eigi  kirkia  þa  þridi- 
ung  j  landi:  hun  a  vidreka  j  kagadarvijk:  allt  thil  suignar 
kleipar:  klucku  eina:  tiolld  vm  kirckiu:  alltara  klædi  j:  stola  ij: 
þar  skal  vera  prestur  heimilispastur  oc  taka  iiij  merkur:  þang- 
ad  liggia  tijundir  oc  lýsi  tollar  ap  xiiij  bæuin. 


132.  [1286]. 

Máldagi  allra  beilagra  kirkju  á  Stað  í  Steingrimsfirði  [er  Arni 
biskup  porláksson  setti]. 

Landsbókasafn  Nr,  268.  4to,j,tvær  afskriptir:    bl.  50b    og   bl. 
205b  (==  b). 

Stadur  j  steingrijmspirdi  etc. 
Allra  ^)  heilagra  kirkia  á  BreidaBolstad  j  steingrijms 
pirdi  a  heima  land  allt:  stackanes  kirckiuBol:  og  trandilstadi 
oc  alla  þa  dali  er  þar  ganga  ap:  reýcianes:  halft  med  oUum 
nýtium:  Asparvijk  alla  med  ollum  gognum  ^):  nema  settung 
oc  áttung  hualreca:  fiordung  j  reka  ollum  at  [Brautar  a  ^) 
Bædi  vidreka  og  hualreka:  suo  j  renijngum  oc  j*)  ágoda 
luta:  sandnes  halpt  at  grasnautn  en  allt  at  pioru 
nýtium  eýiar.  ij.  a  Biarnarfirdi:  kirkia  a  tiolld  oll  þau  sem 
hun  hcFÍr.  og  kluckur.  iij.  oc  Biollur.  ij.  alltaris  Blæur  .iiij:  a 
haalltari:  en  iij  a  huoru  hinu  ^):  silfur  kalec:  messu  pot  ein 
med  hockli  allar  tyda  B^kr^):  gunFánar'^):  iiij:  rodukrossa.  v.  ^) 
kerttistikur  iiij  ^.)  munlogar  .ij.  gloda  ker:  kirkiusa:  máriu 
script:  lectara:  stoU:  dukar  á  alltari  hueriu  *"):  þar  sculu:  vera 
prestar  ij  oc  diácnar  ^^)  tueir.  þar  scal  sýngia  messu  huern  dag; 
en  ij:  vm  langa  postu  vtaii  drottinz  daga:  þar  sculu  [vera 
heima  ^^)  prestar  Bádir  vfá  hátijdir:  Biskups  por:  rædi  sculu  ^^) 
vera  á  stad  þessum  oc  [ollum  kirckiu  piam^*). 


')  AUara,  b;  '')  geeduiii,  b;  *)  bruar  á,  b;  *)  sl.  b;  *)  hinna,  b;  *) 
Boc,  a;  bökur,  b;  ^)  gunpanar(!),  a;  *)  fimm.  b;  ')  fiorar,  b;  "*)  klesstr 
seinni  partr  orðsins  í  a;  '')  diaknn,  b;  '^)  [heiraa  vera,  b;  '^)  skal,  b; 
•*)  [oUu  kirkiu  fe,  b. 


262  BRÉF  KONUNGS,   RAFNS,  LÖGRÉTTUMANNA.  1286. 

133.  1286. 

Bréf  Eiríks  konungs  Magnússonar  til  Arna  í>orláks8onar  bisk- 
ups  í  Skálholti  um  útboð  af  íslandi. 

Stockh.  Nr.  12.  4to  bl.  48a  skb.  c.  1640;  Stockh.  8.  4to  bls. 
992  á  pappír  skr.  skr.  c.  1640.  Áðr  grentað  í  F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl.  II,  28—29  (í  nótu)  og  í  Árna  bps.  sögu  (Bps.  I, 
756—57). 

. .  .þier  hafit  heyrt  ad  vier  hofum  til  vor  kallad  folk  af  js- 
lande  med  miklum  skunda.  bidium  vier  ad  þier  látid  Heimila 
voro  ydar  ^)  nefndarmonnum  til  bunadar.  Enn  þier  takid  adra 
jafnmyckla  þegar  vtgreidist.  Reynum  vier  og  nackurn  goduilia 
af  ydrum  ^)  tillögum.  þá  skal  ydur  ad  auduelldre  ydar  bæna- 
stadur  til  vor  ... 


134.  Yorið  1286.  |i  SíafholtiJ. 

Bréf  Rafns  Oddssonar  til  Arna  biskups  I>orláks8onar  um  staða- 
mál. 

Stockh.  Nr.  12.  4to  bl.  45b  skb.  c.  1640;  Stockh.  8.  4to 
bls.  988.  á  pappír  c.  1640.  Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  II,  26 
í  nótu  og  í  Arna  biskups  sögu  (Bps.  I,  753). 

...vitid  þad  til  viss  ad  medan  eg  hefer  syslu  af  noregs 
konungz  hende  j  vestfierdum  skal  þorvalldur  ei  hafa  profastz 
dæme.  eij  hefer  hann  stadinn  j  hollte.  nema  hann  verde  Rykare 

enn  eg og  vilie    þier    oc    ei    hallda    vorn    samning. 

vitid  þat  vijst  ad  vier  skulum  [hallda  og  ^)  flytia  konungz  bod- 
skap.  med  allum  þeim  styrck  sem  vier  megum  so  ad  hanz 
vilie  geingur  ^)  framm  ef  eg  er  heill.  huad  sem  þier  segid 
kennemenn  .  .  . 


135.  Sumarið  1286.  á  alþingi. 

Bréf  lögréttumanna  til  Arna   biskups  í  Skálholti. 


')  ydra  8.  4to;  ')  ydur  8.  4to;  »)  [sl.  8.  4to;  *)  gangi  8.  4to. 


íft 


1286.  BBÉF  ÁRNA  BISKUPS  TIL  LÖGRÉTTUNNAR.  263 

Hér  er  prentað  eptir  AM.  385.  Fol.  bls.  493  —  94  c.  1700 
(árf.   128G);  áðr  prentað  í  Arna  bps  sögu  (Bps.  I,  755), 

þeir  baro  fram  firi  biskup  bref  Iðgrettumanna.  stodu 

þessi  ord  þar  j. 

at  aller  þingmenn  villdo  hafa  oc  hallda  j  alla  stade  bref 
þat  er  Eirikr  konungr  sende  med  Rafne  vm  stada  mál.  oc  allt 
þat  er  samit  var  j  Brautarhollti  ok  j  stukunne  j  skalholti.  enn 
bidia  at  biskup  leti  aptr  ganga  þat  sem  þeim  þotti  ageingit. 
var  þar  furst  vm  Gardastad  er  þeim  þotti  Rangtecinn  adr  enn 
profat  væri  af  konungi  oc  Erkibiskupe  huerir  st^dum  skyldu  rada. 
þar  epter  var  bodit  at  biskup  kiæmi  j  Garda  til  vidtals.  at  ggra 
þar  firi  Rad  þat  er  þeim  sýndiz  best  er  þar  býGio  næster.  þar 
næst  stod  su  klausa.  at  þingmenn  mundo  taca  til  sinna  Ráda 
med  jaýrde  allrar  alþýdu.  vm  þenna  stad  oc  alla  adra.  oc  at 
þeir  hefdu  nu  utlæga  gört  alla  leikmenn  sem  a  stade  settuz 
moti  konungs  brefi.  þar  eptir  var  ritadr  bænastadr  allrar  al- 
þýdu  til  Biskups.  at  hann  tæki  þat  til  Rads  vm  þetta  oc  allt 
annat  er  best  gegnde. 


136.  Sumarið  1286.  í  Skálholti. 

Bréf  Árna  biskups  I>orlákssonar  til  lögréttumanna    um  staða- 
mál. 

Stockh.  Nr.  12.  4to  bl.  47a— b,  skb.  c.  1640;  Stockh.  Nr.  8. 
4to  á  pappír  bls.  991  skr.  c.  1640.  ^  Prentað  áðr  í  F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl  TI,  27 — 28  (í  nótu)  og  í  Arna  biskups  sögu  (Bps.  I, 
755—56). 

...  Til  þess  ad  virdugliger  ')  herra  Eirikr  konuiigr  og 
Hakon  hertoge  og  fru  Jngebiorg  skilie  ad  eg  vil  giarnan  til 
þess  vægia,  ad  þeirra  sæmd  være  sem  mest  heil  og  halldin, 
giere  eg  þat  tillæte  ad  sinne,  ad  vm  þau  mal  sem  R[afnJ  frijr 
a,  ad  eg  bafe  ei  halldid  þann  samning  sem  vier  dæmdum  -)  j 
fyrra  sumar,  þott  mier  synist  ad  hann  mege  ei  mioc  ad  sennu 
átelia  þá  legg  eg  vnder  dom  Eiriks  konungz  og  þess  erchibiskupz 
sem  gud  gefur  tii  nidar  oss  kyrckiu  slijk  sem  þau  profast  ad 
þui  til  skyldu  ad  þeir  dæme.  h[eilagri].  kyrckiu   og  mier  sæmd 

^)  virduligr  8.  4to;  ')  þannig  12.  4to;  semdum  8.  4to. 


264    EIÐSTAFR  STAÐAMANNA.    BRÉF   JÖRUNDAR  BISKUPS.     1287. 

fyrer  þad  er  Erlendur  digre  stefnde  mier  oc  prestum  mijnum 
til  leikmanna  domz  mote  godz  Legum  og  fyrer  þad  annad  er 
til  afbrygda  hefur  giert  verid  af  leikmonnum  j  mote  þeim 
samninge  sem  gierdist  medossj  skalahollte:  Enn  vmm  þionustu 
toku  [sem  kyrckiunne  M  hafa  tekid  sem  konungz  Bref  sýnist 
avijsa,  þole  eg  slijckt  sem  fyrra  sumar. . . . 


J 


137.  23.  Seplembei'  1286.     á  Hvoli  í  Saurbæ. 

EiÐSTAFR  í  staðamálum,  er  þeir  sættust  á  Árni  biskup  l>or- 
láksson  og  itafn  Oddsson. 

Stockh.  Nr.  12.  4to  bl.  51a,  skb.  c,  1640;  Stockh.  8,  4to 
bls.  997  á  pappír  c.  1640.  Áðr  prentaðr  í  Árna  biskups  söga 
(Bps.  I,  760—61). 

Til  þess  leggar  þu  hend  á  helga  bok,  og  þui  skytur  þu  til 
gudz,  ad  þu  skalt  hallda  þa  doma  j  alla  stade  sem  dæmist  á 
hendur  þier  af  herra  Eiriki  konunge  og  Erchibiskupe  þeim  sem 
skipadur  verdur  til  nidar  oss,  þad  sem  til  þeirra  domz  heyrer, 
vm  stada  mál  edur  kyrckna.  Hallda  skaltu  mijna  doma  vmm 
þat  sem  skálahollts  biskup  á  dom  á  þui  mSIe  epter  gudz  leg- 
um,  og  ^)  mijnz  lögligs  epter  komanda,  og  engua  kyrckiu  eign 
skaltu  hiedan  af  hallda  vtan  samþycke  biskupz.  hallda  skaltu 
og  þær  skripter  sem  eg  skipa  þier. 

Gud  sie  þier  hollur  ef  þu  helldur  þenna  eid.  Gramur  ef 
þu  Rýfur. 

#  

138.  1287.  [á  Hólum]. 

Bréf  Jörundar  Hólabiskups  til  Árna  biskups  í  Skálholti  um 
að  hann  takist  á  hendr  ýms  embættisverk  nyrðra  í  fjarveru 
Jörundar. 

Hér  prentað  eptir  AM.  122B.  Fol.  skb,  c.  1350.  þetta  er 
ágrip  af  bréfinu.  Árna  biskups  saga  kap.  61  (Bps.  I,  764). 

l>etta  svmar  kom  bref  fra  iorvndi  biskvpi  til  arna  biskvps 
')  þannig  12.  4to:  sem  kyrkiur  8.  4to;  *)  edur  8.  4to. 


1288.      BRÉF  EIRÍKS  KONUNGS  OG  JÖRTJNDAR  ERKIBISKUPS.     265 

j  hverio  er  hann  vattaði  vtanfor  sina.  en  beiddi  arna  biskvp 
vigia  þa  menn  sem  profastar  hans  kynni  at  senda  til  hans 
sua  oc  krisma  oc  oleum  ef  send  veri  oc  at  hreinsa  hinnar 
stgRi  kirkivr  er  savrgaðar  veri  oc  alla  þa  Ivti  sem  til  biskvp- 
ligs  embgttis  hgyra.  sua  oc  at  raða  vm  vandamal  ef  til  fell. 


139.  1288. 

Bréf  Eiríks  Noregskonungs  til  Arna  Skálhoitsbiskups  með 
ólafi  Eagneiðarsyni. 

Prentað  í  Árna  biskups  sögu  (Bps.   I,    769);    AM.    385.    Fol. 
bls.  503  c.  1700  (árf.  1288). 

hann  bar  fram  bref  virduligs  herra  Eiriks  konungs. 

er  honum  var  fagrliga  þacat  sin  fýlgd  oc  framflutningr  sem 
hann  hafdi  stýrkt  þat  konungs  eýrinde  sem  syra  Gudmundr  fór 
med  enn  bedit  at  hann  skylldi  taca  herra  olaíi  konungsins 
stallara  oc  herra  sighuati  hæverskliga.  oc  leGia  a  med  þeim 
heilræde  j  ^llum  konungs  eýrendum.  enn  vm  stadamal  veik 
brefit  sva  til.  at  konungi  þætti  tilfelliligast.  at  bæde  lærder 
menn  oc  ulærder  helldu  þat  skilord  sem  or  Noregi  qvam  under 
huerium  tveGium  jnnsiglum.  en  þat  sem  agreinde  være  skotit 
under  konungs  dom  ok  Erkibiskups.  sagdez  oc  konungrinn 
kienna  sic  skylldan  med  Erkibiskups  Ráde  at  fýlgia  kirkiunni 
til  sins  Rettar  sem  ^drum.  Enn  var  þar  vikit  nocrum  ordum 
til.  at  a[rni]  biskup  minntist  konungsins  oc  modur  hans  fram- 
farinnar  j  bænum  sinum. 


140.                        27.  April  1288  i  Niðarósi. 

Bréf  Jörundar  erkibiskups  í  Niðarósi  til  alþýðu    manna    á  ís- 
landi  um  staðamál. 

Stockh.  Nr.  8.  4to  bls.  1008  á  pappír  skr.  c.  1640.     Prentað 

áðr  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  I,  471  og-  í  Arna  biskups  sögu  (Bps. 
I,  772—73). 

Oss  er  kunnigt    vorded    vm    dom  þana  er    virduligr  jon 


266  SAMNINGB  UM  STAÐAMÁL.  1288. 

erchibiskup  dæmdi  j  Biðigvin  vm  stada  mál  so  ok  ad  Aini  biskup 
var  skylldadur  til  at  taka  vnder  sig  allar  kyrkiu  eýgner  huðr 
sem  þær  hefdi  ádur:  epter  nockrum  fornum  ovanda  edur  skil- 
dðgum  mote  biskupa  villd  ok  vilia,  ok  hellst  þessi  bodskapur 
thil  þess  er  herra  R[afnJ  bar  thil  jslands  opid  bref  virduligz 
herra  Eiriks  konungs  fyrir  huðrt  efni  olærder  menn  toku  vnder 
sig:  ok  onýttu  so  dom  og  bodskap  agiæts  heira  jons  erchi- 
biskups:  enn  þann  dom  og  bodskap  stadfestum  vier  med  voru 
brefi:  enn  þeir  sem  á  hafa  setst  kyrkiu  eýgner  epter  brefi  ok 
leikmanna  stýrk  moti  h[eilagri]  kyrkiu  ok  lærdra  manna  skip- 
an:  þa  bæti  audmiukliga  vid  kyrkiuna  epter  domj  herra  bisk- 
ups:  vilia  nocrer  ok  enn  herda  hiðrtu  sijn  moti  gudj  ok  vor- 
um  bodskap.  og  hallda  kýrkiu  eýgner  moti  hennar  frelse:  þa 
mega  þeir  Riettiliga  Bannsetiast  af  Biskupe :  Datum  [Nidar- 
osiæ    proximo    die    ante     festum    sancti    vitalis    anno   domini 

MCCLXXXVIIIJ  ^). 


Ul.  i  Juli  1288.  á  alþingí. 

Samningr  Arna  biskups  |>oilákssonar  og  Kafns  Oddssonar  um 
staðamál  og  þar  með  fylgjaudi  eiðstafr. 

Commemoratio  Pauli  (=  30.  Júni)  reið    Árni  biskup    á    þing» 
er  því  samnÍDgrÍDQ  gerðr  i  Júlí. 


A. 

SamDÍngrÍDn, 
Stockh.   12.  4to  fol.  57a— b.  skb.  c.  1640;    8.  4to  bls.    1006 
—  1007,  á  pappír  c.  1640.    PreDtaðr  áðr  í  F.  Joh,  Hist.  Eccl.  Isl. 
II,  45—46  og  Árna  biskaps.  sðgu  (Bps.  I,  770  —  71). 

-)  J  nafne  fedur  og  ^)  sonar  og  heilags  anda. 

Epter  brefi  *)  virdugligz  herra  Eiriks  konungs  þad  sem 
hann  sendi  lil  jslandz  med  nerra  Ol[afij  og  herra  sigh[vatij  þa 
stauddu  med  sier  á  alþinge  þann  samning  sem  gier  var  a  al- 
þingi  edur  j  skalhollti  [herra  Rafn  og  herra   arne   biskup*),    og 


')  8.  4to  hefir  einnngis  •datnm  Í'iii8»;  ')  Á  spássín  í  8.  4to  •tynnd 
þordrz  Jqz  logm^  ha"  f'  s«:  v»  hndrada:.;  ^)  sl.  8.  4to;  *)  bref,  8.  4to; 
•)  [bferra]  Arni  biskcp  h[erra]  R[afn]  8.  4to. 


1288.  SAMNINGR  UM  STAÐAMÁL.  267 

herra  Runolfr  áboti  j  vere,  herra  olafur  Ragn[eidarJson  sig- 
h[vatr]  halfdanarsoQ  Logmennerner  Bader,  herra  þordur,  nicho- 
las]  ^):  Grimur  prestur  og  marger  adrer  [goder  menn  ^)  lærder 
og  olærder,  [so  festist  og**)  med  handtake  j  dom  virdu- 
ligz  herra  Eiriks:  konungz  og  andlegz  fedurz  *)  Ercebiskupz  [af 
nidar  ose  ^),  vmm  0II  þau  mál  og  afbrot  sem  sijdann  hafa  j 
gi;0rst  miUe  lærdra  manna  og  leikmanna,  nema  þad  sem  þeir 
skilia  at  skalahollts  biskup  á  yfer  ad  dæma,  og  voru  þesser 
v^rdsiu  menn  herra  0[lafr]  Ragn[eidar]son  [fyrer  arna  biskup:^) 
ef  nockud  være  konunginum  edur  Ercebiskupe  þægt  j ')  hanz 
medferdum,  Enn  herra  Jon  Lögmadr  og  herra  þordur  fyrer 
herra  Rafn  þar  sem  hanz  giarder  skorter  fyrer  slykt  allt  sem 
á  hann  dæmdiz  fyrer  syn  afbrot  sijdann  konungz  bref  kom^) 
til  Jsland[s]  vm  stada  mál.  suo  geingu  og  skilrijker  menn 
j  verdslur  fyrer  stada  fie  ad  eij  eyddist  þar  til  er  domur 
fielle  á. 


B. 

Eiðstafrinn, 

Stockh.  12.  4to  fol.  ð7b  skb.  c.  1640;.  8,  4to  bls,  1007. 
pappírsb.  c.  1640.     Prentaðr  í  Árna  bps.  sögu  (Bps.  I,  771). 

Til  þess  leggur  þu  hand  á  helga  bok  og  þui  skýtur  þu  til 
Gudz.  ad  þu  skalt  standa  á  dome  viidulegz  herra  ^)  Eiriks  kon- 
ungz  og  ercebiskupz  vmm  þad  allt  sem  þu  hefur  brotid  vid 
gud  og  helga  kyrckiu  og  skálahoilts  biskup,  og  þeir  þiliiaz  eiga 
yfer  ad  dæma,  Enn  skalahollts  biskup  vmm  þat  sem  þeim 
þiker  hann  eiga  ad  dæma. 

Suo  pie  þier  gud  hollur  sem  þu  satt  seger  gramur  ef  þu 
lýgur. 

[Gud  sie  þier  hollur  ^°). 

')  og  b.  V.  8.  4to;  =*)  [sl.  8.  4to;  ^)  [og  festist,  8.  4to;  *)  slept  úr 
í  8.  4to  óvart;  *)  [sl.  8.  4to;  *)  [og  Arno  biskup  8.  4to;  ')  af,  8.  4to; 
")  komu,  8.  4to;  «)  sl.  8.  4to;   '")  [sl.  8.  4to. 


268  BRÉF   UM  STAÐAMÁL.  1289. 

U2  Sumarið  1288. 

Bréf  Ólafs  Ragneiðarsonar  til  Árna  biskups  í  Skálholti. 

AM.  385.  Fol.  bls.  505—506  c.  1700  (árf.  1288).  Prentað 
í  Árna  bps  sögu  (Bps.  I,  773). 

. . .  hann  ritade  bref  til  biskups.  oc  j  þvi  fýsti  hann  at 
biskup  brigde  eci  þann  godvilia  oc  sannmæli  sem  hann  hafdi 
gðrt  firi  konungsmonnum  at  fara  j  Noreg.  oc  lata  konung  oc 
Erkibiskup  or  hðGua  sagdar  greiner  oc  hætta  ei  á  hvert  kon- 
ungr  virder  þat  til  aleitni  vid  sic.  er  hans  tiUaga  er  j  engo 
hðfd.  J  þesso  brefi  stod  oc  sua  su  klausa  er  herra  olafr  eGÍar 
arna  biskup  at  sigla  til  Biðrgvin[ar]  oc  bindaz  j  fulium  trun- 
ade  vid  Eirik  konung  oc  hakon  hertoga.  sva  sem  hann  gðrde 
vid  CDagnus  konung  fgdur  þeirra.  oc  þa  mundu  öll  þeirra  mal 
besta  enda  hafa.  herra  olafr  beidde  oc  herra  arua  biskup.  at 
hann  aqvedde  hvar  þeir  skylldu  finnast  til  vidrtals  vm  þá  luti 
sem  ei  vorv  enn  skilader  þeirra  j  millum. 


143.  1289. 

Beéf  Jörundar  erkibiskups  og  Árna  Skálholtsbiskups  til  Kunólfs 
ábóta  í  Veri  um  staðamál. 

AM,  385.  Fol.  bls.  508  c.  1700  (árf.  1289).  Prentað  í 
Árna  biskups  sögu  (Bps.  I,  777  —  78).     Agrip  af  báðum  bréfunum. 

I.  I>ar  epter  letu  þeir  verda  sed  á  bodskap  Erkibiskups  oc  arna 
biskups  var_  þar  furst  epter  qvediosending.  [jnt  ord  ^)  arna  biskps 
þau  er  hann  segir  Erkibiskupi  allann  tiigang  a  stadamalum  a  Js- 
lande.  oc  hverso  nu  var  hverio  mali  qvamit.  þar  var_talat  j  þeim 
brefum  er  syra  Jon  færde  abota.  hve  langt  þeir  væro  fra  Rett- 
indum  villter  er  kirkiur  helldu  utan  ordlof  biskupanna.  oc  at 
skðmm  væri  j  at  þola  negningarlaust  slikar  uhæfur.  Epter  þat 
var  tiad  at  hann  baud  at  allar  kirkiur  oc  eigner  þeirra  væro 
aptr  heimtar  under  skalholts  biskups  Riki  oc  aller  hans  under- 
menn  skylldu  á  hans  domi  standa  vm    fursagdar   saker.    Epter 

')  játord.  hdr. 


1290.  UM   ÞINGEYRAKLAUSTR.  269 

þat  stod  su  klausa  at  biskup  qvadst  bafa  spurtEirik  konung.  hvert 
Rafn  hefdi  epter  bans  brefum  oc  bodskap  tekit  kirkiurnar  sem 
þeir  fluttu.  enn  hann  segir  sva.  at  þeir  snua  brefum  hans  epter 
sinum  vilia.  þar  epter  var  vitni  borit  at  þat  privilegium  gaf 
sialfur  Gud  forstiorum  kirkiunnar.  at  þeir  enn  enger  leikmenn 
eiga  Jðg  at  segia  ne  doma  dæma  ýfer  andligum  lutum. 

II.  Enn  i  biskups  brefi  stod  su  klausa.  at  herra  arni  Biskup 
baud  Runofi  abota  at  stefna  utan  þat  sumar  herra  Erlendi 
sterka  at  taca  lausn  af  herra  jorundi  Erkibiskupi  af  þvi  banni 
sem  hann  fell  i  þa  er  herra  Jon  Erkibiskup  var  afNoregi  rekinn. 


144.  [um  1290]. 

Skrá  um  hvalaskipti  milli  Rifs  og  hella  í  Digramúla  í    Kald- 
ranalandi. 

AM.  279.  4to  bls.  25  skb.;  AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  2890  með 
hendi  Arna  sjálfs  eptir  skinnskránni.     Árfærsla  J.  Sig. 

i  milli  rifs  ok  hella  þeirra  er  erv  vt  i  digramvla  i  kalldrana 
landi  erv  þai  hvalskipti  a  rekhvajlum  ok  se  skot  i  þa  skal 
taka  fyrst  helming  hvals  sa  maðr  er  r^dr  fyri  skotmanz  Ivt. 

Or  midhelli  ok  [til]  mavaness  vtanverz  erv  þai  hvalskipti 
a  rekhvajlum  ^). 


145.  [um  1290] . 

Próventusamningr    I>orbjarnar    prests    og    Bjarna    ábóta    á 
fingeyrum. 

AM.  Nr.  279.  4to  bls.  26;  AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  2891  með 
hendi  Árna  sjálfs  eptir  skinnskránni.     Árf.  J.  Sig. 

í>essi  var  kajpmali  þeirra  þorbiarnar  prestz  ok  herra 
Bearna  abota. 

at  þorbiorn  prestr  gaf  i  proventv  sina  ok  arndisar  systvr 
sinnar  reka  halfan  i  veidi  leysv  ok  allt  þat  goðs    er  þar  kann 


Fyrir  neðan  er  blaðsíðan  auð,  bvo  sem  svarar  þrem  línum. 


270  TVEGGJA  MISSIRA  VINNUMENN.  1290. 

a  koma  at  helmingi  ok.  v.  hundrud  i  slatrvm  ok  þa  .xx.  hundr- 
vd  frid  er  þæ  vilia  a  fara  proventv  sina  ok  hafa  þar  a  stadn- 
vm  kostnat  at  mat  ok  kl§dvm  slikt  sem  adrir  proventv  menn 
ok  þaj  se  vel  halldin.  en  ef  arndis  andaz  fyrr  en  þorbiaírn  prestr 
þa  standi.  xx.  hvndrvd  þessi  sem  komin  erv.  en  þo  at  þa/  komi 
eigi  a  þessa  proventv  þa  taki  þingeyra  stadr  þessi  .xx.  hvndrvd 
þegar  þorbiorn  er  allr. 


146.  [um  1290]. 

Alþingisdómr  um  tveggja  missira  vinnumenn. 


^ 


Gl.  kgl.  saml.  Nr.  3274A.  4to  bl.  C73— C74  á  spássíu,  sem 
er  Jónsbókar  handrit  á  pappír  skr  c.  1620  (lögbók  Gísla  lögmanns 
Hákonarsonar).  Með  réttarbót  Eiríks  konungs  1294  §  31  er  tekin 
úr  bók  klausan  um  tveggja  míssira  vinnumenn.  þessi  dómr  ætti 
því  að  vera  eldri,  og  er  það  skoðun  J.  Sig. 

Gamall  alþijngisdomur. 

Ad  aller  þeir  menn  er  sier  feingi  tueg[gia]  myssera  vist 
og  villdu  þeir  ei  vinna  þaa  dæmdum  vier  vpptækann  allann 
abla  þeirra  af  kongx  vmbodsmanni  og  bændum  j  sueitinni  vtan 
suo  micit  sem  þeir  hafa  af  erfdum  tekit. 

Suo  og  skylidu  þeir  onguann  kaupskap  hafa  j  hieradinu 
vtan  þeir  hefdi  ij.  mýssera  vist  og  væri  þad  satt  konur  sem 
karllar. 

Enn  þeir  karllar  og  konur  sem  ei  villdu  vinna  þaa  dæmd- 
um  vier  þeim  vij  keyris  haugg  af  syslumanni. 

Enn  þeir  sem  villdu  veria  med  oddi  og  eggiu  þa  dæmdu  vier 
þa  riettlausa  sem  þa  er  standa  fyrer  dæmdu  gotzi.  enn  hina 
fridhelga  er  laga  vilia  giæta  enn  fae  þeir  bana  þa  sie  vnder  kon- 
ungs  mýskun  bædi  þegnn  og  bætur  og  þeir  seker  iiij  morkum 
vid  konung  er  þa  styrker. 


147  12-18.  Februar  1290.  i  Niðarósi. 

Jörundr    ^orsteinsson    biskup    á    Hólura    og   Arni    f>orIáks3on 
biskup  í  Skálholti  lýsa  vottorðum  ýmsra  manna   um    að   erki- 


1290.  JÓLA6RIÐ.  271 

biskup,  en  ekki  umboðsmaðr  konungs,   hefði  ætíð  sett  Jóiagrið 
í  Niðarósi  á  Thómasmessu. 

Afskriptasafri  Arna  Magnnssonar  Nr.  5852  eptir  frumbréfinu 
(hEx  orig.  Nidros.i'  =  Norv.  Fasc.  VI,  2),  sem  nú  er  glatað. 
Prentað  í  Dipl.  Arnamagn.  II,  120—21     og  Dipl.    Norv.  III,  26  — 

28  Nr.  28. 

Ailum  guðs  vinum  oc  sinum  lærdom  oc  læikmannum 
þæim  sem  þetta  bref  sia  eða  hðyra,  sænndir  Jerundr  með 
[guðs]  ^)  miskunn  biskup  af  Holom  oc  Arne  með  þæiri  samre 
[miskunn]^)  biskup  af  skalahollte  q[veðju]  g[uðs]  oc  sina. 

í>at  see  allum  kunnict  at  vit  varom  þer  i  hia  oc 
höyrðum  a  er  þæir  sira  Styrkar  oc  sira  Kaar  Broðer  Arne  i 
Borgund  oc  Jon  prestr  a  Staðe  baro  vitnis  burd  um  gridsætn- 
ing  mot  Jolom  huerr  ^)  vænia  a  hæfði  verit  fra  forno  með 
bokar  æiði  a  þænna  hatt.  Sira  Stykaar:  suarenn  oc  spurðr 
huat  er  hann  vissi  um  griðsætning  a  Thomas  messo  dag  mott 
Jolom,  huærir  sættu,  sagðe  sua,  þat  hæver  ek  iamnan  hðyrt 
sagði  hann  fra  forno  at  saa  sætti  giið  a  Thomas  messo  dag 
a  mote  i  Niðarose  sem  hæiiagrar  kirkiu  starf  hæfði  oc  ærchi- 
biskup  i  Niðarose,  sua  længi  sem  ek  maa  muna.  oc  aðra  fra 
sægia.  oc  þui  var  ek  hia  oc  hpyrda  ek  a.  þa  er  menn  mðtto 
ærchibiskups  umbods  manne  a  stræte.  sagdu  þæir  til  hans  a 
Thomas  messo  dag.  Lat  þu  hðyra  þik  i  dag  huærso  sniallr  þu 
ert.  þui  at  þa  uar  mott  stundum  ættir  mat  oc  grid  sætt.  Sira 
vegardr  hafde  oc  prouast[dæmi]  *)  um  ii.  uætr  oc  sætti 
sialfr  annan  tima  grid.  Jtem  petr  i  k[runka]^)  sætti  þa 
er  hann  hafde  starf,  Jtem  arndor  ostr  sætti  oc  grid  þa  er 
hann  hafde  starf,  sira  kaar  suarenn  oc  ^)  sp[ur]dr  ^)  um  grid- 
sætning  mot  iolum  sagde  sua.  þat  h^yrda  ek  ^)  fadur  minn 
sægia  sagde  hann  oc  marga  adra  at  Lodenn  skræper  oc  Hall- 
vardr  skrufr  sættu  grid  a  Thomasmesso  dag  [aí  kirkiunna]r  *) 
halfu  þa  er  þeir  hafdu  starf.  oc  þat  hpyrda  ek  iafnan  veret 
hafa  at  af  hæilagrar  kirkiu  halfo  varo  grid  sætt  a  mote  a 
Thomas  messo  dag.  þar  til  ær  ærlændr  Amondas[un ^) 


•)  þannig  útfylt  af  Árna;  *)  vantar  í  afskr.,  en  þannig  fylt  í  Dipl. 
Norv.;  *)  hu'r,  afskr.;  Dipl.  Norv.  les :  huær;  *)  []  undirpunktað  og  undir- 
strykað  í  afskr.;  *)  þannig  Dipl.  Norv.;  Árni  les:  •kiiika";  *)  "um"  hefir 
Arni  skrifað,  en  sett  á  spássíu  'l^ege]:  oc;  ^)  -ur- undirpunktað  í  afskr.; 
*)  fek,  hefir  Arni  skrifað,  en  sett  á  spássíu  'líege]:  ek»;  ')  [eyða  í  afskr. 


272  RÉTTARBÓT  EIRÍKS  KONUNGS.  1290. 

Broder  Arne  i  Holme  suarenn  sagde  sua  um  gridsætning  a 
Tbomas  messo  dag  huerr  sætti  uppa  æið  sinn  at  um  daga 
ærchibiskups  Einars  var  leens  madr  saa  Einars  [ærchibiskups  i  fl 
i  bd]^)nom  er  Lodenn  skræper  het  oc  höyrda  ek  a  sagde  hann 
oc  marger  clærkar  oftlega  er  Lodenn  sætti  grid  a  rhomas 
messo  dag  a  mote  af  ærchibiskups  halfu.  oc  var  þa  mott  æf[tir 
m]at*).  oc  sua  höyrda  ek  sagt  at  forno  var. 

Jtem  Jon  prestr  a  Stade  suarenn  sagde  sua  um  gridsetn- 
ing  mot  Jolom.  þat  höyrda  ek  sagde  hann.  oc  vissa  ek  oc  var 
ek  hia  er  Lodenn  skræper  er  atte  suardagann  um  daga  ærchi- 
biskups  æinars.  oc  starf  hans  hafde  þa  af  kirkiunnar  halfu  i 
Jíidrose  at  hann  sætti  grid  a  Thomas  messo  a  mote  af  kirk- 
unnar  halfu  oc  [æng]')i  madr  talmade  þat  þa  oc  var  mykill 
fiolde  manna  a  moteno  bæde  handgængna  oc  annara.  oc  þat 
vissi  ek  hann  iæfnann  gera  medann  hann  hafde  starf  ærchi- 
biskups.  En  æftir  hann  vissa  ek  oc  hgyrda  ek  Thorstæinn  i 
Tunæimi  sætia  stundum  a  mote  grid,  af  kirkunnar  halfu  þa  er 
hann  hafde  ærcbibiskups  armænning.  oc  æingi  mæinade  hon- 
um  þat.  oc  var  ek  þa  i  garde  hans  i  Tvnæimi  oc  rðddom  adr 
um  oftlega  at  hann  skilldi  gera  sik  sniallann.  æcki  höyrda  ek 
oc  þa  þess  a  millim  tala  a  mote.  hðyrda  ek  oc  sagt  i  fra  at 
Hallvardr  skrufr  sætti  grid  firi  Lodne  skræpe  þa  er  hanu  hafde 
starf.  oc  at  af  kirkiunnar  halfu  var  iæfnann  sætt.  alldri  mann 
ek  oc  at  konongsmenn  lete  grid  sættia  þann  tima  a  mote  a 
Thomas  messo  dag.  oc  at  vit  varom  þæsso  ner  er  þeir  suoro 
sem  nu  er  sagt.  oc  uaro  provader  ser  huær  sundrungu  sem 
skilriklegazst. 

[Oc]  til  vitnisburdar  at  þetta  see  satt  sættum  vit  her  firi 
ockor  insigli.  Actum  i  Nidarose  um  varet  i  fyrstu  viku  fastu.  þa 
er  lidner  varo  fra  burd  vaars  herra  þushundrad  vætra  ^)  cc.  oc 
xc  vættra^). 


148.  14.  Mai  1290.  i  Björgvin 

RéttarbÓT  Eiríks  konungs  Magnússonar  og  Hákonar  hertoga 
um  að  Kristinréttr  hinn  forni  skuli  standa  um  alla  þá  hluti,  er 
lærðir  menn  eiga  að  hafa. 


')  []  nDdirpúnktað,  í  afskr.;    ^)  Ekki  vættra,   ains  og  Dipl.  Norv.;  ') 
Hér  skrifar  Árni  á  spássínna:   "ita  clare  anni«. 


1290.  RÉTTAKBÓT   EIRÍKS   KONUjSGS.  273 

Réttarbót  þessa  hafa  sumir  viljað  heimfæra  upp  á  Island.  eo 
það  er  víst  naumast  á  réttnm  rökum  bygt.  Eitt  haudrit  stýlar  hana 
að  vísu  til  íslands  og  er  það  hér  lagt  til  grundvallar.  því  það  er  að 
öðru  lejti  dágott,  og  árfærir  réttarbótina.  Réttarbótin  er  tekin  upp 
í  Sermon  Jóns  biskups  Arnasonar  um  Kristinrétt. 


AM.  154.  4to  bls.  148-49  skb  ,  þetta  frá  c  1500;  AM.  148. 
4to  bls  219-20  skb.  c.  1500  (Landeyjabók);  AM.  37.  8vo  bls. 
254—52  skb.  c.  1500;  AM.  128.  4to  bls.  151  skb.  c.  1490;  AM. 
345.  Fol.  bls.  167-68skb.  c.  1570;  AM.  176.  4to  bls.  9-10 
skb.  frá  c.  1570-80  rotin;  A.C  200.  4to  bl.  5—6  á  pappír  c. 
1700  (Sigurður  Jónsson);  MSteph.  13,  4to  bls.  133-35  á  papplr 
jiEptir  chartis  med  hendi  Magnusar  Jonssonar  syslumans  fodur 
issess:  Arna  M.S"  skr.  1715  fyrir  Pál  Vídalín;  MSteph.  48.  4to 
)1.  37—38  á  pappír,  bók  Odds  Jónssonar  skr.  1669.  Prentuð  áðr 
í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  I,  412  13  og  NgL.  III,  17-18,  en  eingin 
af  þessum  handritum  eru  þar  notuð.  Afskriptir,  sem  hér  eru  ekki 
notaðar  finnast  1  ÍSfél.  104.  4to;  Thott,  2097.  4to  skb.  c.  1650; 
Tbott.  2106.  4to  papp.  o.  1750;  Gl.  kgl.  s  1159.  Fol.  papp.  c. 
1650;  Ny  kgl.  s.   1911.  4to  c.   1750. 

R[ettar]b[ot]  eireks  konungs  ^). 

Eirekur  magnusson  [[med  gudz  myskun  [noregs  konungur^) 
ok  hakon  med  samri^)  mýskun  noregs  hertugar*)  syner  magn- 
us'*)  hins  koronada  senda  ollum  monnum  [aa  jslandi^)  Quediu 
Gudz  ok  sina. 

Jduliga  ^)  hefir  verit  kiært  fýrir  oss  ok  getid  af  almvg- 
ans  hendi  hier  ok  uidar  ^)  sidan  uær  tokum  rikes  stiorn  epter 
faudur  uorn  overduger^).  Ht  profastar  ok  adrer^°)  lærder  menn 
hafa  þyngt  þeim  meira  j  tiundargiordum  ok  audrum  salaugum 
en  adur  heler  ueret  uani  til  vnder  at  bua  ok    badu    oss^')    at 


')  154,  37;  R.  B.  E.  k.,  148;  eingin  fyrirsögn  128;  R:  B:  E:  k.  ok 
H.  H.,  345;  lúið  úr  að  mestu  í  176;  ')  [[sl.  154;  [sl.  345,  200,  13,  48/ 
')  þeirri  saniri  148,  176;  þeirre  soniu  37,  128;  undir  þeirri  samri  345; 
*)  þannis  154,  148,  37,  128,  176;  *)  konnngs  b.  v.  13;  *)  [þannig  154; 
þeiin  sem  þetta  sia  edr  heyra  148,  345,  176,  200,13,  48;  ollum  qnetlin 
guds  ok  sina  þeini  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  37,  128;  ^)  idivliga 
345;  «)  uidara  148,  176;  ')  overdvgur{!)  148;  overdng][ega]  37;  '")  el. 
148;   ")  sl.   345. 

Dipl.  Isl.  II.  B.  18 


274  RÉTIARBÓT  EIRÍKS  KONUNGS.  1290. 

leggia  rad  aei  sem  uær  erum  skyllder^)  til  j  miUum  lærdra 
manna  ok  leikra  ^)  at  þeim  mætti  eige^j  verda  til  ofmikilla 
þýngsl[aj  ok  af  þvi  at  uær  kennum  oss*)  skýlduga  til  at  hugsa 
vm  allra  manna  naudsyniar  þeirra  sem  under  uort  ualld  eru 
skipader.  þa  vilium  uær  at  þier  uitid  ad  uær  haufum  suo  sam- 
þykt  vid**)  [jorund  erkibiskup  •*•»)  ok  adra  biskupa  j  landeno  at 
forn  kristens  doms  balkur.  skal  uera  um  tiundar  giorder.  fíar- 
sekter  ok  vm  alia  adra  hlute  er  lærder  menn  eiga  at  hafa 
med  þessv[m]^)  ollum  er  menn  uoru  uanir  uid').  at  bua  epte[r] 
gavnlum^)  vana  adur  enn  sættar  giord  uar  *)  gior  j  tunsbergi 
millum  uirduligs  herra  magnus  konungs  faudur  uors  ok  herra 
jons  erkebiskups.  biodum  uier  ollum  monnum  j  huerre  stiett^") 
sem  hann  er.  at  giora  heilagrar^^)  kirkiu  riett  ok  hennar  lærd- 
um  monnum  greiduiiga^')  [alla  skýlldu  þa^^)  sem  þeir  eiga  at 
hafa  ok  þa  sem  þeim  er  skipud^*).  [epter  þui*^)  sem  þeir  vilia 
hafa  þauck  ok  ombon  af  oss. 

Enn  ollum  handgeingnum  monnum  uorum  biodum  uær 
epter  at  sia  ok  geyma  at  eigi  uerde  framar  lagzt^^)  aa^^)  al- 
mugan.  En  nu  haufum  vier  ok  biskuparner  samþýckt.  [ocsua^^) 
ad  huorcke^')  misse  sinna  rettinda.  þuiat  þier  ok  aller  vitu 
oss'°)  skýllduga  til  at  fýlgia  heilagri  kirkiu  ok  hennar  kenne 
monnum  til  sins  riettar  sem  leikmenn  til  sins. 

[[Var  þetta  bref  giort  j  biorguin.  [vij^^)  nottum  firi**) 
huita  sunno  [aa  hinu.  xj.^*)  ara  rikes  uors**). 

')  skylldnger  148;  *)  leikmanna  148,  345;  »)  sl.(!)  148;  *)  8l.{!) 
154;  miog  b.  v.  345;  *)  herra  b.  v.  148,  176;  *••)  herrajornnd  bi8knp"37, 
128,  345,  200,  13  (en  bœtir  erki-  við  á  spássiu),  148;  *)  þeim  37,  128, 
345;  ')  vnder  b.  v.  148,  37;  *)  154;  fornura  148,  37,  128, 
345,  176;  »)  vœri  148,  176;  "*)  eda  tign  b.  v.  138,  176,  37,  48,  128 
(tvískr.  í  37,  128),  345,  13  (og  tign);  ")  heilagri  148,  37,  345;  ") 
greidiligha  148,  176;  greiniiiga  37,  128;  greiniligr  345;  '*)  [allar  sinar 
fikuUder  þa  37,  128,  345  (-  þær);  '*)  skipat  158;  '*)  [sno  sem  148,  37, 
345,  176;  '*)  lagit  148,  176;  lagizt  37;  lagt  345;  '^)  þegna  uora  b.  v. 
37;  '•)  [sl.  154;  '»)  hvorgi  37;  »°  iafn-,  b.  v.  148,  345,  176;  *')  .vij. 
148,  og  er  rétt;  vj,  154;  ")  [rotið  burt  í  176;  ")  [aa  ellifta,  148;  ") 
(fvantar  í  37,    128,    345,    200,    13,    48. 


1290.  SKIPAN   JÖRUNDAR  ERKIBISKUPS.  275 

B. 

AM.  200  4to,  bl.  5a,  á  pappír  frá  c.  1700  (bók  Sigurðar 
Jónssonar);  MSteph.  13.  4to:  a)  bls.  130  «eptir  chartis  med  hendi 
Magnúsar  Jnnbsonar  syslumanns  faudur  Assess.  A.  Magnussonar» 
skr.  1715  fyrir  Pál  "Vídalín;  b)  bls.  135  eptir  .chartis"  með  hendi 
sania  nianns;  MSteph.  48.  4to  bls.  37  á  pappír,  bók  Odds  Jóns- 
sonar  skr.  1669;  GI.  kgl.  s.  1159.  Fol.  papp.  c.  1650;  Ny  kgl.  s. 
1911,  4to  papp.  c.  1750;  Thott  2097.  4to  skb.  c.  1650;  Thott. 
2106.  4t.o  papp.  c.  1750.  Prentuð  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl,  I,  413 
-414. 

R[ettarJ  B[ot]  E[iriks]  k[onung8]. 

Eirekr  med  Guds  Myskun  Noregs  kongur  etcetera. 

Er  þad  fyrst  ad  allur  chiistenndomz  Riettur  og  þær  saker 
sem  þar  kunnu  til  ad  falla  sie  effter  þui  sem  ad  fornu  vered 
heffur.  og  ad  aller  hluter  sækest  effter  lógum.  sem  adur. 
enn  eige  med  vtsetningu  aff  h[eilagre]  kyrkiu.  edur  þionastu 
banne.  þuiat  logmenn  eru  til  þess  skipader.  ad  segia  log  vm 
Christenndoms  Riett.  sem  vm  jonnur  mál. 


149.  29.  Aup^ust  1290  i  Niðarósi. 

Skipan  Jörundar  erkibiskups  í  ISiðarósi,  gerð  með  ráði  fimm 
lýðbiskupa^  og  var  Arni  |>orláksson  biskup  í  Skálholti  einn  af 
þeim. 

AM.  Nr.  351.  Fol.  bls.  230—232  skinnb.  frá  c.  1360  (Skál- 
holtsbók  hin  forna);  AM.  Nr.  42A.  8vo  bls.  214-  15  skinnb.  c. 
1480,  og  er  hér  að  eins  lítill  kafli.  Ny  kgl.  s.  Nr.  1938.  4to 
(afskr.  af  AM.  351).  Statútan  er  prentuð  áðr  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl. 
Isl.  472-75  og  í  NgL.  IIl,  241—43. 

Epter  farandi  statuta  woru  gigr  ok  saman  Rituð  j  niðar- 
osi  af  agætrar  aminiiingar  Jðrunde  eRkibiskupi  af  nefndum 
stað.  erlende  af  færeyium  airna  af  skalhoUti.  aarna  af  stafangri. 
eyuinde  af  óslo.  þorsteini  af  hamre.  lyðbiskupum.  ok  skyldu- 
liga  boðin  at  hallda  ollum  ok  serhuerium  j  niðar  oss  eRki- 
biskups  dæmi.  sub  anno  domini.  CD".  cc*^.  xc°.  jn  die  decolla- 
cioni[s]  beati  iohannis  baptiste. 

Jörundar  biskups. 

Allir  þeir  prestar  sem  hafa  curam  animarum  eru  skylldir 
til  at  predica  firir  sinu  soknar  folki  aa  huern  sunnudag  af  hei- 

18* 


276  SKIPAN   JÖRUNDAR  ERKIBISKDPS.  1290. 

lagri  tru  ok  hennar  articulis.  af  heilagri  skirn  ok  þeirri  hialp 
sem  þar  leiðir  af.  ok  huersu  smabðrn  skulu  skiraz  j  nauðsyn 
ef  æigi  nair  presti  ok  at  þeir  sem  skiiðir  eru  confirmeriz  af 
biskupi  þpgar  færi  gefz  a.  skulu  þeir  ok  sua  kenna  vngum 
sem  eðmlum  þeim  sem  æigi  kunna  aðr  Credo  in  deum.  Pater 
noster  með  Aue  maria  ok  æ,  þessum  lutum  iafnliga  profa  eink- 
annliga  j  þeirra  skripta  gangi.  ok  leggi  piuu  wið  þeim  sem 
æigi  vilia  nema. 

Prestar  ok  profastar  ok  aðrir  kirknanna  formenn  skulu 
iðu'iga  at  geyma  at  telia  fyrir  leikum  ok  lærðum  vm  styrka 
tru  ok  vegsemd  wið  holld  ok  bloð  vors  herra  iesu  christi. 
sua  at  j  huern  tima  er  þui  er  vpp  halldit  j  heiiagri  CDesso. 
eðr  þat  werðr  borit  til  siukra  manna  firir  staði  eða  stræti. 
falli  þeir  aei  kne  beruðu  hðfði  ok  vpp  Rettum  hondum.  en 
prestar  skulu  þat  bera  skryddir  yfir  sloppum  vudir  Reiiium  dwki 
tiiii  faranda  krossi.  biðllu  ok  loganda  kerti.  vtan  leiðar  leingd 
banni  eða  annat  skynsamligt  inpedimentum  gangi  til.  ok  skulu 
presfar  þa  bera  þat  aa  ]m\A  ser  j  Reinum  pungi  eða  skioðu. 
ok  geyma  vandliga  þat  sem  af  geingr. 

Af  sinum  ýfir  monnum  skulu  prestar  fræðaz  vm  ðnnur 
officia  meít  af  laaga  sðngum  ok  skirnar  embætti.  at  olian  ok 
lik>ði)g  ok  oðium  þeim  iutum  sem  til  heyra  prestligu  embætti 
ok  £a  t-ðgðum  lutum  optliga  profaz.  þðrf  vinnr  huerium  presti 
at  segia  eina  (IDesso  aa  dag.  vtan  j  þeim  casibus  sem  lofat  er 
at  Iðgum.  þat  er  at  skilia  aa  iola  dag  eða  paska  dag.  huita 
sunnu  dag  eða  aa  drottins  dag.  eðr  in  festo  dupplici.  eða  lik 
kðmi  til  kirkiu.  eða  biskup  hafi  skipat  hoiium  tuær  kirkiur. 
þui  at  þa  ma  hann  með  hans  orlofi  syngia  tuær  me^sur  aa 
huein  sa^ðra  daga.  Skal  eigi  messu  segia  vtan  klerkr  se  hia 
sa  er  þioni  með  loganda  kerti.  ok  þeim  ððrum  lutum  sem  þar 
til  heyra.  Crisma  ok  eucaristiam  skulu  prestar  geyma  j  læstri 
hiiðslu  at  eiiiginn  ofdirfðar  fullr  megi  til  ná.  kalek  ok  sacra- 
rium.  munniaug.  skirnar  saa.  ok  (Dessoklæði.  ok  corporale  skulu 
þeir  Rein  lata  wera.  Einginn  prestr  skal  veita  sacramenta  ann- 
ars  þingu  naut  vtan  tulla  nauðsyn.  eða  með  orlofi  sins  soknar 
prestz. 

Meðr  þui  at  j  þionostu  sacramentorum  skylldi  allr  Rein- 
leiki  vandliga  geymaz.    þa    er    fastliga    firir  boðit.    at  nockurr 


I 


1290.  SKIPAN  JÖRUNDAR  ERKIBISKUPS.  277 

prestui  huat  sið  eða  vana  sem  hann  kallar  þar  til  wera  sem  j 
þessum  part  ma  helldr  heita  spell  eðr  vvani.  dirfiz  nockur  pening 
at  heimta  skildaga  eða  kíhipmaala  inn  at  leiða.  eðr  eitthuert 
hegoraligt  impedimentum  til  at  setia  at  þui  vreinni  verði  hans 
þionosta  aðr  hann  veiti  olian.  likspng  hiona  uigslur  eða  ðnnur 
prestlig  embætti,  En  ef  nðckurr  vill  eptir  veitt  sacramenta 
æigi  hallda  her  vm  wið  prestinn  þess  staðar  lotiigan  vana.  þa 
skal  hann  þrongaz  til  af  biskupi  eða  hans  officiali. 

Sakir  þess  at  heraðs  kirkiurnar  þarnaz  viða  sitt  goðz  ok 
tiunder.  sua  at  æigi  at  eins  missa  þær  þarfar  bækr  ok  aðra 
þarfliga  luti  firir  innan  sik.  helidr  iafnuei  eru  þær  sialfar 
komnar  at  ofanfalli  bæði  at  Raafi  ok  veggium.  þa  skal  einginn 
sa  sem  til  er  ætlaðr  at  selia  þann  part  tiundar  sem  kirkiurnar 
eiga.  dirfaz  heðan  af  nefnda  kirkiu  tiund  at  selia  £an  vitorði 
þeirrar  kirkiu  hðfuð  prestz.  ok  tueggia  annarra  skilrikra  or 
þeirri  kirkiu  sokn.  sua  þo  at  sa  er  selr  taki  þar  eingan  bata 
af  sinua  vegna  af  þeim  sem  kaupir.  selia  ok  eingum  þeim  er 
fyrr  hefir  keypt.  sua  at  kirkian  hefir  æigi  sitt  feingit  þat  er 
skilit  war  eptir  akueðnu. 

Hðfuð  prestar  at  graftar  kirkiu  huerre  hafa  ser  vicarium 
ef  þat  er  vel  mattuligt.  at  þa  er  annarr  þeirra  ferr  til  kaup- 
staðar  at  nauðsynligum  eyrindum  megi  annarr  heima  wera  at 
gera  vices  aa  meðan  með  þui  at  þessháttar  kirkiur  hafa  iafnan 
mikla  sokn  ok  viða. 

Huert  sem  eitt  klerkanna  collegium  einkannliga  kanunka 
at  biskups  stolum.  skal  iafnan  hafa  lesning  firir  sinu  borði  af 
heilogum  Ritningum.  at  þess  minnr  hneigi  þeir  sin  eyru  til 
skials  ok  hegóma. 

^)  Skylldir  eru  prestar  huerr  j  sinni  sokn  at  lysa  opin- 
berliga  j  kirkju  þria  helga  daga  aðr  þar  werði  nðckut  hionaligt 
samband.  sua  at  innan  þess  lima  megi  þeir  sem  vilia  ok  til 
hafa  Iðgligt  impedimentum  moti  setia.  ok  at  sialfir  prestarnir 
Reikni  ^)  eptir  aa  meðan  ef  nðckur  taalman  megi  her  vpp  m 
finnaz.  ok  ef  þat  er  til.  þa  skulu  þeir  sem  hiuskap  vilia  saman 
binda  biða  þar  til  er  firir  kirkiunnar  domara  er  þetta  maal  með  ðllu 
af  reitt  aa  annan  huarn  hátt.    En    ef  ecki  finnz  impedimentum 


')  Hér  byrjar  42;  ')  vantar  í  42. 


278 


VITNÍSBURÐARBREF. 


1291. 


mega  þau  frialsliga  saman  binda  eptir  lysingar.  En  þeir  er  j 
moti  þessati  skipan  ^era  launfestar  skulu  pinaz  eptir  maklig- 
leikum.  werða  þeirra  bðrn  getin  j  þufiliku  sambandi  vlðglig  til 
allra  klerkligra  stetta^).  en  prestar  þeir  sem  æigi  firir  bioða 
þuilikan  samgang  eða  lysa  æigi  eptir  akueðnu.  eða  waraz  æigi 
bia  at  wera  þess  háttar  bruðkaupum.  skulu  missa  sitt  offícium 
vm  þriu  mr.  ok  mega  þo  framarr  pinaz  eptir  tilíellum. 


150.  9.  Marts  1291.  i  Niðarósl. 

JöRUxNDR  erkibiskup  í  Niðarósi  kunngerir  að  hann  hafi  tekið 
vitnisburði  um  yfirgang  herra  Bjarna  Krlingssonar  á  Giska  gegu 
heilagri  kirkju,  og  að  það  hafi  framfarið  í  viðrvist  ýmsra  and- 
legrar  stéttar  manna  þar  á  meðai  Jörundar  Hóiabiskups  og  Árna 
Skálboltsbiskups. 

AM,  Dipl.  Norv.  Fasc.  VI.  1.  Prentað  í  Dipl.  Arnamaern.  II, 
124-26  ogDipl.  Norv.  III.  29-31  Nr.  30.  Hér  er  tekinn  út- 
dráttr. 

J[erundr]  meðr  guðs  miskunn  ærchibiskup  i  Niðarose 
sændir  lærdom  oc  leikmannum  allum  guðs  vinum  oc  sinum 
þæim  sem  þetta  bref  sia  eða  hæyra.  q[ueðiuj.  g[uðs].  oc  sina 
þat  see  allum  kunnict  at  vm  vetrenn  þa  lidnir  varo  fra  burð 
vaars  herra  .m.  vettra  oc  cc.  oc  .xc.  vættra  i  vikunni  æptir 
allra  hæilagra    messo.  citeradom    ver    oc  kalladom    meðr   brefe 

varo  herra  Biarna  i  Gizska  til  vaar at    ansuara  þæim 

lutum  sem  hann  hæfdi  gorfa  mott  hæilagre    kirkiu  þa  er  hann 

var  i  konongs  garde oc  kom  hann    æcki.    En    at 

sanlæikr  þo  birtizst  a  iæn[g]dar  oc  prouat  gæymizst  vm  hans 
framfærdir.  sidan  ver  hafdum  bedet  hans  længi  vm  fram  timan^ 
þann  forom  ver  fram  i  þesso  ærende  a  friadag.  iij.  nattom 
firir  Gregorij  messo  oc  kalladom  til  vaar  virduliga  brædr  vara 
herra  Jerrund  biskup  af  Holum  oc  herra  Arna  biskup  af  Skala- 

hoUte  oc  korsbrædr  vaara Til  vitnisburdar  a  længdar 

at  þetta  see  satt  sem  nv  er  sagt   sætium    vit   her    firir   ockor 

ÍDSÍglÍ. 


')  Hér  þrýtr  42. 


1292.  SKIPAN   ÁRNA   BISKUPS.  279 

151.  [1292]. 

Skipan  Árna  biskups  I>orlákssonar  um    hjónavígslur,   helgihöld 
og  kirkjuleiðslur  kvenna. 

Árni  biskup  var  í  Noregi  1390  og  þá  var  gerð  29.  Aug. 
skipan  Jörundar  erkibiskups;  árið  eptir  kom  liann  út;  er  þvi  þessi 
skipan  frá  1291  eða  1292,  og  er  gerð  að  nndirlagi  og  ráði  erki- 
biskups. 

AM.  671B.  4to  bls.  17  skb.  c  1320;  AM.  361.  Fol.  4to  skb. 
c.  1360;  AM.  350.  Fol.  bls.  287—88  skb.  skr.  1363;  AM.  175. 
4to  bls.  48-49  skb.  c.  1400;  AM.  456,  12mo  bls.  137—38 
skb.  c.  1480;  AM.  135.  4to  bls.  217  skb.  þetta  skr.  c.  1490; 
AM.  138.  4to  bls.  346-47  skb.  c.  1500.  Prentuð  áðr  í  F.  Joh. 
Hist.  Eccl.  Isl    II,  47  (AM.  351.  Fol.  og  175.  4to). 

Skipan  earna  biskups  þor[Iakssonar]^). 

En  a  þessum  lutum  gerðe^)  arne  biskup  nyia  skipan  með 
raði  uirðvligs  herra  iorundar  erki  biskup[s]. 

1.  at  prestar  i  skala  holldz^)  biskups  d§mi  þeir*)  skulv 
þav  ein  hion  saman  uigia  sem  [brudgumenn  uar  eigi  fyrr 
eigin  ^)  kvangaðr  ^)  [ok  su  kona  sem  hann  fer  var  eigi  fyrr 
manni  gipt''). 

2.  Sua  bauð  hann  ok  at  agnus  [dei.  þriu  se  saman 
sungin  eðr  lesin®)  i  huerri  messu  þegar  sagt')  er  pax  domini. 
[et  cetera^").  þi  at  nu  er  sua  sungit  at  erkibiskups^^)  stolinum 
i  niðarosi. 

3^^).  Credo  in  unum  ^'^)  skal  ok  ^*)  hafa  olafs  messo  dag 
[fyrra.  ok  sva  hinn  siðarsta^^)  dag  in  octauis  beate  uirginis. 


')  Fyrir  sögn  svo  351;  eÍDgin  í  671,  350,  175.  456,  135,  138 
(byrjar  í  miðri  línu);  ")  herra  b.  v.  350,  138;  /)  skalholltz  351;  skal- 
hollz  135;  skalhollzt  456;  ')  þeir  sl.  351,  350,  175,  456,  135,  138;  *) 
[brndrin  war  æigi  fyrr  manni  351,  175;  *)  giptnr  175;  kvæntr  138,  451, 
gipt  351,  17iJ;  '')  [ok  8U  kona  sem  (hon  b.  v.  456)  æigi  uar  far  manni 
gipt  350,  456;  og  su  kona  var  eigi  fur  manni  gipt  135;  ok  su  kona  sem 
eigi  var  furr  eigin  gipt  138;  *)  [dei  se  3m  sinvm  sungin  456;  saman 
se  351;  þriu  sett  oll  sanian  175;  se  auUum  lesin  eda  sungin  135;  þriu 
agnus  dei  138;  »)  sungit  er  350,  158;  '")  [sl.  135;  ")  sl.  350;  '*)  §  3. 
v.  í  351,  sbr.  statúta  1260  §  8  ")  deum  b.  v.  175;  '*)  sl.  350.  138  '*) 
[fyra  ok  svo  hina  sidari  ok  suo  456. 


280  DÓMSBRÉF.  1292. 

4.  Post  octaiiam  [natiuitatis  doœini^)  skal  hafa  [de  domina 
missam.  salue  sancta  parens  *).  ewangelium.  erat  ioseph. .  ok 
annat  les  þat  sem  þar  fylgir.  fram  til^)  messo. 

5*).  [Domine  skaP)  hafa  i  ^)  te  quidem  in  paschali 
gaudio. 

6').  De  trinitate  skal  prefacio^)  alla  þa  wiku.  [nema  þat 
86  halldit  annat  at  sialft  halldit  hafi  sier  adra'*)  prefacionem^®). 

7  ^^).  [Eigi  skal  credo  in  unum  *^)  in  festo  reliquiarum 
nema  a  drottins  dagh'^). 

8^*).  (Danna  konur  ma  leiða  i  [kirkiu  paska  dagh  ef  þer 
beiðaz  ok  gefa  þeim  þionustu  ef  þriar  vikur  erv  liðnar  fra  þi 
er  [þær*^)  fgddu^^)  barn  af  bonda  sinum  getit^').  en  at  ððrum 
hatiðum  ef  marjaðr  er  fra  liðinn  barnburðinum^^). 

9^^).  Jn  wigilia  [assumpcionis  beate^O)  uirginis*^).  skal 
cotidiana^^)  prefacio'^®).  ok  sua  in  wigilia  [natiuitatis  domiui^*). 


152  13.  Juni  1292.  á  Eikilandi 

ÐóMR  um  landamerki    milli    Eikilands    og  Gullastaða    í  Hvini 
í  Noregi 

Prentað  í  Fornbréfasafni  Norðmanna  I,  74,  Nr.  81  eptir  frum- 
bréfinu  í  hinu  norska  ríkisskjalasafni   í  Kristjaníu.       Bréfið  kemr  að 

')  (doiöinice  natioitatis  350,  456,  138;  dei  351;  ')  [351,  138,  456, 
175,  350:  at  sðiig.  ok  prefacio  (prefacionera  175,  456,  138)-  Et  (oc 
456)  te  in  aeneracione  (beate  Marie  virginis  b.  v.  138)  138,  456;  hafa 
galna  sancta  parens.  og  prefacioneni  og  te  in  ueneracione  de  domina 
135;  ')  franian  ti)  350,  175,  456,  135,  138;  *)  §  5  vantar  í  351,  175, 
')  Die  sk»l(!)  456;  *)  et  456;  oa  135;  ^)  §  6.  vantar  i  351,  175;  ok  b. 
V.  456;  *)  prefacia  350;  prefacio  sl.  456;  ')  [nema  se  annat  halld  er  ser 
hafi  aðra  H50,  138;  þat  halld  se  aiiat.  at  sier  hafi  456;  '**)  [sl.  135;  ") 
§  7  er  á  undan  §  4  í  351;  ")  i  CDesso  hafa  (sl.  556)  b.  v.  350,  456, 
138;  ")  svnnvdag  175.  456;  beri  b.  v.  351,  350,  138,  351,  456;  [Ei  skal 
credo  in  festo  Be[li]quiaruni  nema  a  sunnndag  beri  135;  '*)§  8  er  §  9í 
456;  '*)  [hun  fæddi  135;  '*)  vid  135;  'V)  [kirkiu.  ef  iij.  uikur  ero  fra  liðnar 
þni  eem  hou  fæddi  barn  af  bonda  sinnm  getit.  a  pascha  dag.  ef  þer 
beidaz.  ok  gefa  þeim  þiouostu  350,  13H;  '*)  barnbnrdinum  sl.  351;  '*) 
§  9  stendr  á  undan  §  8  í  456;  "*)  marie  b.  v.  350.  138;  ")  [natuitatis 
domini  351;  ")  quotidiana  138,  350,  456;  cothidiana  175;  ")  prefacia 
456;  '*)  [assunipcionis  beate  Marie  351. 


1294  ÚRSKURÐARBRÉF.  281 

því  leyti  við  ísland,  að  hér  er  nefndr  Jón  Islendingur  sem  einn 
af  dómsmönnum. 

OUum  guds  vinum  ok  sinom  þeim  sæm  þætta  bræf  sia 
æda  hæyra  sændr  sigurdr  prestr,  Jon  præstr,  Nicholas  dæst- 
ingr  Ormr  a  Bræknom  þorer  flikkr,  þorkell  a  Ræyiande,  Ljotr  a 
Radarfosse,  þoralde  a  Hamre,  Jon  islændingr  þorkæll  prest  sun 
Suærtingr  danz.  Jvar  dos  Q[uediu]  G[uds]  ok  sina.  a  þui  are 
æn  lidner  voro  fra  burd  vars  hærra.  þushundrat  vætra,  ii 
hundrað  vætra  viij.  titigr  vætra  [ok  xijj  gængo  ver  a  markrein- 

ar  mællom  Æikilanz  ok  Gullastada þætta    bief   var 

gort  a  Æikilande  a  fria  dagen  næsta  íirir  Botolfs  suku  a  xiij 
are  vars  hinns  virdulega  hærra  Eirigs  konongs  ok  Hakouar 
hærtoga,  En  til  vrugs  vitnis  burdar  þa  sætto  ver  firir  þætta 
bref  var  insigli  þeir  sæm  til  hofdu. 


153  2  Juni  1294. 

UrskURÐR  Víga  lögmanns  í  Skíðu  í  Noregi  um  jarðaskipti 
Gunnars  á  Borgum  og  Ólafs  Haraldssonar   á  Lofstöðum. 

Prentað  í  Fornbréfasafni  Norðmanna  I,  75—76  Nr.  82  eptir 
frumbréfinu  í  Deichmanussafni  í  bókhlöðu  háskólans  í  Kristjaníu. 
Bréfið  kenir  íslandi  ekki  að  öðru  leyti  við,  en  að  íslenzkir  menn  eru 
þar  vitundarvottar. 

Lifuanndom  ok  uidr  komanndom.  OUum  guds  uinum  ok 
sinum  þæim  sem  þetta  bref  sia  eðða  hæyra.  senndir  Uigi  log- 
madr.  Q[uediu]  G[udsj  ok  sina  ek  uill  yððr  kunnikt  gera  att 
Gunnar  a  Borgom  ok  þorer  klærkr  komo  tiU  minn  ok  kærððo 
firir  mer  um  æinngna  kaup  þæira  Olafs  Harals  sonar  ok  Gunn- 
ars  a  Borgom  ok  prouaestt  þa  sua  firir  mer  ok  morgum  odrum 
godum  monnom.  att  olafer  Harals  son  sældi  Gunnare  bonnda 
þa  æignn  er  Borgar  hæita  en  Gunnar    fek  honom  þa   æignn  er 

Lofstadar  hæita  atiann    aura    boll hia    uer- 

ande  þessaie  minni  log  sognu,  uar  herra  Jonn  logmadr  af  is- 
lande.  herra  Ællender  stærki  herra  þorððer  a  Modru  uollum. 
Peter  logmaðr  a  uikenne  Bærgulfr  Ragnusou.  Jokæll  a  Moe.  Aste 
a  Mærðini.  ormer  i  Læifsgardde.  Snorre  hirdmadr  Gunnar  ulfu- 
aide   Suæinn    guUi.    ok    Mælbyggir    olafuer    ok   Folkuarððer  ok 


282  RÉTTARBÓT   Vlfi  JÓNSBÓK.  1294. 

marger  adrer  goder  menn.  þetta  bref  uar  gortt  ok  gefuet  a 
Marti  Marcellini  ok  petri.  a  fimtanda  are  rikis  virððulegs  herra 
Æiiiks  Maguus  enns  korunaðða  Noreks  konungs 


154.  11.  Juni  1294. 

EiNAR  lögmaðr  í  Túnsbergi  og  Vígi  lögmaðr  í  Skíðu  endr- 
nýja  úrskurð  Víga  lögmanns  nm  jarðakaup  Gunnars  á  Borgum 
og  Olafs  Haraldssonar  á  Lofstöðum  (Nr.  153). 

Prentað  í  Fornbréfasafni  Norðmanna  I.  76 — 77  Nr.  83  eptir 
frnmbréfinu,  sem  þá  var  í  eign  kapteins  G.  Munthe.  Brefið  kemr 
íslandi  við  að  því  leyti,  sem  íslenzkir  nienn  eru  vitundarvottar. 

Ollum  guds  vinum  ok  sinum  þeim  sem  þetta  bref  sia  eda 
hæyra  sendir  Einar  logmaðr  j  Tunsberge  ok  vighi  lagmaðr  j 
Skidu  Q[uediu]  G[uds]  ok  sina.  vit  gerom  oUum  monnum  kunn- 
ikt  at  Gunnar  a  Borgom  ok  þorer  klærkr  komo  til  okkar  vm 
eigna  kavp  þeirra    Olafs   Hajalls    sunar    ok  Gunnars  a  Borgom 

baro  þesser  menn  her  vitni  vm    firir   mer 

vigha  logmanne  med  samþykt  ok  hiavero  Jons  logmanz  a  Js- 
lande  ok  Ærlenz  stærka.  þordar  a  Modiu  voUum  ok  Peters  log- 
manz,  Bergulfs  Rognu  sonar,  Jokæls  a  Moe,  Asta  a  Mærdin, 
Orms  j  Leifsgarde,  Gunnars  vlfallda,  Sveins  gulla,  ok  Mælbyggia 
Olafs  ok  Folkvardar,  Glæðer  Gullhals  ok  vetrliði  skuii  .... 
var  þessar  domr  ok  laga  orskurðr  geíenn  jn  die  Barnabe  apo- 
stoli  j  malstofonni  a  Tunsberge.  a.  xv.  are  rikiss  virduligs  herra 
Eriks  Magnus  Noregs  konungs,  ok  til  vitniss  burðar  ok  staðfestu 
settum  vit  firir  þetta  brel  okkor  jnsigli. 


155.  2.  Juli  1294.  i  Tunsbergi. 

Réttarbót  Eiríks  konungs    Magnússonar    handa    íslandi    um 
breytingar  á  Jónsbók  í  nokkrum  atriðum. 

Ny  kgl.  saml.  Nr.  1930A.  4to  bls.  139a-  39  skinnbók  frá  c. 
1320,  merkileg  og  góð,  en  hefir  hingað  til  ekki  verið  gaumr  gefinn. 
Réttarbót  þessi  er  til  í  hér  um  bil  50  handritum  og  er  hún  þó 
i  fáum  af  þeim  vel  góð;  þetta  er  eitt  af  þeim  beztu-     Hér  er  eng- 


1294.  RÉTTARBÓT  VIÐ  JÓNSBÓK.  283 

inu  orðamunr  tekinn,  pví  að  þessi  réttarbót  mun  bráðum  verða 
prentuð  annarstaöar  með  samanburði  allra  handrita.  Aðr  er  hún 
prentuð  í  Diplomat.  Arnam.  II,  151  —  55;  Lovsaml.  for  Island  I, 
17—32  (AM.  127.  4to  og  346.  Fol.)  og  þar  eptir  i  Jónsbóií  Ak. 
1858;  NgL.  IV.  341-46  (GI.  kgl.  s.  3270.  4to  og  3269B.  4to 
AM.  346.  Fol.).  Réttarbót  þessi  heíir  þegar  á  fyrra  hluta  14. 
aldar  verið  kubbuð  í  sundr  og  sett  iun  í  Jónsbók  á  víð  og  dreif 
þar  sem  við  átti,  og  er  til  þess  vísað  í  Lovsaml.  f.  Isl.,  NgL. 
og  Jónsb.  Ak.  1858. 

eireks  konongs  bref  oc  CDagnus  konongs  með  •). 

Eirekr  magous  meðr  guðs  miskvnn  noregs  konongr  son 
magnus  konongs  sendir  ollum  guðs  vinum  oc  sinum  a  islandi 
qveðiu  guðs  oc  sina. 

þorlakr  Iðghmaðr  kom  tii  vár  oc  téði  oss  bænar  stað 
ýðarn.  vm  nokkura  iuti.  þa  sem  þer  beiddut  at  til  skýlldi  leggia 
bókar  ýðaRar  æða  ór  takaz  sua  sýndi  hann  oss  oc  þa  luti  sem 
hann  beiddiz  af  ýðaRi  halfu  oc  honum  oc  þeim  fleirum  godum 
monoum  sem  af  ýðru  landi  eru.  oc  þa  uorv  hia  oss.  þikkia  ýðr 
nýtsamlighir  miok  uera.  ok  af  þvi  at  ver  vilium  iafn  gerna  sea 
ýðra  nauðsýn.  þott  þer  seeðifiarska  vm  þaa  [iuti]  sem  ver  áeam 
at  þer  beiðiz  skýnsamligha  sem  þeirra  þegna  vaRa  sem  næstir 
oss  bua.  þa  giðrum  ver  ýðr  kunnight  at  ver  samðykkium  þess- 
aR  ýðrar  beizlur  allar  sem  her  fylgia. 

1.  CDeðr  handsolum  skai  iarðir  byggia  oc  i  bðrgan 
ganga. 

2.  Sua  skai  leiguliði  hion  hafa  at  hann  fai  vnnit  eingiar 
allar.  elligar  bgti  hann  landzdrottni  skaða  þann  allan  sem 
menn  meta  at  iðrð  spilliz  af  þvi  vtan    þeir    skilde  ððru  viss. 

3.  Vm  kallda  kol  forfalla  laust.  þat  sem  fe  mgtt  er  eptir 
vtan  bufe  þa  eignaz  sa  er  iðrð  a. 

4.  Vm  brottfærslu  taða  tuigilldi  tiri  þat  sem  vfært  er  þa 
er  hann  ferr  af  iðrðu  þann  kostnað  sem  hinn  þarf  til  brotf^rsl- 
unnar  er  til  kemr  iarðar.  full  skaðabot  skal  greiðaz    fýrir  .  beit 


')  þetta  er  nokkuð  aiidarleg  tyrirsögn  og  yrði  rnaðr  næstnui  að 
hngsa  sér,  að  réttarbótin  frá  12Ö0  heföi  eiginlega  verið  í  smíðura  þegar 
Magnús  konungr  dó,  en  svo  hafi  Eiríkr  konungr  látið  fullgera  hana,  og 
að  hún  í  raun  og  veru  hafi  verið  send  til  Íslands,  en  ekki  verið  lög- 
tekin;  hafi  svo  þessi  verið  gerð  upp  úr  henni,  sem  hún  og  að  nokkru 
leyti  er. 


284  RÉITARBÓT  VIÐ  JÓNSBÓK.  1294. 

tððu.  akra  oc  engia  þo  at  eigi  se  Iðghgarðr  vm  landnamslaust 
firi  þeira  manna  fe  er  beit  eiga  i  aurskotz  helgi.  en  ellegar 
fullt  landnam  með. 

5.  Skýllt  er  at  hafa  Iðghgarð  huar  sem  hlaðit  er  korni 
æða  tððu. 

6.  Vm  gelldfear  rekstr  um  vár  til  afrettar  oc  fiallgðngur  a 
haustum  hvern  tima  vera  skal.  þa  se  eptir  þui  sem  hrepp- 
stiornarmenn  gera  rað  firi.  ór  hueriu  býgðar  lagi.  þviat  þat 
hæfir  eigi  einu  ueg  ðllum  til  ella  suari  slikri  sekt  sem  Iðghbok 
uattar.  sa  er  eigi  gerir  sua. 

7.  En  vm  allt  bufe  þat  sem  golldit  er  æða  gefit  vtan 
Ross.  eigniz  sa  sem  mark  aa.  ef  æigi  er  af  brugðit  innan  halfs 
manaðar.  siþan  hann  bannaði  Iðgliga  með  vitnum. 

8.  Ef  maðr  leggr  sitt  mark  a  fe  annars  mannz  með 
leýnd.  oc  uiUir  sua  heimilldir  at.  þa  er  hann  þiofr  ef  sua  mikit 
er  at  þiofsðk  nemr. 

9.  [Nu  kemr  engi  eptir  íe  þvi  firi  miðian  vetr.  er  bondi 
veit  eigi  bverr  a.  oc  hefir  þat  verit  halfan  manuð  siðan  sagt 
var  til]^).  þa*)  er  rett  aa  fýrstu  viku  þorra.  at  lata  virða  fe 
þat  .vj.  granna  sina.  þeir  skulu  sua  virða  sem  þeim  þikkir  þa 
uert  er  þeir  uirða. 

10.  Standa  skal  Iðgleiga  eptir  bok.  en  .vj.  skynsamir 
menn  meti.  huart  sa  er  leigði  hefir  til  foðr  æða  smiðr.  oc  ef 
æigi  er  til.  gialldi  iafnvirðan  annan  mat.  ef  hann  þarf  eigi  vti 
til  at  kaupa.  elia  leysi  .xij,  alnum  vaðmals. 

11.  Nu  krefr  maðr  mann  fear  sins  i  rettan  gialldaga 
þess  er  vitni  vitu.  æða  við  er  gengit.  þa  er  ual  ef  hann  gelldr. 
ella  stefni  honum  heim  a  .xij.  natta  fresti  oc  krefia  þar  en[n] 
fear  sins.  Nu  uiU  [hann]  æigi  greiða  stefni  honum  þiug  oc 
krefi  þar  enn  skvlldar.  Nv  uili  hann  æigi  greiða.  þa  sekiz 
hann  .ij.  aurum  firi  hueria  krðfu.  en  þaðan  af  þinginu  skal 
sækiandi  nefna  sua  marga  menn  sem  hann  þikkiz  þvrfa  oc 
fara  siðan  eptir  bok. 

12.  Ef  verkmaðr  liggr  .iij.  nottum  lengr  vm  heyannir  en 


')  þetta  vantar  i  1930,  eins  og  önnur  liandrit,  en  það  á  auðsjáan- 
lega  að  standa,  og  er  þetta  teicið  eptir  innskotinu  i  Landsleigub.  Jóns- 
bókar  kap.  50  (sbr.  Loveaml.  f.  IsL  I,  18);  »)  þat  1930. 


1294.  RÉTTARBÓT   VIÐ   JÓNSBÓK.  285 

halfan  maDuð  vtan  heyanna.  naeti  skynsamir  menn.  huat  leigu- 
fall  er. 

13.  Su  klausa  er  ór  tekin  bókinne.  er  íyri  býðr  at  hafa 
dilkfe.  oc  þat  capitulum  er  fyri  byðr  at  þeir  menn  reisi  bunað 
er  minna  fe  eiga  en  .v.  hundrat. 

14.  Nu  ferr  maðr  maðr  at  vegh  með  Rossi.  oc  þott  þrir') 
see.  oc  stendr  beý  nær  götu.  en  bæR  æigi  allnær.  þa  taki  þeir 
at  vsekiu  ef  þeir  þvrfa  þat  sem  Ross  þeirra  eta  þar  sem  nauð- 
sýn  gengr  til. 

15.  í*at  skal  standa  vm  melrakka  veiðar  sem  logh- 
rettumenn  skipa.  en  alldri  meiri  sekt  en  .vj.  alnar  firi  einn. 

16.  Eigi  skal  vraaga  telia  framar  en  a  þess  fe  hiona  sem 
vmagi  er  skylldr  oc  huerfi  af  fenu  þegar  hann  er.  xvj.  uetra. 
ef  hann  er  heill  oc  uerkfæR. 

17.  Ef  mær  æða  kona.  vtan  ekkia  giptiz  vtan  ráð  fðður 
sins  æðr  broður  æðr  moður  æðr  þess  sern  giptingamaðr  er  firi 
raði  hennar.  hafi  tiri  gert  arfi  sinum  eptir  giptingarmann.  þann 
sem  henne  hcyiði  til  vtan  hann  vili  meiri  miskunn  aa  gera. 
nema  giptingarmaðr  vili  fiRa  hana  iafnræði. 

18.  Erfingi  a  kost  at  hallda  vmaga  eýri.  þo  at  bann  eigi 
minna  fe  en  vmaginn  a.  ef  skynsomvm  monnum  virðiz  hann 
vbættr  skulldunautr. 

19.  Bondi  skai  eiga  uigsbætr  halfar   eptir   husfreýiu  sina. 

20.  Eigi  skal  bondi  selia  eignir  busfreyiu  sinnar  æða  þær 
sem  þau  eiga  bæði  saman.  nema  samðýkki  hennar.  nema  full 
nauðsýn  gangi  til.  oc  þo  meðr  skynsamra  manna  raði. 

21.  Ef  hrutr  kemr  til  sauða.  æða  hafr  til  geita.  bæti 
skaða  allan  ef  beimtr  er  áðr. 

22.  Nu  er  maðr  stolinn  fe  sinu.  þa  a  sa  er  stolinn  er 
fuU  giðlld  fpar  sins  af  fe  bins.  sæki  kostnað  þann  sem  hann 
þurfti  til  eptirfarar  oc  rett  sinn  eptir  lagadomi  sem  hann  see 
Iðgræntr  iafnmiklu. 

23.  Eigi  er  uraboð  fullt  at  Iðgum.  vtan  með  vitnum  oc 
handsðlum. 

24.  Vm  skrudklæða  burd.  sekr.  ij.  aurum  firi  huert  er 
hann  berr  framar  en  Iðgh  vátta.  vtan  honum  se  gefin. 


')  þr,  hdr. 


286  RÉTTARBÓT   VIÐ  JÓNSBÓK.  1294 

25.  Vm  eldi  þingnanna.  sekr.  ij.  aurum  firi  huern  mann 
er  æigi  er  alin.  eptir  Iðgum  forfallalaust. 

26.  Ef  maðr  raLgfærir  vmaga  gialldi  þeim  kostnað  fullan 
er  til  er  fært  þann  sem  hann  hafði  firi. 

27.  Vm  skulldir  kaupmanna  sekiz  halfri  CDork  firi  hundrad 
huert  er  æigi  er  golldit  at  olafs  messo.  halft  konongi.  en  þeim 
halft  er  skuUd  a 

28.  f>ar  sem  maðr  segir  sik  or  domi  Iðgsavmdum  for- 
fallalaust  Iðgliga  til  krafðr  af  rettaranum.  sekiz  balfri  CDork. 
halft  konongi  en  halft  þeim  er  mal  a.  vtan  sua  mikit  uanda 
roal  se  at  þeir  fai  æigi  yfir  tekit.  þa  leggi  til  alþingis  elligar 
heima  til  Iðgmannz. 

29.  Sex  eru  morendar  alnar  i  eyri. 

30.  Ekki  eru  melrakka  belgir  mælltir  i  laughaura. 

31.  Sa  capituli  er  or  tekinn  bokinne  er  vattar  vm  .ij. 
missera  vinnvmenn. 

32.  Ef  maðr  særir  mann  bindr  eðr  beR  eðr  skemmir 
fullrettis  orðum  æða  uerkum.  oc  uita  þat  uitni  oc  krefr  sa  laga 
festu  oc  rettar  sins  er  firi  ueiðr  uanuirðu.  enn  hinn  neitar. 
þa  sekiz  hann  halfri  COork.  halft  konungi  en  halft  þeim  sem 
mal  a. 

33.  Huar  sem  vngum  manne  tæmiz  land  i  erfð  æða  giðf 
i  vigsbætr  æða  rettarfar  oc  selr  íear  halldz  maðr  hans  i  brott. 
þa  a  hann  brigð  þess  landz. 

34.  Ef  maðr  fellir  boð  þat  er  stefnt  er  þing  at  heyra 
konungs  bref.  æða  stefnt  er  manudraps  þing  æða  manntalsþing 
til  iafnaðar.  æða  hreppstiornar  þing  vm  haust.  sekiz  .ij.  aurum 
firi  huert. 

35.  Ef  maðr  miolkar  stolinne  hendi  bu  annars  mannz. 
bæti  sem  firi  stuld  sa  er  fe  hefir  til.  ella  lati  huð  sina  eptir 
laga  domi  oc  refsing  rettarans. 

36.  Skýilt  er  bondum  at  gera  vegu  fera  vm  þver  heroð 
00  endilðng.  þar  sem  mestr  er  almanna  vegr  eptir  ráði  syslu- 
manna  oc  Iðghmanna.  sekiz  eyri  huerr  er  æigi  uill  gera  oc  leggiz 
þat  til  uega  bota. 

38.  Ef  griðungr  elUir  fang  ór  ku  sua  at  skaði  uerðr  at. 
sa  er  heima  er  gætt  með  bui.  bæti  fiorðungi  bóla.  ef  sann- 
profat  er.  en  engann  þeim  er  hann  lér.  En  ef  maðr    vill    æigi 


1 

^94.  ■ 


1294.  RÉTTARBÓT  V'IÐ  JÓNSBÓK.  287 

uarðueita  hann.  æða  reka  i  afrett.  bæti    skaða  þeim    sem  hann 
gerir  eptir  þui  sem  menn  meta. 

38.  Eigi  skal  her  a  landi  gefaz  meý  æða  konu  meiri  til- 
giðf.  en  sextigir  hundrat.  þo  at  menn  see  rikir.  en  huergi 
meira  en  íioiðungr  ór  fe  hans.  en  ef  hann  gefr  i  bezstu  eign 
sinne.  þa  skulu  erfingiar  hans  leysa  til  sin  ef  þeir  uilia. 

39.  Ef  maðr  ferer  bunað  sinn  hreppa  i  meðal.  þa  skal 
hann  segia  til  einkunnar  sinnar  i  þeim  hrepp.  sem  hann  hefir 
burt  i  fært.  oc  lata  skra  með  einkunnum  þeirra  manna.  sem 
þar  bua  aðr  fíri. 

40.  Stefnu  skal  leggia  til  kajpa  uið  skip.  firi  heyannir  oc 
eptir.  oc  seli  þar  hðnd  hendi. 

41.  Sektalaust  er  manne  at  kiosa  vndan  ser  mala  land 
sitt. 

42.  I>eim  monnum  skal  eigi  gefaz  almvsa  er  ganga  hvsa 
a  meðal  oc  bera  uðpn. 

43.  í>essi  orö  eru  ór  tekin  bokinne.  at  ekki  skal  at  skald- 
skapar  mali  ráða. 

44.  Vm  kalfa  oc  lömb  kið  oc  grise.  þa  sekiz  maðr  æigi 
þo  at  vmarkat  see.  meðan  i  sealfs  hans  landi  gengr. 

45.  Endrnýia  maa  vmboð  at  liðnum  þrimr  uetrvm.  huart 
8em   hann  er  innan  landz  æða  vtan  landz. 

46.  í>inguiti  skulu  ieggiaz  til  þinghus  giorðar  sua  lengi 
sem  þarf. 

47.  landnam  oc  skaðab^tr  skal  giallda  sa  er  suin  þau  a 
er  skaða  gera.  sem  firi  annan  fénað. 

48.  Ekki  a  iðrð  i  viði  þeim  er  fiuttr  er  or  almenningi 
vtan  hann  liggi  lengr  en  logh  uatta. 

49.  Sa  skal  skatt  gialida  er  bunað  reisir.  en  hinn  æigi 
er  bui  bregðr.  ef  hann  hefir  miuna  fe  en  til  .x.  hundrat.  skulld- 
lavst  oc  vmagalavst. 

50.  f>at  capitulum  skal  oc  vera  i  bok  ýðvaRi  sem  vottar 
vm  býgging  a  konongs  iorðvm. 

51.  Eigi  uilium  ver  at  mikil  skreið  tíytiz  heðan  meðan 
hallæri  er  i  landinv. 

eru  þeir  nokkuiir  hlutir  her  ritaðir  sem  þeim  uitrustu  monn- 
um  er  a  eru  landinu  sýnaz  ofaR  meiR  of  harðir  æða  of  linir. 
þa  bioðum  ver  laugmonnum  varum  at  þeir  riti  til  var  um  þat 
sem  þeir  beiðast   allir  saman.  sk[ujl[u]    ver   þa   sannlega    með 


288  BYGGINGAKAPITULI.  1294. 

goðra  manna  raði  þa  skipaa  a  gera   seœ    ver    uentum    at   ýðr 
dllum  samaii  se  hentazst. 

I>essi  skipan  var  gior  i  tunsbergbi  þa  er  liðnir  voro  fra 
burð^)  vars  heria  iehsu  christi  XO.  cc.  ix.  tigir  uetra  oc  iv. 
[vetr  a]^)  suithuiis  uokudag  aa  xv»  are  Rikis  vaars.  herra  barðr 
serksson  kanciler  vár  inzsiglaði.  jon  klerkr  ritaðe. 


I 


156.  [2.  Juli  1294]. 

Byggingakapituli  eða  lög  um  bygging  á  konungsjörðum. 

þessi  kapítuli  stendr  sem  7.  kapítuli  í  Landsleigub.  í  Lands- 
lögum  Magiiúsar  lagabætis  (NgL  JL  108)  en  er  gerðr  að  íslenzk- 
um  löguni  og  skipaðr  irm  í  Jónsbók  með  réttarbót  Eiríks  konungs 
3.  Júli  1294  §  50.  í  Jónsbók  helir  kapítula  þessum  verið  vísað 
til  sætis  í  Landsleigub.  2.  og  þar  er  hann  að  finna  í  flestum  Jóns- 
bókarliandritum;  að  'eins  í  uokkrum  er  hann  sérstakr.  Hér  er 
prentað  eptir  Ny  kgl.  saml.  Nr.  1930A  4to  bls.  145—46  skb.  frá 
c.  1320.  Áðr  er  kapítulinn  prentaðr  í  NgL.  IV,  346  neðanm.  (Gl. 
kgl.  8.  3270.  4to  og  AM.  346.  Fol.). 

byggingacapituli. 
Nv  ef  vmboðsmaðr  konungs  býggir  iarðir  i  heraði  at 
iarðar  maiarettum  þa  skal  þat  halidaz  eptir  þeirri  abuð  oc 
landz  skýlld  sem  leigu  liði  hefir  vitni  til.  þuiat  sua  a  kongs 
umboðs  maðr  iarðir  at  byggia.  sem  vm  aðrar  skil  at  Iðghum. 
þo  at  umboðsmanna  skipti  uerði.  þa  skal  hverr  sinn  leigumala 
hafa.  En  ef  maðr  tekr  mútu  til  konungs  iarðir  at  býggia  eða 
annaRa  manna  gialldi  aptr  slikt  sem  hann  tok  i  mvtuna  oc 
gialldi  tuent  konungi.  en  firi  þær  iarðir  sem  konungr  aa  æigi 
gialldi  halft  konungi.  en  halft  uerð  landeiganda  oc  se  skildr 
við  vmboð.  oc  heiti  drengr  at  verri.  en  sa  er  mvtuna  gaf. 
gialldi  slikt  sem  hann  gaf  tiL  eptir  þui  sem  aðr  er  skilt  oc  se 
við  skildr  abuð  iaiðarinnar.  Nv  býggir  maðr  dýRa  en  aðr  hefir 
vandi  a  verit.  oc  þui  framaR  til  leiðangrs.  ok  landuarnar 
sem  leiga  er  meiri  a  Iðgð.  sem  annat  hvart  aukar  firi  baövm 
æða  minkar  eptir  þui  sem  býggiz.  Ef  konungs  vmboðsmaðr  lætr 
vndan  ganga  iaiðir  at  vilia  leysi  æða  vanræktar    sakir.    oc   þo 


')  cristz,  b.  V.  hdr.;  ')  fúið. 


1295.  RÉTTARBÓT   EIRÍKS  UM   FRAMFÆRI  OFL.  289 

at  konungdomrinn  fai  aptr  gialldi  vmboðsmaðr  iafnmikit  af 
sinu  sem  hann  let  vndan  ganga,  firi  uanrækt  oc  skaði  uarð 
at  ef  hann  vissi.  Ef  maðr  segir  æigi  iðrð  mannz  lausa  firi 
nottina  helgu.  þa  skal  hann  hafa  þa  iörð  ef  landzdrottinn  vill 
hallda  honum  i  hendr  þa  xij  manaði  at  leigu  slikri  sem  næst 
uar  eptir  nottina  helgu  þa  bioði  landzdrottinn  iðrð  sina  hinum. 
Nv  vill  hann  æigi  hafa  þa  hafi  landz  drottinn  sealfr  iðrðina 
oc  leigu  af  þeim  sem  af  ferr  slika  sem  aðr  er  skild.  Ef 
maðr  gerir  kalldakol  a  iðrðu  mannz.  þa  er  þat  ef  maðr  ferr  af 
iðrðu  firi  nottina  helgv  sua  at  engi  se  eptir.  þa  a  landzdrott- 
inn  allt  er  eptir  er,  oc  gialldi  a  ofan  mðrk.  En  ef  sa  maðr 
andaz  er  a  iðrðu  bio  oc  kallar  landzdrottinn  olokna  landz 
skýlld.  þa  nioti  arfi  hins  dauða  uátta  sinna  at  lokin  er.  oc 
sua  vm  alla  abuð  iarðar.  en  ef  hann  hefir  æigi  vitni  til.  þa 
hafi  landzdrottinn  vitni  til.  en  ef  huargi  hefir  vitni  til.  þa 
sveri  arfi  oc  husfreyia  hins  dauða  at  æigi  stendr  abuð  sua 
eptir  eðr  land  skýlld  at  þav  viti  skil  aa.  ok  ef  þau  sueria.  hafi 
landz  drottinn  sua  buit  oc  sua  ef  landz  bui  er  i  vtlegð. 


157.  [1295]. 

Réttarbót  Eiríks  konungs  Magnússonar  um  framfærslu  skyld- 
menna,  um  ómenskumenn  og  vergangsmenn  og  um  handsöl. 

það  er  alveg  óvíst  um  ártal  þessarar  réttarbötar.  Magnús 
Stephensen  konferensráð  heimfærir  hana  til  1293  (MSteph,  Nr,  13. 
4to  bls.  161),  en  ekki  er  hægx  að  sjá  við  hvað  það  hefir  að  styðj- 
ast.  í  bók  Hálfdánar  Jónssonar  á  Reykjum  í  Ölvesi,  sem  skrifuð 
er  af  honum  sjálfum  1706  og  er  í  IBfél.  531.  8vo,  stendr  ártalið 
1295  við  réttarbótina,  en  ekki  er  heldr  hægt  að  sjá  við  hvað  það 
styðst,  en  öðru  hvoru  þessu  varð  að  fylgja  hér  úr  því  að  réttar- 
bótin  er  hvergi  annarstaðar  árfærð,  og  ekki  auðgetið  upp  á  öðru, 
sem  vissara  sé.  Auk  þess  kemr  það  og  fyrir  að  réttarbótin  er 
eignuð  Hákoni  hálegg  eða  Hákoni  gamla  og  opt  er  klausan  um 
vitafé  (sbr.  Dipl.  Isl.  I,  658  —  61)  áföst  henni.  Eingiu  eru  þau 
handrit  góð,  sem  til  eru  af  lienni,  og  margvíslega  er  hún  kubbuð 
í  sundr  1  ýmsum  lagasöfnum,  enda  í  einu  og  sama  handritinu, 
Klausunni  um  vitafé  er  hér  slept  aptan  af,  af  því  að  hún  er  prent- 
uð  á  áðr  nefndum  stað  í  I.  bindi  safns  þessa.  þó  er  þetta  ekki 
gert  í  B,  þvi  að  þar  er  klausan  nokkuð  öðruvísi  löguð.  Réttarbót 
þessi  hefir  aldrei  verið  prentuð,  og  virðist  hafa  veriö  lítt  kunn.    þó 

Ðipl.  Isl.  II,  B.  19  ' 


290  RÉTTARBÓT  EIRIKS  UM   FRAMFÆRI   OFL.  1295. 

hafa  menn  verið  að  heimfæra  hana  til  Jónsbókar.  Magnús  lög- 
maðr  Jónsson  vildi  láta  hana  eiga  við  fyrsta  kapítula  í  Framfærslu- 
bælki  (AM.  348.  Fol.).  í  pappírshandriti  af  Jónsbók  í  Gl.  kgl.  s. 
Nr.  1265.  Fol.  skr.  c.  1660—70  er  mikið  af  réttarbótinni  skrifað 
á  spássíu  við  kap.  2 — 3  í  Framfærslubælki,  og  er  sá  texti  prentaðr 
hér  sem  E.  Áptast  í  lögbók  Hákonar  sýslumanns  Gíslasonar  í 
Klofa,  sem  nú  er  í  GI.  kgl.  s.  Nr.  3672.  8vo  á  pappír  skr.  1631 
er  §  1  og  §  6  úr  réttarbótinni  og  stendr  þar  aptan  við  «Rréítar] 
B[ot]  oc  saraþykt  a  alþingÍD,  og  er  því  svo  að  sjá  sem  hann  hafi 
álitið  réttarbótina  gildaudi  fyrir  ísland.  J^au  handrit  sem  hér  ekki 
er  tekinn  orðamunr  úr,  en  hafa  réttarbótina  heila,  líka  því  sem  í  A 
eða  B  eða  C,  eru  þessi:  MSteph.  13.  4to  á  pappír  skr.  1715  tvær 
afskriptir  a)  bls.  161 — 63  i'eptir  chartis  með  hendi  Jóns  Magnús- 
sonar",  b)  bls.  275—76  (er  hér  eignuð  Hákoni  hálegg);  MSteph. 
48.  4to  bl.  38—39  á  pappír  skr.  1669;  AM.  Nr.  200.  4to  bl. 
6a — b  á  pappír  c.  1700  (þar  með  um  vitafé);  AM.  142.  4to  bl. 
8a  skr.  c.  1700;  Ny  kgl.  s.  1911.  4to  bls.  200-2  skr.  af  Hans 
Paus  c.  1750  (þar  með  um  vitaféj;  Ny  kgl.  s.  1945.  4to  fol.  410 
— 11  bók  Hannesar  Gunnlaugssonar  skr.  1666  (þar  með  um  vita- 
fé)  og  auk  þess  einstakar  greinir  úr  rb.:  §  6  bl.  80a,  §  12  bl. 
218b;  Thott.  2106.  4to  bls.  319—20  (þar  með  um  vitafé  sem  sér- 
stök  rb.)  skr.  c.  1750;  auk  þess  er  hér  á  öðrum  stað  §  8  bls. 
322  og  §  11  og  §  12  (bls.  15—16).  Ágrip  og  kaflar  finnast  í 
þessum  handritum :  AM.  147.  4to  bls.  203  skb.  þetta  frá  c.  1600 
(eignað  Hákoni  konungi);  AM.  60.  8vo  bl.  78b  pappírskver  skr.  c. 
1690  (§  5-8);  iBíél.  104.  4to  bis.  474;  iBfél.  125A.  4to  bl. 
73b  frá  17.  öld  (§  8);  IBfél.  125B.  4to  nr.  139  frá  17.  öld  (§  8); 
IBfél.  114.  8vo  Ixxvj  frá  18.  öld.  þessi  handrit,  sem  hér  er  ekki 
tilfærðr  orðamunr  úr,  hafa  eingar  sérstakar  upplýsingar  framar  en 
hér  er.  Fyrverandi  hæstaréttarassessor  Dr.  jur.  Vilhjálmr  Finsen 
hefir  sýnt  þá  veivild  að  athuga  þessa  réttarbót  áðr  en  hún  var 
prentuð,  og  hefir  hann  sýnt  útgef.  fram  á,  að  það  má  rekja  hana 
giein  fyrir  grein  til  Grágásar  eins  og  húa  er  í  Staðarhólsbók,  og 
sem  tilvitnanirnar  neðanmáls  við  A  sýna.  Hér  er  því  tvent  til,  að 
þetta  sé  annaöhvort  uppteiknun  einhvers  lögfræðings  úr  Grágás, 
ellegar  þá  að  þetta  sé  réttarbót  sem  eigi  við  ísland,  og  að  Islend- 
ingar  þar  hafi  beðið  konung  aö  innleiða  aptr  ákvæði  þau  úr  hinam 
fornu  þjóðveldislögum,  er  hér  eru,  og  væri  það  merkilegt^). 


0  þess  niá  geta,  að  í  handritum  finnast  opt  og  einatt  ýmsar 
greínar,  sem  nefndar  eru  réttarbætr  og  er  stundum  getið  um  nafn  kou- 
UDgsins,  en  stundura  ekki.  Slíkar  greinar  er  opt  inikill  vandi  að  ákveða. 
Af  slíknm  greinnm,  sem  eignaðar  era  Eiríki  konungi  eru  nokkrar  til,  og 
þar  á  meðal  þessar  þrjár,  er  eami  mikilsháttar  raaðr  hefir  sýut  mér  fram 
á  að  rekja  má  til  Grágásar  (Staðarhólsbókar); 

I.     Dm  einyrkja  (sbr.  Grág.  Staðarhb.  kap.  288  bls.  321). 
R[éttar]  B[ót]  E[irík8]  k[onangs]. 


1295.  RÉTTAEBÓT  EIRÍKS  UM   FRAMFÆRI   OFL.  291 

Ef  tveir  menn  búa  á  einni  jörðu  ok  hafa  einn  smalamann  báðir,  þá 
eru  þeir  einyrkjar  utan  annar  fæði-_hann  (IBfél.  122.  8vo  á  pappír  c. 
1660). 

II.     Um  tvíræð  orð  (sbr.  Grág.  Staðarhb.  kap.  375  bls.  390). 
Svo  skal  huert  orð  sem  mælt  er. 
R[éttar]  B[ót]  E[iríks]  k[onungs]. 

Einginn  maðr  sekist  á  því  orði,  sem  færa  má  til  góðs  ok  ills.  Jafnt 
sekist  maðr  á  því  orði,  hvort  sem  mæ!t  er  við  mann  áheyrandi  eða  af- 
heyrandi  ef  þat  verðr  vitnisfast.    (IBfél.  120.  8vo  pappírskver  frá  18.  öld). 

III.  Um  áþættisorð  og  ýki  (sbr.  Grá?.  Staðarhb.  kap.  375  bls.  371, 
kap.  376  bls.  392). 

K[éttar]  B[ót]  E^iríks]  k[onungs]. 

Ef  maðr  raælir  áþættisorð  við  mann,  svá  at  þeir  eru  tveir  saman, 
ok  er  þá  ei  kostr  að  nefna  vátta  til,  þá  skal  (mæla)  nefna  orði  til  orðs 
ok  mæla  jafnílt  á  móti.  Ef  maðr  gerir  ýki  nm  mann  þá  varðar  honum 
þat  Qörbaugsgarði.  pat  er  ýki,  ef  maðr  segir  þat  frá  peningum  manns 
eða  þat  til  háðungar  manni  er  ei  má  vera.  (Tbott.  2106.  4to  á  pappír 
frá  c.  1750). 

Til  er  og  enn  klausa  ein  um    óðalsbrigði    (Thott.    2106.   4to),    sem 
kölluð  er  réttarbót  Eiríks  konungs  og   árfærð  í  handritinu  til  1291. 
Um  óðalsbrigði.     R[éttar]  B[ót]  E[irík8]  k[onungs]  1291. 

Hverr  óðal  sitt  vill  brigða  nefni  ,vj.  menn  hvor  þeirra  til  dóms; 
í  þeim  skulu  hvárki  vera  frændr  né  mágar;  eigi  fjórmenningar  at  frænd- 
eemi  ok  ei(gi]  vitni  beri  fjandmenn  eðr  öfundarmenn.  Enn  ef  einhverr 
setr  þann  í  dóm,  þá  skal  nefna  hann  úr  með  tveggja  manna  vitni  ok 
setja  skilvísan  mann  í  staðinn. 

Bætir  handritið  þessari  athugasemd  aptan  við  "Um  dómsmenn  les 
þjófab.  18»,  en  það  nær  eingri  átt  ef  það  á  við  Jónsbók.  Að  öðru  leyti 
kemr  þessi  grein  að  efni  til  heim  við  8.  kapitula  í  Óðalsbælki  í  Lands- 
lögum  Magnúsar  lagabætis  (NgL.  11,  97 — 98)  og  hefir  því  ekki  verið 
árætt  að  taka  hana  upp  sem  sérstaka  hér  í  safnið. 

Ennfremr  þekkjum  vér  þrjár  greinar,  sem  kallast  réttarbætr  og  ern 
eignaðar  Eiríki  konungi,  og  seljum  vér  það  eigi  dýrara  en  vér  keyptum  það, 
en  tilfærura  þær  samt  hér.  Ura  þá  síðustu  mætti  geta  þess,  að  það  líkist 
Eiríki  konungi  að  setja  lærðum  mönnura  harðari  skriptir  enn  leikmðnn- 
um,  og  væri  það  ef  til  vill  heldr  þvi  til  stuðnings,  að  þetta  kynni  rétt 
að  vera.  Annars  kemr  klausan  að  nokkru  heim  við  §  1  í  skipan  Gyrðs 
biskups  23.  Apr.  1359. 

I.     Um  vitnisburð  ungra  manna. 

Thott.  2106.  4to  bls.  15  og  bls.  323;  AM.  37.  8vo  (á  pappírs- 
blöðura  fremst);  MSteph.  48.  4to  bl.  40  á  pappír  skr.  1669;  IBfél.  122. 
8vo  á  pappir  c.  1660;  IBfél.  120.  8vo  á  pappír  frá  18.  öld  (aflagað). 
Sb'r.  rb.  1280  §  9. 

R[étt8r]  B[ót]  E[irík8]  k[onung]8. 

19* 


292  RÉTTAKBÓT  EIRÍKS  UM  FEAMFÆRI  OFL.  1295. 

Svo  8kal  xiij  vetra  ganiall  niaðr  bera  heimsóknarvitni  með  öðrnm 
fullorðnum  sem  fulltíða,  ef  ekki  eru  fuiltíða  menn  til,  heldr  en  sækjandi 
falli  réttlaus. 

II.     Um  rétt  og  ráðspjöll  frændkonn  manns. 
Thott.  2106.  4to  bls.  14-15  {=  a)   og  bls.    323—24    (=   b);    AM. 
200.  4to  bl.  26b  á  pappír  frá  c  1700;  AM.  60.  8vo  bl.  78a  á  pappír  frá 
c.  1690;  IBfél.  122.  8vo  á  pappír  frá  c.  1660;   IBfé!.  531.    8vo    bls.  192 
skr.  1706  af  Uálfdáni  Jónssyni  á  Reykjum. 

R[éttar]  B[ót]  E[iríks]  k[onungs]. 
AUar  þær  frændkonur  raanna,  er  menn  vilja  nokkra  rækt  á  leggja, 
ok  verða  þær  legnar,  þá  dæmi  xij  menn  bæði  rétt  ok  ráðspjöU,  seni  segir 
i  Kvennarétti  i  Mannbeigi  31.  kap.,  en  þat  skal  aldrei  minna  vera  en 
v^  ok  aldrei  meira  en  xxxc'),  því  aldrei  skal  svo  fátæk  mey  eðr  kona  þó 
at  með  vonarvöl  gangi  vanvirðulaus,  þá  skal  vc  réttr  hennar  ok  ráð- 
spjöli  sem  fyr  segir,  þó  at  frændr  geti  ei  lagt  rækt  á  hana,  þá  raá 
hún  þess  ei  gialda  né  þeir,  ok  aldrei  skal  svá  slæm  [mey  eðr  kona,  sera 
á  xx"')  með  sama  skilorði,  at  þat  se  minna^)  en  xv"  réttr  hennar  ok  ráð- 
spjöll,  nema  þeir  vilji  raeiri  miskun  á  gera,  er  þat  mál  eiga  at  lögum. 
III.  Ura  heytoU. 
Ny  kgl.  saml.  1847.  4to  A.  bl.  129b  á  pappír  skr.  1669  (bók  síra 
Guðbranda  Jónssonar  í  Vatnsfirði);  AM.  181.  4to  á  pappír  skr.  1669 
(bók  Odds  Jónssonar  i  Vatnsíirði;  MSteph.  48.  4to  bl.  40  á  papp.  skr. 
1669  (bók  Odds  Jónssonar).  þessi  handrit  eru  öll  frá  Vatnsfirði 
og  hafa  þau  liklegast  öll  ritað  þessa  klausu  eptir  sömu  afskript,  svo  að 
þan  er  hér  í  raun  og  veru  að  skoða  sem  eitt  handrit,  og  varla  ern  þaa 
teljandi  með  hinum  áreiðanlegustu.  Framarlega  (á  3  blaði)  í  bók  séra 
Gnðbrands  er  grein  um  heytoll  nær  því  eins. 

Réttarbót  Eiríks  kóngs  ura  heytoll. 
Heytollr  skal  til  reiðu,hið  siðasta  MaTÍumessa  síðari  á  sumar,  en 
sá  er  ei  vill  vitja  eðr  við  taka,  hafi  aungvan  á  því  ári.  Skulu  þar  í 
gjaldast  einar  raálbandsklyfjar  af  lambgæfu  heyi,  eðr  tvær  vættir  af  töðu. 
Ef  á  vetr  er  goldið  sé  lukt  fyrir  Kyndilraessu.  Sekr  þrira  aarum  sá  [er] 
ei  vill  gjalda. 

Skalu    lærðir  menn  svara   sökum    ok    skriptuin    meir   en   óvigðir  at 
jöfnam  tilgerðum. 

')  Lo,  122;  ')  [xx.ca.  niær  eðr  kona  122;  ')  meira!  2106a. 


A, 

AM.  Nr.  174.  4to  skb.  frá  hérumbil  1500,  bls.  14;  blaðið  er 
skaddað  og  er  hér  fylt  upp  eptir  Stockh.  C8  bl.  234  (skr.  1548?) 
sé  ekki  annars  getið  (afskr.  JSig.).  AM.  Nr.  345.  Fol.  skb.  c. 
1570  (Lögbók  Einars  ísleifssonar  á  Reykjum)  bls.  165—66;  hér  er 


1295.  EÉTTARBÓT  EIRÍKS  UM   FRAMFÆRl   OFL.  293 

áföst  við  greinin  um  vitafe,  scra  prentuð  er  í  Dipl.  Isl.  I,  658 — 
61  og  þar  er  heimfærð  til  Hákonar  gamla  (1363  eða  fyr);  IBfél, 
60.  8vo  Jónsbók  á  pappír  skr.  1595 — 1604  með  hendi  Guðmundar 
Illugasonar  í  Kristnesi.  Bibl.  Univ.  Upsal.  Delagard.  Nr.  9.  4to 
(lögbók  síra  Sigurðar  á  Grenjaðarstað)  (afskr.  JSig.)  skr.  c.  1580. 
Hér  er  ekki  hirt  um  að  elta  allan  orðamun. 

R[ettar]  B[ot]  E[ireks]  k[onungs]^). 
[Eirikvr  med  Gvdz  miskvn  noregs  kongur  etcetera  ^), 

1.  Ef  madr  hefir  eigi  fe  til  at  færa  fram  favdr  sinn  ok 
modr  þa  skal  fyr  færa  fram  modr  sina. 

2.  Fader  a  at  færa  framm  barn  at  tueim  hlutum  enn 
kona  at  þridiungi  ef  eigi  er  felag  med  þeim. 

3.  Enn  ef  hion  eiga  a  verkum  sinum  framm  at  fæ-ra 
born  sin  þa  skal  þat  meira  [til  leggia^)  sem  handmegn*)  hefir 
meira. 

4.  Ef  hion  skipta  bornum  med  sier  edr  frillu  menn  þa 
skal  modr  fylgia  þat  barn  er  a  briosti  er.  enn  þo  fadir  andizt 
þa  skal  modir  briostbarn  hafa  enn  frændr  barnsins  inni  henne 
fyrir  fulgu  ^).  [þat  er  deild  manna  er  skipt  er  med  monnum^). 

5.  Eigi  skal  færa  omaga  felausum  manni  nema  hann  sie 
erfingi.  fære  hann  þa  af  sier  til  þess  er  fram  aa  at  færa  med 
hreppstiora  skipan  ok  heimti  at  þeim  fulgur.  enn  huerer^)  ecki 
vilia  fylgia  omogum  af  hreppnum  sem  hreppstiorar  skipa  þa 
skulu  þeir  sialfer  fæda  omagann. 

6.  Ef  sa  madr  uerdr  omagi  er  adr  hefir  tekit  vid  dæmd- 
um^)  omaga  þa  skal  huor  huerfa  til  sins  framfæris  seai  log 
skipa.  [þat  er  kallad  omaga  moth^). 

7.  *°)Ef  madr  £B  at  sækia  dæmdan  omaga  j  annann  fiord- 
ung  hafi  sott  þaa  er  .vj.  uikur  lifa  sumars  ^^). 


*)  þannig  345,  60  og  174  (meðh.  AMagn.  á  spásBÍu);  vm  framfærslu 
naaskylldra  manna  C8;  ')  [þannig  345;  Hakon  með  guðs  niyskunn  Noregs 
konungv  &.  9.  4to;  vantar  í  C8,  60  og  174;  ^)  [b.  v.  345,  60;  *)  hand- 
megin  345;  *)  kostnað  C8;  *)  [einungis  i  174;  '')  huerer  sem  60;  þeir 
sein  345;  ®)  sl.  C8;  ')  [þat  heitir  ómaga  mót  9.  4to;  '")  Fyrirsögn  á 
spássíu  C8:  [dæmdja  oraa[g]a  ad  sæk[ia];  '')  af  sumri  9.  4to,  og  endar 
hér;  Hér  bætir  60  inn  greininni:  "ef  maðr  drepr  leigufé  etc.»  —  §  1 
sbr.  Grágás,  Staðarhólsbók  kap.  81  bls.  102;  §  2  sbr.  Grág.  Staðarhb. 
kap  83  bls.  106  og  108;  §  3  sbr.  Grág.  kap.  83  bls.  106,  108;  §  4  sbr. 
Grág.  kap.  83  bls  109;  §  5  sbr.  Grág.  kap.  109  bls.  139;  §  6  sbr.  Grág. 
kap.  112  bls.  142;  §  7  sbr.  Grág.  kap.  90  bls.  121-22. 


294  réttarbót  eiríks  um  framfæri  ofl.  1295. 

8.  *)I*at'^)  eru  omensku  menn  er  ganga  aa  husgang^) 
fyrir  nenningarleysi  edr  annara  okosta  suo  at  goder  mejjfn 
Tilia  [[eigi  hafa  þai.  [þai  eiga  þeir  *)  aunguan  riett  æ,  sier.  [þeir 
menn  aller  sem  fyrir  vanmegni  ganga  eiga  riett  sem  vist- 
faster  ^). 

9.  Eigi  skal  gefa  gaungu  monnum  mat  a  þingum.  Eigi 
skuiu  buder  vera  opnar  fyrir  þeim.  þeir  eru  riettlauser.  þo 
þeir  sieu  vt  rekner.  ef  þeir  eru  ecki  aurkumladir   af  vopnum^). 

10.  I>ar  ^)  at  eins  skal  færa  omaga  a  hreps  vist  a  hendr 
arítauku  manni  er  sa  eigi  atuinnu  sialfur  fyiir  sig  næstu  xij. 
manudi  eda  hann  megi  \inna  [sitr  ^)  uist    oc  eigi    sialfur    fiar 

[hald  sitt. 

11.  Ef  madr  handsalarj^)  audrum  manni  satt  [slika  sem 
hann  viU  giortt  hafa.  og  a  þad  a]^°)llt  ad  halldazt. 

12.  ^^)Nu  [handsalar  madur  audrum  sektt  sijna  edur 
s£B]^2)tt  edr  fe  aakuedit  [fyrir  sig  edur]'^)  annan  mann  su[o 
þad  berst  vt]")  at  þat  var  navda  handsal  og  [aaþad  (i)  aungu- 
ann  maata  halldazt.  EnnJ^^)  nauda  handsal  er  þat  er  [madr 
hyggur  hætt  vera  íie  sijnu  eda  fiorue.  edr  hann  laae  skomm 
og  skada  af]^^)  ef  hann  giorer  eigi  suo.  og  £a  þat  alldri  at 
hallda  en  sa  sekur  íullretti  er  beidde  hins  er  vid  er  mællt. 


B. 

Dldall  Nr.  322.  4to  skb.  frá  c.  1570,  sem  átt  hefir  P.  K. 
Auker:  uKong  MagDus  HaagecseDs  IsiaDdske  Lov.  var  BlaDdt  sal: 
CoDferentz  Raad  P:  K:    ADkers    Mscr.    in    qvarto    No    137.       Han 

')  Fyrifsögn  á  spássíu  í  C8.  [oruensjku  menn;  ')  þeir  345;  ')  ok 
bera  vopn  b.  v.  60;  *)  [þeir  eiga  345;  *)  [bætt  við  eptir  345  og  60 
sem  endar  hér;  þar  eptir  keror  i  því  bandriti:  £f  madur  drepnr  leigufie 
og  leiner  þa  er  bann  þiofnr  ef  sa  gefur  savk  a  er  aa. 

vi  avrar  er  [avfa]ndar  bot  enn  ij  avrar  þockabot. 

þat  er  vita  lé  etc.  (sjá  Dipl.  Isl.  I,  658—61);  *)  [[er  klipt  burt  af 
biaðina  i  174,  og  byrjar  þar  textinn  aptr  með:  uera  Dema  uottar  beri 
at  þeim  var  ecki  uid  vært;  ')  þad  C8;  «)  [C8;  ")  [C8;  '")  [C8;  ")  Fyrir- 
sögn  á  spássíu  i  C8:  [sekjta  hand[sal];  '^)  [C8;  '')  [C8;  '*)  [C8;  '*)  C8; 
••)  [C8.  —  §  8  sbr.  Grág.  kap.  117  bls.  150;  §  9  sbr.  Grág.  kap.  90 
bls.  123-24;  §  10  sbr.  Grág.  kap.  109  bls.  139;  §  11  sbr.  Grág.  kap. 
254  bls.  284;  §  12  sbr.  Grág.  kap.  254  bls.  284—85. 


I 


1295.  RÉTTARBÓT  EIRÍKS  UM   FRAMFÆRI  OFL,  295 

troede,  dette  kunde  være  den  til  Jsland  sendte  Original»(!).  Hér 
eignuð  Hákoni  hálegg  og  er  síðust  af  hans  rbb.;  Thott.  2099.  4to 
skinnb.  skr.  1581  (lögbók  Guðmundar  Haldórssonar).  Hér  eignuð 
Hákoni  hálegg  og  er  hin  næstsíðasta  af  hans  rbb.;  Gl,  kgl.  s.  1159. 
Fol,  á  pappír  skr.  c.   1650;  hér  eignuð  Eiríki  konungi. 

Hakon  med.  G[uds]:  CD[iskun]:  Nor[egs]:  k[ongr]:  etcfetera], 

1.  Ef  madur  hefur  ei  fie  til  at  færa  framra  bædi  fodur  oc 
modur  þa  færi  framm  modur  sina, 

2.  Jtem  fadir  a  ad  færa  framm  born  sin  at  ij  hlutum 
en  modir  at  þridiungi  ef  ei  er  felag  med  þeim. 

3.  En  ef  hion  eiga  framm  at  færa  a  verkum  sinum  born 
sin  þa  skal  þat  meira  sem  handmegn^)  hefur  meira, 

4.  Jtem  ef  hion  skipta  bornum  med  sier  edur  frillumenn 
þa  skal  modur  þat  barn  fylgia  sem  a  briosti  er. 

5.  En  þo  fadir  andist  þa  skal  modir  briostbarn  hafa^). 

6.  Jtem  ei  skal  omaga  færa  fielausum  manni  nema 
hann  sie  erfingi  færi  hann  þa  af  sier  til  þess  er  hann  a 
fram  at  færa  med  hreppstiora  skipann  oc  heimti  at  þeim  ^) 
fulgu, 

7.  Enn  huerir  ei  vilia  omagann  af  hreppnum  flytia  eptir 
hreppstiora  skipann  þa  skulu  þeir  fæda  omagann. 

8.  Jtem  ef  sa  verdur  omagi  sem  tekit  hefur  vid  dæmd- 
um  omaga  þa  skal  huerfa  huer  til  sins  frammfæris  epter  log- 
um  þat  heiter  omagamot. 

9.  Jtem  ef  madur  a  at  sækia  dæmdann  omaga  j  annann 
fiordung  hafi  sokt  þa  vj  vikur  [eru  af  sumri*), 

10.  [I^eir  ero  omenskumenn  er  ganga  husa  a  medal  firi 
nenningar  leysi  edur  annara  okosta  so  at  godir  menn  vili  ei 
hafa  þa  þeir  eiga  onguan  riett  a  sier^), 

11.  ^)I>eir  menn  allir  sem  fyrer  vanmegni  ganga  eiga 
riett  a  sier  sem  vistfastir. 

12.  Ef  madur  drepur  leigufe  oc  leynir  þa  er  hann  þiofur 
ef  sa  gefur  þiofs  sok  a  sem  aa. 


*)  handmegne  1159;  ')  en  frændur  barnsins  inne  henne  fyrer  kostn- 
ad  b.  V,  1159;  ')  hönum  2099,  1159;  *)  [Hér  endar  2099;  lifa  sumars 
1159;  *)  [vantar  1159;  *)  í  1159  er  þessi  fyrirsögn  fyrir  því,  sem  á  eptir 
fer:  Jtem  vm  leigufie  og  vitafie  R[éttar]  B[ót]  E[iríks]  k[onungs]. 


296  RÉTTARBÓT  EIRÍKS  UM   FRAMFÆRI   OFL.  1295. 

13.  Spx  aurar  er  ofundar  bot  enn  ij  aurar  þocka  bot. 

14.  pat  er  vitafie  er  iatad  er  firi  vottum  edur  bandfest 
firi  vottum. 

15.  I'at  er  oc  vitafie  er  menn  taca  hondum  saman  oc 
leggia  vndir  dom  firi  vottum  oc  iata  at  hallda  þat  þeir 
dæma  sem  þeir  nefna  til:  Eda  þeirra  logligur  riettari  nefnir 
dom  yfir. 

16.  I>at  er  oc  vitafie  ef  xij  menn  dæma  eirn  mann  sem 
þriot  ef  hann  vill  ei  vndir  liggia  logliga  til  krafdur  skal  med 
heimstefnu  sækia  vitafie. 

17.  Ef  madur  ryfur  nefndann  dom  logsamdan  þat  er  oc 
vitafie  dæmt  fie:  laust  fie:  oc  þat  er  vottar  vita. 

18.  I>at  er  oc  vitafie  ef  madr  ryfur  logmanns  vrskurd. 


C. 

IBfél.  122.  8vo  á  pappír  skr.  c.  1660  IBfél.  315B.  4to  bls. 
16  skr.  c.  1680. 

E.  B.  E.  K.i) 

1.  Ef  madur  hefur  ey  fie  til  ad  færa  framm  fðdur  sinn 
ok  mddur  þa  skal  fyrre  framm  færa  módur  sijna.  Fader  »  ad 
framm  færa  Bðrn  sijn  ad  tueim  hlutum:  enn  moder  ad  þridi- 
unge  ef  ey  er  fielag  med  þeim. 

2.  Enn  ef  hion  eiga  Bðrn  sijn  aa  verkum  sijnum  framm 
ad  færa  þa  skal  meira  til  leggia:  er  handmegne  hefur  meira. 

3.  Ef  hion  skipta  med  sier  bornum  edur  fridln  menn  þa 
skal  modir  briostbarn  hafa:  enn  frændi  Barnsins  jnne  henne 
fyri  fulgu. 

4.  Eigi  skal  omaga  færa  fielausum  manni:  nema  hann 
sie  erfingi:  og  fære  hann  so^af  sier  til  þess  sem  fram  æ,  ad 
færa  med  hreppstiora  skipann  og  heimti  af  þeim  fulgu. 

5.  Jtem  huðrer  sem  eý  vilia  fýlgia  omogum  af  hreppum 
sem  hreppstiorar  skipa.  skulo  sialfer  fæda  omaga. 

6.  Ef  sa  madur  verdur  omagie  er  ádur  hefur  tekid  vid 
dæmdum  omaga:  þa  skal  huor  huerfa  til  sijns  frammfæris  sem 
Iðg  skipa. 

')  Riettar  Bot  Eyryks  kongg.  Eyrekur  raed  Gadz  myskun.  b.  v.  315. 


1295.  RÉTTARBÓT    F.IBÍKS   UM   FBAMFÆRI   OFL.  297 

7.    í>at    er    kallad    omaga   mot:    ef   madur    íe    ad   sækia 
omaga  j  annan  fiordung.  hafi  soktan  þa  vj  vikur  lifa  sumars. 


Ð. 

IBfél,  68.  4to.  Bók  Maguúsar  alþingismanns  Andréssonar  í 
Langholti.     þetta  skr.  c.  1760. 

R[éttar]  B[6t]  H[ákonar]  K[onungs]  sumir  segja  E[iríks] 
K[onungs]  um  framfæri  ok  vitafé. 

1.  Ef  maðr  hefr  ei  fé  at  færa  fram  föður  sinn  ok  móður, 
þá  skal  hann  fyrri  færa  fram  mdður  sína. 

2.  Faðir  á  at  færa  fram  börn  sín  at  tveim  hlutum,  en 
möðir  at  þriðjungi,  ef  ei  er  félag  með  þeim. 

3.  En  ef  hjón  eiga  á  verkum  sínum  fram  at  færa  börn 
sín  þá  skal  þat  meira  til  leggja,  sem  handmegni  hefr  meira. 

4.  Ef  hjón  skipta  börnum  með  sér  eðr  friðlum,  þá  skal 
móður  fylgja  þat  sem  á  brjósti  er. 

5.  Enn  þó  faðir  andist  þá  skal  móQir  brjóstbarn  hafa, 
en  frændr  barnsins  inni  henni  fyrir  fúlgu. 

6.  Eigi  skal  færa  ómaga  félausum  manni,  nema  hann  sé 
erfingi,  færi  sá  af  sér  til  þess,  sem  fram  á  at  færa  með  hrepp- 
stjóra  skipan  ok  heimti  af  þeim  fúlgu. 

7.  En  þeir  sem  ei  vilja  fylgja  ómögum  af  hreppnum, 
sem  hreppstjórar  skipa,  þá  skulu  þeir  sjálfir  fæða  ómaga. 

8.  Ef  sá  maðr  verðr  ómagi,  sem  áðr  hefr  tekið  við  dæmd- 
um  ómaga,  þá  skal  hann  hverfa  til  síns  framfæris,  sem  lög 
skipa.    I>at  er  kallat  ómagamót. 

9.  Ef  maðr  á  at  sækja  dæmdan  ómaga  í  annan  lands- 
Qórðung,  hafi  sótt  þá  vj  vikur  lifa  sumars. 

10.  í>eir  eru  ómenskumenn,  sem  ganga  á  húsgang  sakir 
nenningarleysis  eða  annara  ókosta,  svá  at  góðir  menn  vilja  ei 
hafa  þá;  þeir  eiga  aungvan  rétt  á  sér,  Enn  þeir  menn  allir, 
sem   fyrir  vanmegni  ganga  eiga  rétt  á  sér  sem  vistfastir^). 


Ny  kgl.  saml.    1265.    Fol.    skr.   c.  1660 — 70    á    spássíu    við 
Jónsb.  Framf.  kap.  2-3. 

')  Hér  eptir  kemr  nm  dráp  á  leigufé,  ura  öfundarbót  og  vitafé. 


298  UM   MELRAKKAVEIÐAR.  1295. 

R.  B.  E.  K. 
Ef  maðr  hefr  ei  fé  að  færa  fram  föður  sinn  og  móður  þá 
skal  fyrri  færa  fram  móður  sína.  Faðir  á  að  færa  fram  börn 
sín  að  tveim  hlutum  en  kona  að  þriðjungi,  eí  ei  er  félag  með 
þeim.  En  ef  bjón  eiga  á  verkum  sínum  að  færa  fram  börn  sín, 
þá  skal  móðir  brjóstbarn  hafa,  en  frændr  barnsins  inni  henni 
fyrir  fúlgu.  Eigi  skal  færa  ómaga  félausum  manni,  nema  hann 
sé  erfingi,  færi  hann  þá  af  sér  til  þess,  fram  á  að  færa  með 
hreppstjóra  skipun,  og  inni  þeim  fyrir  fúlgu.  En  ef  ómaginn 
er  einn  þá  skulu  þeir  skipta  svo,  að  þeir  haíi  allir,  er  til  eru  komnir, 
þann  ómaga  um  sinn  á  tveim  missirum,  en  eigi  smærrum  ué 
stærrum  en  svo,  og  svo  þó  að  íieiri  sé,  ef  ei  má  skipta  í  ættir. 
Búar  skulu  hluta  huor  þeirra  fyrst  skal  hafa,  nema  huor  þeim 
næst  .... 

R.  B.  E.  K. 
Ef  maðr  skal  sækia  dæmdan  ómaga    í  annan   íjórðung    sé 
sótt  þá  sex  vikur  eru  af  sumri. 


158.  [1295]. 

Alþingissamþykt  um  melrakkaveiðar. 

það  er  óvíst  um  aldr  þessarar  samþyktar,  en  hitt  er  víst  að 
hún  er  forn.  Jón  Sigurðsson  virðist  hafa  viljað  heimíæra  hana  til 
áranna  1260 — 70  (»126,  .»),  en  því  heíi  eg  ekki  þorað  að  fylgja, 
af  því  eg  gat  ekki  séð  þær  ástæður,  er  hann  kynni  að  hafa  haft  fyrir 
sér  í  þvi.  Hins  vegar  sýnist  mega  ráða  af  réttarbót  Eiríks  konungs 
frá  1294  §  15,  að  þessi  samþykt  sé  yngri  en  hún,  því  að  þar 
steudr  svo:  «þat  skal  standa  um  melrekkaveiðar,  sem  lögréttumenn 
skipa  ok  aldrei  meiri  sekt  eu  sex  alnir  fyrir  hvern».  Liggr  því 
beinast  við  að  ætla  að  eingin  samþykt  hafi  þá  verið  til  um  þetta 
efni,  heldr  að  konungr  hafi  verið  beðinn  um  lög  i  þessa  átt  um  leið 
og  réttarbótina,  en  að  hann  haíi  skotið  þessu,  ef  til  viil  með  ráði 
þorláks  lögmanns,  til  lögréttunnar.  Sé  svo,  sem  ekki  er  óliklegt,  þá 
mundi  og  vera  söunu  næst  að  samþykt  þessi  hafi  verið  gerð  skömmu 
síðar,  svo  sem  árið  eptir  eins  og  hér  er  sett.  Sumar  afskriptir  kalla 
þetta  réttarbót  Hákonar  konungs,  og  setja  það  í  samband  við  réttar^ 
bót  Hákonar  háleggs  2.  Maí  1313,  en  það  mun  vera  villa  ein.  A 
alþingi  1680  kom  fram  Kleifadómr  Einars  þorsteinssonar  syslu- 
manns  í  Skaptafelisþingi  um  melrakkaveiöar,  geinginn  að  Kleifum 
undir  Fjalli  (á  Síðu)  20.  Maí  1679,  og  var  samþyktr  í  lögréttu. 
Getr  þingbókin  þess,  að  í  þessum  dómi  sé  nciteraðr  þingfararb.  6.  kap. 


1295.  UM  MELRAKKAVEIDAR.  299 

um  melrakkaveiðar,  jtem  alþingissamþykt  á  þann  hátt",  og  svo  er 
tilfærð  sama  samþyktin  sem  liér  er  prentuð.  í  handritum  írá  17. 
öld  stendr  þessi  samþykt  stundum  sem  oiðrlag  Búalaga.  Samþyktin 
er  hér  prentað  eptir  skinnb.  AM.  344.  Fol.  bls.  115  frá  c.  1350  -  60,  ea 
til  samanburðar  eru  höfö  þessi  handrit:  AM.  48.  8vo  bls.  89  skb.  c, 
1360;  AM.  137.  4to  bls.  7  skb.  c  1400;  AM.  148.  4to  bls.  206 
skb.  c.  1500;  AM.  155A.  4to  bls.  199  skb.  c.  1480;  AM.  135. 
4to  bls.  146  skb.  c.  1480;  AM.  159.  4to  bl.  76—77  skb.  c.  1490; 
AM.  128.  4to  bls.  142—43  skb.  c.  1490;  AM.  37.  8vo  bls.  244 
skb.  c.  1500;  AM.  39.  8vo  bls.  236-37  c.  1500;  AM.  170A.  4to 
bls.  2-3  skb.  c.  1570;  AM.  345.  Fol.  bls.  171  skb.  c.  1570.  Thott. 
2097.  4to  skb,  c.  1650.  Auk  þess  hef  egorðið  hennar  var  í  þessum  hand- 
ritum:  AM.  60.  8vobI.  lOapappírskver  skr.  c.  1690{«Vm  melracka  veidi 
K.  B.  H.  K.»);  AM.  460.  12mo  á  pappír  skr.  c.  1660  (hér  aptastí 
Búalögum);  Ny  kgl.  s.  Nr.  1945.  4tobI.  153a  skr.  1666  af  Hannesi 
Gunnlaugssyni,  og  kallast  hér;  <Aiþingis  samþykt  um  melrakkaveiði»; 
Ny  kgl.  s.  342,  8vo  skr.  c,  1650  (aptan  við  J^jófabálk  Jónsbókar); 
IBfél.  205.  4to  bl.  43a,  nýleg  afskript;  kallast  hér  «Um  melracka 
veidi  R:  B:  Hákonar  kongs.;  IBfél.  315B.  4to  bl.  70—71,  frá  17. 
öld  ("Alþingis  samþyckt  vm  melracka  veydar»);  IBfél.  355.  4to  skr. 
c.  1730—40  (.um  melrakka  veiðar..);  IBfél.  531.  8vo  bls.  210— 
11  skr.  1706  af  Hálfdáni  Jónssyni  á  Reykjum  og  kallast  «R[ettar] 
B[ot]  H[akonar]  k[onungs]».  í  eintaki  því  af  Jónsbókarútg.  1582, 
sem  konungsbókhlaðan  í  Kaupmannahöfn  á,  er  þessi  klausa  skrifuð 
með  hendi  frá  miðri  17.  öld  á  spássíu  við  6.  kapítula  í  þingf.  þar 
sem  áðrnefndri  grein  úr  réttarbótinni  írá  1294  er  skotið  inn  í  lögbók. 
þessi  samþykt  er  prentuð  í  «6reinir  or  þeim  gaumlu  Iaugum»,  er 
Jón  Rúgmann  gaf  út  í  Dppsölum  1667,  bls.  22,  eptir  bók  Jóns  lög- 
manns  Sigurðssonar  á  Reynistað. 

Vm  melrackaveidar'). 

pat  var  [samtekit^)  [a  alþingi^)  vm   melracka   veidar*)    at 

hverr  sa  madr    sem°)    hann^)   a   [vi   savdi    at    vetri^)    i  sinni 

abyrgd^)  skal  taka^)  [einn  melracka    gamlan  eda.  ij.  vnga^'')  a 

xij  manvdvm  eda  greida")  .ij.  alnir^'^)  i  mat  fyri  fardaga.    En 


')  þaDDÍg  344,  155,  37;  Eingin  fyrirsögn  i  48,  137,  135,  159,  128; 
vm  nielracka  148;  Vm  nielracka  veydar  K[ettar]  B[ot]  H[akonar]  K[onungs] 
2097  (rangt);  vin  melracka  veidi  39,  Hier  eptí;r  fylgia  nockrar  rettar- 
bætur  og  saraþycktir  j  fyrstu  vm  melracka  veidar  170;  E[ettar]  B[ot] 
345  (á  spássíu,  og  er  rangt);  ")  [j  laug  tekit  j  laugrettu  137;  lagtekit 
135;  samþickt  2097;  ')  [sl.  155,  2097;  *)  Hér  byrjar  345;  *)  er  137, 
2097;  *)  sl.  159;  ^)  [at  vetri  sex  saudi  137;  aa  vetri  170;  a  vetur  345; 
•*)  [vj  saudi  j  sini  abyrgd  at  vettri  135;  ^)  edur  taka  lata  b.  v.  137; 
'")  [ij.  raelrecka  vnga.  edur  ein  gamlan  159;  ")  greide  137;  2097;  '*) 
alnar  137,  148,  155,  135,  159,  37,  38. 


300  SKRÁ   UM  REYNISTAÐARKLAUSTR.  1295. 

hverr  sem  ^)  eigi  hefir  goUdit  fðstvdaginn  i  fardogvm  ^)  [Ivki^) 
iiij*)  alnir  i  alogvr  oií  taki  med  einn^)  hverr  reppstiori*^)  sa 
sem  til  er  skipadr.  [ok  sæki^)  hvartveggia  sem  vita  fe.  [hafi  sa 
er  sækiiS)  halfar  alðgvr  [en  halfar  ok^)  dyratollrinn^^)  leggiz 
til  melracka  veida  framveg[i]s  vtan  reppstiorum^)  syniz  meiri 
þorf  fatækvm  monnvm.  en  sott  skal  vera^^)  fyri  vetrnætr*^). 


159.  [1295]. 

JöRUNDR  biskup  porsteinsson  á  Hóium    setr    systraklaus  tr    að 
Stað  í  Keyninesi  og  skipar  ýmsar  jarðir  til  klaustrsins. 

Prentað  hér  eptir  frumskránni  í  AM.  Fasc.  I,  2,  og  er  hún 
elzt  íslenzkra  frumbréfa  eptir  Reykholtsmáldaga.  Fyrir  henni  er 
innsigli  Jörundar  biskups  nokkuð  brákað :  [sig :]  lorvndi  Dei  gra[cia] 
Holensis  [Episcopij.  Skráin  er  óárfærð,  en  er  hér  heimfærð  til 
1295  samkvæmt  hinum  helztu  annáhim  (sbr.  Bps.  I,  801).  Finnr 
biskup  heimfærir  stofnun  klaustrsins  til  1296  (Hist.  Eccl.  Isl.  IV, 
106),  eii  í  staðfestingarbréfl  Auðunar  biskups  írá  1315,  er  það 
tekiö  fram,  að  Reynistaðarklaustr  sé  stofnað  fyrr  en  Möðruvalla- 
klaustr,  sem  öUum  annálum  ber  saman  um  að  sé  stofnað  1296. 
þótti  því  réttast  að  setja  stofnun  Reynistaðaklaustrs  ti!  næsta  árs 
áðr.  þó  Hallbera  þorstein,>dóttir  yrði  ekki  samkvæmt  annálum 
abbadís  fyrri  en  1299,  þá  er  hér  með  skýrum  orðum  sagt,  að  hún 
hafi  sett  nunnuklaustrið  á  Stað  með  Jörundi  biskupi.  og  þarf  það 
ekki  að  vera  því  til  fyrirstöðu  að  skráin  sé  frá  1295.  þrjár  af- 
afskriptir  af  frumskrá  þessari  eru  meðal  afskripta  Arna  af  klaustra- 
bréfum  Nr.  2944  og  ein  af  þeim  meö  sjálfs  hans  hendi.  Auk  þess 
ein  afskript  frá  17.  öld  í  AM.  277.  4to  bls.  21-22. 

Kirkia  at  stad  i  ræýnisnesi  a  heima  land  halft  ok  hollz 
mula  ok  huam. 

En  þa  er  herra  jorundr  biskup  ok  fru  halbera  abbadis 
settu  þar^-^)    systra    klaustr   þa    lagdi   herra  biskup    til    halfan 


*)  er  137;  ')  þa  b.  v.  37;  '}  liuke  med  155,  2097;  luki  þar  med 
159;  *)  •]]•  37;  *)  [Uuki  med  fiorar  alnar  j  ala  .  .  .  .  kianz.  enn  137;  *)  [Inki 
iiij  alnar  i  aiogur  og  taki  med  huer  hreppstiori  135;  nieð  taki  170,  345, 
2097;  hrepp-  48,  137,  148,  39,  170;  hreppstiora  128,  37;  af  hrepp- 
stiorum  2097;  ')  [hann  ekai  ok  eækia  137;  ^)  [ok  hafi  137,  37;  ')  [ok 
en  halfar  159:  '")  dyra  tollr  137;  ")  sl.  137,  159;  ")  etcetera  b.  v. 
345;  hinar  næstu  b.  v.  2097,  Rugm.;  '^)  skr.  yfir  línunni  með  móleitara 
bleki. 


1295.  SKRÁ   UM   REYNISTAÐARKLAUSTR.  BOl 

stadin.  hafsteins  stadi.  grafir  tuér.  paua  stadi.  vermsla  land. 
h[alft].  fiallzland.  skardz  a.  hol.  staupul,  dada  stadi.  hola.  foss 
h[alfan].  brokar  Igkr.  h[alfr].  hnudnes.  Selá.  h[alf].  hof  a  skaga- 
[st]rond.  feriu  hamar.  karastadi.  hroasdal.  kelldu  dal.  bakka. 
Skaurdugil  ýtra. 

En  medr  þi  at  herra  biskup  hafdi  kæýptar  allar  þæssar 
eignir  med  lausa  pengum.  þa  legr  hann  þessar  fýr  nefmdar  æignir 
til  klaustrsins  æfinliga.  ubrigdiliga  firir  huerium  manni.  bidi- 
um  vær  virduligan  herra  hola  biskup  varn  laugliga  eptirkom- 
anda.  at  hann  vendi  goduilia  til  klaustursins  ok  sýstranna. 
med  astsæmd  ok  umhýgio  fodurligri.  lati  þær  m§dr  godum 
nadum  hafa.  þat  er  vær  hofum  þagat  til  lagit.  þiat  mæira 
hofum  uær  lagit  til  hola  stadar.  En  saurbæiar  land  i  kolbeins 
dal.  skal  legiaz  til  holastadar  firir  biskups  tiundir  af  þessum 
æignum. 

þessi  var^)  land  skýlld  af  fýrnefndum  æignum  þa  erþetta 
bref  var  gort. 

Grof  ena  ýtri.  firir  .cc. 

Grof  ena  sýdri.  firir  .cc.  oc  kýreldi. 

Paua  stadi  firi  .cccc. 

vermslaland.  h[alft].  firir  hundrat. 

fials  land.  firir  .cc. 

Skards  a  c.  ok  .xiiij.  aurar'-^). 

holl  firir  cc. 

Stopul  .cc. 

Dada  stadi  firir  .  ccc. 

Hola  firir  .ix,  vettir  skreidar. 

Skaurdugil,  ccc.  ok  iij.  lamba  eldi. 

Skaurdugil  ýtra.  cc. 

Fóss  halfan  firir.  vj,  vgttir  skreidar. 

Brokkarlækr.  h[alfr].  iiij.  v^ttum.  skr[eidar]. 

Hnudnes.  xij  vettir  skreidar. 

Sel  á  h[alf].  viij.  vettum  skreidar. 

Hóf  a  skagastrord.  xx,  uettum.  sk[reidar].  oc  flutning  a 
skida  stadi  i  laxár  dal. 

Hafsteinstadir  ^). 

Feriu  hamar.  cc.  oc  ala  kyr.  ij.  vetRg[amlar].  oc  gelltnajt  *), 


*)  vær(!)  frbr.;  'j  aur^,  hdr.;  ')  þannig  frbr.;  *)  skr.  fyrir  ofan  línuna. 


302  VERZLUN  HAMBORGARA.  1296. 

kara    stadir   .ccc.    ok    ala    kýr.    ij.   vetR[gamlar].  ok  gellt 
naa)t  ^). 

Roardalr.  cc.  ok  ala  kýr.  ij.  vetR[gamlar]  ok  gellt  n[ajt]. 
Kelldu  dalr  .cc.  ok  mgliblas  todu. 
Bakki.  cc. 


160.  31.  Juli  1296.  Björgvin. 

EiRÍKR  Magnússon  Noregs  konungr  leyfir  Hamborgurum  verzlun 
og  vetraraetu  í  öllu  ríki  sínu. 

Prentað  í  J.  M.  Lappenbergs  Hamburgisches  Urkundenbuch  I, 
1842,  bls.  743 — 45  Nr.  dcccxcij  eptir  frumbréfinu,  er  þá  var  í 
skjalasafni  Hamborgar,  en  brann  1842.  Dipl.  Norv.  V,  33 — 34  Nr. 
33.  Dipl.  AMagn.  II,   175—77. 

Ericus,  Dei  gratia  rex  Norwegie,  uniuersis  Christi  fidelibus 
presencia  visuris  vel  audituris  salutem  &  omne  bonum. 

Cum  burgenses  de  Hamborg  ad  melioraudam  terram  nost- 
ram  cum  mercaturis  eorum  regnum  nostrum  actenus  frequen- 
tare  consueuerunt  &  incolas  nostros  in  districtibus  eorum  dicti 
burgenses  de  Hamborg  promouerint  jn  eorum  negociis  et 
agendis,  uolentes  ^)  obinde  facere  gratiam  specialem,  videlicet 
quod  dicti  burgenses  exempti  sint  a  laboribus  faciendis  circa 
extradictionem  alicuius  nauis,  quod  wlgo  schipdracht  nuncu- 
patur. 

Conferimus  etiam  quod  [si]  aliquis  pro  crimine  suo  educi- 
tur  ad  mortis  supplicium.  predicti  burgenses  minime  sequantur 
eundem. 

Item  conferimus  dictis  burgensibus  per  totum  regnum  nost- 
rum  naues  suas  ad  pontes  apponere  &  deponere  sine  excessu 
quolibet  vel  emenda. 

Item  conferimus  predictis  de  Hamborg,  quod  licite  possunt 
res  suas  per  nostrum  regnum  in  nauibus  suis  vendere  &  emere, 
quandocumque  voluerint,  quascumque  res  in  nauibus  alienis. 

Item  hanc  libertatem  conferimus  eisdem,  quando  veniunt 
ad  regnum  nostrum,  cum  suis  nauibus  &  rebus  expectabunt 
nostrum  nuntium  per  duos  dies    &  non  vltra.    Qui    si    aliqua 


I 


')  8kr.  fyrir  ofan  línuna;  *)  þannig,  fyrir:  volamus. 


I 


1296.  VERZLUN  HAMBORGARA.  303 

ab  ipsis  emerit,  persoluet  hec  infra  quatuordecim  dies  continuos, 
sicut  res  suas  alias  vendiderunt. 

Item  si  quispiam  de  familia  nostra  ab  ipsis  burgensibus 
res  aliquas  emerit  ad  proprios  vsus  suos,  iUas  emet  de  uolun- 
tate  venditoris  sine  coactione  qualibet,  Et  cum  venditor  pro 
rebus  venditis  petit  precium,  dabit  illud  idem  infra  octo  dies 
computandos  a  tempore  monitionis.  Quod  si  non  fecerit,  ex 
tunc  venditor  significabit  hoc  iudici,  qui  compellet  emptorem, 
vt  in  «ontinenti  pignus  det  venditori,  pro  rebus  emptis  illud 
redimere  debens.  Quod  si  non  fecerit,  tunc  venditor  significa- 
bit  ei  presentibus  probis  viris,  quo  facto  recedere  potest  is 
sine  excessu  &  deferre  secum  pignus  illud. 

Item  si  aliqua  nauis  ipsorum  de  Hamborg  ad  regnum 
nostrum  peruenerit  portans  graue  pondus,  illa  dabit  pro  theo- 
loneo  talentum  farine,  quo  facto  emet  ligna  &  quascumque  res 
alias  &  deducat  vbicumque  sibi  visum  fuerit  expedire. 

Item  si  nauis  aliqua  dictorum  burgensium  venerit  in  cap- 
tura  alecis,  iila  dabit  pro  theoloneo  de  qualibet  lasta  tres  de- 
narios  sterlingorum,  &  hii,  qui  in  eadem  fuerint  naui,  licite 
secare  poterunt  cremabilia  &  alia  ligna  ad  naues  suas  spec- 
tantia,  quibus  indiguerint,  sine  vara. 

Item  donamus  predictis  de  Hamborg,  si  nauis  eorum  ali- 
qua  ad  regnum  nostrum  hyemali  tempore  venerit,  illa  manere 
poterit  per  totam  hyemem  sine  decima  aliqua  vel  exactione. 
Sed  tantummodo  talentum  farine  ratione  theolonei  debitur  pro 
eadem. 

Item  omnes  iudices  &  officiales  promouebunt  predictos  bur- 
genses  de  Hamborg  in  eorum  negociis  omnibus,  tamquam  in- 
colas  regni  nostri. 

Item  si  burgensis  aliquis  de  Hamborg  citatus  fuerit  ad 
iudicium,  quod  tacset  dicitur,  expurgabit  se  de  omni  causa  per 
duos  viros  iure  suo  non  priuatos,  siue  fuerint  Tevtonici  vel 
Normanni. 

Item  si  aliquis  de  Hamborg  fuerit  in  suis  negociis  vel 
laboribus  ante  pulsationem  campane  celebritatis  ^),  in  laboribus 
suis  uel  negociis  inceptis  perdurare  poterit  absque  delicto.  Si 
uero  expletis  laboribus  huiusmodi  vel  negociis  alios  labores  ex- 
cercuit,  tenebitur  ad  penam  vnius  ore. 

0  Dipl.  Norv.  les:  celebratam. 


304    REKASKRÁ  HÓLASTAÐAR  OG  MÖÐRUVALLAKLAUSTRS.    1296. 

Item  si  nauis  aliqua  de  Hamborg  in  regnum  nostrum  per- 
uenerit,  quascumque  res  apportauerit,  dabit  pro  theoloneo  talen- 
tum  farine.  Quo  facto  hii,  qui  in  eadem  naui  fuerint,  lignis 
&  quibuscumque  rebus  aliis  onerare  licite  poterunt  nauem 
suam. 

Item  si  dicti  burgenses  de  Hamborg  in  regno  nostro  nau- 
fragium  paciantur,  licite  poterunt  tunc  sine  alicuius  impedi- 
mento  saluare  res  suas,  quas  de  mari  suis  iaborihus  extraxe- 
rint.  Et  8i  iu  ta!i  necessitate  aliquos  vocauerint  adiutores, 
iUis  dabunt  pro  pondere  cuiuslibet  laste  labore  eorundem  sal- 
uate  sex  oras  Noricanas. 

Vt  autem  hec  predicta  prefatis  burgensibus  de  Hamborg 
in  nostro  dominio  inviolabiliter  in  perpetuum  obseruentur,  pre- 
sentem  paginam  duximus  sigilli  nostri  munimine  roborandum, 
Huius  autem  rei  testes  sunt:  frater  noster  dilectus,  dominus 
Haquinus  dux  Norwegie.  Ericus  filius  domini  Erici,  ducis 
Jucie.  Bor*),  noster  cancelarius.  Johannes,  fiiius  Ywar,  Hal- 
wardus  Boc,  Thetleuus  de  Bocwolde,  Helericus  de  Sigersdorpe, 
milites,  &  alii  quam  plures  fide  digui. 

Datum  Bergis,  anno  Domini  M°  cc°.  nonagesimo  sexto, 
pridie  iialendas  Augusti,  anno  vero  regni  nostri  decimo  septimo. 


161.  [1296]. 

Skrá  um  reiia  Hóiastaðar  og  Möðruvallaklaustrs   og  reka  Sig- 
hvats  Hálfdánarsonar  á  Grund  með  norðrströndum. 

AUar  þessar  skrár  eru  nú  til  í  tveim  skinnhandritum,  en  þau 
eru  AMagn.  276.  4to  iv  skrif.  3.  Maí  12S6  á  Hólum  (=  A)  og  hand- 
rit  Biskupsskjalasafnsins  á  íslandi  Nr.  26.  4to  einnig  skrifað  á  Hól- 
um  3.  Maí  1386  (=  B).  Hið  fyrra  hef  eg  lagt  til  grundvallar, 
en  af  hinu  síðara  hef  eg  haft  stafrétta  og  nákvæma  afskript  með 
hendi  cand.  philos,  Björns  Blöndals  til  samanburðar.  Af  Hólareka- 
skránni  hef  eg  haft  ennfremr  til  samanburðar  afskript  Jóns  Sig- 
urðssonar  af  pappírshandriti  einu  í  Landsbókasafninu  á  íslandi 
(safn  Steingr.  biskups  D18.  4to  bls.  10  —  15)  (=  C),  ogafMöðru- 
vallaskránni  afskript  sama  manns  eptir  skjalabók  séra  Jóns  Haldórs- 
sooar  í  Hítardal  (Landsbókasafn  Nr.  116.  4to  H,    234—39)    og  er 


')  =  Bárðr  Serksson. 


1296.   REKASKRÁ  HÓLASTADAR  OG  MÖÐRUVALLAKLAUSTRS,    305 

það  kallað  hér  C;  í  D18  er  að  niðrlagi  byrjunin  á  Möðruvalla- 
skránni  aptan  við  Hólaskrána  og  er  það  hér  í  orðamun  kallað  D, 
í  safni  Magnúsar  Stephensens  Nr.  27,  4to,  bls.  78  og  þar  eptir, 
íinst  og  afskript  af  Möðruvallaskránni,  en  ekki  er  tilfærðr  hér  orða- 
munr  úr  þeirri  afskript.  Bæði  A  og  B  mega  heita  jafngóð;  þó  er 
eyða  nokkur  í  B  af  því  að  skorið  hefir  verið  ofan  af  blaði;  en  í  A 
hefir  nokkuð  verið  skafið  út  í  upphafi  Möðruvallaskrár  snemma  á 
öldum  og  fyrir  daga  Guðbrands  biskups,  því  að  á  spássíu  hefir,  hann 
skrifað  oskamm  þeim  er  skafit  hefirs  nú  hittir  útskafningin  í  A 
einmitt  á  eyðuna  í  B,  svo  að  hvorugt  bætir  annað  upp;  en  nefnd 
pappírshandrit  hafa  hér  það,  sem  út  er  skafið  og  er  það  því  fylt  eptir 
þeim,  og  er  það  vottr  þess,  að  þau  stafa  frá  afskriptum,  sem  gerðar 
hafa  verið  áðr  en  Á  var  skafið  og  B  skorið.  Möðruvallaskráin  eins 
og  hún  er  hjá  séra  Jóni  Haldórssyni  er  merkileg,  ekki  textans 
vegna,  því  að  hann  er  sumstaðar  tæpr,  heldr  af  því  að  þetta  er  af- 
skript  af  transskripto  af  skránni  frá  1350  gerðu  á  Grenjaðarstöð- 
um,  og  sýnir  það,  að  á  árabilinu  1350—86  hefir  engu  verið  skotið 
inn  1  skrána  og  að  maðr  þessvegna  hefir  ástæðu  til  að  halda  að  hún 
sé  hér  í  sinni  fornu  mynd.  Um  Hólaskrána  er  nokkuð  öðru  máli 
að  gegna,  því  inní  hana  hefir  verið  skotið  ýmsu  frá  14.  öld,  en  þó 
má  hér  um  bil  alveg  þekkja  það  úr.  það  fyrsta,  sem  með  vissu 
verðr  sagt  að  hafi  verið  sett  inn  er  vitnisburðr  Sigurðar  Bjarnar- 
sonar  og  þorsteins  Tumasonar  um  Lónsreka  frá  tímum  Egils  biskups 
og  er  það  ritað  með  annari  hendi  í  A  en  sjálf  skráin.  þetta  er 
hér  tekið  út  og  mun  verða  árfært  til  c.  1336.  f)etta  innskot  er 
ekki  í  C;  þá  kemr  annar  hafli  enn  um  Lónsreka,  sem  mér  er  grunr 
á  að  sé  frá  14.  öld  og  helzt  frá  tímura  Orms  biskups  (c.  1350), 
en  þó  þorði  eg  ekki  að  kippa  þessu  út,  og  stendr  það  nú  síðast  hér 
í  skránni.  Eptir  þetta  kemr  1  handritunura  kafli  um  reka  séra 
Böðvars  þorsteinssonar,  og  er  skrifað  í  A  með  annari  hendi  en 
sjálf  skráin,  en  með  sörau  og  vitnisburðrinu  frá  c.  1336.  þessu 
er  hér  kipt  út  og  heimfært  til  c.  1360,  og  er  þá  skráin  í  sinni 
fornu  mynd,  nema  hvað  Lónsrekakaflarnir  síðustu,  eptir  Byrgisreka 
eru  grunsamir,  Rekar  Sighvats  á  Grund  eru  einungis  í  A  og  B, 
og  er  þar  niðrlag  skrárinnar  og  steudr  að  lyktura: 

a  nv  holastadr  þessa  Reka  alla  ok  hualgaugn  þau  er  fylgt 
hofdo  loni  nema  hlasshual  ok  skurd  en  ecki  i  almanningh:  Var  þessi 
skra  skrifut  efter  hinni  ellztu  skra  heima  a  holum  in  festo  inven- 
cionis  sancte  crucis.  Anno  domini  CD'\  ccc^.  Ixxxvj". 

það  sem  því  hér  kemr  á  eptir  í  A  og  B  heyrir  í  raun  og 
veru  ekki  skránni  til.  Er  þar  fyrst  um  sarareka  Jörundar  biskups 
og  Sigurðar  lögmanns  Guðmundssonar  úr  Hlíð.  þar  aptan  við  kemr 
um  rekamörk  þverárstaðar  norðr  á  Sléttu,  sera  prentað  er  hér  áðr 
Nr.  35  (ura  1270),  af  því  eg  hygg  það  sé  hér  innskot  og  eldra. 
þar  eptir  kemr  ura  reka  Hólakirkju  á  Tjörnesi  og  mun  hið  raesta 
af  því  vera  frá  þeim  tímum,  sem  hér  er  um  að  ræða,  og  verðr 
það  prentað  hér;  en  aptan  við  það  eru  fáeinar  klausur  um  reka,  er 
Hólastaðr  hefir  eignast  á  14.  öld. 

Dipl.  Isl.  11.  B.  20 


306    REKASKRÁ  HÓLASTAÐAR  OG  MÖÐRDVALLAKLAUSTRS.    1296. 

Um  aldr  þessara  rfikaskráa  er  þess  að  geta,  að  líklegast  niá 
þykja  að  þær  sé  frá  þessura  tíma,  sem  hér  er  sett.  Jón  Sigurðssoa 
hefir  að  vísu  lauslega  getið  upp  á,  að  Hólaskráin  væri  eldri  en 
1283  af  því  að  hann  ímyndaði  sér  að  lögmaðr  sá,  sem  hér  er 
nefndr,  væri  Jóu  Einarsson;  en  á  því  mun  standa  svo,  að  hann  var 
einungis  búinn  að  kanna  áðrnefndar  pappírsafskriptir,  en  ekki  frum- 
skrárnar  (skinnskrárnar)  sjálfar,  sem  einar  hafa  rekaskrá  Jörundar 
biskups  og  Sigurðar  lögmanns  úr  Hlíð.  Verðr  af  þeirri  skrá  Ijóst 
hver  lögmaðrinn  er,  og  alkunn  er  deila  þeirra  Jörundar  og  Sig- 
urðar  um  Möðruvelli  1293—94,  Eg  hefi  því  álítið  líklegast  að 
þessar  skrár  hafi  verið  gerðar  einmitt  þegar  klaustrið  var  stofuað 
á  M(ðruvöllum  eða  1296,  og  að  þá  hafi  biskup  lagt  þessa  reka  til 
klaustrsins,  sem  skiá  þess  getr,  og  HóJaskráin  ber  það  með  sér  að 
hún  er  frá  sama  tíma  það  hefði  að  vísu  mátt  greina  þessar  skrár 
í  sundr,  en  eg  viidi  láta  handritið  halda  sér  sem  mest  varð. 
Rekaskrá  þessa  alla  eins  og  hún  liér  liggr  fyrir  í  skinnhandritunum 
munu  menn  venjulega  hafa  skoðað  seni  einn  hlut  af  rekaskrá  Jóns 
skalla  frá  1374,  og  er  það  að  því  leyti  rétt  að  hann  hefir  láiið 
skrifa  hana  upp  og  ef  til  vill  setja  inn  í  hana  yngri  hlutana.  En 
rekaskrá  hans  er  þó  eiginíega  alt  önnur  skrá  og  í  A  er  hún  alveg 
sérstök  og  er  alt  annars  kyns.  þar  sem  þessi  skrá  ber  það  með 
sér  að  meginhluti  heniiar  og  heild  er  mjög  forn,  sést  það  fljótt  á 
rekaskrá  Jóns,  að  hún  er  öll  samseít  af  misgömlum  köflum;  mart 
af  þeim  er  frá  11,  öld  t.  a.  m.  frá  tímum  Egils  biskups;  auk  þess 
er  hún  öll  um  vestrreka  staðarins  þó  hefir  bún  ekki  tekið  upp 
allar  hinar  smærri  skrár,  sem  til  hafa  verið,  og  vantar  þar  t.  a.  m. 
skrá  um  reka  Gissurar  galla  á  Vatnsnesi  frá  1359,  en  þeirra  getr 
að  eins   við  þessa  skrá.  þar  sem  þeir  eiga  ekki  heima. 

[I>etta  er  nordr  Rekaskra  holastadar^). 
þenna  reka  a  hola   stadr    ok    modruvellir    nordan^)    fýrer 
saudanese  fra  steine  enum    mikla  a    lambanesi    ok    til    selaos. 
halfr  hualr  ef  rekr  ok  þriggia  vetta  afgreidsla**)  efaer  hundrat 
vetta.  en  þui  minna^)  ei^)  hualr  er  minne. 
Gudmundarlons  Reki^). 
Half  íluttningh  íiri  ollu  lons   landi.    fra    vordu    aa    hafua 
bockum  ok  til  staurs^)  i  holmi  i  gudmundar  loni.  fiordungr  ef 
Rekr.  En  þadan  fra  til  steins  i  lons  osi  tolftungr  ef  Rekr. 
Gunnarsstada  Reki^). 
Fra  haralons^)  osi    enum    lorna.    ok   vm    allan    gunnar^'') 
stada  reka  fíordungr  i  hwal.  huart  sem  [er  Bekr  edr^^)  íluttr. 


')  [B;  Hoolamaaldage  C;  ')  nordazth  B;  ')  afskReidzla  B;  *)  á  spássíu 
í  A;  ')  sera  C;  «)  sl.  BC;  ')  steins  C;  *)  sl.  BC;  »)  Hafraloos  C;  '") 
g'íDd'  (=  grundar?)  B;   ")  [rekr  edr  er  C. 


1296.    REKASKRÁ  HÓLASTAÐAROGMÖÐEUVALLAKLAUSTRS.    307 

Laxardals  Reki^). 

Vm  laxardals  reka.  fra  gunars  stada  Reka  ok  til  haulkD'')ar 
fiordungr  i  hwal.  hvart  sem  [er  Rekr  æda^)  fluttr  fær  semundr 
gaf  herra  jorundi  biskupi*).  fra  holknaa  til  sandar**)  attungr  1 
hual  huartt  sem  er  Rekr  æda  fluttr. 

Fra  sand  aa  ok  til  gautu^)  vikr.  attungr  i  hual  sa  er 
fylgt^)  hefuer  hermundarfelli.  En  til  annars  attungs.  soru  þeir 
þorbiorn  i  hofn  ok  hallsteinn  eiriksson.  ok  baru  biskupi  ok 
æiga  þeir  biskup  ok  loghmadr^)  bader  samt.  þenna  fiordung 
ef  Rekr  en  eigi'*)  ef  fluttr  er. 

Sefarlandz  Rekar^"). 

Fra  þistilsfiardar  ar^^)08i^2)  ok  til  þufu  a  hafuabergi  þrir 
luter  or  fiordungi  i  hualReka  ok  sua  i  fluttningu. 

Fra  þufu  ok  til  steins  i  vidiarvik.  fiordungr  ok  attungr  i 
hualreka.  huart  sem  er  fluttr  æda  Rekr. 

Fra  steini  i  vidiarvik^^  ok  til  foruada  firer  austan  kolla- 
vik  þrir  hiuter  i  hualreka  ok  suo  i  fluttningu. 

Fra  sama  foruada  ok  til  saudar  ^*)  s^ttungr  ok  in  sextt- 
andi  lutr  i  hualreka  ok  suo  i  fluttningu. 

J  þrettu^^)  Reka  fra  [kal  statua^^)  ok  til  fyliudals  ar  þrir 
hluter^')  i  hualreka  ok  sua  i  flutningu. 

Sueinungs  vik[rj  Rekar  ^^). 

Firer  sueinungs  vikr  lande  ollu  halfr  skotmanz^')  hualr. 
Ormars  lons  Reka[r]2°). 

Fra  sulna  hofn  ok  tii  ormars  ar  halfr  hualr  ok  attunghi 
meir^i)  ef  Rekr  ok  sua  i  flutningu  ok  Reida  af  [iij  vetta^^)  af- 
reidzlu  skinnastodum  af  oskiftum  hual  ok  attungr  ^^)  njeir 
ef  Rekr. 

[H]ol8  reki2*). 

Fra  Ormars  a.  ok  til  deildar  ar  fiordungr  i  hualreka  ok 
sua  i  flutningu. 

Raufarhafnar  Reki'^^). 


')  8l.  BC;  ')  Holku  C;  =*)  [rekr  eðr  er  C;  *)  [sL  C;  *)  Bandhár  B; 
sandár  C;  *)  jiÖtuC;  '')  flygt,  A;  *)  =  Sigurðr  Gnðmundarson;  ')  ei  AC;  e' 
B;  '"^sl.  BC;  '')  el  BC;  •*)o88eB;  ''')  Vidarvijk  C;  '*)  sandhár  B;  saudar 
C;  '*)  þrættv  B;  þrætu  C;  '^)  [svo  AB;  kallstapa,  al.  kalf(ktapa)  C;  *'') 
hleauter  B;  •»)  sl.  BC;  '»)  sl.  C;  '")  sl.  BC;  »')  minna  C;  ")  [þriggia 
vetta  B:  þriar  vætter  C;  ")  attunghi  BC;  ")  sl.  BC. 

20* 


308    REKASKRÁ  HÓLASTAÐAR  OG  MÖÐRUVALLAKLAUSTRS.    1296. 

Fra  deildara  ok  til  gegnislekiar  jn  sexttandi  hlutr  fiord- 
ungr  i  hualreka.  biskup  a.  j^)  vett  ok  tuttugu  afreidzlu  ok  iij. 
vetter  afreidslu  skinnastodum  af  oskiptum  hual, 
erfiris  Reki  ^). 
J  ðrfiris  ^)  ey  eigha  þeir  biskup  ok  loghmadr.  fimttungh  i 
hual.  ef  rekr  ok  suo  i  fiutningu  ok  vm  fram  sextandi  af  hin- 
um  oilum. 

Hardbaks  Reki^). 
Fra  steine  i  hardbaks  m^l  til  steins  i  hestanes  mgl  eiga 
þeir  biskup  og  loghmadr.  fiordung  i  hual  ef  rekr  ok  nio  vetta 
af  Reidzla  *)  [CDed  .  ok  þrir  luter  i  flutningu  en  ^)  biskup  ein. 
fiordung.  i  Reka  ok  flutningu.  stadiner  eiga.  [iij.  vetta  ^)  af- 
reidzlu  af  oskiptum  hual.  þeir  biskup  ok  ioghmadr  eigha  skot- 
hval  haluan  bader  saman. 

Blikalons  Reki'^). 
Fra  hualtiornum^)  til  os^)  hins  forna.  halfr    hualr    ef  rekr 
en  ecki  ef  fluttr  er. 

Oddzstada  Reki  *^). 
Fra  straumlons  osi.  ok  til  griotgardz    i  eystri    kotlu  eigha 
þeir  biskup.   ok  logmadr  attung  [i  hual.    ef  Rekr*).    biskup    a 
tolf  vetta  afreidzlu  af  stadana  hluta.  en  munckar  iij    vetta  [af- 
reidzla  skinnastodum.  half  fiutning.  med  oddzstodum^"). 
Kotlu  Rekar^). 
Fra  griotgarde  ok  til  giar  i  Rauda  gnupi.   eiga  '^)    biskup 
ok  logmadr  fiordung  bader  saman  ef  Rekr^^).    Reida    af^^)   [iij. 
vetter  skinnastodum^*)  ef  a  er  hundrat^^)  vetta  eda  meira.  biskup 
a  [halfuan  attung  ok  half  flutningh^^). 
Griotnes  Reki^), 
Fra  gia    i    Rauda   gnupi.    ok   til   haufda   skala  eiga  þeir 
biskup  og  logmadr.  xij.  vetta  af  reidzlu  ok  skurd  ^^).   ok  fiord- 
ung  skothuals.  en   biskvp    annan    fiordung.    eiga    munckar    at 


')  eina  B;  ')  sl.  BC;  »)  OrfvÍ8(!)  C;  *)  afreidzln  B;  afreidslu  C;  *) 
[þrifir  j  flntningum  C;  *)  [þriggia  vætta  B;  þriar  vætter  C;  ^)  tiornum  0; 
*)  086  BC;  ^)  [j  hvalreiía  C;  '")  [skinnastodura  j  afreidzlu  half  fluttningh 
med  Oddzstodura  B;  afreidslu.  Skinnastader  halfan  flutning  med  Odd- 
stodara  C;  ")  þeir  b.  v.  B;  '")  og  b.  v.  C;  '')  sl.  B;  '*)  [skinnastod- 
um  iij  vœtter  C;  **)  j",  C;  ^*)  [halfan  fluttningh  ok  halfan  attungh  B; 
'')  skyrd  B. 


I 


1296.    REKASKRÁ  HÓLASTADAR  OG  MÖÐRUVALLAKLAUSTRS.   309 

Reida  af  sinum  hlut  .vj.  vetter   þeim    [biskupi   en   skinnastod- 
um^)  iij.  stadiner^)  vj  ef  a  er  [hundrat  vetta.  edr^)  tuitugr  ath 
lengd.  huartt  sem  [Rekr.  eda  er  flutr^).  fra  haufdaskala  ok  inn 
vm  holsmðl  fylger  lande  halfr  ^)  skothualr. 
Hafnar  Rekar^). 

Jn  fra  hols  mpl  ok  til  migendis  dals.  eiga  þeir  biskup  ok 
logmadr  settung  i  hual  ef  rekr.  en  biskup  a  oll  landhgoghn. 
ath  fiordungi  med  land  eiganda.  ok  iij  hluti  or  fiordungi.  en  or 
helmingi  stadana  attungr.  allar  flutni[n]gar  nema  fiordungr') 
in  fra  krossvordu. 

Snartarstada  reki^). 

Fra  migendisdal  ok  ^)  til  klappar  hamars  allar  flutningar 
a  logmadr  fiordung  af  þeim  en  Reka  hual  skal  skipta.  i.  fim 
stadi  halfum  landz  hluta.  ok  eiga  modruveller  [tua  ok  vm  fram 
halfuan  annan  ^)  en  fiordung  i  odrum.  En  vt  fra  mela  endum 
til  migendisdals  [tiundi  hlutr^")  hualReka. 

Hola  Rekiö). 

^*)Fra  klappar  hamre  ok  til  saltnes   gardz   fiordungr   med 
þeim  attungi  er  olafr  spioti  gaf  huart  sem  er  flutr  eda  Rekr. 
Valþiofs  stada  Reki^). 

Fra  valþiofs  stada.  a.  ok  til[nau8t  ar  halfr  hualr'^)  huart 
sem  er  flutr  ada  Rekr,  fra  nausta  ok  til  stapa.  Reki^^)  med 
öllum  gðgnum. 

Dadastada  Rekar^). 

Fra  stapa  þar  til  er  gýgiar  horn  liggr  vid  gnupin  med 
oUum  gognum.  Nema  fiordungr  i  hualreka  er  fatæker  men 
eiga. 

[J  tungu  Reka  attungr^*). 

Erlekiar  Reki*(. 

Fyrer  austan  ærlækiar  reka.  skal  [liggia  modu  auxi.  vid 
gnupin^^)  en  firer  vestan  stauri  mel.  þadan  Rettsýne^^)  i  [gard- 

')  [ruglað  í  C;  ')  stadirner  B;  stodunum  C;  *)  [j*  vætter.  en  C;  *) 
[B;  er  rekr.  eda  flutr  A;  *)  hvalur  b.  v.  C;  *)  sl.  B;  ^)  fiordungenn  C; 
*)  in  b.  V.  B;  ')  [ij  um  fram  ij  C;  '")  [x  hluter  C;  '^)  þessi  grein  er  i 
G  sett  ranglega  inn  eptir  greininni  am  Valþjófstaðareka;  '^)  [Nanstar 
halfan  hval  C;  '*)  sl.  C;  '^)  [sl.  B;  gæti  verið  síðara  innskot  i  skrána; 
•')  [Mðdru  ðxi  a  Sandfelle  liggia  vid   gnupenn  C;    '*)  riettsynes  C. 


310  REKASKRÁ  HÓLASTAÐAROGMÖÐRUVALLAKLAUSTRS.     1296. 

tuft^)  a   hafua  holma^)    þadan    vpp  i  vrdar  heidi     þridiungr   i 
hualreka^)  ecki  ef  fiutr  er. 

Býrgis  Reki*). 

[J  býrgis  reka  fiordungr  hualReka  ok  vidReka^). 

[Allan  lons  Reka  ok  allar  flutningar  firer  ollu  landi  nema 
vin  almenningar^). 

[f>es8er  rekar  fylgia  gudmuudarloni.  fra  vordu  a  hafua 
bockum  ok  til  stors^)  i  holme.  þridiungr  i  hual  ^)  huort  sem 
rekr  eda  er  flutr.  fra  staure  til  steins  i  lonsose  ^).  þridiungr 
huort  sem  rekr  eda  er  flutr.  fra  steine  til  hafnar  lækiar  allr^") 
hualr  huort  sem  er^^)  flutr  eda  Rekr  fra  hafnar  lek  til  fossar  allr 
hualr.  nema  tolfttungr  huort  sem  Rekr  eda  er  flutr.  avll  flutn- 
ingh  firer  gudmuudar  lone.  halfuan  settungh  firer  holme  [er 
steindor  hafde  af  þorsteine  ok  asgrime^^j^ 

[Rekaskra  CDajdruvallna  clausturs  '^). 

J  ærlækiar  Reka  þridiung  i  hual  ef  rekr. 

[J  Tungu  reka  attungr  ^*). 

[J  kleifar  Reka  fiordungr  attuugr  settungr  þridiungr  ef 
flutr  er.  ok  i  odru  lagi  er  siuguatr  selde  herra  biskupi.  fiord- 
ungr  ok  halfr  attungr  ok  sua  i  flutningu*^).  Gýgiarhorn  skai 
liggia  vid  gnupiu  firer  vestan.  austr  til  kleifaar  oss  hins 
forna^^). 

')  [gardz  tofth  BC;  ')  holme  C;  hoinm  B;  ')  reka  C;  *)  sl.  BC;  *)  [sK  B; 
kynni  að  vera  seinna  innskot  1  skrána:  *)  [sl.  C;  kynni  og  að  vera 
seinna  inuskot  i  skrána.  Hér  stendr  i  AB  klansa,  sera  er  vitnisbnrðr 
Sigurðar  Bjarnarsonar  og  þorsteins  Tumasonar  um  Lónsreka  í  tíð  Egils; 
biskups;  er  því  kipt  út  og  það  heimfært  til  c.  1336;  það  er  í  A  skrifað 
með  annari  hendi  en  sjálf  skráin.  og  í  C  vautar  þetta  alveg;  ")  steins  C 
•)  hualreka  C;  «)  Lonsase  C;  '")  allrhalfrC;  ")  [vantar  í  B,  því  að  skorið 
er  ofan  af  blaðinu;  ")  [vantar  i  C;  hér  kemr  í  ABC  kafli  um  reka  séra 
Böðvars  þorsteinssonar,  og  er  með  annari  bendi  i  A,  en  sjálf  skráin,  en 
með  sömu  bendi  og  áðr  nefndr  vitnisbarðr;  þessu  er  kipt  út  og  árfært 
c.  1360;  kaflinn  frá  [  er  eg  og  hræddr  um  að  knnni  að  vera  innskot, 
og  þá  líklega  helzt  frá  tímum  Orms  biskups  (c.  1350);  ")  [C;  sl.  A,  en 
millibil  er  dálítið  í  skb.;  hér  er  skorið  ofan  af  blaðinu  i  B;  '*)  (skafið 
út  i  A;  á  spássíuna  skrifar  Guðbrandr  biskupt  'skamm  þeim  er  skafit 
hefit-;  fylt  eptir  CD;  ")  [klafar  reka  þridiungur  ef  fluttur  er.  fiordungur. 
attungnr.  siðttungur.  og  i  ðdru  lage  fiordungur  og  attungur  og  sno  i 
flutninga  D;  '*)  hér  byrjar  B  aptr. 


I 


1296.   REKASKRÁ  HÓLASTAÐAR  OG  MÖÐRUVALLAKLAUSTRS,   311 

J  humlungar  ^)  hafnar  Reka.  austr  þadan  til  naustæ,i 
þridiungr  i  hual  huart  [sem  hann  er  flutr  eda  rekr  ^)  ok 
annar  þridiungr  er  Siuguatr  seldi  herra  biskupi  [huart  sem  er 
flutr  eda  Rekr  ok  ath  uardveita  skothluta  at  tueim  lutum. 

J  valþiofs  stada  Reka  fra**)  naust  aa  ok  til  valþiofs  stada 
ar*)  attungr  i  hual  huart  sem  er  [flutr  edr  rekr^). 

J  hola  Reka  fra  saltness  garde  til  hamars  hia  klappar 
ar^)  osi  attungr  huort  sem  er  flutr  edr  rekr, 

J  snartar^)stada  reka,  vt  fra  [raela  endum^)  ok  til  mig- 
endis  dals  allar  flutningar,  en  reka^)  skal  skipta  1  firn^")  stade. 
halfuom  landz  luta  ok  eiga  modru  vellir  ij  ok  vm  fram  .j.^') 
halfuan  annan,  En  fiordungh  i  odrum  belmingi,  en  vt  fra  mela 
endum  ok  til  migendiz  dals,  tiundi  hlutr  i^^)  hualReka.  en 
medal  hamars  hia  klappar  aar  ose  ok  migendisdals^^)  skotmanz 
lutr  ath  fiordungi  [ok  þar  med  skipan^*). 

i  leirhafnar  reka  -  vt  fra  migendisdal  ok  til  krossvordu 
eiettungr  or  ollum  hual  ok  tolftungr  [or  helmingi.  en  odrum 
luta  attungr  allar  flutningar  nema  fiordungr^^). 

a  griotnesi  afreidzla  af  half  [atta  vett^^i  ok  half  fimta  ok 
skurdr  eins  manz  ok  ath  vardueita  skotluta  ath  fiordungi  ^^)  mill- 
nm  hofda  skala  ok  giarinar  i  Rauda  gnupi  buart  sem  er  flutr 
edr  rekr  ef  a  er  hundrat  vetta  edhr  tuitugr  ath  lengd. 

J  uellan  kotiu  vestri  vt  or  gianni  ok  austr  til  griotgardz 
1  vellan  kotlu  eystri  fiordung   ef   Rekr   ok    ath  Reida   af   [.iij. 


')  Budlungar  CD;  ')  [seni  rekr  edha  fluttur  er  (er  fluttur  D)  BD; 
')  [sl.  D;  *)  þannig  AD;  þó  er  þetta  skr,  yfir  línunni  í  A;  er  C;  sl,  B; 
»)  [ath  rekur  edha  er  fluttur  B;  hér  þrýtr  D;  *)  sl.  B;  ^)  snarta  C;  *) 
[Himre  C;  sl  B;  er  á  spássíu  í  A;  ')  hval,  b.  v.  C;  '">  þria  C;  ")  sl. 
BC;  '')  8l.  B;  '»)  er  b.  v,  C;  '*)  [sl,  C,  en  skýtr  þessu  inn: 
Jtena  Hola  reke  a  [ad]  standa  hier  fyrer  ofan  : 

J  Hola  reka  fra  Gulltings  (r.  GuUteigs?)  garde  og  til  Hamars  hia 
klapparose  atiungur  hvert  sem  er  fluttnr  edur  rekur. 

Elaustrið  kynni  að  bafa  látið  þetta  rekaítak  burta  á  árabilinu  1350 
—  1386,  þó  slíkt  rauni  vera  hér  um  bil  einsdæmi,  þetta  raundi  því 
eiga  hér  upphaflega  heima,  þó  eg  hafi  ekki  viljað  fleyga  það  inn  í  texta 
hins  forna  handrits;  "  [ef  rekur.  en  fiordungr  ef  fluttur  er  og  oll  land- 
gðgn  med  fíordnnge  vid  landeiganda.  þridiungur  ur  helminge.  og  or 
odrum  hlut  attungur  allra  flutninga  nema  fiordungur  C;  '*)  [atta  vœtta 
vætt  B;  attunda  viett.C;  ")    [helraings  B. 


k 


!I2    REKASKRÁ  HÓIA8TAÐAR0G  MÖÐEUVALLAKLAUSTRS.    1296. 

vetter  kirkiunne  a  skinnastodum^)  ef  a  er  [c  vetta^)  eda  meira 
ok  skipan  at  þui  ok  halfr  attungr  ef  rekr  er  arnor^)  fek  herra 
biskupi. 

a  skamhedinsnesi  millum  griotgardz  oc  straumlons  os*) 
skipta  i  helminga  [ef  Rekr.  ok  taka  þa  greniadarstadr  ok 
mula  stadr  annan  helming  en  þat^)  epter  er  skal  skipta  i  helm- 
inga  ok  taka  þa  skinnastader  annan.  þa  skal  en  skipta  i  helm- 
inga^)  ok  taka  brædr  a  modruvollum  annan  en  annan  munck- 
ar  ok  feriubacke  halft  huarer^).  Greniadar  stadr  ok  mula  stadr 
skulo  [af  Reida^)  modruvollum  xij  vetter  en  skinnastader  ecki. 
CDunckar  .iij.^)  vetter.  half  fiutning  med^°)  þerssum  reka  ok 
skipan  at  þui. 

J  blikaloni  fra  osinum*^)  fornna  ok  til  hualtiarnar  Reka 
halfuan  hual  ef  Rekr  en  ecki  ef  flutr  er. 

J  Raunhofn*^)  miUum  steins  i  hestaness  mðl  ok  til  steins 
i  hardbaks^^)  mðl  fiordung^*)  i  hual  ef  Rekr  ok  ix^^)  vetta  af- 
reidzla  med  ok  iij.  luter  i  flutningu  ok  en  fiordungi  '^)  i  hual 
reka  ok  flutningu. 

J  orfyris^^)  ey  fimtungr  i  hual  ef  rekr  ok  suo  i  flutningu 
ok  vm  íram  sextandi  lutr  af  ollum  fimtungum. 

J  Raufarhofn  sextandi  lutr.  fiordungur  þa  er  af  er  afreidzla 
biskup  hefuer  att  vett  ok  .xx.  afReidzlu  en  skinnastader  .iij.*^) 
vetter  af  vskiptum  hual. 

J  ormars  lons  Reka  fra  deildar  a  ok  til  sulu  hafna  ^^) 
fiordungr  i  hualReka  ok  sua  i  flutningu  ok  annar  fiordungr 
er  herra  biskup  keypti  af  þeim  brædrunum^")  kolbeini^*)  presti 
ok  klængi  presti. 

J  sueinungs  vikr  Reka  fra  sulu  hðfn  ok  til  fýliudalsar. 
halfan  hualReka  ok  vidreka  ok  suo  flutningh  ok  skothlut  ok 
skipan  ath  þij. 


')  [kirkinni  a  skinnastodain  B;  *)  [j«'  vætter  C;  ')  prestur  b.  v.  C; 
Arnór  þessi  gœti  ef  til  vill  verið  faðir  þorbjarnar  í  Höfn  (sbr.  Presthóla 
máldaga  Auðunar)  og  kynni  vera  Arnór  prestr  Bjarnarson;  *)  skal,  b.  v. 
C;  •)  þeim  ad  C;  *)  [AC;  sl.  B;  ')  huert  C;  «)  [reida  ef  C;  ')  þriar  C; 
*°)  ur  C;  ")  ose  þeim  C;  ")  Hraunbofn  C;  '*)  hardbacks  C;  '*)  fiord- 
ungur  C;  '*)  nia  C;  **)  i  hual,  b.  v.  A,  en  því  er  ofaukið;  ")  Erpis,  al. 
Orfvis  C;  '»)  þriar  C;  ")  hafnar  C;  '*>)  brædrum  C:  ")  Kolsveine  C. 


1296.    REKASKRÁ  HÓLASTAÐAR  OG  MÖÐRUVALLAKLAUSTRS.    313 

J  þrettu^)  Reka  fra  fyliudals  aa  ok  austr  vm  [kalfs  stapa') 
iij^)  luter  i  hual  liuart  sem  rekr  eda  er  flutr. 

Fra  saudaa*)  ok  til  foruada  þess  er  nestur  er  kollavik.  siett- 
ungr  i  hualreka  ok°)  i  flutningu  ok  hin  sextandi  lutr  i  Reka 
ok  flutningh. 

Fra  foruada  ok  til  steins  i  vidiarvik^)  haluann  hualReka  ok 
flutningh  ok^)  lasshual^)  ok  fiordung  bædi  i  Reka  ok  flutningu. 

J  sæfuar  landz  Reka  fra  steini  ok  austr  vm  [hafua  berg^) 
fiordung  i  hualreka  ok  sua  i  flutningu.  ok  i  odru  iagi  fra 
steini  ok  austr  til  þistilsfiardar  aar  oss  hins  forna.  attungr  i 
hualReka  ok  sua  i  flutningu.  nema  austr  fra  þufu  þar  er  halfu 
minna. 

J  hualmunnis'")  Reka  fra  gautvvik  ok  til  sand^*)  aar  att- 
ungr  i  hualReka  þeim  er  fylgt  hefir  hermundarfelli. 

J  þessu  takmarke  soru  þeir  til  annars  attungs  þorbiornn 
j  hðfn  ok  halisteinn^2)  eirikssons  ok  baru  biskupi  fra  land^^)aa 
ok  til  haulkn  aar  attungr  i  landz  luta. 

J  gunnars  stada  Reka  CDillum  haulknar  ok  haralons  aar. 
skal  skipta  hual  i  fimm  stade  ok  ij*^)  af  þeim  skal  skipta 
i  þria  stadi.  ok  a  þa  mula  stadr  .ij.  en  brædr  eiga  ein  ok  sua 
i  flutningu. 

Fra  haulkna  ok  til  haralons  aar  skal  skipta  i  fimm  stadi 
[ok  fimm  af  þeim  skal  skipta  i  fimm  stade**)  ok  eiga  brædr 
einn. 

J  ærlekiar  Reka  fra  steini  i  melskarde  ok  til  botnz  eiga 
brædr  ij  lute  i  vidReka.  Gygiarhornn  skal  liggia  vid  gnupinn 
fírer  yestan  ok  til  naust  aar  eiga  bredr  allan  vidReka. 

a  smamðl  fra  gia  i  rauda  gnupi  ok  til  þufu  a  nesinu  firer 
austan  basa.  allan  vidreka. 

A  skalanesi  ailr  vidReki  CDiUum  saurueisu  ok  til  griot- 
gardz. 

Fra  griotgardi  til  þufu  hia  hellissulum   iij  luter  i  vidreka. 

A  skamhiedinsnesi  millum  þufu  ok  straumlons  oss  iij  luter 
vidReka. 


')  þrætu  BC;  ')  [kalfstapa  B;  ')  þrir  C;  *)  sanda  C;  *)  sno,  b.  v.  B; 
•)  vidarTÍk  C;  ')  halfan  b.  v.  C;  *)  iilutshval  C;  »)  [hia  Borg(!)  C;  '") 
Hialraarnes  C;  ")  ABC;  ")  hasteinn  A;  '')  tveiraur  C;   '*)  sl.  C. 


314    REKASELRÁHÓLASTAÐAR  OG  MÖÐRUVALLAKLAUSTRS.   1296. 

CDillum  griotgaidz  ok  straumlons  oss  afdrattr  til  fiogura 
Rossa  af  telgdum  vidi  ok  draga  af  firer  fardaga. 

Vidreka  stufr^)  ath  ollu  sa  er  liggr  miUum  straumlons  ok 
þorbiarnar  stada  ok  Redr  varde  firer  austan  en  lækr  tirer  vestan 
sa  er  fellr  or  tiorninne^)  ofuan  i  malar  kambin. 

J  ræfarhofn  allr  uidReki  mille   gegnislekiar  ok  deildar  aar. 

þrir  luter  uidReka  millum  holsair  [ok  ormars  ar^). 

Fra  deildar  aa  ok  til  holsar  fiordvngr  i  vidReka. 

J  ormars  lone  [fiordungur  j  vidbReka*)  millum  ormars  ar 
ok  sulu  hafnar  afdrattr  til  tueggia  Rossa  ok  dragha  af  firer 
fardaga. 

Fra  gotuvik  ok  til  Sandaar  allr  vidReki. 

J  8kin[n]a  loni  allr  vidreki  vt  fra  migendisdal.  til  griot- 
gardz  tolftungr  [ef  hual  Rekr  vpp"^).  en  fiordungr^)  ef  flutr  er 
ok  [gogn  at  fiordungi')  vid  landeiganda. 

Jnn^)  fra  naustaa  ok  til  kleifar^)  oss  hins  fornna  þridiungr 
huals  huort  sem  flutr  er  edr  Rekr^"). 

J  kleifar  Reka  siettungh  ef  Rekur.  en  þridiung  ef  flutr  er. 
©ygiar  horn  skal  liggia  vid  gnupinn  firer  vestan  kleifar  oss. 
inn  forne.  firer  austan. 

þessum  oUum  Rekum  fylgia  skurder  ok  skotmans  luter 
at  þui  sem  i  Reka  er.  nema  i  blika  lone. 

J  byrgis  Reka  fiordungr  med  ollum  gognum. 

Fra  vlfliotzuatni  vestanverdu  ok  austr  til  lonsoss  en  innan 
lona  til^^)  gardzins  firir  austan  vollin  i  skinnaloni  allr  vidreki 
ok  halfr  eggvers  bolmr^'^). 

[Rekar  Sighvats  á  Grund]. 

Siguatr  a  attungh  j  hual  i  saltnesi  millum  gardz  ok 
klappar  oss  i  skinna  loni  halfuan  flutningh  ok  at  Rada  firer 
ellum  skotmanzlut  ok  atian  vetta  af  reidzla  af  hinum  fyrsta. 
En  i  Raufarhofn  skal  af  Reida  fyrst  vij  vetter  ok  .xx.  en  sidan 
taka  af  attung  enn  þadan  a  siguatr  fiordung  i  huaH^). 


•)  þann  C;  ')  tiornuine  C;  ')  [á  spássíu  í  A;  óskýrt  í  B;  skýrt  í  C; 
*)  [B;  8l.  AC;  ')  [af  hvalreka  C;  *)  fiordung  BC;  ^)  [gogn  fiofdungi  b; 
ðll  gðgn  til  fiordungs  C;  *)  Jtem  C;  ')  ar,  b.  v.  C;  '")  rekin  B;  *')  sl. 
C;  •*)  liolme  C,  og  endar  hér;  ")  hér  kerar  klausa  frá  1386  um  að  Hóla- 
staðr  eigi  nú  alla  þessa  reka  o.  s.  frv.  (sjá  inngangsorð  hér  að  framan). 
Hér  endar  því  skráin  sjálf,  og  alt  sem  á  eptir  fer  í  AB  heyrir  henni 
því  ekki  til,  en  sumt  af  því  er  þó  jafngamalt  henni  ef  ekki  eldra. 


I 


1296.    REKAR   JÖRUNDARBISKUPS  OGSIGURDARLÖGMANNS.   315 

162.  [1296]. 

Skrá  um  reka  þá,  er  þeir  eiga    saman    Jörundr    biskup    I>or- 
steinsson  á  Hólum  og  Sigurðr  lögmaðr  Guðmundarson  úr  Hlíð. 

AMagn.  Nr.  276.  4to  á  skinoi  skr.  1386  (—  A);  Biskups- 
skjalasafn  íslands  Nr.  26.  4to  á  skinni  einnig  skr.  1386  (=  B). 

Sigurðr  lögmaðr  settist  á  Möðruvöllu  1293  og  eignaði  sér 
staðinn,  en  varð  að  gefa  hann  upp  í  vald  Jörundar  biskups  1294 
(Höyersannáll,  Isl.  Ann.  udg.  af  Dr.  Gustav  Storm  Chria  1888  bls. 
71;  Bisk.  I,  795  —  96).  Eptir  það  hafa  þeir  gert  samning  með 
sér  og  ákveðið  takmörk  eigna  smna,  og  er  líkast  til  að  hann  hafi 
verið  skráðr  árið  1296,  sama  ár  sem  Möðruvallaklaustr  er  stofnað  og 
norðrrekaskrá  Hóla  og  Möðruvalla  er  gerð,  og  þessi  skrá  er  í 
skinnb.  næst  eptir  reka  Sighvats.  sem  þar  fylgir  Möðruvallaskránni. 
þab  er  altítt  að  menn  gerðu  samning  með  sér,  en  bréfuðu  hann 
ekki  fyrri  en  löngu  seinna. 

f>essa  Reka  eiga  þeir  herra  jorundr  biskup  og  siugurdr') 
logmadr  or  lidh  ad^)  helmingi  huor  vid  annan. 

Halfua  flutningha  firer  snarttar  stodum.  jnnan  fra  klappar 
038  ok  alt  vt  migendisdal. 

Nu  se  Reka  hualr.  þa  skal  skipta  i  fimm^)  stadi  halfum 
landz  luta.  ok  aa  þa  biskup  ok  siugurdr*)  ok  sa  er  a  snarttar 
stadi^)  halft  huorer.  þria  luti  at  vardueita  skot  mannz  hlut  at 
heimingi. 

þeir  biskup  ok  siugurdr^)  eiga  skurd  eins  mans  þo  ath 
þeir  fae  aunguan  til. 

.].  leir  hafnar  Reka  settungr. 

a  griotnesi  halfua  attu  vett  i  hualReka  ef  a  er  hundrat 
vetta  eda  tvitugr')  at  lengd  ok  at  vardueita  skot  mannz  lut  at 
fiordungi  huor[t]  sem  er  flutr^)  eda  Rekinn. 

'd  miUi  haufda  skala  ok  giar  i  Rauda  gnupi  fuilr  skurdr 
eins  mans  medr  þessi  af  reidzlu.  en  vt  or  gianne  ok  austr  alt 
til  griot  gardz  i  wellan  kotlu  ena  eystre.  a.  biskup  ok  siag- 
urdr^)  fiordung  i  hual  ef  Rekr  ok  Reida  af  iij  vettir  ef  a  er 
hundrat  uetta  eda  meira  ok  skipan  a^'')  þui  sem  þeir  eiga  i 
hual. 

Hu  a  millum  griotgardz  ok  [straumlons  ens^^).  skal  skipta 


')  sygurdr  b;  ')  ath  B;  ')  v,  B;  *)  sigurdr  B;  =")  stadhe  B;  *)  syg- 
nrdr  B;  ')  tuitugur  B;  *)  fluttur  B;  ')  sigurdur  B;  '")  ath  B;  ")  [strauni- 
loDsins  B. 


316.   REKAR  JÖRUNDAR   BISKUPS  OG  SIGURÐAR  LÖGMANNS    1296. 

i  fiora  stade.  6n  þeim  þrimur  sem  eftir  ero  .i.  tua  stadi  ok 
þa  skal  eD[n]  skipta.  .i.  tua  stadi  ok  a  biskup  ok  siugurdr^) 
annan  ok  vidreka  stufr  at  oUu  sa  er  liggr  miUi  straumlons 
oss  ok  þorbiarnar  stada.  oc  redr  varda  firer  austan  en  lekr 
firer  vestan  sa  er  fellr  or  tiornenni  firir  ofuan  i  malar  kambenn. 

j  hraunhaufn  fiordungr  i  hual  ef  Rekr  ok  nio  vetta  af 
reidzla  medr.  en  þrir^)  lutir  i  fiutningu  ok  halfr  skot  mans 
lutr  at  vardueita.  skipan  at  þui  sem  þeir  eiga  i  hual. 

J  aurfyris  ^)  ey  fimttungr  i  hual  ef  Rekr  ok  suo  i  flutn- 
ingu.  ok  Reida  af  sextanda  lut  eftir. 

En  i  Raufar  hofn  hinn  tolfti  lutr  oskerdr  ok  attungr  i 
hualreka.  þat  er  fylgt  hefuer  hermundar  felli  en  til  annars 
attungs  soru  *)  þeir  þorbiorn  i  hofn  ok  hallsteinn  eiriksson  ok 
baru  biskupi  ok  siugurdi  ^).  þa  er  allr  vidreki. 

J  ormars  loni  affieidzla  til  tueggia  Rossa^)  af  tegldum 
vide  ok  draga  af  firer  fardaga. 

J  saltvik  attungh^)  ok  i  annari  grein  halfuan  hualReka 
ok  fiordungh  i  hual.  en  fiordung  i  flutningum  med  skurdum 
ok  skotlut.   bædi    i  Rekum  ok  flutningum   og  halfuan  vidReka. 

J  hedinshaufda  Reka  fiordungr  ok  attungr  i  hual  huart 
sem^Rekr  eda  er  flutr^)  med  skurdum®)  ok  skotlut. 

[Attungr  i  hual  reka  i  ollum  Raufár  reka  huart  sem  rekr 
eda  er  fluttri") 

J  Ringuers  Reka  þrir  lutir  bedi  huals  ok  vidar  ef  rekr  en 
helmingr  af  flut[t]r  er. 

J  isolfs  stada  Reka  settungr  i  hualReka  ok  vidreka.  huort 
sem  Rekr  edr  [erj  fluttr.  i  annare  grein  fiordungr  i  hualReka 
ok  attungr  ok  suo  i  vidreka  med  ollum  gognum  skurdum  ok 
skot  lufi^). 

Attungr  hual  Reka  ok  vidreka  i  hols  Reka.  huortt  sem 
flutr^^)  er  eda  Rekin  nema  .i.  skipa  vik  ok  þara  vik  þar  er 
fiordungr.  i.  flutningum'^)  er  att  hefuer  haluardr^*). 


')  signrdnr  B;  ')  iij  B;  ')  furis  B;  *)  snoru  B;  ')  sygurde  B;  *) 
•  bs8a»  B  (ógreinil.)?  ')  attungur  B;  *)  fluttur  B;  *)  vantar  í  A;  '°)  aptan- 
við  og  framanvið  þessa  grein  er  (með  yngri  hendi?)  sett  NB  í  A;  ") 
Hér  við  set  NB  í  A,  en  í  B  er  hleypt  úr  kaflanum  frá  ];  ")  fluttar  B; 
")  fluttninghu  B;  '*)  Eflaust  Hallvarðr  Einarsson  föðurbróðir  Jörundar 
biskupe  (Isl.  8.  Kb.  1843  I,  359). 


I 


1286.                                   REKAR  HÓLASTAÐAR.  317 

Firer  ytre  tungu    halfr    hualreki    ok    halfr  flutningr    med 

ollum    gognum    skurdum    ok  skotlut    er    herra  biskup    keypti 
medh  tungu  landi. 


163.  [1296]. 

Skrá  um  reka  Hólastaðar  á  Tjörnesi. 

Sá  texti,  sem  hér  er  hallaðr  A,  kemr  í  skinnhaDdritunum  '  á 
eptir  rekamörk  I)verárstaður  norðr  á  Sléttu  (sbr.  ár  1270,  I),  og 
getr  að  minsta  kosti  að  sumu  leyti  verið  frá  þessum  tíma. 


AM.  276.  4to  ÍY  skr.  1386;  Biskupsskjalasafn  26.  4to  skr. 
1386. 

Fra  sendingar  wik  til  trossadals  hedar  halfr  attunghr 
hwalreka  ok  vidReka  bæde  fluttr  ok  Rekit  ok  med  þeim  ollum 
gognum  sem  reka  mega  fylgia  fremst  med  loghum  slýkt  i  hueri- 
um  sem  tal  er  af  taulu  laust  med  skurdum  ok  skot  manz  lut. 

Annan  settungh  hualreka  ok  vidreka  ok  flutningh  med 
skurdum  ok  skot  mans  lut  j  isolfs  stada  Reka. 

Ath  man  aa  attungh  med  ollum  fioru  gognum^)  skurd- 
um  ok  skothlut  ok  flordungr  hualReka  ok  vidhreka  medal 
trossadals  hædar  ok  klafs  stapa  ok  gefua  af  halfuan  attungh 
skarda  kyrkiu. 

J  langa  Reka  fra  trossa  dals  hæd  ok  [til]  kalfs  gautu  ok 
fiordungr  i  fluttningh  med  skurdum  ok  skothlut. 

Lon  eyiar  med  ollum  gognum. 

Halfr  reke  i  furu  wik  hualReka  ok  vidreka  hwort  sem 
rekin  [er]  eda  fluttr.  j  annari  grein  attungr  hualreka  med  ollum 
gognum  skurdum  ok  skothlut. 

J  breida  wik  þridiungr  hwalreka  ok  vidreka  ok  fluttningh 
oc  skot  manz  lut  med  ollum  fiorugognum. 

[Fýrer  sueinungz  uik  aull  leigulida  gaugn^). 

')  guno,  skb;  ')  Hér  kemr  um  reka  þá  er  Gissur  galli  handlagði 
Jóni  biskupi  skalla  1359,  og  verðr  þeirra  greinar  þar  getið,  með  sjálfa 
bréfinu;  frá  [vantar  í  26,  og  er  með  yngri  hendi  í  276  og  á  hér  ekki 
heima,  en  litlu  neðarstendr  með  fornu  hendinni,  en  skafið  að  miklu  út: 
Sueinungxuik  med  auUum  leidulida(!)gaugnum  aa  Holastadr. 


318  REKAR  HÓLASTAÐAR.  129Ö. 


AMagn.  912,  4to  á  pappír,  transskript  Guðbrands  biskups  frá 
1617  transskriberað  á  Refstöðum  í  Vopnafirði  þann  4.  dag  Augusti 
Anno  1618  af  Bjarna  Oddssyni,  sr.  Gottskálk  Oddssyni  og  Sveini 
Sveinsyni.  Athugasemd  Guðbrands  biskups:  «Eptir  þessum  Hola- 
kyrkiu  máldogura  hafa  vmbodzmenn  myner  att  ad  halda.  Enn  hafi 
þeir  ecki  giort  þad.  þa  hafa  þeir  verid  otruer  vmbodzmenn.  Eg  vil 
eci  frekar  ad  kueda.  Og  nu  skipa  eg  J^orvalldi  .Tonssyni  ad  hallda 
eptir  þessum  maldogum  og  seigia  mier  til  ef  nokkrer  a  moti  mæla». 
Sbr.  skrá  um  reka  Jörundar  biskups  og  Sigurðar  úr  Hlíð  Nr.   162. 

Hola  kyrkiu  Rekar  a  Tiðrnese. 

J  Salltvyk  attung.  og  j  annari  grein  halfann  hualreka 
ok  fiordung  j  hual.  Enn  fiordung  j  flutningum  med  skurdum. 
og  skothlut  bædi  j  rekum  og  flutningum  og  halfanu  vidreka. 

J  Hiedinz  hðfda  reka  fiordungur  og  attungur  j  hual.    huort 
sem  rekur  edur  er  fluttur  med  skurdum  og  skothlut. 

Attungur  j  hualreka  j  ðllum  Raufar  reka,  huort  sem  rekur 
edur  er  fluttur. 

J  Hringverz  reka.  þrijr  hluter  bædi  hualz  og  vidar  ef 
rekur.  Enn  helmingur  ef  fluttur  er. 

J  ysolfstada  reka  siottungur  j  hualreka  og  vidreka  huort 
sem  rekur  eda  er  fluttur.  j  annari  grein  fiordungur  j  hualreka 
og  attungur.  og  so  j  vidreka  med  ðllum  gðgnum  skurdum  og 
skothlut. 

Attungur  hualreka  ok  vidreka  j  holzreka.  huort  sem  fluttur 
er.  edur  rekur.  nema  i  skipavik,  og  j  þaravijk.  þar  er  fiord- 
ungur  j  flutningum  er  att  hefur  Hallvardur  fra  jtri  tungu. 
hajfur  hualreki  og  halfur  flutningur  med  oUum  gognum  skurd- 
um  og  skothlut. 

Ad  maná  attung  med  ollum  fiorugognum.  skurdum  ok  skot- 
hlut.  ok  fiordungur  hualreka  og  vidreka  medal  troszadals 
hædar.  og  klapstapa  og  giefa  af  halfann  attung  skarda 
kyrkiu. 

Fra  sendingia  vyk.  til  Troszadalz  hædar  halfur  attungur 
bædi  hualreka  og  vidreka.  bæde  fluttur  og  rekinn  [medj  þeim 
gðgnum  olluha  sem  reka  meiga  fylgia  fremst  med  logum  slykt 
j  huorium  sem  tal  er.  af  tolu  laust  med  skurdum  og  skot- 
manzhlut.  Annann  attung  j  hualreka  og  vidreka  og  flutning 
med  skurdum  og  skotmannz  hlut  j  ysolfstada  reka. 


1296.  REKAR  HÓLASTAÐAR.  319 

J  langa  reka  fra  Trossadalz  bæd  og  kalfzgðtu  fiordungur 
med  skurdum  og  skothlut. 

Halfur  reki  j  furuvyk.  hualreka  og  vidreka  huort  er  rekur 
eda  fluttur  [er].  j  annari  grein  attungur  hualreka  med  olluoi 
gðgnum  skurdum  og  skothlut. 

J  Breidavyk.  þridiungur  hualreka  og  vidreka  og  flutning 
og  skotmannz  hlut  med  öllum  fíðrugögnum. 


C. 

iBfél.  216.  4to  fol.  33,  á  pappír  frá  c.    1670—80. 

Jnntak  vr  Rekaskra  Holadomkirkiu. 

J  Jsolífstada  Reka  siottungur  j  hualreka  og  vidreka  huort 
sem  Rekur  eda  fluttur.  j  annari  greýn  fiordungur  j  hualreka 
og  attungur  og  suo  vidReka  med  ollum  gognum  skurdum  og 
skothlut. 

Attungur  hualreka  og  vidreka  j  Hoolz  Reka  huort  sem 
fluttur  eda  Rekinn.  nema  j  skipavijk  og  þaravijk.  þar  er  fiord- 
ungur  j  flutningum  er  att  heffur  Hailvardur. 

þridie  Reki. 

Firer  Ytre  Tungu.  halfur  hualreki  og  halfur  flutningur 
med  oUum  gognum  skurdum  og  skothlut.  er  herra  Biskup 
keýpti  med  Tungu  landi. 

Fiordi  Reki. 

Ad  mána.  attung  med  oUum  fiorugognum.  skurdum  og 
skothlut.  og  fiordungur  hualreka  og  vidreka  medal  TroUadalz 
hædar  og  hlafzstapa  og  geía  af  halfann  attung  skarda  kirkiu. 

Fimti  Reki. 

J  Langa  reka  frá  Trolladalz  hæd  og  til  kalfsgotu  og  fiord- 
ungur  j  fluthing  med  skurdum  og  skothlut. 

Loneýar  med  ollum  gognum. 

Halfur  Reki  j  Furuvijk.  hvalreka  og  vidreka.  huort  sem  er 
Rekinn  eda  fluttur.  j  annari  greýn  attungur  hualreka  med 
ollum  gognum.  skurd[umj  og  skothlut. 

J  Breýdavijk  þridiungur  hualreka  og  vidreka  og  flutning 
og  skotmanz  hlut  med  oilum  fiorugognum. 

Endir. 


320  REKASKRÁ   SKINNASTAÐA   OG  MTNKAÞVERÁR.         1296. 

164.  [1296]. 

Skrá  um  reka  Skinnastaðakirkju. 

AMagn.  Nr,  621,  4to  bl.  62a,  skÍDQbók  af  Maríusögu  frá  15. 
öld  (c.  1400?),  sem  verið  hefir  eign  Skinnastakirkju;  er  þessi  skrá 
skrifuð  á  spássíu  með  hendi  frá  c.  1570.  Jón  Sigurðsson  hefir 
viljað  heimfæra  hana  til  árauna  1277 — 83,  af  þvi  að  hann  hefir 
haldið  að  lögmaðr  sá  sem  hér  er  oefndr  væri  Jón  Einarsson,  en 
það  mun  ekki  vera  rétt,  því  að  það  er  án  ails  efa  Sigurðr  GuÖ- 
mundarson  úr  Hlíð,  sem  við  er  átt,  og  er  þessi  rekaskrá  ef  til  vill 
einn  liðr  úr  samningum  hans  og  Jörundar  biskups,  og  sem  ekki 
eru  eldri  en  1293,  og  vart  yngri  en  1296. 

|>essa  reka  a  skinnastada  kirkia  vm  sliettv. 

COilli  swlvhafnar  og  orma[r]3  ar  þriggia  uetta  af  reidzla  af 
oskiptvm  hval. 

fra  deildara  og  til  giegnis  lækiar  þrig[g]ia  wetta  afreidzla 
skinastodvm  af  oskiptum  hval. 

skinnastadir  eiga  halfa  flutni[njg  med  oddz  stodvm. 

fra  griotgardi  og  til  giar  i  ravda  gnvpi  eiga  skinnasta[d]ir 
þrig[g]ia  vetta  afreidzlv  af  fiordvngi  þeirra  biskvps  og  lavg- 
manz  ef  a  er  .c.  vetta  eda  meir. 

fra  gia  i  ravda  gnvpi  og  til  hofdaskala  eiga  þeir  biskup 
og  lavgmadur.  xij.  vætta  af  reidzlv  af  skvrd  og  fiordvng  skot- 
hvals.  en  biskup  eirn  annan  fiordung.  eiga  munkar  reida  af 
sinum  hlut  vi.  vettir  þeim  biskupi  og  logman[n]i  en  skinna- 
stodvm  þriar  en  stadirnir  vi  ef  a  er  hvndrad  vætta  eda  tvi- 
tugur  ad  ieingd.  hvort  sem  rekur  edur  [er]  flvttvr. 

Skoga  med  jardar  eign  og  rekum  so  langt  uestur  fra.  sem 
uestan  uerdar  þufur  ber  uid  jlifs  fialli. 

aunad  reka  mark  austur  fra  eiga  skogar  j  austan  verdan 
lomlæk  og  so  fram  i  midia  ærlækiar  klauf  og  fram  allt  þar  til 
sem  ærlækiar  klauf  þrytur  og  þa  uestur  j  Jokuls  a  til  modz 
uid  birgi. 


165.  [1296]. 

Rekaskrá  Munkaþverárklaustrs. 

AM.  76.  4to  á  skinni  skr.  1446.  Alveg  sama  rekaskrá  klaustrs- 
ins  er  í  Sigurðarregistri  (==  B)  við  ár  1550  (AM.  269.  4to  bl. 
64—65;  afskr.  þar  af    í  MSteph.    27.    4to    bls.    91—92).       Sama 


1296       EEKASKRÁ  MÚNRAÞVERÁRKLAUASTRS.        321 

rekaskrá  stendr  og  í  Auðunarináldaga  frá  1318,  en  þar  er  langr 
kafli  að  niðrlagi,  sem  liér  er  ekki.  það  er  því  tvent  til,  að  annað- 
livort  er  þessi  rekaskrá  eldri  en  Auðunarmáldagi  og  þá  helzt  frá 
tímum  Jörundar  biskups,  ellegar  það,  sem  framar  er  hjá  Auðuni,  sé 
yngri  viðbót  en  máldaginn  sjálfr.  þó  virðist  hið  fyrra  liggja  beinna 
við.  Næst  á  undí>,n  í  skinnhandritinn  er  hin  forna  skrá  frá  c. 
1370  (II). 

f>e3sa  Reka  a  þuerar  stadr. 

halfuan  an[n]ann  attung  hualReka  vm  sueinungs  vik.  fra 
fýliu  dalsa.  til  sulna  hafnar. 

En  j  haufninue  halfum  attungi  minnur  en  halfan  hual. 

J  ormarsloni  halfan  Reka  bædi  huala  ok  vidar  ok  flutn- 
ingar.  ok  ij  hluti  attungs.  ok  skipa[n]  at  sliku  sem  þeir  eiga  j 
hual  1). 

J  ormars  loni-  ok  a  holi  fýlgir  landi  alnar  kefli. 

Slikt  at  aullu  um  hols  Reka  til  deilldar  aar.  ok  fiordung 
hualgagna  j  audru  lagi.  halfan  flutning  vm  Raufar  haufn  til 
gegnis  lækiar. 

J  hauskuldznesi  halfur  Reki  ok  flutningar.  ok  land  firi 
ofan  med  ðllum  gðgnum. 

J  aurfiris  ey.  er  fimdeila  a  hual  ef  Rekr.  eiga  munkar. 
iij.  hluti.  gialda  af  fiordunginn  ef  fluttr  er.  einer  hlashual  ok 
skipan.  ok  allann  vidReka  ok  grasnautn,  ok  vardueita  skot- 
mannz  hlut. 

Vm  hardbak  auU  þriggia  alna  tré  ok  smæri.  Rætur  allar 
ok  seljur  tua  hluti  hinna^)  stærri  vida.  lanndi  fýiger  alnar  kefli. 

A  hesta  nesi  halfan  hualreka  ok  flutning.  ok  skipan  efter 
þvi  sem  þeir  eiga  j.  ok  giallda  af  vj  vætter  ef  xx  erv  edr  meira 
iij  ef  minna  er.    Ecki  ef  minna  er  eu  x.  vætter. 

J  skinnaloni  allann  hualreka.  ok  Reida  af  fýrsta  hual  ef 
tuitugur  er  edr  meire  xviij  vætter  halfa  flutninga  ok  afreidzla 
til  klifshaga  slik  sem  a  hesta  nesi^). 

Vm  hualtiarner.  allann  vidReka  ok  sua  hualReka. 

J  blikaloni  austan   fra   griotvaurdu.   vestur    til    forna    os. 


')  þessi  grein  er  öðruvísi  hjá  Anðnni  og  getr  þar  um  að  þorljótr 
prestr  hafi  átt  þessa  reka,  ")  hiiie,  hdr.;  *)  hér  bætir  B  og  Auðunar- 
máldagi  inn  í:  A  rifi  allan  reka.  oc  so  flntningar.  oc  afreidzla  slik  sem 
aa  hestanese. 

Dipl.  Isl.  II.  B,  21 


322  PÁFABRÉF.  1297. 

halfan  hualReka  en  allann  vidReka.  flutning  alla  til  nýia  os.  en 
halfa  flutning  milli  osanna.  ok  einer  skipan. 

J  skamhiedins^)nesi  skal  Reida  xij  vætter  af  landmanna  hlut 
skipta  sidan  j  fiora  hluti.  skal  einn  hlutur  fara  a  skinnastadi. 
en  sidan  [eigum  vær'-)  þuerar  munkar  siettung. 

A  griotnesi  fra  hualgia  j  Raudagnupi.  halfan  hualreka  ok 
sua  flutningar  til  griotgardz. 

En  ef  hualur  kemr  milli  hualgia  ok  hofdaskala  þa  skal 
gialda  af  vj  vætter. 

A  griotnesi  a  stadrinn  nu  halfan  vidReka  óskerdan  nema 
alnar  kefli  ok  smærri. 

Jnn  fra  gia  j  leirhafnar  gnupi  til  klappar  os.  attungi 
minna  en  halfan  hualreka. 

En  a  miUi  migendis  dals  oc  mela  enda  fimtungur  or  half- 
um  landz  hluta. 

J  ðdru  lagi  halfan  vidReka  fra  ósi  til  griota^). 


166.  1.  Februar  1297.  i  Rómaborg. 

BoNiFACius  páfi  viij  býðr  Bárði  Serkssyni  kanoka  í  Björgvin 
að  kanna  og  dæma  með  postuilegu  valdi  kærur  kanoka  í 
Niðarósi  yfir  Jörundi  erkibiskupi. 

Bréfið  kemr  að  vísu  íslandi  ekki  beinlínis  við,  en  vera  má  að 
nokkrir  þeirra  manna  er  bréfið  nefnir  sé  íslendingar,  svo  sem  þor- 
bergr  landi  og  Sighvatr  Vigfússon,  sem  mun  vera  sami  maðr  og  Sig- 
hvatr  landi,  er  víða  kemr  við  norsií  bréf.  þau  bréf  hafa  ekfei  verið  tekin 
upp  í  safnið  hér,  því  að  þó  að  það  geti  verið,  að  viðrnefuið  «landi» 
bendi  á  íslending,  er  það  þó  ekki  víst.  En  Auðun  þorbergsson,  sá 
sem  hér  er  nefndr  er  Auðun  Hólabiskup.  Óblauðr  hyggr  Finnr 
biskup  og  að  sé  Oblauðr  skólameistari  á  Hólum.  Hér  er  hann 
nefndr  Végarðsson,  en  Biskupasögur  I,  793  nefna  hann  Hallvarðs- 
80D  og  frænda  Jörundar  biskup. 

AMagn.  Orig.  Dipl.  Norv.  Fasc.  IV,  8b  og  er  blýbullann  við. 
Prentað  áðr  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  I,  450—51;  Dipl.  Arnamagn. 
II,  187-88;  Dipl.  Norv.  III,  Nr.  38. 

')  hofda,  b.  V.  B;  ')  [eigu  B;  ')  griotaar  B;  hér  eptir  keinr  meira 
hjá  AuðaDÍ,  og  vantar  þar  þó  aptan  af  vegna  þess  að  glatað  er  úr 
máldagabókiimi. 


1 


1297.     SÆTTARGERÐ  EIRÍKS  KONUNGS  OG  ÁRNA  BISKUPS.     323 

Boiiifacius  episcopus  seruus  seruorum  dei. 

Dilecto  filio  Bardoni  Serci  canonico  Bergensi  salutem  et 
apostolicam  benedictionem. 

Conquesti  sunt  nobis  siguatus  vigfusi.  Styrkarus.  Erlendus 
styrkari.  Endridus  Arnonis.  Auduenus  Serquiri.  Arno  dictus  Rans. 
oblaudus  vegardi ').  Auduenus  Thorbergi.  Karus  Martini.  Thor- 
bergus  Roari.  Thorbergus  dictus  lande.  Johannes  dictus  Elgr. 
Arno  Nicholai  et  AskiUus  Kolbani  canonici  ecclesie  Nidrosiensis. 
quod  venerabilis  frater  noster  J[erundus]  Nidrosiensis  Archi- 
episcopus  super  quibusdam  argenti  et  cere  quantitatibus  ac 
rebus  alijs  ad  eos  communiter  pertinentibus  iniuriatur  eisdem. 
Jdeoque  discretioni  tue  per  apostolica  scripta  mandamus  qua- 
tinus  partibus  conuocatis  audias  causam  et  appellatione  remota 
debito  fine  decidas  faciens  quod  decreueris  auctoritate  nostra 
firmiter  obseruari.  Testes  autem  qui  fuerint  nominati  si  se 
gratia  odio  uel  timore  subtraxerint  per  censuram  ecclpsiasticam 
appellatione  cessante  compellas  ueritati  testimonium  perhibere. 
Prouiso  ne  aliquis  auctoritate  presencium  extra  Bergensem  et 
Nidrosiensem  ciuitates  et  dioceses  ad  iudicium  euocetur  nec 
procedatur  in  aliquo  contra  eum.  Datum  Rome  aqud  sanctum 
Petrum  kalend.  Februarij  pontificatus  nostri  anno  Tertio. 


167.  2.  Mai  1297.  á  Ögvaldsnesi. 

Sættargerð  Eiriks  konungs  Magnússonar  og    Árna   I>orláks- 
sonar  biskups  í  Skálbolti  um  staðamál. 

I)essi  merkilegi  samningr  er  lykt  á  staðamálum;  er  hanu  tek- 
inn  upp  í  samning  þann,  er  bróðir  Eysteinn  Ásgrímsson  og  Eyjólfr 
kórsbróðir  Brandsson  gerðu  á  miHi  Gyrðs  biskups  og  leikmanna  í 
Skálhnlti  19.  Júlí  1358  í  sumum  handritum,  en  til  er  skjal  þetta 
í  fjölda  afskripta,  en  elzt  allra  er  sú  sem  finst  1  Skarðsbók:  AM, 
350.  Fol.  bls.  295  skr.  1363  og  er  hér  prentað  eptir  henni,  en 
litill  orðamunr  tekinn  úr  öðrum  handritum,  því  að  hann  er  að 
fáu  merkr.  En  í  þessum  handritum  finst  sættargerðin,  að  því  er 
mér  er  kunnugt;  AM.  128.  4to  bls.  163  —  64  skb.  c.  1490;  AM. 
135.  4to  a)  bls.    7,  b)    bls.    223—23    (í    saraningnum    frá    1358) 


*)  Vegandi,  les  Finnr  biskup. 

21" 


324    SÆTTARGERÐ   EIRÍKS   KONUNGS   OG  ÁRNA  BISKUPS.     1297. 

skb.  þetta  frá  c.  1490:  AM.  138.  4to  bls.  357  skb.  c.  1500;  AM. 
147.  4to  bls.  219  skb.  þetta  frá  c.  1600;  AM.  157B.  4to  bls. 
58—59  skb.  c.  1460;  AM.  158A.  4to  bls.  125  —  26  skb.  1420; 
AM.  161.  4to  bls.  347—48,  skb.  skr.  1561  —  65  (í  samningnum 
frá  1358);  AM.  173.  4to  skb.  skr.  c.  1490  (brot);  AM.  200.  4to 
bl.  5a— b  á  pappír  c.  1700:  AM.  45.  8vo  bls.  94 — 95  skb.  c. 
1570;  AM.  55  8vo  bls.  32  skb;  1580;  AM.  456.  12mo  bls.  36— 
37  skb.  c.  1480;  Rask.  72A.  8vo  bl.  33b— 34  skb.  c.  1470; 
MSteph.  13.  4to  bl.  166—67  á  pappír  skr.  1715  (líkl.  eptir  350); 
MSteph.  48.  4to  bl.  37  á  pappír  skr.  1669:  Krieger  Nr.  1.  4to 
á  pappír  (með  samningnum  frá  1358);  Gl.  kgl.  saml.  1159.  Fol.  á 
pappír  c.  1650;  Gl.  kgl.  s.  3274A.  4to  á  pappír  skr.  c.  1620;  Ny 
kgl.  saml.  1911.  4to  bls.  197—98  á  pappír  skr.  c.  1750  (Paus): 
Ny  kgl.  s.  1080.  Fol.  á  pappír  skr.  c.  1750;  Thott.  2097.  4to 
skb.  c.  1650;  Thott.  2106.  4to  bls.  317—18  á  pappír  c.  1750; 
Uldall.  322.  4to  skb.  c.  1570;  IBfél.  122.  8vo  á  pappír  c.  1660 
iágrip);  IBfél.  531.  8vo  bls.  189  —  90,  ágrip  skr.  1706  (Hálfd. 
Jóflss.):  Stockh.  C8.  bls.  199—200  skb.  1608  (1548?);  HásKóla- 
safn  í  Uppsölum  Delagard  9.  4to  bl.  136  skb.  c.  1580;  Afskript  í 
Leyndarskjaldsafni  epiir  lögb.  Klevenfelds.  Skjal  þetta  er  áðr 
prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Éccl  Isl.  I,  411—12  (eptir  AM.  138. 
4to)  með  latínskri  þýðingu,  í  Lovsamling  for  Island  I,  22 — 23 
(einnig  eptir  AM.  138.  4to);  á  dönsku  í  Jonsbogen  Kh.  1763  bls. 
399 — 400;  latínskt  ágrip  er  í  Crymogæa  Arngríms  Jónssonar  lib. 
III,  120  og  Hist.  Norveg.  þormóðar  Torfasonar  IV,  398—99. 
Crymogæa  árfærir  skjalið  til  1295  og  eins  gerir  Thott.  2106.  4to. 
Páll  Vídalín  þar  á  móti  heimfærir  það  til  12^^96  (Fornyrði  bls.  292). 
Fionr  biskup  heimfærir  bréíið  til  1297,  og  er  það  samkvæmt  ann- 
álum.  Jón  Sigurðsson  sýnir  í  Lovs.  f.  Isl.  að  dagsetningin  er 
2.  Maí. 

S§ttargerd  Eiriks  konungs.  ok  arna  biskup. 

Eirikr  med  gud  miskun.  noregs  konungr  son  CDagnus  kon- 
ungs.  sendir  ollum  monnum  lærdum  ok  leikum  si  islandi 
Quedia  Guds  ok  sina. 

Ufr  [gerum  ydr  kunnigt^).  at  u§r  hðfum  s^ttz  uid  árna 
biskup  iskalhoUti  ok  gert  fuUan  ueg  aa  vid  hann  um  stadi  ok 
kirkna  eigner^)  i  skalaholltz  biskupsdæmi.  med  Radi.  ok  sam- 
þyckt.  Jorundar  erchibiskups  ^).  at  þeir  stadir  i  skalahoUtz 
biskupsdemi.  sem  kirkiur  eigu  allar.  skulo  uera  undir  biskups 
forrædi.  en  þ§r*)  sem  leikmenn  eigu  halfar  edr  meÍR  skulo 
leikmenn  hallda  med  þuilikum  kennimanna  skylldum  sem  sa 
hefír  skilt  er  gaf.  enn  luka  af  ecki  framaR. 

*)  vilium  ydr  knnnigt  giora  AM.  161;    *)  aa  Jslandi  b.  v.  AM.  135a; 
'■  biskups  .\M.  55(!);  *)  þær  jardir  AM.  55.  og  9.  4to, 


1 297 .  SÆTTARGERÐ  JÖRUNDARERKIBISKUPS  OG  KÓRSBRÆÐRA.  325 

Sua  skal  ok  skalaholltz^)  biskup  uisitera  sitt  ár  huern 
fiordung  landzins.  sins  biskups  dæmis,  ok  Rida  æigi  optaR  1 
sama  stad.  furri  enn  hann  hefir  adr  alla  sina  syslu  i  milli 
yfir  Ridit.  [Rida  heiman^)  eptir  petrs  (Desso.  ok  sua  langt  fram  a 
haust  sem  fiordungur  uinnz.  ok  skipti  sinni  yfir  reid  atiafnadi. 

Soru^)  vi.  prestar  med  biskupinum.  at  þersi  sættar  gerd 
skylldi  standa  obrigdiliga.  fur  sik.  ok  sina  eptirkomendr 
æuinliga. 

Biodum  u§r  ydr  ðllum.  at  hallda  þetta*)  fur  Iðg.  nema. 
huerr  er  odru  viss  gerir.  uili  sæta  af  os  Reidi  ok  Refsingum, 
ok  þo  fella  a  sik.  pauans  banu.  ok  Guds  Reidi.  ok  hans  hei- 
lagra  manna  ^). 

Ok  til  sanninda  her  um  settu  JÖrundr  erchibiskup  ok  árni 
biskup  sin  innsigli  med  uaru  innsighli  fur  þersa  sættargðrd 
er  gðr  uar,  a  augualldz  nesi.  kros  (Desso.  aptan  ^).  aa  seyti- 
anda^)  ári  Rikis  uárs. 

Herra  finnr  innsigladi.  Jon  klerkr^)  Ritadi^). 


m  23  Juni  1297.  í  Tötru 

Samningr  Jörundar  erkibiskups  og  kórsbræðra  í  Niðarósi. 

Afskript  Árna  Magnússonar  eptir  frumbréfinu  (AM.  Dipl.  Norv, 
Fasc.  I,  9),  sem  nú  er  glatað.  Prentað  í  Dipl.  Arnamagn,  II,  194 
— 96  og  Dipl.  Norv.  III,  44—46  Nr.  39.  Hér  er  prentað  eptir 
Dipl,   Norv,  af  því  eg  hefi  ekki  fundið  afskript  Árna. 

J  namfne  guðs  amen. 

I>at  se  allvm  mannvm    kvnnight   at   þa    er  liðit   var  fra 

burð  vars  herra  Jesu  cbristi    þushvndrað    vætra.    cc    vætra  xc 

vætra.  oc  vij  vætr,  var  þessi  vtskyring   gor  Jons  waku  aptan  j 

Tautru.  vm  sættargærð  þa  sem  virðulighr  herra   Eirikr  Magnus 


')  holaAM.  173;  ^)  [Ridi  asigi  fur  heiman  en  AM.  135a,  173;  ')  ru^ 
sorn  AM.  135b;  *)  þessar  skipaner  AM.  55;  *;  Amen  b.  v.  AM.  173;  .*) 
dag  AM.  135a;  ^)  .xvi»  Stockh.  C8;  *)  cancilier  AM.  55;  ')  zcetara  b.  v. 
AM.  135a.  Klausa  sú,  Bcm  kemr  hér  aptan  við  hjá  Finni  bisknpi,  mon 
ekki  eiga  við,  eins  og  hann  líka  getr  um. 


326  SÆTTARGERÐJÖRUNDARERKIBISKUPSOGKÓRSBRÆÐRA.  1297. 

með  guðs  miskvn  Noræghs  konongr  gerði  mellim  andlighs 
fadvr  oc  virðuligs  herra  Jarundar  erchibiscvps,  ok  korsbræðra 
j  Niðarose  j  fyrra  sumar,  með  hvarstveggia  þeira  samþyct  oc 
goðom  vilia,  oc  onauðgvm  bæðe  þa  oc  nv  sem  her  fylghir. 
Fyrst  at  korsbræðr  skolo  veita  herra  erchibiscvpi  alla  virðing, 
lyðini,  oc  eftirlæti  sua  sem  skylda  þeira  er  til  oc  heilaghrar 
kirkiv  logh  vatta.  En  han  ska!  væra  þeim  milldr  faðer.  heill 
oc  goðuiliugr,  sæma  þa  oc  sæma  lata  i  allum  lutum;  skolo 
korsbræðr  hafa  með  erchibiscvpi  rað  oc  samþygt  j  kosningvm 
oc  forræðom  biscupa  til  Jslandz,  Grænalandz,  Færæya,  oc  Suðr- 
æya.  ok  j  confirmacionibus  annara  biscvpa  i  rikinv.  abota, 
abbadisa  oc  priora  vm  erchibiscvps  dæmet,  Sua  hit  sama  skolu 
oc  gæfazt  með  þeira  raðe  oc  samþyct  allar  kirkivr  j  bænom 
smære  oc  stære.  prouendor  ok  oll  beneficia  j  Kristkirkiu.  allar 
veizlu  kirkiur  j  hæraðom  oc  þau  beneficia  sem  engi  er  sokn  til, 
en  allar  aðrar  hæraðs  kirkiur  ma  han  gæfa  oc  skipa  vtan 
þeira  samþyktar.  Af  skipan  lærðra  manna  af  þeim  kirkivm  oc 
beneficiis  sem  gæfazt  eighv  með  korsbræðra  samþykt  skolo 
eighi  gæfazt  vtan  þeira  raðz  oc  samþyktar.  Jurisdiccionem  alla 
skal  herra  ercbibiskvp  hafa  ok  fremia  með  raðe  korsbræðra,  en 
eighi  skal  han  interdicere  eda  bansetia  lærða  eða  leikmenn, 
þar  sem  nokot  rughll  eða  skom  meghi  af  standa,  eða  aðra 
þuilika  storluti  gera.  vtan  þeira  raðs  oc  samþyktar.  Jtem  skal 
erchibiskvp  skipa  með  þeira  raðe  oc  samþykt  skvla  meistara. 
sacristam.  thesaurarium  þan  sem  viðr  tækr  oc  gæymir  allz 
ofrs  hins  helgha  Olafs  ok  þat  sem  til  kirkivnnar  kæmr.  vicarios. 
oc  diakna.  þar  með  skal  ok  kirkivnnar  goðz.  liggianda  fe, 
borðbunaðr.  gull.  gersimar.  gripir  aðrer.  oc  ofr  allt  gæymazt 
oc  inntakazt  oc  niðrleggiazt  með  vitend  oc  samþykt  capituli  oc 
einn  eða  tveir  af  capitulo  skolo  hafa  lykla  cc  varðueitzlu  ifir 
þerso  iamfnan.  Sua  skal  ok  eigbi  brot  flytiazt  goðs  kirkiunnar 
j  annor  land  eða  sændazt  j  annan  stað.  eða  nokorar  skuldir 
gærazt  vp  a  hæna  vtan  korsbræðra  vitendar  raðs  oc  samþyktar. 
Jtem  testamenta  oU  þau  sem  gefin  værða  Niðaros  kirkiu.  skal 
herra  erchibiskvp  hafa  haft.  en  half  korsbræðr  vtan  gefit  se 
kirkiunni  til  vphalldz.  eða  korsbræðrom  til  artiðahalldz,  eða 
til  garðzens;  en  artiðir  konunga,  erchibiskvpa,  oc  annara  þeira 
sem  sitt  goðz  hafa  lagt  til  kirkiunnar.  halldezt  epter  þui  sem 
forn  vande  hefir  a  verit   viðr    korsbræðr.    bearpresta   oc    skola 


]  297.  SÆTTAEGERÐ  JÖRUNDARERKIBISKUPS  OG  KÓRSBRÆÐRA .  327 

klerka.  Jtem  at  kirkiugarðz  orlof  se  fyrst  beizt  af  herra  erchi- 
biskvpi  ef  hann  er  jnnan  bear  oc  þui  nest  af  korsbræðrom,  en 
ef  hann  er  brotto.  næghest  orlof  korsbræðra.  en  i  kirkiu  sealfre 
skal  eighi  jarðazt  nema  huarertveggia  samþykki.  Svo  skal  oc 
hvær  korsbroðer  hafa  mork  brænda  oc  pund  vax  a  hveriom  xii 
manoðom.  oc  skal  sa  er  i  handvm  hefir  ofret  oc  kirkivnnar 
goðz  luka  þeim  þetta  greiðligha  daghen  nesta  eftir  Lafrenzwaku 
dagh,  sua  at  loket  se  allvm  seinsta  koste  Mariumesso  siðare; 
eða  annat  iam  fegoðt  sem  brænt  silfr  eða  vax  er.  En  mork 
brænda  oc  pund  vax  er  hver  þeira  atte  at  hafa  a  þersom  xij 
manoðom  er  nv  varo,  þa  skal  nu  þæghar  lukaz  þeim  j  brændo 
silfri.  vaxe  eða  aðrv  jam  fegoðo.  En  firi  missv  þa  sem  hver 
þeira  hefir  haft  siðan  erchibiscvp  kom  tiU  j  mork  brendri  oc 
pundi  vax.  oc  firir  skyldar  dagha  þa  sem  þeir  þikiazt  eigha  at 
hafa  j  garðenom,  þa  herra  erchibiscvp  til  commvns  þeiraæfen- 
ligha  kirkiuna  a  steini:  með  allre  erchibiscvps  intekiu  þeiri 
sem  hann  atte  at  hafa  þar  j  hennar  sokn.  sva  viða  sem  hon 
er  von  at  taka.  ok  allan  þann  luta  sem  prestren  a  at  taka 
þar  j  soknenni  eða  aðrvm  staðvm.  ok  frialsligha  skipa  einvm 
af  ser.  eða  aðrvm  ef  þat  likar  þeim  þar  at  syngia,  þo  með 
samþykt  erchibiscvps.  utan  þa  skylldu  sem  erchibiscvp  er  vanr 
at  hafa  þa  er  hann  vitiar  einn  tima  a  are.  þar  með  gaf  hann 
þeim  og  halfa  olafs  kirkiu  sua  at  þeir  eighu  nu  alla  með  allre 
prest  tekiu,  meðr  þui  skilorðe  at  þeir  skulo  hallda  vicarios  sua 
margha  dagha  sem  þeir  varo  vaner  j  garðenom  at  hafa,  skal 
þar  einn  af  þeim  syngia.  eða  sa  annar  sem  þeim  likar  meðr 
samþykt  erchibiscvps.  Meðr  sama  hætti  skolo  þeir  ok  hafa 
Haugs  kirkiu.  Thesaurarius  skal  oc  gæra  reiknan  firir  herra 
erchibiscvpi  ok  korsbræðrom  a  hueriom  xij  manaðom,  oc  bref 
siðar  firir  gærazt  þat  er  liggi  vndir  hvars  tweggia  gæymzlu. 
Jnuentarium  skal  oc  gærazt  jamfnan  i  frafalle  erchibiscvps 
meðr  vitorðe  skilrikra  manna.  En  kirkiur  þær  ok  annor  bene- 
ficia  sem  erchibiscvp  hefir  gefit  einsaman,  eða  þeir  einirsaman. 
þa  skal  standa  þersa  xij  manoðe  sua  sem  skipat  er;  en  þau 
beneficia  sem  tæmazt  heðan  af,  fare  epter  þui  sem  fyr  seghir. 
skal  þersi  skipan  standa  vbrygdiligha  vm  hans  dagha,  heilum 
ok  vskaddvm  siðuenium  ok  rettendum  hvarratweggia  ef  annar- 
hvar  eda  baðer  vilia  þat  ræyna  firir  sinum  domara.  uar  þersi 
sættargærð  gor  a  þui  are  ok  þeim  deghi  ok  stað  sem  fyr  seghir, 


328  FORMÁLAR.  1300. 

nerværandom  virðulighom  berra  Eiriki  Magnusi  meðr  guðs 
miskun  Noreghs  konongi;  herra  Biarna  Erlings  syni  j  Biarkæy, 
herra  Jone  Rognvalldz  syni,  ok  herra  Barðe  kanzeler.  ok  til 
sanz  vitnisburðar  setto  þersir  herrar  sin  jnsigli  firir  þetta  bref. 
meðr  jnsiglum  herra  erchibiscvps  ok  capituli,  ok  varo  gor  þriu 
bref,  hefir  eitt  konongrinn,  annat  herra  erchibiscvp  þriðia 
korsbræðr  til  varygðar. 

Aptaná:  Nota  bene  istam  concordiam  inter  Jorundum 
archiepiscopum  Nidrosiensem  et  capitulum  Nidrosiense  super 
pluribus  articulis  ponderabilibus  factam  in  presencia  Erici  Magni 
Noruegie  regis  et  aliorum  regni  mandatum. 


I 


169.  [um  1300]. 

FoRMÁLi  fyrir  hjónavígslu. 

Thott.  Nr.  110  8vo  bls.  13b— 14b  á  skinni.  Samt  á  þessari 
skinnbók  er  æfafornt,  frá  fyrri  hluta  13.  aldar;  er  það  handbók  fyrir 
presta  (manuale)  í  Niðaróserkibiskupsríki  og  gæti  því  átt  við  ísland. 
Sá  kafli  af  bókinni.  sem  hér  er  um  að  ræða  er,  að  minni  hyggja, 
ekki  öllu  eldri  en  frá  c.  1300  1320.  en  seinasti  hluti  hennar  er 
miklu  yngri,  svo  sem  frá  c.  1430.  Bokin  er  öll  á  latínu,  nema 
þessi  eini  formáli,  og  virðist  sem  fremr  sé  á  honum  norskt  handar- 
lag  og  norskr  ritháttr,  en  sem  tíðkaöist  á  íslandi  um  það  leyti. 
En  af  því  að  vera  má  að  formálinn  hafl  tíðkast  á  íslandi  er  hann 
tekinn  hér, 

I>ar  eð  her  |  eroð  komen  hvartvæggia  frenðr  ok  vinir  j 
mæðr  þæssare  raðagærð  mvnvð  vm  ha  1  fa  hvxat.  at  þæsso 
sambande  mægi  ængi  |  sa  lutr  er  guðs  logh  mæge  firir  bioða 
hvar  I  ke  at  frændsemi  ne  at  sifskapum.  En  |  ef  þer  hafeð  þetta 
fundit  æða  refiat  |  sva  ok  hðyrt  heeilðr  siðan  en  aðr  en  |  þetta 
rez  þa  sæggit  til  sva  sem  þer  vi  |  tið  firir  guði  sannast.  ok 
þer  vilit  svara  a  j  doma  degi.  ok  þet  býðr  ek  ýckr  i  guðs  | 
namfne  ok  hæillagrar  kyrkiu  er  þætta  1  hiunskaps  banð  skalvð 
bæra  ok  varðvei  |  ta  Ef  þit  vitið  hælldr  nockor  forboð  |  i  þvisa 
male  æða  hafe  annat  hvart  ýc  |  kat  sællda  tru  mæðr  handsale. 
þu  an  I  nare  kono.  æða  þv  aðrum  karlmanne  |  £n  nv  æigi 
iatta  i  hðyrn  guði  ok  hæillag  |  rar  kyrkiu  ok  firir  mer  at  vilia 
ýckrum  |  þesso   sambande.    villt   þu  f^°  þessa  ko  |  no   taka  þer 


1300.  FORMÁLAR.  329 

till  æignar  kono.  at  gðý  |  ma  hennar  sva  sivkrar  sem  hæiUar  | 
viU  tu  taka  þenna  man  þer  tiU  æig  |  nar  manns  at  gæta  ok 
varðvæita  sva  {  sivkan  sem  hæiUan.  at  hvat  er  ýckr  |  kann  tiU 
handa  at  bera  mæðan  þit  |  bvið  bæðe  skolu  þit  hallda  þessor 
guðs  i  logh  ok  æigi  raska  þessare  samteng  j  ging.  CDæðr  þess- 
om  firr  sagðum  ka  j  upmala  far  ek  þer  kono^)  i  guðs  |  namfni. 
CDæðr  þæsso  fingr  guUi  |  festi  ek  þic.  ok  þætta  sýllfr  gef  ek  j 
þer  ok  með  mer  siallfum  sðme  ek  þic  |  ok  sva  længgi  sem  mit 
lifum  skal  |  ek  þic  hallda  með  guðs  hiolpp  ok  miskun. 


170.  [um  1300], 

FoRMÁLi  fyrir  að  leggja  lögveð  í  eign  sína. 

AMagn.  49.  8vo  bls.  57  skb.  c.  1300. 

Gvð  seai  handlag  þeira.  hi,.  oc.  í^.  en  þat  fellz  vnder  hand 
lagi  þessv  at  [j^.j  leggr  logveð  i  eign  þa  er  heiter.  hj^.  sva 
marga  æra  sem  dgmaz.  scal  þetta  veð  standa  oc  vt  leýsa  epter 
islenzkum  laigvm.  at  vitni  þinv,  ^J.  oc  þinu.  KJ. 


171-  [uiD  1300]. 

FoRMÁLi  að  segja  fyrir  minni  hins  heilaga  Ólafs  konungs. 

AMagn.  671D.  4to  bls.  15  skb.  frá  14.  öld  og  er  skrifuð 
vestra,  því  Snorri  Andrésson  (í  Bjarnarhöfn)  hefir  bundið  bókina: 
flþessa  bok  hefer  Snore  íanddresson  bvndit  ok  skaarad  ravdv  skini»>; 
mundi  því  láta  nærri  að  hún  stafaði  frá  Helgafellsklaustri,  því  að 
Snorri  varð  þar  prófentumaðr  1377  og  dó  1382.  það  er  óvíst  um 
aldr  þessarar  forsagnar,  en  það  mundi  ekki  fjarri  fara  að  setja 
hana  um  þetta  leyti,  og  á  íslandi  hefir  hún  tíðkast  á  14.  öldúr  því 
bÚD  er  í  íslenzku  handriti. 

Heidarleght  mini  heilags  olaís  kongs  er  her  uppskeinkt  ok 
in  borit.  þat  skolv  vgr  dreka  med  glede  ok  gamne  og  gvd 
drottins  hylli.  hafid  eigi  vidr  slog  ne  sleittan^)  edr  sleittrlegan 
daraskap.  hermit  huarki  eptir  skermusk^)  [areit  ne  skaulHj  þviat 
þesse  haleitr  herra  olafr  kongr  er  lavardr  landanna. 

')  hono,  hdr.;  ')  óljóst,  beittan?;  ')  ekki  vel  Ijóst;  =  scaramuccia, 
charmonche?;  *)  [mjög  óljóst;  kynni  mega  lesa:  krit  illan. 


330  KRISTFÉ   í  HVAMMI.   —   AFSALSBRÉF.  1300. 

172  [um  1300]. 

Skrá  um    kristfó    í    Hvammi    í    Vatnsdal,   er    gaf  Karl   hinn 
auðgi. 

AMagn.  Nr.  279.  4to  bls.  16  með  hendi  frá  hér  um  bil  1500. 
Afskript  í  bréfaafskriptum  Arna  Magnússonar  Nr.  502.  Aptan 
við  þennan  kafla  er  svo  sem  þrjár  línur  skafnar  út  og  þar  við 
skrifað:  "skamm  fae  sa  sem  þetta  hefur  skafed»,  og  er  skorið  neðao 
af  blaðJnu.  Árni  Magnússon  ritar  aptan  við  Nr.  502:  «Reliqua 
paginæ  nunc  vacant.  Extitere  autem  adhuc  tres  lineæ  olim  quæ 
nunc  abrasæ  sunt,  quæ  tamen  aliena  mann,  eaque  ut  videtur  re- 
centiori  paulum,  diversoqve  atramento  superioribus  adscripto  fuerunt 
istæ  tres  lineæ  nunc  legi  neqveunt,  remanentibus  saltem  literis 
qvibusdam  obscurioribus,  linearumqve,  vestigiis.  Inferius  in  pagina 
recenti  manu  aliquis  exaravit:  Skamra  fae  sa  sem  þetta  hefur 
skafed " . 

Kristfie  þau  sem  standa  upp  j  huammi  j  uazdal.  hefir 
gefit  kall  hinn  audgi.  ok  ero  þath  Ixtiger  hundrada.  er  þad. 

flagha  fyri  þriatigi  hundrada. 

hardbeitu  holmR  fyri  .x.  hundrod. 

XV.  hundrod  j  breckv. 

ok  fim  hundrod  uestr  aa  uatznesi  j  Rekum  hualreki  huort 
sem  fluttR  er.  eda  rekr. 

aa  bergstodum.  siettungur  wr  fiordungi. 

æ,  illugastodum.  þridiungR  wr  oUom. 

j  uijk  siettungR  wr  þridiungi. 


I 


173.  22.  Mai  1300.  [BjörgvÍÐ) 

Herra  Pétr  Guðleiksson  selr  herra  Runólfi    ábóta    í    Munka- 
lífi  nokkurn  hluta  úr  óðali  sínu  Strjónum  1  Eiði  í  Noregi. 

Munklífisbréfabók  Add.  B.  U.  H.   9S.  4to,    ed.  P.    A.    Munch 

Christianiæ     1845    bls.    146—47:    Dipl.    Norv.   xij  Nr.  24.      Sbr. 

Björgynjar  kálfskinn   bls  95  (nóta)  og  bls.  15 — 16;  sbr.    Saml.  til 
det  norske  Spr.  I,  194—95. 

bref  om  striona.  xiiij^). 
OUum    monnum    þeim    sem   þetta    bref   sia    edhir    heyra 
sendir  petir  gudleikxson  Q[uediu]  g[ud]s  oc  sina. 


')  þetta  er  fjórtanda  bréfið  í  röðinni  nndir  S. 


'302.  BRÉF  UM   HÖSKULDSEY.  331 

Ek  vil  at  godhum  monnum  se  kynnykt  at  ek  seldi  herra 
ranolfue  abota  at  munkliui  xx  mata  boll  iardhar  i  strionom 
odhal  mit  eidi  huert  manadharmata  boU  firir  xij  aura  brenda. 
Lauk  herra  abote  mer  huern  pening  þeghar  i  hendir  xv  merkir 
brendar  i  skiru  sylfri  iamgodho  bezstom  enskom  pæningom  oc 
til  adra  xv.  marka  i  noreno  sylfri  medh  þui  skiUordhe  atþetta 
XX  ma*''  boll  scal  liggia  undir  muncliui  vj,  vætir  medh  oUum 
sinum  lunnendom.  gerir  ek  honum  iamheimola  iord  sem  han 
ger  mer  aura.  En  at  lidnom  vj  vetrum  scal  ek  lata  siia  abot- 
anom  at  munkliue  firir  noth  hina  helghu  þa  er  ek  uill  aftir 
lausa  oc  þa  i  þolikom  pæningom  sem  ek  tok  i  brendo  sylfri 
oc  noreno  upp  luka.  gengo  þa  þriar  merkr  huitar  firir  mork 
brenda.  Oc  till  sanz  vitnisburdhar  gaf  ek  herra  abota  þetta 
bref  medh  minu  incigle  oc  sua  bad  ek  herra  nicholas  loghman 
setia  sit  incigle  firir,  varo  þesser  menn  1  hia  fear  upp  greizlu 
herra  oddir  þoruardzsonir  sira  þorstein  prestir  i  scalaholte  er- 
landir  sæna^)  þorgeir  haconasonr  ion  huitir  berþor  klerkir  kol- 
bein  oc  mart  annat  godra  mauna.  var  þetta  bref  gort  þa  er 
lidhit  uar  fra  burd  vars  herra  ihesu  christi  m,  ccc°.  uettra  a 
sunnodaghin  nestom  eftir  helgha  þorsdagh. 


174.  [1302]. 

Bárðr  lögmaðr  Högnason  og  Sturla  Jönsson  votta  að  vitni  hafi 
verið  um  leidd,  að  Marteinn  Narfason  hafi  gefið  Helgafellsklaustri 
Höskuldsey  fyrir  tuttugu  og  einum  vetri. 

AMagn.  252.  4to  bls.  52-53,  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to 
bls.  13,  skr.  c.  1720  (séra  Jón  í  Hítardal).  AM.  dipl.  afskrr.  Nr. 
1537  cg  Nr.  ^1652.  Bárðr  Högi;ason  kom  út  1301  og  hefir  lík- 
lega  verið  á  Islandi  1302.  Sturlu  Jónsson  fór  utan  1301,  en  hefir 
líklega  komið  út  1302;  hafa  þeir  því  líklega  báðir  verið  á  Islandi 
1302.  þá  ætti  Marteinn  að  hafa  gefið  Höskuldsey  1281.  Sbr. 
Hist.  Ecci.  Isl.  IV,  68. 

Hðskulldsey^). 
í>ad  vottar  Bardur  Hðgnason  Iðgmadur   og  Sturle   Jonsson. 
ad  vitne  haífe    vered    wm    leidd    a   þornesþijnge.    ad  Marteinn 


')  eða:  sæua;  =")  430, 


332         DÓMR  HAUKS,   —   KONUNGSBRÉF  UM   VERZLUN.        1302- 

Narffason.    gaff    HÖskuUdzeý    firer    eýnum    vetre    og    tuttugu 
klðstrinu  a  Helgafelle. 


175.  28.  Januar  1302. 

Haukr  Erlendsson  lögmaðr  í  Óáló  dæmir  Bóthildi  þann  hluta 
af  jörðinni  Geirsstöðum,  sem  f>orgarðr  á  Haugum  faðir  hennar 
gaf  henni,  er  hún  gekk  að  eiga  Guðbrand  bónda  sinn,  en 
Símun  mágr  hennar  hélt. 

Eptir  Fornbréfasafni  Norðmanna  I,  86,  Nr.  93.  þar  prentað 
eptir  frumbréfinu  í  ríkisskjálasaíni  Norðmanna  í  Kristjaníu. 

Ollvm  monnvm  þeim  sem  þetta  bref  sia  eda  heyra  sendir 
Havkr  Erlenz  svn  logmadr  i  oslo  Q[uediu]  G[uds]  ok  sina.  ek 
vil  ydr  kvnnigt  gera  at  Botilldr  kiærdi  firir  mer  at  hon  ok 
bondi  nennar  sa  er  Gudbrandr  het  hefdi  mist.  vi,  avra  bols  i 
Geirsstodvm  þers  er  þorgardr  a  Havgvm  fadir  hennar  gaf  henni 

ok  til  sanz  vitnisbvrdar  gaf  ek  firir  þetta    bref  mitt 

innsigli  er  gort  var  ok  dæmt  svnnvdag  hin  nesta  firir  kyndil 
mersv  a.  iij.  ari  rikis  mins  herra  Hakonar  konvngs  hins 
koronada. 


I 


176.  [11  JuDÍ  1302J.  i  BjögvÍD. 

Réttarbót  Hákonar  konungs  háleggs  uaa  verzlun  útlendinga 
í  norðrhluta  Noregs,  á  íslandi  og  í  öðrum  skattlöndum  Noregs 
konungs. 

Prentað  áðr  í  Norges  gl.  Love  III,  134—85,  eptir  skinnbók 
Nr.  12.  Fol.  1  háskólabókasafninu  í  Lundi  í  Svíþjóð  frá  c.  1350  og 
borið  saman  við  AM.  331.  Fol  á  pappír  frá  c.  1600  og  Stockh. 
C21  á  skinni  frá  c.  1350  og  eina  pappírsafskript  í  sama  safni. 
Hér  er  prentað  eptir  NgL. 

Vm  vtlenska  men  eí  þeir  fiytia  góðz  sit  norðr  vm  Berg- 

uin  æða  til  skattlanda. 
A  manadagh  næsta  eptir  huitasunnv  dagh  var  þetta  þingat 
i  CDariukirkivgarðe   [j  Bergwyn  ^)    með    samþyct   herra   Biarna 

')  [b.  V.  C21. 


1302.  SÁTTMÁLI   ÍSLENDINGA   VIÐ   HÁKON  HÁLEGG.  333 

Erlingssonar.  herra  Sebiarnar.  herra  Finz.  herra  Snorv.  herra 
Erlings.  sira  Botolfs.  herra  Haiiks.  att  engen  vtlenskr  maðr 
skall  flytia  sitt  goðz  æða  sænda  norðr  vm  Berghvinn  æða*) 
annars  staðar  ti'l  saulu  j  herað  æða  gera  fælagh  till  Jslandz 
æða  annara  skattlanda  [Noregs  konungs  ^).  En  huer  sæm  þat 
gerrir.  veri  vpptækur  uarningrinn  konunginum  til  handa.  en  sa 
sæm  með  tekr  giallde  halfa  mork  af  mork  huerri  er  hann 
meðtok.  þar  meö  er  ok  fyrirboðit  olium  vtle[n]skum  monnvm 
at  kaupa  korn  æða  malt  æða  annan^)  uarnengh  norrenan  tiU 
þes  at  manga  [þat  her^)  wt  siðan. 

J  somum  greinvm  er  ok  fyrirboðit  att  nockorir  vtlenskir 
menn  þeir  sæm  her  sitia  j  bæ  uarum  kaupi  nockorn  þann 
varningh  er  af  auðrum  londum  kæmr.  til  þes  att  þeir  seli 
hann  aðra  leið  æða  mangi  ber  vtt  apptr.  vttan  glysmangara 
kram  fari  eptir  þui  sem  loghbok  vattar.  En  sa  sæm  kaupir 
hann  skal  missa  þat  sama  kaup  ok  goðz  ok  þo  luka  þeim 
verðet  fyrir  sem  hann  kæypti  att, 

J>att  er  ok  fyrirboðit  att  nockorir  utlenskir  menn  kaupe 
sperrur.  borðuið  eða  rapta  af  oðrum  monnum  en  af  konungs- 
garðe  æða  raðzmonnum  ok  hussbondum  j  bænum.  en  ef  han 
kaupir  se  upptækt  ok  luki  þo  þeim  verðit  sæm  hann  kæypte  af. 

Jtem  huer  ^)  vttlenskr  maðr  sæm  kæmr  a  stefnu  ok  þrettir 
vm  kavp  sin  við  annan  ok  bafua  þeir  æigi  vitni  til  kajp[8j 
sins  þa  gialde  sækiande  halfa  mork  silfrs. 


177.  1302.  á  alþínsi. 

Sáttmáli   íslendinga   við    Hákon    konung    hálegg  ^Magntísson 
eða  endrnýjan  Gamla  sáttmála. 

Hinum  firam  beztu  annálum  (Annal.  vetust.,  Höyersaonálar, 
Annales  regii,  Skálholtsannálar  og  Flateyjaranuáll)  ber  saman  um 
það,  að  svarið  hafi  verið  Hákoni  konungi  land  og  þegnar  á  íslandi 
árið  1303. 

Hér  er  prentað  eptir  Skinnbókinni  AM.  137,  4to  bls.  6 — 7 
frá  c.  1400,  enn  hinn  verulegasti  orðamunr    er  tekinn    úr    þessum 


')  j.  b.  V.  12;  *)  [þannig  C21:  mins  berra  IjOMangens    12;    ')  annað 
12,-  *)  [þan  þar  C21;  ')  ok  b.  v.  l'i. 


334  SÆTTMÁLI  ÍSLENIílNGA  VIÐ  HÁKON   HÁLEGG.  1302. 

handrituiu:  AM.  136.  4to  bls.  209  —  10  skb.  c.  1480;  AM.  456. 
12mo  bls.  71-72  skb.  c.  1480;  AM.  45.  8vo  bls.  21  skb,  c. 
1570  (brot  aptan  af);  MSteph.  13.  4to  bls.  185—87  á  pappír 
skr.  1715  «eptir  chartis  ei£ri  tilvissu  nog  accuratis.  þær  chartas 
ætla  eg  mig  feinged  hafa  eptir  Einar  Eyiolfsson  seni  andadest 
1695»;  MSteph.  41.  4to  á  pappír  frá  c.  1730;  MSteph.  62.  4to 
bls.  30  á  pappír  frá  c.  1650;  Ny  kgl.  saml.  Nr.  1080.  Fol.  á 
pappír  frá  c.  1760—70;  IBíél.  309.  8vo  bl.  40b— 41b  á  pappír 
skr.  c.  1620  (Öxnafellsbók).  þessi  sáttmáli  er  áðr  prentaðr  í 
Norges  gl.  Love  I,  61  — 62  eptir  AM.  45.  8vo,  en  þar  er  ruglað  saman 
Gamla  sáttmála  frá  1262  við  þenna  (sjá  Dipl.  Isl.  I,  619—20), 
af  því  að  vantar  í  skinnbókina;  en  í  NgL.  III,  145  —46  er  hann  prent- 
aðreptirAM.  136.  4to  og  456  12mo.  í  Lovsaml.  f.  Islandl23  — 
24  er  sáttmálinn  prentaðr  eptir  AM.  456.  ]2mo  og  þar  eptir  í 
Jónsbók  Akureyri  1858  bls.  255 — 57.  Sbr.  ennfremr  Crymogæa 
Arngríms  lib.  III,  122  og  þorm.  Torfasonar  Hist.  Norv.  IV,  405. 
almugan[sj  samþyckt^). 

J  nafni  faudur  ok  sonar  ok  heilags  anda. 

war  þetta  jad  [ok  samþykt^)  af  [almvganum  aa  alþingi') 
[vm  handgengna  menn*)  med  fuUu  þingtaki^). 

1.  [at  worum  virdulegum  herra  hakone  noregs  konungi 
hinum  koronada^)  biodum'')  vær  [fuUkominn  goduilia  varra 
þionusto  manna^)  [at  hafa  ok  hallda^)  þa  logbok  sem  hinn 
signadi  COagnus  konungr  sende  vt  sem  vær  sorum  næst. 

2.  ^°)Alla  vilium  vær  ok  eida  vora  hallda  vid  konung- 
dominn  vndir  þa  grein  logmalzins^^)  sem  samþyckt  war  mill- 
um  konungdomsins  ok  [þegnanna  þeirra  sem  landit  byggia^^). 

')  Eingin  fyrirsögn  í  137;  þannig  í  309;  'Vin  hnd>  136;  •vmsam- 
þyckt  almvgans"  456;  Ein  ahuenneleg  sarnþickt  Jslendskra  a  .\lþijngc 
1080.  Samþycktt  vm  Logmenn  og  Syslumenn  62;  Sattmale  renoveradur 
vid  kong  Hakon  Magnuson  lagabæters  13,  41;  *)  [með  saniþykki  309; 
')  [öllum  almúga  á  Islandi  309;  aullum  muganura  a  alþijnge  1080;  log- 
monnnm  a  alþingi  62;  *)  [utan  handgengnum  mönnum  13;  sl.  309;  *) 
handtaki  13;  þaa  vilium  þat  ollnm  godum  monnum  kunnugt  giora  vorar 
framferdir  b.  v.  309,  1080;  *)  [ad  virduligur  herra  [Hakon  Noregs  sl. 
62]  kongur  hinn  koronadi  1080,  62;  '')  .bidivm*  136;  *)  [þannig  137, 
136,  456  (ekki  eins  og  í  Lagas.  handa  Isl.  I,  24);  nied  fullum  godvilia 
vora  þionustn  62;  fullkominn  godvilia  vorrar  þíonustu  13,  41;  309,  1080 
hefur  svo  alt  tii  3.  greinar  (:Er  sú  etc.):  «med  fulluni  godvilia  vora 
þionustu  under  þa  grein  laganna  samþycktt  medal  kongdomsins  oc 
þegnanna  þeirra  er  landet  biggia»;  *)  [og  hallda  og  hafa  13;  '")  og  b. 
V.  62;  ")  logmzins  137  136;  logm'zins  456;  laganna  309,  13,  41;  sl. 
62;  ")  [þegnanna  þeirra  sem  landit  bygdv  136;  þeirra  sem  landid 
byggia  62. 


1302.  SÁTTMÁLI  ÍSLEiNDINGA    VIÐ  HÁKON  HÁLEGG.  335 

3.  Er  su  hin  fursta^j  at  vær  vilium  giallda  skatt  eda  *) 
þingfarar  kaup  xx  alnar  sem  logbok  vottar  ok  alla  þa  þegn- 
skyldu  er  login  uotta  med  stoddum^)  endimorkum  oss  a 
hendur. 

4.  Hier*j  aa  mot^)  sakir  fatæktar  landzins  ok  navdsynia 
þess  folks^)  er  landit  byggia  at  naa  þeim  heitum  [mote  þui 
godzi  er  heitid  vpar  moti  skattinum  j  fyrstu')  af  konungsins 
halfu.  [þvi  at  fullkomlega  þikiumzt  vier  sia  att  litla  hrid  stendr 
vortt  land  vid  fyrir  fatæktar  sakier  ef  so  mikid  godz  dregzt  af 
enn  litid  eda  ecki  kiemr  j  stadinn^). 

5.  En  þat  eru  þau^)  heit  at  islenzker  se  syslumenn  ok 
laugmenn  aa  lande  voru  [ok  þuilikan  skipagang  hafa  sem  heitid 
war  aa  hueriv  are  vt  hingad^")  forfalla  laust  ok  þeimgædum*^) 
hladin  sem  nytsamlig^^l  se  landinu^^). 

6.  '*)[Vilium  vær  engar  utan  stefningar  hafua^^)  framar 
enn  logbok  wottar^^).  þui  at  þar  hofum  vær  margfaldan  skada 
af  fengit  ok  wid  þat  þickiumz  vær  eigi  [bua  mega^^). 

7.  En  aUr^^)  sa  bodskapur^")  er  oss  bydur  meira  [afdratt 
edur  þyngsl^")  en  adur  er  [svarinn  ok  samþycktur-^)  þa  siaum 
vær  med  ongu  mote  at  vnder  megi^^)  standa  saker  fatæktar 
landzins^^). 

8.  En  halfu  sidur  þorum  vær  [fyri  vorum  herra  jesu 
christo   at    ia  ^*)    nu   meira  ^^)    vndan    þeim   gudz    aulmosvm 


')  fysta  456,  fyrsta  309,  13,  62;  grein  b.  v.  62;  *)  ok  309,  62;  ') 
8V0ddan(!)  309;  eide  og  b.  v.  456;  *)  •Heir.  137;  þar  309;  *)  viiinm 
vier  fyrir  b.  v.  62;  *)  .  .  ks  er  45  (byrjar  hér);  ')  [137,  136,  456;  er  oss 
voru  moti  jad  (jatad  309)  skatiinum  j  fyrstunni  45,  309;  godzi,  sl.  13; 
')  [b.  V.  45,  309,  1080;  ')  «þua.  137;  '")  [at  vj  skip  gangi  aa  ari 
huoriu  til  Jslandz  (til  Island  hvert  sumar  309)  45,  309;  '')  gossum  62; 
*')  nytsamlegt  45,  456;  naudsyniigt  13;  '')  og  oss  b.  v.  45,  309;  '^)  § 
6  er  á  undan  §  4  — 5  i  45  og  309  og  vantar  því  í  45;  '*)  [otanstefn- 
ingar  vilium  vier  aunguar  hafa  hiedan  309;  '")  309  hefir  svo  það, 
sem  eptir  er  af  greininni  (§  6):  utann  þa  menn  er  dæmder  verda  a  al- 
þingi  til  Noregs  af  worum  landsmonnum;  *')  [mega  bva  62;  '^)  sl.  45; 
")  landskapr  136,  456;  afdrattur  62;  '")  [þnnga  62;  afdrátt  ok  þunga 
45,  309;  *')  [svarinn  ok  samþykt  45,  309;  svarit  ok  samþykt  456,  62; 
svarid  13;  **)  sl.  62;  ^')  lands  vors  62;  vors  lands  45;  landsins  vors  136; 
**)  iata  456,  45,  309,  13;  '')  [raed  nejnu  moti  fyrir  Gudi  ad  jata  62. 


336  AFSALSBRÉF.    —    RÉTTARBÓT   UM   HEITINGAR.  1302. 

^)sem  adur  med  gudz  miskun  hofam  vær  veittar  oss  til  salu 
hialpar-). 

Bidium  vær  einkanliga  virduligan  herra  hakon  konung 
enn  koronada  ok  alla  adra  dugandis  menn  at  þeir  þrongui  oss 
eigi  framar  en  laug  votta  tii  meire  alaga^). 

I>at  gefi  vor  herra  iesus  christus  at  þetta  vort  KEad  verdi 
sialfum  gudi  til  tignar  ok  [virdingar.  oUum  helgum*)  til  lofs 
ok  dyrdar  ok  konunginvm  j  noregi  ok  aullu  hans  Retto  radu- 
neytetilvegs  [ok  virdingar  enn  oss  til  fridar  ok  frelses.  amen^). 


178.  23.  IVovember  1302.  í  Oslö. 

Grundi  prior  prédikara  bræðra  í  Ósló  og  öli  conventan  vottar 
að  hann  hafi  selt  «Ketili  kazo»  það  «xiiij  aura  bol  at  fornu», 
er  Ingibjörg  Gunnarsdóttir  gaf  «8er  til  bænahalldz»  ^þeima 
monnum  heauerande  ....  Hauke  logmanne  ...»  «8ettum  ver 
vart  conuentz  jnnsigli  firir  þetta  bref,  er  gort  var  a  þui  are, 
er  lidet  var  fra  burd  vars  berra  þushundrat  uetra  ok  þriu- 
hundrad  uetra  ok  tueir  uetr.  Clementz  messu  dag».  ...»  setti 
priorinn  sitt  jnsigli  firir,  logmadrinn  sitt 

(Dipl.  Norv.  II,  Nr.  66  eptir    frbr.  í   AM.    Dipl.   Norv.    Fasc. 
Lviij,  1). 


179.  27.  Mai  1303.  i  Niðarési. 

Réttarbót  Hákonar  konungs  Magnússonar  um  heitingar. 

þó  að  þessi  réttarböt  að  efni  til  gæti  átt  við  á    IslaDdi,    er  þó 
naumast,  að  hún  hafi  upphaflega  verið  gefin  því  sérstaklega,  en  í  fjölda 


')  Héðan  frá  og  útgreinina  er  svo  í  62:  •eradur  er  med  hanz  myskon. 
hofura  vier  hialper  veittar  fyrir  hanz  nafnz  skulld  • ;  ')  botar  136;  §  8:  frá: 
christo  og  út  næstu  grein,  er  svo  í  45,  309:  at  jata  med  oeinurd  (einurd  309) 
vndan  þeim  Gudz  aulmnsnm  er  adr  med  bans  myskun  hofum  vier 
hialpar  veittar  oss  til  salu  botar  bidium  vier  vm  alla  goda  menn  at 
eingi  œtli  sier  at  þraungua  oss  til  meiri  aalaga  en  login  votta;  ^)  enn 
lögin  votta  b.  v.  1080  (og  endar  hér);  *)  [og  hans  eingetna  syne  13,41; 
*)  [ok  æru.  oUvm  saman  til  frídar  ok  frelsis  136. 


laOo.  RÉITARBÓT  DM  HEITJNGAR.  337 

af'  islenzkum  liaiidritum  (Jónsbókarhandritum)  er  hún  til.  og  þvi  er 
hún  tekin  hér  svo  menn  híifi  hana  við  hendina,  Hér  er  eingöngu 
prentað  eptir  Skarðsbók:  AM  350.  Fol.  bl.  76a— 77  skb.  skr. 
1363,  seui  er  langelzt  al!ra  íslenzkra  skinnbóka.  sem  hafa  réttar- 
bótina,  og  er  þessi  texti  í  alla  staði  góðr  (=  H  í  NgL).  En 
þessi  íslenzk  handrit  hafa  hana  að  auk:  AM.  345.  Fol.  bls.  15S 
skb.  c.  1570;  AM.  12b.  4to  bls.  158—59  skb.  skr.  c.  1490;  AM. 
135.  4to  bls.  7  skb,  c.  1490;  AM.  137.  4to  bls.  4—5  skb.  c. 
1400;  AM.  147.  4to  blá.  190-91  skb.,  þetta  skr.  c.  1600;  AM. 
148.  4to  hls.  216-17  skb.  c.  1500;  AM.  154.  4to  bls.  149—50 
þetta  skr.  á  spássíu  c.  1550;  AM.  157B.  4to  bls.  51 — 52  skb. 
c.  1460;  AM.  158A.  4to  bls.  123—24  skb.  c.  1420;  AM.  161. 
4to  bls.  254—55  skb.  skr.  1561—65;  AM.  170A.  4to  bls. 
35—37  skb.  skr.  eptir  1565;  AM.  173D.  4to  C4  bls.  1—2  skb. 
c  1500;  AM.  173D.  4to  C6  skbbr.  c.  1490;  AM.  176.  4to 
bls.  10—11  skb  c,  1570;  AM,  37.  8vo  bls.  262  63  skb.  c. 
1500;  AM.  40.  8vo  bls.  383—86  skb.  c.  1560;  AM.  55.  8vo  bls. 
27-28  skb.  c  1580;  AM.  60.  8vo  bl.  64—66  á  pappír  c.  1690; 
AM.  62.  8vo  á  pappir  bl.  8b  c.  1620;  AM.  456.  12ino  bls.  62— 
64  skb  c.  14Ö0;  AM.  458.  12mo  bls.  62—63,  skb. 
c.  1570;  AM.  200.  4to  bl.  17—18  á  pappír  c.  1700;  AM. 
199.  4to  bls.  5— 6  á  pappír  c.  1650;  Rask.  72A.  8vo  bl. 
35a— 36a  skb.  c.  1470;  MStfph.  41.  4to  á  pappír  c.  1730; 
MSteph.  48.  4to  bl.  9a  á  pappír  skr  1669;  Gl.  kgl.  saml.  3264. 
4to  á  pappír  frá  17.  öld;  Gl.  kgl.  s.  3274A.  4to  á  pappír  c.  1620; 
Ny  kgl.  s.  1911.  4to  bls.  245—48  á  pappír  c.  1750;  Ny  kgl.  s. 
1924.  4to  bl.  53b  skb.  c.  1550;  Ny  kgl.  s.  1933.  4to  bl.  99a-b 
skb.  c.  1600;  Ny  kgl.  s.  341.  8vo  skb.  1656  58;  Thott.  2097. 
4to  skb.  c.  1650;  Thott  2099  4to  skb.  c.  1581;  Thott,  2100. 
4to  skb,  c.  1560;  Thott.  2101,  4to  skb.  c.  1490;  Thott.  2106. 
4to  bl.  245—46  á  pappir  c.  1750;  Uldall.  320.  4to  á  pappír  skr. 
1603;  Uldall.  322.  4to  skb.  c.  1570;  IBfél.  104.  4to  bls.  139  á 
pappír;  IBfél.  125A.  4to  bl.  112  á  pappír  c.  1680;  IBfél.  315B. 
4to  bls.  73—75  á  pappír  c.  1680;  IBlól.  114.  8vo  cxlj  á  pappír 
(ágr.);  IBfél,  122.  8vo  á  pappír  frá  c.  1660.  Réttarbót  þessi 
fylgir  öllum  útgáfum  Jónsbókar,  Hól.  1578.  1580,  1582,  1707, 
1709,  Akureyri  1858  og  er  prentuð  í  Norges  gl.  Love  III,  59 — 62. 
Á  dönsku  er  hún  prentuð  í  Jonsbogen  1763  bls.  371-  73  og  hjá 
PaosII,  192.   Á  latínu  hjá  þorroóði  Torfasyni  í  Hist.  Norv.  IV,  414. 

E[ettar]  B[otj  H[akonarj  k[onung8]. 

Hakon  með  Guðs  miskunn  [noregs  konungr  son  magnusar 
konungs  sendir  ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  eðr 
heyra  queðiu  Guðs  ok  sina^). 

í>at  er  optliga  kigrt  fur  oss  at    frendr    þeirra    manna    er 


')  [et  cetera  350. 

Dipl.  I«l.  11.  B.  22 


338  RÉTTARBÓT  UM   HEITINGAR.  1303. 

uarir  umboðsmenn  lata  taka  til  RanDsaks.  eðr  lata  refsa  þeim 
eptir  Iðgum.  heitaz  uið  uara  umboðsmenn.  eðr  þa  aðra.  er  þeim 
uilia  fylgia.  ok  konungs  ualld  stýrkia.  ok  rettindi  at  gðra  eptir 
lögum.  ok  af  þui  at  hinum  skýnsðmuztum  monnum  ok  oss  synaz 
þessir  menn  æigi  betri.  enn  þeir  menn  er  heimta  giolld  fur  þa 
menn.  er  konungr  Iftr  refsa  eptir  Iðgum  fur  sin  afbrot.  þers 
ok  annars.  at  eptir  slikum  heitum  hafa  optliga  uand  heit 
framm  komit.  Ok  afþi  krefr  oss  uár  skýllda  til  skorður.  viðat 
Reisa  þilikri  uandzku.  ok  annaRÍ  illzku  er  nu  hefz  dagliga.  þa 
er  það^)  boð  uart  ok  fullkominn  uili.  at  huerr  er.  at  þersu 
verðr  kunnr.  ok  sannr  heðan  af.  takiz  ok  inn  setiz  undir  kon- 
ungs  geýmslu.  þar  til  er  hann  fæa  þa  borganarmenn  at  hinn 
se  traustr  ok  ðriGr  fur  houum  er  hann  heitaðiz  við.  sua  at 
hann  fai  þar  huarki  af  skomm  ne  skaða.  ok  aa  ofan.  iiij.  COerkr 
konungdominum  fur  sina  ofdirfð.  ok  hinum  fuUretti  sitt  eptir 
vj.  manna  domi.  er  hann  heitaðiz  viðr.  Kann  ok  sua  til  at 
bera.  at  hinn  sem  heitaz  var  við.  fái  nockura  skomm  eðr  skaða. 
þo  at  siðaR  sé.  ok  syniz  skynsæmum  monnum  nðckur.  su  grun- 
semd  a  at  þers  uðUd  hafi  til  gengit  eðr  Rað  er  aðr  heitaz  um. 
þa  fur  bioðum  u^r  sýslumonnum  uarum.  ok  logmonnum  nock- 
ura  undanfærslu  at  taka  af  þeim  furr  en  ver  erom  at  spurðir. 
Enn  ef  nockuR  tekr.  þa  er  sem  ugort  sé.  I>at  hðfum  vgr.  ok 
undir  staðit  sannliga.  at  þeir  ero  margir  menn  er  nanfærir  ero 
til  at  skipta  logum  við  þa  menn.  er  æigi  uilia  eptir  stefnum 
fara  eðr  skýnsamliga  suara  huart  er  þeir  eigu  mala  efni  uiðr 
aðra  menn.  eðr  aðrir  við  þa.  utan  ganga  fram  með  reiðuligri 
heitan.  ok  ofsuæsi.  við  þa  sem  spakir  ero.  eðr  minni  þeim  ero 
fur  ser.  ok  þo  bioða  sik  til  laga  ok  rettinda  eptir  goðra  manna 
domi  ok  uörðzlum.  þar  sem  þat  hæfír.  Sua  ok  uerða  sumir 
fur  næðzlu  sakir.  sinn  Rett  upp  at  gefa.  ok  af  þi  at  ver  vilium 
ne  megum.  slika  luti  með  ðngu  moti  hlýða  lata  heðan  af  þa 
bioðum  uer  fullkomliga  sýslumonnum  uarum  at  taka  þa  menn 
er  at  sliku  verða  kendir.  ok  til  slikrar  geýmslu.  ok  uarðveitzlu 
sem  furr  segir. 

CDeð  sama  hætti  skal  ok  uera   um    undanfærslu   þeirra   ef 
þeim  kann  þðrf  at  uerða.  er  mala  efni  eigu  við  þa. 
..^     ^ioðum  ver  ællum  monnum  ok  einkannliga   handgengnum 

')  þaanig  350. 


1303.   RÉTTAKBÓT  UM    SKULDIR  HANDGEINGINNA  MANNA.     339 

monnum  uarum  at  ueita  sýslumonnum  uarum  lið  með  stýrk  ok 
fýlgi.  sua  at  þersi  vaR  ok  allr  annaR  boðskapr  sa  er  ver  hðfum 
skipat  goðum  monnum  til  frelsis.  en  olýðnum  til  Refsingar.  ok 
yfirbotar.  verði  staðfastliga  halldinn. 

Var  þetta  bref  gert  i  [tunsbergi  a  oðins  daginn  næsta  fur 
trinitatis  CDesso.  æ  fiorða')  aari  Rikis  vars.  Herra  aki  canceler 
var  insiglaði.  pall  klerkr  ritaði. 


180.  11.  October  1303.  i  Björgvin. 

Réttarbót  Hákonar  háleggs  um  skuldir  handgeinginna  manna. 

Norðmenn  blanda  þessari  réttarbót  saman  við  aðra  réttarbót 
frá  ^^/12  1318,  sem  ekki  á  hér  við.  Réttarbótin  á  naumast  sérstak- 
lega  við  Island,  þó  hún  finnist  stýluð  þangað  og  fylgi  í  mörgum 
handritum  Jónsbók. 


Hér  er  prentað  eptir  AM.  350.  Fol.  bls.  150  skinnb.  skr. 
1363  og  borið  saman  við  AM.  158A.  bls,  121—22  skb.  frá  c. 
1420  og  AM.  345.  Fol.  bls.  151  skb.  c.  1570.  En  í  þessum 
islenkum  handritum  finst  réttarbótin  að  auk:  AM.  154.  4to  bls.  152 
—  53  skb.  c.  1500;  AM.  138.  4to  skb.  c.  1500;  AM.  161.  4to 
251—52  skb.  skr.  1561  —  65;  AM.  40.  8vo  bls.  379-81  skb.  c. 
1560;  AM.  45.  8vo  bls.  58-59  skb.  c.  1570;  AM.  200.  4to  bl. 
16a  á  pappír  c.  1700;  MSteph.  3.  4to  á  pappír  «ex  membr.w; 
MSteph.  13.  4to  bls.  230—31  eptir  chartis  Magnúsar  Jónssonar 
íoður  Árna;  MSteph.  48.  4to  bl.  7b  á  pappír  skr.  1669;  Gl.  kgl. 
saml.  1159.  Fol.  á  pappír  c.  1650;  Ny  kgl.  s.  1080.  Fol.  á 
pappír  c.  1760;  Ny  kgl.  s.  1911.  4to  bls.  238—39  c.  1750; 
Thott.  2097.  4to  skb.  c.  1650.  Prentuð  í  NgL.  III,  66—67 
(350  ==  B,  138  =  C);  Jonsbogen  1763  bls.  384—85;  Paus  ÍI, 
228;  á  latínu  1  þorm.  Torfas.  Hist.  Norv.  IV,  414. 

R[ettar]  B[otj  H[akonar]  k[onungs]. 
Hakon  með  Guðs  miskun  [[noregs  konungr.    [Son  CDagnus 
konungs*).  sendir  ællum  monnum    ai  islandi.    q[ueðiu].    g[uðs]. 
ok  sina^). 


^)  [Sam  handrit  hafa  svo:    Bergwyn  .vij.   nattum    eptir    CDichaels  a 
vta  ari;  yrði  það  þá  6.  Olítóber  1303;  ")  [sl.  345;  ^)  [[etcetera  158. 

22* 


340      RÉTTARBÓT   UM   SKULDIR  HANDGELNGINNA   MANNA.    1303. 

I>at  hefir  fur  oss  iðuliga  ki^rt  uerit  at  ýmissir  hand- 
penpnir  menn  uarir  her  með  ýðr  uilia  æigi  luka  skuUdir  sinar. 
ok  æigi  bðta  miska^)  sina.  þa  er  þeir  kunnn  i  at  falla.  ok 
æigi  til  Iðgmannz  koma.  þann  tima  sem  þeir  uerða  logliga  til 
hans  stefDdir,  Sua  ok  at  þeir.  uilia  æigi  uitni  bera.  ok  enga 
eiða  sueria.  þo  at  Iðgbok  skýlldi  a  þa  með  þeim  eið').  er  þeir 
hafa  oss  suarit.  ok  þui  skýlldu  þeir  æigi  optaR  sueria.  Ok  af 
þui  at  uer  megum  þat  æigi  [lýða^)  lata.  ok  æigi  uilium  uer 
meðr  nockuru  moti  þola.  þa  [skulut  þer*)  þat  allir'*)  uita.  at 
[huerr  sem  at  þui  uerðr  kunnr.  ok  sannr")  heðan  af.  ok  ræðr 
æigi  bætr  aa.  ok  einkannliga  þann  tima.  sem  honum  uerðr  til 
sagt  [fur  sýslumanni  eðr  Iðgmanni^).  þa  er^)  hann^)  sealfsagðr^") 
af  hirðlðgum^^).  skolo  þeir  hafa  sess^^)  með  muga  monnum^*) 
huart  sem  þeir  koma  i  ueitzlur^*).  eðr  samkundur.  Enn  [huerr 
af  þeim  er  með  hirðmonnum  setz.  skaP^)  alldri  eiga  uan^^) 
aptr  kuamu  [til  hirðarinnar*'). 

Bioðnm  uer  handgengnum  monnum  uarum  huerium  i  sinni 
stett'^).  at  þeir  bæti  um  þat  sem  [her  til'^)  hefir  a  fátt  uerit. 
þui  [at  fullkomliga  ^^)  uerðr  eptir  sækt^*)  upp  fra  þessum 
tima. 

[Var  þetta  bref  giortt  j  bærguin  freadagin  nesta  firir  vetr 
netr  aa  fimta  are  Rikis  wors  -^)  ok  insiglat  oss  sealfuom  hia 
verandum.  pall  klerckr  Rittadæ^*). 


•)  CDisnerka  158,  345;  ')  mala  vegh  158;  b1.  345;  ')  [lœngur  blyda 
158;  hlydazt  345;  *)  [skulo  158;  *)  menn  b.  v,  158;  *)  [hnerir  ath  sliku 
werda  kunner  ok  sanner  158;  ')  [af  loghmannœ  æda  syslomannæ  b.  v.  158; 
*)  ero  158;  ')  þann  350;  þeir  158;  '°)  sialfsagder  158;  ' ')  ok  hafuæ  litla 
voon  til  afturkomo  b.  v.  158;  ")  sæti  158;  '*)  ok  æi  bia  hird  158; 
'*)  hird  158;  '*)  [hwerr  er  med  hird  settz  sa  ær  hia  mugha  monn- 
ura  skal  sitia  þa  skal  hann  158;  '*)  til  b.  v.  158;  '^)  [sl.  158;  til  hird- 
uistar  345;  Biodum  wer  syslomonnum  vornm.  huerium  j  sinnæ  syelo  ath 
eækia  þa  menn  sœm  adra  rougha  roænn  b.  v.  158,  345;  '*)  sæm  hwerr 
stendr  b.  v.  158;  '»)  [adr  158;  ")  [sanniigha  168;  ")  seedh  158;  ") 
það,  sem  eptir  fer  er  svo  i  Stockh.  C21:  herra  aki  canceler  vaarr  inn- 
sisladi  Baarðr  Petrsson  ritaði  (sbr.  NgL.  III,  67,  nóta  70);  **)  [158A; 
Datum  etcetera  350,  345. 


1303.  BRÉF  HAUKS.  341 

B. 

þetta  ágrip  réttarbdtarinnar  fiust  í  mörgum  handritum  sem 
uiðrlag  réttarbótarinnar  frá  13.  Dec.  1318,  en  þar  á  það  ekki 
heima,  þó  það  sé  þar  prentað  í  NgL.  III,  66.  í  engum  íslenzk- 
um  handritum  hef  ei,;-  orðið  þess  var.  það  er  prentað  hér  eptir  Ny 
kgl.  saml.  1642.  4to  skb.  frá  c.  1320  (Cod.  Tunsberg.). 

En  þat  hefir  optlegha  kert  veret  firir  oss  at  ymisir  men 
handgenner  uilia  eigi  luka  skuldir  sinar  oc  eigi  bæta  misuerk 
sin  þau  sem  þæir  kunnu  i  at  falla  oc  eigi  koma  til  lagha  þan 
tima  sem  þæir  uerða  stemfnd'r.  oc  af  þui  at  ver  megom  ei 
þat  lyða  leta  oc  vilium  ver  með  engo  mote(!)  þa  skulu  þætt 
aller  men  vita  at  huer  sem  at  slikum  lutum  verðar  sannar 
eða  kunnar  heðan  af  oc  reðar  eigi  bættar  einkanlegha  þan 
tima  sem  honum  verðar  til  sakt  af  merkismanz  halfu.  þa  ero 
þæir  sealfsagðer  or  hyrðloghum  sua  sem  hyrðskra  uattar  oc 
skai  han  siðan  leta  sœkia  þa  sem  muga  men  oc  hafa  litla  von 
at  koma  aftar  i  þersa  stett  siðan. 


181.  6.  Deceniber  1303.  i  Björ^vin. 

Haukr  lögmaðr  Erlendsson  og  ívar  lögmaðr  í  Björgvin  votta 
um  sátt  Andrésar  Pálssonar  á  Ringheimi  og  Halla  á  Rogni 
við  Solveigu  húsfreyju  í  Búagarði  út  af  tilkalli  hennar  til 
jarðarinnar  Birkja  á  Vörs. 

Prentað  í  Fornbréfasafni  Norðmanna  I,  89.  Nr.  97  eptir 
vidisse  frá  hérumbil  1305  (sbr.  Dipl.  Norv.  I,  96,  Nr.  106)  á 
skinni  í  ríkisskjalasafninu  i  Kristjaníu. 

AUum  mannum  þæim  sem  þetta  bref  sia  æða  hæyra  sendir 
Haukr  logmaðr  oc  luar  logmaðr  i  Bergwin  Q[ueðiu]  G[uðs]  oc 
sina.  mitt  vilium  at  þer  vitið  at  a  Nichulas  mæsso  dag  a  .v, 
áre  rikis  Hakonar  konongs  toko  þau  hondom  saman  firir  okkr 
i  konongs  garðe  j  Bergwin  Andres  pals  son  a  Ringhæimi  Halle  a 
Rogne  af  æini  halfu  oc  Soluæig  huspræyia  i  Buagarðe  af  ann- 
arre  halfu  mæð  þæsso  skilorðe.  at  soluæig  gaf  vpp  við  þa  allt 
þat  tilkall  sem  hon  hafðe  a  .xj.  manaðar  mata  bole  j  Birkium 
a  Wos8.  .  .  . 


342 


RETTARBÓT   VIÐ  JÓN8BÓK. 


)Ö. 


[Kemr  að  öðru  ekki  íslandi  við  en  að  Haukr  er  nefndr.  þessi  vitn- 
isburðr  er  staðfestr  af  Hákoni  hálegg  í  björgvin  líklega  í  Deebr.  1304. 
(Dipl.  Norv.  I,  93,  Nr.  103)]. 


182.  23.  Juni  1305.  í  Tnnsbergi. 

Réttarbot  Hákooar  konungs  háleggsumaðKristinréttr  hinn  forni 
skuli  gilda,  sem  að  undanförnu,  um  að  aiþingi  sé  uppi  og  um 
ýmsar  breytingar  á  Jónsbók. 

Um  réttarbót  þessa  er  þess  að  geta,  að  hún  er  til  í  mjög 
inörgum  handritum  og  sumum  fornum,  en  í  fáuci  virðist  hún  þó 
vera  vel  góð,  og  vantar  i  hér  um  bil  öll  handrit  inngangsorðin ; 
muD  þetta  koma  af  því,  að  menn  hafa  snemma  farið  að  biíta  hana 
sundr  og  skjóta  henni  í  einlægum  sniágreium  inn  í  Jónsbók.  Hand- 
rit  það,  sem  hér  er  prentað  eptir  er  AM.  126.  4to  bls.  171—73. 
skinnbók  frá  c.  1380 — 1400  (Cod.  Thorlevianus),  og  hefi  eg  hvergi 
séð  þessa  réttarbót  jafnfulla  sem  þar.  Inngangsorðin  vantar  þar 
að  visu,  og  eru  þau  tekin  hér  eptir  AM.  127.  4to  skb,  frá  c. 
1320—30,  sem  hér  er  höfð  til  samanburðar;  hér  hefir  og  verið 
borið  saman  við  skinnb.  Gl.  kgl.  s.  3269B.  4to  frá  c.  1340.  En 
í  126  eru  einmitt  tvær  greinar,  §  1  og  §  2,  sem  flnnast  óvíða 
annarsstaðar  í  skinnbókum,  en  þó  á  nokkrum  stöðum:  báðar  eru 
þær  í  Thott.  2100.  4to  og  Thott.  2101.  4to,  sem  eru  skinnbb.  frá 
15—16.  öld,  og  eptir  þeim  er  réttarbótin  prentuð  í  Safni  til  söguís- 
lands  11.  166—67;  en  ekki  er  hún  þó  góð  þar;  segir  2101,  að 
réttarbótin  hafi  verið  send  til  íslands  með  Jóni  lögmanni;  §  1  er  auk 
þess  í  Dokkrum  hdrr.,  svo  sem  Gl.  kgl.  s.  3269B.  4to  og  AM.  131. 
4to  bl.  79  skinnb.  frác.  1560 — 70.  það  hefði  verið  réttast  að  prenta 
hér  tvo  texta  þessarar  réttarbótar,  fyrst  eins  og  hún  kemr  venjalega 
fram  þar  sem  bezt  er,  en  sleppir  §  1  og  §  2  og  svo  í  þeirri  mynd 
sem  hefir  þessar  tvær  greinar.  En  við  þetta  hefir  þó  verið  hlífst 
hér  bæði  af  því  að  réttarbótin  verðr  líklega  bráðlega  útgefiD  með 
samaDburði  allra  handrita,  og  svo  af  því  að  menn  geta  hæglega  séð 
hvernig  hún  er  í  síddí  veDJulegu  mjDd  af  þessum  texta,  því  að  haoD 
er  ekki  í  öðru  frábrugðÍDn  en  því,  að  hér  er  greÍDÍn  um  Kristin- 
rétt  og  alþmgi  (§  1 — 2).  Menn  kynnu  nú  að  vilja  efast  um  að 
þessar  greinir  hefðu  staðið  í  réttarbótÍDDÍ  frá  upphafi,  þar  þær  dú 
íÍDDast  í  svo  fáum  handritum,  en  hitt  mun  þó  vafaminna,  að  þær 
hafi  verið  í  heDDÍ  í  fyrstu,  og  muD  því  réttarbótÍD  hér  að  efui  til 
vera  því  sem  Dæst  í  síddí  upprunalegu  mynd.  Rök  fyrir  því  að  § 
1  um  Kristinrétt  eigi  hér  heima  eru  að  nokkru  leyti  fólgin  í  bréfi 
Hákonar  konungs  frá  þessu  sama  ári  til  Norðlendinga  út  af  kærum 
yfir  Jörundi  biskupi  á  Hólum,  því  að  þar  skipar  haun  að  Kristinréttr 
hinn  forni  skuli  gilda.  Ed  að  §  2  eigi  hér  og  heima  er  mjög  líklegt  af 
þvi  að  aoDáiar  geta  þess  1304,  að  þá  hafi  alþingi  ekki  verið  uppi,  heldr 


1305.  RÉTTARBÓT  VIÐ  JÓNSBÓK.  343 

liafi  Vestflrðingar  og  Norðlingar  tekið  upp  fiórðungsþing.  Réttarbót 
þessi  er  áðr  prentuð  í  Lovsaml.  for  Isl.  I,  24 — 26  (eptir  AM.  127. 
4to)  og  þar  eptir  i  Jónsbók  Akureyri  1858,  og  síðast  NgL.  IV, 
347—48  (eptir  Gl.  kgl.  s.  3270.  4to,  3269B.  4to  og  AM.  346. 
Fol.),  og  er  á  öllum  þessum  stöðum  vísað  til  hvar  greinum  réttar- 
bótarinnar  er  skotið  inn  1  Jónsbók,  Ágrip  á  latínu  er  i  Arngríms 
Crymogæa  lib.  III,  124, 

Her  hefur  vpp  hakonar  bref. 

Hakon  medr  guds  miskvnn  noreghs  konungr  [son  CJDagn- 
usar  konungs^)  sendir  oUum  [monnum  aa  islandi^),  Q[uediu]. 
Guds  ok  sina. 

[I>er  ritaðut  til  vaar  ok  beidduz  af  oss  ngkkuRar  vægðar 
ok  linvnar  vm  suma  luti  þa  sem  allt  island  tekr  i  ýmsum  at- 
bvrðum  ok  af  þui  at  uer  hgfvm  iafnan  reýnt  af  ýðr  goðvilia 
ok  epterlæti  þa  sendum  uer  yðr  þetta  vaart  bref  i  hveriv  ver 
hofvm  greint  þær  rettar  bætr  sem  ver  uilium  og  megum  at 
sinni  yðr  gefit  hafa  þar  til  sem  ver  láátum  ofaR  meÍR  greina 
þa  Ivti  i  Ipgbok  ýðuari^). 

1.  Er  þat  fyrst  at  allr  kristindoms  Rettr  se  eptir  þui  sem 
at  fornu  hefuir  verit  ok  allir  þeÍR  hlutir  sækiz  eptir  þui  sem 
laug  hafua  adr  verit.  en  eigi  med  vtsetning  heilagrar  kirkiu 
eda  þionustu  banni.  þuiat  Iðgmenn  erv  til  þess  skipadir  at 
segia  laug  vm  kristindoms  Rett  ok  þær  sakir  sem  þar  kunnu 
til  at  falla*). 

2.  Sva  vilium  vær  at  alþingi  se  vppi  med  þeim  hætti.  at 
valldzmenn  nefni. 

or  mula^)þingi.  iij.  menn. 

or  skaptafellz  þingi  .iij.  menn. 

or  Rangaar  þingi  .iiij.  menn. 

or  þveraar  þingi  .iiij.  menn. 

or  aarnes  þingi  .vj.  menn. 

or  kialarnes  þingi  .iiij.  menn. 

or  þornes  þingi  .iij.  menn. 

or  þorskafiardar  þingi  .iij.  menn. 


')  [b.  V.  127;  ^)  [gaðs  uinnm  ok  sinum  þeim  sem  þetta  bref  sia 
eðr  beyra  127;  ')  [b.  v.  eptir  127,  nema  seinasta  orðið:  yðuari,  er  tekið 
eptir  Gl.  kgl.  saml.  3260B,  4to;  127  hefir  vááRÍ;  *)  §  1  er  í  126  og 
3269,  en  vantar  í  127;  ')  vðdla  hdr.,  AM,  leiðr.  á  spássíu. 


344  RÉTTARBÓT   VIÐ  JÓNSBÓK.  1305. 

or  hvnavatz  þingi  ,vj.  menn. 

or  hegraness  þingi  .iij.  menn. 

[or  vodla  þingi  .iij.  menn'). 

or  þingeyiar  þingi  .iij.  menn. 
þa  menn  sem  skynsamir  erv  at  dæma  þar  msal  med  lögmönn- 
um  ok  þeim  Rettorum  er  vær  hðfum  þar  til  skipat^). 

3.  j^ir  ok  af  vmrum  monnam  sem  sigla  til  islandz  ok 
þar  kvnnu  brottligir  verda.  vilium  vær  ok  at  þeim  se  þar^) 
sakir  gefnar  ok  aett  af  þeim  giðrt  at  olafs  vðku  fýRÍ.  ok  sua 
þeim  Rett  giðrt  ef  nokkurir  giðra  þeim  Rangt.  En  ef  sýslu- 
madr  fyrir  nemz  þeim  Rett  at  giðra.  þa  suari  hann  sðkinni. 

4.  Biodum  vær  ok  fullkomliga  at  vaandum  monnum  se 
reíst  huar  sem  þeÍR  verda  teknir  ef  þar  er  adr  sannlikt  prof  a 
komit  ella  faaiz  þeir  j  hendr  syslumanni  þar  sem  þeÍR  verda 
teknir  ok  sendi  þa  hveR  syslumadr  til  aunars  medr*)  godri 
geymslu  fra  sin**)  ok  [segi  or^)  sinni  abýrgd  þar  til  er  hann 
kemr  til  þes  syslumannz  er  hann  vard  brotligr  at. 

5.  Vel  likar  os  at  frændr  giori  kaupmaala  sin  a  millum 
ök  helmingar  felagh  eptir  þui  sem  þeim  semr.  En  ef  hion 
giora  sin  a  miUum  standi  eptir  þui  sem  bok  vaattar. 

6.  En  ef  annat  huart  hiona  kann  fra  at  falla  þeÍRa  sem 
.X.  vetr  eda  lengr  hafua  a  samt  verit  ok  hafua  þau  iafnan 
halldit  sik  fyrir  Igglig  hion  þott  hiuskapr  þeÍRa  hafui  eigi  verit 
skilvisliga  amaalgadr  ok  eigi  býgdar  fleýgt  verit  medan  þau 
lifdu  bædi  millum  skilrikra  manna  at  hon  væri  hans  fridla  eda 
horkona.  þa  skal  barn  eda  bðrn  ef  eptir')  erv  i  arf  setiaz  ok 
halldaz  fýrir  skilgetin  þo  at  eigi  lifui  festar^)  vaattar. 

7.  Vilium  vær  at  fridt  eitt  se  virdt  til  forlagseýris  ok  at 
erfingiar  omagans  se  skylldugir  at  taka  vid  hans  gods[i]  ok 
fiaarhalldi  þo  at  hann  se  eigi  fullvedia  ef  frændr  omagans  sam- 
þýkkia  ok  syniz  þeim  hann  vhættr  skulldunautr  ok  skvlu  þa 
frændr  suara  skada  vmaganum  sakir  þeÍRa  vangeýmslu^). 

8.  Ef*")  faatækir  menn  skiota  bðrnum  sinum  i  hrepp 
olðgliga.  lofum  vær  hreppstiorum  þeim  er  næstir    erv  ok  bond- 


•)  {hefir  gleymst  úr  skinnb.,  en  Árni  Magnúss.  bætir  þvi  við  á 
spássíu;  ')  §  2  vantar  í  127,  3269:  '}  b.  v.  127,  3269;  *)  127,  3269;  *) 
sér  127;  «)  [sl.  127,  3269;  ')  til  127;  *)  festingar  127,  3269:  ')  §  7 
vantar  i  3269;   '")  æigi  b.  v.  3269. 


1305  KONUN'GSBRÉF  UM   TÍUM)   OG   AFGJaFIK.  345 

um  med  þeim  at  taka  þann  mann  ok  bijnda  ef  þes  þarf  med 
ok  færa  aptr  ok  binde  bðrn  a  bak  honum  ok  lata  sialfuan  or 
hrepp  færa. 

9.  En^vm  skylldu  fjatækra  manna  vilium  ver  at  [se  vtn 
nott^)  a  hverium  .x.  hvndrudum  þar  til  er  verda  hvndrat 
hvndrada.  [En  sidan  nott  a  hverium  .xx.  hvndrudum  þar  til  er 
verdr  .cc.  hvndrada  ^).  en  þott  íee  se  meira  takiz  þat  ekki 
til  manneldis  vtan  hreppstiorum  litiz  anuat  sannara. 

10.  [Lofum  vær  ok^)  gelldfee  se  sektalaust  j  heima  Iðndum 
ef  grannar  ok*)  ef  hreppstiorar  lofua  eda  grannar^)  samþýkkia 
ok  gefua  ðnga  sók  aa. 

11.  í>eir  menn  ok  sem  eigi  vilia  hallda  þa  skipan  er 
hreppstiorar  giðra  Iðgliga  þa  gialldi  haalfa  mðrk  haalft  kon- 
ungi  en  híalft  hreppstiorum  ok  leGiz  þat  til  fatækra  manna. 

12.  Einar  væ,gir  ok  mælikeroild  ein  vilium  vær  at  gangi 
um  allt  landit.  ok  biodum  vær  at  hvcR  syslumadr  i  sinni  syslu 
seae  þar  sua  eptir  sem  hann  vill  þeim  sæmdum  hallda  er  hann 
hefuer  af  konungdominum. 

13  Bvlausir  menn  ef  peninga  eigu  suari  manneldi  ok 
aullum  hrepsnaudsynium  at  iafnadi  sem  hreppstiorar  gera 
Rffld  fýrir. 

13.  Sa  ok  sem  bod  fellir.  svari  sekt  fyrir  þa  alla  er  a 
þeÍRÍ  bodslod  eru^)  kom[i]  eigi  bod  til  íorfallalaust. 

Var  þetta  bref  gort  i  Tvnsbergi  ions  vðku  dag  a  setta  aari 
Rikis  vaars.  heRa  íaki  kanceler  váR  innsigladi.  simon  klerkr 
þorsteinsson')  ritadi. 


183.  [1305] 

Bréf  Hákonar  konungs  háleggs  með  herra  Sveini  lang  I>óris- 
syni  út  af  því  að  Jörundr  Hólabiskup  hafði  tekið  til  fjórtán 
hundraða  fyrir  fátækum  mönuum  í  Skagafirði  af  hvölum,  er 
bændr  höfðu  flutt  til  lands  á  helgum  dögum  og  þeir  áttu,  og 
þar  með  fimtung  af  reyði  þeirri,  er  hálft  fjórða  hundrað  vætta 
var  á. 


0  [nótt  sé  127,  3269;  ")  [sl.  3269;    ')   [þat   er  ok  goðr  vili  uor  at 
3269,  127;  *)  þannig  126;  *í  b.  v.  127,  3269;  «)  b.  v.  127;  ')  b.  v.  127. 


346  KOXUNGSBRÉF  UM   TÍUND   OG  AFGJAFIR.  1305. 

Biskup  fylgii'  hér  Kristiiirétti  Árna,  en  landsnieun  segja  slíkt  sé 
ekki  lacdsvenja  er  biskup  fer  með,  og  skipar  konungr  því  að  fara  eptir 
því,  sem  títt  hefir  verið  eða  með  öðrum  orðum  eptir  Kristinrétti 
hinum  forna  (Magnús  Ketilsson,  Om  Kirker,  Rask.  66.  4to). 
þetta  bréf  er  hér  preatað  eptir  AM.  Nr,  351.  Fol.  bl..l39b  — 131a 
skb.  c.  1360  og  borið  saman  við  AM.  350.  Fol.  bl.  77a  skb.  skr. 
1363.  En  í  þessum  handritum  finst  bréfið  að  auk:  AM.  161.  4to 
bls.  255—56  skb.  skr.  1561  —  65;  AM.  200.  4to  bl.  16a— b  á 
páppír  c.  1700;  AM.  40.  8vo  bls.  386  —  88  skb.  c.  1560:  AM. 
55.  8vo  bls.  26—27  skb  c.  1580;  AM.  60.  8vo  bl.  66a-67b  á 
pappír  c.  1690;  AM.  456.  l2mo  bls.  64—66  skb.  c.  1480; 
MSteph,  3,  4to  á  pappír;  MSteph.  13.  4to  bls.  228  á  pappír  skr. 
1715;  MSteph  48.  4ío  bl.  lOb  á  pappír  skr.  1669;  Gl.  kgl.  saml. 
1159.  Fol.  á  pappír  c.  1650;  Gl.  kgl.  s.  3274A.  4to  á  pappír  c. 
1620:  Ny  kgl.  s.  1080.  a  pappír  c.  1750;  Ny  kgl.  s.  1911  4to 
á  pappír  c.  1750;  Ny  kgl.  s,  1924,  4to  bl.  ð4a  skb.  c.  1540— 
50;  Thott.  2097,  4to  skb.  c.  1650;  Thott,  2106.  4to  bls.  254—55 
á  pappir  c.  1750;  Uldall,  322.  4to  skb.  c.  1570;  IBfél.  125A.  4to 
bl.  73  á  pappír  c.  1680;  lBfél.531.  8vo  (bók  Hálfdánar  á  Reykjum 
skr.  1706).  Tekið  upp  í  Biskupasögur  séra  Jóns  Haldórssonar. 
Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Ecci.  Isl.  I,  417—19  með  latínskri  þýðing, 
Á  dönsku  í  Jonsbogen  1763  bls,  386-87. 

tivnd  oc  agiafer^). 

HakoD  með  Guðs  miskunn  etcetera. 

Herra  Sueinn  þorisson^)  kærði  firi  oss  af  hendi  fatækra 
manna  j  skagafirði,  at  herra  joruudr  biskup  hefir  tekit  af  þeim 
til  nðkkuRa.  xiiij.'')  hundraða.  þat*)  er  þeir  eigu  oc  haft  hafa 
af  hualum  þeim  sem  bændr  hafa  flutt  til  landz  aa  helgum 
dðgum.  oc  þar  með  fimtunginn  af  Reýði  þeirri  er  halft  fiorða 
hundrat  vétta  war^)  a.  ok  af  þui  at  skiluis  vitni  buðuz  firi 
oss  at  fimtungr  or  hual  huerium  smam  oc  storum  þeim  er 
fluttz  hefer  æ.  helgum  dðgum.  hefer  fatækra  manna  eign  werit 
at  fornu  epter  þui  sem  logbok  ýðr  oc  forn  kristinsdoms  Réttr 
vattar.  þui  firi  bioðum  wer  huerium  manni  j  huerri  stétt  sem 
hann^)  er  at  taka  þat  af  þeim.  eða  oðrum  j  hendr')  at  greiöa 
en  sýslumanni  várum  eða  þeim  sem  hann  fæR  til  wið  at  taka 
oc  skipta  milli  fatækra  manna.   En   huerr   sem    þess    dirfiz  þa 


')  R,  B.  H,  K„  350;  ')  Hin  elztu  og  beztu  handrit  nefna  Svein 
þóríssoD,  en  í  ýmsum  löknm  afskriptum  af  bréfinu  er  hann  nefndr  þor- 
steinssoD,  og  mun  það  vera  rangt;  ')  fiortan  350;  *)  sl.  350;  *)  er  350; 
')  huerr  350;  ^)  fá  eðr,  b.  v.  350. 


1306.  UM   FÉLAGSGERÐ  HJÓNA.  347 

viti  sannliga  at  hann  skal  þat  firi  bæta  at  honum  skal  mis- 
lika.  sva  at  oðrum  se  til  viðrsionar.  Bioðum  wer  oc  íaminnum 
herra  jðrund  biskup  at  luka  aptr  þat  sem  hann  hefir  tekit  eða 
taka  latið  firi  sogðum  fatækum  monnum  jnnan  þess  halfs 
manaðar  sem  þer  hafit  séð  várt  bref  þetta.  sva  at  þat  þurfi 
æigi  optar  firi  oss  at  kæra.  þuiat  þat  berr  ðllum  illa  at  Ræna 
fatæka  menn.  en  allra  verst  forstiornarmanni  heilagrar  kristni'). 
En  ef  herra  biskup  hefir  æigi  Rett  gert  innan  þess  halfs  man- 
aðar  sem  brefit  váttar.  þa  bioðum  wer  sýslumanni  varum  oc 
handgeingnum  monnum  at  taka  sva  mikit  af  biskups  goðzpj 
sem  hann  nefir  af  fatækra  manna  fe  tekit.  oc  sva  mikinn  auðxt 
sem  goðir  menn  sia  at  af  megi  ganga  siðan  er  þat  war  tekit 
[etcetera''^). 


184.  [1306].  i  Túnsbergi. 

Réttarbót  Hákonar  konungs  háleggs  um  félagsgerð  hjóna. 

Ártal  þessarar  réttarbótar  þekkist  ekki  frá  neinu  handriti,  en  af 
úrskurðarbréfi  Víga  lögmanns  í  Skíðu  frá  Áug.  1305  —  Aug.  1306 
(Dipl.  Norv.  I,  Nr.  108)  liafa  Norðmenn  ráðið,  að  hún  væri  frá 
hér  um  bil  1306.  I  bréfinu  stendr:  «Nu  vil  ek  at  allir  menn  viti 
at  min  herra  konongren  hefir  nu  sua  skipa[tj  j  logh  at  nu  skall 
halldaz  þridiungsfelaget  þegar  huarer  tuæigia  ærfingiar  jata".  Rétt- 
arbótin  segir  sjálf  til  þess,  að  hún  eigi  að  vera  lög  «um  alt  land- 
it»  þ.  e.  fyrir  Noreg.  En  hún  er  tekin  upp  i  þetta  safn,  af  þvi 
að  hún  hefir  fylgt  Jónsbók  í  fjölda  handrita  allar  götur  ofan  frá 
fyrra  hluta  14.  aldar,  og  hygg  eg  að  menn  hafi  því  einhvero 
tima  stuðst  við  hana,  Hér  er  hún  prentuð  eptir  hinni  elztu 
íslenzku  skinnbók,  sem  hún  finst  í :  Gl.  kgl.  saml.  Nr.  3269B. 
4to  frá  c.  1340.  En  séð  hef  eg  hana  í  þessum  íslenzkuni  hand- 
ritum:  AM.  345.  Fol.  bls.  147—48  skb.  c.  1570;  AM.  350.  Fol. 
bl.  73—74  skb.  skr.  1363:  AM.  128.  4to  bls.  156-57  skb.  c. 
1490;  AM.  132.  4to  bls.  139  skb.  c.  1430;  AM.  136.  4to  bU. 
291  —  92  skb.  c.  1480;  AM.  147.  4to  bls.  185  skb.  þetta  frá  c. 
1600;  AM.  148.  4to  bls.  217-18  skb.  c.  1500;  AM.  151.  4to 
bls.  259  skb.  c.  1490  (lítið  úr  henni);  AM.  154.  4to  bls.  151  — 
52  skb.  c.  1500;  AM.  158A.  4to  bls.  122—23  skb.  c.  1420; 
AM.  159.  4to  bl.  82b  skb.  c.  1490;  AM.  161.  4to  bls.  246-47 
skb.  skr.  1561—65;  AM.   170A.  4to  bls.  30—31  skb.    c.    1565— 

')  kirkin  350;  ")  [Datnm  etcetera  350. 


348  UM    FÉLAGSGERÐ  HJÓNA.  13(Kí. 

1600;  AM.  175C.  4to  bls.  29-30  skb.  c.  1400;  AM.  176.  4to 
bls.  11  —  12  skb.  c.  1570  (rotin);  AM.  200.  4to  bl.  14-15  á 
pappir  frá  c.  1700;  AM.  37.  8vo  bls.  259-60  skb.  c.  1500;  AM. 
40.  8vo  bls.  370-71  skb.  c.  1560;  AM.  45.  8vo  bls.  56  —  59 
skb.  c.  1570;  AM.  55.  8vo  bls.  17—18  skb.  c.  1580;  AM.  60. 
8vo  á.  pappír  c.  1690  bls.  55—56;  AM.  62.  8vo  bl.  9a— b  á 
pappír  frá  c.  1620;  AM.  456.  12mo  bls.  49-50  skb.  c.  1480; 
AM.  458.  12mo  bls.  45—47  skb.  c.  1570;  Rask.  72A.  8vo  bl. 
34a  35a  skb.  c.  1470;  MSteph  12.  4to  á  pappír  frá  c.  1570- 
80;  MSteph.  13.  4to  á  pappír  skr.  1715  (eptir  Frostuþing-sbók); 
MSteph.  48.  4to  á  pappír  frá  1669  (bl.  2b);  Gl.  kgl.  s.  3274A. 
4to  á  pappír  c.  1620;  Ny  kgl.  s.  1923.  4to  bls.  149—59  skb.  c 
1590;  Nv  kgl.  s.  1924.  4fo  bl.  51a  skb.  c.  1540—50;  Ny  kgl.  s 
1933.  4to  bl.  98  skb.  c.  1600:  Ny  kgl.  s.  1911.  4to  á  pappír  frá 
c.  1750  (bls.  232—34);  Ny  kgl.  s.  341.  8vo  skb.  skr.  1656—58; 
Thott.  1280.  Fol.  skb.  c.  1350—1400;  Thott.  2097.  4to  skb.  c. 
1650;  Thott.  2100.  4to  skb.  skr.  1581;  Thott.  2101.  4to  skb.  c. 
1490;  Thott.  2106.  4to  bls.  25-27  á  pappír  frá  c.  1750;  Cldall. 
320.  4to  á  pappíi  skr.  1603;  Uldall.  322.  4to  skb.  c.  1570; 
IBfél.  122.  8vo  á  pappír  frá  c.  1660;  IBfél.  531.  8vo  bls.  153 
skr.  1706;  Siockh.  C2.  4to  skb.  c.  1580;  auk  þess  finst  réttarbótin 
líklega  i  fleirum  ísleuzkum  handritum.  Réttarbótin  er  prentuð  í 
NgL.  III,  138  41  (notuð  26  handrit).  Hún  er  þess  utan  prentoö 
í  öllum  úteáfum  Jónsbókar  Hól.  1578,  1580,  1582,  1707,  1709, 
Akureyri  1858  og  á  dönsku  í  Jonsbogen  1763  og  hjá  Paue  II, 
200:  á  latínn  í  þorm.  Torfas.  Hist.  Norv.  IV,  445. 

Hakon  með  guðs  miskunn  noreghs  konungr  sendir  oUum 
monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  eðr  heýra  Q[ueðiu]  G^uðs] 
ok  sina. 

Ver  hofum  optligha  beðnir  uerit  um  felaghs  gerð  þa  sem 
stendr  j  logbok  at  ver  skýlldum  gera  hana  liosare.  ok  um  bæta 
þat  sem  oss  þætti  aafætt  vera.  ok  af  þui  skulu  þat  allir  menn 
uita.  at  með  hinna  beztu  manna  raiði  þa  hofum  [ver]  sua 
skipat  ok  staðfest  um  allt  landit  heðann  af. 

1.  I>at  er  fyrst  at  þar  sem  menu  gipta  saman  born  sin. 
þa  stendr  saa  skilmaali  huort  sem  er  helldr  felagh  eða  tilgiof. 

2.  Nu  færr  maðr  meýiar.  eða.  [konu]  með  tilgiof  þa 
megha  þaj  leGia  felagh  þeghar  þau  geta  ser  born  til  arfs  ef 
huortueGia  vill.  ok  er  su  mæi-  eða  kona  gipt  með  fræoda  raaði 
helmings  felagh  huart  sem  er  at  skipta  uið  born.  eða.  wtarfa^) 
Legz  j  felagh  allt  þat  er  þaa  eigha  þau.  eða  eighardi  uerða 
með  slikum  arftokum  sem  þaa  gera  þau  sia  amiUum. 

•)  wtarfar,  hdr. 


1306.  HAUKR   RRLENDSSON.  349 

3.  Nu  ef  þaii  hion  iiilia  leGia  felagh  sin  aa  millum  ok 
eigha  þau.  annat.  eða  bæði  born  j  umeghð.  þa  megha  þau  ef 
þau  uih'a  leGia  felagh  með  þeim  hætti.  ok  at  huorstueGia  frendr 
hÍDÍr  nanuzstu  ok  skýnsomuzstu  [samþykki]  þeir  sem  til  arfs 
standa  eflir  bornin  ef  faðir.  eða  moðir  ueri  frafallin.  nema 
loghmanni  ok  oðrum  skýnsomuzstum  monnum  uirðiz  til  ueila 
ok  suika  gert  uið  bornin.  þa  see  þat  felagh  sem  ogert  see. 

4.  Suo  hofum  iier  ok  skipat  ef  misdaiði  hiona  verðr  þar 
sem  eigi  er  felagh  ok  fellr  annat  huort  hiona  fra  at  summar 
maalum  ok  huern  tima  sem  þat  er  aa  sumar  framan  til  michals 
messo  þa  skal  huort  sína  landz  skýlld  hafa.  þa  sem  til  kemr 
vm  baustið.  enn  ef  annat  huort  hiona  fellr  fra  at  michals 
messo.  at  jolum.  eða  kýndil  CDesso.  eða  huern  tíma  sem  þat  er 
um  uetrin.  þa  skiptiz  landz  skylld  su  sem  oneýtt  er  efter  iarð 
eignum  sem  tala  rennr  til. 

[Var  þetta  vort  brief  giort  i  Tunsbergi.  Herra  biarne  aud- 
unarson  innsigladi  vor  canseler  Jon  murtur  ritadi^). 


185.  10.  April  1306.  i  Björgvin. 

Samningr  Árna  biskups  af  Björgvin    og    frú    Katrínar   ívars- 
dóttur  af  Laghalo,  þar  sem  hún  fær   vist  í    biskupsgarði    fyrir 


•)  [tekið  eptir  AM.  458.  12mo. 

I  'Ad  AM.  37.  8vo'  finst  þessi  greiri  með  heudi  Árna  Maernússonar 
eptir  handriti  af  Jónsból;  frá  Hólmi  á  Akranesi  og  virðist  klausan  stafa 
frá  Hanksbók: 

In  margine  hia  kvenna  giptingum  3.  cap. 
þespe  grein  ur  Hauksnant. 

Nu  fær  madr  meyiar  þá  meiga  þau  ei  leggia  fielag  sin  j  millum 
nema  med  vitordi  þeirra  manna  er  til  arfs  þeirra  eru  komner  med  riettu. 
Eii  ef  þau  ala  baurn  til  arfs  sins  þá  mega  þau  leggia  felag  slikt  sem 
þau  vilia. 

Nu  fær  madr  Eckiu  og  aa  hun  baurn  til  arfs  sins.  og  eru  þau  j 
omegd  og  vill  hann  leggia  fielag  sitt  vid  bana.  þa  skal  giöra  stefnu 
nanostu  frœndum  barnanna  og  leggia  faung  þeirra  saman  ad  fiarmagne, 
leggia  jord  moti  jordu,  enn  eyrer  eyri  j  giegn,  og  míta  faung  hans, 
huort  þau  eru  meiri  edur  hennar  faung.  nu  ma  þat  eigi  riufa  er  svo  er 
giort.  enn  ef  omagar  etc. 


350  HADKR  ERLENDSSON.  1306. 

"tuttughu  manada  mata  bol  i  jordu  þeiri  er  Neshæimer  hæitir 

i  Gronvina   sokn    i    Hardangre»    þessom    monnom    af 

radeno  hiaverandom  ok  radandom  þenna  kaupmaala herra 

Hauk  loghmanne  ....  þetta  bref  er  gor[t]  var  i  Biorgvin  i 
sacristia  ecclesie  cathedralis^  quarto  jdus  Aprilis  anno  domini 
miUesimo,  ccc°.  sexto». 

(Dipl    Norv.    II,    Nr.    82    eptir  Bartholin,    IV,   E.  bls.  304  — 
306;  Björgynjar  kálfskinn  1843  bls.   124—25). 


186.  12.  April  1306.  i  Björgvin. 

Vitnisburðr  Einars  ábóta  í  Munkalífi,  lírlings  Ámundarsonar  og 
Bjarna  Auðunarsonar,  að  samkvæmt  boði  Hákonar  konungs  og 
sögn  Isabellu  ekkjudrottningar,  herra  Bjarna  Erlingssonar  og 
annara  manna  hafi  Eiríkr  konungr  Magnússon  gefið  á  bana- 
sæng  sinni  jörðina  f>oskar  Narfa  biskupi  í  Björgvin. 

ofvan  a  þetta  komo  þesser    menn    af  radeno  .... 

herra  Snare  Aslaksson  ok  herra  Hauker  laghmadr  a  þan  sama 
dagh  er  þetta  bref  var  gort  i  biskupsgarde  i    Biorghvin    mædr 

oss  ok  hæyrdu    ord    fyrnæmdra   manna ok   til    saus 

vitnisburdar  her  um    sætti herra  Snare  Aslaksson  ok 

herra  Hauker  loghmadr  sin  insigle  mædr  varom  firir  þetta  bref 
er  gort  var  i  Biorghvin  tysdaghen  nestan  firi  Tiburtij  et 
Valeriani  anno  domini  millesimo  trescentesimo  sezto. 

(Dipl.  Norv.  III,  Nr.  64  epUr  Barthol.  IV,  E.  bls.  80). 


187.  30.  Mai  1306.  i  Björgviu. 

Haukr  lögmaðr  Erlendsson  og  íjórir  menn  aðrir  votta,  að 
Ivar  Straumr  hati  selt  Runólfi  ábóta  og  Mikjálsklaustri  í 
Björgvin  fimtán  mata  bói  í  Straumslandi  á  Lista  í  Noregi. 

Munkalífs  bréfabók  Add.  B.  U.  H.  98.  4to  ed.  P.  A.  Munch 
Christianiæ  1845  bls.  115  —  16  og  117 — 18,  í  transskripti  frá  2. 
Júlí  1329,  og  sérstakt  eptir  frumbréfinu^).    Dipl.  Norv.  xij   Nr.  41. 


')  þetta  bréf  er  og  nefnt  í  bréfi  frá  22.  Júni  1388  og  kallað:  »bref 
.  .  .  þriggia  lendra  nianna  oc  eins  logmanz  þeirra  en  sva  heita  herra 
biarna  eriings  sonar  erlings  amundzsonar  sorkuis  andreesonar  oc  bauks 
loghmanz  ...» 


1306.  SKIPAN   JÖRUNDAR  ERKIBISKUPS.  351 

Olluin  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edhir  h^yra  senda 
biarne  erlingsson  erlingir  amundason  sorkuir  andresson  haukir 
loghmadhir  Q[uediu]  g[ud]s  oc  sina  wer  uiliom  at  idhir  se 
kunnykt  at  a  þui  are  er  lidhit  var  fra  burdh  vars  herra  ihesu 
christi  m.  ccc.  vætra  oc  vj  vætir  a  manadaghin  nesta  eftir 
trinitatis  messo  i  mallstufuonne  i  konungs  gardhe  i  biorgwin 
at  iwar  straumir  gek  uidhir  firir  oss  oc  morghum  godhum 
monnum  at  hann  hafde  sælt  herra  ranulue  abota  i  stadenom  at 
munkahfue  i  biorgwin  xv.  ma*'' .  boll  i  straumlande  a  lista .... 

[Bréfið  kemr  íslandi  ekki  að  öðru  við  en  að  Haukr  Erlendsson  er 
nefndr  þar.  þar  með  er  og  frá  sama  stað,'  ári  og  degi  annað  bréf  um 
sama  efni,  sem  sömu  menn  gefa  út]. 


188.  6   Juli  1306.  i  Císló. 

Skipan  Jörundar  erkibiskups  hin  önnur. 

A. 
Latínski  frumtextinn. 

Bartholin.  Vol.  4  E.  bls,  310—13  afskr.  AMagn.  eptir  glat- 
aðri  skinnb.  frá  14.  öld.     Prentuð  í  NgL.  III,  243—44. 

Jerundus  miseratione  divina  archiepiscopus  Nidrosiensis, 
Erlendus  Færenis.  KetiUus  Stavangrensis,  Hælgo  Asloensis,  Arno 
Bergensis  et  Ingeldus  Hamarensis,  eadem  gratia  episcopi  Mdr- 
osiensis  ecclesiæ  sufifragenei,  universis  Christi  íidelibus  per 
Nidrosiensem  provinciam  constitutis,  præsentem  paginam  vi- 
suris  vel  audituris,  pacem  et  gaudium  in  domino  Jesu  Cbristo. 
Cum  ex  debito  pastoralis  officii  prohibere  vitia  et  persuadere 
virtutes,  ac  animarum  saluti  salubriter  providere  teneamur,  nec 
non  utilia  quæque(!)  subditos  instruere  et  mores  actusque 
eorumdem  in  melius  reformare,  sollicitudine  præhabita  dili- 
genti,  ne,  si  quicquam  de  grege  dominico,  nostro  regimini 
commisso,  per  nostram  incuriam  seu  negligenciam  fuerit  deper- 
ditum,  subditorum  sanguis  de  nostris  manibus  per  districtum 
judicem  requiratur.  nos  in  hoc  præsenti  concilio  residentes,  ac 
juzta  sanctorum  canonum  statuta  de  subditorum  excessibus 
corrigendis  et  moribus  in  melius  reformandis,  ac  animarum 
profectibus,  tractantes,  patrem  misericordiarum  inprimis  suppli- 


352  SKIPA.N    JÖRUJSDAK    F.RKIBISRCPS.  1306. 

citer  imploramus,  ut  ipse  in  hiis  exequendis  ex  suæ  benigni- 
tatis  inundantia  salubriter  compleat,  quod  nostra  modicitas, 
nisi  ipso  opitulante,  non  præsumit;  et  ut  ipso  initiante  et  con- 
summante,  ad  finem  debitum  quod  cæpimus  ejus  auxilio  per- 
ducere  valeamus. 

In  nomine  summæ  et  individuæ  trinitatis,  patris  et  filii 
et  spiritus  sancti,  statuta  prædecessorum  nostrorum,  quoad 
omnia  ipsorum  capitula,  et  præcipue  statuta  claræ  memoriæ 
Jobannis  archiepiscopi,  prædecessoris  nostri,  ac  nostra,  per  nos 
prius  edita,  et  præcipue  in  hoc  præsenti  concilio  recitata,  in- 
novamus,  ac  præsentis  auctoritate  concilii  perpetue  stabilitate 
confirmamus.  Et  ne  quis,  de  cætero,  in  prædicta  statuta  de- 
clinandi  audaciam  assumat,  vel  quasi  ignorante  cæcitate,  ei- 
cusationis  prætendat  velamen,  statuimus  et  firmiter  præcipimus, 
statuta  eadem  semel  in  anno  in  majori  ecclesia  cuiuslibet  civi- 
tatis,  nec  non  in  aliis  matricibus  ecclesiis  publicari.  Præ- 
latis  insuper  ac  locorum  ordinariis  districte  præcipimus,  ut  sin- 
gulos,  qui  in  prædicta  statuta  committunt,  per  pœnas  ac  sen- 
-tentias,  in  eisdem  statutis  contra  delinquentes  promulgatas, 
coerceant  ac  refrenent,  ut  aflfectata  ignorantia,  quæ  ante  prona 
extitit  in  peccatum,  pænæ  quam  cernit,  metu  concepto,  ab  illi- 
cita  perpetratione  conquiescat. 

Item  perpendentes,  quamtum  dampni  ac  detrimenti  mona- 
steria  in  spirituaiibus  et  temporalibns  per  Nidrosiensem  pro- 
vinciam  constituta  patiantur,  propter  imperitiam  ac  literarum 
ignorantiam  fratrum  degentium  in  eisdem,  statuimus,  ut  de 
singulis  monasteriis  personæ  a  loci  dyoc^sano  eligantur  aptiores, 
quæ  in  bonis  monasterii  ac  sumptibus  moderatis,  ad  studia 
ipsis  competentia  mittantur  extra  regnum. 

Item  attendentes,  quod  moniales  in  suis  monasteriis,  contra 
bonos  mores  ac  santorum  patrum  decreta,  viros  in  fratres  as- 
sumare  præsumunt,  ac  viceversa  monachi  in  suis  cœnobiis,  in 
religionis  subversionem  non  modicam,  mulieres  in  sorores  ad- 
mittere  non  verentur,  nos  igitur  abusionibus  ac  corruptelis 
hujusmodi  obviare  volentes  hæc  a  quoquam  ulterius,  occasione 
qualibet  captata  cessante,  fieri  firmiter  inhibemus. 

Item  considerantes,  quæ  incommoda  monachorum  ac  monia- 
lium  monasteriis  consueverint  retroactis  temporibus  provenire 
ex   honerosa    multitudine    personarum   receptarum    in    eisdem. 


1306.  SKIPAN  JÖRUNDAR  ERKIBISKUPS.  353 

quæ  Dichil  in  se  continet  honesti,  immo  per  hoc  bona  mona- 
steriorum  irrecuperabiliter  distrahuntur,  ac  quandoque  symoniæ 
ac  alia  illicita,  quasi  prætexta  paupertatis,  committuntur,  præ- 
cipimus,  ut  bona  monasteriorum,  mobilia  et  immobilia,  com- 
putentur  diligenter  et  exacte  per  ipsorum  dyocesanos,  et  certus 
eorum  cujuslibet  personarum  numerus  deputetur  per  ipsorum 
prælatos,  nullatenus  ampliandus,  nisi  monasteriorum  excreverint 
facultates  et  dyocesani  ad  hoc  accedat  licentia  specialis. 

Item  nos,  qui  medici  censemur  animarum,  ac  de  subdi- 
torum  spirituali  salute  providere  tenemur,  summo  opere  curare 
debemus  ut  medicos  animarum,  i.  e.  confessores  ydoneos,  in 
locis  oportunioribus  deputemus,  qui  quotiens  per  peccati  com- 
missionem  virus  delicti  animabus  infunditur,  totiens  parati  sint 
lapsis  per  spiritualem  medicinam  i.  e.  confessionis  antidotum 
salubriter  subvenire,  unde,  cum  humana  conditio  fragilis  sit  ac 
semper  prona  in  peccatum,  statuimus,  ut  in  singulis  cathedra- 
libus  ecclesiis  sacerdos  deputetur,  sciens,  ydoneus  et  discretus, 
qui  certo  loco,  horis  competentibus,  se  in  ipsis  ecclesiis  ex- 
hibeat  singulis  sive  volentibus  confiteri. 

In  cujus  rei  testimonium  et  evidentiam  pleniorem  sigilla 
nostra  præsentibus  sunt  appeusa.  Datum  Asloiæ  .ij.  nonis 
Julii,  anno  domini  millesimo  .ccc".  sexto. 


B. 

Ágrip  á  íslenzku. 

AM.  .351.  Fol.  bl.  115a~b  skb.  c.  1360  (Skálholtsbókinforna); 
AM,  42A.  8vo  bls.  214  skb.  c.  1480  (lítið  úr);  Ny  kgl.  satnl. 
1938,  4to  á  pappír  (eptir  351).  Prentað  í  NgL.  lÍI,  245  og  áðr 
í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  I,  475—76  með  latínskri  þýðingu. 

Eptir  farandi  statuta  woro  giðr  ok  saman  skrifut  af 
agætrar  aminningar  jorundi  eRkibiskupi  af  niðarosi.  erlendi  af 
færeýium.  katli  af  stafangri.  helga  af  óslo,  aarna  af  biðrguin 
jngialldi  af  hamri  lyðbiskupum  ok  skyllduliga  boðin  að  hallda 
vm  allt  niðaróss  erkibiskups  dæmi  j  óslo.  sub  anno  domini 
CD".  ccc°.  vj".  pridie  nonas  julij. 

jðrundar. 

I>at  sem  i  morgum  stððum  hefir  liotliga  fram  farit  ok  skal 
heðan  af  með  eingu  moti  þolaz.  at  nðckuRÍr  Reglu  menn    taki 

Dipl.  líl.  II.  B.  23 


354  ÁRNESINGASKRA.  1306. 

konur  inn  j  sin  klaustr  til  systra  lifnaðar  eða  nockurar  systr 
taki  karlmenn  j  sitt  siðferði  þuers  j  moti  sua  goðum  siðum  sem 
heilagra  feðra  setningum. 

En  með  þui  at  þat  hefir  langan  tima  vstefliga  til  geingit 
at  j  bræðra  klaustrum  ok  systra  hefir  sua  werit  inn  skipat  mikl- 
um  ok  vskymsamligum  manna  fiolda  at  þeirra  goðz  hefir  þar  firir 
a  margan  hátt  werit  vaptrbætiliga  brott  logat  ok  vppspent.  en 
simonia  ok  onnur  lyti  hafa  j  stað  komit  sua  sem  vndir  werndan 
fatækinnar.  þa  skal  heðan  j  fra  huerr  biskup  j  sinu  yfirboði 
lata  Ræiknaz  skiluisliga  eignir  klaustranna  ok  setia  mater  » 
huersu  margar  personur  skulu  iun  takaz  j  sérhuert  þeirra. 
skal  ok  su  tala  með  eingu  moti  fram  færaz  vtan  vaxi  pening- 
arnir  ok  þo  með  biskups  samþycki. 

At  huerium  biskups  stoli  skal  einn  prestr  skynsamr  skipaz 
til  at  wera  til  Ræiðu  j  vissum  stað  aa  tilheyriligum  timum  at 
heyra  skipta  msEil  huers  sem  til  hans  vil  ganga.  þui  at  sakir 
mannligrar  vstyrktar  er  iafnan  werðr  íramlwt  i  misgiorðina  er 
þat  miok  nauðsynligt  at  j  huern  tima  er  saalin  fleckaz  af  eitri 
syndarinnar  væri  j  stað  til  Reiðu  lækningar  lyf  iatningarinnar 
saarunum  wið  at  hialpa  með  andlegri  græðingu. 


189.  20.  Juli  [1306  eða  1375].  i  Skálholti. 

Arnesingaskrá  eða  almenn  samþykt  íslendinga  um    alsherjar 
samtök  til  að  vernda  landsréttindi  Íslands. 

IBfél.  Nr.  315B.  4to  bls.  23-24,  dóma  og  bréfabók  skrifuð 
á  17.  öld  (c.  1680)  og  stendr  næst  á  undan  sendibréfi  Norðlend- 
inga  1319  til  Hákonar  konungs;  MSteph.  Nr.  62.  bl.  168b-69, 
domabók  kölluð  Eyrspennla  eða  Esphæla  skr.  c.  1650;  MSteph. 
Nr.  41.  4to  bls.  7  skr.  c.  1730;  MSteph.  Nr.  13.  4to  bls.  200— 
203  skr.  1715  .Eptir  chartis  eigi  nog  til  fullvissa  accuratis.  þær 
chartæ  niinnir  niig  væri  eptir  Einar  Eyiolfsson  ut  supra» ; 
Thott.  Nr.  2103.  4to  aptan  við  Jónsbók  skr.  1589  og  þar  um,  á 
pappír  (brot);  Ny  kgl.  saml.  1945.  4to  bl.  197—98  skr.  1666 
(ekki  tekinn  orðanuinr  úr);  Dómabók  Jóns  Dans  í  Landsbókasafni 
BII  bl.  130b.  (afskr.  JSig.);  Safn  Steph.  Eiríkss.  Nr.  1.  4to  bls. 
53  á  pappír,  og  t'ptir  því  handrlti  að  mestu  er  þessi  skrá  prentuð 
i  Safni  til  sögu  Islands  II,  168  —  69.  Eingia  af  handritunum 
greiiia  ártal  skrárinnar  nema  2103  að  nokkru  leyti  (1375,  sbr.  neðan- 
máls),  en  það  ruglast  ef  til  vilj  i  ríminu;  á  spássíu  1  sínum  hand- 
ritum  13  og  41  hefir  Magnús  Stephensen  sett  ártalið  1304,  en  það 
«r  varla  rétt.     Páll  Vídalín  nefnir  skrána  í  Fornyrð.  404  og  heim- 


1306.  ÁRNESINGASKRÁ.  355 

færir  hana  til  1300,  og  á  þar  auk  þess  auðsjáanlega  við  Áshildar- 
mýrarsamþykt  1496.  Jón  Espólín  heimfærir  skrána  til  1304  (Arb. 
I,  18).  Artalið  1306  setr  Jón  Sigurðsson  og  munu  ástæður  hans 
vera  þær,  að  Alfr  úr  Króki  kom  út  1305  með  þann  boðskap,  að 
hver  leikmaðr  er  ætti  til  íimm  hundraða  cða  meira  skyldi  gefa 
konungi  alin  af  hverju  hundraði,  sem  þeir  ætti  (gjalftollr)  og 
margar  aðrar  fáheyiðar  beiðslur  og  nýungar  hafði  hann  til  íslands. 
Norðlendingar  gerðu  strax  svo  sterkan  aðsúg  að  honum  um  sumarið 
1305  á  Hegranes  þingi,  að  hann  hrökk  fyrir  og  dó  skömmu  síðar. 
En  Sunnlendingar  mótmæltu  fyrst  þessum  kröfum  1306,  og  annálar 
segja  berlega  (AM.  415.  4to),  að  bóndasamþykt  hafi  verið  gerð  gegn 
þeim  á  alþingi  þetta  ár,  og  getr  það  vel  verið  sú,  sem  hér  er  um 
að  ræða.  þó  samkoman  sé  í  Skálholti,  er  engin  mótsönnun  því, 
að  þetta  sé  alþingissamþyktar  ígildi,  því  að  alþingi  lá  til  hálfs 
niðri  um  þetta  leyti  og  Vestflrðingar  og  Norðlendingar  sóttu  það  ekki 
heldr  höfðu  fjórðungsþing,  og  má  vera  að  Sunnlendingar  hafi  gert, 
slikt  hið  sama.  það  hefir  heldr  aungva  þýðingu  þó  beiðslur  Alfs 
sé  hér  ekki  nefndar,  þvi'  að  samþyktin  er  svo  alment  orðuð  og  tekr 
svo  gersamlega  þvert  fyrir  allar  nýjar  álögur,  að  þess  gerðist  ekki 
þörf  að  nefna  þær  sér  í  lagi.  þaö  eru  því  sterk  söguleg  rök,  sem 
styðja  ártalið  1306,  svo  að  það  getr  verið  rétt.  það  eitt  virðist 
helzt  mæla  móti  því,  að  hér  er  talað  um  «konunganna  lögteknar 
réttarbætr»,  sem  fylgi  Jónsbók  og  sé  svarnar  með  henni.  Eg  hefi 
ekki  þorað  að  fylgja  2103,  af  því  það  gerir  ekki  meira  en  hálfkveða 
að  ártalinu  og  betri  handritum  skeikar  opt  í  slíku.  Af  því  að  öll 
handritin  eru  svo  ung  í  samanburði  við  skrána  (þau  elztu  nál.  300 
árum  yngri  en  hún)  er  hér  ekki  hirt  um  að  fylgja  stafsetningu 
neins  þeirra,  en  helzti  orðamunr  er  hirtr. 

Árnesingaskrá*). 

Jn  nomine  doniini  amen. 

2)[Var  þetta  samþykt  ok  samtal  allra  beztu  manna  ok  al- 
múga  á  íslandi,  gert  i^)  Skálholti  in  translatione  sancti  Thorlaci. 

1.  In  primis^)  at  menn  vilja  halda  alla  þegnskyldu  við 
konungdóminn  ok  hafa'*)  lög  ok  landsrétt  eptir   því,   sem  vár^) 


0  þannig  StEiriks.  1.  4to,  13  (á  spássin);  Islendinga  samtök  og 
sáttmáli  315;  JslendÍDga  samtek  1945;  Islendinga  sáttmáli  við  Noregs 
koDga  62;  «SkálboIt8  skilmálar»  41;  Samþykt  um  almúgans  gagu  og  Dytsemi 
BIÍ;  =*)  -a  sietta  og  fimtugasta  are»  b.  v.  2103,  en  þetta  er  ef  til  viU 
eitthvað  brjálað,  og  getr  ekki  átt  við  Dcinn  Noregs  koDUDg,  neraa  helzt 
MagDÚs  Eiriksson,  og  ætti  það  að  vera  1375,  en  þá  var  haDD  dauðr 
(1.  Dec.  1374)  og  ætti  það  að  vera  frétt  til  íslands  í  Júlí  1375,  en  þó 
er  þetta  ekki  víst,  þvi  að  aoDálar  segja  að  eingin  skip  hafi  koraið  til 
Islaods  af  Noregi  1375;  ')  [Jelendinga  samþýcktt  j  315;  Var  þessi  Js- 
leodÍDga  samþycktt  62;  *)  itrekan  hins  (o:  sáttmálaDs  1302)  b.  v.  13, 
StEir.  1.  4to;  »)  so  62,  315;  *)  sl.  62,  315. 

23* 


356  ÁRNESINGASKRÁ.  1306. 

landslagabók  [váttar,  sem  hér  er  svarin^)  með  konunganna  lög- 
ieknum-)  rettarbótum. 

2.  Svá  viljum  vér  ok  hafa  alla  íslenzka  lögmenn  ok 
sýslumenn  [ok  aungvar  utanstefningar^)  um  þau  mál*),  sem 
lögmenn  ok  sýslumenn  fá  hér^)  yfir  tekit,  [ok  eigi^)  framar 
rekstr  sýslumanna  en  í  löglegan  tíma,  utan  bændr  vili')  annat, 
ok  eigi  þá  neina,  sem  eigi  eru  fullveðja  fyrir  þeim  völdum,  sem 
koma  af  Noregi.  Ok  svá  at  þat  haldist  þá  lýsi  þeir  bréfum  sín« 
um  um  sinn  á  þriggja  hreppa  þingi  í  hverjum  íjórðungi  um  alt 
landit,  ok  ríði  við  tíunda  mann  á  sjálfs  síns  kostnað  til  hesta 
ok  járna,  ok  riði  handgeingnir  ok  bændr  ok  lögmaðr,  ef  hann 
er  í  nánd,  til  þeirra  þinga^)  at  því  betr  gangi  konungsins  réttr 
at^)  lögum. 

3.  Eingar  nýungar  [eðr  álögur^")  viljum  vér  [undir  gang- 
ast^^)  framar  en  forn  þegnskylda^^)  krefr. 

4.  Um  skuldir  kaupmanna:  leysi  hver  eyrir  annan  eptir 
jafnaði,  ef  þat  brestr  sem  skiiit^*)  er,  [eptir  því,  sem  lögmaðr 
úrskurðar  eðr  dómr  dæmir^*).  Ef  kaupmenn  gera  ólög,  þá  sé 
[lögmaðr  skyldr  ok  almúgi^**)  sá  sem  næstr  er  til  at  fylgja 
þeim,  svá  at  þeir  fái  rétt  eptir  lögum,  [er  mishaldnir  eru,  áðr 
burt  fara,  ok  sýslumaðr  í  því  héraði,  sem  brotit  er  at.  Svá 
ok  at  kaupmenn  hafí  sinn  rétt^^)  af  landsmönnum  eptir  dómi 
[ok  lögmanns^')  úrskurði. 

5.  Lögmenn  viljum  vér  jafnan  hafa  hina  sömu  forfalla- 
laust,  ok  ekki  umskipti  á  gera,  þá  eina  þó,  er  í  lögréttu  eru 
samþyktir  með  réttu  þingtaki,  ef  þeir  halda  hlýðni  við  [vorn 
Noregs  konung^^),  [ok  lög  við  þegnana^^).  [Kunni  þeim  ok 
nökkut  at  mistakast  eðr  á  at  verða,  þá  vili  þeir  bæta  öll  sín 
brot  eptir^**)  beztu  manna  ráði. 

»)  [svarin  vottar  BII,  2103;  vottar  62,  13;  ')  loglegnm  315;  *)utan- 
stefnar,  1.  4to,  13;  *)  [oc  þan  ein  mál  sknlQ  vtan  stefnast  315,  62;  *) 
sl.  13,  1.  4to,  315,  62;  ^)  [ei  vilíum  vier  (hafa  edr  fraraar  eiga  b.  v. 
62)  315.  62;  ')  samþykki  BII,  62,  315,  2103;  «)  þingstefna  62,  315;  «) 
eptir  13,  62,  315;  ")  [edr  skylldu  krofur  315;  skylldur  edar  krofur  62; 
»')  [þannig  62;  under  ganga  315;  sl.  hin;  *")  laga  skyllda  315;  '')  skilt 
BII,  13;  skilid  315,  62;  skylt  StEir.  1.  4to,  41;  '*)  [sl.  13;  eptir  þeim 
úrskurði,  sem  lögmaðr  gefr  315,  62;  ")  [þannig  315;  lögmenn  skyldir 
62;  þá  sé  almúgi  skyldr,  hin;  ")  [sl.  Bll;  '')  [62,  315;  eðr,  hin;  ")  [41, 
62,  315;  vorn  konung  1,  Bll,  13;  '»)  [62.  315;  og  lög  meðþegnanna  BII; 
8l.  1,  13;  ")  [1,  Bll,  13,  41;  oc  vilie  þeir  hlydne  giallda  firi  sijn  brot 
med  315,  62. 


1306.  HAUKR  ERLENDSSON.  357 

6.  Svá  ok  viljum  vér  eingann  þann  sýslumann  hafa  eðr 
lénsmann  í  landit,  er  sýslu  leigir,  eðr  undir  nokkrar  nýjar 
álögur  geingr,  utan  þær,  sem  hér  eru  lögteknar. 

7.  Um  þá  menn,  sem  óskil  gera,  ok  eigi  vilja  dóma*) 
halda,  takist  ok  haldist  undir  rétt  rannsak,  þar  til  er  þeir  lúka 
eptir  lögum  peninga  eðr  refsing. 

8.  Nú  ef  nðkkurr  rýfr  þetta  ok  úr  geingr  þessu  samtaki') 
þá  sé  allir  skyldir  þeir,  er  halda,  at  sjá  svá  til  með  þeim,  at 
öðrum  verði  til  viðrsjónar  at  leiða  sik  með  öðrum  gdðum 
mönnum  í  þvílík  samtök  ok  rjúfa  sinn  trúnað^)  við  almúgann. 

9.  [Ef  menn  kunna  styrks  við  at  þarfa  af  öðrum  fjórð- 
ungum,  þá  skulu  allir  beztu  menn  skyldugir  til  at  ríða*),  ok 
styrkja  þá  til  laga  ok  réttinda  þeir,  sem  beiddir  verða  eptir 
jafnaði  uppá  réttan  reikningskap^). 


190.  21.  Juli  1306.  i  Björgvin. 

Erlingr  Ámundason  og  Haukr  lögmaðr  Erlendsson  úrskurða 
jörðina  Háfubrekkur  á  Strandarbarmi  í  Noregi  undir  Mikjáls- 
klaustr  í  Björgvin. 

Munklífisbréfabók    Add.    B.    U.    H.    98.   4to  ed.  P.  A.  Munch 
Christianiæ  1845  bls.  79—80;  Dipl.  Nörv.  xij.  Nr.  42. 

bref  om  hauabrekko  i  strandarbarme  ij**). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edhir  hoyra 
sendir  ellingir  amundason  oc  haukir  loghmadhir  Q[uediu]  g[uð]s 
oc  fcina  herra  einar  abote  at  munkalifue  i  biorgwin  kom  tiU 
okkar  optir  budhi  oc  brefui  vyrdhuligs  herra  haconar  noregs 
konuDghs  oc  af  annare  halfw  bardhir  slatu  swein  oc  sigridh 
kona  hans  oc  kerdhe  bardhir  af  hendi  konu  sinnar  at  herra 
eirikr  abote  oc  stadharen  at  munklifui  hafdhe  tækit  afiogleigha 
vndir  sek  iordh  þa  er   hauabrekka    heitir   i   strandarbarme   er 


^)  log  62,  315;  ')  samtali  1,  13;  ^)  trúskap  315,  62,  BII,  13;  *) 
raeð  b.  V.  315;  ^)  [Jtem  ef  menn  þurfa  styrcks  wid  vr  audrum  fiordnng- 
um.  þa  skulu  aliir  bestu  menn  skylldugir  til  at  ryda  med  62;  *)  Erann- 
að  bréf  i   röðinni  undir  H. 


358  GILSBAKKA   MÁLDAGI.  1306. 

hann  sagdhe  at  sigrídh  huspraya  hans  atte  at  erfua  eftir 
þoro  modhir  sina  oc  sigridh  systir  henna  oc  baud  þar  fram  ij 
manna  vithni  at  þora  atte  a  þvi  are  iardena  er  hon  andadist 
oc  af  þvi  at  vitnin  kunno  eighe  at  greina  medh  hueriom  hætte 
er  hon  atte  nema  hon  hafdhe  sakt  þeim  at  hon  atte.  þa  leidde 
herra  abote  fram  kolbein  muuzsu  oc  astriid  siguallda  dottir 
firir  herra  þorualld  þoresson  herra  auþda  olafsson  sira  berghi 
korsbrodhir  a  crist  kirkiu  i  biorgwin  oc  okkor  oc  margha  adhra 
godba  men  oc  sworo  fuUan  bokar  [eidh]  at  þau  varo  þar  i  hia 
00  sa  oc  herdhu  at  þora  styrkaars  kona  oc  sigrid  systir  hennar 
helldo  j  hand  herra  eiriki  abota  a  þui  fersta  hausti  er  þora 
kom  tiU  prouento  sinnar  til  munklifuis  at  þora  oc  systir 
hennar  gafw  i  uald  fyrra  nempda  iardh  herra  eiriki  abota  oc 
stadenom  at  munklifui  til  euenlighrar  eignar.  sua  þo  at  þar 
fírir  skilde  herra  abote  oc  stadbaren  klædha  sigridhe  æ  mædban 
hon  lifdhi  af  þui  at  hon  var  synlaus  þa  er  hon  kom  til  munk- 
lifuis  oc  af  þui  at  bardhir  hafdhe  engi  loghligh  moti  kost 
þessom  vitnom  þa  damdom  wer  stadenom  at  munklifui  fyrra 
sagdha  iardh  frialsa  firir  huariom  manne  þar  tili  er  hon 
verdhir  loghlegha  brigdbaþ  vndan  stadhenom.  Oc  tiU  sanz 
vitnisburdhar  settom  veer  var  incigle  firir  þetta  bref  er  gort 
var  marie  messo  aftan  magdalene  i  biorgwin  a  vij  are  vars 
vyrdhulegs  herra  hakonar  noregs  konungh  hins  koronadha. 


191.  [1306]. 

Máldagi  Gilsbakkakirkju  [er  Árni  biskup  Helgason  setti]. 

AMaga.  Dipl.  afskr.  Nr.  2170,  tvær  afskriptir  «eptir  fornre 
kalfskinnskra,  sem  tilheyrer  Gilsbackakirkiu»,  •skriften  er  ecki  gömul 
eigi  elldri  enn  1560.  og  likast  yngri,  kanske  circa  1600.  Enn  er 
oefad  uppskrifad  eptir  gomlu».  Önnur  afskriptin  er  staðfest  8.  Júní 
1711  í  Reykholti  af  Árna  Magnússyni  og  tveimr  öðrum,  og  er  hér 
prentað  eptir  henni.  Hin  er  frá  séra  Jóni  Eyjólfssyni  á  Gilsbakka 
og  líklega  með  hans  hendi.  »Skrifad  efter  gömlu  Brefi  (þo  læselegui 
er  liggur  a  Gilsbacka'  (J.  E.),  «CommQnicavit  Dnus  Jonas  Eyolfi 
sacerdos  Gilsbackensis*  (AM.).  Arfærsla  þessa  máldaga  er  getgáta 
Jóns  Sigurðssonar. 

Gude  er  helgut  Gilzbacka  kirkia  og  Mariu  drottningu 
Michaele  Gudz  Eingle  og  Nicholao  Erchibyskupe :  er  allann 
þennann  stad  a  med  Gude: 


1306.  GILSBAKKA  MÁLÐAGI.  359 

Heimaland  allt  a  kirkia  og  lambatungur:  og  skog  j  husa- 
fellshraun  allann  firi  nedan  hagagard.  og  allt  vpp  a  miUum 
huijtar  og  dðgurdar  ar:  allt  vpp  til  gautu  þeirrar  er  liggur  fra 
husaíelli  og  til  tungu  hinnar  litlu  vppe  hia  amote:  og  skoga 
alla  firi  nordan  fliot  þat  er  fellur  næst  tungu  og  vpp  ad  hafa 
hraune  gagnvart  seliatungu:  fiskveide  j  vlfs  vatni  ad  helminge 
oc  j  langa:  Skamma  vlfs  vatza:  og  j  flodlæk  oc  j  austurlæk. 
Grunnavðtn  aull  og  lamba  allt  ofan  til  kiararar:  Gasatiarnir 
fyrir  hiedan  lamba:  og  auU  vötn  vestur  þadan.  kuijsla  vatn  og 
Beida  tiðrn  og  allar  þær  tiarner  er  þangat  falla  læker  wr: 
Alptveide  alla  firi  vestan  Gnupdæla  gðtu  til  huannstodz  ens 
mýckla:  sionhending  fra  huannstodenu  og  j  floa  enn  Eysta*): 
Ein  tiðrn  nordur  fra  austur  floa:  vestur  floi  nordast.  alptveide 
a  tíoa  huorutueggia  og  ej  fiskveide:  Aull  vðthn  firi  sunnan  a 
þa  er  fellur  wr  vesturfloa  oc  ofan  j  brattagil  fra  brattaGile 
med  hrutafíardardal  til  nordurardals:  med  nordurardal  sunnan 
til  daugurdar  Eyia  og  Gijslavathn  nedast^)  firi  sunnan  nordur- 
ardal:  Tiarner  allar  j  hellisdal:  þuerarvðtn  og  tiarner  allar  j 
lambadal.  laxveide  j  Glennrar  fosse  j  nordrardal:  oc  alptveide 
a  breidavatne:  holltavaurduvatn  og  Reipavatn  a  hrutafiardar 
heide  og  alptveide  a  huoru  tueggia:  laxveide  kiararar  ofan  ad 
grof  þeirre  er  vt  er  fra  sele  haukagilsmanná  vt  fra  merkigrof 
og  til  fiskelækiar:  vidarRÍf  j  selia  lande  samstadamanna:  hual- 
Reka  allan  a  BordEyre.  halfann  a  kolla:  xij  vættir  j  tuijtugum 
hual  oc  meira  a  hrexstðdum  a  midfiardar  nese: 

I>ar  fylgia  kyr  xij  og  gradungur  xiij^í  og  Ixxxx  asaudar. 
hrutur  tu§vetr  forustu  saudur:  alptueida  skip  og  hestur  eirn. 
iiij<'  j  Busgagne  og  husbuninge.  þar  fylgia  v  manna  messufaut: 
oc  diakns  messufaut:  iij  gudvefiar  hðklar.  og  fustans  hðkull  og 
lierepts  hðkull  enn  fímmte:  kantara  kapa  af  guduef  og  ðnnur 
vefíar  kapa:  enn  þridia  fustans  kapa:  silfr  kaleikar  ij:  sloppar 
iiij.  og  allar  tijda  bðkur^):  Tiðld  vmhuerfís  j  kirkiu.  kluckur  v. 
tuennar  samhringiur.  vti  klucka  oc  Biðllur  ij.  tuð  glodarker  og 
Eldbere.  kertistikur  iiij'.  og  kirkiu  ODunnlaug.  og  Gluggur  eirn. 
og  messu  fata  kistur  tuær: 


*)  þannig  báðar  afskrr.;  ')  þannig  báðar,  og  cins  Vilchinsb.j  ')  báðar 
afskrr.  hafa:  bodur(!). 


360  MÁLDAGI   SÆBÓLS   OG  KRÝSUVÍKR.  1307. 

192.  [1306]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Sæbóli,  [er  Árni  biskup  Helgason  setti]. 

AM.  260.  Fol.  bls.  86  (clxvj  í  Vilchinsbók);  AM.  259.  Fol. 
bls.  81;  AM.  256.  4to  bl.  36  skb.  skr.  c.  1640. 

Sæbol. 

CDariu  kirkia  a  sæboli.  bins  beilaga  Jons  postola.  ODagni. 
Thorlaci  og  Katerinæ  a  land  vnder  Halsi  oc  attung  j  Geirs- 
brecku  j  suganda  firdi  og  skogum  þeim  sem  þar  fylgia  þui 
landi. 

I>ar  skal  vera  æfinnliga  prestskylld  vist  og  lukast  presti 
iij  merkur  i  tijdakaup  a  huerium  xij  manudum. 

I>angad  skulu  leggiast  tiunder  oc  lysitollar  oc  groptur  af 
ollum  bæium  millum  þvfu  oc  Rafnaskálar  gnvps  utann  firi 
Alfadal. 

tekst  heima  manna  tinnd  heima  oc  lysitollur. 

l>ar  er  leyídur  heima  manna  grðptur  og  fatækra  manna 
tiund  þeirra  sem  þar  andast. 

I>ar  skal  syngia  annan  huern  dag  helgan  oc  allar  tijder 
Nichulas  messo  enn  sijdar  CDariumessur  allar.  allra  heilagra 
messo  00  næsta  dag  epter. 

I>ar  skal  giallda  presti  ij  merkur. 

enn  til  Bænhvs  a  Brecku  skipadi  herra  Arni  biskup  Helga- 
son  ad  sýngia  sijdar  Jonsmesso  baptistæ  petursmesso.  olafs- 
messo. 

A  sæboli  skal  vera  biskupsgisting  hvern  tijma  er  hann  fer 
vmm  westfiordu. 

í>ar  skal  hallda  heilagt  vmm  oll  þing  a  sandi  (Dagnus- 
messo  firir  Jol  oc  giefast  leyfi  þuilijkt  sem  Andresmesso  eda 
Nichulasmesso. 


193.  [1307J. 

Máldagi  Maríukirkju   í    Krýsuvík   [er   Árni    biskup   Helgason 
setti]. 

AM.  260.  Fol.  bls.  48;  AM.  259.  Foi.  bls.  45;  AM.  256.  4to 
bl.  20  skb.  c.  1640. 

Stendr  hér  sem   fyrsti    partr   Erýsuvíkrmáldaga    í    YiIchÍDsbók; 


1307.  REKAK    GARÐA    Á   ÁLPTANESI.  361 

þar  eptir  kemr  klausa  frá  tíaia  Oddgeirs  biskups  1375,  en  síðust 
er  klausa  um  visitatíu  Vichins  1395  (Vilchinsbók  xcviij).  Að  Árni 
biskup  hafi  visiterað  þar  syöra  einmitt  1307  má  ráða  af  vitnisburði 
|)orbjarnar  Högnasonar  frá  13.  Maí  1367.  Máldaginn  er  að  aðal- 
efninu  eldri  en  frá  tíð  Arna  Helgasonar  og  líklega  frá  saraa  tíma 
og  rekaskrá  Strandarkirkju  eða  hér  um  bil  1275  (sbr.  Dipl.  Isl. 
II,  Nr.  56),  en  eins  og  hann  liggr  hér  fyrir  er  sízt  fjarri  að  heim- 
færa  hann  svo  sem  hér  er  gert. 

Krysuvijk. 

CDariu  kirkia  j  krysuvijk  a  heimaland  allt.  Herdysarvijk. 
ix.  mæla  land  m.  þorkotlustodum.  Halfan  hvalreka  j  Raunnesi 
miUum  Rangagiðgurs  oc  marks  vid  Bedstædinga^)  oc  eingia 
grasnautn  med.  þria  hlute  hvals  enn  videyingar  fiordung.  Enn 
fra  QDigandi  grof  til  kirkiu  fiöru  eiga  stader  j  skalhollti  oc 
Krysuvijk  helming  hvals  oc  vidar  oc  alla  grasnautn.  Krysuvijk 
a  allann  reka  a  kirkiufiðru.  Enn  fra  kirkiufiðru  oc  til  marks 
vid  Herdijsarvijk  halfann  hval  oc  vidreka  oc  alla  grasnautn. 
Enn  j  Herdijsarvijk  a  stadurinn  j  skalhoUti  helming  vidar  vid 
Krysuvijk.  þridiung  hvalreka  eigu  stader  bader  samann  til 
marks  vid  strandarmenn.  enn  fiordung  hvals  vid  strandarmenn 
til  vogs.  Halfann  tolfttung  hvals  a  Krysuvijk  j  strandar  hluta. 

Ein  messuklædi.  kaleik.  smelltann  kross.  (Dariuskriptt. 
kantara  kapa.  kluckur  .ij.  biollur  .ij.  glodarkier.  alltaraklædi  .iij. 
kross  steindur.  sacrarium.  mvnnlaug.  paxspialld.  vij.  kyr.  xvj. 
ær  oc  XX.  iij.  hross.  kugilldi.  viijc.  j  metfie.  iij.  merkur  vax.  c. 
vadmala.  Jtem  .iiij.  ær. 


194.  [1307J. 

YiTNiSBURÐR  þriggja   manna   um    reka   staðarins  í  Görðum  á 
Álptanesi  fyrir  Grindavík. 

Afskriptasafn  AMagu.  Nr.  1862  .Ex  apographo  Gardensi" 
(AM.),  sem  eiginlega  er  transskript  frá  1600,  og  hljóðar  svo:  «Ut- 
skrift  af  einu  Gomlu  vitnisburdar  brefe.  Anno  1600  á  Gordum  á 
Alftanese.  svo  latande  bref  framm  borid»  [hér  kemr  bréfið].  «(Under- 
skrifud  nofn)  Oddur  Einarsson  meh.  Olafur  Jonsson  eh."  Ártal 
bréfsins  er  ekki  alveg  víst.     Séra  Jón  þórðarson   er  orðinn  prestr  í 


')  =  Bessastadamenu. 


362  BRÉF  TIL   ÁRNA   BISKDPS   í   SKÁLHOLTI.  1308. 

Görönin  iiin  1322  samkvæint  Prestatali  og  er  þar  talinn  að  deyja  1369. 
en  það  er  naumast  rétt,  og  er  þar  víst  í  annálum  átt  við  annan 
mann;  séra  Jón  hefir  um  1322  líklega  verið  búinn  að  vera  leirigi 
prestr  í  Görðum.  Ormr  Einarsson  er  nefndr  í  gjörð  Arna  biskups 
og  herra  Ásgríms  am  12S4.  Herra  Haukr  er  Haukr  lögmaðr  Er- 
lendsson.  Hann  er  fyrst  nefndr  herra  1306  (Jón  þorkelsson:  Nokkor 
blöð  úr  Hauksbók  Rvík  1864  bls,  xvi).  Frá  22,  Júlí  1306  til 
1308  er  hann  á  íslandi  (sama  rit  bls.  viii)  og  mun  á  því  tímabili 
hafa  búið  á  Strönd  eða  Nesi  í  Selvogi  (Jón  Sigurðsson:  Safn  II. 
47)  og  er  líklegt  hann  hafi  þá  haft  sýslu  um  Suðrnes;  er  því  bréfið 
hér  sett  miðja  vega  á  það  tímabil. 

Id  primis.  Svofelldan  vitnisburd  baru  þeáser  menn  er  svo 
heita.  Ormur  Einarsson.  Teitur  Glumsson.  Sigurdur  Asgeirs- 
son.  ad  stadur  j  Gðrdum  &  Alftanese  ætte  allann  vidreka  og 
hvalreka  fra  Rangagiögre  og  [i]  Leitu  kvenna  bása,  ad  kalftiorn- 
inga  fioru.  soru  [þeir]  hier  epter  fullan  bokar  eid  fyrer  herra  Hauke. 
er  þa  hafde  syslu.  En  þordur  sonur  sijra  Jons  þordarsonar 
hafde  umbod  fðdur  sins  og  krafde  hier  um  Rettar.  Enn  þar 
komu  á  land  niu  hafurhvaler  og  hðfum  vier  alldrei  annad 
heyrt  enn  Gardar  ætti  ein[ir]  vid  sig.  og  vorir  fedur  sogdu  os3 
so.  ad  þeir  hefdu  alldrei  annad  heyrt.  og  biuggu  þeir  langa 
æfe  j  Grindavik.  Einar.  Asgeir  og  Glumur^). 


195  22.  Juni  1308.  i  Björgvin. 

Bréf  Árna  biskups  í  Björgvín  til  Árna  biskups  Helgasonar  í 
Skálholti,  þar  sem  hann  þakkar  fyrir  gjafir  og  meðal  annars 
getr  þess  að  hann  sendi  Árna  Skálholtsbiskupi  gjafir. 

Bréfið  er  hér  prentað  eptir  afskript  med  heudi  Árna  Magnús- 
sonar  AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  5847.  Aðr  er  bréfið  prentað  í  F.  Joh. 
Hist.  Eccl.  Isl,  II,  59  —  60  (sýnist  vera  prentað  eptir  sama  hand- 
riti  og  hér)  og  Dipl.  Norv,  II,  78  Nr.  91  eptir  afskript  í  Barth. 
IV  (E)  337—38  af  glataðri  bréfabók  frá  Björgvin. 

Virðulegom  herra  ok  andalegom  brðdr  sinum  herra  Arna 
med  guðs   miakunn    biskupi  j  Skalholte.    sendir   A[rni]*)    med 


')   •bier  vantar     dag     og     datam*,     skr.  AM.     við;     ^)    A(aadfinor) 
HÍBt.  Eccl. 


1309.   RÉTTARBÓT  UM  SKYLDUR  OG  RÉTTINDI  KLERKA.   363 

samre  miskunn  biskup  .].    biorgwin.    q[veðju]    G[uðs]    ok    sina 
brodorlega  ælsku. 

Guð  þakke  ýdr.  herra.  fagra  sending  ok  sðmelega.  er  þer 
sendur  til  var  með  pale  suæini  ýdrum.  kom  þat  allt  hæilt  ok 
haldet  til  var.  eftir  þui  sem  bref  ýdart  sagde.  kennumzst  ver 
vid  08  skylduga  vera  firi  þenna  ^)  goduilia  ok  allann  annann. 
er  þer  hafed  os  teet.  ýdr  ok  hæilagre  kirkiu  j  skalholte  til 
hæiUa  rada.  eftir  kunostu  ok  viti.  ero  os  þo'^)  þau  malemni. 
er  þer  gatod  j  brefe  ýdru.  eigi  so  kunigh.  at  ver  megem  nokor 
endelegh  ansuor  til  gefa,  þo  at  ver  hafem  þar  oftt  h^yrtt  vm 
talat.  kann  þat  oft  æinum  manne  þikkia  liost  firi  liggia  er  malet  er 
kunight.  þat  sem  odrum  sýnist  bæde  vant  ok  vafuet  þæim  sem 
malemninn  ero  okunigh.  En  þat  sýnist  os  liost  firi  liggia.  at 
þar  æigi  profazst  huer  maldage  sem  hann  hefir  vppruna  ok 
hann  gerezst.  ýdr  se  ok  kunigt  vm  þess  agæta  manz  frafall. 
virdulegs  herra.  godrar  miningar.  Erlenns  biskupsj  íæræýgum*) 
er  andadezst  j  biorgwin  jdibus  lunii*).  mege  þer  þa  skra  lata 
hans  artidar  dagh  ef  ýdr  sýnizst.  Tidendi  ero  þau  j  lande  varo 
at  þar  hæfer  til  mikillar  oroar.  vttan  gud  snui  a  betri  læid. 
Sendu  ver  ýdr  litla  aminning.  eit  stykki  klædess.  æina  peteam 
af  silki.  iij.  pund  vax.  ok  halfa  lest  biorss.  bidiande  at  þer 
fírilitid  ei  þessa  sending.  þui  at  annann  tima  skal  vm  betra 
þægar  gud  lofar.  bidium  ver  ýdr  at  þer  ritid  til  vaar  kunlegha 
vm  þa  luti  er  ýdr  taka  ok  kirkiu  ýdra.  Scriptum  Bergis  .x°. 
kalendas  lulii.  anno  domini.  CD°.  ccc°.  viii. 


196.  [1309]. 

Réttarbót  Hákonar  konungs  háleggs  um  skyldur   og  réttindi 
klerka. 

þessi  réttarbót  er  ekki  upphaflega  ætluð  íslandi,  en  Magnús 
konungr  Eiríksson  skipar  hana  í  lög  með  réttarbót  einni  (NgL.  III, 
194).  Hér  er  prentað  eptir  AM.  350.  Fol.  bls.  156-58  skb.  skr. 
1363  (=  F  í  NgL.);  og  borið  saman  við  AM.  158A.  4to  bls.  118 
— 119  skb.  skr.  c.  1420  (HHðarendabók;  ekki  notuð    í   NgL.),    en 


')  ydarn,  b-  v.  Dipl.    Norv.,    ')  al.  DipL    Norv.;    'j  Færæyinm,  Dipl. 
Norv.;  *)  =  13.  Júní. 


364   RÉTTARBÓT  UM  SKYLDDR  06  RÉTTINDI  KLERKA.   1309. 

kveðja  og  árfærsla  er  tekin  eptir  AM.  136.  4to  bls.  289 — 90  skb. 
c.  1480  (Skinnastaðabók),  og  er  árfærsla  ekki  í  neinu  öðru  bandriti, 
og  er  réttarbótin  þó  til  í  mörgum  og  flestum  íslenzkum;  hirðum  vér 
eigi  að  telja  þau  upp  hér,  því  að  þessi  réttarbót  mun  verða  prentuð 
annarstaðar  með  samanburði  allra  handrita.  Sum  handrit  (t.  a.  m. 
AM.  128.  4to  frá  c.  1490)  hnýta  framan  við  þessa  réttarbót  allri 
réttarbótinni  frá  28.  Júlí  1316  (sbr.  NgL.  III.  82),  og  af  því  mua 
það  koma,  að  sumir  (Magnús  Stephensen  í  MSteph.  13.  4to  bls. 
255)  hafa  viljað  heimfæra  þessa  réttarbót  til  1316.  Réttarbótin 
segist  vera  samþykt,  og  því  eflaust  lögtekin  á  þingi  1  Noregi  og  er 
þá,  eftil  vill,  helzt  frá  vorinu  1309.  Prentuð  er  hún  áðr  í  F.  Joh. 
Hist.  Eccl.  I,  419-22,  NgL.  III,  81—85,  en  á  dönsku  í  Jons- 
bogen  1763  bls.  391-94  og  lijá  Paus  II,  197. 

Her  segir  hvern  hatt  syslvmenn  skolu  hafa*). 

[Hakon  med  gvds  myskunn  son  magnus  konungs  noregs 
kongur  et  cetera*). 

{>enna  hátt  hæfir  syslumonnum  uarum  ok  logmonnum  at 
[hafa  ok  dýGiliga  at  hallda  ok  geýma^)  til  upphalldz  Rettinda 
þegnanna.  ok  annaRa  undirmanna  [uirduligs  herra  hakonar^) 
Noregs  konungs^). 

Furst^)  at  engar  sektir  leaiz  aa  þa  framaR  enn  [lög  uatta 
ok  adrar  nyiar  aaiogur').  huarki  fur  forbodan  ne  taksetningar. 
eðr  stefnur  er  þeir^)  gera  1  lýsingum  eðr  bruðlaups  gorðum. 
framaR^)  enn  greint  er. 

[Sua  ok  um^°)  skipanir  þær  sem  menn  gera  aa  siðarstum 
dogum  sinum.  huart  sem  gert  er  kirkium  eðr  klaustrum  eðr 
oðrum.  skolo  æigi  framaR  halldaz  enn  logbok  uattar. 

Landuarnar  segi  ok  reiða  skal  i  kirkiu  leggia*^).  sem  forn 
uani  hefir  aa  uerit. 

Erfa  skolo  leikmenn  presta  ok  klerka  at  aillu  eptirfornum 
uanda. 

Leiðangr  skolo  ok  allir*''')  gera  eptir  iarðar  hðfn  [ok  fear 
magni.  sem  lög  uatta^^). 

Fatækra  manna  fiorðungr  skal  takaz  af  ollum  tiundum. 
ok  skiptaz  sem  [at  fornu  hefir  uerit"). 


')  158;  ')  [136;  vantar  í  flest  önnur;  *)  [hailda  oc  innvirdvliga  eptir 
at  8ia  158;  *)  bætt  við  samkv.  AM.  94.  4to  og  102.  4to  (sbr.  NgL.  III, 
82);  ')  [j  noregs  konungs  Riki  158;  *)  sl.  158;  ^)  [fom  kristindoms  rettr 
vattar  158;  *)  menn  158;  »)  meir  b.  v.  158;  '")  [sl.  158;  ")  heingia  158; 
")  menn  b.  v.  158;  '»)  [sL  158;   **)  [tornt  hefir(!)  158. 


1309.      RÉTTARBÓT  UM  SKYLDUR  OG  RÉTTINDI   KLERKA.      365 

Klerka  sueinar  allir  skolo  bua^)  undir^)  slikri  lýðskýlldu 
við  konuDgdominn  sem  aðrir  konungs  þegnar  [ganga  undir*) 
bæði  at  sektum  ok  soknum.  skðttum  ok  skylldam.  ok  a)llum 
ailogum*).  utan  sua  margir  sem  lofaðir  ero  biskupum.  Er^) 
furst  c.  manna  erchibiskupi.  þeir  sem  hann  uill  hafa  til  nefnt. 
er  frealsir  skolo  uera  af  leiðangrs  gerð.  Skutilsueinar  til  iij'». 
nefia.  ok  huerr  huskarl  tii  ij'*.  nefia.  skolo  þeir  frealsir  af  leið- 
angrs  gerðum.  ok  nefningum  ollum  uið  konung.  ok  sua  skip- 
dráttum.  Slikar  sðmu  rettarbðtr  skolo  ok  hafa  xl.^)  manna 
huers  lioðbiskups  innan  landz.  [þeir  sem  sealfir  biskuparnir 
uilia.  ok  þeir  hafa  til  nefnt').  Enn  ef  menn  erchibiskups  beriaz 
i  hans  hiaueru  sin  aamiUum.  i  gardi  hans  eðr  aa  skipi.  [eðraa^) 
ððrum  ij.  skipum.  þa  skal  þa  sekt  eiga  halfa  konungr.  enn 
balfa  ercbibiskup.  utan  manndrap.  ok  lima  lat.  þa  aa  konungr 
einn  saman.  Enn  þar  sem  erchibiskups  menn  beriaz  utan  hans 
hiaveru  við  aðra  menn.  eðr  [sin  aamilli^)  þa  aa  erehibiskup 
ongua  sekt  aa  þui.  en  ðnguar  sektir  ero  oðrum  biskupum  iat- 
aðar  huarki  ýfir  sinum  monnum  ne  oðrum  utan  þær  einar. 
sem  forn  cristinn  rettr  uattar.  skolo  ok  furr  nefndir  erchibiskups 
menn  eðr  annaRa  biskupa.  þui  at  eins  niota  fur  nefndra^") 
rettarbota.  at  þeir  se  allir  aanefudir  i  einu  brefi  at  huerium 
biskups  stoli. 

Einkannliga  er  ok  fur  boðit  at  iata  profostum.  eðr  þeirra 
umboðsmonnum.  nockura  almenniliga  toUa. 

Fyrirboðit  er  ok  ajllum  monnum.  at  gefa*^)  fyrir  kirkiu- 
grðpt.  barnskirn.  olean.  ok  uars  herra  likam.  eðr  aðra  þilika 
luti  andliga  nema  þat  sem  með  Guðs  ^-)  uilia  uili  huerr 
gert  hafa.  þuiat  prestar  ero  skýldir  at  ueita  monnum  þilika  luti 
vkeýpis'^). 

Sua  ok  þeir  menn  sem  forellrar  þeirra  hafa  latit  upp  gera 
kapellur.  ok  sialfir  bændr  hafa  nockurn  kost  til  lagt.  ser  til 
tiða  halldz  eðr  annars  heilags^*)  embættis.   ok  uili  biskup  æigi 

')  vera  158;  ')  allri  b.  v.  158;  ')  [sl.  158;  *)  þuilikum  sem  adrir 
koDungs  þegnar  ganga  vndir  b.  v.  158;  *)  þar  b.  v.  158;  *)  Ix,  158;  ^) 
[sl.  158;  »)  [med  158;  ')  [adra  menn(!)  350;  *°)  greina  edr  b.  v.  158; 
*')  tii  kirkiv  b.  v.  158;  '')  godvm  158;  ")  svo  þo  at  þeir  geri  kvnnigt 
at  þeir  krefí  med  skynsemd.  þvilika  skyllda  b.  158;  ^*)  sl.  158. 


366  AUÐUN   ÞORBERGSSON.  1309. 

prest  til  faBi  sem  forn  vandi  befir  ax  uerit.  þa  syniz  æigi  skyn-j 
samligt.  at  menn  missi  tiðanna.  enn  [greiOa  þo  sitt  ut^). 

Nu  ef  profastar  eðr  þeirra  umboðsmenn  ganga  [aa  þersa*) 
luti  sem  nu  ero  taldir.  ok  þrðngua  konungs  þegnum  með 
banni.  eðr^)  harðindum.  at  ganga  undir  sektir.  eði*)  aðrar 
nýiar  aalogur.  þær  sem  þeir  hafa  æigi  furr  undir  buit.  þa  skal 
Iðgmaðr  eðr  sýslumaðr.  huarn  sem  bðndr  krefia  furr  til.  skylld- 
ugr  til  uera  at  fýlgia  bondum  til  rettra  laga.  ok  fornra.  Hefir 
ok  profastr  rettar  sakir  aa  bondum.  þa  skolo  þeir  [skylldir  til 
at  gera  þeim  retf^).  Enn  ef  sua  syniz  at  þeir^)  gangi  rangliga 
a^)  þegna  uára.  ok  þeir  uili  með  ðngu  moti  hlita  þeirra  fortðl- 
um.  helldr  at  þeir  þrðngua  bondum^)  með  banni  eðr  oðrum 
þýngslum  at  ganga  undir  þeirra  salogur.  þa  er  os  þat  oliuft.  at 
sa  nioti  rettenda.  er  oðrum^)  uiU  ecki  rett  unna^").  Skal  þa 
Iggmaðr  eðr  sýslumaðr  segia  profostum  eða  þeirra  umboðs- 
monnum.  at  þeir  munu  [eingi  rettindi  gera  þeim")  nema  þeir 
[se  rettir  uið  aðra  menn^'^). 

Nu  ef  logmenn  eðr  syslumenn.  uerða  aj;  þi  sannir.  at  þeir 
uilia  æigi  hallda  konungs  þegna  til  réttinda.  þa  uiti  sannliga 
at  þeir  skolo  missa  konungs**)  uinattu  ok  [þo  lettliga^*).  þion- 
ustunnar  með.  Enn  ef  Iðgmenn.  eðr  sýslumenn  uarir  finna  at 
profastar.  eðr  þeirra  umboðsmenn  kennaz  æigi  við  þat.  sem 
furr  var'*)  sagt.  ef  þeir  ero^^)  a  mintir.  þa  skolo  þeir  furbioða 
ollum  monnum.  sua  konum  sem  kðrlum  at  vinna  fur  þeim  eðr 
at  leiga  eignir  þeirra  hus  eðr  iarðir.  [fýrr  enn  þeir  hallda  þessa 
vora  skipun  eptir  lavgvm. 

Var  þetta  uort  bref  giort  oc  vpplesit  [ocj  samþýgt  af  al- 
muganum  a  tiunda  are  vors  Rikis"). 


197.  5.  April  1309.  i  Björgvin. 

«Petter   Andres  sun»  riddari,    tAudun  þorbergs    sun»,   síðar 

•)  Ivki  kanp  sem  adr,  íbi*;  *)  [j  þa,  158;  *)  odram  b.  v.  158;  *) 
nyivngar  edr  b.  v.  158;  *)  [skyllda  bændr  til  rett  at  gera  158;  *)  prof- 
astar  158;  ^)  bændr  edr  b.  v.  158;  *)  bændr  158;  ')  adr  158;  '")  gera 
158;  ")  [eigi  laga  niota  158;  ")  [vili  gdrvm  rett  gera  158;  ")  varrar 
158;  '*)  [suo  158;  '*j  fra,  b.  v.  158,  '*)  vel  b.  v.  158;  ")  [finst  ein- 
angÍB  i  136. 


1309.    HAUKR RÉTTARBÓT,  A»  SÝSLUMENN   GERI   RÉTT.    367 

biskup  á  Hólum,  «Lodin  a  Bakka  ok  Sigurdr  Jons  sun»  votta, 
að  þeir  hafi  séð  og  yfirlesið  bréf  virðulegs  herra  Hákonar  kon- 
ungs  «heiltt  ok  oskafett  med  hangangde  insigli«>  um  árás  Svía 
á  Jamtaland  og  útboð  þaðan  til  landvarnar;  var  konungsbrófið 
«gortt  i  Biærgwin  lugardagen  nesta  efttir  paskauiku.  a  tiunda 
are  rikis  varso. 

(Dipl.  Norv.    I    Nr.    121     eptir    frumbr.    í  Leyndarskjalasafni 
Dana). 


198.  18.  September  1309.  i  Björgvin. 

YiTNiSBURÐR  um  tíundarskyldu  «af  þydiskum  vætrsetum»  í 
Björgvin  leiddr  af  Arna  biskupi  í  Björgvin  «a  þui  are  er  liðit 
var  fra  burðar  tið  vars  herra  Jesu  Christi  þushundrað  vættra 
þriu  hundrað  vættra  ok  niu  vetr,  þorsdaghen  nesta  æftir  kross- 

mæsso   vm    haustit»    "varo    hia    þæsse   framfærð   ok 

hæyiðu  er  þæsse  vithni  varo  boren  firir  herra  Arna  biskupi 
....  þæsser  mænn  af  raðe  mins  herra  konongsens  .... 
herra  Haukr  logmadr  Erlændz  son  .  .  .  .  er  sin  insigligi  sættu 
firir  þætta  bref  er  gort  var  i  Bergvrin  a  fyrnæmdum  degi 
oc  are*. 

(Dipl.  Norv.    I,    Nr.    122    eptir    frumbr.    í    AM.    Dipl.  Norv. 
Fasc.  ixij,  2). 


199.  26.  December  1309.  i  Túnsbergi. 

Réttarbót  Hákonar  konungs    háleggs   um   að   sýslumenn  og 
umboðsmenn  þeirra  geri  rétt. 

þó  þessi  réttarbót  gæti  átt  við  á  íslandi,  er  hún  þó  varla 
sérstaklega  ætluð  því  í  fyrstu.  En  upp  í  þetta  safn  er  hún  tekin 
af  því  að  hún  er  til  í  fjölda  af  Jónsbókarhandritum  og  hefir 
fylgt  öllum  Jónsbókarútg'áfura.  Hér  er  hún  prentuð  eptir  hinu  elzta 
íslenzka  handriti,  sem  til  er  af  henni,  en  það  er  Skarðsbók:  AM. 
350.  Fol.  bl.  75a,  sem  skr.  er  1363  (=  H  i  NgL.).  En  til  er 
hún  að  minsta  kosti  í  þessum:  AM.  345.  Fol.  bls.  150—51  skb.  c. 
1570;  AM.  128.  4to  bl.  159—60  skb.  c.  1490;  AM.  132.  4to  bls. 
140  skb.  c.   1430   (hér  stendr    aö  hún  sé   gerð    «á  nitianda  ari>»); 


368  RÉTTARBÓT,    AÐ   SÝSLUMENK   GERI   RÉTT.  1809. 

AM.  138.  4to  skb.  c.  1500  (=  K  í  NgL.);  AM.  147.  4to  bls. 
189-90  skb.  þetta  skr.  c.  1600;  AM.  157B.  4to  bls.  47— 48  skb. 
c.  1460;  AM.  158A.  4to  bls.  120-21  skb.  c.  1420;  AM.  161. 
4to  bls.  251  skb.  1561  -  65;  AM.  175C.  4to  bls.  32  skb.  c.  1400; 
AM.  197.  4to  bl.  B6b  á  pappír  með  hendi  séra  Jóns  í  Villinga- 
holti;  AM.  200.  4to  bl.  15  á  pappír  c.  1700;  AM,  37.  8vo  bls. 
265-66  skb.  c.  1500;  AM.  40.  8vo  bls.  378—79  skb.  c.  1560; 
AM.  45.  8vo  bls.  66—68  skb.  c  1570;  AM.  55.  8vo  bls.  57-58 
skb.  c.  1580;  AM.  60.  8vo  bl.  60b— 61b  á  pappír  c.  1690;  AM. 
456.  12mo  bls.  56—58  skb  c.  1480;  AM.  458.  12mo  bls.  60— 
61  skb.  c.  1570;  MSteph.  13  4to  bls.  221—22  á  pappír  skr. 
1715  (eptir  Frostuþingsbók);  MSteph.  41.  4to  á  pappír  frá  c.  1720 
-30;  MSteph.  48.  4to  bl.  6b  á  pappír  skr.  1669;  Gl.  kgl.  saml. 
J159.  Fol.  á  pappír  c  1650;  61.  kgl.  s.  3274A.  4to  á  pappír  c. 
1620;  Ny  kgl.  s.  1911.  4to  bls.  234-36  á  pappír  c.  1750;  Ny 
kgl.  s.  1924.  4to  bl.  52b  skb.  c.  1540-50;  Ny  kgl.  s.  1933. 
bl.  98—99  skb.  c.  1600;  Ny  kgl.  s.  341.  8vo  skb.  1656—58; 
Thott.  2097.  4to  skb.  c.  1650;  Thott.  2100.  4to  skb.  skr.  1581; 
Thott.  2101.  4to  skb.  c.  1490  (hér  sðgð  útgefin  "á  xij.  ári»  ; 
Thott.  2106.  4to  bls.  255  —  56  á  pappír  c.  1750;  Dldall.  320.  4to 
á  pappír  skr.  1603;  Uldall.  322.  4to  skb.  c.  1570  (hér  sögð  nt- 
gefin  .á  níunda  ári»):  Stockh.  C8.  4to  skb.  1608  (1548?;  =  E  í 
NgL.);  Delagard.  9.  '4to  skb.  c.  1580  (=  N  í  NgL.);  IBfél,  125A. 
4to  bl.  112  (brot)  á  pappir  c.  1680;  IBfél.  60.  8vo  á  pappír  skr. 
1595-1604;  IBfél.  122.  8vo  á  pappír  c.  1660;  IBfél.  631.  8vo 
bls.  155  skr.  1706.  Réttarbótin  er  eins  og  áðr  er  getið  prentuð  i 
öllum  útgáfum  Jónsbókar  (1578.  1580,  1582,  1707,  1709,  1858) 
og  í  Norges  gl.  Love  III,  86  —  88.  A  dönsku  er  hún  prentuð  hjá 
Paus  II,  193,  og  í  Jonsbogen  1763  bls.  370—71. 

R[ettar]  B[ot]  H[akonar]  K[onungs]. 

Hakon  með  Guðs  miskunn  noreghs  konungr  [son  CDagnus 
konungs  sendir  oUum  monuum  þeim  sem  þetta  bref  sea  eðr 
hæyra  queðiu  guðs  ok  sina^). 

CDargir  menn  hafa  kigrt  fur  oss  um  þann  orskurð  sem  log- 
maðr  segir  manna  i  miUum.  ok  domar  þeir  sem  dæmdir  ero. 
at  engin  rettr  geriz  a.  þo  at  kigrt  se  fur  syslumonnum.  eðr 
þeirra  umboðsmonnum.  utan  þeim  se  giafir  gefnar.  Ok  af  þui 
at  0S3  byriar  þilika  luti  með  ongu  moti  þolaz  lata.  þa  uilium 
ugr  at  allir  menn  uiti.  at  þar  sem  saa  er  malit  uarðar  ok  log- 
skilat  er.  eðr  damdr  er  domr  til  handa.  kigrir  sik  fur  uarum 
syslumonnum.  eðr  þeirra  lensmonnum.  ok  biðia  ser   Rett    göra. 


')  [et  cetera  350;  bætt  við  samkv.  NgL.  111,  86. 


1310.  HÉRAÐSFLEYG  MÁL.  369 

ok  fa  engan.  þa  fur  bioðum  ufr  uarum  syslumonnum  ok  þeirra 
lénsmonnum  at  sækia  uara  þegna  um  þann  sakar  eyri.  er  u§r 
hðfum  þeim  ueittan.  furr  enn  þeir  hafa  rett  gert.  þeim  er  sik 
kigrði  logliga  fýrir  þeim.  ok  þers  uán  eiga  ofan  aa.  at  ugr  faim 
þeim  vára  foðrleifð  i  hendr.  er  Rett  uilia  gora.  þeim  monnum 
er  sik  kigra  logliga. 

Hueruitna  þar  sem  logmanni  ok  oðrum  skýnsömum  monn- 
um  litz.  at  syslumenn  eðr  þeirra  lens  menn  taka  rangliga  pen- 
inga  manna.  utan  Iðgligra  sokna.  ok  kunni  einnhuerr  sua  fá- 
kunnigr  at  uerða  eðr  fasuinnr.  þa  uilium  uer  at  þeir  sæki 
ðnguan  Rett.  furr  enn  þeir  hafa  Rett  gert.  þeim  er  þeir  toko 
fur  aflaga.  eptir  Iðgmanz  saði  ok  annaRa  goðra  manna. 

Var  þetta  bref  gert  i  tunsbergi.  a  annan  d[ag]  iola.  a 
xj*a .  ári  Rikis  vars.  [Herra  Ake  kanceler  uar  insiglade.  þorgeir 
klærkr  Tofuasou  ritade^). 


200.  [um  1310]. 

Kéttarbót  Hákonar  konungs  háleggs  um  héraðsfíeyg  mál. 

það  er  alveg  óvíst  um  ártal  þessarar  réttarbótar,  en  hitt  er 
vísara,  að  hún  mun  stafa  frá  Hákoni  hálegg,  og  er  hún  því  hér  sett 
miðjavega  á  tímabili  ríkisstjórnar  hans.  Hún  þekkist  nú  ekki  að  því 
mér  er  kunnugt  í  annari  mynd  en  hér  kemr  frarn,  og  lítt  hefir  hún 
verið  kunnug.  þó  hafa  verið  dæmdir  eptir  henni  dómar  á  íslandi 
bæði  í  héraði  og  á  alþingi.  í  tólf  manna  dómi  «um  bygðar  rymt» 
úinefndum  af  þorvaldi  Björnssyui  á  Torfustöðum  í  Miðfirði  miðviku- 
daginn  næstan  fyrir  trinitatis  1569  eða  1570  er  vitnað  1  þessa 
réttarböt  og  hún  tekin  upp  í  dóminn  alveg  í  sömu  mynd  sem  hér: 
•  stendr  svo  í  réttarbót  virðulegs  herra  Hákonar  konuugs:  Ef  nokk- 
urt  stórmæli  —  að  ósekju  uppbera.  í  sama  máta  stendr  svo  í 
kirkjunnar  iögum,  þar  sem  biskups  ármaðr  skal  þing  stefna  í  fjórðu 
grein:  Tylftareiðr  skal  standa  um  öll  óbótamál».  (IBfél.  125A.  4to 
bl.  46b;  IBfél.  125B.  4to  nr.  208;  IBfél.  315B.  4to  bls.  61).  í 
alþingisbókinni  1695  Nr.  5  er  getið  þessarar  rettarbótar,  þar  sem 
er  að  ræða  «um  stórmæli  bygðarfleyg»  á  þessa  leið:  .Réttarböt 
Hákonar  kongs,  eptir  hverri  hér  á  Öxarárþingi  hefr  fyrrum  verið 
stórmæla  rigti  undirbuið  o.  s.  frv. »  og  er  svo  réttarbótin  tilfærð  í 
þeirri  mynd  sem  hún  er  hér  (MSteph.  13.  4to  bls.  273).  En  þau 
kirkjulög  sem  héraðsdómrinn  á  við,  mun  vera  grein  ein,   sem  svipar 


')[bætt  við  samkv.  NgL.  III,  88,  nóta  3-8. 

Uipl.  Isl.  II.  B.  24 


370  HÉRAÐSFIÆYG   MÁL.  1310. 

til  27.  kap.  í  Borgarþingskristinrétti  NgL.  II,  306.  og  er  til  í 
nokkrum  íslenzkum  handritum,  en  er  þó  nokkuð  á  annan  hátt,  og  er 
tvennslags.     Sú  sem  hér  er  kölluð  II,  nefnir  réttarbötina. 

I,  (AM.  458.  12mo  bls.  101—102  skb.  c.  1570;  AM.  199. 
4to  bls.  77—78  á  pappír  frá  c.  1670;  IBfél.  125B.  4to  nr.  118 
frá  17.  öld). 

vm  býgdar  Rýmt  j  hieradi. 

Ef  þau  mal  eru  giord  j  hieradi  sem  biskups  riettur  er  aa.  þa 
skal  umbodzmadur  biskups  stefna  þing  j  hieradi.  enn  huer  bondi 
skylldr  at  sækia  þat  þing. 

Nu  er  þing  sett.  þa  skal  biskups  armadur  upp  standa.  oc  tala 
soo.  ec  hefi.  heýrt  þat  hier  i  hieradi  oc  býgdum  at.  N.  N.  hafi 
misgiort  þat  sem  biskups  sok  er  aa  ok  heilagrar  kirkiu.  nefne  mann- 
en  a  naln.  oc  suo  huer  soken  er. 

Nu  ef  þier  hafit  þat  mál  fýrre  heyrt  vil  ec  þat  vita. 

En  ef  fiordungur  hieradzraanna  þeirra  a  þinge  eru.  kuedst  þat 
heýrt  hafa.  þa  heitir  þat  bygdar  fleykt  at  logum.  þa  ma  biskups 
armadr  sækia  þat  mal  til  Rietar  siiks  sem  vid  liggr  at  logvm. 

Stendur  lyritareidur  vm  merkur^)  mal  edur  þau  minne  erv. 
enn  þegar  mal  er  meira  en  þriggia  marka  mSi.  þa  er  halfrietis 
eidur.  En  fullriettis  eidur  firi  obota  mal  huert.  En  ef  færri  knedast 
heyrt  hafa.  þat  mal  en  fiordungur  þingmanna.  þa  fellur  þat  nidur 
oc  ma  hann  þat  eci  sækia. 

hvad  Riett  heimelis  kuidar  vitne  erv. 

Ef  heimelis  kuidar  uitne  þarf  vid  þar  sem  þau  skipaz  til.  þa 
skulu  þat  vera  jnan  þings  men  og  þat  vera  j  eidstaf.  at  ec  skýt 
þvi  til  gvdz  at  eg  hefi  þetta  heýrt.  oc  þat  hefr  flotit  um  þria  bæi. 
edur  fleire,  en  eigi  veit  ec  hvad  satt  er.  skal  eirn  sveria.  enn.  ij 
sanna.  edur  iij.  en  hinn  synie  firir  ef  hann  ueit  sic  logen  uera. 
elligar  sie  profad  hieradzþing. 

IBfél.  125B.  og  AM.  199  standa  á  undan  þessu  tvær  greinir 
sem  segjast  vera  úr  «Gráfuglsbók»  þ.  e.  Grágás. 

II,  (AM.  55.  8vo  bls.  54—55  skb.  c.  1580;  Ny  kgl.  s.  1945. 
4to  bl.  383  skr.  1666;  MSteph.  61.  4to  bls.  103  frá  17.  öld; 
IBfél.  31 5B.  4to  bls.  62  frá  17.  öld.     Enginn  orðamunr  tekinn). 

Um  bygðar  rymt. 
Et  þau  mál  gerast  í  héraði,  er  biskups  réttr  er  á,  þá  skal 
konungs  umboðsmaðr  eðr  biskups  þing  stefna  i  héraði;  er  hverr 
bóndi  skyldr  at  sækja  þat  þing.  Nú  er  þing  sett,  þá  skal  konungs 
umboðsmaðr  eðr  biskups  upp  standa  ok  tala  svo:  Ek  hefi  heyrt  þat 
í  bygðum  ok  héraði ,  at  N.  N.  son  hafi  misgert  þat  mál,  at 
biskups  sök  er  á  ok  heilagrar  kirkju;  líkavel  um  konungsins  sakir, 
sem  vera  eiga,  skal  eins  upp  bera  sera  konungs  réttarbót  útvísar, 
nefni  manninn  á  nafn  ok  hver  sökin  er.  Nú  ef  þér  hafit  heyrt  þat 
mál  fyrri  vil  ek  þat  vita.  En  ef  fjórðungr  héraðsmanna  sá,  sem  á 
þinginu  er  segist  þat  heyrt  hafa,  þá  heitir   þat  bygðarfleygt  at  lög- 


')  m^  Ldr. 


1310.  LÖGÞINGI.   —   HAUKR.  371 

um.  f)á  má  konungs  umboðsmaðr  eðr  biskups  sækja  þat  mál  til 
slíks  réttar,  sem  við  liggr  at  lögum;  standa  þó  eiðar  til  undanfærslu 
eptir  hæð  sakanna,  sem  lögbók  útvísar.  þau  mál  sem  flotit  hafa 
um  þrjá  bæi,  má  yfirvaldið  með  réttu  upp  bera  ef  viil,  ella  setja 
þetta  fjórðungsþing  sem  fyrr  segir,  ok  heita  þat  heimiliskviðar  vitni 
hvorutveggja  eptir  hvern  sem  upp  er  borið.  ef  yfirvaldinu  líkar. 

Menn  hafa  viljað  heimfæra  réttarbót  þessa  til  Jónsb,  Mannh, 
kap.  24.     Hún  hefir  aldrei  verið  prentuð. 

MSteph.  13.  4to  bls.  274  pappír  skr.  1715  -eptir  chartis 
Jons  CDagnussonar-i;  AMagn.  60.  8vo  bl.  125a  á  pappír  frá  c, 
1690;  Ny  kgl.  s.  1265.  Fol.  á  pappír  c,  1670  skr.  á  spásslu  við 
26.  kap.  í  Mannhelgi  í  Jónsbók;  Thott,  2106.  4to  á  pappír  c. 
1650,  a:  bls.  13,  b:  bls,  270;  IBfél.  531.  8vo  bls,  170-71  (bók 
Hálfdánar  Jónssonar  á  Reykjum  skr.  1706), 

R.  B.  H.  K.i) 
Ef  [nockru  stormæle  er  fleigt-)  i  heradenu  þá  skal  valldz- 
madr  þing  stefna  og  krefia  bændur  svars  oc  sanninda  hvert  þeir 
hafa  þad  mal  heýrt  eda  eige.  oe  ef  honum  fýlger  fiordungur 
þingmanna.  sem  þad  seigiast  heýrt  hafa  enn  eigi  vite  þeir 
hvert  satt  er  eda  ecke.  þá  má  hann  at  frialsu  vpp  bera. 


201.  23.  Juni  1310.  í  Björgvin 

Réttarbót  Hákonar  konungs  um  að  sýsiumenn,    umboðsmenn 

biskupa  og  nefndarmenn  sæki  lögþingi. 

Hakon  með  guðs  miskun  et  cetera.  sendir  ollum  monnum 

i  Gulaþingsl0gum  etc, 

[Kemr  íslandi  alls  ekkert  við  og  kemr  sjaldan  fyrir  í  íslenzkum 
handritum;  er  þó  til  í  einstaka,  svo  sem  AM.  148.  4to  bls.  218 
—  19  skb.  c,  1500  (Landeyjabók)  og  AM.  176.  4to  bls.  12—13 
skb.  c,  1570.     Sjá  að  öðru  leyti  Norges  gl.  Love  III,  88  — 90J. 


202.  14.^)  October  1310.  i  Björgvin 

Haukr  lögmaðr  Erlendsson   dæmir    Hallvarði   bónda  á  Stafni 

^)  2106a  setr  við  rb.:  «Um  rigte  Mannh.  25";  «[Réttarbót]  Hákonar 
kongs  um  stórmœli*  2106b;  "R.  B,  H.  K.  Vmm  stórraalarickti"  531; 
^)  [nockur  storraæli  eru  fleig  60,  2106,  531;  ')  segja  Norðraenn,  en  ef 
þetta  færi  eptir  íslenzku  tímatali  væri  það  17. 

24* 


372       HAUKE,    —    LANDAMERKI  REYKJA  í   TUNGUSVEIT.      1311. 

(Stafin)  «fiskivatn  eitt  þat  er  .  .  .  .  Logrin  heitir»,  er  Hall- 
varð  og  Árna  Jðrundarson  greindl  á  um,  og  Árna  að  «lvka 
Hallvarði  fiora  manaðar  mati  i  kost  þan  er  Hallvarðr  hafþi  i 
þersi  ferð  ok  iij  manaðar  mati  i  dom  rof  innan  þers  manaðar 
er  þeir  koma  heim  nv  at  sinni» ....  «þetta  bref  er  gort  .  .  . 
i  Biorgvin  vetrar  dag  en  fyrsta  a  xij  ari  rikis  vars  virdulex 
herra  H[akonar]  Norex  konungs.. 

(Dipl.  Norv.  II,  Nr.  103  eptir  fi-umbr.  í  Danske    Selsk.   Saml.; 
prentað  áðr  í  Annal.  f.  nord.  Oldk.  1847  bls.  388). 


203.  12.  Januar  1311.  i  Björgvia. 

FiMM  menn  og  þar  á  meðal  «Haukr  Erlendzson  Gulaþings  log- 
maðr  riddari»  votta,  að  þeir  voru  «i  hia  i  malstovonne  i  biskups 
garðe  i  Bergwin  pridie  idus  Januarij  a  tolfta  are  varss  vyrdu- 
legss  herra  Hakonar  með  guðs  miskunn  Noregs  konungs  sonar 
Magnus  konungs*  og  heyrðu  á  •er  vyrdulighr  fader  herra 
Arne  með  guðs  miskunn  biskup  i  Bergwin»  lét  lesa  fyrir  síra 
Bótólfi  Hákonarsyni  konungs  bréf  «i  hveriu  er  hann  byðr  vt- 
lænzkum  vetrsetom  luka  tiund  sina  hæilaghre  kirkiu*  eins  og 
að  fornu  (bréf  frá  10.  Nóv.  1310  og  30.  Nóv.  1310  í  Dipl. 
Norv.  II,  Nr.  104  og  105). 

(Dipl.    Norv.    ni,    Nr.    93    eptir    afskr.    í    Bartholin   IV,    E. 
399-400). 


204.  23.  JuDÍ  1311.  á  Reykjum. 

GuÐMUNDR  lögmaðr  Sigurðarson  tekr  vitnisburði  af  tveim 
mönnum  um  landamerki  Reykja  í  Tungusveit,  og  votta  það 
tveir  menn. 

AMagn.  Dipl.  afskrr.  Nr.  4104  með  hendi  Jóns  Magnússonar 
bróður  Árna  «ex  originali».  «Brefed  er  skrifad  á  kalfskinn  med 
tveimur  jnnsiglum»,  og  er  svo  sýnt  hvað  á  insiglunum  hafi  staðið. 
þetta  mun  vera  hið  elzta  ísienzkt  bréf  með  ártali  og  dagseting.  Menn 
bafa  áðr  baldið  að  bréf  Auðunar  biskups  frá  1315  væri  elzt. 

011um  monnnm  þeim  sem  þetta  bref  sea  eda  heýra  senda 


1311.  SKATTBÆNDATAL.  878 

pall  prestr  þorsteinsson  ok  olafr  geirmundarson  kuediu  guds  ok 
sina  kunnikt  georande  at  sub  anno  gracie  CDillesimo  trecen- 
tessimo  decimo  primo  ngsta  dag  firir  ,  ions  CDessu  baptiste  at 
reýkium  i  tungvsueit.  a  stefnu  firir  gudmunde  Iðgmanne  uor- 
um  uid  hia  at  nefnndr  gudmundr  Iðgmadr  tok  suo  fallinn  eid 
af  Harallde  sigurdarsýne  ok  þorunne  sýstur  hans  at  su  uere  eignn 
reýkia  landz.  mglefellzdalr  firi  uestan.  fram  fra  kartar  gile  ok 
fram  ýfir  kniuká  hina  fremre.  manadar  beit  aullum  nautfenade 
j  skidastada  iord  upp  fra  COariu  messu  fyrre.  mosakelldur  eru 
á  sande  firir  austan  geil  ok  ór  þeim  rettsýne.  austr  i  iokulsa.  ok 
upp  i  grenhamar.  þa  merkiagerde  hamrar  til  þess  at  gardr  geingr 
utan  ór  geil  ok  suo  ofan  firir  utan  steinstada  uoll  ok  fram  i 
mýlnu  tiorn.  rgdr  iokulsár  fall  þat  sem  ngst  er  firir  ofan  kross- 
odda  ok  suo  ýfir  firir  ofan  lambanes  ok  sua  uestr  i  suarta  firir 
ofan  gratholma.  ok  at  sua  felldum  profum  teknum  sagde  oft- 
nefnndr  gudmundr  laugmadr  med  fullum  laga  órskurde  þetta 
obrigdeliga  eignn  reýkialanndz  efter  þui  sem  suarit  uar.  ok  til 
sannýnda  her  vm  settum  mid  okkr  innsigle  firir  þetta  bref  er 
gort  uar  i  saugdum  stad  dege  ok  are  sem  fýrr  segir. 


205.  1311. 

Skrá  um  skattbændr  á  íslandi. 

Skrá  þessi  og  sú,  sem  er  nefnd  í  "Ný  Félagrit»  X,  1850  bls. 
27  —  28  er  öll  ein  og  hin  sama;  sá  texti  sera  þar  er  farið  eptir  er 
einmitt  sá  teiti,  sem  hér  er  kallaðr  B,  og  það,  sem  A  og  B  ber  á 
milli  í  því,  sem  báðir  hafa,  er  einungis  afskriptamunr,  og  B  hefir  ekki 
varað  sig  áaðhundruðineru  tólfræð,  ogþví  eruserkneskutöluupphæðirnar 
rangar.  Jón  Sigurðsson  hefir  haldið,  að  skráin  væri  frá  1366,  en  A  tekr 
af  öll  tvímæli  um  að  hún  sé  frá  1311.  Sumir  menn^).  sem  hafa  viljað 
leitast  við  að  segja  eitthvað  um  fólksfjölda  á  íslandi  á  14.  öld,  en  hafa 
aldrei  séð  þessa  skrá,  hafa  gert  ár  henni  tvær  skrár,  af  því  að 
nokkrir  hafa  nefnt  skrá  frá  1311  (Lærdómslistafélags  rit  VI,  178; 
Magnús  Stephensen  Island  i  det  18de  Aarh.  bls.  268),  en  Jón  Sig- 
urðsson  hins  vegar  nefnir  skrá  frá  1366,  og  á  þar  einmitt  við 
hina  sömu,  því  að  þá  þekti  hann  einungis  B.  Sýnir  þessi  snndr- 
greining  skrárinnar,  hve  hæpið  það  getr  verið  að  þykjast  vita,  en  vita 


^)  t.  a.  m.  herra  Bogi  Th.  Melsteð  í  Historisk  Tidskr.  Sjette  Bække 
I,  1888  bls.  760  (í  nótu). 


374  SKATTBÆNDATAL.  1311 

ekki,  það  sem  menn  tala  um.  Arfærsla  Jóns  Sigurðssonar  er  að 
öUo,  eins  og  við  var  að  búast,  á  skynsamlegnm  líkum  bygð,  þ.  e. 
að  skráin  hafi  verið  gerð  þegar  Hákoni  Magnússyni  yngra  var  •dæmt 
land  alt»  1366.  En  þeirra  röksemda  þarf  ekki  með;  ekki  þarf 
annað  en  að  að  konungr  eða  sýslumaðr  hans  á  Islandi  hafi  eigi 
þótzt  vita  glögt  at  hverjum  skatt  ætti  að  heimta  og  ef  til  vill  þótt 
undanfærslur  við  hafðar,  og  hafi  því  látið  taka  skattbænda  tal  um  land 
alt,  og  gat  það  hafa  verið  gert  hvenær  sem  var.  Um  ártalið  1539, 
sem    stendr  í  B,  þarf  varla  að  geta  þess  að  það  er  villa  ein. 


^ 


JSig.  Nr.  264.  4to  og  er  borin  fyrir  þessari  afskript.  oGömuI 
bréfab.  206  í  Finns  safni  Magnúss.  skrifað  með  hans  hendi  í  Arb. 
hans  I,  31  á  spássíuc. 

Um  manntal  a  íslandi.  skattbændr. 
Anno  domini  Mcccxj.  á  xij.  ári  ríkis   vors    berra  Hákonar 
Noregs  konungs  Magnússonar  var  svo  mikið  manntal  á  íslandi: 
I  Norðlendingafjórðungi  ix''  manna  ok  Ixx. 

þar  af  laukst  konunginum  í  skatt  xcv«    ok  tíutigir  álna. 
í  Austfirðinga  fjórðungi  cccclxxxiv  menn. 

skattr  x^    ok  vijc  . 
í  Sunnlendinga  íjórðungi  viij''    xxxviij  menn. 

skattr  Ixxxij''    ok  xx  álnir. 
í  Vestfirðinga  fjórðingi  dxxxx  ok  xx  menn. 

skattr  Lxxxx"    [hálf   "  a  af  .s.^)  ok  xx  álnar. 
Á  sama  ári  millum  HrútaQarðar  ok  SigluQarðarár  D  manna 
ok  XX  manna. 

Milli  SigluQarðar  ok  Helkunduheiðar  cccc  ok  Lx  manna. 

Milli  Helkunduheiðar  ok  Lónsheiðar  cc  ok  xl.  manna, 

Milli  Lónsheiðar  ok  Jökulsár  ccxxiiij  manna. 

Millum  Jökulsár  ok  I>jórsár  ccxxviij  manna. 

Millum  I>jórsár  og  Bozár  D  ok  Lx. 

Millum  Bozár  og  Langár  hálft  þriðja  c  manna. 

Millum  Langár  ok  í>orskafjarðarár  D  ok  xl  manna. 

MiUum  í>orskafjarðarár  ok  Hrútafjarðarár  cc  ok  xc  manna. 


ÁM.  193.  8vo  c.  á  pappír  skr.  c.    1620;   Ny    kgl.    s.     1840. 
4to  bls.  118—19  (eptir  193). 

»)  [þannig. 


1312.  ÍSLENZKAR  VÖRUR.  375 

Anno  131  !•)  aa  12  ari  Rikis  Hakonar  kongs  Magnussonar 
var  so  mikid  manntal  a  Jslandi. 

J  Nordlendinga  firodungi  970.  þar  af  lukust  kongenum  j 
skatt  LLv^  .2)  og  .LL.^)  alnir  betur. 

J  Sunnlendinga  fiordungi  848.  skattur  Lxacxij<=  «j  og  xx 
ainir. 

J  Vestfirdinga  fiordungi  500  menn.  skattur  lxixxij«  og 
XX.  aluir. 

J  Austfirdinga  fiordungi  484.  skattur  xlvij''  . 

A  sama  airi  voru  500  menn  a  milie  Hrutafiardar'^)  og 
Siglufíardar. 


206.  20.  Juni  .1312.  [i  Björgvin]. 

GuÐRÚN  Kojukona  selr  Ormi  svarta  I>órissyni  Bellagarð    innra 

meginn  hálfan,   enn   hann   geldr  henni  að  nokkru  í  íslenzkum 

vörum,  og  á  að  greiða  það,  sem  eptir  stendr  þegar  hann  kemr 

frá  íslandi. 

Dipl.  Norv.  I,  Nr.  134  eptir  frumbréfinu  í  ríkisskjalasafni 
Norðinanna.  ^^  '*'í"'^' 

lu:.-  ! 

AUum  guðs  uinum  ok  sinum  þæim  sem  þetta  bref  sia  eða 
hæyra  senda  Erlingr  Amundason  Arne  j  Grasgarði,  Æinriði  a 
Læykuin  Q[ueðiu]  G[uðs]  ok  sina. 

mer  uilium  yðr  kunnikt  gera  at  mer  uorum  hia  er  þau 
kæyptuz  með  Ormr  suarti  þoress  son  ok  Guðrun  kmjv  kona. 
er  hun  selldi  honum  Bellagarð  jnnra  ueginn  halfan  með  tupt- 
um  ok'  olgognum  er  til  laghu.  firir  niutighi  marka  fornra. 
lauk  Ormr  henne  þegar  j  hendr.  v,  tighi  marka  fornra  sua 
fegodar.  v.  dekra  huða  jslenzkra,  halfan  þridia  dekor  islenzkra 
bvkskinna  j  noranum  bukkskinnum  halfan  annan  dekor  okþriv 
bukskinn,  sex  gæitskinn.  halfan  .v*».  dekor  norrenna  fillinga. 
fimm  hundrat  uaðmala.  halua  mork  brenda.  þria  laupa  smars 
fiora  tighi  alna  j  hamnaruaðmalum.  en  er  hann  kami  af  Is- 
landi  skilldi  hann  luka  benni  .xxx.  marka.  fímtan  hundrat  uað- 

mala  eða  annan  eyri  jamfegoðan Nu  sem 

Ormr  kom  aptr  til  Berguinar  .ij.  vetrum  liðnum  kom  þar  Olafr 


i)  15390),  hdr;  '')  =  lOðC;  »)  =  100;  *)  fyrst  skr.  Lxxxvij,  en  v-ið 
8V0  dregið  út;  *)  Huijtafiardar,  iidr. 


376  VEiÐi  í  HÓPSÓs.  1312. 

kæiv  maghr  umboðsmaðr  Guðrunar  ok  hæimti  af  Orme  þessa 
.XXX,  marka  sem  aðr  uar  sagt  j  brefinu  at  eptir  stoðo.  lauk 
Ormr  honum  þa  með  raði  goðra  manna.    þrettan   hundrat  vað- 

mala.  þriar  merkr  pæninga.  þriar  [forngildar] settum 

ver  uar  jnsigli  firir  þetta  bref  er  gort  var  þrim  nattum  eptir 
Botolfs  uoku  a.  xiij.  are  rikis  uirðulegs  herra  Hakonar  Noregs 
konongs  hins  koronaða.  þa  er  liðnir  uoro  fra  burð  vars  herra 
Jesu  Christi  þushundrat  uetra.  ccc.  vetra  ok  tolf  vetr. 


207.  [1812]. 

Urskurðe  Guðmundar  lögmanns  um  að  Guðmundr  ábóti  skuli 
hafa  tólf  aura  í  landnám  og  sex  sela  virði  fyrir  það,  að  tveir 
bændr  föru  í  Hópsós,  eign  klaustrsins  á  I>ingeyrum  « eptir  forn- 
um  hefðuffi». 

Afskriptasafn  AM.  439,  «ex  originali  monasterii  Thingeyrensis 
accuratissimei)  (AM.).  Afskriptin  sjálf  er  ekki  með  hendi  AM. 
en  aptan  við  skrifar  hann:  «So  endast  brefed  og  alldrei  hefur  þad 
leingra  vered.  og  eckert  ártal  er  á  þvi.  þad  er  aiiars  daterad  fáum 
árum  eptir  anno  christi  1300,  hier  um  1312,  14.  þvi  um  þetta 
leiti  voru  þesser  gudmundar,  aboti  og  Iðgmadur.  Jnsigle  Gud- 
mandar  Iðgmans  hanger  vid  brefed.  hvar  i  er  hratur,  Er  hier  riett 
afrissad  á  næst  epter  fylgianda  blade".  Á  næsta  blaði  er  dregiö 
upp  innsiglið  (S:  Gvdmvndi  Sigvardi).  A  lausu  biaði  hefir  Árni 
eptir  líkt  «forma  literarum  i  briefe  Gudmundar  Iðgmans,  sem  liggur 
á  þingeyrumi).  Guðmundr  varð  ábóti  1309  eða  1310,  en  Guð- 
raundr  Sigurðarson  var  lögmaðr  norðan  og  vestan  1302 — 18.  Bréfið 
liggr  því  milli  1309  og  1318. 

Allum  þeim  monnum  sem  þetta  bref  sia  eda  heyra  sender 
gudmundr  logmadr.  Q[vediu]  G[uds]  ok  sina. 

Ek  geri  ýdr  kunnigt  at  gudmundr  aboti  kærdi  firi  mer  at 
gudlaugr  bondi  j  asbiarnarnesj  ok  hilldibrandr  foru  j  hops  oss 
stadarins  orlofslaust.  Nu  medr  þvi  at  kla[u]str  at  þingeýrum  a 
þenna  oss  epter  fornum  hefdum  þa  seger  ek  med  laga  orskurdi 
abota  tolf  aura  j  landnam  ok  uerd  sex  sela  er  þeir  toko.  ok  til 
sanz  uitnisburdar  setta  ek  mitt  jnsigli  fíri  þetta  bref. 


1313.  VIÐEYJARKLAUSTR.    —   NES   í  SELVOGI.  377 

208.  1313. 

Skrá  um  leigumála  á  jörðum  Viðeyjarklaustrs. 

AM.  238.  4to  bl.  50b  skr.  1570—80:  AM.  Dipl.  afskrr,  Nr. 
1776  (eptir  238,  Bessastaðabók). 

Anno  Domini  CD  iij"  ok  xiij  ar  var  þessi  leiga  skýlld  aa 
jarder  videýiar  klavsturs. 

A  eide  ij"  leiga:  ok  helmingar  sad:  med  landi  kyr  ok 
vj  ær. 

At  kortolfstodvm  c  vorv:  ok  geýmsla  hrossa  ok  navta  stad- 
arins.  leiga  selsker.  þar  er  ok  iij  vetrvnga  elldi. 

Af  bleikastodvm  hellmingur  heyia  þeirra  sem  fast. 

At  ose  X  avrar  vorv:  þriggia  vetrvnga  fodvr. 

J  þormodz  dal  iij  merkvr  ok  xij  hrossa  beit. 

At  vatz  ennda  iij  merkur. 

At  vatnne  cc  vorv  ok  iiij  vætter  miols. 

At  leýsingia  stodvm  c. 

At  kleppi  cc: 

J  holte  helming  heyia. 

J  hvamme  c  leigv. 

J  digranesi  iij  merkur: 

At  a  eyre  stadur  æ.  land  allt. 

At  hvsaþottvm  xij  avrar  annars  hundra[d]s  þrimalingur  j 
jordv:  sælldingur  j  jordv. 


k 


209.  [1313]. 

Máldagi  Neskirkju  í  Selvogi  [er  Árni  biskup  Helgason   settij. 

AM.  263.  Fol.  bls.  55  skr.  1598.  Erlendr  sterki  dó  1312 
og  mun  hafa  búið  á  Nesi  í  Selvogi.  Járngerðr  var  kona  hans 
og  mun  hún  hafa  hfað  Erlend;  þeirra  dóttir  var  Valgerðr,  en 
Haukr  lögmaðr  var  ekki  sonr  Járngerðar;  maðr  Valgerðar  mun  vera 
Hálfdán  sá,  er  hér  er  nefndr;  Finnr  er  sonr  Bjarna[r]  Hamra- 
Finnssonar,  er  nefndr  er  í  Arna  biskups  sögu  (Bps.  I,  679)  og  mun 
hann  hafa  látið  gera  kirkjuna;  systir  hans  er  I)óra;  Helga  sú,  sem 
hér  er  nefnd,  kynni  að  vera  systir  Arna  biskups  Helgasonar  og  hafa 
verið  kona  Finns  (sbr.  Bps  I,  680).  Máldaginn  eins  og  hann  liggr 
fyrir  hér,  er  ekki  eldri  en  frá  tíma  Arna  biskups,  og  herra  Erlendr 
virðist  vera  dáinn  úr  því  að  Járngerðr  er  talin  fyrir  gjöfum  og 
dóttir  hennar,  og  mun  hann  grafinn  í  Nesi,  og  þær  gefa  til  legs 
honum. 


378  HAUKR  OG   AUÐUN   BISKUP.  1313. 

forn  maldage. 

COariu  kirkia  j  Nese  og  hins  helga  naagnus  jarls:  og  ins 
sæla  Thorlaks  biskups  oc  hinnar  helgv  Katerynv  meyiar  er 
[Finnr]^)  Biarnarson  liet  giora.  a  xx  hvndrvd  j  heima  lande  og 
tiolld  vmm  kirkiv.  smelltann  kross  og  annann  steindann.  AUt- 
arissklædi  iij.  kluckur  iiij.  og  fimta(!)  brotna.  kertastikur  ij.  og 
glodarker.  elldbera.  lysikolv.  og  Alltariss  mvnnlavg.  skiolv.  og 
stavckvl.  og  handklæde  tuo.  og  peturs  skrift.  ij  kyr.  a  og 
kirkia. 

þar  skal  oc  syngia  messv  hvern  dag  helgan.  og  annann 
huorn  ottv  song.  COessa  skal  midvikudag  oc  favstudag  j  langa- 
fostv  og  so  alla  jmbrvdaga.  fiogra  marka  leiga(!)  skal 
greida  presti.  og  senda  jafnann  mann  j  mote  honvm  a 
vetvrinn. 

Tijvnd  liggur  þar  til  af  heima  monnvm  og  af  Biarnastod- 
vm.  og  halfer  lysitollar.  lofadur  groptur  heima  monnvm  j  Nesi. 
og  fatækum  monnvm.  lofadar  erv  þar  allar  heimilis  tijder. 

Sijdan  gafu  þau  finnr  og  þora  mariuskrifter  badar. 

Helga  gaf  altarisduk  glitadann.  og  kross  steindann. 

þetta  gafst  til  sijdan  Halfdán  kom.  asavdarkugilldi.  Halfdan 
liet  bæta  brotnv  klucku  og  keipte  til  kalek  er  stendur  xj  avra. 

Jarngerdur  gaf  til  ravtt  Alltaraklædi  af  silki.  sotdrift  yfer 
peturs  likneski. 

Jtem  gafv  þav  Halfdan  og  valgerdur  og  jarngerdur  kross 
er  stendur  yfer  kordýrvm  med  tueim  likneskivm. 

Jtem  gaf  jarngerdur  Reívil  nyiann  atta  alna  langann. 


210.  13.  Marls  1313.  i  Niðarosi. 

•  BiARNE  Auöunarson.  Haukr  Erlæudzson.  Auðunr  þorbærgsson 
Salamon  þoraldason.  Loðen  a  Bakka.  ok  Ottarr'loghmaðr».  .  .  . 
dæma  "tyrsdagen  æfter  Gregoriusmesso  j  konongs  garðe  j 
Niðarose  a  fiurtanda  are  rikis    vars    vyrdulegs    herra    Hakonar 


')  Hér  befir  gleymzt  úr  fornafnið,  en  á  liklega  að  vera  Finnr  sonr 
Bjarnafr]  Hamra-Finnssoiiar,  sem  er  nefndr  síðar  hér  i  máldaganum, 
og  hefir  kirkjan  likiega  verið  bygð  á  timum  Staða-Árna. 


1313.  HAUKR.   —   RÉTTARBÓT  UM  ARFTÖKUR.  379 

Noregs  konongs»  .  .  .  «vm  þa  longu  þœfo  ok  þrætto.  sem  verit 
hæfir  millum  fru  Jngibiorgar  Palsdottor  ok  Aslaks  a  Lyngi. 
vm  jordena  Lyngh  ...» 

(Dipl.  Norv.  V,  Nr.  57  eptir  frbr.  í  AM.  Dipl.  Norv,  Fasc. 
II,  8a.  Hinn  19.  Marts  staðfestir  Hákon  konungr  þennan  dóm 
Dipl.  Norv.  V,  Nr.  58  eptir  frbr.  AM.  Fasc.  II,a). 


211.  5.  April  1313.  i  Niðarosi. 

«BiÆRNE  Audunarson.  Haukr  Erlenzson.  Loden  a  Bakka.  Ottar 
lagmadr»  rannsaka  að  konungsboði  *a  þorsdaghen  nesta  firir 
palmasunnu  i  konongs  garde  i  Nidarosse  a  fiugrtanda  are  rikiss 
vars  virdulegs  herra  Hakonar  Noregs  konongs  hins  korunada» 
.  .  .  «varner  Ottars  a  Lyngi  ok  Klementz  ok  Eiriks»  gegn 
kröfum  frú  Ingibjargar  Pálsdóttur  til  jarðarinnar  Lyngs  í  Vera- 
dal,  og  reyndust  varnirnar  ónýtar. 

(Dipl.  Norv.  II,  Nr.  116  eptir  frumbr,  í  AM.  Dipl.  Norv.  Fasc. 
II,  9a.  9.  Apríl  1313  staðfestir  Hákon  konungr  þennan  dóm,  Dipl. 
Norv.  II,  Nr.  117  eptir  frbr.  í  AM.  Fasc.  li,  9aa). 


212.  2.  Mai  1313.  i  Niðarósi. 

Réttarbót  Hákonar  konungs  háleggs  um  arftökur  og  annað 
fieira. 

í)essi  réttarbót  er  að  upphafi  einungis  ætluð  Noregi,  og  á  ekkert 
skylt  við  ísland,  en  í  íslenzkum  handritum  finst  hún  frá  14.  öld.  þó 
er  hún  hér  ekki  tekin  vegna  þess,  heldr  af  hinu,  að  menn  fóru  að 
bera  haoa  fyrir  sig  í  lok  15.  aldar,  ogkemrþað  fyrst  fram  í  Möðru- 
vallamálnm,  þar  sem  Kolbeinsstaðamenn,  Erlendr  Erlendsson  og  börn 
hans  þorvarðr  Erlendsson,  Vigfús  Erlendsson  og  Hólmfríðr  Erlends- 
dóttir  heimtu  samkvæmt  réttarbót  þessari  arf  eptir  Pál  Brandsson  á 
á  Mööruvöllum;  en  Fiunbogi  lögmaðr  Jónsson,  enn  mesti  lagamaðr, 
mótmæiti  henni  harðlega  frá  upphafi  í  Spjaldhagadómi  1495,  sem 
lögleysu,  og  var  sá  dómr  ítrekaðr  1499  og  samþyktr  á  alþingi;  um 
sama  skeið  heimti  Eiríkr  prestr  Sumarliðason  Grundareignir  í  arf 
eptir  Svein  bróður  sinn  samkvæmt  þessari  réttarbót.  en  hinumeginn 
kallaði  Finnbogi  lögmaðr  til  arfs  fyrir  dóttur  sína;  endalokin  urðu  þau 
að  séra  Eiríkr  fékk  Eirík    kanslara  Valkendorf    til    bæði    að   ávinna 


380  RÉTTARBÓT  UM  ARFTÖKUR.  1313. 

það  við  Kristján  konung  II,  að  hann  dæmdi  séra  Eiríki  Grundar- 
eignir  samkvæmt  réttarbótinni  og  staöfesti  hana  22.  Nóv.  1507  í 
Akurhúsi,  og  til  þess  að  ekki  skyldi  til  sleppa  staðfesti  konungr 
tveim  dögum  síðar  eða  24.  Nóv.  1507  allar  réttarbætr  hins  <<hei- 
laga»  Hákonar  konungs,  og  þar  með  unnu  Kolbeinstaðamenn  Möðru- 
valia  arf.  Hið  síðastuefnda  staðfestingarbréf  var  lítt  þokkað  og  oUi 
mörgum  þrætura,  en  var  numið  úr  lögum  af  Friðrik  konungi  IV 
þann  15.  Mai  1711  (Magn.  Ketilss.  III,  359—60).  Hefir  það  ým- 
ist  verið  kallað  «Möðruvallaréttarbót»  eða  i<Kéttarspillir".  Um  þetta 
efni  sjá  Magn.  Ketilss.  Forordn.  I,  94 — 95  og  Safn  til  sögu  ís- 
lands  II,  96—99.  Skoðun  Gísla  lögmanns  Hákonarsonar  á  réttar- 
bótinni  er  að  lesa  í  Dipl.  Isl.  I,  712.  Magnús  Ketilsson  (I.  107) 
kallar  einmitt  þessa  réttarbót  (^/5  1313)  Möðruvallaréttarbót. 

Réttarbótin  er  prentuð  hér  í  fernu  lagi.  A  eins  og  hún  kemr 
fram  í  fornum  handritum  fylst  og  er  hér  farið  eptir  sömu  skinn- 
bók  sem  í  Norges  gamle  Love.  B,  C  og  D  eins  og  réttarbótin  kemr 
optast  nær  fram  i  islenzkum  handritum  og  fylgir  að  nokkru  útgáfum 
Jónsbókar,  og  er  hún  þar  í  smákubbum  og  finst  valla  öðruvísi,  og 
eru  þeir  kaflar  hér  prentaðir  eptir  Skarðsbók,  sem  er  elzt  íslenzkra 
skinnbóka,  er  hafa  þessa  stubba  alla,  en  B  finst  þó  i  einni  skinn- 
bók  eldri,  en  það  er  Gl.  kgl.  saml.  3269B.  4to  bls.  131  skb.  frá 
c.  1340.  í)að  þótti  ekki  ómaksins  vert  að  fara  út  í  orðamun,  af 
því  að  aðalréttarbótin  er  prentuð  hér  í  heild  sinni  sem  A,  og  hins- 
vegar  hefði  það  mátt  æra  óstöðugan  að  tína  til  mismun  úr  öllum 
íslenzkum  handritum,  sem  réttarbótin  finst  í  eða  partar  af  henni. 
En  úr  því  maðr  hefir  kannað  handritin  á  annað  borð  er  réttast  öðr- 
um  til  hægri  verka  að  nefna  þau,  sem  eg  hef  fundið  hana  eða 
eitthvað  af  henni  í:  AM.  343.  Fol.  bl.  28b  skr.  á  spássíu  við 
Erfð.  12  c.  1500;  AM.  344.  Fol.  skb.  c.  1350  60;  AM.  345. 
Fol.  bls.  148,  149  og  169  skb.  c.  1570;  AM.  126.  4to  bls.  173 
—75  skb.  c.  1380;  AM.  128.  4to  bls.  157  skb.  c.  1490;  AM.  129. 
4to  bls.  201-203  skb.  c.  1570  og  segist  vera  lögtekin;  AM.  132. 
4tobl8.  138  og  140  skb.  c.  1430;  AM.  135.  4to  bls.  4  skb.  1490; 
AM.  147.  4to  bls.  184,  192,  206  skb.  þetta  c.  1600;  AM.  154. 
4to  bls  150-51,  153  skb.  c.  1500;  AM.  155.  4to  bls.  199  c. 
1500;  AM.  157B.  4to  bls.  49  skb.  c.  1460;  AM.  158A.  4to  bls. 
115—16  skb.  1420;  AM.  159.  4to  bl.  81b-82b  skb.  c.  1500 
(hér  blandað  saman  greinum  úr  réttarbót  Eiríks  1280,  réttarb.  Há- 
konar  1305,  1313,  1314,  1318  ofl.);  AM.  161.  4to  bls.  247—49, 
259,  skb.  1561-65;  AM.  168B.  4to  bls.  27  ~  28  skb.  þetta  c. 
1490;  AM.  170A.  4to  bls.  3,  9,  32—34,  35  skb.  c.  1570(af  sama 
tagi  og  159);  AM.  175C.  4to  bls.  30,  31,  skb.  c.  1400;  AM.  200. 
4to  bl.  11—12,  15,  17  á  pappír  c.  1700;  AM.  37.  8vo  bls.  263 
—65  skb.  c.  1500;  AM.  38.  8vo  bl.  124  skb.  skr.  1578;  AM.  40. 
8vo  bls.  372—73,  374—76,  391  skb.  c.  1560;  AM.  45.  8vo  bls. 
59,  61  —  63,  75  skb.  c.  1570;  AM.  55.  8vo  bls.  28—29,  52—54 
(af  sama  tagi  og  í  159  og  170)  skb.  c.  1580;  AM.  60.  8vo  bl. 
57—58,  70—71   á  pappír   c.  1690;    AM.    62.    8vo    bl.    9—10  á 


1313.  RÉTTARBÓT  UM   ARFTÖKUR.  881 

pappír  c.  1620;  AM.  456.  12mo  bl.  50  —  54,  70—71  skb.  c. 
1480;  ÁM.  457.  12ino  c.  1500;  AM.  458.  12mo  bls.  49—50,  53 
— 54  skb.  c,  1570;  MSteph.  3.  4to  á  pappír  eptir  skb.;  MSteph. 
12.  4to  á  pappír  c.  1570-80;  MSteph.  13.  4to  bls.  280.  285  — 
89  á  pappír  skr.  1715;  MSteph.  48.  4to,  bl.  3b,  4a,  13a,  14b  skr. 
1669;  Gl.  kgl.  s.  1159.  Fol.  c.  1650;  Gl.  kgl.  s.  3274A.  4to  c. 
1620;  Ny  kgl.  s.  1080.  Fol.  c.  1750;  Ny  kgl.  s.  1911.  4to  bls. 
219—21,  236  c.  1750;  Ny  kgl.  s.  1923.  4to  bl.  146,  150  skb. 
c.  1590;  Ny  kgl.  s.  1924.  4to  bl.  51  —  52  skb.  c,  1540—50;  Ny  kgl.  s. 
1933.  4to  bls.  97—98  skb.  c.  1600;  Ny  kgl.  s.  341.  8vo  skb.  c. 
1656—58;  Thott.  2097.  4to  skb.  c.  1650;  Thott.  2099.  4to  skb. 
1581;  Thott.  2100.  4to  skb.  c.  1560—70;  Thott.  2101.  4to  skb. 
c.  1490;  Thott.  2106.  4to  bls.  13-14,  47—51,  251  —  52,  261  — 
62,  264.  331  á  pappír  c.  1750;  Uldall.  320.  4to  papp.  skr.  1603; 
Uldall.  322.  4to  skb.  c.  1570;  IBfél.  60.  8vo  skr.  1595—1600; 
IBfél.  122.  8vo  á  pappír  frá  c.  1660;  IBfél.  531.  8vo  bls.  149 
gkr.  1706.  Auk  þess  er  hún  eflaust  í  nokkrum  handritum,  sem  eg 
hef  ekki  ennþá  náð  til. 

Réttarbót  þessi  er  prentuð  í  heilu  lagi  í  Ngl.  III,  98  102 
og  þar  með  sá  hluti  hennar,  sem  ætlaðr  er  fyrir  Niðarós;  sömuleiðis 
heil  í  Magn.  Ketiiss.  Forordn.  I,  126 — 33  með  danskri  þýðing: 
á  lat.  hjá  í)ormóði  Torfas.  í  Hist.  Norv,  IV,  439  og  á  dönsku  hjá 
Paus  11,  194;  kaflar  úr  henni  eru  prentaðir  í  Jónsbókarútgg.  og  á 
dönsku  í  Jonsbogen,  og  C  er  preutað  bæði  á  dönsku  og  islenzku 
hjá  Magnúsi  Ketilssyni  I,  108—11.  Sbr.  Crymogæa  Arngríms 
III,  124. 


AMagn.  60.  4to  skb,  frá  c.  1320;  NgL.  III,  98—102. 

Her  hefr  skipan  virðulegs  herra  hakonar  konongs  sonar 
magnus  konongs. 

Hakon  með  guðs  miskunn  noregs  konongr  son  magnus 
konongs  sendir  allum  monnum  ieikum  oc  lærðum  guðs  uinum 
oc  sinum  þeim  s»m  noregs  konongs  riki  byggia  Q[ueðiu]  G[uðs] 
oc  sina. 

Skyllda  uar  oc  astsemd  su  er  ver  berom  til  alðyðu  rikiss- 
ins  saker  mikils  goðuilia  oc  eptirlætiss  er  aller  menn  hafa  oss 
teet  siðan  guð  kaus  oss  til  rikisstiornarinnar  krefr  oss  vm  at 
bðta  þa  luti  sem  afat  er  oc  einkanliga  vm  log  oc  landsens 
rett.  hafum  ver  þui  vm  hugsat  með  hinna  bezstu  manna  raðe 
oc  letom  skrifa  yðr  til  nytsemdar  oc    hugganar    þessar  rettar- 


382  RÉTTARBÓT  UM   ARí^TÖKUR.  1313. 

bðtr  er  her  fylgia  oc  ver  letom  lysa  i  konongs  garöe  i 
niðarose  a  krossmesso  eptan  [vm  uaret^)  a  xiiij.^)  arerikisuars 
a  almenniligo  þingi  oc  samðykt  uar  með  lolatake. 

1.  Fyrst  at  upphafe  at  þar  sem  barn  tok  arf  eptir  moðor 
sina  skilfengna  oc  faðr  eptir  sama  barn  ef  þat  atte  eigi  skil- 
getit  barn  eptir  sik.  þa  skal  faðr  heðan  af  eigi  meira  erfa  eptir 
barn  sitt  oc  hans  erfingiar  en  allt  lausa  goðz  •æfenliga.  Enn 
eignir  allar  skal  hon  [eiga  oc  hafa^)  oc  [i  uirðar*)  setiazt  vm  alla 
sina  lifdaga.  En  eptir  hans  daga  take  sa  eignir  allar  er  erfðom  er 
nestr  eptir  þat  sama  barn  þær  sem  barnit  erfði  eptir  moðor  sina 
kall  eða  kona  i  moðor  leggen.  þeir  þo  er  af  þeirri  ætkuislinni 
eru  komnir  er  þær  iarðer  oc  goz  er  ut  af  komit.  samu  lei5 
skal  oc  fara  ef  moðir  erfir  barn  sitt  þat  sem  aðr  hafðe  erft  faður 
sinn.  skal  þessi  erfð  ganga  i  almenniligu  erfðatale  en  eigi  vm 
konongs  erfð. 

2.  Sua  oc  ef  maðr  horar  vndir  kono  sina  oc  eigu  þau 
born  saman  oc  andaz  konan  oc  siðan  barnet.  þann  arf  skal 
alldri  faðir  taka  er  þat  barn  erfði  eptir  moðor  sina.  þann  arf 
skolu  taka  moðor  frændr  barnsens  hinir  nanastu  eptir  þeirri 
grein  sem  fyr  segir.  Samuleið  skal  oc  fara  ef  kona  horar  vndir 
bonda  sinn  vttan  þui  at  eins  at  þau  sættezt  vm  mal  sin  oc 
upp  gefi  þat  sama  hor  huart  uið  annat. 

3.  Sua  oc  af  þui  at  moðer  skilgetin  stendr  ecki  aðr  i 
erfðatale  eptir  friJluborit  barn  sitt.  þa  skal  hon  heðan  af  arf 
taka  eptir  þat  sama  barn  i  setto  erfð  nest  eptir  frillu  son.  þat 
þo  er  eigi  er  getit  i  hordome  ne  sifiaspellum  eða  frendsemis. 

4.  Heðanaf  skolu  eigi  almenniligar  putur  eða  þeir 
menn  er  domaranum  oc  aðrum  skilrikum  monnum  er  i  dom- 
om  sitia  hia  honum  synazt  uskilriker  uera  sakir  einna  hueria 
olutuand[r]a  luta  skolu  eigi  uitni  bera  einkanliga  i  storæfnum 
þat  sem  skilriki  tekr  goðra  manna  millum. 

5.  Heðan  af  skolu  kalmenn  nefnazt  til  undanfærslo  oe 
eiðuættis  með  kallmonnom.  en  konor  með  konum.  vttan  kall- 
menn  se  eigi  til  með  kallmonnum  eða    konor  með   konum.  þar 


1 

1 


')  [sl.  snm  hdrr.;  »)  fimtanda  (xv),  Lnnd.  12.  Fol.  c.  1350,  Bibl. 
Christ.  317.  4to  c.  1350;  »)  [eigi  hafa  Gl.  kgl.  s.  1154.  4to  c.  1500;  *) 
[vnirðar  AM.  322.  Fol.  c.  1320,  AM.  305.  Fol.  c.  1370,  Stockh.  C21  c 
1350;  virðing  Lnnd.  12.  FoL 


1313.  RÉTTARBÓT  UM  ARFTÖKUR.  383 

raeð  skal  oc  heðan  af  sa  maðr  mær  eða  kona  tuitugr    heita  er 
hefir  .XX.  iola  netr. 

6.  Sua  oc  þar  sem  bonde  sel  iarðer  husprðu  sinar  vttan 
hennar  vilia  oc  samðykt  skal  bon  skylld  uera  at  lysa  þat  inn- 
an  V.  uetra  [firir  skilrikum  monnum^)  at  husbonde  hennar  hefir 
iarðiunar  sua  selldar.  eða  eigi  alldri  þess  mals  uppreist  siðan 
hon  vissi  at  þær  uaro  selldar^). 

7.  í>ar  sem  menn  sðkia  fear  sokner  sinar  i  heraðe  með 
atfara  þingi  liggi  þar  uið  half  mork  silfrs  sem  aðr  la  ðyrir 
þeim  er  þriozkast  heim  at  fara  af  þinginu  með  rettaranum  rett 
at  gera  huer  sem  sðkir. 

8.  Sua  firirbioðum  ver  oc  heðan  af  at  nokor  maðr  kalle 
sinn  mal  undan  domarum  til  þess  at  draga  malit  firir  hinum 
00  firra  hann  sua  sinum  rettyndum.  [vttan  þat  se  i  konongs 
nauero^).  Bioðum  ver  syslumonnum  oc  logmonnum  at  leggia 
sua  huers  manz  mal  niðr  sem  syslubref  þeirra  uattar. 

9.  í>ar  oc  sem  tyrsdagrin  hinn  neste  eptir  paska  uiku 
ber  a  hælgan  dagh  þa  skall  oll  iarðar  sokn  oc  oðalsbrigði 
fram  fara  a  nestan  sygnan  dagh  eptir  sua  sem  hon  skilldi 
fram  hafa  farit  a  tyrsdaghin  ef  hann  hefði  eigi  borit  a  hælgan 
dagh. 

10.  í>essar  naðir  gerum*)  ver  oc  a  um  fiolmæli  heðan  af. 
at  ef  maðr  kallar  annan  drottens  suikara.  fordæðo.  morðingia. 
þiof  eða  huinn.  putuson  eða  horkono  son  eða  onnur  iamskemmi- 
lig  orð.  skal  sa  sekiazt  er  þat  mælir.  iiij  morkum  silfrs  uið 
konongdominn.  Enn  oll  þau  mal  oc  fiolmæli  er  smære  dðmazt 
oc  til  minnar  nðygslar  oc  haðungar  jhðyra  skolu  eptir  domi 
ganga  bæðe  sekt  oc  rettr  þeirra  er  talat  er  tii.  þar  til  er  ver 
getom  uiðr  komizt  með  anefndri  grein  at  setia  þau  með  bezstra 
manna  raðe. 

Bioðum  ver  syslumonnum  varum^)  oc  logmonnum  þesse 
log  og  oc  rettarbðtr  i  logbok  at  setia.  þui  at  þau  uilium  ver 
at  gange  vm  alldr  oc  vm  æfue  vm  allan  noregh.  Gefi^)  iehsus 
christus  yðr  þessa  uara  skipan  oc  allar  aðrar  sua  at  gðyma  oc 

*)  [vpp  fra  þui  sem  hon  væit  at  selldar  voro  firir  þæim  er  kæypt 
hefir  oc  oðrum  sliynsomura  Stockh.  C21;  ^)  vttan  hon  hafæ  ottast  bonda 
sin,  b.  V.  AM.  61.  4to  og  126.  4to  frá  c.  1400,  og  Stockh.  C2  (c.  1600); 
')  [vantar  í  sum  handrr.;  ^)  gerðum  60;  *)  sl.  60;  *)  GÖymi{!)  60. 


384  RÉTTARBÓT  UM  ARFTÖRUR.  1313. 

yðr  til  nytsemdar  föra  at  guði  se  til  heiðrs.  oss  til  æru,    sialf- 
um  yðr  til  æfuenligs  gagns  oc  fagnaðar. 

[Var  þetta  bref  oc  skipan  giort  i  nidarosse  krossmessodagh 
vm  varet.  þa  er  liðnir  voro  fra  burð  vars  herra  iehsu  christi. 
m.  vætra.  ccc.  vætra  ok  .xiij.  vetr  a  fiœrtanda^)  are  rikis  vars. 
Herra  Biarnæ  Auðunarson  jnsigladi  oss  siaulfum  hiaverandom. 
en  þorgeir  Tofason  notarius'-}  var  rittaðe^). 


B. 

AM.  350.  Fol.  bls.  147  skb.  skr.  1363.  Prentað  í  útgg. 
Jdnsbókar. 

R.  B.  H.  K. 

Hakon  með  Guðs  miskunn  noregs  konungr  et  cetera, 

1.  |>ar  sem  menn  s§kia  fear  soknir  sinar  i  heraði  með 
atfarar  þingi.  liGi  þar  uið  half  CDork.  sem  aðr  la  eýrir  við  kon- 
ung  huerium  er  þriotzkaz  heim  at  fara  af  þingi  með  Rettaran- 
um.  Rett  at  gðra.  huerr  sem  sækir. 

2.  Sua  ok  fur  bioðum  uer  at  nockurr  kalli  sin  mal  undan 
Iðgligum  rettara  til  þers  at  draga  malit  fur  hinum.  ok  fiRa 
hann  sua  sinum  Rettindum  utan  þat  se  i  konungs  naueru. 

Bioðum  u^r  syslumonnum  ok  Iðgmonnum  at  leGia  sua 
huers  manz  mal  sem  bref  þeirra  uatta. 

Ðatum. 


C. 

AM.  350.  Fol.  bls.    148    skb.    skr.    1363;    Magnús    Ketilsson 
Forordn.  I,  108—11. 

R.  B.  H.  K. 
Hakon  með  Gnðs  miskunn.  et  cetera. 
Skyllda  uár  ok  astsemd.  et  cetera. 

1.    Furst  at  þar  sem  barn  tok  arf  eptir  moður  sina  skil- 
fengna.  ok  faðir  eptir  sama    barn.   ef  þau   ætti   ^igi   skilgetit 


')  XV.,  61;  ')  nottare,  61;  ')  [er  mjög  á  reiki  í  handritunnm  og 
vantar  í  sum,  þar  á  meðal  60;  hér  fyigt  AM.  61.  4to  og  126.  4to,  — 
B§1=^§7;§2  —  8A§8;C§1  shr.  A  §  1. 


1313.  EÉTTARBÓT  UM  ÁRFTÖKUR.  385 

barn  eptir  sik.  þa  skal  faðir  æigi  meira  erfa  heðan  af  eptir 
barn  sitt.  ok  hans  erfingiar  en  allt  lausagoðz  æuinliga.  Enn 
eignir  ailar  skal  hann  eiga.  ok  i  uirðar  setiaz,  um  alla  sina 
lifdaga.  En  eptir  hans  daga.  taki  sa  eignir  allar.  er  erfðum  er 
næstr  eptir  þat  sama  barn.  þær  þo  er  þat  erfði  eptir 
moður  sina.  karl  eðr  kona  i  moðurleGinn.  þeir  þo  sem  afþeirri 
ættkuislinni  ero  komnir.  ok  þær  iarðir.  ok  þat  goðz  er  ut  af 
er  komit. 

2.  Sömu  leið  skal  ok  fara.  ef  moðir  erfir  barn  sitt.  þat 
sem  erft  hefir  foður  sinn,  skolo  þersar  erfðir  ganga  eptir  al- 
menniligu  erfðatali.  enn  æigi  konungs  erfðum. 

3.  Sua  ok  ef  maðr  horar  undir  eighin  konu  sina,  ok  eigu 
bðrn  saman.  ok  andaz  konan,  ok  siðan  barnit.  þann  arf  skal  alldri 
faðir  taka.  er  þat  barn  erfði  eptir  moður  sina.  þann  arf  skolo 
taka  moðurfrgndr  6arnsins.  hinir  nanuztu.  eptir  þui  sem 
furr  segir. 

4.  Sua  ok.  af  þui  at  moðir  skilgetin  stendr  æigi  i  al- 
menniligu  erfðatali.  eptir  frillu  borit  barn  sitt,  sem  segir  i  oðr- 
um  Rettarbotum  hakonar  konungs. 

5*).  Heðan  aí  skolo  almennilegar  putur  æigi  uitni  bera. 
enn  þat  ero  putur  er  þat  uerðr  uitnisfast.  at  þær  meta  sik. 
ok  taka  með  þui  nafni  a  ser.  huart  sem  þat  er  meira  eðr  minna. 
eðr  taka  ij.  menn  aa  einu  dægri. 

6.  þeir  menn  er  lögmanni  ok  oðrum  domurum  ok  skil- 
rikum  monnum  er  i  dominum  sitia  hia  þeim  sýnaz  þeir  vskil- 
rikir  uera.  sakir  einnar  huerrar  ulutuendi.  skolo  æigi  uitni 
bera.  ok  einkannliga  siz  i  stormælum.  þar  sem  skilriki  tekr 
goðra  manna  i  millum. 

7.  Fyrirbioðum  ugr  heðan  af  at  nockurr  maðr  kalli  sin 
mál  undan  Iðgligum  domum.  eðr  domarum  til  þers  at  draga 
malit  fur  hinum.  ok  fiRa  hann  sua  sinum  rettindum. 

Bioðum  ugr  sýslumonnnum  uarum,  ok  Iðgmonnum  þersar 
Rettar  bötr  at  hallda.  ok  i  Iðgbok  setia.  þuiat  u^r  uilium  at 
þersi  lóg  gangi  um  alldr  og  æfi  um  allt  noregs  konungs  Riki, 


§  2  sbr.  A  §  1 ;  §  3  sbr.  A  §  2;  §  4  8br.  A  §  3;  §  5  sbr.  A  §  4; 
§  6  sbr.  A  §  4;  §  7  sbr.  A  §  8.  —  *)  Sbr.  Jón  Rugmann  Greinir  or 
þeim  gaumln  laugum  Upsal.  1667  bls.  5. 

Dipl.  Isl.  II.  B.  25 


386  RÉTTARBÓT   UM  LÖGDINGI.  1313. 

D. 

AM.  350.  Fol.  bls.  155  skb.  skr.  1363.  Prentað  í  útgg. 
Jónsbókar. 

R.  B.  H.  K. 

Hakon  með  Guðs  miskunn.  Noregs  konungr  etcetera. 

1 .  Heðan  af  skolo  karlmenn  nefnaz  til  eiðuættis  ok  undau- 
færslu  með  kðrlum.  enn  konur  með  konum. 

2.  Sua  ok  ef  kona  horar  undir  bonda  sinn.  ok  eigu  bðrn 
saman.  ok  andaz  faðirinn.  ok  siðan  barnit.  þann  arf  skal  alldri 
moðir  taka.  er  þat  barn  erfði  eptir  fðður  sinn.  utan  þau  sættiz  aðr 
sin  i  millum  um  mal  sin.  ok  upp  gefui  huart  oðru  þat^)  sama 
hor.  þann  arf  skolo  taka  fððurfrgndr  barnsins  hinir  nanustu 
sem  erfðatal  uáttar. 

3.  Sðmu  leið  skal  fara  ef  bondi  horar  undir  konu  sina. 
Bioðum  ver  syslumonnum  uarum.  ok  Iðgmonnum.  þersi  Ipg 

ok  Rettarbætr  i  Iðgbok  setia.  þuiat  u§r  uilium  at  þau  gangi 
um  alldr  ok  æfi.  vm  allt  uart  Riki. 

Gefi  þat  iehsus  christus  at  þersar  uarar  skipanir.  ok  allar 
aðrar  Rettarbætr.  er  ver  hofum  ýður  gefit.  Geými  þer  sua  at 
ýðr  se  til  nýtsemdar.  ok  æfinligs  gagns.  Guði  til  heiðrs.  oss  til 
æru  oUum  samt.  ok  fagnaðar. 

I>etta  bref  var  gert  i  niðarosi.  kross  CDesso  dag  vm  uarit. 
þa  er  liðit  uar  fra  higat  burð  uars  herra  iehsu  christi  CD.  ccc. 
uetra.  ok  xiij  vetr.  aa.  xiiii*^*.  aari  Rikis  uars. 

Herra  Biarni  auðunarson  innsiglaði  oss  sialfum  hia  uer- 
andum.  þorgeÍR  Tofason  notarius  vaR  ritaði. 


I 


213.  10.  Juni  1313.  á  Ogvaldsnesi. 

Réttakbót  Hákonar  konungs  háleggs  um   að  menn  sæki  lög- 
þingi. 

Réttarbótin  á  upphaflega  ekki  við  ísland,  en  sum  handrit  hafa 
viljað  láta  svo  vera,  og  því  er  hún  prentuð  hér,  og  er  hér  fylgt 
skinnbókinni  AM.  350.  Fol.  bls.  149  skr.  1363,  sem  einnig  er  prentað 
eptir  1  NgL.  III,  105 — 106,  en  í  mörgum  íslenzkum  handritum  er 
réttarbótin  til,  svo  sem  AM.  345.  Fol.  bls.  151  skb,  c.  1570;  AM, 
348.  Fol.  bls.   7 — 8   (Collectanea  Magnúsar    lögmanns    Jónssonar); 

§  1  sbr,  A  §  5;  §  2  sbr.  A  §  2;  §  3  sbr.  A  §  2.     ')  þ'',  hdr. 


1313.  páfatIdnd.  387 

AM.  132.  4to  bls.  140  skb.  þetta  skr.  c.  1500;  AM.  135.  4to 
bls.  7  skb.  c.  1490;  AM.  138.  4to  skb.  c.  1500  (=  B  í  NgL.); 
AM.  154.  4to  bls.  153  skb.  c.  1500;  AM.  157B.  4to  bls.  58  skb. 
c.  1460;  AM.  161.  4to  bls.  250—51  skb.  skr.  1561—65;  AM. 
200.  4to  bl.  15—16  á  pappir  c.  1700;  AM.  40.  8vo  bls.  377 
-78  skb.  c.  1560;  AM.  45.  8vo  bls.  65—66  skb.  c.  1570;  AM. 
60.  8vo  bl.  60a— b  á  pappír  c.  1690;  AM.  456.  12mo  bls.  56  skb. 
c.  1480;  Gl.  kgl.  s,  1159.  Fol.  á  pappír  c.  1650;  Gl.  kgl.  s. 
3274A.  4to  á  pappír  c.  1620;  Ny  kgl.  s.  1911.  4to  c.  1750; 
Ny  kgl.  s.  1924.  4t,o  bls.  52b  skb.  c.  1540—50;  Thott. 
2097.  4to  skb.  c.  1650;  Thott.  2106.  4to  b)s.  51—53  og  bls.  262 
á  pappír  c.  1750;  Uldall.  322.  4to  skb.  c.  1570;  MSteph.  3. 
4to  á  pappír  (eptir  skinnb.);  MSteph.  13.  4to  á  pappír  skr.  1715 
(eptir  skb.);  MSteph.  48.  4to  bl.  6  á  pappír  skr.  1669;  auk  þess 
nokkur  fleiri  (sjá  NgL.  III,  105).  Prentuð  á  dönsku  í  Jonsbogeo 
1763  bls.  383—84.     Sbr.  Crymogæa  lib.  III,  124. 

E[ettar]  B[ot]  H[akonar]  K[onung8]^). 

Hakon  með  Guðs  miskunn  noregs  konungr  et  cetera. 

Vær  höfum  spurt  þriotzku  þa  ok  vhlýdni.  sem  þer  hafit 
haft  um  hriðir.  at  þer  hafit  fur  numiz  at  sækia  Iðgþingi  ýðuart. 
aa  hueriu  ári  moti  Iðgum  ok  fornri  landzins  siðueniu.  ok  fellit 
niðr  með  þi  Iðgþingit.  ok  missir  almuginn  þar  fýrir  sinna  rett- 
inda.  ok  nauðsynia.  þi  bioðum  u§r  at  þer  sækit  Iðgþingi  ýðuart 
Rgkiliga  sem  uant  er.  ok  uitit  fyrir  uist.  at  huerr  er  þat  fur 
nemz.  skal  mæta  uaRÍ  sannri  ubliðu.  ok  luka  þa  sekt  sem  við 
li6r.  ok  aa  þat  ofan.  fur  bioðum  uer  Iðgmonnum  uarum  at 
segia  nockurum  manni  Iðgh.  þeim  er  sýslu  hefir  með  ýðr.  ne 
lensmonnum  þeirra.  eðr  biskups  aarmonnum.  þeim  er  nauðsýnia 
laust  hallda  æigi  þetta  vart  boð.  a  næsta  sumri  eptir  er  hann 
kemr  æigi  til  Iggþingis  á  nockuru  sakaferli.  sem  honum  kann 
til  bera. 

var  þetta  bref  gert  aa  aualldznesi  ^).  a  trinitatis  CDesso  dag. 
aa  fiortanda^)  aari  RÍkis  vars. 


214.  1.  December  1313.  i  Niðarósi. 

Skipan  Eilífs  erkibiskups  í  Niðarósi,    Helga   biskups   af  Ósld, 
Ingjalds  biskups  af  Hamri,    og  Auðunar  biskups  á  Hölum,  um 

')  Vm  þa  sem  alþingi  sækia  ecki  Stockh.  C4  (c.  1600);  Alþingis 
sokn  C8  (1608  eða  1548);  ')  auguallznesi  45;  ^)  fimta  45  (sbr  einnig 
Jonsbogen  1763  bls.  384). 

25* 


388  PÁFATÍUND.  1313. 

páfatíund  í  sex  ár  af  öllum   kirkna  eignum   í  öUu  Niðaróserki- 
biskups  ríki,  samkvæmt  bréfi  Clemens  páfa  V. 

Frumbr.  AM.  Dipl.  Norv.  Fasc.  XXX,  5.  Prentað  í  Dipl. 
Norv.  I,  Nr.  139.  24.  Nóv.  1313  kunngerir  Eilífr  erkibiskup 
ásamt  Auðuni  «electus  til  Holai)  að  þeir  hafi  feingið  bréf  Clemens 
páfa  V.  um  sex  ára  tíund  (Dipl.  Norv,  VIII  bls.  70). 

Jnposicio  decime  omnium  ecclesciasticorum  reddituum  per 
omnem  prouinciam  Nidrosiensem^). 

Jn  nomine  domini  amen. 

Nouerint  vniuersi  quorum  interest  quod  nos  Elaws  dei 
gracia  archiepiscopus  Nidrosiensis,  Helgo  Osloensis.  Jngelldus 
Hamarensis  et  Audoenus  Holensis  eadem  gracia  episcopi  anno 
eiusdem  m''.  ccc°.  xiij.  octauo  kal.  Decembris  Nidrosie  in  pro- 
uinciali  concilio  residentes  mandatum  sanctissimi  in  Christo 
patris  ac  domini  nostri  domini  Clementis  pape  quinti  super 
inposicione  decime  omnium  ecclesiasticorum  reddituum  per 
Nidrosiensem  piouinciam  sicut  per  ceteras  mundi  partes  usque 
ad  sex  annos  persoluende  reuerencia  qua  docuit  recipimus  et  statim 
coram  nobis  fecimus  soUempniter  publicari.  ac  postmodum  inter 
nos  tractatu  habito  diligenti  qualiter  mandatum  apostolicum 
posset  per  nos  excecucione  debite  efficacius  demandari.  cum  ipsius 
formam  maxime  quo  ad  aiiquas  dicte  prouincie  partes  in  toto 
obseruare  ipsa  inpossibilitas  interdicit.  Nos  tamen  formam 
ipsius  mandati  apostolici  quanto  vicinius  possumus  sequi  fide- 
liter  et  deuote  cupientes  communi  deliberacione  decreuimus  in 
eodem  taliter  esse  procedendum. 

Jn  primis  quod  quilibet  episcopus  in  sua  dyocesi  eligat 
duos  discretos  coUectores  pro  decima  reddituum  episcopalium 
canonicorum  et  capituli  coUigenda. 

Jtem  per  plebanias  et  rura  collectores  ordinentur  prout 
melius  visum  fuerit  expedire  qui  decimas  ipsas  colligant  et  ad 
ciuitatem  deducant  in  ipsarum  rerum  periculo  et  expensis. 

Jtem  in  qualibet  ciuitate  procuratores  ordinentur  qui  no- 
mine  episcopi  et  capituli  decimas  a  collectoribus  per  totam 
dyocesin  collectas  sub  discreto  computo  recipant.  ac  deponant 
in  tuta  custodia  conseruandas. 

Jtem    singuli    collectores    seu    procuratores    sic    assumpti 

')  Aptan  á  með  litlu  yngri  hendi. 


1313.  PÁFATÍUND.  389 

literas  et  instrumenta  fieri  faciant  super  omnibus  et  singulis 
coUectis  et  receptis  per  eosdem.  ut  clare  et  lucide  probari  pos* 
set  a  quo  quantum  et  quando.  et  pro  quo  tempore  quolibet  sit 
solutum. 

Jtem  tam  episcopi  abbates  et  alij  claustrales.  quam  cano- 
nici  plebani  ac  alij  ecclesiarum  seu  capellarum  rectores  de 
omnibus  redditibus  et  prouentibus  suis  ecclesiásticis  qui  fiunt. 
vel  obueniunt  in  illis  rebus  que  seruando  seruari  non  possunt 
decimas  in  sicca  pecunia  persoluant  ad  valorem  et  iustam 
estimacionem  illius  temporis  quo  eosdem  redditus  et  prouentus 
contigerit  euenire. 

Jtem  vbicumque  prelati  vel  alij  clerici  religiosi  vel  secul- 
ares  redditus  suos  certo  precio  uendunt  iusta  decima  de  ipso 
precio  integre  persoluatur. 

Jtem  vicarij  canonicorum  cathedralium  ecclesiarum  de 
vicarijs  suis  quas  de  ipsis  canonicis  percipiunt  nullam  decimam 
soluere  teneantur.  sed  qui[libet]  canonicus  prebendam  suam 
integre  decimabit.  sed  vicarij  plebanorum.  quos  plebani  in  suis 
tenent  expensis.  de  vicarijs  suis  quas  vltra  expensas  percipiunt 
decimam  soluant.  et  tum  in  decimacione  ipsius  plebani  de- 
ducatur. 

Jtem  de  funeribus  et  alijs  incertis  obuencionibus  soluat 
quilibet  secundum  discretam  estimacionen.  et  si  collector  nol- 
uerit  contentari  ad  superiorem  recurratur.  et  ipsius  sentencia 
preualebit. 

Jtem  testamenta  pecuniaria  que  in  rebus  quibuscunque 
mobilibus  sine  onere  vel  condicione  legantur  decima  persoluatur. 
de  predijs  vero  et  alijs  immobilibus  ac  vaccis  prouenientes 
fructus  debent  decimari. 

Jtem  de  agris  et  predijs  que  prelati  claustralis  seu  clerici 
seculares  propriis  sumptibus  excolunt.  de  censu  ipsorum  pre- 
diorum  et  agrorum.  qui  secundum  iustam  et  communem  esti- 
macionem  limitari  debet  et  inponi.  si  prius  inpositus  non  fuit 
decima  persoluatur. 

Jtem  in  qualibet  dyocesi  tempora  solucionis  per  dyoce- 
sanum  ipsum  prout  possibile  uiderit  limitentur  et  prefigantur. 
ita  tamen  quod  decima  ipsa  pro  quolibet  anno  in  kal.  octobris 
eiusdem  anni  integraliter  sit  soluta. 


390  RÉTTARBÓT   VIÐ  JÓNSBÓK.  1314. 

Jn  cuius  rei  testimonium  sigilla  nostra    presentibus   duxi- 
mus  apponenda.  Datum  kal.  Decembris.  loco  et  anno  supradictis. 


215.  14.  Juni  1314.  í  Björgvin. 

Réttarbót  Hákonar  konungs  háleggs  um  ýmsar  breytingar  á 
Jónsbók. 

þessi  réttarbót  er  eio  af  þeim,  sem  meno  am  langan  aldr  hafa 
skotið  í  smágreinum  hér  og  hvar  inn  í  Jónsbók,  og  hefst  sá  siðr 
líklega  með  þessari  réttarbót,  því  í  henni  er  skipað,  að  hún  skuli 
færast  inn  í  lögbók.  Hér  er  réttarbótin  prentuð  eptir  Ny  kgl.  s. 
Nr.  1930A.  4to  bls.  141—45  skinnb.  frá  c.  1320,  og  er  hún  hér 
ágæt  og  vart  í  nokkrn  handriti  betri.  Hún  er  til  í  fjölda  handrita, 
en  ekki  er  hirt  um  að  geta  þeirra  hér.  Aðr  er  hún  prentuð  í  Lov- 
samling  for  Island  1853  I,  27—31  eptir  AM.  127.  4to  og  þar 
eptir  í  Jónsbók  Akureyri  1858;  síðan  er  hún  prentuð  í  Norges  gl. 
Love  1885,  IV,  349—53  eptir  gl.  kgl.  s.  3270.  4to  samanbornu 
við  AM.  346.  Fol.  og  Gl.  kgl.  s.  3269B.  4to  og  er  í  þessum  út- 
gáfum  vísað  til  hvar  hverri  grein  er  ætlaðr  staðr  í  lögbók.  Sbr. 
Crymogæa  Arngríms  lib.  III,  125.  þessi  réttarbót  er  eiginlega  ís- 
lenzka  útgáfan  af  réttarbótinni  frá  2.  Mai  1313. 

Rettar  bætr  hakonar  konungs. 

Hakon  með  guðs  miskunn  noregs  konungr  son  magnus 
konungs  sendir  ollum  monnum  a  islande  þeim  sem  þetta  bref 
sea  eðr  heýra  q[veðiu]  G[uðs]  oc  sina. 

Skýllda  uar  ok  astsemd  su  sem  ver  hðfum  til  alþyðu  rikis- 
ins  sakir  mikils  goðvilia  ok  eptirlætis  er  allir  menn  hafa  oss 
t§ð.  siðan  gvð  kaus  oss  til  Rikisstiornar.  krefr  oss  vm  at  bæta 
þa  luti  sem  afatt  er.  einkanlega  vm  Iðgh  ok  landz  rett.  hðfum 
uer  þui  vm  hugsað  með  bezstu  manna  raði  ok  bænarstað  vitr- 
astu  manna  heðan  af  landinu.  sem  þa  vóru  i  hea  oss.  ok  let- 
um  skrifa  yðr  til  nýtsemdar  ok  hugganar.  þessar  rettar  bætr 
sem  her  fýlgia. 

1.  J  fýrstu  at  þau  mál  er  lægmenn  ok  syslumenn  fa  æigí 
yfir  tekit.  þa  geriz  xij.  manaða  stefna  til  noregs.  sua  at  þa  megi 
þar  rett  af  gera. 

2.  Jtem  at  sua  se  laga  stefna  til  syslumannz  sem  til 
Iðghmannz  ok  halfu  minne  sekt  uið. 

3.  Syslumenn  skulu  ok  mega  gera  stundar  stefnu  til  sin 
at  ansuara  monnum  þeim.  sem  Iðglegt  mal  hafa  a  hendi  þeim. 


1314.  RÉTTARBÓT  VIÐ  JÓNSBÓK.  391 

ok  suara  vitDum  þeirra.  ok  geri  þeim  rett  sem  mishalldÍQn   er. 
þo  at  stefndr  komi  æigi  forfallalaust. 

4.  Sua  uilivm  ver  ok  rett  se  at  gera  stundar  stefnu  til 
Iðghmanz.  þa  er  hann  riðr  vm  land  at  skipa  malum  manna. 
sua  þo  at  stefndr  megi  auðuelliga  vitnum  sinum  til  koma. 

5.  f»eir  bulavsir  menn  skulu  skatt  gjallda.  sem  hann  a 
.X.  hundrat  fýrir  sealfan  sik.  ok  c.  fýrir  huern  vmaga  sinn.  ok 
eitt  c.  ýfir  fram. 

6.  Fýrirbioðum  uer  at  þeir  [se]  leensmenn  sem  eigi  eru 
fullueðia.  at  bæta  þat  aptr  sem  þeir  taka  vrettliga  vtan  bændr 
samþýkki  annat. 

7.  Eigi  vilium  ver  at  nokkuR  maðr  skioti  mali  sinu  vndan 
iðgmanne  æðr  sýlumanni.  ok  talmi  sua  rettinðe  manna.  ef  skýn- 
samir  menn  sea.  at  þeir  fai  ýfir  tekit. 

8.  pat  capitulum  skal  ok  uera  i  bok  ýðarri.  sem  stendr 
i  rettar  botum  þeim  sem  vilhialmr  kardinali  gaf  ðllum  monn- 
um  i  noregs  kongs  Riki  ok  þetta  er  vpphaf  at.  Ef  uirka  dagha 
ma  æigi  vinna  sakir  veðrattv  ok  þetta  annat  er  sua  hefr.  Sakir 
nauðsýnia  landzins  ok  ýmislegrar  veðrattu^). 

')  þetta  er  úr  skipan  Vilbjálms  kardinála  frá  16.  Aug.  1247  (Dipl. 
Isl.  I,  562—65  D);  i  Ny  kgl.  saml.  1930A.  4to  bls.  145  stendr  þessi 
klausa,  sem  réttarbótin  skipar  í  lög,  beint  aptan  við  réttarbótina,  og  af 
þvi  að  þessi  texti  er  ekki  notaðr  áðr  læt  eg  prenta  klausuna  bér. 

leyfi  vilhialms*). 

þetta  leyfi  gaf  vilhialmr  kardinali  þa  er  hann  kora  i  noreg.  en  siðan 
staðfesti  innocencius  pafi. 

ef  uirkia  daga  raa  æigi  vinna  firi  sakir  ueðrattu.  þa  skal  maðr  i  leyfi 
hiaipa  heyi  sinn  ok  korni  ok  oðrum  buföngam.  ok  Öliu  alldine  sektalavst 
a  helgum  dögum.  En  vm  helga  daga  gernm  ver  þa  grein  aa.  at  þat  leyfi 
skal  hafa  sem  nauðsyn  stendr  til.  ok  nytsemd  er  i.  ok  þo  undan  taka 
hinar  stgrstu  guðs  hatiðir. 

vm  veðrattu*). 

Fyrir  sakir  nauðsynia  landzins  ok  fatæktar  ok  ymisligrar  ueðrattu 
ok  at  menn  healpi  þui  betr  hinum  fatæka.  þa  iatura  ver  afguðshalfu  ok 
lofum  korn  at  skera.  ok  allz  kostar  ok  at  biarga  ok  sua  heyi  til  kuelldz 
aa  Öllum  nonhelgum  daugvm.  nema  olafsmesso  aptan  fyRa.  mariumesso 
aptan  huarntueggia.  Sua  skal  ok  ef  menn  fa  veðrattu  a  laugar  daghinn 
til  utroðrar.  þa  er  lofat  at  fískia  til  kvelldz.  Ef  maðr  hefir   gört  heylass 

*)  með  rauðu. 


392  RÉTTAKBÓT  VIÐ  JÓNSBÓK.  1314. 

9.  Sua  hðfum  ver  ok  staðfest  at  alla  þa  vendræðamenn 
sem  komaz  a  kirkiu  naðir.  skal  sektalæst  flýtia  til  noregs  ok 
koma  þeim  þar  i  kirkiu.  eptir  raði  syslumanz  ok  loghmanz. 
vtan  þa  menn  sem  kirkia  a  æigi  at  hallda  eptir  Iðghum. 

10.  I^essar  naðir  gerum  ver  ok  vm  fiðlmæli  heþan  af.  at 
ef  maðr  kallar  annan  mann  drottins  suika.  fordæðu.  morðingia. 
þiof.  huinn.  putuson  æðr  horkonuson  æðr  ðnnur  iafnskemmileg 
orð.  saa  skal  sekiaz.  iiij.  CDðrkum  við  konungdominn.  en  ðll  þav 
fiolmæli  er  smæm  dæmaz  ok  til  minne  hneyksla  horfaz  skulu 
eptir  domi  ganga.  beði  sekt  ok  rettr  þeirra  er  talað  er  til.  þar 
til  er  ver  getum  við  komiz  með  anefndri  grein.  at  setia  þau 
með  hinna  bezstu  manna  raði. 

11.  En  huar  sem  maðr  fæR  meyiar  æðr  konu  eptir  Iðgh- 
um.  ok  eru  honum  leðir  penningar  til  æðr  i  borgan  gengit 
fyrir  hann  at  hann  a  sva  mikla  peninga  sem  þa  eru  anefndir. 
þa  skal  sðmu  leið  fara  sem  bok  uattar  vm  þat  fe  sem  konu 
verðr  leeð  til  heimanfýlgiu.  en  ef  hann  uanrækir.  þa  sæki 
giptingarmaðr  æðr  Iðglegr  vmboðsmaðr  konunnar  henne  til 
handa  ok  taki  þar  af  fyrir  starf  sitt  sua  at  hann  se  halld- 
inn  af. 

12.  par  sem  maðr  flestir  ser  meý  æðr  konv  eptir  guðs 
Iðgum  ok  samðýkt  beggia  þeirra.  þa  eru  þau  bðrn  ðU  Iðglega  til 
arfs  komin  sem  þau  eiga.  huart  sem  þau  eru  getin  fyrir  íest- 
ing  æðr  eptir.  nema  þav  hafi  i  hórdómi  getin  verit.  en  su  ein 
er  Iðgleg  festing.  eptir  þui  sem  forn  landz  Iðgh  vatta  en  engi 
ðnnur.  ef  maðr  tekr  i  hðnd  meý  æðr  konu  nær  verandom  skil- 
rikum  monnum  ok  festir  hana  með  þeim  orðum.  sem  þar  til 
heýra.  €n  huerir  sem  oðruviss  binda  sinn  hiuskap.  þa  skulu 
þeirra  bðrn  æigi  Iðglegh  til  arfs. 

13.  Sua  er  nu  ok  skipað  at  moðir  skal  taka  arf  eptir 
barn  sitt.  þat  sem  hvn  gat  i  frillu  lifnaði.  i  settu  erfð.  næst 
eptir  friUu  sun.  en  ef  hvn  er  æigi  til.  þa  tekr  friUudottir. 

14.  Sa   maðr    skal    æigi  mega   iata   arfí   vndan   ser.   er 


œðr  uiðarlass  firi  helgi.  þa  skal  heira  reiða  ok  inn  bera  þo  at  heilagt 
se.  8ua  skulu  ok  ðnnur  lauss.  aull  þau  sem  a  ueg  eru  komin  firi  helgina 
heim  reiða  ok  þau  ein  inn  bera  sem  uæta  ma  spilla  eðr  stulld  vm  at 
ottazst. 


1314.  RÉTTARBÓT  VIÐ  JÓNSBÓK.  393 

hann  er  ýngri  en  tuitugr.  en  [sáj  er    tuitugr  er  hann  hefir.  xx. 
iola  nætr. 

15.  I^at  [er]  nu  ok  staðfest  at  ætleiðings  son  skilgetinn 
taki  næst  eptir  ætleiðing  ok  þa  sem  honum  standa  iafnfram. 
þann  arf  sem  faðir  hans  uar  til  leiddr  ef  hann  er  andaðr.  Sua 
ok  at  sonar  synir  se  .ij.  æðr  fleiri  þeir  sem  faðir  þeirra  var 
skilgetinn.  þa  taki  eigi  meira  arf  en  faðir  þeirra  stoð  til.  ef 
þeir  eigv  við  þa  at  skipta.  sem  iafnfram  þeim  standa. 

16.  Skýllt  er  huart  hiona  at  fera  annat  fram  a  fe  sinu 
huart  er  þat  er.  at  framfærslu  þarf.  verðr  óðt  æðr  fær  annan 
krankleika.  en  ef  þav  hafa  með  minna  fe  saman  gengit  enþau 
ætti  bæði  saman  til  .ccc.  ok  alldrei  urðu  þau  sua  rik  at  þau 
ætti  konungi  skatt  at  giallda.  þa  se  huart  annars  handbiargar 
vmagi  æðr  flýti  a  rossí  ef  þau  fa  æigi  fyrir  vnnit.  ok  þeirra 
bprn  skulu  æigi  a  hreppa  segiaz.  aa  meðan  þau  géta  flutz  með 
fýRa  skilorði.  þat  skal  þrot  heita  sem  saa  andaz  fra.  sem  með 
handbiðrg  atti  fram  at  færa.  æðr  fýB  sðgðum  flutningi. 

17.  Eigi  skal  þurfa  fleirum  at  bioða  omaga  en  einum 
vtan  sa  sýne  með  skilriki  i  lavgligan  stefnudagh.  at  nokkurir 
standa  honum  iafnfram  þeir  sem  fuUan  forlagseýri  eiga.  þa 
skal  ekki  framaR  dæma  a  hann  en  eptir  rettri  tiltölu. 

18.  Bioðum  ver  ok  staðfastlega.  ok  i  laugh  setium  at 
allir  þeir  fatekir  menn  sem  með  uónaruðl  ganga  ok  þiggia  ðl- 
musu.  eru  skýlldir  at  leiða  æðr  bera  bðrn  sin  æðr  annan  ueg 
flýtia.  eptir  þui  sem  skynsamir  menn  sea  at  þav  fsa  orkat  ok 
sua  foðvr  sinn  ok  moðvr.  vtan  sonr  æðr  dottir  vinne  sér  aðr 
tueggia  missera  biðrg.  þa  eru  þau  æigi  skýlld  at  ganga  a  fa- 
teki  með  foðvr. 

19.  En  ef  þeir  menn  sem  a  vanar  vðl  ganga  ok  þiggia 
ðlmusu  vanvirða  bændr  æðr  aðra  dvgandis  menn  þa  sem  heim- 
ilis  fastir  eru  með  orðum  æðr  uerkum.  sua  at  þat  uerðr  vitnis- 
fast.  þa  suari  likamlegri  refst  eptir  Iðglighum  domi.  vtan  þeir 
fai  fullan  borgunarmann.  at  Ivka  slikt  sem  dæmt  uar  i  rettar 
salarstefnur.  En  ef  þeir  sem  misgiðrðu  vilia  hlavpa  vndan 
domi  krefi  sa  granna  sina  er  fýrir  vanvirðu  uarð.  ef  konungs 
vmboðsmaðr  er  æigi  þar  at  taka  þann  mann  ok  fiðtra  hann  sua 
undir  Iðghsamdan  dom.  utan  sa  fai  borgunarmann  at  hann  skal 
hvergi  hlavpazt. 

20.  Jtem  vm  þa  lausamenn  sem   vskil   gera   ok    skuUdir 


394  RÉTTARBÓT  VIÐ  JÓNSBÓK.  1314. 

eiga  at  luka.  þa  taki  syslumaðr  huerr  i  sinne  syslu  goz  þeirra 
með  uitorði  skilrikra  bonda  ok  Ivki  hverivm  sina^)  skulld.  ef  til 
vinnz.  elligar  missi  huerr  sem  tala  rennr  til. 

21.  Ef  þorsdagh  þann  sem  .iij.  uikur  eru  af  svmri  berr 
a  helgan  dag.  þa  komi  ðll  gðgn  fram  vm  iarða  brigði  hinu 
næsta  syknan  dag  eptir. 

22.  En  ef  maðr  tekr  falka  aa  annars  mannz  iorðu.  eigi 
sa.  ij.  luti  uerðs^)  er  a  iorðu  bvR.  en  sa  þriðiung  er  tok. 

23.  Heðan  i  fra  skal  xv.  uetra  gamali  maður  vera  vitnis 
bæR.  og  eiga  sealír  rett  a  ser  ef  honum  uerðr  meðr  ofvud  mis- 
þyrmt.  skal  ok  fearhalldz  maðr  hans  fullu  fyrir  suara  af  hans 
gozi  vm  þat  sem  hann  kann  brotligr  uerða. 

24.  En  ef  menn  verða  sannprofaðir  at  þui  at  stika  rangt 
viliandi  með  rettum  stikvm.  æðr  uega  rangt  með  rettvm  vagvm 
æðr  mæla  vrettliga  með  rettum  mælikeroUdum  ok  verðr  þat 
eyris  skaði  æðr  meiri  suari  sliku  fyrir.  sem  hann  hafí  stolið 
iafnmiklu. 

25.  Biðrgvinar  askr  motmarkaðr  skal  ganga  til  hunangs 
ok  lýsis  æðr  sa  sem  sýsiumaðr  lætr  þar  eptir  gera.  En  huerr 
er  i  rðngum  aski  mælir.  suari  fullri  sekt  eptir  þui  sem  bok 
vattar.  en  þeim  fyrir  skaða  er  sins  misti  vretliga. 

26.  f>ar  sem  menn  riufa  skipan  i  ueri  æðr  i  langferðum. 
sekr  hverr  halfri  CDork  við  konung.  er  þat  gerir.  en  hinum 
eptir  Iðglighum  domi  er  skip  atti.  En  huerr  sem  tekr  visvitandi 
annars  skipara  sekr  halfri  CDork  við  konung.  ok  skai  þo  skipari 
uera  þar.  sem  hann  reð  sik  fyai. 

27.  konungr  a  sekt  þa  sem  við  liggr  vm  helgra  daga 
ueiðar. 

28.  Engi  maðr  skal  ok  abyrgiaz  vitni  lengr  en  .iij.  vetr. 
vm  skuUda  lyktingar.  ef  skulld  er  minne  en  .vj.  hundrut.  en 
þo  at  skulld  se  meiri  abyrgiz  æigi  lengr  en  .v.  uetr. 

Bioðum  ver  at  þer  halldit  þessa  al!a  articulos  fyrir  l^gh 
ok  latið  skrifa  i  bok  ýðra.  en  ef  nokkurir  lutir  eru  þeir 
her  i  er  yðr  þikkia  of  linir  æðr  ofharðir.  þa  skrifit  skiluisligha 
til  uár  ok  skulum  ver  þa  skipan  a  gera  sem  ver  seam  með 
bezstu  manna  raði  at  ýðr  megi  hentaz  vera. 

gefi  gvð  ýðr  sua  þessar  rettar    bætr   at    hallda   at   iehsus 

•)  sinum,  hdr.(!)  ')  uerðr,  hdr.(!). 


1314.                  RÉTTARBÓT  UM  FÉLAGSGERÐ  HJÓNA.  395 

christus  hafi  tign  og  uirðing  af  en  ver  sæmd  ok  æru.  en  sealí- 

um  ýðr  snuiz  til  naða  ók  nýtsemdar.  ok  ollum  þeim   sem  eptir 
yðr  kvnnu  at  koma. 

í>etta  bref  var  górt   i    biðrgýn.   þrimr    nottum    fyrir  bot- 

ulfs  uðku.  aa  xv.  are  Rikis  vars.  herra  biarne    auðvnarson  inz- 
siglaði,  jon  mvrti  Ritaðe. 


216.  1314.  i  Túnsbergi. 

Réttarbót  Hákonar  konungs  háleggs  um  félagsgerð  hjóna. 

Thott.  2097.  4to  bl.  lOOb  skinnb,  skr.  c.  1650;  næst  á  undan 
er  réttarb,  um  KristÍDrétt  1316,  en  á  eptir  er  um  melrakkaveiðar, 
sem  hér  er  og  kallað  réttarbót  Hákonar  konungs;  áðr  stendr  hér  í 
skinnbókinni  réttarbótin  frá  c.  1306  um  félag-sgerð.  þessi  réttarbót 
þekkist  ekki  áðr;  ekki  er  víst  hún  eigi  við  ísland. 

[H]akon  m[ed]  G[uds]  m[iskun]. 

Med  þui  at  iduglega  hevur  firi  oz  kiært  vered.  at  lag- 
menn  vorer  vnderstanda  imislega  þann  capitula.  sem  vottar  um 
fielagz  giord.  þá  giðrum  vier  þeza  skipan  aa  umm  alldur  oc  æfi 
obrigdanlega. 

1.  Ath  þeir  menn  sem  gipta  saman  bern  sijn:  so  at 
huoretueggiu  fedgin  ero  vit.  þa  skal  sá  skildage  IjOglegur  vera 
sem  gifiir  er  aa,  brudkaupzdege.  huort  sem  er  mále  edur  helm- 
inga  fielag.  ef  sá  (loaldage  fer  þar  fram  med  jáirde  oc  samþicke. 
med  handselum  af  beggia  hende. 

2.  Nu  giptizt  sá  madr  sem  hann  á  Bern  skilgeten  adur. 
oc  ero  þau  j  omegd  þann  tijma:  þá  má  hann  med  ongvo 
mote  helmingafielag  leggia  vid  þá  kono  edur  mey  sem  þa  fær 
hann:  þviat  oz  lijzt  þat  vera  mega  full  arfsvik  vit  barnenn 
gi0r. 

3.  Enn  ef  hion  viiia  sialf  leggia  sijn  á  mille.  þa  mega 
þau  þat  med  þui  mote  giora:  ad  þau  eige  barn  edur  bern 
skilgetenn  sijn  á  miUe:  ef  þar  ero  vit  Iðgleiger  erfingiar  barns- 
ens:  þeir  sem  erfa  skiUdu.  ef  huorke  være  til  fader  nie  moder. 

Var  þetta  vort  bref  giort  i  Tunsberge  á  xv :  áre  Rikis  vors. 


396  EYJÓLFSSTAÐIR.  —  STEINSHOLT.  1314. 

217.  [1.  Septémber  1314]. 

Máldagi    f>orlákskirkja    á    Eyjólfsstöðum    á   Völlum,    er   Árni 
biskup  Helgason  setti. 

AMagn.  Dipl.  afskrr.  Nr.  4465  með  hendi  Arna  Magnússonar 
Sjálfs,  og  skýrir  hann  frá  frumritinu  á  þessa  leið:  "þetta  fyrer 
framan  skrifad,  var  med  njrre  hendi  ritad  aptan  á  kalfskinns  bref 
daterad  1581.  og  innehalldande  giðrning  mille  Eiriks  Arnasonar  og 
Halldoru  Jonsdottur,  um  jördena  Eyolfstade  &c,  Giðrningur  þesse 
fram  for  á  Eyolfstðdum  a  Vðllum  fðstudagenn  næstan  epter  kross- 
messu  um  hausted  1580,  enn  innsigladur  er  hann  og  brefadur  a 
Skriduklaustre  sidarsta  Martii  Anno  ut  supra  1581.  |)etta  fyrr- 
sagt  kalfskinnsbref  á  nu  (1708)  syslumadurenn  Biðrn  Petursson  á 
Bustarfelle».  AM.  259.  4to  bl.  17a  og  96a  skr.  1592,  Ekki  er 
það  með  öllu  víst,  að  þessi  máldagi  sé  hér  í  sinni  upprunalegu 
mynd,  en  mjög  fjarri  mun  það  þó  ekki.  pess  er  hvergi  getið  hve- 
nær  Árni  biskup  hafi  riðið  yfir  Austfirði,  en  ekki  er  óllklegt  það 
kunni  að  hafa  verið  um  þetta  leyti,  því  ekki  er  þá  getið  yfirreiða 
hans  annarstaðar  né  utanferða. 

[Eyolfstada  kyrkiu  maldage^). 
Arni  biskup  HeJgason  hefur  vigt  kyrkiuna^)  a  Eyolfstodum 
a  vollum  i  Fliotzdalshieradi  gudi  til  lofs  og  dyrdar  og  hinum 
helga  þorlaki  biskupi  og  signudu^)  Katerinu  med  þeim  skilmSla 
at  þar  skal  syngiast  annan  hvorn  dag  helgan  og  iiij.  skylldu- 
messur  at  auk  kirkiudag  og  katrinarmesso  og  þorlaksmesso 
vm  veturinn  firi  jol  og  annnan  hvorn  paskadag  og  luka 
presti  .ij.  merkur  i  kaup.  kirkian  a  .ij.  kugilldi  og  skal  þar 
lukast  af  xij.  alner  fatækum  monnum  þorlaksmesso  um  vetur- 
inn  og  luka  .x.  aura  yfer  til  vallaneskirkiu  arlega  firi  þa  skulld 
at  þar  takast  heima  kirkiu  tiundir  og  presttiunder  og  liostollar 
heima  manna  þeirra  sem  þar  bua.  þviat  þar  takast  heima  allar 
skylldur.  kirkiudagur  a  Eyolfstodum  er  iafnan  hinn  nædsta 
sunnudag  epter  hofuddag  Johannes  baptistæ. 


218.  18.  Oktðber  [1314]. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Steinsholti   í  Gnúpverjahrepp,  er  Árni 
biskup  [Heigason]  setti. 

Landsb.  268.  4to  bl.  57a  skr.  1601.  það  er  ekki  með  öllu  víst  hver 

')  [Eyolfstader  259;  =")  kirckin  259;  ')  sl.  4465. 


1314.  AUÐUN  BISKUP.   —   REYNISTAÐAKLAUSTR.  397 

Árni  biskup  það  er,  sem  hér  er  nefndr,     þó  virðist  það  helzt  vera 

Arni  biskup  Helgason.     það    bregðr  fyrir   svo  fornlegum  rithætti  á 

sumum   orðum  í  máldaganum,  að  hann  getr  varla  verið  frá  tímum 
Árna  biskups  Olafssonar,  og  að  efni  til  ekki  heldr. 

SteinnshoUtt. 

OOariu  kirkia  j  steinnzholltte  var  vijgd  af  herra  arnna  biskupi 
jn  festo  sancti  luce  euangelist§.  Hun  a  heimaland  allt  og  vij 
cugilldi.  kluckur  iiij  oc  Biollu.  smellta  kross.  Bocur  iij. 
kloda(!)  cer. 

þar  scal  vera  heimilis  prestur  oc  veita  allar  tijdir. 

þar  liggia  vnndir  v^)  Bðer  oc  ij  Bðnhus  j  gelldijnga 
boUti  oc  blijd.  circkiu  tijundir  og  lika  grðptur  af  þessum 
B0ium. 


219.  15.  Marts  1315.  i  Niðarósi. 

\ÍGLEIKR  Bárðarson  selr  með  samþykki  busfreyju  sinnar  Gy- 
ríðar  Jónsdóttur  kanokum  í  Niðarósi  fjórðunginn  í  jörðinni  «þias- 
moarslætto»  «synzsta  garðenom»  «firir  tyttugu  merkri).  •En 
berra  Auðuu  biscup  a  Holom  skilldi  firi  neruerandom  oc  ahðyr- 

andom  Kagnu  Barðardottor  systur  minni i  husum  firir 

8ag(ð)s  biscups  a  Holom.  er  þa  var  hann  i  korsbrððra  garðe  i 
Niðarose.))  Bréfið  gert  «i  Niðarose  þrim  nattum  ef[tirj  Gre- 
goriusmesso  þa  er  lidnir  varo  fra  burð  vars  berra  Jesu  Christi 
þushundrat  vettra  þriuhundrat  uættra  oc  fimtan  vettr.» 

(Dipl.  Norv.  III,  Nr.  105  eptir  frumbr.    i    AM.    Facs.  8.  nr. 
la  í  hinu  norska  frumbréfasafni). 


220.  2.  April  1315.  á  Hðlura. 

AuÐUN  Hólabiskup  staðfestir  stofnunarskrá  Jörundar  biskups 
I>orsteinssonar  fyrir  klaustrinu  á  Stað  í  Keyninesi  frá  1295  (Dipl. 
Isl.  II  Nr.  159). 

AMagn.  Fasc.  I,  3  frumbréfið  á  skinni  með  norsku    handarlagi 

*)  í  máldaga  Jóns  biskups   Haldórssonar    eru    taldir   að    eins   ^órir 
bæir,  en  það  þarf  ekki  að  vera  annað  en  afskriptamunr,  fyrir:  vj. 


398  REYNISTAÐAKLAUSTR.  1315. 

og  með  innsigli  Auðunar  biskups  nokkuð  brákuðu.  Dipi.  afskrr. 
AM.  Nr.  2945  (þrjár  afskriptir);  afskriptir  eru  og  í  AM.  277.  4to 
bls.  22,  og  AM.  280.  4to  bls.  1  —  3;  Landsbókas.  107.  4to 
bls.  1.  Bréfið  er  áðr  prentað  1  F.  Joh.  Hist.  Eccl,  Isl.  II,  164 
—  66  með  latínskri  þýðingu.  Bréfið  er  tekið  upp  í  Biskupasögur 
séra  Jóns  Haldórssonar. 

Jn  nomine  dominj  amen. 

J>at  séé  allum  mannum  kunneght  at  þa  er  lidit  var  fra 
highat  burde  uars  herra  jehsu  christi  þushundrat  ccc  ok  fimtan 
áar  profaðum  wer  audun  medr  guds  myskunn  biskup  a  holum 
firir  sealfra  várs  Raun  ok  margra  dugandes  manna  framsogn 
huersu  fagrliga  ok  hæidrliga  forséo  virdulighr  herra  godrar 
minningar  Jorundr  er  nærst  uar  firir  oss  biskup  heilagrar  hola- 
kirkiu  hefir  henne  væitt  ok  sealfa  hana  ok  hennar  dætr  marg- 
falldliga  prytt  medr  vitrligri  firirhýggiu  huadan  af  er  nann 
setti  sýstra  klaustr  at  stad  j  Ræyninese  [fýrr  en  maudruualla 
klaustr^)  gefande  þar  til  þessar  æignir  medr  fuUu  skiiriki. 
halfan  stadinn  bæima.  hafstæins  stade.  grafir  tuær.  pafastade. 
vermsla  land  halft.  fíallz  land.  skardsá.  hól.  stopui.  dadastade. 
hola.  foss  halfan.  brókar  læk  balfan.  hnudsnes.  sela  halfa.  hof. 
feriu  hamar.  kara[stad]e.  hroars  dal.  kelldu  dal.  bakka.  skaurdu- 
gil  ýtra.  gek  lands  læiga  af  þessum  iordum  otan  hæima  ok 
hafstæinsstadum  jn  summa  sextan  hundrat  ok  tuttugu.  sua 
læiddi  hann  ok  til  medr  hæilum  fortalum  ok  fagrum  kenning- 
um  fru  hallberu  er  sidan  vard  abbadis  sagdz  klaustrs  ok 
[mjargar  adrar  Rikar  konur  medr  miklu  godze  at  stýrkia  stad- 
inn  ok  hæilaga  Reglu  ok  prýda  medr  fagrum  lifnade.  hj^n  af  þui 
at  oss  sýnist  þessi  hans  skipan  sua  hialpsamligh  sem  nýtsamligh 
bade  til  salu  og  sæmdar  honum  ok  oss  ok  uáRum  lagligum 
eptirkomandum.  þo  at  j  nakkorum  græinum  sýnist  hann  fram- 
arri  gefit  hafa  af  hola  stadar  godze  en  hæilagrar  kirkiu  lagh 
uatta  þa  stadfestum  wer  þessa  hans  skipan  ok  giof.  æfinliga 
vbrigdanliga  halldnum  Retti  sæmd  ok  lagum  hæilagrar  hola 
kirkiu  um  biskups  tíunder  af  æignum  oftnefndz  klaustrs.  viter 
ok  firir  uist  at  wer  skulum  uera  þeirra  formadr  ok  abóti  þæim 
ok  stad  þeirra  ok  godze  til  uerndar  ok  hagýnda.  bidium  wær 
uara  lagliga  eptirkomendr  hola  biskupa  at   þer  uendit  goduilia 

^)  frá  [  er  bætt  inn  yfir  línnnni  með  annari   en  samtíða  hendi. 


1315.  RÉTTARBÓT  UM  BRÉFABROT.  399. 

til  klaustrsens  og  sýstranna  medr  astsemd  ok  fadrligre  um- 
hýggiu  firir  biodande  huerium  maune  at  kallza  þær  edr  unada. 
hindra  edr  talma  iíer  sagdu  godze  af  sinum  Rettindum.  vænt- 
um  wer  og  træýstum  fastliga  at  allir  þeir  godir  menn  sem  til 
þeirra  gera  ual  ok  uinattusamliga  audlist  af  gude  sealfum  j 
himinrike  sæmd  og  saluhialp.  En  þeir  skulu  fá  af  oss  þak  ok 
afwsu.  ok  at  allir  menn  uerandi  ok  eptirkomande  viti  firir  uist 
ok  trui  stadfastliga  þessa  uara  skipan  settum  wer  firir  þetta 
bref  vart  jnsigle,  Datum  anno  dominj  predicto.  loco  prefato. 
Quarto  >5onas  Aprilis.  Ordinacionis  nostre  anno  tertio. 


221.  25.  November  1315.  í  Björgvin. 

Réttarbót  Hákonar  konungs  háleggs  um  bréfabrot. 

þessi  réttarbót  mun  ekki  hafa  verið  gefin  íslandi  sérstaklega 
eins  og  hún  ber  með  sér,  en  á  14.  öld  hafa  menn  byrjað  að  taka 
hana  upu  í  Jónsbókarhandrit  og  öUum  hinum  prentuðu  útgáfum  af 
Jónsbók  fylgir  hún,  Hún  er  til  í  tvennskonar  textum,  sem  hér  eru 
kallaðir  A  og  B.  Venjulegast  kemr  hún  fram  í  Á-myndinni,  en  í 
hinu  elzta  íslenzka  handriti,  sem  til  er  af  henni,  er  hún  eins  og  í 
B;  fylgir  þeim  texta  að  eins  eitt  handrit  annað,  en  það  er  pappirs- 
bókin  í  MSteph.  13.  4to  sem  er  skrifuð  eptir  skinnbók  frá  16.  Öld. 
þess  má  geta  að  einstaka  klausur  úr  þessari  réttarbót  finnast  á  víð 
og  dreif  í  handritum,  eins  og  af  svo  mörgunf  öðrum  réttarbótum; 
fipar  það  opt  meir  fyrir  manni  en  frá  megi  segja  að  ákveða  slíkar 
klausur,  því  að  stundum  eru  þær  ágrip  úr  réttarbótum  með  öðrum 
orðatiUækjum,  og  stundum  er  ómögulegt  að  ákveða  þær^).  Klausa 
sú  sem  í  B  er  §  2,  um  fjárskaða,  er  t.  a.  m,  skrifuð  á  spássíu  í 
ÁM.  343.  Fol.  bl.  83b  (lögbók  Svalberðinga)  við  kap.  22.  í  Far- 
mannalögum  Jónsbókar.     XJm  ártal  réttarbótarinnar  er  þess  að  geta, 

')  Ein  slík  klausa  er  t.  a.  m.  þessi,  er  sumir  láta  standa  í  sam- 
bandi  við  þessa  réttarbót  (sbr.  NgL.  III,  115)  IBfél.  68.  4to  skr.  c.  1760; 
MSteph.   48.  4to  ch.  Oddur  Jónss.  1669  fol.  23  (styttri): 

R.  B.  H.  K. 

það  barn  er  ei  alið  til  arfs  er  inaðr  á  með  þeirri  konu  er  hann 
festir  að  sinni  konu  lifandi,  ef  þau  eru  ei  löglega  skiliu;  hann  á  á 
hvorugri  rétt  meðan  hann  breytir  svo.  Svo  og  verðr  það  barn  ekki 
skilgetið,  sem  hann  á  framhjá  konu  sinni  þó  kvinna  hans  deyi,  og  eign- 
ast  hann  svo  þá  konu,  er  hann  hafði  í  hórdómi  fram  hjá  sinni. 

(Thott.  2106.  4to  bls.  17—18  eignar  þessa  klausu  Eiríki  konungi). 


400  RÉTTARBÓT  UM  BRÉFABROT.  1315. 

að  það  finst  eiginlega  ekki  nema  í  þrem  handritum:  AM.  157.  4to, 
AM.  94.  og  102.  4to  (=  eitt  hdr.,  eptir  sama  frumriti)  og 
Stockh.  C21  4to. 


Prentað  hér  eptir  AM.  350.  Fol.  bl.  76a— b  skb.  1363  og 
borið  saman  við  AM.  351.  Fol.  bl.  131a-  b  skb.  c.  1360.  En  í 
mörgum  handritum  íslenzkum  er  þessi  réttarbót  til  svo  sem:  AM. 
345.  Fol.  bls.  152  skb.  c.  1570;  AM.  132.  4to  bls.  140  skb.  c. 
1430;  AM.  147.  4to  bls.  189  skb.  þetta  c.  1600;  AM.  157B.  4to 
bls.  48  skb.  c.  1460;  AM.  161.  4to  bls.  253  —  54  skb.  1561—65; 
AM.  40.  8vo  bls.  382-83  skb.  c.  1560;  AM.  55.  8vo  bls.  25 
—  26  skb.  c.  1580;  AM.  456.  12mo  bls.  60—61  skb.  c.  1480; 
AM.  458.  12mo  bls.  50—51  skb.  c.  1570;  AM.  60.  8vo.  bl.  63b 
—64  papp.  c.  1690;  AM.  200.  4to  bl.  lla  pappír  c.  1700; 
MSteph.  12.  4to  papp.  c.  1570-80;  MSteph.  41.  4to  papp.  c. 
1730;  MSteph.  48.  4to  bl.  8b  papp.  1669;  GI.  kgl.  s.  3274A.  4to 
papp.  c.  1620;  Ny  kgl.  saml.  1923.  4to  bl.  146- 47  skb.  c.  1590; 
Ny  kgl.  s.  1924.  4to  bl.  53a— b  c.  1550;  Ny  kgl.  s.  1933.  4to  bl.  97b 
skb.  c.  1600;  Ny  kgl.  s.  1911.  4to  bls.  217—18  papp.  c.  1750; 
Ny  kgl.  s.  341.  8yo  skb.  1656—68;  Thott.  2097.  4to  skb.  c. 
1650;  Thott.  2100.  4to  skb.  c.  1560;  Thott.  2101.  4to  skb.  c. 
1490;  Thott.  2106.  4to  papp.  c.  1750:  Uldal.  320.  4to  papp. 
1603;  Uldal.  322.  4to  skb.  c.  1570;  IBfél.  122.  8vo  papp.  c. 
1660;  IBfél.  60.  8vo  papp.  1595  —  1604;  IBfe'I.  315B.  4to  bls.  68 
— 69  papp.  c.  1670.  Prentuð  í  Norges  gl.  Love  III,  214 — 16, 
og  eins  og  áðr  er  getið  í  öllum  Jónsbókar  útgáfum. 

R[ettar]  B[ot]  H[akonar]  K[onuDgs]') 
Hakon  jneð  Guðs  DQÍskunn  noregs  konungr  sendir.  f^°.  log- 
manni  [Q[ueðiu]  G[uðsj  ok  sina.") 

ODargir  menn  hafa  kigrt  fur  oss  iðuliga.  ok  einkannliga. 
þeir  sem  umboð  hafa  [uaRa  uegna^)  at  sækia  brefa  brot  oss  til 
handa.  at  þer  uilit  ðngua  sekt  aa  [þa  dæma.  er  briota  bref 
uar*).  eðr  riufa  þa  orskurði  sem  ugr  hðfum  a  lagt  eðr  stað- 
fest.  [ok  af^)  þui  uilium  uer  at  [þer  uitit^)  at  vær  hðfum  sua 
skipat  staðfastliga  furr  meÍR  ok  sua  uilium  ugr  at  geymiz  [upp 
fra  þersum^)  degi  obrigðiliga.  at  huerr  sem  brytr  bref  uar. 
heðan  af  eðr  doma.  varnaðar  bref  eðr  staðfestu^)  eðr  þau  onnur 

>)  Hakonar  konungs  bref  vm  brefabrot  351;  ')  [etcetera  350;  ')  [af 
oss  ok  varri  halfu  351;  *)  [segia  þeim  sem  bref  vaar  briota  351;  ')  [sl. 
351;  *)  [þu  vitir  351;  ^)  [fra  þeima  351;  *)  bref,  b,  v.  351. 


1315.  RÉTTARBÓT  UM  BRÉFABROT.  401 

sem  u§r  gefum  ut  ymsum  monnum  til  rettinda.  stýrks  eðr  naða, 
þo  at  æigi  se  sakir  aa  nefndar.  i  uarum  brefum.  þaa  uilium 
ugr,  at  huerr  maðr  se  sekr^)  viij.  mprkum  er  uar  bref  brýtr. 
ok  sua  bioðum  ugr  þer  at  dðma  ok  laga  orskurð  aa  at  leGia. 
heðan  af^).  furr  nefndar  viij.  merkr.  sa  huern  þann  raann  er  at 
þui  uerðr  kunnr  eðr  sannr,  sem  aðrar  laga  sektir  þær  sem  á 
nefndar  ero  i  landz  laga  bokinni  sealfri.  nema  þar  sem  menn 
gera  friðbrot^).  heimsokn.  [eðr  Rán*).  eðr  aðrar  þær  sakir  sem 
oss  þickir  [æigi  sua  litiP)  sekt  til  koma.  þa  uilium  u§r  at 
fari  eptir  þui  sem  Iðgbok  uattar. 

[var  þetta  bref  giort  j  biorgvin  vpp  æ,  katrinar  CDesso  dag. 
aa.  xvj^^  are  rikis  uars^).  [nerra  juar  kanceler  jnnsighladi^). 
[En  þorger  þouesson  ritade^). 


B. 

Gl.  kgl,  saml.  3369B.  4to  bls.  125-26  skb.  c.  1340;  sbr. 
MSteph.  13.  4to.  bls.  269,  papp.  1715,  eptir  skb.  frá  16.  öld. 

rettarbot  hakonar  konongs, 

Hakon  konungr  etcetera.  senndir  J^.  loghmanne  etcetera. 

1.  CDarghir  menn  hafa  iðuligha  kært  fýrir  oss  ok  einkann- 
ligha  þeir  sem  vmboð  hafa  af  uorri  haifu  at  sækia  brefhabrot 
083  til  handa  at  þeir  uiiia  engha  sekt  aa  þa  dæma  sem  bref 
uar  briota.  eða.  riufa  þa  orskurði  sem  ver  hofum  aa  lakt.  eða 
staðfest,  ok  af  þvi  uilium  ver  at  þu  uitir  at  uer  hofum  sua 
skipað  staðfastligha  fýR  meÍR.  ok  sua  uilium  uer  at  geymiz  fra 
þeima^)  deghi  obrigðiligha,  at  huer  sem  brýtr  uar  bref  heðan 
af.  eða  doma.  uarnaðar  bref.  eða.  staðfestu.  eða  þaj  aunnur,  er 
uer  gefhum  ut  ýmissum  monnum  til  rettinda.  stýrks.  eða,  naða. 
þo  at  eigi  se  sektin  ainefnd  i  uorum  brefum.  þa  uilium  uer  at  huerr 
maðr  se  sakaðr  atta  morkum  er  uor  bref  brýtr  ok  sua  bioðum 
uer  þer  at  dæma  ok  lagha  orskurð  aa  leGia  heðan  af  fýR 
nefndar  atta  merkr  aa  huern  mann  þann  er  at  þui  uerður  kunnr 

')  sakaðr  351;  =)  fra  351;  ')  eðr  b.  v.  351;  *)  [sl.  351;  ')  [meiri 
351;  «)  [þannig  157B  eitt;  etcetera  351;  Datum  etcetera  350;  ^)  [b.  v. 
eptir  Stoclch.  C21;  »)  [bætt  við  eptir  AM.  94.  4to  og  102.  4to;  *)  ^ma, 
hdr. 

Dipl.  Isl.  II.  B,  26 


402  GEJÓTEYRARMÁLDAGI.  1315. 

ok  sannr  sem  aörar  laghasektir  þer  sem  aa  nefndar  eru  i  landz 
laga  bokinni  sialfri  nema  þar  sem  menn  gera  friðbrot  eða  heim 
soknir  ok  raan  ok  aðrar  þer  sakir  sem  oss  þickir  eigi  sua  litil 
sekt  til  koma.  þa  uilium  uer  at  fari  eptir  þui  sem  loghbok 
uattar. 

2^).  Jtem  huaruitna  þar  sem  maðr  gerir  til  fiar  skaða. 
eptir  þui  sem  .vi,  skýnsamir  menn  meta  loghligha  til  nefndir 
af  rettaranum  ef  uitni  eru  til.  þat  er  allt  fuUrettis  skaði  er 
menn  meta  til  halfrar  merkr.  eh^  ef  minne  er  þa  er  ðfundar 
bot  eptir  domi  ok  atuikum  þeim  sem  ger  er  skaði.  nu  dylr 
hann  ok  eru  eigi  uitni  til.  sýni  lýrittar  eiði.  enn  settar  eiði 
fyrir  fullrettis  skaða.  ok  gialldi  sem  aðr  uottar. 

3.  Jtem  nu  uill  maðr  annan  sekia  um  eitthuert  míal 
enn  annaR  hafi  honum  sokn  fýRÍ  aa  hendi  þa  lati  sa  fýRÍ  af 
er  siðaR  tok  til  þuiat  eigi  maa  hann  tueim  ein  andzsuor  ueita. 
ef  þat  er  eigi  u§la  sokn  uið  han  ger. 

4^).  Eonungr  eða  hans  umboðsmaðr  aa,  fýst  kaup  aa 
ollnm  uarninghi  eða  þarfindum  huart.  sem  fallt  hafha  utlenzkir 
menn  eða  innlenzkir.  þa  skal  honum  fýst  selia  fyrir  slikt  uerð 
sem  aðrer  kaupa,  ok  vm  allt  þat  sem  hann  þikkiz  kaupz  við 
þurfa  ok  faalt  er  þa  skal  hans  umboðs  manne  fýst  seha.  þeim 
sem  hann  gerir  til. 


222.  [1315]. 

Málbagi  Grjóteyrarkirkju  í  Andakíl,    er  Arni   biskup   [Helga- 

son]  setti. 

Með  vissu  verðr  ekki  sagt,  að  svo  stöddu,  hvort  bisknp  sá,  sem 
hér  er  nefndr,  sé  Árni  Helgason  eða  Árni  Ólafsson,  en  máldaginn 
hefir  fornlegan  blæ.  Arið  er  og  sett  að  ágizkun.  Landsb.  268. 
4to  bl.  73a-b  skr.  1601. 

Grioteýre. 
I>at  er  skipan  herra  árnna  biskups  j    skalhollte   at  kirkia 
su  er  stendur  a  grioteýre  skai  hafa  þennan  maldaga.  enn  Bonde 
sa  er  þar  Býr  hafí  heima  halfua  tijunnd  sijna  og  heima  manna 

')  sbr.  réttarb.  Magnúsar  konung  1274  (Dipl,  Isl.  II,  42);  ')  Prentað 
áðr,  sbr.  rb.  1280  (Dipl.  Isl.  II,  72B). 


1315.  GARDAR  Á  AKRANESI.  ^3 

sÍDna.  hálf  tijunnd  og  lysitollur  af  grioteyre  skul  gr[e]idast.  [til 
hvanneyrarj. 


223.  [1315]. 

Máldagi  Laurentiuskirkju  í  Görðum  á  Akranesi  [er  Árni  biskup 
Helgason  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  47a— 48b  skr.  1601.  Máldagi  þessi  er 
mjög  fornlegr.  Arni  biskup  J^orláksson  tók  biskupsforræði  í  Görö- 
um  1285.  þó  virðist  þessi  máldagi  varla  vera  svo  gamall.  Virðist 
sízt  fjarri  að  heimfæra  hann  til  Arna  biskups  Helgasonar. 

Gardar  a  akranese. 
fesse  er  maldagi  kirkiu  lorentij  oc  sebastiáne  j  gordum  á 
akranesi  ad  kirkian  a  halft  heima  lannd  oc  skrijn  gýllt  med 
helgum  domum.  sýlfurkaleka  iij  oc  einn  kalek  gylltann  og  gull- 
kalek  hinn  fíorda.  sio  manna  messuklædi  oc  eirnn  laus- 
hokull.  kanntara  kapur  þri&r.  sloppar  iiij  oc  fontklædi.  iiij 
haalltaris  klædi  og  ij  thil  krossalltaris.  munnlogar  ij.  oc 
kerttistikur  iij  oc  jarnnstika  stor.  sex  kluckur.  rodukrossar  ij 
oc  annar  gýlltur.  fonntur.  glodaker  tuo.  Tiolld  vmmhuerfis 
kyrkiu.  glerglugg  oc  einn  stol  oc  messufata  kistu.  lektara. 
kerttastock.  halft  annad  pund  vax.  A  millum  oss  j  arnnarnesi 
oc  griotgardz  j  galmars  vijk  á  kirkian  allann  storreka.  oU  þau 
tre  er  þuij  eru  leingri  enn  vj  alnna  ad  bolexi  megu  setia  á 
fyrir  framann  enn  fyrir  ofann  ala  á  allt  gardalannd  alla  reka 
vt  frá  marklæk  enn  sa  er  vid  gard  ad  osi.  Selfarar  tuennar 
onnur  a  marsstodumm  enn  onnur  vpp  med  leira  fyrir  vestann 
gagnnvartt  biskups  breckv.  afreit(!)  j  Suannga  j  Skorradal.  ollum 
nautum  oc  á  gagnnheidi  ollum  saudum.  kirkian  S,  x  kýr.  xiij 
kugiUdi  asaudar  oc  leýsa  huertt  ^annad.  xxx.  gelldijnnga.  þar 
skulu  vera  prestar  ij  oc  diaknn  oc  huernn  dag  messa  ij  vmm 
lanngafostu.  ef  heimilisprestur  er  á  heýnese.  þa  skal  giallda  j 
Garda  hunndrad.  J  gordum  skal  sýngia  ij  messur  huernn  mid- 
uikudag  oc  fostudag  huernn.  Tijunndir  liggia  vnndir  þessa 
kirkiu.  af  halfum  fiorda  tijgir(!)  bæia.  þar  skulu  fylgia  verk- 
hestar  fiorir.  ecki  fylgir  skagi  garda   lanndi.   kirkian   á   slijki- 

26* 


404  EYRI  í  KJÓS.  —  KRISTINRÉTTR.  1316. 

stein  hunD8l(!)  punng   med  pell.   oc   ij  alltaris  steina  lausa.  oc 
eirnn  vijgdann^). 


224.  [1315]. 

Máldagi  Eyrarkirkju  [í  Kjós]  er  Arni  biskup  [Helgason]  setti. 

það  er  óyíst  hvort  það  er  Arni  biskup  Helgason  eða  Arai 
biskup  mildi  Ólafsson  sem  máldaginn  nefnir,  og  úr  því  verðr  ekki 
skorið  með  vissu  að  svo  stöddu.  Arið  er  og  sett  að  ágizkun.  AM. 
263.  bls.  66  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  76b  skr.  1601. 

Eyre^). 
I>a  er  Arni  biskup  vigdi  kirkiu  a  Eyri  gerdi  hann  þa  skipan 
a  ad  Eyrar  kirkia  skal  taka  tyvnd  oc  lýsitolla  af  ollum  heima 
monnvm  þar:  enn  jngialldur  leggur  til  kirkiu  j  saurbæ  xij  ær. 


225.  23.  JuDÍ  1316.  i  Björgvin. 

FjÓRTÁN  menn  og  þar  á  meðal  Haukr  Erlendsson,  samþykkja 
úrskurð  þann,  er  Einar  Ambason  og  Eindriði  Sigmundsson  fé- 
hirðar  konungs  höfðu  gert  um,  að  vörur  átta  vestfalskra  kaup- 
manna  (oVesfælinga")  skyldu  upptækar  «firir  þa  skuld.  at  þeir 
hofdu  læynt  morghum  lutum  af  sinum  kaupðyri  ok  varningi». 
Bréfið  gert  «daghen  nesta  firir  Jonsuoku  a  siautianda  are  rikis 
vars  virduleghs  herra  Hakonar  Noræghs  konongs  j  Jonsstofu  i 
konungs  garde  i  Biorghuinn.^) 

(Dipl.  Norv.  I  Nr.  147  eptir    afskr.    í   Stockh.    C16.    4to    og 
Deichmannssafni  í  Kristjaníu  Nr.  11.  8vo). 


226.  28.  Juli  1316.  i  Björgvin. 

Réttarbót  Hákonar  konungs  háleggs  um  að  Kristinréttr  hinn 
forni  skuli  vera  í  gildi. 

•)  Hér  kemr  strax  á  eptir  máldagi  Gyrðs  1352;  ')  268;  *)  Hákon  kon- 
ungr  háleggr  staðfestir  sama  ár  þessa  úrskurði,  Sighvats  og  Hauks  lög- 
manns  (Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  88). 


1316.  KRISHNEÉTTR.  405 

Réttarbót  þessi  á  alls  ekki  við  ísland,  en  er  til  í  fjölda  af  ís- 
lenzkum  handritum,  og  Arngrímr  Jónsson  og  margir  síðan  hafa 
haldið  að  hún  væri  gefin  íslandi,  og  því  er  hún  prentuð  hér.  Hér 
er  fylgt  AM.  158A.  4to  bls.  115  skb.  c.  1420  (Hlíðarendabók),  en 
enginn  orðamunr  tekinn  úr  öðrum  handritum,  því  réttarbótin  er  hér 
góö,  en  þessi  skinnbókartexti  af  henni  hefir  aldrei  verið  notaðr  fyr. 
Artal  þessarar  réttarb.  er  ekki  tilfært  nema  í  sumum  handritum. 
Réttarbótin  er  áðr  prentuð  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  I,  422 — 23; 
NgL.  III,  116-17;  sbr.  Lovsaml.  for  Isl.  I  ár  1316;  á  latínu  í 
Porm.  Torfas.  Hist.  Norv.  IV,  450;  Arngr.  Jónss.  Crymogæa  III, 
125;  á  dönsku  i  Jonsbogen  1763  bls.  385—86.  Er  til  í  fjölda 
íslenzkra  handrita  svo  sem:  AM.  345.  Fol.  151 — 52  skb.  c.  1570; 
AM.  350.  Fol.  bl.  76a  skb.  1363;  AM.  128.  4to  bls.  153—56 
skb.  c.  1490;  AM.  135.  4to  bls.  213  skb.  c.  1490;  AM.  136.  4to 
bls.  291  —  92  skb.  c.  1480;  AM.  147.  4to  bls.  188— 89  skb.  þetta 
c.  1600;  AM.  161.  4to  4to  bls.  252—53  skb.  1561—65;  AM. 
37.  8vo  bls.  256—59  skb.  c.  1500;  AM.  40.  8vo  bls.  381—82 
skb.  c.  1560;  AM.  45.  8vo  bls.  70  skb.  c.  1570  (brot);  AM.  55. 
8vo  bls.  30  skb.  c.  1580;  AM.  60.  8vo  bls.  62a— 63b  papp.  c. 
1690;  AM.  62.  8vo  bl.  28  papp.  c.  1650  («R.  B.  H.  K.  Magnus- 
sonar  Jslendingum»)  AM.  456.  12mo  skb.  c.  1480;  AM.  200.  4to 
bl.  16—17  papp.  c.  1700;  MSteph.  3.  4to  papp.  18.  öld;  MSteph. 
13.  4to  papp.  1715  (fjórar  afskr.  ein  eptir  Arnarbælisb.,  önnur  eptir 
AM.  128.  4to  eða  37.  8vo);  MSteph.  41.  4to  papp.  c.  1730  (tvis- 
var);  MSteph.  48.  4to  papp.  1669,  bl.  8a;  GI.  kgl.  s.  1159.  Fol. 
papp.  c.  1650;  Ny  kgl.  s.  1080.  Fol.  frá  .18.  öld;  Ny  kgl.  s. 
1924.  4to  bl.  53a  skb.  c.  1550;  Ny  kgl.  s.  1911.  4to  papp.  c. 
1750;  Thott.  2097.  4to  skb.  c.  1650;  Thott.  2106.  4to  bls.  53  — 
55,  247—48  papp.  c.  1750;  Uldal.  322.  4to  skb.  c.  1570;  Stockh. 
C2.  4to  skb.  c.  1580;  IBfél.  315B.  4to  papp.  c.  1670;  IBfél.  122. 
8vo  papp.  c.  1660;  IBfél.  531.  8vo  bls.  159—60  skr.  1706  af 
Hálfdáni  Jónssyni  á  Reykjum.  parmeð  þessi  athugasemd:  «NB 
Christennrettur  settur  j  leg  a  Jslandi  Olaffz  k[ongs]  helga  Haralldz- 
sonar  og  sama  ár  og  hann  bad  vmm  Grimzeý  og  mun  sa  elste  hier 
a  landi  vered  hafa»(!)  í  AM.  128.  4to  og  37.  Bvo  er  skeytt 
framan  við  réttarbótina  §  1   úr  rb.  ^^/e   1305. 

Bref  virduligs  herra  hakonar  konungs. 

Hakon  med  guds  miskvnn  noregs  konungr  et  cetera. 

Vær  hofvm  vndirstadit  at  logmenn  her  med  ydr  vilia  eigi 
log  segia  vm  þav  mala  efni  sem  heilagri  kirkiv  til  heyra  ok 
kristinsdoms  rettr  skal  vm  ganga.  þviat  eingi  kristinsdoms  balkr 
er  j  þeirri  Iðgbok  sem  virdvligr  herra  CDagnus  konungr  fadir 
varr  hinn  kærazti  agiætrar  minningar  let  saman  setia  ok  saman 
setta  þingtaka  ok  þvi  hefir  æigi  firirfariz  ath  vær  erchibiskup 
ok  biskuparnir  hofvm  eigi  lidvger  til  vordit  kristinsdoms  balk- 


406  HAUKR.  —   FELL  í  KOLLAFIRÐI.  1317. 

vm  svo  skipa  edr  setia  sem  oss  likar  ok  vilium  vær  þo  einna 
sitz  at  heilog  kirkia  missi  sinna  rettinda  edr  hennar  formenn. 
þat  vilivm  vær  ok  biodvm  fuUkomliga  at  logmenn  varir  her  ok 
allir  halldi  ok  hafi  þann  kristinsdomsrett  sem  verit  hefir  at 
fornv  her  med  ydr.  þo  hvarki  þann  sem  magnus  konungr  fadir 
vearr  let  saman  setia  ok  eigi  þann  sem  ion  erkibiskup  let 
saman  setia.  En  sa  sem  adr  er  her  ok  forn  er.  vilivm  vær  at 
gangi  ok  þar  eptir  dæmi  logmenn  varir  ok  laga  orskvrd  aa- 
leggi.  þo  sva  at  9II  sv  sekt  er  þar  stendr  j  ok  anefnd  er  falli 
til  þridivngs.  En  ef  þar  ero  nockorir  Ivtir  þeir  sem  eigi  megv 
standa  edr  þat  sem  ydr  þickir  aa  fatt  vera  j  fýrnefndvm  krist- 
ins  doms  belkivm.  þa  ritit  aptr  til  vaar  þar  med  ydra  tillogv 
med  vitordi  ok  samþykt  biskupanna  ok  lærdra  manna  ok  hand- 
geinginna  manna  er  vita  hvat  landinv  er  nytsamligaz. 

Var  þetta  bref  gert  j  biorgvin.  olafs  vgku  aptan  fyrra.  aa 
xvij  aari  rikis^)  vars.  Herra  jvaarr  kanciler  vaarr  innzsigladi. 
þorgeirr  tofason  notarius  vaar  ritadi. 


227.  11.  December  1316.  i  Björgvin. 

þRÁNDR  Gulaþingsmaðr  staðfestir  ættleiðslu    úrskurð    Sighvats 

á  Leirhólum  eptir  síra  ívar  í  Volabúi  og    bréf    «herra    Hauks 

loghmanz  [Erlendssonar]  sua  wattandi   at   han  dœmde  þa  ætt- 

leiding  loghlegha').     Bréfið  er  gert  «i  Jonsstofu  i  konongsgarde 

j  Berghwin    laughardaghenn    nesta   æptir    Nikulasmesso   a  þui 

are  er  lidnir  waro  fra   burdartid   wars   herra   Jesu  þushundraþ 

wettra  þriu  hundrað  wettra  ok  sexstan  vettr.» 

(Dipl.  Norv.  I,  Nr.  148  eptir  frumbréfiQu,   sem  þá  var    i  eigu 
G.  Munthe's  kapteins  í  Króki). 


228.  [1317]. 

Máldagi   Fellskirkju   í   Kollafirði   [er   Árni    biskup    Helgason 
setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  89b.    þetta  stendr   meðal  máldaga  Árni 

')  ks,  bdr. 


1317.  KALDAÐARNES.    —   TUNGA.  407 

biskups  Helgasonar  og  er    því  líklega  frá  hans   tíð,    því    máldaginn 
er  fornlegr. 

Fell  j  kollafirdi. 
Kirkia  vnndir  felli  j  kollafirdi  a  þriar  kýr  oc  fiorar  vættir 
skreidar.  af  atta  bæium  vr  þorpum.  oc  fimm  hundrad  voru. 


229.  27.  Juli  [1317J.  í  Kaldaðarnesi. 

Vígslumáldagi    Kaldaðarnesskirkju    í   Steingrimsfirði,    er   Árni 
biskup  Helgason  setti. 

Landsb.  268.  4to   bl.  61a— b.    ekr.    1601.       Sbr.    Gyrðsmál- 
daga  1354. 

Kalldadarnes. 
Kirkia  ad  kalldadarnesi  var  vijgd  af  herra  arnna  biskupi 
vj  kalendas  augustij  oc  helgut  med  gudi  hinni  helgu  meý  mariu 
modur  gudz  oc  mikaelei(!)  arcangelo  oc  hinum  helga  thorlaco. 
enn  þessi  maldagi  var  þa  skipadvr.  at  til  þessara[r]  kirkiu  scal 
vera  tijdasoknn  af  Boum  þeim  oUum  sem  eru  fyrir  vtann  sela 
oc  nordur  thil  saura.  kirkiu  tijund  nema  hualtijunnd  af  kalld- 
baki  oc  ollum  Bæium  til  selár.  liggia  til  kalldadarnes  kirckia 
oc  suo  lysitoUr  oc  fiskatollar,  half  vætt  af  Bæ  oc  half  vætt  af 
huerium  fiskimanni  at  eýum.  nema  at  kalldbak  oc  kleifum  skal 
greidast  þridiungur  vættar,  Lamb  skal  ala  á  Bæ  huerium  hei- 
lagrar  kirkiu  oc  abyrgist  [sá]  at  helmingi  vid  aullu  sem  elur.  lijc 
scal  færa  af  þessum  BjOum.  huertt  sem  helldur  vill  thil  stadar 
eda  kalldadarness  oc  sculu  taca  helmijng  huorir.  þess  sem  med 
lykumm  gefst.  A  kalladarnesi  skal  vera  heimilisprestr  sa  sem 
þar  veiti  tijdir  oc  til  þriggia  Bonhusa.  scal  hann  sýnngia  j  B0 
oc  ad  hamri  oc  a  kalIdBak.  oc  taca  vj  aura  af  hueriu.  enn  iiij 
merkur  af  heima  kirkiu.  kirkian  a  lannd  er  ramnn  gaf  til 
hennar  þad  sem  heitir  Biarnnanes.  ku  oc  hest  oc  kluckur  iij. 


230.  [1317].  i  TuDgu. 

Máldagi  kirkjunnar  í  Tungu  í  Steingrímsgfirði,  er  Arni  biskup 
Helgason  setti. 


408  TUNGA    í  STEINGRÍMSFIRÐI.  1317. 

Landsb.  268.  4to  bl.  89b— 90b.  skr.  1601;  262.  4to  bls.  23 
skr.  c.  1600;  máldaginn  er  tekinn  upp  í  Vilchinsbók  (cl)  orðréttr. 

Tunnga  j  steinngrijmmsfirdj. 
[Suo  mikil  kuikfe  a  kirkian  j  tunngu.  fimm  kyr  oc  iij  ær. 
c.  voru.  kirkia^)  a  heima  lannd  allt  efrabol-).  hlijdarsel).  [arn- 
kautludaP).  fiordung  j  skogalandi.  attungur  j  hualreka  ad*) 
hrofa.  oc  j  eggver[e]  lannd  allt  j  grof  enne  litlu  oc  allann 
hualreka  oc  vidreka.  attung  hualreka  j  hlidabæ^).  fimmtunngur 
j  hualreka  ad  heydalsa.  Tolftungur  j  hualreka  a  Galmas^)  stronnd 
milli  karahafnnar^)  og  grinndar.  ad  afteknum  tolftungi.  þridi- 
ung  j  hualreka  ad  huolza.  helmijnngur  vidreka  milli  holzlækiar 
oc  hafnnarness.  kirkia  a  holzland  allt^)  hid  efra  med  oUum 
gognum  oc  giædum.  reke  allur  a  kaungustodum^).  fiordung  j 
oUum  reka  ad  bruará.  settung  j  hualreka  j  milli  kolbeinzar 
oss^)  oc  kallbakzoss^^).  niundi  parttor  hualreka  j  býrgisvijk. 
settungur  j  oUum  reka  ad  giðghre.  fiordung  allra  fiorunytia 
ad  rifskerium.  ok  j  akurvijk.  halfur  sextandi  lutur  j  hualreka 
a  þrætuteigi.  kirkia  a  alltaraklædi  sex^^)  oc  kross  smelltann. 
iiij.  rodukrossa.  glerglugg.  mariuskript.  kistil  oc  j  helga  doma. 
[fornn  tiolld  vm  kirkiu^^).  jonnz  lijknneski.  [gunnfana  ij^^) 
kluckur  fiorar.  BioUur  ij.  kerttistikur  ij.  paxspialld.  [fonnt  oc 
klædi^*)  lectare'*)  med  reidustol.  messubækur.  ij.  alltaris  Bok^^) 
eina  mariu  sogu.  jons  sogu  postola  og  glodaker  [oc  elldbera*') 
messufot  einfolld.  [munlogar  ij.  Bœd*^)  ocker^^).  half  vætt  fiska 
af  huerium  Bæ.  kiortre  a  kirkiuboli.  Tyundir  milli  smahamra 
oc  rofar^").  þar  skal  vera  prestur  heimisfastur.  holz  lannd  jd 
efra  á  allann  vidreka  miUi  fauskalækiar  oc  holzlækiar.  þordur 
Bonndi  oc  vilborg  gafu  kirkiunni  j  tungu  [tyunda  hiut^^).  j 
hualreka  [or  þrim  hlutum'^^)  a  kirkiuboli  med  hanndtaki.  Eg^^) 


*)  [Kirkian  j  tangn  j  steingrijmsfirdi  er  helgnd  marin  drottningu  oc 
ennm  sæla  Jone  postoln  oc  ennra  heilaga  thoriaki  bisknpe  oc  margretu 
meyn.  hun  262;  ')  vj  kyr.  iij  hundrud  voru  b.  v.  262;  ')  [ad  gautada; 
268;  *)  a  262;  *)  heidabæ  262;  «)  sl.  368;  ')  karhafnar  262;  *)  sl.  2681 
')  kngoftodum  268;  ">)  kollbaksoss  262;  '')  V,  262;  '»)  [steintialld  forntt 
262;  '»)  mercki  262;  '*)  [fontklædi  262;  ")  sl.  268;  »«)  sl.  262;  '')  [sl. 
262;  •«)  þannig  268  =  borð?  '»)  [muDnlug  vond  262;  ")  hrofár  262; 
*")  [x  hundrud  268;  ")  [81.^262;  ")  Og  268,  262. 


1317.  EYRI  í  BITRU.  409 

arnni  biskup  helgason  sat  ýfir  þessum  máldaga  er  ritadur  var 
j  tungu  [j]  steingrijmsfirdi  [ad  hia  verannda  sijra  audunj.  sijra 
þordi.  sijra  tíjomassi  og  mörgum  odrum  godvm  monnum^). 


231.  6.  August  1317.  á  Eyri. 

VíGSLUMÁLDAGi  Eyrarkirkju  í  Bitru,  er  Árni  biskup  Helgason  setti. 

Máldagi  þessi  er  tekinn  orðréttr  upp  í  Vilchinsbok  (cxlviij)  og 
skeytt  aptan  við  hann  seinni  viðbót,  sem  hér  er  slept.  þar  er  mál- 
dagÍDD  árfærðr  til  1318.  Landsb.  268.  4to  bl.  89a— b  skr.  1601 
«Gamler  máldagar»  stendr  fyrir  ofan.  AM.  262.  4to  bls.  29  skr.  c.  1600. 

[Eýri  j  Bitru^). 

í>a  er  lidid  var  fra  hijnngadburd  lausnnara  vors  jehsu 
christi  þushundrut  vetra.  ccc  og  xuij^)  ar.  vijgdi  herra  arnni 
Biskup  af  skalhollti  kirkiu  á  eyre  j  Bitru  thil  lofz  og  dyrdar 
allz  valldanda  gudi.  sælli  gudz  modur  marie.  hinum  heilaga 
joni  postola  oc  gudzspiallamanni.  oiavi  konungi.  Torlaki  Biskupi 
oc  heilagri  margarete  meýu  a  pijslardeigi  heilagra  gudz  pijn- 
ijngar*)  votta  sixti  felicissimi  oc  agapiti.  þad  er  fiorum  nottum 
fyrir  laurencijusmessu  med  þessum  maldaga  sem  hier  fýlgir. 

lagdi  einar  bonndi  þorgrijmsson  thil  kirkiu  fiordung  j 
hualreka  ollum  a  ruteyiar  strond  med  radi  oc  samþýcki  herra 
arnna  biskups.  enn  sialfur  herra  Biskup  gaf  thil  kirkiu  fimm 
hunndrud  voru.  Leggiast  oc  þar  thil  kirkiu  a  eyri  tijundir  oc 
lysitollar  þar  med  groptur  af  aullum  bæium  milli  borgahals  oc 
ennishðfda  og  þar  med  lamba  eldi.  skiædatollur  oc  osttollur 
vm  alla  bitruna  oc^)  malz  miolk  vnndann  aullu  fe  millum  gud- 
logshaufda  oc  borgar  hals.  skal  sa  bonndi  er  á  eyri  byr  fæda 
prest  00  gefa  honum  iiij  merkur  kaups  á  hveriu  ari  og  hafi 
hann  fe  til  medferdar  [vid  kirkiufe^)  enn  j  moti  lamba  eldi  af 
ollum  bæium  fyrir  jnnan  gudlaukz  haufda.  skipadi  herra  arnni 
Biskup  skylldu  sonng  j  gudlaukz  vijkur').  paskadag.  huijta- 
sunnudag.  mariumessu  fyrri  a  sumared  oc  nicholasmessu.  átta- 


')  [morgum  godum  monnum  hiaverÖDdum  262;  ^)  Maldagie  kirki- 
unnar  a  Eyre  j  Bitru  262;  ^)  xviij  262;  *)  pijslar  262;  ')  enn  252;  ^)  [sem 
til  kirkiu  liggur  262;  ^)  gudlðgzvijkur  262. 


410  INGJALDSHÓLL.  1317. 

dag  jola  oc  drottinz  dag  eptir  ýmmbruviku  vm  lannga  fðstu 
oc  þeim^)  lofligt  naudsyniar  þangad  ad  sækia  a  fyrsogdum 
dogum.  þar  er  oc  biskupz  gisting*)  huerrn  tijma  er  haun 
fer  yfer^) 


232.  13.  Október  [1317J.  á  iD^aldshvoli. 

VíGSLUMÁLDAGi  kirkjunnar  á  Ingjaldshvoli  undir  Jökli,  er  Árni 
biskup  Helgason  setti. 

AM,  260.  Fol.  bl.  112  —  13  (Vilchinsbók  ccy)  með  hendi  séra 
Jóns  Erlendssonar  á  Villingarhollti.  AM.  252.  4to,  skr.  c.  1660; 
AM.  dipl.  afskrr.  1613  og  1660  og  sýnist  vera  með  hendi  þor- 
móðar  Torfasonar.  Máldagi  þessi  er  hér  án  alls  efa  í  sinni  upp- 
runalega  mynd,  að  undantekinni  stafsetninga. 

Jngialldshuoll. 

Kirkia  at  Jngialldzhvoli  er  vijgd  af  herra  Arna  biskupi 
hinum  sijdara  jn  festo  Reliqviarum  Gudi  til  lofs  oc  dyrdar  oc 
hans  signudu  mod[u]r  jungfrv  sanctæ  CDariæ  oc  heilogum  mar- 
tiribus  Cosme  oc  Damiano  oc  oUum  heilogum  monnum. 

var  þar  Bænhvs  ad  fornu  oc  atte  þad  Bvrfellzdal  oc  j 
Rife  slijkt  sem  reiknadist.  enn  Gunnar  bondi  Hauksson  er  kirki- 
una  liet  giaura  oc  þa  atti  Jngialldzhvol  lagdi  þessa  skylld  i 
heimalannd  sem  hier  er  skrifad. 

J>ar  skal  syngia  messu  hvern  dag  loghelgann.  enn  ef 
vedur  banna  edr  adrar  naudsynniar  þa  skal  syngia  firir  rvm- 
helgann  dag  þa[nn]  sem  bondi  vill.  Joladags  tijder  skal  syngia 
ad  saxahvole  enn  hamessa  ad  Jngialldzhvoli.  þar  skal  syngia 
sijdar  palmadag  enn  fara  heim  midvikudaginn  oc  syngia  þa 
heima  til  paska.  og  fyr[r]e  paskadag.  þar  skal  haun  fyr[r]e 
syngia  Hvijtasunnudag  oc  olafsmessodag.  a  Jngialldzhvoli.  skal 
fyr[r]  syngia  allra  heilagra  messu  og  CDariumessur  allar.  þar 
skal  syngia  allar  tijdir  a  kirkiumessodag  oc  so  jn  festo  cosme 
oc  Damiani.  enn  allar  adrar  batijder  skal  ad  jafnadi  synghia  so 
adra  hueria  viku  vmm  Langafðstu. 


')  þa  262;  *)  oc,  b.  v.  262;  ')  Hér  aptan  við  kemr    í    268    og    262 
TÍðbótÍD  sú  sama  og  bjá  Viicbni;  þó  er  nokkra  slept  aptan  af  i  268. 


1318.  HERJÓLFSRÉTTARBÓT.  411 

Bondi  sa  er  býr  ad  Jngialldzhvoli  skal  greida  presti  halftt 
annad  hunndrad  frijdt  aa  hveriu  aare.  enn  x  aura  til  frodar- 
kirkiu,  skal  j  þa  x  aura  greidast  frijdt  eda  skreid  ad  tiundar- 
lagi  edurfannar  haustlagseyrer,  Hann  skal  oc  fæda  prest  þa  daga 
er  hann  sýngur  þar  oc  mann  med  honum  a  vetur  edur  hest 
ef  prestr  hefur  ei  langsetur.  og  hann  skal  hallda  vpp  allre 
kirkiuskylldu. 

þar  skal  takast  heima  tiund  med  lysitollum  fra  Gufuskal- 
um  00  ollum  bæium  inn  til  Ennis,  Bændur  gafv  til  kirkiunnar 
af  ollum  þessum  bæium  vætt  skreidar  af  hverium  landeiganda 
æfinnlega.  enn  leigulidar  hver  firir  sig  raedan  hinn  sami  býgge, 
so  oc  aller  þeir  sem  skriptt  edur  þionustu  sækia  til  Jngialldz- 
hvols  skulu  greida  fiordung  fiska  þeir  sem  ei  hafa  af  lanndi. 
ella  sæki  allar  naudsynniar  til  saxahvols.  so  hid  sama  skulu 
leigulidar  sækia  til  saxahvols  ef  þeir  vilia  ei  greida  slijkt  sem 
þeim  var  akvedid.  skal  þennann  fiordung  halfann  hafa  prestur. 
enn  halfann  bondi  þar  til  er  biskup  giorer  annad  rad  fyrir. 

Hun  a  innan  sig  CDariuskript.  kiertistikur  ij.  kluckur  ij.  oc 
eina  litla.  lykakrak,  glodarkier.  ij.  kugilldi. 

þar  skal  biskupps  gisting. 


233.  28.  Marts  1318.  i  Tiínsbergi. 

Réttarbót  Hákonar  konungs  háleggs  um  arftöku  ættleiðinga, 

þessi  réttarbót  hefir  á  íslandi  venjulega  verið  kölluð  «Herjólfs- 
réttarbót»,  og  stundum  «Herjólfsbréf»  eða  «þræturéttarbót»,  því  að 
menn  hefir  greint  á  um  gildi  hennar  á  Islandi;  víst  er  og  svo,  að 
upphaflega  hefir  hún  einungis  verið  ætluð  Norgi,  en  snemma  hafa  íslend- 
ingar  farið  að  taka  hana  upp  í  lögbókar  handrit  sín,  hér  um  bil  á 
miðri  14,  öld,  að  því  sem  nú  verðr  séð,  og  síðan  fylgir  hún  þeim 
hér  um  bil  öllum,  og  sum  þeirra  telja  hana  enda  lögtekna  á  íslandi 
(AM  129.  4to  skb.  c.  1490).  Eitt  af  hinu  fyrsta  af  lagaritgjörðum 
eptir  siðaskiptin  á  íslandi  er  grein  um  þessa  réttarbót  gerð  1582,  og 
er  eptir  Staðarhóls-Pál ;  neitar  hann  gildi  réttarbótarinnar  og  segir 
meðal  annars:  -í  fyrstu  set  eg  og  segi  eg,  að  Herjólfsréttarbót  í 
fyrsta  partinum  sé  óvenjuleg,  og  verði  ei  með  sannindum  prófað, 
að  nokkru  sinni  hafi  eptir  henni  dæmt  verið»  (MSteph.  27,  4to). 
Móti  PáU  ritar  Guðbrandr  biskup  1590  og  segir  hann:  «Furðandi 
er  að  danuemenn    bera    slik    ósannindi    fram  fyrir   góða  menn»,  og 


412  HERJÓLFSRÉTTARBÓT,  1318. 

nefnir  ýmsa  dóma^).  það  er  og  víst  að  dæmt  hefir  verið  eptir 
réttarbótinui  nokkrum  siunum;  í  fyrsta  skinti  er  það  gert  1479,  og 
síðan  öðru  hverju  svo  sem  1481,  1512,  1515,  1554  o.  s.  frv. 
Kéttarbótin  hefir  fylgt  öllum  útgáfum  Jónsbókar  eins  og  hún  kemr 
fram  sem  A. 


Hér  er  prentað  eptir  skinnbókinni  61,  kgl.  saml,  3269A.  4to 
skr.  c.  1350—60  (bls.  173).  En  til  er  réttarbótin  í  fjölda  ís- 
lenzkra  handrita,  svo  sem:  AM.  342,  Fol.  skb.  1577;  AM.  345. 
Fol.  bls.  149  —  50  skb.  c.  1570;  AM,  350.  Fol.  skb.  skr.  1363; 
AM.  351.  Fol.  bl.  130b  skb.  c.  1360;  AM.  126.  4to  bls.  173  — 
75  skb.  c.  1380—1400;  AM.  129.  4to  bls.  297-99  skb.  c. 
1490;  AM.  132.  4to  bls.  139  skb.  c.  1430;  AM.  135.  4to  bls. 
145—6  skb.  skr.  c.  1490;  AM.  137.  4to  skb.  c.  1400,  bls.  8-9; 
AM.  147.  4to  bls.  187—88  skb.  þetta  skr.  c.  1600;  AM.  151. 
4to  bls.  276  skb.  c.  1570;  AM.  154.  4to  bls,  152—53  skb.  c. 
1500;  AM.  157B.  4to  bls,  56  skb.  c.  1460;  AM.  158A.  4to  bls. 
114—15  c.  1420;  AM.  161.  4to  bls,  249—50  skb.  skr,  1561  — 
65;  AM.  175C.  4to  bls.  31—32  skb.  c.  1400;  AM.  234.  4to  bls. 
107—109,  575—76  á  pappír  frá  17.  öld;  AM.  40.  8vo  bls.  376 
—  77  skb.  c.  1560;  AM.  45.  8vo  bls.  63—65  skb.  c.  1570;  AM. 
456.  12mo  bls.  54—55  skb.  c.  1480;  AM.  458.  12mo  bls.  51  — 
52  skb.  c.  1570;  AM.  55.  8vo  bls.  56—57  skb.  c.  1580;  AM.  58. 
8vo  bls.  157 — 59  á  pappír  c.  1590  (með  hendi  Jóns  lögmanns 
Jónssonar);  AM.  60.  8vo  bl.  58b  — 60a  á  pappír  c.  1690;  MSteph. 
12.  4to  c.  1570  —  80  á  pappír;  MSteph.  13.  4to  ápappír  skr.  1715 
eptir  skb.  frá  c.  1500;  MSteph.  48.  4to  bl.  5a  á  pappír  1669  (með 
hendi  Odds  Jónssonar  frá  Vatnsfirði);  Stookh.  C2.  4to  skb.  c.  1580; 
Gl.  kgl.  saml.  3268B.  4to  skb.  c.  1340;  Gl.  kgl.  s.  3274A.  4to  á 
pappír  c.  1620;  Ny  kgl.  s.  1923.  4to  bl.  147—48  skb.  c.  1590; 
Ny  kgl.  s.  1924.  4to  bl.  52a  skb.  c.  1550;  Ny  kgl.  s.  1928.  4to 
bl.  130a-b  skb.  c.  1590;  Ny  kgl.  s.  1933.  4to  bl.  97b-98  c. 
1600:  Ny  kgl.  s.  341.  8vo  skb.  1656-58;  Ny  kgl.  s.  1080.  Fol. 
papp.  c.  1750;    Thott.  2100.   4to  skb.   c.  1560;    Thott.  2101.  4to 


0  Fyrirsögn  fyrir  ritgjörð  Guðbrands  biskups  er  svo: 
Meining  herra  Guðbrands  um  Herjólfsréttarbót, 
seui  nú  mæiir  niargur  mót 
af  rangri  rót, 
því  skilur  ei  hót 
hans  skyusemd  fljót, 
ályktan  Ijót 
aungvan  hefir  vissan  fót. 


1318.  HERJÓLFSRÉTTARBÓT.  413 

skb.  c.  1490;    Thott.    2106.  4to  bls.    256—57;    Uldal.    320.   4to 

papp.  1603;  Uldal.  322.    4to  skb.  c.    1570    («Heriolfsrettarbot  og 

þræturettarbot..);    IBfe'l.   122.  8vo  papp.    c.  1660;    IBfél.    60.    8vo 

papp.  1595  —  1604.     Prentuð  í  Norges  gl.  Love  III,  128  —  31. 

Hakon  meðr  guðs  miskunn  noreghs  konungr  sonr  magn- 
usar  konungs.  sendir  gllum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia 
eðr  heyra.  Q[ueðiu]  G[uðs]  sína. 

Ver  uilium  ýðr  kunnikt  giora.  at  aa  xix  aare  rikis  uaars  aa 
týrsdagh  hinn  næsta  fyri  miðfostu.  komu  þeir  aa  stefnu  fyri 
os.  i  maalstofuna  aa,  tunsbergis  huse.  ulfr  þorallða  son  af  halfu 
guðrunar  konu  sinnar.  ok  annara  sýstkina  hennar.  enn  af  ann- 
arre  haalfu.  gunnar  af  risum.  kærði  ulfr  at  guðrun  kona  hans 
ok  systkin  hennar.  naa  eighi  rettu  af  gunnare  um  arf  fru  Ragn- 
hiUdar  moður  meistara  heriulfs.  þar  sem  faðir  hennar  hafði  arf- 
leitt  þau  til  arfs  sins  þa  uoru  þau  ekki  arfleidd  til  arfs  fru 
Ragnhilldar.  fpður  moður  sinnar.  ok  moð[ujr  meistara  heriulfs  er 
siðar  andaðizt  enn  faðir  þeirra  ok  kuezs  haía  fyri  ser  dom 
herra  guthorms  laugmanz  sem  sia  maatte.  Nu  af  þui  at  Iðg- 
mennirner  undir  stoðu  ættleiðingar  kapitulum  ýmisliga  ok  baaðu 
os  skýra  ok  greina  huersu  þat  skal  undir  standazt  huaartt  ætt- 
leiðingr  skal  þann  einn  arf  taka.  sem  hann  er  ættleiddr  til. 
eðr  fleire.  þa  gerum  uer  þa  skipan  ok  skýring  aa  meðr  uitrarztu 
manna  tillgghu  ok  undirstaðning  þeim  sem  CDagnus  konungr 
faðir  uaar  hinn  kærsti  hafðe,  þa  er  hann  skipaði  aðr  um  ætt- 
leiðingar  capitulum.  ok  i  loghbok  sina  let  seta.  at  ættleiðingr 
skal  taka  alla  þa  arfua  sem  til  kunna  falla  sva  sem  skilgetinn 
eighinnar  konu  son.  þess  sem  arfleidde  iafnann  siðann  heðann 
af.  Ok  af  þi  dæmum  uer  guðrunu.  ok  oðrum  bornum  meistara 
heriulfs  l^ghligha  arfleiddum.  arf  fru  Ragnhilldar  fðður  moður 
sinnar.  ok  til  sanz  vittnis  burðar  gefum  uer  þeim  þetta  uaartt 
bref.  meðr  uoru  innsigle.  er  ggrtt  uar  æ,  fyR  sðgðum  deghe. 


B. 

AM.  344.  Fol.  bl.  61b  skb.  c.  1350-1400;  AM.  48.  8vo 
bl.  106b.  skb.  c.  1360,  orðrétt  eins  í  báðum;  AM.  128.  4to  bls. 
159  skb.  skr.  c.  1490;  AM.  148.  4to  bls.  206  skb.  c.  1500;  AM. 
170A.  4to  bls.  34  skb.  skr.  eptir  1565;  AM.  200.  4to  bl.  14b  á 
pappír  c.  1700;  AM.  37.  8vo    bls.    265  skb.    c.    1500;    AM.    39. 


414  HAUKR  ERLENDSSON.  1318. 

8vo  bls.  251  skb.  c.  1470;  Gl.  kgl.  saml.  1159.  Fol.  á  pappír  frá 
c.  1650;  Ny  kgl.  saml.  1911.  4to  bls.  232  á  pappír  c.  1750; 
Thott.  2097.  4to  skb.  c.   1650.    Hér  er  prentað  eptir  AM.  344.  Fol. 

Herivlfs  bref. 

Hakon  með  guðs  miskvnn  noregs  konungr  et  cetera. 

Nv  af  þvi  at  logmenn  varir  vndirstoðv  ættleiðingar  capi- 
tulum  ýmisliga  ok  baðv  oss  skýrra  greina  hversv  þat  á  vndir- 
standaz.  þa  giorvm  vær  þa  skipan  með  beztv  manna  raði  ok 
vndirstaðning  þeim  sem  CDagnus  konungr  faðir  varr  hinn  kær- 
azti  hafði  þa  er  hann  setti  ættleiðingar  capitulum  ok  i  Iðgbok 
let  setia.  at  ættleiðingr  skal  taka  alla  arfa  þa  sem  til  kvnnv 
at  falla  sem  skilgetinn  eiginnar  kono  son  þess  er  ættleiddi 
iafnan  siðan  heðan  af.  ok  til  sannz  vitnisburðar  her  vm  gafvm 
ver  þeim  vart  bref. 


234.  14.  Juni  1318.  i  Óslo. 

Haukr  Erlendsson  úrskurðar  Atla  1  Mýdal,  að  hann  « skal  æigæ 
ok  rað  firir  gera  . . .  ij  manæðæmatabole»  í  jörðinni  Guðini, 
sem  Arnúlfr  á  Guðini  hélt  fyrir  honum.  Bréfið  er  gert  «i  iolæ- 
hallene  i  Oslo  iij.  natom  firir  Botolfs  vaku  a  xix  are  rikis  vars 
hærra  Hakonær  Norex  konongs». 

(Dipl.  Norv.    III    Nr.    114    eptir  frnmbréfinu  á  Bjólstöðum    í 
Vogum  í  Noregi). 


235.  26  Juli  1318.  i  Tunsbergi. 

Hákon  konungr  háleggr  staðfestir  dóm  "herra  Hauks  Erlendz- 
sonar  Gulaþingslogmanðz»  og  margra  annara,  þar  sem  þeir 
dæma  jörðina  «Biarku  meðr  allum  lunnyndum  vndir  profuast- 
dæmet  at  Marie  kirkie  i  Aslo».  Bréfið  er  gert  «j  Tunsbergi. 
daghen  nesta  eftir  Jacobsuakudagh  a  nitianða  are  rikis  vars». 

(Dipl.  Norv.  II  Nr.  132  eptir  frumbréfinu    í    safni    AM.    dipl. 
Norv.  Orig.  Fasc.  51  Nr.  13). 


1318.  RANGINDI  LÉNSMANNA.  415 

236.  28.  Juli  1318.  i  Tunsbergi. 

Hákon  konungr  háleggr  gefr  «Marie  kirkiu  capello  vare  j  Oslo 
tiU  euenlegrar  eingnar  ok  frials  forrædes.  kirkiunne  til  vphaldes 
henne  fornQanne  ok  þæim  lærdom  monnum  sæm  veer  hafuum 
henner  skipat  at  veita  þionosto  til  viderlifuis.    ok    þæira  eftir- 

komandom   gard  varn  ifuir  a   Strondh  j   Berguin  wtt  j 

fra  Jonskirkiu  þæn  sæm  herra  Haukr  Erlændzson  atte  ok 
Audunergardh  eiter...»  Bréfið  er  gert  «j  Tunsbergi  þrim 
nattom  eftir  Jacobsuoku  a  nitianda  are  rikis  vaars.» 

(Dipl.  Norv.  II,  Nr.   133  eptir  vidisee  frá  9.  Mai  1406  í  hinu 
Dorska  fornbréfasafni  Árna  Magnússonar). 


237.  13.  December  1318.  undir  Ögðum. 

Réttarbót  Hákonar  konungs  háleggs  um  rangindi  lénsmanna» 
er  stefna  mönnum  íyrir  lögmanns  dóm,  en  mæta  hvorki  sjálfir 
né  neinn  í  umboði  þeirra,  og  leyfa  hinsvegar  réttstefndum 
mönnum  að  sitja  heima,  enn  fremr  um  hegning  útlægra  manna. 

ÁM.  350.  Fol.  bls.  153-55  skb.  skr.  1363;  Gl.  kgl.  saml. 
Nr.  3274A.  4to  bl.  C70— C7l  pappírshandrit  frá  c.  1620  (lögbók 
Gísla  lögmanns  Hákouarsonar  í  Bræðratungu);  texti  réttarbótarinnar 
er  hér  góðr,  og  hvergi  annarstaðar  finst  ártal  hennar.  Norðmenn 
hafa  ekki  þekt  þetta  handrit  og  því  viltust  þeir  á  þessari  réttarbót 
og  héldu  hún  væri  leingri  útgáfa  af  réttarbótinni  frá  11.  okt.  1303 
(NgL.  III,  63—67;  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  180),  en  það  er  án  alls  efa 
ekki  svo.  Af  því  að  þessi  réttarbót  er  ekki  sérstaklega  islenzk.  þó 
hún  sé  til  í  mörgum  íslenzkum  handritum,  hef  eg  ekki  viljað  fara 
út  1  frekari  handrita  samanburð.  En  í  þessum  stöðum  hef  eg  séð 
hana  aak  þess  sem  áðr  er  getið  og  Norðmenn  hafa  notað:  AM. 
147.  4to  bls.  206—204  skb.  þetta  frá  c.  1600;  AM.  161.  4t(> 
bls.  256-58  skb.  1561-65:  AM.  200.  4to  bl.  IBk— 19b  papp. 
c.  1700;  AM.  40.  Svo  bls.  388—91  skb.  c.  1560;  AM.  45.  8va 
bls.  71—75  skb.  c.  1570;  AM.  60.  8vo  bl.  69—71  papp.  c. 
1690;  AM.  456.  12mo  bls.  66—70  skb.  c.  1480;  MSteph.  3.  4to 
papp.  frá  18.  öld  eptir  skb.;  MSteph.  13.  4to  bl.  232  papp.  1715 
eptir  chartis  með  hendi  Magnúsar  Jónssonar  föður  Árna;  MSteph. 
48.  4to  bl.  llb  papp.  1669  (Oddr  Jónsson);  Gl.  kgl.  saml.  1159. 
Fol.  papp.  c.  1650;  Ny  kgl.  saml.  1080.  Fol.  papp.  c.  1750;  Ny 
kgl.  s.  1924.  4to  bl.  54a— b  skb.  c.  1550;  Ny  kgl.  saml.  1911. 
4to  bls.  248—52  papp.  c.  1750;  Thott.  2097.  4to  skb.  c.  1650; 
Thott.  2106.  4to   bls.   56—61,    266—69    papp.    c.    1750;    Uldal. 


416  RANGINDI   LÉNSMANNA.  1318. 

322.  4to  skb.  c.  1570.     Prentuð  í  NgL.  III,  64—65  og  á  dönsku 
í  Jousb.  1763  bls.  387—90. 

Aðr  en  eg  skilzt  við  réttarbætr  Hákonar  háleggs  í  safni  þessu, 
vil  eg  geta  nokkurra  þeirra  greina,  sem  finnast  víðsvegar  í  handrit- 
um  og  stundum  eða  alltaf  kallaðar  réttarbætr  Hákonar  konungs. 
J)essar  greinir  eru  hinar  ódælustu  viðreignar  og  fipa  svo  og  tefja 
fyrir  manni,  að  því  trúir  sá  einn  sem  reynir,  og  má  svo  að  orði 
kveða,  að  hver  einasta  réttarbót  sé  á  víð  og  dreif  í  handritum 
kubbuð  sundr  meira  eða  minna  í  smágreinar  á  einlægum  tætingi, 
svo  að  maðr  þyrfti  næstum  að  kunna  allar  réttarbætrnar  utanbókar 
til  þess  að  vera  viss  um  að  átta  sig  á  þessum  greinum,  því  þó  að 
maður  margberi  saman  getr  manni  leingi  sézt  yfir,  og  sumt  tekst 
manni  ekki  að  finna  hvar  á  heima;  sumt  er  og  vafasamt  hvort  eru 
réttarbætr  í  sjálfa  sér;  stundum  er  og  orðalagi  svo  breytt,  þó  efni 
sé  haldið,  að  það  er  næstum  óþekkjanlegt.  Af  slíkum  greinum  skal 
eg  hér  tilfæra  nokkrar,  sem  eg  sel  ekki  dýrara  en  eg  kaupi.  og  má 
vera  að  þær  finnist  sumar  í  kunnum  réttarbótum  og  mér  hafi 
sézt  yfir: 

I.  [Réttarbót  Hákonar  háleggsj. 

Virðið  þat  landinu  sem  nytsamligt  [erj,  en  almúganum 
gagnlegt. 

MSteph.  48.  4to  bl.  21b  skr.  1669.  Bætir  handritið  því  við, 
að  eptir  þessu  bafí  verið  dæmt  1604. 

II.  R.  B.  H.  K. 

Ef  yngri  maðr  vegr  mann  en  xij  vetra,  þa  skal  gialda  vig 

þat  níðingsgjöldum,  en  ekki  verður  hann  útlægr. 

Les  Mh.  1  um  ómagavíg. 

Thott.  2106.  4to  bls.  13  skr.  c.  1750;  IBfél.  531.  8vo  hls. 
170  skr.  1706. 

III.  R.  B.  H.  K. 

Nú  verðr  maðr  að  þýfsku  kendr  og  sannr,  tvígjaldi  þeim 
er  stolinn  var  af  fé  hins  sakaða,  þar  til  er  stuldr  er  verðr 
hálfrar  merkr  og  kostuað  þann,  hann  þurfti  til  eptirfarar.  En 
ef  meira  er  stolið  hafi  fyrir  full  gjöld  og  kostnað  og  rétt  eptir 
lagadómi. 

IBfél.  122.  8vo  papp.  c.  1660. 

IV.  Réttarbót  Hákonar  konungs    [háleggs]    um    hefndar- 

verk  í  reiði. 

Bibl.  Upsal.  Delagard.  Nr.  9.  4to  bl.  137  skb.  c.  1580;  AM. 
147.  4to  bls.  206  skb.,  þetta  frá  c.  1600;  AM.  37.  8vo  (pappírs- 
blöð  fremst);  MSteph.  48.  4to  bl.  21a — b,  á  pappír  skr.  1669;  Ny 
kgl.  saml.  1945.  4to  bl.  371  skr.   1666;  Thott.  2106.  4to  bls.  323 


1318.  RANGINDI  LÉNSMANNA.  417 

á  pappi'r  c.  1750;  IBfél.  68.  4to  skr.  c,  1760;  IBfél.  60.  8vo  skr. 
1595  -  1604;  IBfél.  122.  Svo  skr.  c.  1660;  IBfél.  531.  8vo  bls. 
171  skr.  1706. 

R[éttar]  B[ótj  H[ákonar]  k[onungs]^). 

Nú  verðr  maðr  skemdr  fullréttis   verkum   og  hefnist  hann 

þegar  í  reiðinni,  [ok  eru  til  lögleg  vitni^),    [þá    vinnr   hann    á 

ógildum  manni^),  ok*)  á  konungr  eingan   rétt   á  því    né   hann 

sjálfr,  hvort  sem  hann  færr  sár  eða  bana^).    Enn  ef  hann  deyr 

af  þá  sé  undir  konungs  [miskunn  eptir  málavöxtum^). 

V.  Réttarbót  Hákonar  konungs  [háleggs]   um  að  einginn 

gefi  öðrum  ranga  sök. 

AM.  138.  4to  bl.  142  skr.  c.  1570—80;  IBfél.  122.  8vo  skr.  c. 
1660;  sbr.  IBfél.  315B.  4to  bls.  44;  IBfél.  315A.  4to  bls.  14. 
Framan  við  þessa  klausu  bætir  315B  §  5  (7)  úr  réttarbótinni 
1305   28^6. 

R[éttar]  B[ótJ  H[ákonar]  K[onungs]^). 
Eingi  skal  öðrum  ranga  sök  gefa  á  stefnum  eðr  á  öðrum 
hlutum,  en  ef  gefr,  gjaldi  svo  mikit  sem  hinn  skyldi,  ef  hann 
væri  sannr  at  sök,  utan  sá,  sem  sök  gaf  sanni  með  eins  eiði, 
at  hann  [þóttist  eptir  réttu  upp  bera  sitt  mál^),svo  þó  at  hans 
máF)  virðist  eigi  hinum,  sem  hann  talaði  við  [eðr  sökina  gaf, 
til  fjölmæla^°)  eðr  ófrægðar. 

VI.  Réttarbót    Hákonar    konungs    [háleggs]    um    þá   er 

stefndir  verða  undir  dándiraanna  dóm  eða  til  lögmanns. 

Thott.  2106.  4to  á  pappír  frá  c.  1750  a)  bls.  11—13,  b) 
bls.  251;  hér  eignuö  Hákoni  gamla  á  fyrri  staðnum,  en  Hákoni  há- 
legg  á  þeim  seinna;  einginn  orðamunur.  MSteph.  48.  4to  bl.  15 
— 16  skr.  1669;  Magnús  lögmaðr  Jónsson  heimfærlr  rb.  til  þingf. 
(AM.  348.  Fol.  bls.  19).  Sbr.  rb.  Magnúsar  konungs  18.  Febr. 
1348  MgL.  III,  172-3  (nóta). 

Réttarbót  Hákonar  kongz. 

Hákon  með  guðs  miskun  etcetera. 

Bjóðum  vér    fastlega    at   allir    þeir,    sem    löglega  stefndir 

verða  til  lögmanns  ok  undir  dandismanna  dóm,    en    viija   ekki 


')  vmm  hefnder  j  Reide,  b.  v.  531;  Eirekur  kongnr  2106;  Ef  maðr 
hefnist  strax  9;  'j  [þannig  9;  sum  hdrr.  sleppa;  ^)  fsl.  9;  *)  þá  9;  *) 
ben  9;  «)  [náð  68;  myskun  2106;  ^)  þannig  122;  R[éttarbót]  238;  «) 
[þættist  með  réttu  máli  sækja  og  uppbera  122;  ')  tal  122;  '")  [horta  til 
fjölmælis  122. 

Dipl.  Isl.  II.  B.  27 


429  RANGINDI  LÉNSMANNA.  1318. 

sjálfir  koma  til  stefnunnar  ok  ei  undir  lögsamdan  dóm,  ok  þó 
hann  sé  [eigi]  sjálfr  á  stefnudegi,  eðr  þó  hann  heyri  ekki  þennan 
úrskurð,  sem  þá  verðr  upp  á  hann  sagðr  ok  opinberlega  lýstr 
og  lesmn  þar  sem  hann  verðr  dæmdr.  J>ar  næst  skal  dómrinn 
lesast  ok  lýstr  verða  opinberliga  á  hans  heimili  tveimr  skilrík- 
um  vitnum  hjáverandi.  Síðast  skal  dómrinn  lesast  ok  lýstr 
verða  einhvern  sunnudag  við  hans  sóknarkirkju  prestinum  ok 
þingunautum  þar  áheyrandi,  sem  í  nánd  eru  ok  heyra  vilja. 
Síðan  bjóðum  vér  fastlega  at  sá  dómr  ok  úrskurðr  skal  fuli- 
komliga  haldast  1  öllum  sínum  greinum  ok  articulis,  ok  sá 
sem  dómrinn  var  upp  á  sagðr  skal  gjalda  þá  peninga  alla  ok 
gótz,  laust  ok  fast,  frítt  ok  ófrítt,  sem  dæmt  var  af  honum 
eptir  því  sem  dómrinn  var  látandi,  þó  at  hann  vildi  hann  ei 
sjálfr  heyra. 

VII.     Eéttarbót  Hákonar  konungs  [háleggs]  um  eiða. 

pó  klausa  þessi  sé  prentuð  hér  áðr  undir  öðru  formi  og  sem 
einn  hluti  af  öðru  skjali,  þykir  réttast  að  láta  það  koma  hér  sér- 
stakt  fram  samkvæmt  þeim  handritum,  sera  kalla  það  réttarbót. 
AM.  458.  18mo  bls.  79—80,  skinnkver  c.  1570;  AM.  62.  8vo  bl. 
27b-28a;  Thott.  2106.  4to  bls.  270-71  skr.  c.  1750.  í>að  er 
alveg  óvíst  að  þetta  sé  réttarbót,  og  aðrir  segja  það  alþingissamþykt 
frá  1265.  sbr.  Dipl.  Isl.  II,  15. 

R[ettar]  B[ot]  H[akonar]  K[onungs]^). 

Yngri  madr  en.  xiiij.  vetra  skal  eci  eid  uinna.  an  frænda 
Raadi^). 

Eingen  husfrv  vtan  lof  bonda  sins. 

Eingen  utau  fastandi.  eigi  j  sviuird[i]legum  stodum.  eigi 
hraparlega  nie  med  ordkrokum. 

Eigi  fra  niu  uikna  faustu.  oc  fram  um  paska.  eigi  a  jola 
faustu  fram  vm  Geysla  dag.  eigi  a  jmbrudogum.  eigi  a  gagn- 
dogum.  en  ef  sver  Rangann  eid  edr  ologligann  suare  sem  firi 
einfalldan  hordom. 


E[ettar]  B[ot]  H[akonar]  k[onungs]. 
Hakon  með  Guðs  miskunn^).  etcetera. 
Af  þui  at  uer  getum  uarla  þo  at  ugr  uilldum    ýfir    ollum 
malum  setit  þeim  sem  oss  sealfum  uarða.  sakir    mikillar    fiol- 


')  [Réltarbót]  Hákonar  kongs  um  eiða  2106;  ')ráðs2106;  ')  Noregs 
koDgur  b.  V.  3274. 


1318.  RANGINDI  LÉNSMANNA.  419 

skýlldu.  ok  aahyggiu  sem  ugr  höfum  fur  annaRÍ  landzins  nauð- 
sýn.  ok  uaRÍ.  þa  uilium  uer  at  allir  menn  uiti.  þersa  uára 
skipan.  ok  halldi  fýrer  lög.  um  allt  noregs  konungs  Riki,  et- 
cetera. 

Af  þui  at  iðuliga  hefir  fur  oss  ki§rt  uerit  af  hendi  almug- 
ans.  um  þau  rangindi.  sem  lensmenn  uarir^)  gera,  eðr  gert 
hafa  til  þersa  tima.  at  þeir  stefna  monnum  til  Iðgmanz  stund- 
um  fur  litlar  sakir  eðr  ongar.  ok  koma  siðan  huarki  sealfir  ne 
þeirra  umboðsmenn  til  andsuara.  þat  annat  at  þeir  lofa  þeim 
monnum  heima  at  sitia.  sem  Iðgliga  uerða  stefndir.  ok  þyngia 
sua  [þeim  monnum^)  i  margfalldligum  rekstrum,  sem  giarna 
uilia  lagamenn  uera.  at  þeir  gefa  liufara  upp  sin  malaefni.  eðr 
giallda  eptir  þi  sem  lensmenn  leGia  aa  þa.  helldr  enn  þeir  uili 
um  hit  sama  mal  reknir  uera^).  syniz  oss  sem  þar  hafi  til 
gengit  gleýmska  sialfra  sýslumanna  vaRa.  sem  augliost  er^)  at 
lensmenn  dirfaz  slikt  at  gera.  þar  sem  þeir^)  spuria  skiott  ef 
nockurar  sektir  falla  til  með  bondum  i  þeira  syslum.  ^)alldri 
ero  sua  litlar.  enn  slika'')  illzku  sinna  lensmanna  lataz  þeir 
æigi  uita.  þui  berr  oss  um  at  hugsa.  at  gleymska  syslumanna 
eðr  illzka  lensmanna  uerði  oss  æigi^)  til  ofrægðar.  enn  saklaus- 
um  monnum  til  skaða^).  þeim  til  fiarupptektar. 

í>i  bioðum  uer  herra  í^".  ualldzmanni^'')  uarum  at  hann 
taki  oss  til  handa  CDork  forna  fur  hueria  stefuu  eptir  þi  sem 
Iðgbok  uattar  sua  at  ef^^)  þeir  koma  æigi  sealfir.  eðr  þeirra 
umboðsmenn  Iðgligir.  til  andsuara.  ok  þeim  er  stefndr  var  kost 
sinn  allann.  þo  at  þeir  komi  sealfir.  ok  finnz  æigi  Iðglig  sajk 
þeim  a  hendi.  er  þeir  stefndu.  þa  skolo  þeir  luka  þeim  kost*^) 
sinn  allan,  nema  þeir  sueri  at  þeir  þottuz  rett  mal  sækia.  Enn 
fullt  brefabrot  ef  þeir  [Rea  menn  eðr  Roka*^).  aflögliga  um  þau 
malaefni  sem  vár  bref  liGia  fur.  skolo  þeir  sem  stefndir  ero 
Iðgliga.  ok  leyfit  taka  af  syslumonnum  sealfum  eðr  þeirra  lens- 
monnum  til  heimasetu  sliku  fur  suara  sem  aðr  er  mælt.  bæði 
oss.  ok  þeim  sem  stefndi  ef  hann  kemr  eigi  sialfr  i  þa  stefnu. 


')  syslomanna  3274;  ^)  [þaa  mean  3274;  =>)  þui  b.  v.  3274;  ')  og 
Bia  ma  b.  v,  3274;  ')  þo  b.  v.  3274;  «)  ad  b,  v.  3274;  ^)  stora  ofdyrfd 
og  b.  V.  3274;  »)  sl.  3274;  ')  og  b.  v.  3274;  '")  hirdstiora  3274,  '')  sl. 
350;  ^»)  kostnad  3274;   '')  [hria  menn  ed[a]  hrekia  3274. 

27* 


420  RANGINDI  LÉNSMANNA.  1318. 

[huersu  sem  ver  skipum  við  þa^)  er  leyfit  gáfu  moti  Iðgum  ok 
Rettindum. 

Sua  hofum  ver  ok  boðif^herra  4°.  þvilikar  sektir.  at  taka. 
sem  aðr  er  mælt.  af  þeim  monnum  sem  æigi  vilia  fara  Iðgliga 
stefndir  til  uar  eðr  logmanz.  aðr  enn  var  bref  koma.  eptir^) 
þ[at]  fursta  sem  hann  kann  vaR  at  verða  at  þeir  eigi^)  ero 
komnir.  aðr  enn  nockut  greiðiz  at  þeirra  malum.  huat  monnum 
sem  þeir  ero.  at  [þeir  syniz  æigi  gagn  af  hafa*).  sinni  þriotzku 
ok  Ranglæti. 

[I>a  menn^)  sem  æigi  uilia  fara  eptir  uarum  boðskap  skal 
herra  »^°.  lata  taka.  [huar^)  sem  þeir  ero  ok  i  myrkuastofu 
setia.  þar  til  er  þeir  hafa  bett  eptir  furra  skilorði.  ok  á  ofan 
brefabrot. 

Eptir  þat^)  skal  herra  f^".  ok  profa.  ok  profa  lata.  [þeim 
monnum^)  sem  Iðgbok  uattar  utlæga  uera.  [sua  sem^)  ero 
manndraparar.  atuistarmenn.  þiofar  ok  meinsæramenn.  okRans- 
menn.  ok  [ajllum  oðrum^")  sem  at  obotamalum  ok  uerkum 
uerða  kunnir  ok  sannir.  suo  ok  þeim  sem  brotit  hafa  bref  uár 
ok  boðskap.  ok  lata  þeim  suo  refsa  siðan.  sem  Iðgbok  uattar. 
ok  Iðgmanni  ok  oðrum  skynsomum  monnum  syniz  Rað  uera. 
ok  lata  þa  eina  fur  oss  koma.  sem  hann  ser  at  nockurra  naða 
ero  uerðir.  ok  miskunnar.  Enn  goðz  obotamanna.  fari  eptir  þui 
sem  uer  gerum  Rað  fur  sealfir  ok  þeirra  manna  landzuist  ok 
friðkaup  sem  uer  seam  at  naða  ero  uerðir. 

í>ockum  uer  þeim  handgengnum  monnum  uarum.  er  os 
hafa  uerit  lýðnir  ok  eptirlatir.  siðan  guð  kaus  oss  til  Rikis- 
stiornar  eptir  broður  uarn  hinn  ki§razsta,  ok  þeim  einkannliga 
er  lagamenn  uilia  uera  með^^)  alla  menn.  ok  gi^ta  sua  at 
hallda  þann  eið  sem  uer  hðfum  suarit  ollu  landz  folkinu.  ok 
sua  sealfra  sinna.  etcetera.  [var  þetta  bref  giortt  vnder  augdum 
odinnsdæginn  næstann  eptter  Nichulasmesso  aa  xix.  ari  vors 
Rijkis  þaa.  lidit  var  fra  hijngat  burdi  vors  Herra  Jesu  Christi 
QD.  ccc.  ar  og  xviij  etcetera^^). 

«)  [suo  vel  sem  þeir  3274;  ')  sl.  3274;  ')  vantar  í  350;  *)  [at  þat 
synist  ei  suo  sem  ad  þeir  hafi  gagn  af  3274;  ')  [sl.  3274;  *)  [þa  huerier 
3274;  ')  b.  v.  3274;  «)  [þa  menn  3274;  ")  [og  3274;  '°)  alla  adra  3274; 
")  vid  3274;  >»)  [einungis  til  í  3274. 


1318.  HAUKR.   —  HROSSABEIT.  421 

238.  eptir  J6l  1318.  i  Oslo. 

Haukr  Erlendsson  og  tveir  menn  aðrir  dæma  «Jon  Gæilaugs- 
son  vbotamann.  ok  allt  hans  goz  laust  ok  fast  vndir  konung- 
domennn  fyrir  það  að  hann  vildi  ekki  greiða  Arna  horn  «giolld 
æftir  faður  kono»  hans,  «sem  Jon  hafde  af  tækit  ok  dœmd 
hafði  verit  firir  margum  wettrum^  ok  aller  saladagar  liðnir». 
Bréfið  er  gert  «j  oslo  a  nitianda  are  rikis  vars  virdulegs  herra 
Hakonar  Noregs  konungsn. 

(Dipl.  Norv.  I,  Nr.  153  eptir  AM.  Dipl.  Norv.  Orig.  Fasc.  59 
Nr.  11). 


239.  [1818]. 

Réttarbót  Hákonar  konungs  [háleggs]  um  nautnan,  lýsing  og 
virðing  á  hrossum,  er  koma  í  haga  manns  og  maðr   veit    eigi 


hver  á. 


IBfél.  407.  4to,  með  hendi  séra  Jóns  Konráðssonar  á  Mæli- 
felU  (d.  1850);  við  afskriptina  stendr:  «skrifuð  eptir  membrana  úr 
eigu  P[áls]  Vídal[íns]  að  vitni  assess[ors]  ís[leifs]  Einarss[onar]'>; 
þar  með  er  hrossadómr  Skúla  og  fleiri  hrossadómar.  Nú  finst  þessi 
réttarbót  í  eingri  skinnbók.  Sé  það  rétt,  að  þessi  afskript  stafi  frá 
skinnbók,  er  Páll  Vidalín  hafi  átt,  gæti  það  hafa  verið  Leirárgarða- 
bók,  sem  uú  er  glötuð;  AM.  60.  8vo  bl.  77—78  á  pappír  frá  c. 
1690;  AM.  211C.  4to  á  pappír  frá  e.  1700;  IBfél.  531.  8vo  bls. 
171 — 73,  bók  Hálfdánar  Jónssonar  á  Reykjum,  skr.  1706;  Thott. 
Nr.  2106.  4to  á  pappír  skr.  c.  1750,  og  stendrhér  tvisvar:  a,  bls. 
25 — 27,  b,  bls.  250.  Ártal  réttarbótarinnar  er  alveg  óvíst,  en  i 
Jónsbókarhandriti  því,  er  Magnús  konferensráð  Stephensen  bjó  undir 
prentun,  árfærir  hann  hana  eins  og  hér  er  gert,  en  óvíst  er  hvað 
hann  hefir  haft  fyrir  sér  í  því;  ekki  þótti  samt  vert  að  víkja  frá 
því,  af  þvl  að  annað  er  ekki  vissara;  hann  hefir  einungis  þekt  litlu 
klausuna,  sem  hér  er  köUuð  B.  Sum  handrit  vilja  heimfæra  réttar- 
bótina  til  Landsleigub.  1  Jónsbók  kap.  28,  og  líklega  mun  þessi  réttar- 
bót  eiga  við  Island  frá  upphafi. 

Réttarbót  Hákonar  konungs  Magnúss[onar]^). 


>)  Hakonar  kougs  2106b;  R.  B.  H.  K,  60,  2106a;  E.  B.  H.  K  Vmm 
Buhross  þeirra  lysing  virding  og  Brukun  331. 


422  RÉTTARBÓT  UM  HROSSABEIT.  1318. 

[Hákon  með  guðs  miskun  et  cetera^). 

Ef^hross  kemr  í  haga  manns  þat,  sem  hann  veit  ei[gij  hverr 
áfok  ei[gi]  vita  þat  hans  grannar  né  húskarlar,  þá  er  honum 
rétt  at  látajíða  því  hrossi  um  búQárgang  í  sínu  landi,  enn  ei[ngi] 
skal  því  ríða  nema  hann  sjálfr  ok  þeir  menn,  sem  hann  lofar. 
enn  ekki  skal  hann  láta  leggja  á  þat  hepting  til  nautnar  ok 
ekki  heldr  ríða  því  spellreiðar  neinar.  Bdndi  skal  segja  at 
kirkju  eðr  samkundu,  at  þat  hross  sé  þar  komit,  ok  hann  veit 
ekki  hverr  á,  ok  þat  hross  hefr  verit  þar  hálfan  mánuð  síðan 
hann  sagði  til,  ok  er  rétt  at  hann  nefni  til  [fimm  manna-)  at 
virða  hrossit,  [ok  fari  eptir  lögbók^).  Enn  sem  þat  er  metið 
er  honum  rétt  at  nautna  ok  ábyrgjast*).  Ei[gi]  skal  hann 
nautna  leingr  enn  hálfan  mánuð  hrossit,  nema^)  virt  sé.  [Nú 
kemr^)  eigandi  til  [okj  skal  hann  hross  sitt  hafa  burt,  ef  hann 
viU,  ok  sé  virt  eptir  því,  sem  þá  var  virt,  er  bóndi  sagði  til. 
Enn  bónda  er  rétt  at  hafa  í  sinni  nautn,  ef  hinn  kýs  ei[gi]  at 
hafa  hrossit.  Enn  sé  hrossit  verra  enn  þá  hann  við  tók,  þá 
skal  bóndi  tigla^)  honum  fyrir  þat. 


B. 

MSteph.  Nr.  48.  4to  á  pappír  bl.  31b  skr.  1669  (bók  Odds 
Jónssonar  á  Reynistað);  IBfól.  531.  8vo  bls.  238—39  skr.  1706 
(bók  Hálfdánar  á  Reyhgum);  IBfél.  120.  8vo  bl.  32a — b  á  pappír 
frá  18.  öld. 

Réttarbót  um  hrossa  meðhöndlan.  Hákonar  k[onungs]^). 

Ef  hross  þat  kemr  í  haga  manns^),  er  hann  veit  eigi 
hverr  á  ok  eigi  eiga  nágrannar  hans  eðr^'')  húskarlar^  þá  er 
honum  rétt  at  ríða  því  hrossi  um  búfjárhaga  sína,  en  leggja 
ekki  hepting  á. 


')  [sl.  60,  531,  2106ab;  ')  [sex  búa  60,  531,   2106ab;  ')  [sl.  2106a; 

*)  ákyrgist  60;  *)  áðr  60;  ^)  [ok  komi    531,  407;    ')  gjalda  2106b;   vesla 

60;  «)  Enn  eyn  riettar   boot    120;    »)  edur  land  b-  v.  531;    "»)  þeirra  b. 
V.  531. 


1318.  AUÐUNARMÁLDAGAR.  423 

240-336.  1318. 

Máldagar  Auðunar   biskups   rauða  |>orberg8sonar  fyrir   Hóla- 
biskupsdæmi. 

|)essir  máldagar,  sem  koma  hér  á  eptir  og  sem  venjulega  eru 
kendir  við  Auðun  biskup  þorbergsson,  eru  hið  elzta  máldagasafn, 
sem  nú  er  til  fyrir  Hólabiskupsdæmi.  þó  að  þetta  sé  kölluð  mál- 
dagabók  Áuðunar  biskups  og  ialið  að  hún  sé  gerð  1318,  er  pað  þó 
eingan  veginn  svo  að  skilja,  að  hann  haíi  sett  alla  þessa  máldaga 
sjálfr  eða  að  þeir  sé  með  öðrum  orðum  allir  eptir  hann  eins  og  þeir 
liggja  hér  fyrir,  heldr  hefir  hann  safnað  í  eina  bók  bæði  hinum 
fornu  máldögum,  sem  til  voru  fyrir  hans  daga  og  svo  sínum  eigin 
máldögum,  og  þá  stundum  einungis  aukið  við  hina  fornu.  þó  er 
eingin  vissa  fyrir,  að  allir  hinir  fornu  máldagar  biskupsdæmisins 
hafi  verið  teknir  upp  í  þetta  safn,  heldr  má  ganga  að  því  vísu,  að 
svo  sé  ekki.  En  stofn  sumra  máldaga  í  safni  þessu  er  æfa  forn 
og  enda  frá  þeim  tímum,  að  fyrst  hefir  verið  tekið  að  setja  máldaga 
í  Hólabiskupsdæmi,  svo  sem  máldagi  Grímseyjar,  sem  auðsjáanlega 
hefir  upptök  sín  frá  Jóni  biskupi  helga  Ögmundarsyni  eða  hér  um 
bil  1110  —  20,  en  ekki  eins  og  Finnr  biskup  hélt  frá  Jóni  skalla 
(1858 — 91).  Aðrir  eru  nokkru  yngri  af  máldögum  þessum,  og 
stafa  þeir  eflaust  margir  að  nokkru  frá  Jörundi  biskupi  (1267 — 
1313),  því  að  það  virðist  auðsætt,  að  hann,  sem  bæði  var  reglumaðr 
hinn  mesti  og  átti  auk  þess  í  staðamálum,  þó  hann  færi  þar  gæti- 
lega,  hafi  sett  marga  máldaga  um  sína  daga.  Hinsvegar  er  og  mart 
í  máldögum  þessum  yngra  en  frá  tímum  Auðunar  biskups,  því  hinir 
seinni  biskupar  hafa  haft  þann  sið,  að  færa  jafnóðum  inn  í  mál- 
dagabækrnar  og  kirkjunum  jukust  eignir,  hvort  sem  það  voru  ítök, 
lönd  eða  lausafé;  er  því  máldagabókin  eins  og  hún  nú  er  safn  af 
fornum  máldögum,  máldögum  frá  tímum  Auðunar  biskups  og  við- 
bótum,  sem  er  skotið  inn  eptir  hans  daga,  og  er  alveg  eins  ástatt 
með  þessa  bdk  og  máldagabók  Vilchins  frá  1397  fyrir  Skálholts- 
biskupsdæmi,  að  hér  ægir  saman  fornu  og  nýu,  Flest  af  hinum  nýu 
innskotum  í  Auðunarmáldaga  virðist  vera  frá  14.  öld,  en  þó  bregðr 
fyrir  yngri  viðbótum,  svo  sem  í  Staðarbakkamáldaga,  þar  sem  nefndr 
er  Beinir  biskup,  og  er  hans  hvorki  getið  fyrr  né  síðar,  Að  öðru 
leyti  er  optast  mjög  erfitt  að  ákveða  hve  gamlar  viðbætrnar  eru,  og 
eru  því  máldagarnir  látnir  halda  sér  hér  eins  og  þeir  eru,  nema 
þegar  vissa  var  fyrir  hvað  gamalt  innskotið  var,  eins  og  t.  a.  m.  við 
Tjarnarmáldaga  frá  1386.  En  neðanmáls  hefir  verið  leitazt  við  að 
gera  nokkra  grein  fyrir  hvar  samskeyti  mundu  vera  í  hverjum  mál- 
daga,  þar  sem  kemr  saman  fornt  og  nýtt,  og  má  nokkuð  sjá  það, 
þó  opt  verði  ekki  aðgreint  til  hlítar,  og  sumir  máldagarnir  eru  marg- 
auknir  og  hefir  verið  gert  neðan  við  þá  hvað  eptir  annað.  Væri 
frumrit  þessarar  máldagabókar  nú  til,  þá  mundi  vera  hægra  við 
þetta  að  eiga,  því  að  þá  segðu  handaskipti  til,  hvar  bætt  væri  við 
síðan  daga  Auðunar  biskups.  En  nú  er  ekki  þessu  að  fagna,  því 
að  frumrit  allra  hinna  fornu  máldagabóka  beggja  biskupsstólanna  eru 


424  AUÐUNARMALDAGAR.  1318. 

vandlega  glötoð,  nema  að  máldagabók  Ólafs  biskups  Rögnvaldssonar 
(1461  —  91)  og  Sigurðarregistri  (1525 — 70),  sem  nú  finst  í  Biskups- 
skjalasafni  íslands,  en  Ólafsmáldagabók  er  í  Arnasafni,  og  er  bundin 
inn  í  rautt  selskinn,  og  er  það  eflaust  galdrabók  sú,  sem  var  á 
Hólum  í  tíð  Gottskálks  biskups  Nikulássonar,  og  hét  Rauðskinna,  og 
var  heldr  en  ekki  mergjuð.  pað  er  skiljanlegt  að  frumrit  Skálholts- 
máldaga  eru  glötuð,  því  að  staðarbruninn  1630  sópaði  svo  greipum 
um,  að  nú  væri  ekki  örmul  eptir  af  neinum  stólsmáldögum  þaðan, 
ef  Oddr  biskup  Einarsson  hefði  ekki  þegar  fyrir  löngu  verið  búinn 
að  láta  afskrifa  alt  það  helzta.  En  að  frumrit  stólsmáldaganna  á 
Hólum  eru  týnd  kemr  alt  kynlegar  fyrir.  pegar  |)orIákr  biskup 
Skúlason  lætr  afskrifa  Auðunarmáldaga,  Jóns  máldaga  skalla,  Pétrs- 
máldaga  og  Ólafsmáldaga  1639  þá  eru  öll  frumritin  til;  og  enn  eru 
þau  til  1645,  því  að  þá  lætr  hann  afskrifa  máldagana  af  nýu,  En 
upp  frá  því  hefir  ekki  spurzt  til  annars  en  Ólafsmáldaga.  f)að  er 
næstum  óskiljanlegt  hvað  biskuparnir  hafa  verið  að  hugsa,  að  geyma 
ekki  máldagabækr  stólsins,  sem  höfðu  inni  að  halda  einmitt  það, 
sem  biskupsstólinn  varðaði  mestu,  betr  en  svo,  að  þær  færi  að  for- 
görðum.  feir  hafa  líklega  haldið,  að  það  gilti  einu  hvað  um  þær 
yrði,  úr  því  búið  væri  að  afskrifa  þær.  Og  úr  því,  sem  komið  er, 
þá  er  þó  betri  hálfr  skaði  en  allr,  því  afskriptirnar  eru  betri  en 
ekkert;  og  þessum  afskriptum  þorláks  biskups,  sem  báðar  eru  á 
pappír,  verðr  nú  að  fylgja  við  útgáfur  þessara  máldaga,  og  er  hér 
prentað  eptir  hinni  elztu  afskript  frá  1639,  sem  liggr  við  Biskups- 
skjalasafnið  á  íslandi  og  er  Nr.  3.  4to.      Titill   handritsins   er  svo: 

(Daldaga  Bækur  Hola  domakyrkiu  coperadar  og  vppskriCFadar  vr 
þeim  gomlu  Kalfskýns  máldaga  Bokum  Ord  epter  Ord  epter  Kong. 
Majestatis  Befalningu  anno   1639. 

Eptir  afskriptinni  frá  1645  hefir  herra  háyfirdómari  Jón  Pétrs- 
son  prentað  máldaga  þessa  (Auðunarmáldaga)  í  Tímariti  sínu  I, 
1869  bls.  57—73,  II,  1870  bls.  73—92,  III,  1871  bls.  75-97, 
IV,  1873  bls.  37—  59,  og  er  sú  útgáfa  mjög  nákvæm.  í)á  lá 
afskriptin  við  Biskupsskjalasafnið,  en  nú  er  hún  þar  ekki,  og  mun 
húu  vera  í  láni  hjá  háyfirddmaranum.  það  er  auðséð,  að  hvorug 
þessi  afskript  hefir  fylgt  nákvæmlega  rithætti  skinnbókarinnar,  því  að 
réttritunin  á  þeim  er  alveg  sú,  sem  tíðkaðist  á  17.  öld.  En  þær 
eru  samt  hinar  einu,  sem  geta  komið  til  greina,  því  að  þær  eru  á 
fyrstu  hönd  eptir  frumritunum,  þar  sem  allar  aðrar  afskriptir,  sem 
eg  þekki  af  þessum  máldögum,  stafa  frá  þessum  frumrituðu  afskript- 
um;  eru  þær  nokkrar  til,  svo  sem  AM.  268.  4to  skr.  nálægt 
1700  eða  nokkru  síðar,  og  í  safni  Jóns  Sigurðssonar  Nr.  145.  4to; 
er  það  pappírshandrit  með  hendi  Haldórs  konrektors  Hjálmarssonar 
(d.  1805).  Handritið  JSig.  412.  4to  er  afskript  gerð  fyrir  Jón 
Sigurðsson  eptir  AM.  268.  4to  og  er  ekki  stafrétt.  Rithætti  hand- 
ritsins  er  hér  haldið.  og  höfð  hliðsjón  af  afskriptinni  1645  eins  og 
hún  kemr  fram  i  útgáfu  Jóns  Pétrssonar.  Sumir  máldagar  Auðunar 
eru  eldri  en  1318,  svo  sem  Staðarmáldagi  í  Hrútafirði,  sem  er  frá 
1316;  en  eg  vildi  ekki  brjála  heild  bókarinnar  með  því  að  færa 
haoD    til  þessa    árs,    þar   sem  hann  eiginlega  átti  heima. 


1318.  SAUÐANES.  —  SVALBARÐ.  425 

fa  er  lidid  var  fra  hingadburd  vorz  herra  Jesu  Christi 
þushundrud  þriuhundrud  og  xviij  aradogum  Byskupsdæmis  wirdu- 
ligs  herra  Audunar  Byskups.  liet  hann  jnnvirdiliga  skoda  og 
reikna  Godz  allra  kýrckna  j  sijnu  Býskupzdæmi,  og  þad  a  þessa 
Bok  skraseta  hann  fann  sannligast  og  riettligast.  huad  huor 
kyrckia  ætti  ad  fornu  og  nyu  j  lausu  og  fostu. 

I.    Saudaness  kyrckia. 

Kyrckia  a  Saudanesi  a  balft  heimaland  og  vmm  framm 
kyrckiu  reka.  og  Egguers  holm  j  Holmavatne.  Lons  land  halft. 
Elldjarns  stadi  alla.  og  þar  Reka  medur.  saudanes  hid  sydra.  v. 
kugilldi.  kluckur  vj.  alltarisklædi  iij.  sar  og  kista.  Elldbere  og 
Biarnfell.  klakahoggur.  ij.  marka  skinargur.  ij.  messuklædi  og 
hokull  vm  framm  stola  og  handlijn.  kaleykur  og  ýfirsloppur. 
Tekur  prestur  heima.  iiij.  merkur.  iiij.  Bænhus  og  vj.  aurar  af 
huoriu.  kyrckia  a  vppsátur  og  skalagiord  j  Dritvijk  og  halfan 
vidreka  og  fuglberg.  Selfor  bia  Balafelli.  fellzlækur  er  keyptur 
var^)  fýrer  kugilldi.  siettung  j  hualreka  fýrer  Hallgeýrzstodum 
milli  Tofta  og  oss. 

Dedicatio  Ecclesiæ  olafzmessu  sijdare^). 

|>etta  gaf  Arne  bonde  j  salugiof  epter  sig. 

Reka  fra  vordu  a  Bockum  og  til  sandkross  hinn  xvj  hlut. 
[j  ky]rkiuskerium  hinn  xvj  hlu[t]^)  og  halft  Brimnes  med  vid- 
reka  og  landgognum.  siettung  j  aullum  hualreka  a  mille  Toftar 
og  oss.  a  þar  nu  kirkia  þridiung.  og  asaudar  kugilldi.  iij. 
kýr.  vxa  fiogra  vetra,  hundradz  Reckiu,  x,  aura  lás,  kistu. 
kantarakapu.  og  kistu.  kyrckiu  lás  lambsellde^)  vm  aull  þing. 
Biargfestar.  fiogur  hundrud  .... 

II.  Sualbard  j  Thistilfirde. 
Kyrckia  a  Sualbarde  á  allt  heima  land.  Land  j  Hialmarz- 
wijk.  vij.  kugilldi  og  hest.  xiiij.  lamba  eldi.  ij  alltarisklædi. 
peturs  lijkneski.  ij.  krossar.  Glergluggur.  Sacrarium  munnlaug. 
Biarnfell.  Tekur  prestur  heima.  iiij.^)  merkur.  v.  Bænhus,  xij. 
aurar  af  fiorum.  v.  aurar  aí  einu.  xij.  hundrud  j  Testamentum 
ara  prestz  [er  þad  Brecknakot  og  vj.  hundrud  j  gripum  sæmi- 

^)  vt,  hdr.;  JP.  les:  var;  ')  það,  sem  eptir  fer,  mun  vera  yngra  en 
Auðtin,  nema  hitt  eé  eldra;  ')  sbr.  JP.  Tím,  I,  59;  *)  á  spássiu  með 
annari  hendi,  en  fyrst  hefir  verið  inn  í  textanura  skr.:  skurdi,  en  það 
svo  dregið  út;  *)  viij,  JP. 


426     PRESTHÓLAR,  HAFRAFELLSTUNGA.    SKINNASTAÐIR.     1318. 

ligum  jnnan  kýrkiu.  kyrkiu  ad  sualbarde  fylgia  v.  kyr  og  .iij. 
asaudar  kugillde  og  Hermundarfell.  halft  fiorda  tiundrad  j  flyti- 
anda  Eyrer *)  fiska  tollur  presti  vmm  oU  þijng^). 

III.     Presthola  kyrkia. 

Kyrckia  j  Holum  a  allt  heimaland.  hun  a  skurd  vm  auU 
þijng  sijn.  oc  vm  framm  annan  skurd  j  ollum  þeim  Bekum. 
sem  þeir  hiallti  og  kietill  áttu.  oc  nu  heita  hafnar  Rekar. 
Landgogn  aull  þau  sem  fýlgia  eigu  skalalandi.  oc  þorbiorn  gaf 
arnorsson  .  fiskatollur  um  alla  sliettu.  kyrkian  a  kyr  iij.  cc.  j 
Bokum.  c.  fridt.  messufot.  kapitularium.  ij  Glodarkier,  Elldbere. 
kluckur  iiij.  Tiolld  vm  kyrckiu.  alltaris  klædi  iij.  klakahogg.  skript. 
oc  krossar  iij.  saar.  stoU.  kola.  munnlaug.  bord.  saudur^).  jarn- 
stikur.  iij. 

hier  liggur  til  halfkyrkia  og  v.  Bænhus.  vj.  aurar  af  þremur. 
half  mork  af  tueýmur. 

IV.     Kyrkia  j  HaíFrafelIs  Tungu. 

Kyrkia  j  Hafrafells  Tungu  a  halft  heima  [land].  Lonstadi*) 
alla.  oc  fiordung  j  vidreka  j  Ormars  lone.  Teyg  þann  er  leystur 
heiter.  skog  j  lækiardals  landi.  j.  kugilldi.  iij.  messuklædi  ad 
aullu  og  ad  auk  messu  serck.  oc  hofadljin^).  songbok.  messubok. 
per  anni  circulum.  Elldbere.  olodarkier.  mercki.  ij.  kross  smelltur 
kaleýkur.  kluckur.  iij.  [tiolld  vmm  kyrkiu^).  alltaris  klædi  iij. 

iiij  merckur  heima  j  leigu.  adrar  iiij.  vtan  gardz. 

V.  Skinnastada  kýrckia. 
Kyrkia  a  skinnastodum  a  halft  heima  land.  og  Reka  allaa 
miUe  skoga  reka  oc  ærlækiar  reka.  j  vellankotlu  Eystre  fiord- 
ung  j  hual  ef  rekur.  oc  suo  j  vidreka.  j  Raufarhofn  hinn.  xvj. 
hlut  j  hual  ef  rekur  oc  Egguer^).  fiordung  j  vidreka  mille  hruta 
vogz  oc  holzaar.  kyrkia  a  og.  iij.  vætter  af  ollum  Rekum  ketils 
helgasonar  j  huorium  hual  er  kemur.  ef  hann  er.  xij.  vætter 
edur  meýra.  austur  fra  Giaa  til  oddzstada   osa   a   kýrckia.    iij. 

^)  Hér  stryk  fyrir  eyðu;  ^)  [skrifað  inn  seinna  með  anDari  bendi; 
')  eða:  sandur;  JP.  les:  sandur;  *)  Jonstadi  JP.;  ')  hér  hefir  fyrst  verið 
rítað  bandlijn,  en  hand  sto  verið  dregið  út  og  hofud  sett  á  spássia  með 
yngri  hendi;  *)  [bœtt  við  á  spássíu  síðar;  ')  Eggvere,  JP. 


1318.  GARÐR  í  KELDDHVERFI.  487 

uætter  er  Brandur  gaf.  kyrkiu  fylgir  ad  ráda  fyrer  skotmans 
hlut  ad  helmingi  vid  Griotnes  Reka.  þad  gaf  Erlendur  er  bio  j 
Akurhofda. 

Kyrkia  a.  xj.  kýr.  halfur  fiordi  taugur  asaudar.  hestar.  iiij. 
c.  frijdtt.  cccccccc  j  virdingarfie.  kyrkia  a  messubok.  og  giorn- 
inga  bok.  martyrologium.  sýlfur  kaleýka  iij.  og  kistur.  ij.  forn 
messufot.  og  guduefiar  hokul.  alltaris  klædi  iiij.  yfirsloppa  iij. 
kantara  kapur.  ij.  oc  hinn  þridia  baldurskiner.  TioUd  vm  kyrkiu. 
kiertastýkur  iij  med  kolu.  lás.  Rodukrossa.  iiij.  oc  einn  er 
smellt  j.  Gradualia.  ij.  plenaria.  ij.  glergluggur.  kluckur.  Biarn- 
fell  og  CDunnlaugar.  ij.  Elldbere.  glodarkier.  skrijn  oc  Bakstur 
jarn.  Suffragium  Sanctorum.  iij.  Bækur.  psalltare:  j  kietiU  nýr. 
fontz  vmbunadur.  Steinklædi.  iij. 

þar  skulu  vera.  ij.  prestar.  tekur  heima  prestur.  iiij. 
merkur  j  leigu.  enn  annar  af.  vij.  Bænhusum.  af  einu.  xij.  aurar. 
adru.  vj.  af  tueymur.  mork.  af  huoriu.  af  einu.  v.  aurar.  af 
klifzhaga.  iiij.  merkur. 

VI.    Gardz  kyrkia. 

Kyrkia  j  Gardi  er  helgud  mariu  drottningu.  og  Jone  postula 
oc  Thomase  postula.  kyrkia  á  allt  heima  land.  med  Reka  oc 
auUum  gognum  þeim  sem  Gardz  landi  fýlgia.  Dedicatio  Ecclesiæ. 
ij.  nottum  firi  Laurentius  messo. 

þetta  j  kuikfie.  viij  kýr.  xij.  ær.  hundradz  hokull.  messu- 
fot  ein.  oc  hokull  vm  framm.  alltaris  stein.  mariu  sogu  oc 
nidurstigningar  sogu.  artijda  Rijm.  sequentiu  Bok.  oc  vorbok 
ad  song.  lesturbok  vm  sumarid.  kluckur.  iiij.  krossa.  iiij.  mariu 
skript.  Thomas  lýkneski.  glergluggur.  Bok.  fontur.  psalltarar.  ij. 
lijka  abreysl  vont.  kyrckiu  kola.  Elldkier,  munnlaug.  j.  alltaris 
klædi  þriu.  Brijkar  klædi.  ij.  kyrckiu  lás.  klakahogg.  kierta 
klofe  oc  spyta  med.  Budkar.  ij.  oc  lectarar.  iij.  kertisstockar. 
ij.  lysis  kista.  messu  fata  kista.  jarnstýkur.  iiij.  stolur.  ij.  fota- 
skinn.  skridlios.  kyrkiu  boUi.  merki.  j.  sotdrriftt.  kyrkia  al- 
tiolldud  oc  biorar.  ij.  Bolstrar.  ij.  Blatt  klædi.  oc  saumad  a  oc 
ReuiU  vm  framm. 

Gardz  menn  eiga  beyt  j  byrgis  land  alls  fiar  á  sand  vt. 

tekur  prestur  heima  .iiij.  merkur  leigu.  iij.  merkur  utan 
gardz.  oc  halft  annad  j  hafnar  vod. 


428  HÚSAVÍK.   —  ÁS  f  KELDUHVERFI.  1318. 

^)ij.  hundrud  i  stadar  spiell.  Thomas  lýkneski.  sloppur 
vondur.  messu  Bok  [per  annum^).  Elldbere. 

VII.    Huusavijkur  kýrkia. 

Kyrckia  j  Husa  uijk  á  heimaland.  x.  kýr.  stockakier.  og 
ork.  káleýkar.  ij.  ij.  messuklædi  forn.  sloppar.  iij.  alltarisklædi. 
iij.  kluckur.  iiij.  kross  smelltur.  ein  messingar  stika,  ij.  jarn- 
stýkur.  paxblad  sæmiligt.  'munnlaugar.  ij.  kyrckiu  sár.  lijka 
ábreysl.  vond  kantara  kapa.  stolar  ij.  messuklæda  kista.  skrijn. 
mariu  lijkneski.  magnus  lijkneski  sæmiligtt.  og  dukur  veigadur 
ýfer  audru.  Texti.  messubok.  per  Anni  circulum.  sequentiu  Bok. 
Gradail  ad  nafne.  songbok  vm  fostu.  ad  skipudu.  Aspiciens  Bok. 
de  sanctis  vm  sumarid.  viij.  adrar  Bækur  ad  tolu.  kyrckiu  kola. 
fontur.  merki.  ij.  tiolld  vm  alla  kyrckiu. 

fimtán  lamba  eldi  liggur  hier  til.  skulu  þeir  bændur  ala. 
oc  ábýrgiast  er  sá  vill  er  hier  býr.  á  millum  Biarnar  ár  og 
Biklækiar.  Enn  þeir  adrer  Bændur  er  þingfararkaupi  eigu  ad 
giegna.  þa  skulu  giallda  presti  fiordung  vættar  fiska  huort 
haust.  þeir  Bændur  er  minna  fie  eiga  fáe  presti  fiordung. 
Kyrkia  a  og  siettung  hualreka  og  fluttningar  fýrer  kalldbaks  landi. 
milli  suartbamars  oc  foruada.  þridiungur  j  Backa  Reka.  og  suo 
fluttningur.  milli  Backa  gardz  oc  Reydar  ar  j  hualreka.  skal  eý 
minna  til  kyrkiu  skrautz  vera  af  þessum  hual  huorum  tueggia 
enn  hinn  fimte  hlutur. 

I>ar  er  tueggia  presta  skyllda  af  tueymur  halfkyrckium. 
iiij.  merkur  af.  vj.  Bænhusum.  lysitollur  oc  heytollur  al.  xviij. 
Bæium.  [flutning  halfa  a  Ringuere^). 

VIÍI.  Askyrkia. 
Kyrkia  j  Ase  á  þridiung  j  heimalande.  vj.  kugiUdi.  þridi- 
ungur  vidreka  a  hardbak.  fiordung  j  vellankautlu.  og  hinn 
týunde  hlutur  j  hualreka  j  vermsla  Reka.  og  skipan  ad  þeim 
hluta  ef  rekur  enn  ecki  ella  og  skipan  ad  þeim  hluta  og 
allan  Reka  aa  sande  vt.  þuilijkann  sem  ad  fornum  Landz 
merkium  hefur  fylgtt.  adur  Halldor  for  vr  Ase  gaf  hann 
kyrckiunne  Botnateýg  og  halfa  alptaveydur.  þad  er  fylgtt  hefur 

')  það,  sem  eptir  fer  mnn  vera  yngra  en  Anðun,  nema  hitt  sé  eldra; 
*)  [á  spássíu;  ')  [stendr  síðast  og  nokknð  laust  frá,  með  sömu  heudi; 
á  líklega  inn  í  mátdagann,  þótt  tilvísan  vanti,  nema  það  sé  seinni  viðbót. 


1318.  REYKJÁHLÍÐ.  429 

Býrgis  lande.  og  annann  Teyg  skafrofa.  Kyrkia  j  Ase  a  laniba 
eldi  allt  ofann  vndir  fioll  og  skulu  þeir  abýrgiast  er  vid  taka. 

|>etta  j  skruda  Tiolld.  iij.  kiertastýkur.  viij.  kluckur.  v. 
Glergluggur.  munnlaug.  ij.  messuklædi.  yfersloppur.  alltaris. 
klædi.  iiij  corporalia.  ij.  kROssar.  iiij.  kaleýkur.  sár.  fontur.  og 
fontklædi.  kyrckiu  kola.  kiertistockar  .ij.  mercki  .ij.  Brijkar 
klædi.  alitaris  dukur.  salltari.  sa  er  tekur  morck.  oc  annar 
psalltare.  communis  Bok  ad  messum.  Hymnarium.  glodarker 
Eildbere.  Thomas  saungur^).  og  Thomas  saga.  sotdriftt.  fota- 
skinn.  ij.  messingar  lampar.  ij.  bolstrar.  ij.  klakahogg.  ij. 
kyrkiu  bolli  og  spýta  af  járne.  kierta  klofe,  artijda  Rijm.  skrid- 
lios.  kyrckiu  kambur.  kiertagrind.  mariuskript.  Thomas  lijkneski. 
paxblad^).  Tabula  ýfer  alltare.  Tekur  [prestr]  heima.  iiij.  CDerkur. 
af.  iij.  Bænhusum.  xij.  aura. 

[kyrkia  a  oc  songbok  er  Bergur  gaf  oc  tekur  frS  nijuvikna 
fostu  og  til  paska.  vij.  kugilldi  og  v.  hundrud  j  ílytianda  Eyre. 
Thomas  sogu^). 

IX.     Reýkiahlýdar  kýrckia. 

Kyrckia  j  Reykiahlýd  á  halft  heima  land.  med  ollum  gogn- 
um  oc  giædum. 

f>etta  jnnan  kýrkiu.  messuklædi.  j.  kaleýkur.  krossar.  iij. 
Laurentius  lijkneski.  mariu  lijkneski.  alltarisklædi.  iij.  járnstika 
mýkil.  og  iiij.  litlar.  kluckur.  iij.  mercki.  ij.  kyrkiu  kola.  Glodar- 
kier.  Elldbere.  munnlaug.  nichulas  lijkneski.  skrijn.  iij.  Bækur 
vondar.  kista  olæst.  Tiolld  vm  alla  kyrkiu.  steintialld  gott  vm 
saunghus.  v.  kýr.  hundradz  hross.  iij.  COerckur.  hier  er  prestz 
skýlld.  iiij,  mercur  heima.  vtan  gardz  half  fiorda  morck  af 
halfkyrckiu  og  þremur  Bænhusum.  af  vj.  bæium  heytollur  oc 
lýsistollur. 

Ofeigur  skal  leggia  til  kyrkiu.  x^).  aura  á  huorium.  xij. 
manudum  so  leingi  sem  hann  býr. 

^)  Raudur  hokull   nýr  er    herra    Eigill   Biskup^)   gaf.    einn 

')  fyrst  skrifað  lijkneski,  en  svo  dregið  út,  og  þetta  sett  á  spássíu; 
^)  á  spássíu  með  yngri  hendi;  ^)  [mun  vera  seinna  viðbætt  í  máldagann; 
*)  hér  hefir  fyrst  verið  skrifað  .ix.  eða  .Ix.,  en  síðan  dregið  stryk  í  fyrri 
stafinn;  *)  það  sem  eptir  fer,  er  seinni  viðbót  við  máldagann,  frá  c. 
1330—40;  næsta  klausa  á  undan  er  hklega  Auðunar,  en  fyrsti  hluti 
máldagans  eldri;  *)  bætt  við  með  annari  hendi. 


430  SKÚTUSTAÐIR.  —  íVERÁ.  1318. 

kross  [j  brottu').  Liereptz  hokull  gulur.  Dedicatio  Ecclesiæ  in 
festo  sixti  papæ.  kyrkian  á  raun^^eý  fýrer  vestann  vatn.  og^) 
halfann  fretuog.  landid  allt  samann  á  Geýtur  eý.  Og  kalfzholm. 
og  hott  og  vott.  oc  kiugur*). 

Liereptz  hokull  annar  gulur.  er  virdur  var  af  vogabirne 
fýrir.  vj.  aura.  half  mork  j  bokum.  psalltara  sæmeligann.  lijka 
krák.  V.  aura  abreydsl. 

X.    Skuutustada  kyrkia. 

Kyrckia  a  skutustodum  a  prestz  skýlld  j  heima  landi.  og 
iiij,  merkur  j  leigu.  kyr.  ij. 

J  skruda  tuenn  messuklædi.  oc  kaleýkur.  ij.  alltaris  klædi. 
Tiolld  vm  kyrkiu.  Brijkarklædi  tuenn.  mercki.  ij.  vont  abreydsl 
krossar.  iij.  lijkneski.  ij.  kluckur.  iij.  Biarnfell.  Glodarkier.  Elld- 
beri.  skridlios.  fontur  oc  fontklædi.  ein  jarnstika.  messu  Bækur. 
ij,  per  anni  circulum.  sequentiu  bok.  lesbok  god.  tekur  til  ad 
jola  faustu  og  til  paska.  ad  dominicum.  Aspiciens  Bok  god  de 
sanctis.  tekur  til  ad  Jonsmessu.  og  framm  vm  allra  heilagra 
messu.  Grallare  forn.  lesbok.  tekur  til  ad  paskum  ok  til  jola- 
fostu.  oc  fram  til  paska.  oc  ad  skipudu.  lesbok  a  veturinn  de 
sanctis.  [ix].  Bækur^).  osttollur^)  oc  skreyda  tollur  af.  xj. 
Bæium. 

Leýga  prestz  vtangardz  halft  annad  hundrad. 

[x.  hundrud  j  messukiædum  j  Bokum  oc  Gripum.  ad  dag 
presti  hundrads  gripur.  þriar  Bækur  litlar  er  Are  prestur  gaf  oc 
taka  .V.  aura.  kyrkia  a  og  x^  frijd.  er  giefinn  voru  fýrer 
kyrckiu  vppsmijd  halfur.  vj.  Eyrer.  Eýulfur  gaf  ku  fýrer  modur 
sinnar  sál  oc  systur').  [Jtem  hest.  klucku.  olafz  skript.  kietill. 
hundrad  gaf  þordur  Haareksson^). 

XL    í>ueraar  kyrkia. 
Kyrckia  at  þuerá  j  Laxárdal.  [a]  ein  messuklædi.  iij .  alltarisklædi. 


*)  [fyrst  skrifað  obreyttur,  en  það  svo  lagfœrt,  með  annari  hendi; 
*)  fyrst  skr.  Hrann,  en  svo  dregið  stryk  i  H-ið;  ^)  kyrkia  a,  hefir  fyrst 
verið  skrifað,  en  svo  gert  úr  því  og;  *)  fyrst  skr,  kiukur  =  kogur? 
JP.  les :  kingur;  *)  á  spássíu  ntieð  annari  hendi;  *)  upphafl.  skr.  liostoUur; 
")  [niuD  vera  viðbót  yngri  en  Auðun,  nema  hitt  sé  eldri  máldagi  og  þetta 
sé  viðbót  Auðunar;  *)  [mun  vera  enn  ný  viðbót. 


1318.  GRENJAÐARSTAÐIR.  iföl 

kaleýkur.  munnlaug.  tiolld  vm  kýrkiu.  mercki.  ij.  kluckur.  v. 
Glodarkier.  Elldbere.  fontur.  oc  fontklædi. 

Hier  er  prestz  skýlld  j  landi.  greýda  hiner.  iiij.  merkur. 
V.  Bænhus.  half  raork  af  huoriu.  af  viij.  Bæium  heýtollur  og 
lýsis  toUur^). 

Peturs  lijkneski.  mariu  lijkneski.  bakstur  járn.  klucka  lijtil. 
stola  fiora.  alltaris  blæja.  v.  aurar  frijder.  glergluggur.  kyrckiu 
kola. 

þetta  j  kuikfie.  kýr.  iiij.  x.  hundrud  voru. 

XII.    Grenia[dar]stadar  kýrkia. 

Kýrckiann  a  Greniadarstodum  er  helgud  CDartino  Býskupe. 
hun  á  allt  beima  land.  med  ollum  vmmerkium.  Bruarland.  as- 
geyrsstadi.  Birnostadi.  hrijsaland.  klambrarland.  silalæk.  Eyiar- 
land.  Geytafell.  Breydavijk  alla  med  gognum.  vatteý.  knappeý. 
Arngierdareý.  odæiuholmur.  þorkroxholmar.  Graslaugzholmur. 
oc  aller  smaholmar.  Lækiar  tejgur.  Nesiarteigar.  Gardhuerfa. 
krakavollur.  Soleyar  Teýgur.  finnsteýgur.  Ketils  teýgur.  fyrer 
ofann  hraungard.  þorunnar  eý.  holmur  hinn  mýkli.  husabacki. 
angimýre.  Eskieý.  selfor  til  kringlu  vatz.  selfor  balf  i  skardi 
vppi.  hrossum.  vj.  hagi  S,  efri  mela.  enn.  iiij.  a  nedre  mela. 
afriett  j  nattfara  vijk  halfu  fiorda  hundrade  sauda.  helmingur 
j  þingeýiu  vid  Eynarstadi.  oc  Backaland.  þridiung  j  Reka  firi 
alla  nattfaravijk.  oc  aull  fluttning  fyrer  ýsta  Bol.  En  fýrer  mid- 
bol  half.  oc  so  vidum  oc  fiskuer  ad  helmingi.  oc  so  fyrer  skala 
Reka  á  sandi.  xij.  hundrud  fadma  med  aullum  fridendum. 
halfur  Tungu  Reki  med  auUum  fridendum.  þridiungur  hualreka 
a  hiallanesi.  fiordungur  langa  Reka.  attungur  hualreka  a  kall- 
bak.  med  fluttningu.  Laxaveýdi  j  osi.  Tueýr  hlutir  ins.  vj. 
hundradz  eru  þadan  fra  aull.  halft  Egguer  j  osi.  selueydur  oU 
j  fliote.  Reka  med  aullum  gognum  a  sandi  er  Gudmundur  gaf. 
uidreki  a  sandi.  er  fylgt  hefr  Gardzlandi.  fiordungur  j  hual- 
reka  a  litlu  fioru  oc  vt  til  suijnar. 

Rekar  þessir  hafa  fýlgt  klifzhaga.  enn  nu  eigu  bader 
saman  staderner.  Greniadarstadur.  ij.  hlute.  enn  mula  stadur 
þridiunginn. 

vj.  vætter.  j  kleyfar  Reka.    ef  a    eru.   xx.   vætter.    iij.   ef 

')  Hér  endar  hinn  forni  hluti  og  er  það  yngra  sem  eptir  fer;  er 
það  ef  til  vill  frá  dögum  Auðunar,  en  hitt  eldra. 


432  GRENJAÐARSTAÐIR.  1318. 

minna  er  enn.  x,  vætter  af  hluta  þeim  er  att  hafdi  Eynar 
prestur  hoskulldzson.  Gýgiarhorn  skal  liggia  úá  gnupinn.  þad 
[er]  Reka  mark  [ocj  sia  afreydsla  er  þar.  huort  sem  fluttur 
er  edr  rekr. 

J  husareka.  vj.  vætter  ef  a  eru,  xx.  vætter.  iij.  vætter  ef 
minna  er.  Ecki  ef  minna  er.  enn.  x.  vætter.  huort  sem  rekur 
edur  fluttur  er. 

J  leýrhofn  attungi  minna  enn  halfur  hualur  ef  rekur.  ecj 
ef  fiuttur  er. 

J  griotnes  Reka  halfur  hualur  huort  sem  rekur  edur 
fluttur  er.  afreydsla.  xij.  vætter.  vt  fra  hofda  skala  af  oskiptum 
ef  rekur  enn  ecki  ella.  sá  Reki  gengur  vt  j  Giá  j  Raudagnup. 

J  vellankötlu  vestre  halfur  hualur  ef  fluttur  er.  enn  ef 
rekur  þridiunginn  oc.  vj.  vætter.  Enn  j  Eystri  vellankotlu  halfur 
hualur  huort  sem  rekur  edur  fluttur  er.  af  oskiptum  hual  skal 
reyda.  xij.  vætter.  af  oskiptu  ef  rekur. 

Af  hestanesi.  vj.  vætter.  ef  adr  hefur  mulastadur  helming 
sinn.  og  sie  epter,  xx.  vætter  edur  meira.  enn.  iij.  vætter.  ef 
minna  er  enn.  x.  vætter. 

J  straumlone  Reka  oc  flutning  med  ollum  gognum  oc  so 
firi  sigurdarstodum.  þuiad  staderner  eiga  londinn  bædi.  og  so 
þorbiarnarstadi.  þessi  reki  er  austur  fra  straumslonsosi.  og  til 
033  hins  forna.  hier  fylgir  oc  Egguer.  half  flutning  medal    osa. 

A  Rifs  reka.  vj.  vætter.  ef  a  eru.  xx.  vætter,  enn.  iij.  ef 
minna  er.  so  j  skinnaloni.  so  ad  Tiornum.  huort  sem  rekinn  er 
edur  fluttur. 

A  hardbak.  xx.  vætter.  ef  fluttur  er  oc  sie  a  hundrad 
vætta.  j  fýrsta  hual.  enn.  vj.  vætter  þadan  fra.  iij.  vætter  ef 
rekur.  skotmans  hlutur  ad  helminge  med  þeim  reka, 

A  asmundarstodum  fiordung  huals  ef  rekur  af  oskiptum. 

J  Orfyris  eý  fimtungur  huort  sem  rekur  edur  fluttur  er. 
þeim  fiordung  j  siettung.  enn  giallda  af  hinn  xvj^ .  hlut  ef  rekur 
af  oskiptum  hual. 

J  Raufarhofn  helmingur  ef  rekur.  oc  gialldi  af  attung  af 
aullum  samann.  og.  iij,  oc.  xx.  vætter. 

A  hundradsnesi.  xije.  hlutur  ef  rekur. 

J  krossavijk.  vj.  vætter  ef  a  eru.  xx.  vættir.  enn.  iij.  ef 
minna  er.  ecki  ef  eý  eru.  x.  vætter.  huort  sem  rekur  eda  er 
fluttur. 


1318.  GRENJAÐARSTAÐIE.  433 

J  Bollavijk  slijkt  hid  sama.  og  j  flautafells  reka.  slijkt  j 
heriolfz  vijk  ef  rekur  af  þeim  hlut  er  Einar  prestur  atti. 

Hier  skulu  vera  prestar.  ij.  oc  hinn  þridie  ef  þing  fylgia 
til  reýkia.  diakn  oc  subdiakn.  oc.  ij.  adrer  klerkar  þeir  er  lesa 
mega  j  tijdum.  einn  veytslumadur  kuenngildur.  huorn  dag  skal 
messad  vera  ýfer  háalltare. 

Adaldælar  skulu  omaga  fa  kuenngiUdann  vm  jol.  enn  Reýk- 
huerfingar  vm  langa  fostu.  hallda  biargar  brun. 

Heilagt  er  hier  halldid  ad  vincula  petri.  og  Theodorus- 
messu.  vincentiusmessu.  Auguthumessu^). 

Keka  medur  aullum  fridendum  a  sandi  er  Gudmundur  gaf 
Eýulfsson.  þa  er  Jsleýfur  liet  stad.  þa  skál  sa  hafa  Geýtafells 
land.  er  vid  tekur^)  oc  þriggia  marka  omaga. 

So  mykid  atte  Greniadarstadar  epter  sijra  kodran. 

J  kuykfie.  xiiij.  kýr  medur  þeirre  er  Eynar  af  mýre  gaf 
vxa  þreuetrann.  ij.  naut  veturgomul.  iiij.  ^ialfa.  halft  sietta  ku- 
gilldi  asaudar.  v.  hestar.  fiogra  hundrada  skip.  vj.  hundrud 
virdingar  fiár.  xx.  hundrud  voru,  v.  hundrud  j  hafnarvodum. 
þetta  j  skruda.  þrenn  messuklædi  hin  bestu  med  hoklum.  fiogur 
god  medur  pellshoklum.  iiij.  verri.  dalmadýkur  tuær.  einn 
liereptzhokull  vmframm.  vij.  yferhoklar.  ij.  Balldurskijns 
kapur.  ij.  peltzkápur.  iiii.  verre.  kaleýkar.  vj.  alltarisklædi.  vj. 
TioUd  vm  alla  kyrkiu.  mercki.  ij.  skrijn.  Texti.  Epistolarius. 
alltaris  steynar.  ij.  lauser.  Glodarkier.  oc  Elldbere.  iiij.  godar 
kljickur.  iiij.  messingarstýkur.  og.  j.  jarnstýka  stor.  ij.  Gler- 
gluggar.  lijka  abreydsl,  vont.  saungbækur  oc  lesbækur  og  ad 
aullu  per  Anni  circulum.  og  þo  eý  secundum  ordinem.  marteins 
saga  vppa  norrænu.  iij.  forner  psalltarar  og  einn  nýr.  Bækur 
fornar  og  vondar.  munnlaugar.  ij. 

I>etta  gaf  oc  [ad]  auk  sijra  kodran  Greniadarstad.  k. 
hundrud  j  jordum.  er  so  heýta.  hraun.  liotzstadi  oc  Rauf.  xxx. 
kugillda.  XX.  hundrada  jnnan  kyrkiu.  þar  med.  ij.  Baldurskinns 
stola.  kaleýkur.  hurdar  iarn.  propiciatorium  oc  stendur  CDork. 
Glergluggar.  ij.  Er  nu  allt  saman  kugilldi.  Ix.  oc.  ij.  kugilldi. 

J  voru.  hafnarvodum.  virdingarfie.  j.  hundrad  og.  xxx. 

*)  hér  mun  enda  hinn  forni  hluti  niáldagaus,  og  mun  það,  sem  eptir 
fer,  að  inestu  vera  frá  dögum  Jörundar  og  Auðunar  og  Laurentius; 
')  rekur,  hdr. 

Dipl.  Isl.  II.  B.  28 


434  MÚLi.  1318. 

Lýsistollur  oc  heytoUur  af.  xix.  Bæium. 

Taka  prestar  heima  j  leygu  oc  vtan  gardz.  iiij.  hundrud. 

XIII.    ciOwla  kýrckia. 

Kýrckia  j  muula  er  helgud  Gude  oc  vorre  fru  sanctæ 
ODariæ.  oc  hinum  heilaga  Nicholase.  Til  kyrkiu  liggur  allt  heima- 
land.  miUum  saurlækiar  oc  Eyuindarlækiar.  Laxár  oc  kalfalækiar. 
Hier  fylger  hafureý  og  skaleý.  hrýseý  oc  mideý.  medur  auUum 
vesturholmum  oc  austurholmum.  oc.  ix,  holmar  firi  nedann 
Eingeý.  oc  veýdur  aull  j  Laxá.  fra  kalfalæk  oc  ofann  vm  Eingeý. 
Hier  íýlgia  Eynarstader.  Jngerijdarstader.  skarastader.  Biarkar* 
stader.  skeydz  land.  kraumastader.  fotaskinn.  fiallzland  medur 
aullum  valahrijsum.  Teyga  eiga  menn  j  valahrijsum.  enn  ongua 
beýt,  þeistareykia  land  oc  mælifell.  Biarkarhrijs  j  kiellduhverfe. 
lambarekstur  a  huams  heýdi.  Gomlu  fie  j  nattfaravijk  clxxx.  veýdur 
vestur  j  vatne.  mediy  slýium  oc  holmum.  Reka  skal  smala 
þangad  til  skiola  j  vatzhlijd  jamnan  er  viU.  Hier  fylgir  bryggiu 
Teýgur.  oc  karaTeýgur.  Hier  fylger  allur  reki  af  Liotasandi  j 
miUum  Greniadarstada  Reka  oc  myrar  reka.  halfur  Eýrar  reki 
med  flutning  tueým  megin  Laxaross.  fiordungai*  i  langa  Reka. 
attungur  j  kielldunes  reka.  oc  allann  vidreka.  oc  auU  flutning. 
og.  xvj.  vætter  af  oskiptu.  halfur  hardbaksreki.  oc  halfur  hesta- 
nes  reki.  halfur  hualreki  oc  vidreki.  oc  flutning  j  hoskuUdznesi 
a  hundznesi  allur  vidreki.  oc  flutning  nema  tolftungur.  Tueýr 
hluter  j  Bolluuijk(!)  oc  flutning  oc  so  j  krossavijk.  halfur  sæuar- 
landz  Reki  oc  fluttning  miUum  a.  fiordungur  hualreka  oc  fluttn- 
ing  [firi  Breckna  land[i]  [bædi]  fiordung  [hualjreka  oc  flutn- 
ingur^).  fýrer  Gudmundarloni  j  millum  steins  oc  staurs.  halfer 
þrijr  hluter  hualreka  oc  flutningar.  enn  þadann  fra  halfer  hual- 
rekar  oc  flutningar  til  marks  vid  saudaness  menn.  fýrer  hrossa- 
voUum  Tolftungur  hualreka  og  flutningar.  mulastadur  a  og 
þridiung  j  aullum  klifzhaga  rekum  vid  Greniadarstad. 

So  mýkid  j  kuýkfie.  ix,  kýr.  halfur  fimti  tugur  asaudar. 
vj,  hundrud  j  gielldfie.  vj.  naut  veturgomul.  oc.  ij.  tuæuætur. 
vxi  þreuetur.  fiogur  hross.  halft.  x*.  hundrad.  cc.  j  flytianda  Eýre 
halft.  xiij.  hundrad  jnnan  veggia.  þetta  jnnan  kyrkiu.  mariu 
skript.    kross   mýkill   med.    ij.    lijkneskium.    latunskrossar,    ij. 

')  [á  spássÍD,  en  mjög  ináð. 


1318.  NES.  435 

smellter.  oc  einn  forn  oc  [kross  oc^)  reuill.  xiiij.(!)  verdur.  er 
gafst  til.  Tiolld  vm  kyrkiu.  vij.  messuklædi.  med.  v.  hoklum. 
kaleykar.  ij.  medur  þeim  er  gafst  til.  alltarisklædi.  v.  Brijkar 
klædi.  iij.  nicholas  lijkneski.  skrijn.  ij.  CDessingarstýkur.  ij.  oc 
ij.  jarnstýkur  litlar  oc  ein  mýkil.  Texti  bvinn.  Legendu  bækur 
þer  anni  circulum.  Expositiones  Gregorij.  sermo  ieronými.  de 
assumptione  sanctæ  CDariæ  oc  COiracula  eiusdem  á  einni  Bok. 
passiones  Apostolorum  á  einni  Bok.  Actus  Apostolorum.  Legenda 
de  sanctis  á.  ij.  seiskinns  Bokum.  vita  patrum.  sermones  Augu- 
stini,  messu  Bækur  fornar  per  anni  circulum.  ymna  Bækur.  iij, 
Enskur  Gradull.  annar  de  sanctis,  sequentiu  Bok.  forn  christins- 
doms  Riettur.  Alkuinus.  martyrologium.  Aspiciens  bok.  epter 
paskar.  forn  Bok  de  sanctis  a  sumarid.  per  usum  Bok  a  sum- 
arid.  Enskur  psaltare.  inuentio  crucis.  oc  enn  fleýra  a  Bok. 
passio  olaui  a  kuere.  Historia  Nicholai  a  kuere.  ij.  biarnfell. 
kistur.  ij.  kluckur.  iij.  og.  ij.  litlar.  munnlaugar.  ij.  vond  munn- 
laug.  Glodarkier,  iiij.  sloppar.  Baksturjarn  vond.  þetta  hefur 
giefist  til.  kot  j  kiellduhuerfi.  saga  Gudmundar  Biskups.  Elld- 
beri.  LýsistoUur  oc  heytollur  af  xj.  Bæium.  Tekur  prestur  j 
leigu  vtan  gardz  halfa  fimtu  mork,  enn  annar  heima.  iiij. 
CDerkur.  Tyund  tali  anno.  cc. 

Hier  er  [tueggia]  presta  skýlld  oc.  ija.  diakna  [tiund  olokenn 
tiu  hnndrud  og.  v.  aurar^). 

Baldur  skinns  kapa,  og  aunnur  kapa  med  pell.  iiij.  merckur 
allt  saman  vax  oc  Reykelsi  kaleýkur  er  kiartan  gaf  alltarisdvk. 
hofudlijn,  sloppur.  kýr.  oc  asaudar  kugilldi.  hestur.  hundrad  j 
fiytianda  Eýre^). 

XIV,  Neskyrkia. 
Nes  j  adaldal  er  ceciliu  kyrckia.  Kyrkia  a  allt  heimaland. 
þetta  a  hun  jnnan  kyrkiu.  iiij.  krossa.  alltaris  klædi.  ij.  kant- 
tara  kapa.  Glodarkier.  lijka  abreydsl  vont.  olafz  lijkneski.  jarn- 
stýkur.  iij,  merki.  ij.  TioIId  vm  alla  kyrckiu.  sar  vondur.  oc 
fontur.  kluckur.  ij.  lás.  kaleýkur.  Glergluggur.  bok  ein.  ij, 
marka  psalltare.  tekr  prestur  heima  j  leigu.  iiij.  merckur  vtan 
gardz  af  halfkyrkiu.  og.  ij.  Bænhusum.  iij.  merkur.  Liostollur 
og  heýtollur  af  xiij.  Bæium*). 

M  [á  spássíu;  ')  [á  spássín;  ')  [virðist  vera  yngri  viðbót;  *)  hér  eru 
gamskeyti  í  máldaganum,  og  er  yngra  það,  sem  fer  á  eptir. 

28* 


436  ÍÓRODDSTAÐIR.  —  HELGASTADIR.  1318. 

Kyrkia  á  oc  Jarlstadi  er  hiallti  prestr  gaf.  med  hrut- 
holmum  oc  tolí  íedmingi  Torfs.  oc  brua[rjlandi  Jarlstadahollti. 
Jarlstada  teýg  j  valahrijsum.  þetta  j  kuikfie.  kýr  ær.  iij.  ijc.  oc 
vj.  aurar  voru. 

XV.    A  stad  j  kinn. 

Kýrckia  a  þoroddstodum  j  kinn.  er  helgud  mariu  og 
nicholao.  til  þeirrar  kyrkiu  liggur  allt  heima  land.  oc  ofeigs- 
stader.  Torfunes.  og  Tiaroahuerfe  hid  eystra  og  vestra.  halfz 
hundradz  skogur  j  manafelli.  Reki  j  vijk  wt  þridiungur  afTolft- 
ungi  alls  huals.  sijdann  skal  þridiungur  alls  huals  til  þessarar 
kyrkiu.  Aull  trie  skemre  enn.  xx.  feta.  Tueir  hlutir  hins  stærra 
vidar. 

I>etta  j  kuikfie.  kýr.  ij.  ær.  xij.  halfur  þridie  tugur  vetur- 
gamalls  fiar.  ij.  kuijgur  tuæuetrar. 

þetta  er  jnnan  kýrkiu.  iij.  messuklædi  vond.  ij.  alltaris- 
klædi.  oc  hin  þridiu  god.  ij.  Brijkar  klædi.  TioUd  vond  vm 
kyrkiu.  Legendu  Bok.  xij.  manudi  ad  dominicum.  skrijn  eitt. 
krossar.  vj.  forn  skrá.  missale  ferio.  Gudspioll  á  selskijns  Bok. 
iij.  kluckur.  Glergluggar.  iij.  alltarissteinn  laus.  jarnstýkur.  iiij. 
oc  lampe,  kaleýkur.  Elldbere.  sermonum  Bok,  dialogus.  mariu 
saga.  CDork  vax.  ix.  merckur  lýsis. 

í>ar  er  prestzskýlld  oc  diakns.  Tekur  prestur  vtan  gardz 
halfa.  iiij^  .  mork.  j  leýgu.  heima.  iiij.  merckur.  hejtoUur  oc 
lýsistollur  af.  xj.  Bæium.  Tyund  tali  anno.  ccc^). 

I>etta  hefur  giefist  til  sijdan  sijra  sturla  kom.  kýr.  iiij. 
asaudar  kugiUdi.  þetta  hefur  hann  giefid.  alltarisklædi.  Brijkar 
klædi.  Glodarkier.  Torfskurd  j  Bergstada  land.  fiorer  xij.  fedm- 
ingar  vidum  j  stadarholit.  fra  ofeygzfelle  tii  miosyndis.  halfur 
attungur  hualreka  oc  vidar.  oc  j  fluttningu  millum  osa  halfur 
attungur  huals  oc  vidar. 

XVI.    Helgastada  kýrckia. 
Kýrckia  a  Helgastodum  er  helgud  vorre  fru  sanctæ  mariæ. 
oc  hinum  heilaga  nicholao.  hun  a  heimaland  halftt.  Enn  bædi 
kyrckiu  hluti  oc  reydslu  hluti  a  selfor  j  haurkzdal.    oc    þingeý 


•)  það  sem  eptir  fer  er  yngra. 


13]  8.  EINARSTAÐIR.    —   LUNDARBREKKA.  437 

halfa  og  þingstod  vm  framm.  afriett  j  Dattfara  wijk.  og  er  þar 
jtala  fra  Greniadarstad  oc  CDwIastad.  Kyrckia  a  hamra  land 
halftt.  enn  allt  forsland.  oc  xiij.  kugilldi.  kyrkia  er  altiolldud 
medur  biorum.  ij.  oc  sotript.  messufot.  ij.  oc  kaleýk.  Glergluggar. 
ij.  oc  kluckur.  iij.  sloppar.  ij.  kantara  kapur.  ij.  mariu  skript 
oc  nicholas  lijkneske  oc  ein  Bok.  xij.  manada  tijder.  iiij.  allt- 
aris  klædi.  ok  varbok.  iiij.  krokstýkur.  j.  messingar  stýka.  j. 
jarnstýka  mýkil.  iiij.  krossar.  kýrkiu  kola.  hokuU  er  steindor 
gaf.  LýsistoUur  oc  heytoUar  af  vj.  Bæium.  þar  er  prestz  skýlld  oc 
diakns.  tekur  prestur  heima  j  leigu.  iiij.  merkur.  CDork  utan- 
gardz.  Tyund  tali  anno.  iij.  merckur.  iij.  hundrud  j  flytianda 
Eyre  .....  .^) 

XVII.    Einarstada  kýrckia 

A  Einarstodum  j  Reýkiadal  er  peturskýrkia.  Liggur  til 
kyrckiu  land  j  kuijgerdadal.  oc.  v.  kugilldi.  j  heima  jordu. 

I>etta  er  jnnan  kýrkiu.  alltaris  klædi.  vj,  yfersloppar.  iij. 
messu  klædi.  iiij.  ad  aullu.  kaleýkar.  iij.  kantara  kapa.  kista 
læst.  Tiolld  vond  vm  kyrkiu.  Bækur.  iij.  fornar  oc  eru  a.  xij. 
manada  Tijder.  Aspiciens  Bok  ad  ottusong  vm  framm  vm  jol. 
onnur  tekur  lil  eptir  jol  de  santis.  til  paska  Legendu  Bok  vond. 
Laga  songua  Bok.  sequentiu  Bok.  Dominicu  Bok  a  sumarid  j 
selskinne.  salltare  godur.  gradall,  capitularius  skrijn.  kietill. 
Glodarkier.  Elldbere.  Lijka  abreýdsl.  Broddstafur.  mariuskript 
Peturs  lijkneski.  kross  forn  med.  v.  lykneskium.  Rodukrossar 
iij.  kistill  oc  j  helger  domar  oc  vpphaf  kross.  jarnstýkur.  iiij. 
oc  ein  mýkil  messingar  stýka.  Glergluggur.  j.  mercki.  ij. 

Kýrckia  á.  ij.  kugilldi,  og.  xvij.  aurar.  þar  er.  ij.  presta 
skýlld.  taka  þeirheimaj  leýgu.  iiij.  merkur.  vtan  gardz  iijc.  oc. 
xij.  alnar.  HeytoUur  oc  lýsis  tollur  af.  xviij.  Bæium.  Týund  tali 
anno.  halft.  iiij.  hundrad  oc  Eyre.  Epter  song^)  sijra  Eýrykz  er 
þorGrijmur  Bondi  skylldi  adgiora  forkýrkiu  a  Eynarstodum.  so 
ad  hann  taki  .  .  .^)  xx.  hundrud.  hest  .  .  .^). 

XVIII.    Lundarbrecku  kýrkia. 
Ad  Lundarbrecku  a  kýrckia  .xxx.  hundrud  j    heima   landi. 


')  Hér  eru  tvö  langstryk  fyrir  eyðu;  ')  þannig  hdr.  og  JP.  =  sögn; 
')  Hér  merki  fyrir  eyðu. 


438  EYJARDALSÁ.  —  LJÓSAVATN.  1318. 

[Af]  þessum  Bæium  liggur  Tyund  til  Lundarbrecku.  af  Jarlstod- 
um  og  Rafnstodum.  af  sigurdarstodum.  vr  sandvýk.  af  Biarna- 
stodum.  vr  Tungu.  oc  annare  Tungu.  af  mýre.  af  halldorustod- 
umm.  af  vollum  tuennum.  iiij.  eru  Bænhus.  Lamba  eldi  liggur 
þangad  og  osttollur.  skiæda  Tollur  af.  xiij.  Bæium.  Jnnan  kirkiu 
Tiolld  vm  kyrckiu.  krosssar.  iij,  kluckur.  iiij.  alltaris  klædi.  ij. 

munnlaug.  merki.  ij.  kyrckiukola.    Elldbere.  Glodarkier ^) 

Heýtollur  og  lýsistollur  af  xiij.  Bæium.  Hier  er  prestz  skýlld  og 
tekur  hann  heima  j  leýgu.  iij.  merckur.  vtan  gardz  af  fiorum 
Bænhusum.  ij.  merkur^). 

.X.  Bækur.  iij.  psalltarar.  viij.  kugilldi.  halft  fimta  hundrad 
j  flýtianda  Eýre.  mariuskript  er  tekur  hundrad,  af  haurkz[dal 
oc  výdekieri^)  allir  tollar  sem  af  audrum  Bæium  epter  þui  sem 
her'ra  Jon  Byskup  skipade  til. 

XIX.  Eýardalsar  kýrckia. 

Ad  Eyardals  £a.  aa  kýrckia  i  heimalandi.  xxx.  hundrada. 

Jnnan  kýrckiu,  Tiolld  vm  kýrckiu.  ij,  krossar.  mariuskript. 
lijkneski.  ij,  kluckur.  ij.  oc  kluckubrot  hidþridia,  alltaris  klædi 
þriu.  eitt  mercki.  ein  messuklædi.  munnlaug  vond.  dominicu 
bok  per  Anni  circulum.  oc  aunnur  Bok  vond.  Elldbere.  kyrkiu- 
kola.  dwkur  slitinn.  Broddstafur. 

í>ar  skal  vera  prestur  oc  tekur  heima  j  leygu.  iiij.  merkur 
vtan  gardz  af  einu  Bænhuse.  halfa  morck.  af.  v.  Bæium  lýsi- 
toUur  oc  heýtollur,  Tyund  tali  anno.  v,  aurar. 

[ij.  kýr  og.  v.  asaudar  kugilldi.  hross  oc  naut  vetur- 
gamallt*). 

XX.  Liosavatns  kýrckia. 

Ad  Liosavatne  a  kýrckia.  xxx.  hundrada  j  heima  landi. 

Jnnan  kyrckiu.  Tiolld  vm  alla  kyrkiu.  krossar.  ij.  mariu- 
skript,  nicholas  skrift.  kluckur  iij.  alltaris  klædi,  ij.  munnlaug. 
mercki.  ij.  kaleýkur.  Glodarkier.  Elldbere.  kantara  kapa,  hier 
skal  vera  prestur.  og  diackn,  tekur  prestur  heima  j  leigu.  iiij. 


*)  merki  fyrir  eyðu;  ^)  hér  eru  samskeyti,  og  er  það  sem  eptir  fer 
frá  dögum  Jóns  biskups  skalla  (1358—91);  ')  [dalz  oc  vydekier(!),  hdr.; 
*)  [ef  til  vill  yngra. 


1318.  HÍLS   Í  FNJÓSKADAL.  439 

merckur.  vtan  gardz.  iiij.  merkur.  af.    x.  Bæium.    heýtollur  oc 
lýsistollar.  af.  viij.  Bæium,  hestur.  xij.  kugilldi. 

Stijgur  Bondi  a  ad  lata  giora  forkýrckiu. 

[lijka  abreydsJ.  tueggia  marcka  messu  klædi.  iiij.  Bækur^). 

XXI.    Háls  kýrckia. 

Ad  Halse  j  fnioskadal  er  peturs  kýrckia.  kýrckiunne  skal 
fýlgia  Bunadur  allur  sa  er  hun  hefur.  þad  er  skrijn  med  helg- 
um  domum.  krossar.  iiij.  yfer  haailtare.  v.  alltarisklædi  enn. 
tuennur  Bunadur  vtar  a  huoru  alltare.  sylfurkaleýkur  oc  annar 
kaleýkur.  v.  messuklædi.  ij.  sloppar.  kantara  kapur.  ij.  mess- 
ingar  stýkur.  ij.  jarnstýkur.  ij.  litlar.  j.  mýkil  jarnstýka.  Elld- 
bere.  Glodarkier.  Broddur.  lijka  krSkur.  j.  kista.  borur  oc  vont 
klædi  medur.  messingarkietill.  ij.  lijkneski.  iiij.  kluckur.  ij. 
lectarar. 

J  Bokum.  (lOessu  Bok.  j.  Aspiciens  Bok.  ij.  j  spiolldum 
Enskar.  adrar.  ij.  litlar.  iiij.  lesbækur.  Enskur  Gradall.  og 
annar  per  usum.  sequentiu  Bok.  ordo  per  Anni  circulum.  ij. 
alltarissteinar.  kross  hinn  fimte.  er  gafst  til  oc  lijtil  mariuskript. 

Stadurinn  a  heima  land  allt.  Birningzstadi.  kambstadi. 
sandhauga  land  er  ysleýfur  prestur  gaf.  lambeldi  vm  fnioska- 
dal.  oc  oll  ftorua'^)  milli  þuerár  oc  nioskar.  þingmanna  lækiar 
oc  marckdælar.  stad  fýlgir  Reki  a  fliotz  sandi.  siettungur  bædi 
hualreka  oc  vidreka.  fr5  fliotzosi  oc  nær  til  midz  sandz.  siett- 
ungur  vid  Liosvetninga  j  nattfaravijk.  millum  huanndala  5r 
oc  suijnár.  Teýgur  fylgir  j  kinn  nordur  vt  fra  finnz  stodum. 
oc  þýfiteýgur  jnnan  garda.  afriett  a  heýdi  vt.  halsmanna 
Tungur. 

I>etta  a  stadurinn  j  kuikfie.  xiij.  kýr.  Ixxx  asaudar  medur 
geýtum.  hross.  v.  x.  veturgamla  saude.  halft  þridia  hundrad 
j  gielldum  nautum.  kista  verdlaus.  x.  aura  kieralld.  ij.  bord. 
jarnfestur. 

I>ar  skulu  vera.  ij.  prestar  oc  diakn.  þangad  liggia.  ij. 
halfkýrckiur  og.  viij.  Bænhus.  Sá  er  á  stad  byr  skal  ábyrgiast 
stad.  og  aull  stadarfie.  hallda  husum  oc  gordum.  hafa  til  .x. 
vætta  j  skogi.  oc  so  Tymbur  sem  þarf  til    huss   edur   ad   bu- 

^)  [líklega  yngra  en  Auðun;  ^)  [torua,  hdr. 


440  ILLUGASTAÐIR.   —  DRAFLASTAÐIR.  1318. 

hlutum  ad  giora.  Eigi  skal  hann  selia  vr  skogi.  nema  til  stadar 
bota  sie  lagt.  edur  annad  fie  sie  ella  lagt  j  stadinn.  Hann 
skal  hafa  týunder  allar  oc  legkaup  auU.  enn  allt  þad  sem 
meýra  er  giefid  med  lijkum.  enn  so.  enn  annars  kostar  giefid. 
þá  á  stadur  þad.  þess  kostar.  ad  sa  skal  akueda  og  lýsa  fýrer 
presti  edur  nábuum  er  til  giefur.  til  huors  ed  vill  þad  fie  fara 
lata.  Riett  er  þui  fie  ad  veria  til  Boka  edur  messuklæda.  edur 
annarar  kyrkiu  prýdi. 

Kýrckia  á.  iij.  merkur  vax  og  Reýkelsi.  nýu  hundrud  j  vird- 
ingarfie  fiortan  aurar  j  voru.  cc.  h[undrud]  j  flýtianda  Eýre.  fimm 
hundrud  j  aullum  aurum  gripa.  þriu  hundrud  fyrer  klucku 
malm. 

Jn  summa  allt  lausa  godz  a  hálse.  xxc.  kuikfíe  ad  auk. 

XXII.    Jllugastada  kýrckia. 

Kýrckia  á  Jllugastodum  á.  iiij.  kyr.  iij.  asaudar  kugilldi. 

í>etta  j  skruda.  þrenn  messu  klædi  ad  aullu.  alltarisklædi. 
yfersloppar.  ij.  kantara  kapu.  lijka  abreydsli.  TioIId  vm  alla 
kýrkiu.  kluckur.  iiij.  krossar.  iij.  mariu  skript.  skrijn  medur 
helgum  domum.  þionustu  kier  af  sýlfre,  jarnstýkur.  iiij.  mess- 
ingar  stýkur.  ij.  vatnsketill.  Glodarkier.  Elldbere.  munnlaug. 
mercki.  j.  kyrkiu  sár.  kista. 

petta  j  bokum.  messubok  per  Anni  circulum.  Texti.  Legendu 
Bækur  per  anni  circulum.  Hymnarium.  Sequentionarium.  oc  ein 
vond  bok. 

I>ar  er  tueggia  presta  skýlld.  taka  þeir  heima  j  leygu.  iiij. 
merkur  vtan  gardz  half  sietta  morck  af.  ix.  Bæium  heýtollur 
oc  lýsistollur. 

[[Nicholás  lijkneski.  kross  nýann.  Brijk  god.  nichulás 
lijkneski.  capitularium.  Graduale  oc  þo  eý  fullt.  jolabok.  ix 
hundrud  j  flýtianda  Eýre^).  ross  [iij.  summa  xviij^). 

XXIII.    Drafflastada  kýrckia. 

Kyrckia  á  drafflastodum  á.  xxx.  hundrada  j  heima  landi. 
Jnnan  kyrckiu  ix.  alna  Refill.  er  Brandur   gaf.    Tiolld    vm 


^)  dregið  út,  en  man  þó  eiga  að  standa;    ')  [raeð  yngri    hendi;    frá 
[[mun  vera  seinni  viðbót. 


1381.  FLATEY.— GRÍMSEY.  441 

kyrckiu,  hialmur.  Bokastoll.  kyrkiu  kietiU.  iij.  alltaris  klædi. 
Elldbere.  Glodarkier.  munnlaug.  mercki.  ij.  yfirsloppur.  ij.  mess- 
ingar  stýkur.  krossar.  ij.  Býskupa  lijkneski.  ij.  steintialld.  j.  kýr 
oc  liross.  XXX.  raptuidar. 

í>ar  er  prestz  skýlld.  tekur  hann  heima.  iiij.  merckur.  vt- 
ann  gardz  half[a]  fimtu  mork.  heytoUur  oc  lýsistollur  af  xiij. 
Bæium. 

[[ReuiU  sæmiligur  er  sijra  magnus  gaf.  Bækur.  vj,  epter 
Grijm  prest.  og  enn  Bækur.  x.  aura  verdar.  er  are  prestur  gaf 
ad  COagnuse.  mariuskript  og  peturs  skript.  [oc  hundrad  j  flýti- 
anda  eyri.  er  Eirijkur  gaf^). 

XXIV.    Flataiar  kýrckia. 

Kýrckia  j  flateý  á  Tolftung  vr  allre  Eýu.  medur  aullum 
gognum.  halfa  Brettingstade.  Jokulsár  land.  vj.  hundrud  j 
vidum. 

í>etta  jnnan  kyrkiu.  messuklædi.  iij.  alltarisklædi.  kaleýkur. 
kantara  kápur.  ij.  Tiolld.  iij.  skrijn.  krossar.  ij.  mariuskriptir. 
ij.  messingar  stýkur.  ij.  kluckur.  iiij.  og.  ij.  litlar.  fostu  tialld. 
abreydsl.  krakur.  fontur  medur  Bunadi,  Ein  jarnstýka.  Biarnfell. 
kistill  steýndur.  Elldbere.  Glodarkier.  messuklæda  kista.  munn- 
laug.  sequentiubok.  lesbok  per  anni  circulum  ad  dominicum. 
€nn  til  columba  messu  de  sanctis. 

iiij.  kýr. 

af  vij.  Bæium  liostoUur.  fiska  tollur.  tyund  tali  anno.  iij. 
merckur.  j.  Bænhus. 

[ij    asaudar  kugiUdi^). 

XXV.     Grijmsmar  kýrckia. 

I>esse  er  máldage  kýrckiunnar.  hins  heilags  olafz  j  Grijmseý. 
þa  er  Jon  Byskup^)  vijgdi  hana. 

áttungur  j  Eynne  og.  viij.  vætter   af  hual.   hnorium   þeim 


')  [með  yngri  hendi;  frá  [[  virðist  vera  yngri  viðbót,  nema  hitt  sé 
eldra  en  Auðun,  og  þetta  sé  þá  hans  viðbót;  *)  [mun  vera  bætt  við 
seinna;  =*)  Finnr  biskup  (Hist,  Eccl.  Isl.  II,  572)  heldr  að  þetta  sé  Jón 
skalli  (1358-91),  en  það  er  ekki,  heldr  er  það  Jón  biskup  helgi  Ög- 
mundarson;  er  því  fyrri  hluti  raáldagans  frá  c.  1110—20. 


V 


442  GRÍMSEY.  1318. 

sem  a  er  hundrad  vætta.  huort  sem  rekur  eda  er  fluttur.  halftt 
huort  spik  oc  Reinge.  atta  merckur  vax  af  Bondum.  kaupa 
þionustu  mann  þann  er  tii  kýrckiu  bere  elld.  oc  moka  fra  henne  snio 
vm  vetrinn.  og  vinna  þad  allt  sem  hun  þarf  naudsynliga.  so  ad 
kiennemenn  meigi  þar  veýta.  fyrer  þær  saker  Guds  Embætti.  oc 
liggia  til  þessa  starfs  xvj.  fiordungar  fiska,  þar  er  tueggia 
presta  skýlld  oc  syngia  huorn  dag  messu.  oc.  ij.  vm  fostu  oc 
ymbrudaga,  Bændur  skulu  fæda  presta  þeir  sem  Eyna  eiga.  ij. 
misseri.  Enn  ef  þeir  fæda  eý.  þa  skal  luka  presti.  vj.  aura  voru 
ad  midiu  sumre  af  huorium  halfum  attungi.  Enn  ef  þa  kiemur 
eý  vara  framm.  þá  skal  vætt  skreýdar  fyrer  huoriar  xij.  alner 
vera  greytt  ad  viij.  vikum.  iij.  hundrud.  skulu  prestar  hafa  af 
huorium  manne.  þeim  sem  er  halfan  manud  j  Eyunne  til  fángs 
edur  leingur.  enn.  ij.  alner  af  huorium  manne  er.  xij.  manudi 
er  j  Eynne.  fiora  fugla  af  huoriu  hundrade.  af  þeim  fyglingar^) 
mounum  er  Eyna  leýgia.  eu  hiner  gialldi  huorutueggia  toll.  er 
eigi  leigia.  Tvær  alner  af  fiski  enn  fugla  ad  tale.  af  hual 
huorium  mans  hlut  j  flutningu.  oc  fuUann  skurd.  enn  ecki  af 
Reka  hual.  halfar  kyrckiu  Tyunder  skulu  prestar  hafa.  enn 
kyrckia  halfar. 

I>etta  a  kyrckiann  j  lausafie. 

J  Tiorn.  cccc.  a  modruvoUum  j  horgardal  halft  fiorda 
hundrad.  ad  Jone  ad  hlodum.  c.  kugilldi  ad  þorsteini  gallta. 
Tioru  tunnu.  ccc.  ad  socka  Juuars  syne.  ad  Biorgu  a  suertings- 
stodum.  c.  þetta  j  saudum.  ær  og  veturgamall  gielldingur.  iij. 
fiordungar  smiors.  vax.  iij.  fiordungar.  oc.  v.  merckur  medur 
Beýkelsi.  messuklædi  fern.  ein  buinn  af  pelle.  og  þar  hokull 
med.  aunnur  fieminne.  ij.  hoklar  vm  framm  af  sýlki.  enn 
annar  hringofinn.  messustackar.  ij.  alltarisblæiur.  vij.  obunar. 
ein  buinn  med  pelle,  corporalia.  ij.  kantara  kapur.  iiij.  ein  af 
peile.  tuenn  baksturjarn.  sloppar.  iij.  fontur  oc  fontklædi. 
krakar.  ij.  Broddstafar.  ij.  pall.  sleggia.  reka.  kistur.  iiij.  munn- 
laugar,  ij.  Elldbere.  lijka  kullt.  ij.  Brijkar  klædi.  alltaris  steinn 
laus.  kiertistýkur.  ij.  af  messing.  jarnstýkur.  iij.  kaleýkar.  ij. 
mariuskriptir.  ij.  olafs  lijkneski.  ij.  smellter  krossar.  oc  þridie 
obuinn.  skrijn.  ij.  kyrckiu  sar.  Tiolld  vm  alla  kyrkin.   oc  song- 


^)  fyngliJDgar.  hdr. 


1318.  ÞAUNGLABAKKI.  443 

hus.  ij.  Biorar.  Brijkar  tiolld.  ij.  Biarnfell.  Aspiciensbok  medur 
Hymnum  fra  Trinititatis  viku  til  Aduentum  ad  Dominicum  de 
sanctis  allt  oc  so  suffragium.  messuBok  de  sanctis  allt  og  fra 
vppstigningardegi  ad  dominicum  til  aduentum.  lága  songua 
kuer.  sequentiu  Bok.  psalltare.  Gradall.  capitularium.  messubok 
aunnur  oc  taka  badar  saman  per  anni  circulum.  Aspiciens  Bok 
vid  hina  fyrre  per  anni  circulum  badar  samptt.  olafz  saga. 
songbok  tii  paska.  oc  pentud  lesbok  de  sanctis.  capitularium 
oc  Hymnarius  a  einne  Bok  fornt  oc  songur  proprium  de  sanctis 
fra  Jonsmessu  til  jola  faustu  til  paska  ad  dominicum.  Aspiciens 
Bok  forn  frá  páskum  til  huijta  daga.  med  ollum  Hymnum.  les- 
bok  fra  jolafaustu  til  páska.  Homiliur  a  sumarid.  lesbok  allt 
sumarid  til  jolafaustu  ad  dominicum.  Kristinn  riettur.  messu 
Bok  vond.  sequentiubok  forn.  artijda  skrá.  stolar.  ij.  lectarar. 
ij.  stijgar.  ij.  [dukar  yfer.  ij.^)  skriptum.  salltkarl.  vatnzbolli. 
kluckur.  V.  oc  ein  brotinn  vmm  framm.  Glergluggar.  iij.  forn 
bok  i  selskinne.  j  TriespioUdum  Bok  oc  songur  á.  messu  Bok 
forn  mykil  j  selskinne  rotnu.  artijdaskrá  forn. 

XXVI.  faunglaBacka  kyrckia. 
Sá  er  maldagi  a  þonglabacka  kýrckiu.  hun  á  allt  heima 
land.  og.  ij.  hluti  j  Rekum.  Sueytar  menn  skulu  leggia  til  Ty- 
und  af  fluttningum  af  hualskurd.  og  aullu  þui  fangi  er  þeir 
hliota.  af  daudum  huolum  milli  sigluness  vesturs  og  austur 
Tiorness.  og  alls  þar  j  milli.  bædi  a  meiginlandi  og  j  vteyum. 
J  Kieflavijk  half  Tyund  af  Rekhual.  enn  oll  af  fluttningum.  af 
Rekum  ^gmundar  sueinssonar.  þeim  sem  eru  milJi  Reyniness  oc 
senningar  vijkur.  vætt  spikz  af  tuitugum  hual  og  meýra.  af 
Rekhuolum  þordar  vr  Laufási.  j  hinu  sama  takmarki,  vætt  spikz 
af  aullum  huðlum.  Enn.  ij.  vætter  af  Reka  ormz  ogmundar- 
sonar  j  þuisa  takmarki.  aunnur  spikz  enn  aunnur  Reingi.  afholz 
landi  vætt.  af  fiardar  Bolz  landi  vætt.  af  kadalstada  landi  vætt. 
Tyund  oc  matgiafer  vr  allre  sueýt.  fýrer  þa  menn  alla.  er  til 
logfostu  eru  skyllder.  og  eru.  xij.  manudi.  edr  fra  fardogum  til 
vetrar.  þar  skal  giallda.  ij.  fiordunga  skreýdar.  fýrer.  iij.  menn. 
enn  halfann  fiordung.  ef  madr    er   a    sumarid    til    seliumanna 


•)  [bætt  við  á  spássíu  með  annari  hendi. 


444  ÞAUNGLABAKKI.  1318. 

messu.  edur  fra  veturnottum  til  fardaga.  fyrer  alla  þurua^)menn. 
Golldner  skulu  vera  fiskitollar  ad  marteins  messo.  ef  madr  er 
leingur  enn  til  seliumanna  messu.  enn  goldid  adr  madr  fare 
burt  elligar.  Eindagi  a  hinn  fimta  dag-)  výku  er.  iiij.  vikur  eru 
af  sumre.  xij.  alner  fýrer  hinn  minna  fiskatoll.  enn  half  mork 
fyrer  hinn  meira.  vondul  af  sex  satum  heys  huorium  of  alla 
sueýt.  su  er  afvinna  medur  þessum  tillogum.  at  prestur  skal 
vera  ad  heimilis  huse.  oc  syngia  allar  heimilis  tijder.  og  huorn 
dag  helgann.  oc  fostu  tijder  ad  meýnalausu.  og  skal  prestur 
skýlldur  j  allar  naudsyniar  um  Gudz  þionustu.  sa  madur  er 
kýrckiufie  vardueýter  skal  giefa  þurfamonnum  hinn  Tiunda 
hlut.  af  hualtýunnd.  Enn  ef  þetta  fie  vinst  eý  til  prestz  skylldar 
þa  skal  sa  vid  bæta  er  land  a.  so  ad  vinnist  til  oc  eigi  þuerri 
kyrckiuíie. 

Kyrckia  er  helgud  medur  Gude  petro  oc  Andrea  postolum. 
olafe  oc  magnuse.  oc  nicholao.  og  heýter  olafz  kyrckia.  Ef 
kýrckia  brennur,  edr  lestist  so  ad  eý  ma  tijder  j  veýta.  þa 
skal  eigi  skýlld  prestvist  hin  næstu  missere.  og  skal  onguo 
þuerra  kýrkiufie  fýrer  vppreist  annarar  kyrckiu.  halldast  skulu 
tillögur  allar  og  kýrckiu  fie.  þott  prestur  missi  kaups.  af  BRecku- 
landi  oc  Eýrarlandi  vætt. 

Eýulfur  helgason  gaf  til  kýrckiu  hualtyund  af  rekum  þeim. 
er  hann  &  medur  Backalandi.  oc  kom  þeim  þa  eý  j  hug  er  Bý- 
skup  liet  rita  þennan  máldaga. 

í>etta  á  kýrckiann  j  skruda.  ij.  messuklædi.  oc  ad  auk 
messuserkur.  og.  ij.  hofudlijn.  kaleýkur.  alltarisklædi.  iij.  krossar 
iij.  olafz  lijkneski.  ij.  fontur  og  fontklædi.  messufat  kista. 
munnlaug.  ein  jarnstýka.  kantara  kapa.  Broddstafur. 

J  Bokum  messubok.  tekur  til  ad  joiafostu.  og  til  paska 
ad  dominicum  per  Anni  circulum.  ix.  skrár  vondar.  og  olafz 
saga.  mariu  saga.  kyrckiu  kola.  klockur.  ij.  og.  ij.  litlar.  iiij. 
merkur  vax. 


')  Skr.  npphaflega  prona  og  J.  Pét.    prentar  frona,    en    seinna  hefir 

verið  sett  r  uppi  yfir  (froua)  til  þese  að  sýna,  hvernig  það  hafi  staðið 
á  hinn  forna  bókfelli,  og  yrði  það  =  fnrua;  en  afskrifarinn  hefir 
auðsjáanlega  mislesið  p  fyrir  þ,  svo  þá  verðr  allt  skiljanlegt  =  þurua; 
^)  dak,  hdr. 


1318.  GRÝTUBAKKI.  '  445 

J  kuikfie.  iij.  kýr.  xviij.  ær.  cc.  voru.  iij.  ær.  olafz  lijkneski. 
Jn  summa  kugilldi  kyrckiunnar  á  þongla  Backa.  viij.  halft 
annad  hundrad  j  Busgognum.  hundrad  voru. 

[Ecclesia  non  dedicata^). 

XXVII.    Grýtubacka  kýrckia. 

f>essi  er  kyrckiu  eign  á  Grýtubacka.  ad  hun  á  þridiung  j 
heima  landi.  og  þvi  sem  til  liggur  j  rekum. 

þetta  j  skruda.  Tiolld  vm  kýrckiu.  messuklædi  ein.  alltaris- 
klædi.  iiij.  olafz  Ijikneski.  Thorlakz  lijkneski.  Elldbere.  Glodar- 
kier.  munnlaug.  messuklæda  kista.  mariu  lijkneski,  [oc  kross 
sæmiligur^).  vj.  kýr.  xij.  ær.  kugilldi  j  gielldfie.  hross  og.  v. 
hundrud  voru.  jarnstýkur.  ij.  litlar.  og  adrar  ij.  meire.  messu- 
bok  per  anni  circulum  og  psalltare^)  og  eý  ad  skipudu:  onnur 
messubok  ad  dominicum  a  sumarid.  þridia  messubok  tekur  til 
ad  jola  fostu  oc  fram  til  paska  ad  dominicum.  capitularium. 
lesbok.  tekur  til  ad  paskum  og  til  huijta  daga.  þridia  lesbok 
tekur  til  ad  jolafaustu  ad  dominicum  og  til  langa  faustu.  enn 
sijdan  allt  vt  þadan.  kantara  kapa.  ottusongz  sloppur.  kýrckiu 
kola.  mercki  eitt.  lijka  krakur.  lijka  abreydsl.  sequentiubok  per 
usum.  per  usum  Gradall.  kýrckiu  kietill.  Broddstafur.  langa 
faustu  tialld.  Grallare.  kaleýkur.  sæmiligur.  iiij.  kluckur.  lijtil 
klucka.  Brijkarklædi.  ij.  alltarisblæiur.  ij.  Stephanus  saga.  x. 
merckur  vax.  xv.  vætta  afreydsla.  vt  fra  sandzhorne  til  senn- 
ingar  vijkur. 

J>ar  er  prestz  skýlld  og  tekur  heima  j  leigu.  iiij.  merckur 
enn  vtan  gardz  halft  annad  hundrad.  Lýsitollur  og  heýtollur 
af.  xvij.  Bæium  Tyund  uno  Anno  halft  annad  hundrad.  [tekur 
vij.  vetur  oc.  xx.  og  m[eir]*).  x.  hundrud.  j  forkyrkiu  smijde. 
[tueymur  nattum.  firi  lafranz  messo  kyrkiu  messudagfur]^). 

í>etta  lukti  þorsteinn  Eýulfzson  j  testamentum  fðdurs  sijns 
og  modur.  messuklæde  sæmilig.  oc  aunnur  forn.  Brijk  sæmiliga 
alltarisklædi.  Bakstur  jarn.  Bok  de  sanctis.  ClOatutinale  fra 
Jonsmessu  Baptistæ.  oc  vt  yfir  andres  messu.  ij.  kugildi  bufiar 


^)  [spássíu  með  annari  hendi,  og  er  ekki  innvísað;  *)  [á  spássíu 
með  annari  hendi;  ')  spalltare,  hdr.;  *)  |[á  spássíu  með  annari  hendi; 
JP.  les:  og  in:,  en  eg  vil  lesa  m:;  *)  [á  spássíu  með  annari  hendi. 


446  HÖFÐI.  1318. 

gelld  med  þeirri  greydslu.  ad  þar  af  leiguburdinum  skulu  gief- 
ast.  iij.  fiordungur  smiors  árliga  oc  syngia  sálu  messu  æfinliga 
artijdar  dag  hans^). 

XXVIII.    Hofda  kýrckia. 

Kýrckia  j  hofda  er  helgud  Ambrosio  oc  nicholao.  hun  á 
heima  land.  þessi  hialond.  kolsgierdi.  SundBrecka.  Tundrastader. 
þuerárland.  skogar  fleka  halfann  j  fnioskadal. 

þetta  á  allt  hofda  land  j  Rekum.  fiordung  j  hualreka  og 
halfann  attung  j  ollum  Laatra  Reka.  og  fiutningar.  fra  skridu 
læk  til  forsár  halfann  vidreka.  fra  swlum  til  Torfdælalækiar.  a 
vallastadur  fiordung  j  hualreka.  en  halft  Grundarmenn  oc  hofda 
menn.  [En  vidreka  j  þessu  takmarke  halfan  huorer  grundamenn 
oc  hofdamenn'^).  fra  rekamarki  a  þorgeirsfiardar  hofda  á  hofdi 
hálfann  hualreka  til  kierlingar.  fra  kierlingu  jnn  til  oss  a 
hofdi  fiordung  j  hualreka.  enn  halfann  ef  fluttur  er.  J  þessu 
Takmarki  vid  þaunglabackamenn  jnn  til  oss  á  hofdi  halfan 
vidreka.  oc  so  auU  aunnur  fioru  gogn  nema  hualreka.  þa  á 
hofdi  halftt.  fra  swlum  og  til  Gallta  á  kýrckian  ein  vid  sig 
halfann  vidreka  og  hualreka.  halfann  reka  a  sueris  uelli  enn 
þridiung  a  þernuskiere  á  kyrkia  ein. 

í>etta  á  hun  j  kuikfie.  kýr.  v.  iij.  asaudar  kugilldi.  bufiar- 
gýllt  kugilldi.  half[t].  v.  hundrad  j  lagaurum. 

J  skruda.  messuklædi.  ij.  yfersloppur.  alltarisklædi.  iij. 
fontur  medur  bunadi.  þriu  handklædi.  kaleýkur.  messingarstýkur 
ij.  Jarnstýkur.  iiij.  litlar.  Tiolld  vm  alla  kýrckiu.  krossar.  ij.  oc 
lijkneski.  iiij.  vnder  oc  hid  fimta  lijtid.  mariuskript.  Nicholás 
lijkneske.  mercki.  ij.  kluckur  .iij.  Ambrosius  lijkneski.  munnlaug. 
hialmur  af  jarne.  Glodarkier.  Elldbere, 

J  Bokum  Aspiciens  Bækur  vondar.  iij.  ad  dominicum  oc 
medur  suífragium.  oc  de  sanctis.  fra  Jonsmessu  baptistæ  og 
framm  vm  Andres  messu.  Dauidz  psalltare.  sogubok  forn  oc  a 
[margar  sogur^).  ártijda  skrá.  sýlkipungur.  oc  þionustu  Budkur. 
lijka  abreýdsl.  lijka  krákur.  kýrckiann  á  enn  þessar  Bækur 
sanctorum  bok  med  lesi  oc  saung.  eigi  epter  skipun.  messu  Bok 


')  þessi  klansa  er  öll  yngri,  og  frá  svo  sem  1350  —  60  (sbr.  Sýslum. 
i,  16);  ')  [á  spássíu  með  annari  hendi;  ')  [fyrst  skr.:  margrietarsaga,  en 
svo  lagfært. 


1318.  LAUFÁs.  447 

ad  Dominicum  fra  huijtasunnu  og  til  Jola  fostu.  þridia  tekur 
til  ad  niu  vikna  fostu  og  til  paska. 

Eýrer  fátt  j.  iij.  morckum  vax. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  festo  Laurentij. 

Tekur  prestur  heima  j  leigu.  cc.  Heýtollur  og  lýsistollur  af. 
ij.  Bæium.  Týund  tali  anno  xiiij.  aurar. 

[Hokull  raudur  er  kom  j  mot  krossi.  oc.  v.  alner  liereptz. 
Gudmundur  Bonde  tok  sijdann  vr  nesi:  iij.  ær.  þria  tuævetra 
Gielldinga.  kuijgu  veturgamla.  og.  xx.  alner  liett  hafnar  vod^). 

XXIX.  Laufás  kýrckia. 
J  Laufási  er  peturs  kýrckia.  hun  a  heima  land  allt  og 
lomatiorn.  þorsteinsstadi.  smalond  aull.  vpp  til  Gasagils.  og 
grefar'^)  ofann  til  sikz  hia  neslandi.  Land  a  kursueinsstodum 
medur  riettum  Endemorkum.  selfor  h  ílateyardals  heydi.  iiij. 
kum.  oc  so  margar  ær  oc  geýtur.  sem  sa  vill  er  á  stad  býr. 
vm.  vj.  vikur  oc  so  afriett  er  Lauföshagi  heýtir.  þar  liggur 
til  reki  á  huallatrum  fiordungur  j  fimm  hlutum.  a  Eýiarstvf  j 
hualvatzfirdi  þridiung  alls  hualreka.  oc  flvttningar.  J  kiefiavijk. 
X.  vætta  afreydsla  af  tuitugum  hual  edur  meýra.  c.  vætta  edur 
"meira.  so  mýkil  afreýdsla  er  oc  a  þonglaBacka.  Af  þessum 
Bæium  liggur  hingad  Týund  til  vr  Gielldinga  vijkum  .ij"'.^)  vr 
fagra  Bæ.  af  gnoll.  af  þorsteinsstodum  af  skuggabiorgum.  fra 
skardi.  af  Grund.  af  Lomatiorn.  Ef  Tyund  af  þessum  Bæium  er 
ecki  ij.  hundrud.  þa  skal  sa  er  á  stad  byr.  taka  af  Qrýtubacka 
þingum.  þar  sem  hann  viU  vtan  heim[t]a  þar  so  mýkid  at  fulne*) 
cc.  þetta  á  kýrckiann  j  skruda  oc  jnnan  kýrckiu.  messuklædi.  -^ 
vij.  ad  aullu.  kápur.  ij.  aunnur  af  pelle.  alltaris  klædi.  v. 
Tiolld  vm  alla  kýrkiu.  Brýkarklædi.  ij.  krossar  .iij.  [og  ýfer 
framm  hokuU.  alltaris  klæde.  kápa  oc  Brijkar  klædi  medur 
Balldur  skinn.  ij.  storar  krokstýkur.  er  Biarne  gaf^).  mariu- 
skript.  peturs  lijkneske.  kaleýkar.  iij.  skrijn.  Glergluggar.  ij. 
Jarnstýkur.  v.  lýtlar  oc  ein  mýkil.  Glodarkier  .ij.  Elldbere. 
sloppar.  iij.  Lijka  abreýdsl. 


*)  mun  vera  seinni  viðbót;  ')  grafar,  JP.;  *)  þannig,  hdr.;  JP. :  ijc; 
*)  fyrst  skr.  fylle,  en  svo  breytt  í  þetta;  ')  [strykað  út  í  hdr.,  en  á 
spássíu  er  við  það  skrifað:   «þetta  skal  standa». 


448  SVALBAM).  1318. 

J  Bokum  Gradall  sæmiligur.  sequentiu  Bok.  godar  messu 
Bækur.  ij.  per  Anni  circulum.  medur  collectum.  og  aunnur  med 
song.  messu  Bok  tekur  til  ad  páskum.  og  til  jolafostu.  messu- 
Bok  ensk.  tekur  til  ad  jolum  oc  framm  vm  páska.  þa  er  Bok 
tekur  til  ad  Jolafostu  ad  dominicum  og  til  páska.  lesbækur  ij. 
per  Anni  circulum.  hin  þridia  tekur  til  ad  paskum.  og  framm 
vm  huijta  daga.  messubok  tekur  til  ad  Jola  fostu  oc  framm 
vm  Geýsladaga.  Aspiciens  Bok  de  sanctis  tekur  til  ad  kross- 
mezsu  ad  haustid  oc  til  jola  ad  song  oc  lesi.  viij.  fornar  Bækur 
vondar.  kýrkiu  kietiU.  kirkiu  sSr.  fontur  oc  fontklædi.  sogubok 
oc  á  margar  heilagra  manna  sogur.  Bakstur  jarn.  krákur.  Brodd- 
stafur.  artijdaskrá. 

I>etta  j  kuikfie.  kýr  .xij.  vj.  asaudar  kugilldi.  ij.  gymbrar 
kugilldi.  X.  sauder  veturgamler,  iij.  naut  veturgomul.  gielldfiar 
kugiUdi,  Bufiar  kugilldi.  ross.  iij. 

Jnnan  veggia,  viij.  hundrud  j  virdingarfie. 

I>ar  er.  ij.  presta  skylld  og  diakns.  Lýsitollur  og  heýtollur 
af.  ix.  Bæium.  kluckur,  iiij. 

Dedicatio  Ecclesiæ,  iij.  fyrer  mariumessu  sijdare*). 

I>etta  hefur  sijra  Eýrekur  til  kýrckiunnar  lagt.  Balldur 
skýns  kapu.  oc  hokul  med  sama  kosti.  duk  sprangadann:  allt- 
aris  Blæiur.  ij.  oc  hofudlýn.  alltarisklædi.  og  Brijkarklædi  medur 
Balldur  skinn.  Tabula  oc  brijk  med  sama  kosti,  messingarstýkur 
ij.  krossar.  iiij.  steinspialld. 

XXX.     Sualbards  kýrckia. 

Kýrckia  ad  Sualbardi  er  helgud  Jone  postula. 

þetta  &  hun  jnnan  kýrckiu.  messuklædi.  iiij,  alltarisklædi. 
iij.  yfirsloppur,  kantara  kápa.  kaleýkar.  ij.  Tiolld  vm  alla  kyrckiu. 
abreydsl,  kista  olæst.  munnlaug.  Giodarkier.  Elldbere,  krossar 
iij.  Jons  lijkneski.  kluckur.  v.  kýrckiulás.  jarnstýkur.  iij.  kistill. 
kyrckiu  kola.  þionustu  budkur. 

J  Bokum,  messubok  per  Anni  circulum.  ad  dominicum. 
Lesbok  tekur  til  ad  jolafostu  til  paska.  Aspiciens  Bok  frS  Jola- 
faustu.  og  framm  yfer  jol.  aunnur  frá  páskum  og  til  huijta 
sunnu.  Lesbok  de  sanctis  a  sumarid.  fornar,  ij,  Bækur  vondar. 
mercki.  ij.  ij.  Biarnfell.  glergluggur.  j.   psalltare    forn.    artijda- 

0  Hér  eru  samskeyti  og  er  yngra  það,  sem  eptir  fer,  en  hitt. 


1318.  KAUPANGK.  —  MÖÐRUVELLIR.  449 

skrá.  fontur  oc  vmbunadur  med.  mariuskript.  Glergluggur  godur 
annar  vondur. 

I>ar  er  prestskýlld.  tekur  hann  heima  j  leýgu.  iiij.  merckur. 
half[a]  fimtu  morck  vtan  gardz.  af.  ix.  sæium  heýtollur  og 
lýsitollur.  Týund  halft  fiorda  hundrad. 

[v.  kugilldi.  oc.  V.  hundrud  voru.  hokull  ccc  med  Balldur- 
skinn.  psalltare  godur  oc  Jons  saga  oc  fiortan  korbækur.  Brijk. 
paxspialld.  og  stýkur  .iij.  kista  læst.  kantara  kápa.  Lága  saungua 
kuer  sæmeligtt^). 

XXXI.     Kaupangs  kýrkia. 

Kýrckia  j  kaupangi  a  messuklædi.  ij.  yferslopp.  alltaris- 
klædi.  V.  Tiolld  vm  alla  kyrckiu.  sotdriptt  oc  handklædi.  ka- 
leýk  .j.  krossar  .iij,  mariu  skriptt.  michials  lijkneski.  olafzlijk- 
neski.  klockur.  iij.  munnlaug.  kýrckiu  kola.  glodarkier.  Elldbere. 
X.  merckur  vax.  og  Reykelsi.  Gradall. 

J  kuikfie.  kyr  .j.  Gielldfiár  kugilldi.  þar  er  prestskýlld  j 
landi  tekur  hann  heima  j  leigu.  iiij.  merkur.  vtangardz  halfu 
fiordu  mork.  Af.  xiiij.  Bæium  lýsistollur  og  heýtoUar.  Tyund 
tali  Anno.  half  fimta  morck. 

XXXII.    CíDodruualler  j  Eýiafirde. 

Kýrckia  a  CDodruvollum  j  Eýiafirdi.  er  helgud  hinum  hei- 
laga  martino.  hun  a  þridiung  j  heima  landi.  J  skogum  so 
mýkid  sem  þarf  til  husa  vmbota. 

Jnnan  kýrckiu.  messuklædi.  v.  kapur.  iij.  yfersloppar.  iiij. 
alltarisklædi.  vj.  messubækur.  ij.  Lesbækur.  iiij.  saungbækur.  iij. 
Gradualia.  ij.  Capitularium.  Hymnarius.  professionale.  OOartýro- 
logium.  TioUd  vm  alla  kýrckiu.  krossar.  v.  lijkneskiur,  iiij.  Texti. 
j.  skrijni.  Tabulæ.  ij.  kaleýkar.  iij.  dalmadykur.  iij.  Glodarkier. 
ij.  Elldbere.  kistur.  ij.  stolar.  v.  stýkur.  v.  kluckur.  vij.  Biarn- 
feile.  fontur.  Glergluggar.  iij.  Lsas.  kietill.  Baksturjarn.  propi- 
ciatoria  tuo.  mariuskriptt.  lesbok  de  sanctis. 

J>ar  skulu  vera.  ij.  prestar  og  diakn.  Tekur  prestur  heima 
j  leigu.  iiij.  merckur.  enn  vtann  gard[z]  half[a]  siöundu  mork.  þar 
skal  syngia  hvorn  dag  messu.  og  huorn  friadag  Rumhelganu.  ij. 


')  [mun  vera  seinni  viðbót. 
Dipl.  Isl.  II.  B.  29 


450  NÚPUFELL.   —  HÓLAR.  1318. 

messur.  Burtsongur  til  Gudrunarstada.  finnastada.  kierahols: 
Eyuindastada  og  til  æsustada.  groptur  og  salugiafer  vr  öxna 
felle.  og  allt  fýrer  austann  Eýiafiardara.  og  allt  þadan  vpp 
sem  bygt  er.  af.  xij.  Bæium  liostollur  og  heýtollur.  Tyund  tali 
Anno. 

[þriu  hundrud  er  sigurdur  seltiorn  gaf  j  Testamentum  sitt 
og  hestur  er  þorgils  af  Gudmundarstodum  gaf  j  Testamentum 
sitt^). 

[Eýrikur  bondi  lagdi  med  lopte  syne  sijnum.  ij.  dukar 
glitader.  Biarnfell  nýtt.  Brijkur.  ij.  mercki.  ij.  paxspialld^). 

XXXIII.    Nupufells  kýrckia. 

Kýrckia  hins  heilaga  CDichaelis  j  Nupufelle.  a  þridiung  j 
heima  landi.  þridiung  j  hrijsa  landi.  vj.  hundrud  laus  og  half 
morck. 

Jnnan  kýrckiu.  messuklædi.  v,  ein  stola  laus.  corporalia. 
ij.  kaleýkar.  ij.  skrijn.  kapur.  iij.  yfersloppar.  ij.  alltarisklædi. 
vij.  messubækur.  iiij.  saungbækur.  ij.  sequentiubok.  psalltare. 
lesbækur.  vj.  artijda  skrá.  Tiolld  vm  alla  kýrckiu.  krossar.  iij. 
michaels  lijkneski,  kluckur.  v.  kiertastýkur,  vij.  Glodarkier.  Elld- 
beri.  kietill.  kistur.  ij.  stolar.  iij.  Biarnfell.  vij.  kugilldi  med 
geýtakugilldi. 

I>ar  skal  vera  prestur  oc  diakn.  Tekur  prestur  heima.  iiij. 
merkur  j  leýgu.  af  einum  Bæ  liostollur  oc  heýtollur.  Tyund 
tali  Anno.  halft  annad  hundrad.  olokid.  ij.  merckur. 

[Jtem  lagdist  fýrer  legstad  Halls  bonda.  ferskepta.  xij.  alna 
long  fyrer.  cc. 

J  flytianda  Eyre  halfur  ellefti  Eyrer.  psalltare  fýrer  half- 
ann.  x*.  Eyrer  cc.  j  liereptum  er  michael  Eingell  a.  kross  nyr. 
og.  ij,  lijkneski  hans  vnder,  oc  mariu  lijkneski  nýtt.  hier  a  [ad 
fylgiaj  .  .  .  kugilldi  j  kristfie^). 

XXXIV.     Holakýrckia  j  Eyiafirde. 
Kýrckia  ad  Holum  j  Eýiafirde  á.  iiij.  messuklædi.  alltaris- 


*(  [mun  vera  seinni  viðbót,  en  þó  frá  dðgum  Jörundar  eða  Auð- 
unar;  ^)  [mun  vera  enn  ný  viðbót;  ')  [mun  vera  seinni  viðbót,  nema  að 
aðalmáldaginn  sé  eldri  eu  Auöun,  og  þetta  sé  þá  hans  viðbót. 


1318.  SAURBÆR.  451 

klædi.  iiij.  kaleýk.  yferslopp.  kantara  kápa.  j.  krossar.  iij.  mariu 
skript.  alltaris  blæiur.  ij.  kiertastýkur.  ij,  af  messingu.  kluckur. 
iij,  munnlaugar.  ij.  Tiolld  vm  alla  kýrckiu.  mercki.  ij.  Elldbere. 
Glodarkier.  Triekambur.  messubok  tekur  til  ad  jola  fostu.  og 
til  paska  ad  dominicum.  ein  lesbok.  kista  olæst. 

I>ar  er  prestz  skýlld.  tekur  hann  heima  j  leigu.  iiij. 
merckur.  vtan  gardz  half  fimta  mork.  af  xj.  Bæium  lýsitollur  oc 
heýtollur.  kýrckia  a  eina  ku  og  hest.  oc.  c.  vadmala  er  Gunnar 
gaf.  Tyund  tali  anno.  ccc. 

[Sex  hundrud  j  vadmálum  [er]  stulli  Geýrsson  gaf  til  lijk- 
neskis  kaups.  Groptur  oc  sálugiafer  vm  aull  þing^). 

XXXV.     Saurbæjar  kýrkia. 

Kýrckia  j  saurbæ  er  helgud  ceciliæ  medur  Gudi.  hun  á 
hálft  háls  land.  hálfan  skog  j  kallbak.  heimaland  medur  auUum 
fridendum.  vallaland  allt.  og  sandhola  land  allt. 

Jnnan  kýrckiu.  þrenn  messuklædi  ad  aullu.  iiij.  alltaris 
klædi.  kaleýkar.  ij.  kantara  kapur.  iiij.  yfersloppar.  iiij,  abreydsl 
vont,  Tiolld  vm  alla  kýrckiu.  v.  kluckur.  iij.  krossar.  mariu 
skript.  glodarkier.  ij,  Elldbere,  skrijn  med  helgum  domum.  Texti 
buinn.  solarsteinn.  iij.  Glergluggar.  Jarnstýka  mýkil.  ij.  litlar. 
messubækur.  ij.  per  anni  circulum.  CDartirilogium.  passio- 
nall  apostolorum.  ceciliu  saga  a  latinu  og  norrænu.  salltari 
forn.  þionustu  Budkur  af  sýlfre.  kietill.  mercki.  ij.  munnlaugar, 
ij.  krisma  kier.  kista.  lás.  xxx.  merckur  vax  oc  lytid  Reýkelsi. 

Hier  skulu  vera.  ij.  prestar  og  diakn.  syngia  messu  heima 
huorn  dag.  Brenna  lios  um  nætur  fra  mariu  messu.  og  til 
sumars  dags,  Tekur  prestur  heima  j  leigu.  vj,  merckur.  vtan 
gardz  half[a]  fimtu  morck.  af.  ix.  bæium  lýsistollur  og  heýtollur. 
Tyund  olokinn.  ix.  merkur.  Graduale  processionai.  alitaris  Bok. 
sequentiu  Bok.  collectarius.  Legendu  Bækur.  per  anni  circulum. 
Aspiciens  Bok.  artijda  skrá. 

I>etta  j  kuikfie.  viij.  kýr.  1.  asaudar  oc.  vj,  ær.  xx.  sauder 
veturgamlir.  ij.  naut  veturgomul  oc.  ij,  kapiar.  vxi  fiogravetra. 
iij.  naut  Tuæuetur.  cccc.  voru.  ij.  merckur  j  virdingar  fie.  x. 
aurar  j  Bokum.  land  allt  á  hálse.  ceciiiu  lijkneske  oc  nicholai. 

Dedicatio  Ecclesiæ.  iij.  nottum  epter  festum  CDatthei. 


')  [niun  vera  seinni  viðbót,    nenia  máldagiuu  sé  eldri  en  Auðun,  og 
þetta  sé  þá  hans  viðbót. 

29* 


452  DJÚPIDALR,  MIKLIGARÐR,  GRUND.  1318. 

XXXVI.     [Diupadals  kýrkia]. 
Diupa  dals  kyrckiu  maldagi  er  hier  madur  og  verdur  ey  lesinn. 

XXXVII.     CDýklagardz  kýrckia. 

J  mýklagardi  er  postula  kyrkia.  hun  a  j  heima  landi.  xxx. 
hundrada.  vj.  alna  aura  og  hlýdarhaga  land. 

þetta  jnnan  kyrckiu.  messu  klædi.  iiij.  kaleýkar.  ij.  alltaris 
klædi.  V.  kantara  kapa.  j.  yferhokuU^).  Tiolld  vm    alla   kýrkiu. 

krossar.  iiij.  skrijn.   texti    buinn mercki.   ij.   Glodar- 

kier.  Elldbere.  glergluggur.  fingurgull.  oc  vegur  halfann  Eyre. 
glerkier.  kistur.  ij.  kýrckiu  kola.  messingarstýkur.  ij.  þionustu 
kier  af  sýlfre.  munnlaug.  alltarissteinn  bvinn.  Jarnstýkur.  ij. 
storar.  messubækur.  ij.  per  anni  circulum.  Lesbækur.  ij.  per 
anni  circulum.  Hymnarius.  capitularium.  Aspiciens  bok  á  vetur- 
inn.  Laga  songua  Bok.  artijda  skra.  Aspiciens  Bok  fornare. 
nockud  af  hymnum.  og  sequentium  per  usum  og  forn  skri. 
þar  skulu  [vera]  prestar.  ij.  og  huorn  dag  messa  og  allar 
tijder,  taka  þeir  heima  j  leýgu.  vj.  merkur  vtan  gardz  half[a] 
fimtu  morck  med  huassafelle.  af  einum  Bæ  heytollur  oc  lýsis- 
toUur.  Tyund  tali  anno.  cc.  [og.  vij^).  alner. 

XXXVIII.    Grundar  kýrckia. 

A  grund  er  Laurentius  kýrckia.  hun  a  land  allt  a  finna- 
stodum. 

J  skruda  messu  klædi.  v.  og.  ij,  hoklar  vm  framm.  kapur 
ij.  ýfersloppur  einn.  alltarisklædi.  iiij.  kaleýkar.  ij.  corporalia. 
iij.  mercki.  ij.  Tiolld  vm  alla  kyrckiu.  krossar.  iiij.  olafz  lijk- 
neski  og  laurentij.  mariu  skript.  skrijn.  munnlaug.  abreydsl. 
krákur.  Elldbere.  Glodarkier.  kluckur.  vj.  lesbok  per  anni  cir- 
culum.  aunnur  lesbok.  tekr  til  ad  jola  faustu.  og  til  páska  ad 
dominicum.  messubækur.  dominicale  per  anni  circulum.  Texti 
obuinn.  Texta  spiolld.  ij.  af  messing  smellt.  alltaris  steirn 
sýifre  buinn.  kietill.  kýrckiu  sár.  medur  vmbunadi. 

iij.  hundrud  gaf  herra  Loptur^)  kyrckiunne.  skiolld  oc 
Biarnfell. 


')  á  spássíu;  dregið  út:   lás;    ')  [fyrst    skr. :    xvij,    en    svo    leiðrétt, 
eins  og  hér  stendr;  *)  mun  vera  Loptr  Hálfdánarson  (d.  1312). 


1318.  HRAFNAGIL.  —   LÖGMANNSHLÍÐ.  453 

hier  er  tueggia  presta  skýlld.  taka  þeir  heima  j  leýgu. 
vj,  merckur.  vtan  gardz  half  íimta  morck.  ef  þangad  liggur 
modrufell.  af.  vij.  Bæium  liostollur.  og  heýtollur.  Tyund  tali 
anno.  cc.  og  halfur  nýtiandi  eýrer. 

ccc.  er  fru  þrudur^)  gaf  íiri  sál  sinne. 

cc.  er  Jon  Bonde  gaf  epter  þord^)  brodur  sinn. 

valgierdur  gaf  cc.  metaskaler  godar  med  metum. 

XXXIX.    Raífnagils  kýrkia. 

Kýrckia  hins  heilaga  Peturs  a  Rafnagili.  a  halftt  heima  land. 
Ranastadi.  halft  þridia  hundrad  j  leygu.  [Botn.  cc.  nylendi.  [c]. 
Gil.  c.  kiefsa.  c^).  halfann  Bleýkzmyrardal  framm  fra  skardzá. 
Torfskurd  j  Sigtuna  land. 

J  kuikíie.  xiiij.  kýr.  vj.  kugilldi  asaudar  medur  lambum. 
j.  kugilldi  gielldíiar.  ij.  hross.  , 

J  Busgognum.  v.  c. 

J  Bokum.  messubækur.  ij,  Text.  ij.  buinn.  Reddingabækur. 
xj.  Historia  bok  de  sanctis.  Gradualia.  ij.  sequentiu  Bækur.  Bok 
de  sanctis  inter  paska  et  pentecosten  ad  aullu.  messubok.  j. 
coUectarium.  kristinn  Riettur  a  norrænu.  messuklædi.  vj.  hoklar. 
j.  yfer  framm.  messuserckur.  hofudlijn.  kapur.  iiij.  dalmadýkur. 
ij.  sloppar.  iij.  alltarisklædi.  vij.  kaleykar.  ij.  corporalia,  iiij. 
skrijn.  iij.  alltaris  steynar.  vj.  krossar.  iiij.  stýkur.  vj.  vax.  vj. 
merkur.  kola.  fontur.  elldbere.  Glodarkier.  ij.  kietill  kluckur. 
vij.  Biarnskinn  eitt.  kistur.  ij.  abreydsl.  ij. 

|>ar  er  tueggia  presta  skýlld.  og.  ij.  diakna. 

Af.  xvij.  Bæium  lýsistollur.  og  heytollur.  Tyund  vordinn 
halft.  vij.  hundrad. 

XL.     Kýrckia  j  Logmanshlýd. 
Kýrckia  hins  heilaga  olafz  a  hlijd  á  land  á  hesiuvollum. 
Jnnan     kyrckiu     messuklædi.     iij.     ad     aullu.    alltaris- 
dukur  vm  framm.    v.   alltarisklædi.   j.    brijkar   klædi.    kantara 

^)  Kynni  að  vera   kona    Lopts    (Eggert  ó.  Briein  Tímarit  IV,    122); 

cc 

^)  Jón  og  þórðr  munu    vera   synir  þórðar  kakala  (s.    st.);    ')  [Botn.   ny- 

c  c 

lendi.  Gil.  kiefsa,  hdr,,  og  hjá  JPét.  stendr  líka    c   yfir    nylendi.      þetta 
mun  eiga  að  merkja  leiguna  að  hundraðatali. 


454  GLÆSIBÆR.   —  ÁESKÓGR.  1318. 

kápur.  ij.  yfersloppur.  Tiolld  vm  alla  kyrckiu.  CTDariu  skript. 
olafz  lijkneski.  krossar.  iij.  mercki.  ij.  kietill.  kista.  kluckur. 
iiij.  messubækur.  ij.  Graduale  per  usum.  Aspiciens  bok  forn. 
eitt  kuer.  oc  á  olafzles.  xx.  merckur  vax  oc  Reykelsis.  leýsa 
eýre  huoria  morck. 

[J  kuikfie.  viij.  kugillde  oc  þrevett  hross.  þar  skal  prestur 
vera.  tekur  hann  heima  j  leigu  fiorar  merkur.  vtangardz  half 
fiorda  mork^). 

Af.  xj.  Bæium  liostollur  oc  heýtollur.  Tyund  tali  anno  ccc. 
oc  half  morck. 

[v.  hundrud  er  herra  Gudmundur^)  gaf. 

glergluggur. 

hundrad  er  þorualldur  gaf.  xv.  alna  liereptz.  ix.  raptar.  iij. 
merckur  vax  og  Reykelse^). 

XLI.    Glæsibæiar  kýrckia. 
Kýrckia   hins   heilaga   Nicholás   j    Glæsibæ    a   allt  heima 
land. 

J  skruda  messuklædi.  ij.  hoklar  iij.  cor *) 

XLII.     [Arskogr]. 
[•vantar  af  þessum  maldaga  allt  hÍDgad  til-]. 

ij.  Jons  lykneski  Baptistæ.  kluckur.  ij.  Boka  kista.  Glodarkier. 
Elldbere.  Jarnstýkur.  ij.  mercki.  j.  spialld  og  á  crucifixio.  messu- 
bok  per  anni  circulum  ad  dominicum.  lesbok  tekur  til  adjola- 
fostu  og  til.  ix.  vikna  fostu. 

J  kuikfie.  ij.  kýr. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  crastino  selientium. 

I>ar  skal  vera  prestur  og  tekur  hann  heima  j  leygu.  iiij. 
merckur.  enn  vtann  gardz.  cc.  oc.  xij,  alner. 

af.  xij.  Bæium   lýsitollur    og    heýtollur.    Tyund   tali    anno. 


')  [bætt  við  með  annari  hendi  og  vísað  inn;  ^)  Gnðraundr  lögmaðr 
Sigurðarsun;  ^)  [yngra  enn  hið  fyrirfaranda;  *)  Af  þessura  máldaga  er  ekki 
meira  til,  því  hér  var  týnt  blað  úr  skinnbókinni  fornu  á  17.  öld,  og 
getr  afskrifarinn  þess:  «af  þessum  maldaga  er  hier  ej  meira.  þui  vantar 
blad  j  Bokina*. 


1318.  VELLiE.  455 

[.  .  .1)  iij.  ær.  TU0  dauidz  spalltare.  songbok  ad  dominicum 
a  sumarid.  Lesbok  de  sanctis  frá  Jonsmessu  til  Jola.  og.  iiij. 
skrár^). 

XLIII.     Vallna  kýrckia. 

Kýrckia  hins  heilaga  olafz  kongs  a  vollum  a  allt  heima 
land.  vppsali.  konungstade.  cc^).  hanefstadi.  cc^).  stafn. 

I^etta  j  Rekum.  J  þorgeyrs  firdi  firi  vestann  áros.  þad  er 
attungur  j  hual.  fra  áros  til  Torfdælar.  enn  fiordung  vestur 
þadann  til  sulna.  halfa  Reka  alla  oc  flutning  vid  Birnunes. 

I>etta  jnnan  kyrckiu.  j  Bokum  oc  skruda.  Aspiciens  bækr. 
iij.  godar.  oc,  ij.  er  Erlingur  gaf.  lesbækur.  x.  vondar.  iij. 
messubækur  fornar  storar.  Graduale  j  tueymur  Bokum.  sequen- 
tiu  Bok  oc  onn[uJr  bok  vond.  processionarl.  capitularium.  suffra- 
gium.  Texti  buinn.  ij.  psalltarar  goder.  þessar  frædibækur.  dia- 
logus  j  tueým  bokum.  Homiliæ  Gregorij.  aunnur  augustini.  ser- 
mones.  Bækur.  iij.  a  norrænu.  passionales  Apostolorum.  ij. 
Actus  Apostolorum.  [Liber  sapientiæ*).  Alquinus  sermo  Eligij, 
oc.  X.  skrár  fornar.  handbækur.  ij.  mariu  saga.  olafz  saga. 
postula  sogur.  Laga  songua  Bok.  messuklædi.  vj.  ad  aullu  þrenn 
god.  kaapur.  iiij.  yfersloppar  vonder.  iiij.  oc  hinn  fimti  nýr. 
alltaris  klædi.  v.  kaleýkar.  ij.  oc  þionustu  Budkur  af  Tonn, 
kistur.  ij.  olæstar  og  ein  læst.  Ridstackur.  barar.  abreydsl.  kiet- 
iU.  Elldbere.  kiertastýkur.  ij.  af  messing.  jarnstýkur.  ij.  stolur. 
Budkur  steyndur.  ij.  adrer,  hirter,  ij.  af  messing,  slikiu  steinn. 
stolur  ij.  kyrckiu  tiolld  god.  sotdrifter.  ij,  blamercktar.  krisma- 
kier.  ij.  sacrarium  munnlaug«  krakur.  Broddstafur,  mercki,  ij. 
kluckur.  V.  og.  ij.  lytlar  nidri.  Talkn  stýka.  fontur  medur  bun- 
adi.  skridlios.  ij.  J  summa  halfur  sietti  tugur  Boka. 

[petta  j  kuikfie^).  xxj.  kýr.  xj.  týgir  asaudar.  xij.  Gielld- 
ingar  gamler  oc  xviij  tuæuetrer.  veturgamallt  fie.  xl.  oc.  ij, 
sauder.  ij.  naut  tuæuetur.  Gradungur  tuævetur.   iij.  veturgomul. 


^)  Hér  er  langstryk  í  hdr.;  ^)  Steingrírar  biskup  víear  í  registrino 
1  þenna  stúf  við  Möðruvelli  í  Hörgárdal,  en  þetta  mun  vera  Árskógr; 
frá  [  mun  vera  seinni  viðbót;  ')  uppi  yflr  línunni;  *j  [bætt  við  á  spássíu 
með    annari    hendi;    ')  [á    spássíu    með    annari  hendi. 


456  URDIR.  1318. 

vij.  hross.  halft  seýtianda  hundrad  j  metfie  jnnan  veggia.  c.  j 
vadmalum.  ij.  vætter  matar.  mælehlass  todu.  att^)  fedmingur 
Torfz. 

Lýsitollur  oc  heytollur  af.  xxx.  bæium. 

Lambseldi  vm  allann  suarfadardal.  jnn  til  haga  a  strond. 

J>ar  er  tueggia  presta  skýlld  og  diakns.  tekur  prestur  heima 
cc.  j  leýgu.  vtann  gardz.  cc. 

Kýrckiu  Tyund  tali  anno. 

[ij.  kugilldi  gáfust  frá  þuerá.  med  Elldjarne  oc  halldoru. 
vax  oc  Reýkesli,  allt  samt.  xv.  merckur  oc  hundradz  sæng. 

Sigurdur  gaf  med  konu  sinne  naut  Tuæuett  oc.  xx.  alner 
hafur^). 

XLIV.     Vrda  kýrckia. 

Kýrckia  ad  vrdum  er  helgud  med  Gude  hinni  heilogu  mariæ 
00  Andreæ  postula. 

hun  a  land  a  skroblustodum  oc  annad  ^  hole.  kidiaholm. 
mariuholm. 

Jnnan  kýrkiu.  messuklædi.  iij.  ad  auUu.  alltarisklædi. 
iij.  Tiolld  vm  alla  kýrckiu.  mercki.  ij.  kaleykur.  propicia- 
torium.  vj.  aura  af  sylfre.  iij.  krossar.  mariuskriptt.  andres 
lýkneski.  olafz  lýkneski.  kiertastýkur.  ij.  af  messingu.  og.  ij. 
jarnstýkur.  krakur.  Glodarkier.  Elldbere.  kluckur.  vij.  ad  tolu. 

J  Bokum.  messubok  tekur  til  ad  Jolafostu  og  til  paska. 
Graduale.  oc  onnur  vond  ordo  ad  dominicum  per  anni  circulum. 
handbok,  Laga  songua  kuer.  paxspialld.  sloppur.  Brijk.  kantara 
kapa.  sálun.  kýrckiu  kietill.  songbok.  andres  saga  a  norrænu. 
kista  olæst.  munnlaug.  j.  Glergluggur.  j.  baksturjarn.  giora 
ad  kýrkiu  oc  klucknahusi  sem  þarf. 

I>ar  skal  prestur  vera.  tekur  hann  heima  j  leygu.  cc.  enn 
vtangardz  half[a]  fimtu  mork. 

af.  XV.  Bæium  lysistollur  oc  heytollur. 

Dedicatio  Ecclesiæ.  ij.  nottum  firi  seliumanna  messu. 

[J  kuikfie.  iiij,  kugilldi.  cc.  voru  oc.  vj.  aurar  oc  hundr- 
adz  h^st. 


')  ad(!)  hdr.;  ")  [mun  vern  seinni  viðbót. 


1318.  TJÖKN  —  UPSIR.  457 

vij.  hundrud  j -audnalandi. 
fustans  hocklar.  ij.  er  Eýulfr  Bondi  gaf. 
psalltare.  ij.  broddstafer. 

Asa  kona  loptz  þordarsonar  gaf  j  Testamentum  sitt  kýrck- 
iunne  ad  vrdum  tabulas  firir  alltare  oc  eige  enn  lucktt. 
Epter  Bryniolf  gafst  hundradz  hross. 
Epter  Eýolf.  c,  [j]  vadmalum. 

XLV.    Tiarnar  kýrckia. 

Kýrckia  ad  Tiorn  er  helgud  med  Gudi.  COariæ.  COichaeli. 
Jone  Baptistæ.  Andriesi  postula, 

hun  a  halft  heima  land.  ad  auUu.  Jnguarastadi  alla  iij. 
merkr.  holmenn  orgumleyda. 

Jnnan  kyrkiu. 

I>etta  hefur  sueirn  prestur  lagt  til  kýrkiu  a  Tiorn.  v. 
hundrud  j  heima  landi.  oc  er  nu  kyrkiueign  halftt  land  med 
christz  fie  þui  sem  þar  stendur  j, 

V.  hundrud  j  Bokum.  messuklædi  tuenn.  og  ein  liettare. 
kaleyk.  kýrckiu  lás.  Elldbera.  Broddstaf.  lijka  krakur.  kistu  ad 
j  eru  messuklædi.  Bok  de  sanctis  vm  alla.  xij,  manude.  vtan 
ad  dominicum  a  sumar.  sequentiu  Bok,  iij.  merckur  vod,  kierta 
stykur.  ij.  mercki.  ij.  Glergluggur.  kluckur.  ij.  krossar  iij. 
[mariu  skripter.  j^).  Jons  lýkneski.  Tintinnabulum.  fontur  med 
Bunadi. 

hallda  Bru  á  læk  og  ad  feriu, 

J  kuikfie.  xij,  kyr. 

þar  skal  prestur  vera  og  syngia  huorn  dag  helgann  tii 
Grundar,  oc  fylgia  madur  til  tueggia  postula  messu.  xij,  messur 
j  holltt.  tekur  hann  heima  j  leýgu.  iiij.  merckur  vtan  gardz 
half[a]  fiordu  mork.  af.  vij.  Bæium.  lýsistollur  oc  heýtollur,  Ty- 
und  tali  anno,  c. 

iij.  fiordungar  tioru  firi  halffa].  kýrkiu  týund^), 

XLVL  Vpsa  kýrckia. 
Ad  vpsum  er  Bartholomeus  kýrckia. 
hun  á  allt  heima  land  oc  vpsateyg  allann. 

^)  [þannig;  ')  hér  kemr  klausa  frá  1386  (gjá  það  ár),  sem  eiginlega 
befði  átt  að  standa  í   máldaga  Jóns  skalla. 


458  HEÍSEY.  —   BARÐ.  1318. 

Tiolld  vm  alla  kýrckiu.  (lOessuklædi  þrenn  ad  aullu,  alltaris 
klædi.  iiij.  Brijkar  klædi  so  morg.  kapur.  ij.  yfersloppur.  j. 
mariu  lýkneski  og  Bartholomei.  v.  krossar.  iiij.  lesbækur.  taca 
xij.  manudi.  Aspiciens  Bok  til  paska.  aunnur  de  sanctis.  fra 
Jons  messu  oc  til  Jola  fostu.  messu  Bok  per  anni  circulum. 
lytil  messu  Bok  ad  messum.  capitularium.  annar  de  sanctis. 
ottu  saungua  Bok.  de  festo  sebastiani  framm  vm  mariu  messu 
j  fostu.  [saungBok  fra  paskum  oc  til  Jo[la]  fostu^)  ad  domini- 
cum.  ix.  merckur  vax.  vij.  merckur  lýsi.  kiertastýkur.  vj.  lampe 
af  jarne.  kiertaklofi.  Glodarkier.  Elldbere.  mercki.  ij.  sSr  medur 
Bunadi  sijnum.  krakur.  messufata  kista  lýsis  kista.  skiola.  stock- 
uill.  kluckur.  v.  Bialla.  glergluggar.  iij. 

af.  vj.  Bæium  lýsitollur  oc  heytollur. 

I>ar  skal  prestur  vera  tekur  hann  heima  j  leigu.  iiij. 
merckur.  vtann  gardz.  xij.  aurar. 

Tyund  tali  Anno. 

[Psalltare.  lykneski  sancte  Agathæ.  mariu  saga.  Bryk.  kierta 
stýka  god.  iij.  aurar  Reykelsis.  Hymna  Bok.  alltaris  Bok.  co- 
mune  suífragium.  Bord^).  þilia  nadhus  oc  luka  hundrad.  Tabula. 
Lectare^). 

XLVII.     Hrýseyar  kýrkia. 

Kýrckia  j  hrýseý  a  messuklædi  ein.  kaleykur.  j.  messu- 
serck.  kapu.  alltarisklædi.  iij.  messufata  kista.  messingarstýka.  j. 
jarnstýkur.  iij.  krossar.  iij.  mariuskript.  Tiolld  vm  kyrkiu  vond. 
kyrkiu  kola.  munnlaug  vond.  mercki.  ij.  kluckur.  iij.  skrijn.  Glodar 
kier.  Elldbere.  stoll.  kýrckiu  sSr  med  Bunadi.  Graduale. 

J  kuik[fie ") 

XLVIII.    [Bard  j  Fliotum]. 

[munn]Iaug.    kýrckiu    kola.    Elldbere.    Glodarkier. 

barir.  Broddstafur.  v.  merkur  vax. 

J  kuikfie.  xij.  kýr.  xij.  ær.  c  voru.  oc.  xiij.  alner. 

Tekur  prestur  vtan  gardz  half[a]  fiordu  mork.  af  iiij.  Bæj- 
um  oc.  XX.  lysitollur.  og  heytollur. 


')  [á  spássío  raeð  annari   hendi;    ')  viij.  alna.    b.   v.    JP.;    ^)    [mnn 
vera  seinni  viðbót;  *)  'Hier  vantar  Blad  j  Bokina*,  segir  afskrifarinn. 


I 


1318.  FELL.   —  MÁLMEY.    —  HÖFÐL  459 

Tynd  tali  anno. 

[messufot  god.  og  olafz  saga.  aumpuU.  olafz  lykneski,  Thor- 
lakz  lýkneski.  Tabula^). 

XLIX.    Fells  kýrckia. 

Kyrckia  j  felli  a  allt  heima  land,  oc  kappastadi, 

Tiolld  um  alla  kýrkiu,  alltaris  klædi.  iij.  alltaris  Blæiu 
eina.  mariuskript.  peturs  lykneski.  kluckur.  iiij.  munnlaug.  brodd- 
stafur,  Glodarkier.  krossar.  iij,  kiertastýkur,  iiij. 

J  Bokum.  psalltare.  iiij,  týdabækur  vondar. 

I>ar  skal  prestur  vera.  tekur  hann  heima  j  leigu.  iiij. 
merckur.  vtan  gardz.  iiij.  merckur.  af.  xx.  bæium  heýtoUur  oc 
lýsitollur^). 

Kýrckiann  á.  vij,  kugiUdi.  [iiij.  kýr  oc.  xx.^)  kaleyk  er 
marteinn  prestur  gaf.  og  Graduale  med  sequentium.  messufot 
vond.  vatnkietiU.  glergluggar.  ij.  iij.  merkur  vax.  kaplar  ij. 

L,    (Dalmeýiar  kýrckia. 

Sa  er  kýrckiu  máldagi  j  malmeý.  ad  þar  skal  vera  heimilis 
prestur.  oc  kaupa  ad  honum  tyder,  iiij,  morkum  hafa  heima  alla 
tijund  nema  Biskups  tijund,  skal  þar  ongua  toUa  burt  giallda. 
huorcki  ost[tJoll  nie  manna  eldi  þo  ad  mællt  sie  a  landi,  þar  skal 
brenná  lios  j  kyrkiu  huoria  nott.  frá  krossmesso  á  haustid  oc 
til  krossmessu  á  vorid^). 

J  kuikfie.  ij.  kyr  og.  iij,  ær.  ccc,  voru  oc.  xiij.  aurar. 

(lOariu  lýkneski  .  peturs  lýkneski,  nichulás  lýkneske. 

LL    Hoflfda  kýrckia  [a  hofdastrond^), 
Kýrckiann  á  hofda  á.  xv.  huudrud  j  heima  jord. 
J  kuikfie.  j.  kugilldi. 

Tiolld  vm  alla  kyrkiu.  mercki.  ij,  alltarisklædi.  iij,  abreydsl. 
alltaris  dukar.  ij.  fontur.  Glodarkier.  iiij,  kluckur,  munnlaug 
vond.  krossar,    ij.    mariuskript.    Elldbere.   glergluggur.   alltaris 


^)  [líklega  seinni  viðbót;    *)    hér    eru    samskeyti   og  tekr  n^rra  við; 

')  [á  spássíu  með  yngri  hendi;  *)  hér  endar  hinn  elzti  hluti  mál- 
dagans;  ^)  [með  sömu  hendi,  en  smærra  letri  eins  og  því  yæri  viðbætt 
seinna. 


460        HOF.   —   MIKLIBÆR  í  ÓSLANDSHLÍÐ,   —   ÞVERÁ.       1318. 

klædi.  michialz  lýkneski  oc  Thorlaks.  sæmiligt  steintialld  vm 
songhus. 

J  Bokum.  messubok.  vond.  lesbok  oc  songur  med  fra  pásk- 
um.  og  framm  um  huijta  daga.  iij.  skrár  vondar.  Bruner.  ij. 
kiertastikur  litlar.  vj.  merkur  vax. 

af.  iij.  bæium  lysistollur  oc  heytollur. 

|>ar  skal  prestur  vera.  tekur  hann  heima  j  leigu.  iiij. 
merckur.  vtann  gardz  af  .ij.  Bænhusum  morck. 

LII.    Hoflfz  kýrckia  a  Hoffdastrond. 

Kýrckia  hins  heilaga  peturs  ad  Hofi  a  Hoffdastrond  a  þetta  j 
skruda  oc  Bokum.  messubok  goda.  gradal  íornan.  sequentiu  Bok. 
lesbok.  de  aduentu  oc  til.  ix,  vikna  fostu.  oc  adra  framm  yfer 
Trinitatis  viku.  þridia  lesbok.  dominicale  a  sumarid.  fiorda  de 
sanctis  per  anni  circulum.  suffragium  Bok  forna.  korsongua 
bok.  Hymna  Bok.  handbok.  capitularium.  songbækur.  iij.  per 
anni  circulum.  kaleykar,  ij.  messuklædi,  ij,  pells  kapa  sæmilig 
ýfersloppur.  j.  forn.  alltarisklædi.  iiij.  Brijkarklædi.  ij.  bárer. 
abreydsl,  krákur.  Broddstafur.  kista  læst  oc.  ij.  fornar.  vatnz- 
kietill.  munnlaugar.  j.  vond.  krossar.  iij.  mercki,  j.  peturzlijkn- 
eski.  mariuskript  sæmilig.  vij.  merckur  vax,  kluckur.  iiij.  kier 
fornt. 

J  kuikfie.  ix.  kýr.  xxx.  asaudar.  hesta.  ij.  xv.  hundrud 
voru.  þar  skal  prestur  vera.  tekur  hann  heima  j  leigu.  iiij. 
merckur.  vtangardz.  viij.  merckur.  af.  viij.  bæium  oc.  xx.  lysis- 
toUur  oc  heytollur. 

LIII.     CíDýklebæiar  kýrkia  j  Oslandzhlijd, 
Kýrkia  a  mýkla  Bæ  j  Oslandzhlijd,  á  þetta  j  skruda,  Tiolld 

vm  alla  kýrkiu.  alltarisklædi.  merki.  ij.  krossar.  iiij.  lýkneski.  j. 

kyrckiukola,  munnlaug.  Elldbere.  elodarkier.  Broddstafur.  krakur 

abreydsl.  iiij.  kluckur.  hin  fimta  er  brotin,  glergluggur,    pottur. 

cc.  voru  og,  xij,  aurar  oc  eina  a. 

J>ar  skal  vera  prestur,  oc  luka  honum.  iiij.  merckur  heima 

j  leigu,  vtan  gardz.  iiij,  merckr,    af,    ix.   Bæium    heýtoUur    oc 

lýsistollur.  Týund  tali  anno.  half  fiorda  CDork. 

LIV.    I>uera  j  skagafirde. 
Kýrckia  ad  þuerS  j  skagafirdi  á  Tiolld  vm  kýrkiu,  Tabulur 


1318.  MIKLIBÆE  1  BLÖNDUHLÍÐ.   —  VÍÐIVELLIR.  461 

ij.  alltarisklædi.  v.  ampull.  paxspialld.  krossar.  iij.  mariuskript. 
peturs  lykneski.  margretar  lýkDeski.  kluckur.  iij.  Elldbere.  Glodar 
kier.  Broddstafur.  krákur.  abreydsl.  munnlaug.  mercki.  ij.vatn- 
kietill.  kiertistykur.  ij.  fontur. 

J>ar  skal  vera  prestur.  tekur  hann  heima  j  leigu.  iiij. 
merckur.  vtan  gardz  af.  v.  Bænhusum  hundrad.  af.  xiij.  Bæium 
lysitollur  oc  heýtollur. 

Kýrckia  a  j  kuikfie  kyr.  iiij. 

Tyund  tali  anno.  ccc. 

[[CDessubok  oc  Grallare.  kaleýkur  oc  messufot  epter  þorleyfu 
modur  oddnýiar  oc  halft  annad  hundrad. 

Jn  summa  a  kyrckia  halftt  xa  hundrad. 

[HokuU  godur^). 

LV.    Mýklabæiar  kyrkia  j  Blonduhlijd. 

Kýrckia  a  mýklabæ  j  Blonduhlijd.  á  Reka  a  skaga.  og  af- 
riett  j  nordrárdal. 

vj.  kýr  oc.  vj.  ær. 

J  skruda.  messuklædi.  j  yfersloppur.  j.  fostu  Tialld.  ka- 
leykur.  j.  alltarisklædi.  iij.  TioUd  vm  alla  kyrkiu. 

J  bokum.  Graduale.  messubok.  Aspiciens  Bok  forn.  ýmn- 
arium.  kantaris  kapa  vond.  krossar.  iij.  mariuskript.  olafz 
lykneski.  skridlios.  Glodarkier.  kluckur.  iij.  mercki.  j.  gler- 
glugg. 

þar  er  prestzskýlld  j  landi  oc  diakns.  tekur  prestur  heima 
j  leigu.  iiij.  COerkur.  vtan  gardz.  c.  oc  mork. 

af.  viij.  Bæium  lysitollur  oc  heýtoUur. 

LVI.    Wijdevalla  kýrckia. 

Kyrckia  á  vijdevoUum  a  land  j  vijk.  tekur  af.  iiij.  merkur. 
Reka  á  skaga.  á  keflabacka.  halfa  Teiga  framm  j  nordrSr 
árdal. 

J  skruda.  messuklædi.  iij.  oc  ad  auk  messuserckr  og  hofud 
lýn.  yfersloppar.  iij.  kapa.  j.  alltarisklædi.  iij.  á  háalltari.  enn. 
ij.  a  minna  alltare.  krossar.  ij.  kluckur.  vj.  messingar  styk[u]r 
ij.  ein  jarnstika. 'mariuskript.  Elldbere.  Glodarkier.  munnlaugar. 


')  [bætt  við  með  annari  hendi;  frá  [[  ef  tii  vill  seinni  viðbót. 


462  SILFRASTABIR.   —   FLATATUNGA.  1318. 

ij.  messubækur.  iij.  per  anni  circulum.  v.  Peturs  likneski  nýtt. 
Legendu  Bækur.  ij.  per  anni  circulum.  v.  Bækur  vondar.  peturs 
saga.  skridlios.  glerglugg.  merki.  krak.  Baksturjarn.  TioUd  vm 
kyrkiu. 

I>ar  er  prestzskýlld  j  landi  oc  diakns.  tekur  presturheima 
j  leigu.  iiij.  merkur.  af  vlfstodum.  iiij.  merckur.  af.  iiij.  Bæium 
heýtoUur. 

vij.  kyr.  ij.  asaudar  kugilidi.  ij.  hestar.  hundrad  oc  xx. 
voru.  iij.  kugilidi  j  kýrckiu  spiell. 

LVII.     Sýlffrastada  kýrckia. 

Kyrkla  á  sylfrastodum  a  Reka  a  skaga  frá  LátraTanga  og 
til  hamars  j  sandvijk^)  allt  þat  er  tekur. 

ccc.  vðru  oc  vid  nockurn. 

J  skruda.  messuklædi.  iij.  ad  aullu.  kapa  af  pelli.  yfersloppur. 
alltarisklædi.  iij.  kaleika.  ij.  Glerglugg.  skrijn.  Tabulam.  kross. 
oc  likneski  vnder  annan  kross.  Jons  lijkneski  Baptistæ.  mariu- 
skriptt.  Bjarnfelli.  kluck[u]r.  v.  merki.  ij.  kýrckiukola.  Elldberi. 
glodarkier.  krak.  abreydsl.  Tiolld  vm  alla  kyrkiu.  munnlaug. 
skridlios.  vatnkietill. 

þar  skal  prestr  vera.  tekur  hann  heima  j  leigu.  iiij.  merkr. 
vtan  gardz.  xviij.  aura.  af  vj.  bæium  heýtoilur  oc  hostollur 
Aspiciens  Bok  tekur  til  j  aduent  oc  framm  vm  huijta  sunnu. 
Graduale. 

Kyrkiu  Tyund  tali  anno.  c.  oc.  x.  aurar. 

[Kierta  styka.  j.  stor. 

hestur.  hundradz  hross. 

sálun.  Bok  missale  de  aduentu  til.  ix.  vikna  fostu^). 

LVIII.     FlataTungu  kyrckia. 

Kyrckia  j  flataTungu  á  eitt  kugiUdi.  ix.  aura  voru.  xx. 
rapta.  vidreka  á  skaga. 

J  skruda.  alltarisklædi.  iij.  krossa.  ij.  mariuskript.  kluckur 
v.  Glodarkier.  oc  Elldbera.  Tiolld  *  vm  alla  kyrckiu.  munn- 
laugar  ij. 

|>ar  skal  prestur  vera.  tekur  hann  heima  j  leigu.  iiij. 
merckr.  oc  [at]  halfkyrkiu.  ij.  CDerkur. 


')  Sandvyk,  JP.;  saudvijk,  hdr.;  ')  [kynni  að  vera  seinni  viðbót. 


1318.  ÁBÆR.   —   HOF.  463 

af.  j.  Bæ  lisistollur  oc  heyt[ollur]. 

Tyund  tali  Anno.  x.  aurar  [ad  þorvarde  prest.  peturs  likn- 
eske  nytt^). 

CDessufot.  kaleykur.  Elldberi.  Bækr.  viij.  Bakstur  jarn^). 

LIX,    Kýrckia  a  Abæ. 

Kyrkia  amilluni  a.  sem  kallast  Abæ.  á  xx.  fr  oc  hest. 

J  skruda.  alltarisklædi.  ij.  budkar.  ij.  Tiolld  vm  alla  kyrkiu. 
krossar.  iij.  mariuskript.  kluck[ur].  iiij.  messingar  lampe.  munn- 
laug.  Elldbere.  Elldkier.  mercki.  ij. 

J  Bokum.  Legendo  Bok.  tekur  til  in  aduentu  oc  framm 
vm  jol.  artijdaskrá. 

f>ar  skal  prestr  vera.  tekr  hann  heima  j  leigu.  iiij.  merckr. 
vtangardz  morck.  af.  vj.  Bæium  L[ysi]tollur  oc  H[ey]tollur. 

Kyrkiu  tyund  tali  Anno.  iij.  merkur. 

LX.    Kyrckia  á  Hoffe. 

Kýrckia  hins  heilaga  CDarteins  ad  Hofe  á  land  ad  Gilum. 

petta  er  j  skruda.  Gudvefiar  hokull.  messu  serckr  ochofud 
lýn  oc  god  lod  á,  Lod  eru  oc  á  hocklinum  god  oc  mio.  alltaris- 
dukur  veygadur.  sýlfrkaleýkur  gýlltr  oc  vegur.  xij.  aura.  Rodu 
kross.  kistill  og  skript.  sýlfurkier.  oc  koma  til.  v.  aurar.  skrin. 
skrudreflar.  ij.  goder.  norræner.  iij.  fielitler.  iij.  Refiar  j  song- 
husi.  skammer  oc  goder  dukar  vnder.  Biorar.  ij.  sloppar.  ij.  oc 
skinn  vnder  odrum.  kantara  kapa  bvinn  med  gudvef.  messu- 
serkur  oc  hoíudlýn.  handlyn.  vr  Gudvef.  alltarisklædi.  ij.  oc 
gudvefur  j  audru.  ij.  alltarisklædi  vtar  j  kyrkiu.  Reflar.  ij.  goder 
vtar  j  kyrkiu  oc  goder  dukar  vnder.  Brykarklædi  fýlgia  aullum 
alltorum.  oc.  iij.  j  songhuse.  kiertastyk[u]r  iiij.  oc  gott  glodar 
kier.  Elldbere  oc  messubok  ad  auUu  nema  ad  laga  songuum. 
oc  sálumessum  oc  commune  sanctorum.  plenarius  syifur  bv- 
inn.  oc  lesbok.  oc  hefst  ad  Jonsmesso  Baptistæ.  enn  endast  ad 
Thomasmesso  firi  jol.  sogubok  á  látijnu.  Hymna  Bok.  sequentiu 
Bok.  kyrkiukola.  iij.  lectarar.  Bokakista.  kluck[u]r.  vj.  munn- 
laugar.  ij.  nýar. 


^)  [bætt  við  á  spássíu    með    annari  hendi;    *;    frá  [  kynni    að    ver* 
seinni  viðbót. 


464  GOÐDALIR.  1318. 

heimilisprestr  skal  vera  ad  hofi.  oc  lærdr  madr  sa  er  sýngia 
kunne  psalltara  oc  lesa  j  tijdum. 

ÍJessa  skylld  á  hofzlandi  og  þessa  kyrkiu  eign.  skrádi  Jon 
þorisson  á  messubok  kyrkiunnar  á  hofe.  þa  er  hann  atte  hofz 
land^). 

Texti  obvinn.  jola  tijda  Bok.  sanctorum  Bok.  tekur  til  ad 
jola  fostu.  gomuP)  sanctorum  Rok  ad  ottu  songum.  psalltare^) 
fielijtiU. 

petta  hefur  gefist  sijdann  Jon  kom. 

kross  sæmiligr.  marteins  lýkneski.  Aspiciens  bok.  tekr  til 
ad  Jolafostu  oc  til  paska.  ad  dominicum  oc  de  sanctis.  Gul- 
lod.  iiij. 

Tekur  prestr  heima  j  leýgu.  iiij.  merkur.  iij.  merkr  af 
Biarnastada  hlijd.  af.  iij.  Bæium  lysistoliur  oc  h[ey]tollr. 

Tyund  tali  anno.  cc.  oc.  ij.  merckur. 

LXI.     Guddalir. 

Kýrckia  hins  heilaga  Nicholai  j  Guddolum.  a  allt  heima 
land.  Tunguháls.  land  allt  til  Bruargiordar. 

J  skruda.  messoklædi.  iij.  oc  ein  oslitin.  hoklar.  v.  kantara 
kap[ujr.  ij.  yfirsloppar.  iij.  vonder.  alltarisklædi.  iij.  Bækr.  x. 
hæfar.  adrar.  x.  fánýtar.  Látijnu  songuar  a.  ij.  Bokum.  Nicho- 
las  saga.  kristinnriettr  forn.  Sermones  á  einni  bok.  dauidz 
psalltari*)  forn  kaleykr.  skrijn  oc  kier  buid.  krossar.  ij.  Nicho- 
las  skriptt.  CDargrietar  lýkneski.  mercki.  ij.  vax.  iiij,  merckr.  j. 
[mork]  Reýkelsis.  vj.  merkr  lysis.  kistur.  ij.  olestar.  kluckur  v. 
Baksturjarn.  kiertastyk[u]r.  ij.  fontz  vmbunadr. 

|>ar  skal  vera  prestur  oc  messudiakn. 

Vid  þessu  fie  tok  Jon  prestr  þa  er  olafr  liet  laust. 

kyr.  iij.  Ross.  ij.  ær.  ij.  veturgamler  sauder.  ij.  half  fimta 
mork  voru.  vj.  aurar  oc.  c.  j  ofrijdu. 

tekr  prestr  vtan  gardz  ieigu  half[aj  fimtu  mork.  af  ix. 
Bæium  lysistollur  oc  h[ey]tollur. 

Tyund  tali  anno. 

[Bækur  eífter  þorstein  prest  torfason.  xvij.  og  voru  kalladar 


')  Hér  man  enda  elzti  hluti  máldagans,  þó  er   það  ekki  alveg  víst; 
*)  þannig  JP;  ógreinil.  í  bdr.;  ')  spalltare,  hdr.;  *)  spalltari.  hdr. 


1318.  MÆLIFELL.   —   REYKIR.  465 

c.  oc  var  illt.  v.  hundrud  i  stadar  spiell  af  olafe.  vij.   hundrud 
af  Jone  prest  oc  halfft  annad  j  vfridu^). 

LXII.     CDælefell. 

Kýrkia  hins  heilaga  Nicholas  vnder  mælifelli  á  allt  heima- 
land.  land  á  starrastodum.  settung  j  výkarlondum.  fiordung  j 
rekum  á  kieflabacka,  xiij.  kýr.  Land  h?.!ft  ad  Brunastodum. 
halfur  fiorde  Tugur  asaudar.  vetrgamler  sauder.  xvij.  iiij.  hross. 
xvij.  merckur  vax.  þriu  naut  veturgomul. 

So  micid  lagdi  þorkiell  prestur  til.  kaleyk  firi.  cc.  j  Bok- 
um  oc  j  kýrkiu  skruda.  iijc. 

Tijda  Bækur  per  anni  circulum.  messubækr.  ij.  dominicales 
ad  aullu  vm.  xij.  manudi,  þridia  de  sanctis  og  þar  med  alltaris 
Bok.  Graduale.  sequentiu  Bok.  processional.  Aspiciens  Bok  til 
paska  fra  jolafostu.  vorbækur.  ij.  ad  aullu.  Les  dominicalis  ad 
ollu  enn  de  sanctis  er  eigi  fullt.  capitularium.  Hymnarius. 
messuklædi.  ij.  medur.  iij.  hoklum.  kaleykr.  j.  yfersloppur.  kapa. 
ij.  Tiolld  vm  alla  kýrckiu,  kluckur.  v.  krossar.  ij.  lýkneski.  ij. 
vnder  odrum.  mariuskript.  nichulas  lýkneski.  peturs  lýkneski. 
Glergluggr.  Glodarkier  fornt.  kiertastýkur.  ij. 

far  er.  ij.  presta  skylld.  tekr  heimaprestur  vtangardz 
af.  iiij.  Bænhusum.  ij.  merkur.  Enn  annar  prestur  tekur  af  lyt- 
ingstodum.  iiij.  merkur.  half  mork  af  hafgrimsstodum.  af.  ij. 
Bænhusum  mork.  af.  vij.  Bæium  lysistollur  oc  heytoUur. 

LXIII.     Reykia  kýrckia. 

Kyrckia  ad  Reýkium  j  Tungu  á  kuikfie.  iij.  kýr,  asaudar 
kugilldi.  ij.  Ross.  ij.  messufot.  j.  Bækr.  ij.  alltarisklædi.  ij.  oc 
kista  læst:  Tiolld  vm  alla  kyrkiu.  krossar.  ij.  kluckur.  v. 
abreydsl.  Glodarkier.  Elldbere.  mercki.  ij.  Glergluggr.  artijda- 
skrá.  CDichilas^)  lykneski. 

I>ar  er  prestz  skylld  j^)  lande*).  tekur  hann  heima  j  leigu 


')  [bætt  við  raeð  annari  hendi,  og  er  ef  til  viil  seinni  viðbót  í  mál- 
dagann;  ')  nppbafl.  skr.  nicholas,  en  svo  gert  úr  því  COichilas;  iíklega 
er  hið  rétta  CDichials;  ')  þannig  JP.;  vantar  í  hdr.;  *)  á  spássíu  með 
annari  hendi, 

Dipi.  isi.  n.  B.  30 


466  í  HÓLMi.  —  vIðimýri.  1318. 

iiij.  merckur.  j  dal.  iiij,  merckr.  af.  x.  Bæium  lysitollur  og  hey- 
toUur. 

Tyund  tali  anno.  xj.  hundrud. 

LXIV.    Kýrckia  j  Holme  [sem  nu  kallast  Glombær^). 

Kýrckia  á  wollum  j  holme  a.  vj.  hundrud  jnn  j  land. 
hundradz  virdi  af(!)  Einare  þordarsyne. 

Kyrkia  á  TÍoUd  vm  alla  kyrkiu.  Baksturjárn.  messingar- 
stýka.  sacrarium.  munnlaug.  Glergluggr.  Elldbere.  alltarisklædi. 
ij.  dwkur.  j.  krossar.  iij.  kluckur.  iij.  beilar.  enn.  ij.  brotnar. 

í>ar  skal  prestr  vera.  tekr  hann  heima  j  leigu.  iiij.  merckr. 
iiij.  merkr  af  okrum.  LysistoUur  oc  heytollur  af.  vj.  Bæium. 
kyrkiu  tyund  taii  anno. 

[mork.  ad  sueine^). 

LXV.     Wijdemýrar  kýrckia. 

Kýrckia  a  výdemyre  er  helgud  sælle  mariæ  oc  petro 
postula. 

han  á  land  a  holi.  kýr  oc  ásaudar  kugilldi.  iij.  merkur 
voru.  kaleýk  einn.  messufot.  iij.  medr  þremur  hoklum.  ein  liett. 
Corporalia.  iij.  alltarisklædi.  iij.  eitt  af  pelli  á  háalltari.  enn. 
iij.  ð,  hun  vtar  j  kyrkiu.  kierta  styklujr.  ij.  af  messingu.  skrijn 
medur  helgum  domum.  kross  smelltr  oc.  ij.  af  trie.  kluck[u]r. 
iiij.  oc  biollur.  ij.  mariuskript.  gunfani.  stoll  má  vardueyta  j 
messufot.  kista.  messingarkietill.  kyrckiu  sár.  sloppur.  j.  kantara 
kap[u]r.  ij.  Graduale  per  ordinem.  messubok  per  anni  circulum. 
Aspiciens  Bok.  fra  jolafostu  til  paska.  bædi  ad  song  og  lesi. 
songbok  eigi  secundum  ordinem  fra  huijtasunnu  til  jolafostu 
de  sanctis  et  dominicis.  Lesbok  de  Aduentu  til  páska.  songbok 
fra  páskum  til  Trinitatis  dags  sequentiu  Bok.  alltaris  Bok.  j. 
oc  enn  kuaterne.  capitularia.  ij.  ad  ordo.  oc  rijm  medur^)  adrar 
handbækur.  iij.  Hymnarium.  j.  ein  bok  per  usum.  Bækur.  ij. 
aunnur  ad  lesi.  enn  onnur  ad  song.  fra  Jolafostu  til  Langa- 
fostu.  communem  sanctorum  ad  song  oc  lesi  otonad. 

hualreki  oc  vidreki  halfr  £1  hualnesi.  til  motz  vid  stad. 


')  [er  viðbót  afskrifarans  1639;  ')  [bœtt  við  með    annari    iiendi,    og 
mao  vera  yngra;  ^)  bætt  við  með  annari  hendi. 


1318.  GELDINGAHOLT.   —   RÍP.  —   SJÓARBORG.  467 

glodarkier.  Elldbere.  fontz  vmbunadur.  Tiolld  vm  kyrckiu. 
glergluggur.  kyrkiukola.  munnlaug.  trestikur.  ij.  steindar.  stolar. 
ij.  sessa.  j.  lectarar.  ij.  Broddstafr.  klocka  brotinn.  v.  merckur 
vax.  vj.  kuer  er  á  eru  sequentiur.  artijdaskrá. 

I>ar  skal  vera  prestr  oc  diakn.  Tekur  prestur  heima.  iiij. 
merkur  af.  iiij.  Bænhusum.  ij.  merkur.  [xviij.  aura^).  af.  ij. 
nidurbrotnum  mork.  af.  xij.  Bæium  lysistollr  oc  heytollur. 

Kyrckiu  Tyuud  tali  anno. 

[Kyrkiu  messudag  in  festo  CDau  ricij  et  sociorum  eius^). 

LXVI.     Gielldingahollt. 

Kyrkia  j  Gielldingahollti  a  Tiolld  vm  alla  kyrkiu.  messu- 
fot.  ij.  medur  hoklum  oc  messuserck  oc  stolu.  yferslopp.  j 
alltarisklædi.  iiij.  oc  Brijkarklædi.  j.  kantara  kapa.  Bokakistu. 
kaleik.  klockur.  v.  fontz  vmbunadur.  Glodarkier.  messubækr.  ij 
ad  dominicum  per  anni  circulum.  Blamercktr  dwkr.  kierta- 
stykur.  iij.  kyrckiukola.  Glergluggur.  krossar.  iij.  CDercki.  ij 
paxblad.  sacrarium.  munnlaug.  stoU.  j. 

í>ar  skal  vera  prestr  oc  diakn.  Tekur  prestr  heima  j  leigu. 
iiij.  merckur.  adrar.  iiij.  merckr  ad  seylu.  LysistoUur  og  hey- 
toU  af.  vij.  Bæium. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  festo  calixti  me8su(!). 

I>ar  er  peturs  kyrkia. 

tali  annno  kyrckiu  Tyund. 

LXVII.     Eýpur  kýrckia.     . 

Kýrckia  á  Rýp  j  begranesi  er  helgud  med  Gudi  Andreæ 
postula. 

á  j  skruda  TioUd  vond  vm  kyrkiu.  kluck[u]r.  iij.  Gler- 
gluggr.  glodarkier.  stoU.  Andries  iikneski.  oc  Jarnstýka.  j. 

J  kuikfie  kýr.  j.  vj,  merkr  voru. 

í>ar  er  prestz  skylld  onn[u]r  huor  missere.  Tekur  prestr  j 
leigu.  iiij.  merckur. 

Tyund.  lysitollur  oc  legkaup  [halft.  vj^). 

LXVIII.     Borgarkýrkia. 
Kýrckia  ad  siouarborg  a  halft  asilldarhollt. 

')  [bætt  við  með  annari  hendi;  *)  [þannig;  má  þó  lesa  halfr;  aptan 
við  töluna  virðist  vanta  eitthvað;  JP.  les:  heykaup. 

30* 


468        FAGRANES.  —  HVAMMR  í  LAXÁRDAL.       1318. 

Jnnan  kyrckiu,  andries  lykneski.  mariuskriptt.  krossa.  iij. 
per  usum  Bækur.  iiij.  Graduale.  messuBok  de  Aduentu  til  paska. 
Sermonum  Bok.  Lága  songua  kuer.  andries  saga.  hokull.  alltaris 
klædi.  iiij.  messingarstiku.  adra  af  Tre.  fontz  vmbunad.  Glodar- 
kier.  oc  Elldbere.  messingarkietill.  stol).  lectara  kluck[u]r.  iiij. 
kuer  er  sungid  er  á  de  Dominica:  Tiolld  vm  kyrkiu.  ij.  er*). 

J>ar  er  andries  kyrkia. 

I>ar  er  prestz  skylld  j  landi.  tekr  hann  heima  j  leýgu.  iiij. 
merckur.  vtan  gardz.  iiij.  merckr.  heytoUur  oc  lysitollr  af.  vij. 
Bæium. 

Tyund  tali  anno. 

[ij.  Tabulæ  og  klucka  lijtil  er  kolbeinn  jarle  gaf.  oc  lijka 
krák.  hundradz  hross.  c.  voru.  oc  sálun.  silki  haukuU  raudur 
med  hlaudum^). 

LXIX.    Fagranes  kýrckia. 

Kyrckia  á  fagranesi  hins  heilaga  (Datthei.  a  allt  heima 
land.  oc.  x.  kugilldi.  hokla.  ij.  messuserck.  hofudlijn.  stolo. 
krossa,  iij.  mariuskript.  alltarisklædi,  iij.  messingar  stýk[u]r.  iij. 
glergluggr.  j.  kluckur,  iiij.  psalltari.  æuum  matthei,  a  bok. 
suffragium  missale  á  Bok,  fontz  vmbunad,  kaleýk  munnlaug, 
Broddstat,  stol.  lijka  kullt  vont.  Glodarkier.  Eildbere.  mercki.  j. 

J>ar  skal  prestr  vera.  tekr  hann  heimajleigu.  iiij.  merckur. 

LysitoUur  [oc]  heytollur  af.  xiiij.  Bæium. 

Taii  anno. 

LXX.    Huamms  kýrckia. 

Eyrckia  hins  heilaga  olafz  j  huamme  j  laxardal  á  halft 
heima  land  oc  alla  Atlastadi.  med  aullum  Rekum  þeim  sem 
landi  hafa  fyigt,  kýr.  vij.  oc  ásaudar  kugilldi.  TioIId  vm  kyrkiu. 
kluck[ujr,  iiij.  likneski.  ij,  alltarisklædi.  ij.  oc  hokul[I]  forn. 
krossar.  ij.  Elldbere,  Tabla,  Bok  a  songnr  per  anni  circulum. 
Biarnfelli,  paxspialld. 

I>ar  skal  vera  prestur.  tekr  hann  heima  j  leigu.  iiij. 
merckr.  vtan  gardz.  c.  oc.  xiiij.  aura. 

Tyund  lysitollur  oc  heytcllr  af.  vj,    Bæium   oc.    xx.   fiski- 

')  =  ær;  *)  [líklega  seinni  viðbót,  þó,  ef  til  vill,  ekki  yngri  en  frá 
timum  Jörnndar  bisknps. 


1318.  HOF  Á   SKAGASTEÖND.   —   SPÁKONUFELL.  469 

tollur  vm  allann  skaga.  fiordungur  af  manne   huorium    er  rær 
til  midsumars  [vestur  til  manavijka^). 

[lyka  abreydsl.  tali  anno  kyrkiu  Tyund.  messufot  ad  aullu. 
psalltarar.  ij.  Glergluggr  nýr.  er  hallur  prestr  gaf.  skickia  forn 
og  lás.  kaleykur  er  Brandr  prestur  gaf^). 

LXXI.     Hof  a  skagastrond. 

Kýrckia  hius  heilaga  olafz  ad  hofi  a  skagastrond.  a  halfa 
heima  jord.  iiij.  kyr.  viij.  hundrud  voru.  eina  á. 

Tiolld  vm  kyrkiu.  messufot.  j.  yferslopp.  Elldbera.  glodar- 
kier.  mercki  ij.  krossar.  ij.  forner.  einn  smelltr.  alltarisklædi.  iij. 
Brijkarklædi.  ij.  kluck[u]r.  v.  glergluggr.  half[t]  pund  vax.  olafz 
lýkneski.  ij.  annad  a  hesti.  christophorus  lykneski.  fontz  vmbun- 
adr.  messingarstika.  kross  er  þorsteinn  prestr  gaf.  messingar- 
kietill.  lectare.  munnlaug.  lyka  abreydsl.  Biarnfell. 

Tyund  heytollr  oc  liostollur  af.  v.  Bæium  oc.  xx.  fiskatoUr 
af  huorium  manne  fiordung  til  midsumars.  enn  annar  epter 
midsumar.  skurdr  af  hual  huorium  er  þar  kemr. 

|>ar  skal  prestr  vera.  tekur  hann  heima.  iiij.  merkr  enn 
vtann  gardz ^). 

ccc.  ad  þorsteine  preste.  vara  edur  kuikfie  firi  kyrkiu  spiell. 
lauk  hann  þar  j  kaleik.  messuklædi  og  slopp  fýrer.  ccc. 

[Kyrkiu  messudagur.  iij.  nattum  firi  michialz  messo*). 

LXXIÍ.     Spákonufells  kýrckia. 

Kyrckia  su  er  stendur  at  Spákonu  felle  er  helgud  hinum 
heilaga  krosse.  oc  Gudz  modur  mariu.  Thorlake  Byskupe.  Jone 
postula.  olafe  konungi. 

Kyrckia  á  heima  land  halft  oc  Roka  halfa. 

v.  kýr  oc  hross.  x.  gamla  saudi. 

xiij.  aura  vax.  skrijn  med  helgum  domum. 

Lýsa  skal  j  kýrkiu  ad  mariu  messu  sijdare.  oc  til  gangdags 
eina.  omagi  skal  koma  ad  Thorlakz  degi.  vera  vndz  lýdur  jol. 
kuenngiUdur  omagi.  oc  [megu]  þeir  er  land  eigu.    þann   omaga 


')  [bætt  við  með  annari  hendi;  ^)  [niun  vera  yngra  en  bið  undan- 
faranda;  ')  liér  er  autt  bil  í  hdr.,  og  vantar  víst  í  eitt  eða  tvö  orð; 
*)  [bætt  við  með  annari  hendi. 


470  HÖSKULDSTAÐIR.  1318. 

er  þeir  vilia  til  taca.  Enn  j  audru  sinne  ad  palms  sunnudegi. 
oc  vera  þar  til  er  lýdur  paska  viku.  oc  et  þridia  sinn  ad  huyta 
dogum.  oc  vera  vndz  lýdar  su  vika. 

Tyund  skal  þangad  gialida  af  Arbacka.  af  vindele.  vakur- 
stodum.  af  seuinastodum^).  af  Bergstodum.  af  esta  bæ  holum. 

Til  spakonu  fells  skal  þa  menn  færa  alla  er  þar  andast  á 
þeim  bæium. 

fra  spákonufelli  a  allar  nytiar  j  ene  oc  j  steine.  þeir  eigu 
oc  hrýs  firi  vtann  gotu.  þá  er  liggr  fra  vindhels  gardi  j  stapa. 

Teygar  þeir  er  einn  gaf  þorarinn  Bergzson.  þorsteine  tu[ma] 
syne^).  enn  annar  fylgdi  Holalandi.  þridie  spakonu  felli. 

Kýrkia  á  kluck[u]r.  v.  alltarisklædi.  iij.  krossar.  iij.  mariu 
skript,  glodarkier  oc  Elldbera.  fontr  med  bunadi,  munnlaug. 
mercki.  ij, 

Lysitollr.  heytollr.  af  vij.  Bæium.  messingar  stýk[ujr.  ij. 
Triestyk[u]r.  ij.  fornar  skrár.  ij. 

Epter  vigdýsi  hualfios.  gafst  kugiUdi. 

epter  Giafvaiid  annad. 

þordýs  gaf  ku. 

I>ar  skal  prestur  vera.  tekr  hann  heima  j  leigu.  iiij.  merckr. 
vtann  gardz ^) 

Kyrckiu  Tyuiid  tali  anno.  c.  og.  xviij.  aurar*). 

LXXIII.     Hoskulldstada  kýrckia. 

Kýrckia  á  Hoskulldstodum  er  helgud  beilagre  Gudz  modur 
CDariæ.  og  hinum  heilaga  petro. 

í>ar  er.  ij.  presta  skylld.  syngia  annann  huorn  dag  helgann 
j  Tungu.  Tuær  merkr  kaups  til  Eyiar  slijkt  hid  sama.  v.  mess[u]r 
oc.  XX.  a  backa  oc  mork  kaups.  slijkt  hid  sama  j  vatnahuerfi, 
slijkt  [hit]  sama  á  hafurstodum.  xvj.  messur  a  kyrkiu  Bæ,  oc 
slijkt  [hit]  sama  kaup.  xij.  messur  til  manaskala.  half  mork. 


')  =  Sæunnarstöðura?  (JP);  ')  tn.  syne,  hdr,  Jón  Pétrsson  ætlar  að 
afskrr  hafi  mislesið  hér  fyrir  Ansynö,  og  er  það  í  sjálfu  sér  ekki  ósenni- 
leg  tilgáta.  En  eg  held  mér  hér  við  það,  sem  stendr,  og  fylli  það  út 
með  því  eina,  sera  hér  getr  fallið  við,  þetta  gœti  verið  þorsteinn  sonr 
Tama  Kolbeinssonar,  sem  liklega  er  sá  sami,  sem  ábóti  varð  og  dó 
1224;  *)  héret  antt  bil,  og  mnn  eitthvað  ekki  hafa  orðið  lesið;  ')  ein- 
hverju  rann  vera  hér  seinna  viðbætt.  en  óvíst  hversu  miklu. 


1318.  HOLTASTAÐIR.  471 

Kyrkia  a  allt  heima  land.  holsland  alit,  þuera  haifa. 
sliettardal  fra  iíalldalælí  oc  til  marlís  vid  niálstadamenn. 

kýr.  xviij.  asaudur  þrennur  fátt  j.  Ix.  ross.  iij.  halft  .  .  . 
') 

Spákonu  arfur  er  fra  vðr  hinne  fornu  oc  vestr  til  deilldar 
hamars.  þá  næst  milli  laxár  og  forsar.  þá  er  frá  Raudaskida  til 
hramnsar^).  þa  fra  hellisvijk  til  markz  vid  finnstadi.  fýrer  finnz- 
stodum  er  fimmdeillt.  oc  huerfa.  iij.  luter  til  Spákonu  arfs. 
enn.  ij.  til  finnstada.  fyrer  árbacka  er  spakonu  arfur.  ad  aullum 
hluta.  enn  eci  miUi  finzstada  oc  arbacka.  þa  næst  jnn  fra  þor- 
laugar  dyss.  j  midia  Seluijk. 

J  spákonuarfi  á  stadurinn  á  hoskulldstodum  fimtungi  minna. 
enn  helming. 

þetta  er  jnnan  kyrkiu.  messuklædi.  iij.  kaleýkr.  j,  alltaris- 
klædi.  iij.  Brijkarklædi.  j  oc  Tabla.  Bækr  per  anni  circulum 
vondar.  TioUd  vm  kýrkiu,  krossar.  iij.  mariuskript.  peturs  lik- 
neski.  kapur.  iij.  fornar.  yfersloppar.  iij.  Elldbere.  Elldkier.  fontz 
vmbunadr.  vatnkietill.  sacrarium.  munnlaug.  messingar  styk[u]r. 
ij.jarnstyk[u]r.iiij.  Biarnfell.  Baarir,  kistfujr.  ij.  Broddstafr.  þionustu 
hus  af  sýlfre.  skrijn  oc  kistill.  glergluggur.  [vax  oc  Reykelse. 
vij^).  merkr.  merki  ij. 

Tyund.  lysitoUr  oc  heytollur  af.  vj.  Bæium  oc.  xx. 

greyda  fatækum  monnum.  cc. 

Dedicatio  Ecclesiæ  proxima  die  post  festum  Francisci. 

[f>etta  hefr  sijra  þorsteinn  lagt  til  kyrkiunnar.  klucku.  j. 
Refil.  Bok.  slopp.  peturs  sogu.  suffragium.  dominicuBok. 

í>etta  lagdi  syra  Einar  til  kyrkiu.  glerglugga.  iij.  alltare. 
ij.  med  skruda,  Brykarklædi.  ij.  kaleik.  alltarisdvk  nyiann.  oc 
balldikins  stolu,  glitadan  dvk.  Brun.  kiertistýka.  kyrkiu  lás. 
slopp.  kross.  Elldbere  nýr.  baksturjarn  sæmilig^). 

LXXIV.     Holltastada  kýrckia. 
Kýrckia  hins  heilaga  Nicholas    á   hoUtastodum    á    land   j 
huamme.  [ccc^),  kyrkiu  skard.  hamra  land.  hol  halfann. 

hun  á  Tiolld  vm  kyrkiu.  kross  medr.  ij.  lijkneskium.  forn- 


^)  autt  bil,  og  hefir  víst  eitthvað  eiiki  orðið  lesið;  *)  fyrst  skr. 
hrafns,  en  því  svo  breytt  í  hrarans;  ^)  [á  spássíu  imeð  annari  hendi; 
*)  [viðbót  frá  c.  1330—40  eða  siðar;  *)  [yfir  línunni. 


472  BÓLSTAÐARHLÍÐ,  1318. 

ann  kross.  mariuskript.  nicholas  lýkneski.  messuklædi.  j.  med 
pells  hðkle.  sloppur.  kapur.  iij.  fontz  vmbunadur.  alltariskiædi. 
iij.  Glodarkier.  ij.  Elldbera.  alltarisklædi,  ij.  medur  alltarisdvkum 
framme  j  kyrkiu.  munnlaugar,  ij,  hin  þridia  brotin,  messingar- 
stýkur.  iiij,  jarnstyka.  j.  stor.  Brýkarklædi,  ij.  barer  oc  lýka 
ábreidsl.  kluckur.  iiij,  alltarisblæia  blamerckt.  stolar.  ij.  gler- 
gluggar.  iij.  kyrkiukola.  psalltare.  nichulas  saga.  legendo  Bækur 
ij.  per  anni  circulum.  messubok  forn.  kaleyk.  messuseick. 

I^ar  er.  ij,  presta  skylld.  takast  heima.  iiij.  merkr  j  leýgu. 
ad  skardi.  iiij.  merckr.  ad  halfkyrkium.  iiij.  merckur.  af.  ij. 
Bænhusum  mork.  J  summa.  xiij.  merckr. 

Liggr  þangad  Tyuhd  oc  lysistollur  af.  vij.  Bæium.  heytoUur 
af.  xiij.  bæium. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  resto  (Darci  papæ. 

kyrckiu  Tyund  tali  anno  til  sagdrar  kyrckiu  mork. 

[pells  hokull  oc  messu  serckr.  vatz  kietill.  Tiolld  vm  alla 
kyrkiu.  vj.  merckur  vax.  brun  oc  dwkur  med  Balldurskins  hokul 
oc  serckur  med.  voru  hundrad  eitt^). 

LXXV.    Bolstadar  hlijd. 

Kýrckia  a  Bolstadarhlýd  á  prestskýlld  vpp  j  land.  oc 
gialldi  presti.  iiij.  merckr  j  leigu.  og  hun  a  Bollastadi  alla. 

Tiolld  vm  kyrkiu.  sotdript,  steintialld.  ij.  messuklædi. 
tuenn  ad  auUu,  hokuU.  stola.  handlijn.  dvkar.  ij.  corporalia,  ij. 
sloppr,  j,  alltarisklædi,  ij.  Brijkurklædi,  kyrkiukola,  glodarkier. 
Elldkier.  kiertaklofi.  messingarstyk[u]r,  ij.  mercki.  ij.  kluckfu]r. 
iiij.  [oc  hin  þridia^)  brotin.  krossar,  iij.  forner.  einn  gylldur. 
michials  lykneski.  mariuskript,  las  vatzkietill  lýtiU. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  festo  Demetrij.  CDartyris. 

Tyund  heytollur  af.  xj.  Bæium.  lysitollr  af.  xij,  Bæium. 
halfar  Tyunder  af.  viij.  Bæium  vr  Bergstada  þingum.  þar  sem 
meire  er  enn  Eyris  tyund. 

Tali  anno  kyrkiu  Tyund  nær.  cc^). 

vij.  kyr.  hross.  j.  iij.  ær. 

[halft.  ix.  hundrad  voru^). 


')  [raun  vera  seinni  viðbót;  ')  [seinna  bætt    við    á  spássíu;    *)    það' 
sem  eptir  fer   mun  vera  seinni  viðbót. 


1318.  BERGSTAÐIE   —   BLÖNDUDALSHÓLAR.  473 

LXXVI.     Bergstada  kýrckia. 

Kýrckia  á  Berg-stodum  a  þridiung  j  heima  jordu. 

asaudar  kugilldi.  iij.  kyr.  iij.  oc  hest. 

Sijra  Biorn  gaf  til  kyrkiu.  mariuskript.  messuklædi.  med 
fustans  hokli  oc  kaleik.  alltarisklædi  iij.  Brijkarklædi.  j.  alltaris- 
dvkar.  ij.  krossar.  ij.  mariuspialld.  olafz  lykneski.  oc  Thorlakz 
lykneski.  Glodarkier.  messingarstykur.  ij.  sacrarium  munnlaug. 
paxblad.  kluckur.  iiij.  oc  Jýtil.  j.  fontz  vmbunadur.  munnlaug. 

þar  á  prestr  ad  vera.  oc  taka  j  leigu  sijna  halfa  Tyund  af 
viij.  Bæium.  oc  þui  meira  sem  verdur  eyrer  kyrkiu  Tyund  oc 
minne.  enn  halfar  liggia  ofann  til  Bolstadar  hlydar. 

Sa  er  byr  á  Bergstodum  tekur  alla  kyrkiutyund  heima.  oc 
af  leyfstodum.  Prestur  tekur  af.  v.  Bænhusum  og  halfkyrkiu. 
xij.  alnum  fattj.  cc.  Hann  skal  oc  fa  halfa  mork  vr  Holaþingum. 

Tyund  heytollur  af.  x.  Bæium.  Enn  lysitollur  af  [.ix.  Bæium^). 

Ecclesia  noua  et  non  dedicata^). 

X.  aurar  giefner. 

Herra  laurentius  hefur  bygt  kyrckiugard.  og  lofad  Groftt. 

LXXVII.     Blondudalshola  kyrckia. 

Kyrckia  j  holum  á  allt  heimaland. 

iiij.  ær.  [hokuP).  alltarisklædi.  ij.  alltarisdvkar.  iij.  Elldbera. 
kluckur.  ij.  Tiolld  vm  kor.  ij.  tiallda  Totrar  j  frammkyrkiu. 
krossar.  iij.  fontz  vmbunadur.  Jons  lykneski  Baptistæ. 

I>ar  skal  prestur  vera.  tekur  hann  heima  j.  leygu  .iiij. 
merckur.  vtangardz  half[a]  fiordu  mork.  kiertaklofe. 

Tyund  heytoUur.  lysistollr  af.  vj.  Bæium.  kyrkiu  tyund 
tali  anno.  c.  oc.  ix.  alnar.  [vax.  kietiIP).  paxblad.  alltarisklædi. 
[medur  tefling'^).  Bækur.  Gradlare  per  usum.  oc  messubok  tekur  til 
ad  jolafostu  til  paska.  kyr.  hundradz  hest.  mariu  lykneski  oc 
kiertistyka.  kross  yíer  alltare.  alltaris  steinn  buinn.  dvkur  Bla- 
mercktr  yfer  Jons  lykneski  Baptistæ.  hundrad  voru.  morck  vax. 
00  glergluggur  lýtill. 


')  [autt  bil,  og  vantar  bæjatöluna;  hér  hætt  við  eptir  máld.  Jóns 
skalla;  ^)  það  sem  eptir  fer  er  yngra  og  mun  vera  úr  tíð  Laurentius 
biskups;  ')  [bætt  við  með  anuari  hendi;  ^)  vaxkietill,  hdr.  =  vatzkietiU? 
JP.  les:  vax.  kietiU;  ^)  medur  tefling,  JP.  og  hdr. 


474  AUÐKÚLA.  —  SVÍNAVATN.  1318. 

Hundrad  j  hafiiarTadum  [er  sijra  Einar  liet  laust^). 
Ecclesia  non  dedicata. 

LXXVIII.    Kýrckia  a  audkulu. 

Kýrckia  hins  heilaga  Johannis  Baptistæ  a  audkulustodum 
á  land  j  sliettadal. 

messuklædi.  iij.  sloppur.  kantara  kapur.  ij-).  alltarisklædi. 
iiij.  dvkar.  ij.  blSmerckter.  kaleyk.  Tiolld  vm  alla  kyrckiu.  fer- 
skieptu  tiolld.  iij.  kross  medur.  iij.  lykneskium.  forn  kross.  j. 
lykneski  sacariæ.  annad  Elizabeth.  þridia  Andrieslykneski. 
CDariuskript,  jons  lykneski  Baptistæ.  Glodarkier,  kluckur  v^).  Gler- 
gluggar.viij.  fontz  vmbunadur.  jarnstýkur.  ij.  Biarnfell.  ij.  sýlfur- 
hyrdsla  lýtil  er  geymt  er  j  corpus  christi.  messuBækur.  ij.  fornar. 
ottu  songua  Bækur.  iiij.  fornar  per  anni  circulum.  nema  commune 
suffragium. 

Allan  Reka  á  háfa  mel, 

Tyund.  heytollur  oc  lysistollur  af.  viij.  Bæium. 

Dedicatio  Ecclesiæ.  ij.  nottum  eptir  Dyonisius  messu, 

Tali  anno  kyrkiu  Tyund.  medur  heima  tyund.  v.  hundrad. 
vno  anno.  cccc. 

[Tabula  sæmiligt  er  Benedicht  gaf. 

Raudt  sýlkimercki.  valzkietilL  sýlfurkross  med  helgum  dom- 
um.  Ompull.  tuo  fotaklædi.  lyka  kross*). 

LXXIX.     Suijnavatns  kýrckia. 

Kýrckia  hins  heilaga  peturs  postula  ad  Suijnavatne  a  messu- 
klædi.  j.  alltarisklædi.  iij.  oc  eitt  af  Balldurskinne.  mariuskript. 
peturs  lykneski.  krossa.  iij.  glodarkier.  Elldbera.  munnlaug. 
messingarstýkur,  ij.  jarnstýkur.  ij.  triestykur.  ij.  fontzvmbunadur 
raessingarkietill  nyr.  lýka  abreýdsl,  kluckur,  v.  mercki,  j.  Tiolld 
vm  kyrckiu.  stolar.  ij.  Lectara. 

J>ar  er  prest  skylld  vpp  j  land.  tekur  hann  heima  j  leigu 
iiij.  CDerkr  vtangardz.  iij.  merckur  oc.  xij.  alnar. 

Tyund,  heytoUur  oc  lysistollur  af.  xij.  Bæium. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  festo  firmini  CDartyris. 

Tali  anno  kyrckiu  tyund.  c.  og.  xv.  aurar  in  uno   anno. 

[Nýr  hokull  med  Balldurskinn.  x.  aurar^). 

')  [bætt  við  með  annari  hendi;  ')  .iij.  JP.;  ')  JP.;  iiij.,  hdr.;  *)  [ef  til 
vill  seinni  viðbót;  'i  [kynni  að  vera  seinni  viðbót. 


1318.  HJALTABAKKI.   —  MÁRSSTAÐIR.  475 

LXXX.     Hialltabacka  kýrckia. 

Ad  Backa  er  Graptar  kyrkia.  hun  a  allt  heima  land.  allt 
ad  klifum.  oll  riutey.  selfor  j  saudadal.  oU  fiski  ad  helmingi 
j  laxá.  alla  selueydi  j  hunavatz  os  vpp  til  Erandaness.  allann 
Reka  fra  Blonduosi.  er  liggur  til  klifa. 

Burtsongur  til  Torfalæks  oc  til  medalheims.  j  hollt  oc  j 
kalldakian. 

Kyrckia  á.  vj.  hundrud  j  vidum  og  Bwsgognum.  oc  veydi- 
gognum. 

Kw.  j.  asaudar  kugilldi.  iij.  veturgamla  saudi. 

Jnnan  kyrckiu.  þrenn  messuklædi.  hokla.  iiij.  kaleyk.  j. 
corporalia.  iij.  alltarisklædi.  iiij.  Brijkarklædi.  ij.  dwkar.  iij.  Tiolld 
vm  kyrkiu.  krossar.  iiij.  mariuskripter.  ij.  nicholás  lykneski. 
skrijn.  ij.  messingarstýkur.  ij.  kistill.  Elldbere.  Glodarkier.  messu- 
fata  kista.  munnlaug.  fontz  vmbunadur.  lýka  abreysdl.  kyrckiu- 
kola.  glerglugg.  sloppar.  ij.  cantoris  kapa.  kluckur.  iiij.  mercki. 
ij.  paxblad.  Legendo  Bækur.  ij.  fornar.  psalltara  Totrar.  ij.  per 
usum  Bækur.  ij.  Hymnarium. 

Tyund.  heýtollur  og  lysistollur  af.  xij.  Bæium. 

Dedicatio  Ecclesiæ.  ij.  nottum  eptir  michials  messu. 

í>ar  skal  prestr  vera  oc  diakn.  tekur  hann  heima  j  leygu. 
iiij.  merkur.  vtann  gardz.  iij.  merkur. 

Tali  anno  kyrckiu  Tyund. 

LXXXI.    Marsstada  kýrckia. 

A  Mársstodum  er  christs  kyrckia. 

hun  a  halfa  alptueýdi  á  Hunavatne  til  motz  vid  þingeýre. 
a  Tiorn  á  vatnznesi  íiordung  j  hualreka  og  vidreka.  j  spakonu 
arfi  hinn  sextandi  hlutur. 

Jnnan  kyrkiu  krossar.  iij.  alltarisklædi.  iiij.  dvkar.  ij. 
Brijkarklædi.  ij.  skrijn.  messingarstýkur.  ij.  kluckur.  ij.  Glodar- 
kier.  koia.  mercki.  ij.  Glergluggur.  gler  yfer  alltare.  fontz  vm- 
bunadr.  stoll.  j.  Tiolld  vm  alla  kyrkiu.  sotdrift.  suffragium 
Bok  forn. 

Tyund.  heytollur  oc  lysistollur  af.  vj.  Bæium. 

Kyrkia  á  eitt  kugilldi. 

I>ar  er  prestz  skýlld  vpp  j  land.  tekur  hann  heima.  iiij. 
merkur.  enn  vtann  gardz  mork. 

Dedicatio  Ecclesiæ  proxima  die  post  festum  Francisci. 


476  HVAMMR  í  VATNSDAL.    —  GRÍMSTUNGUR.  1318. 

einginn  er  hier  groptur. 

Tali  anno  kýrckiu  Tyund. 

[Refill.  xvij.  alna.  kantara  kapa.  slopp  oc  alltarisklædi. 
kross  sæmiligur.  og  alltarisdwkur.  messubok  er  Bessi  prestur 
gaP). 

LXXXII.     Huams  kýrckia  j  vatzdal. 

Kýrckia  hinnar  heilogu  mariu  j  huamme  j  vatzdal.  a  þria 
hluti  j  heima  jordu. 

halfann  hualreka.  enn  fiordung  j  vidreka  á  þingeyra  sandi 

halfa  Brecku  firi.  xv.  hundrud.  flaugu  firi.  xxx.  hundrada. 
hardberta  holmur  fyrer.  x    hundrud. 

V.  hundrud  j  Rekum  á  vatznesi. 

Jnnan  kyrkiu  messuklædi.  ij,  kaleyk.  TioUd  vond  vm  alla 
kyrkiu.  mariuskript.  katrinar  lýkneski.  alltarisklædi.  iij.  a 
vtoUtorum.  ij.  Brijkurklædi.  ij.  messingarstyk[ujr.  ij.  Elldbera. 
glodarjarn.  kola.  fontz  vmbunad.  krossar  iij.  artijda  skra.  skrijn. 
kluck[ur.  v^).  Glerglugg,  messubok  forna.  paxblad.  mercki.  ij. 
kiertaklofa. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  festo  COauricii. 

Tyund  heýtollur  oc  lýsistollur  af  .ij.  Bæium. 

Hier  er  prest  skýlld.  Tekur  prestur  heima  j  leýgu.  iiij. 
merkur.  af  hofe.  iiij.  merkr. 

Tali  anno  kýrckio  Tyund.  ij.  merckur. 

[[c.  voru  er  þordur  gaf.  Balldurs  skyns  hokul.  stolu  oc 
handliJQ,  enn  af  balldurskinne.  er  [sýra.  Gudni^)  lauk.  Refill 
sæmeligur.  nyr  oc  alltarisdwkur  glitadur  oc  Bwnadur  á  hofud- 
lijn.  med  Balldur  skinn.  alltarisklædi  nýtt  med  Balldur  skinu. 
messu  serckur  nýr.  vatzkietiU*). 

LXXXIII.     Kýrckia  j  Grýms  Tungum. 

Kýrckia  j  Grims  Tungum,  er  helgud  med  Gude  hinum  hei- 
laga  Nicholao. 

hun  ði  heima  land  allt  og  Torfastadi  oc  sunhlid  med  til 
merckidælar.  Grafar  land.  saurteýg   j  saurbæiarlande.   xij.    kyr. 


')  [niuD  vera  yngri  viðbót;  ')  [JPét.;  vantar  í  hdr.,  ')  [hnsfrja  Gnd- 
run,  JP.;  *)  [[kynni  að  vera  seinni  viðbót. 


1318.  UNDENFELL.  477 

xxxiij.  ær.  cccc.  voru,  veýdar  allar  og  afrett  ad  helmingi  vid 
þorhalls  stadi. 

Sá  er  a  stad  byr  j  Grims  Tungum.  skal  veýta  afriett  ef 
hann  viU.  enn  eý  sa  er  þorhalls  stadi  a. 

Jnnan  kyrkiu  þetta. 

messuklædi.  iiij.  oc  vmframm.  Tiolld  vm  alla  kyrkiu.  Iles- 
bok.  Graduale.  messubækur.  ij.  processionale.  kaleýkur.  alltaris- 
klædi.  j.  sloppur.  j.  vondur.  kaapa.  j.  skrijn.  glergluggur.  krossar 
iiij.  lykneskiur.  ij.  elldbere.  elldkier.  kietill.  fontur.  kola.  pax- 
spialld.  corporalia.  iij.  Baksturjarn.  ij.  messingarstýka.  j.  mercki. 
ij.  munnlaug.  kyrkia  a.  iij.  hundrud  laus.  kista.  j. 

f>ar  er.  ij.  presta  skýlld.  ef  mardarnups  kyrkia  liggr  vnder. 
enn  ella  prests  og  diakns. 

J>ar  liggur  tiund  til.  lysistollur  oc  heýtollur.  af  þorhals- 
stodum  oc  Torfastodum.  Haukagile.  Saurbæ.  Brecku.  Tungu.  j 
BardalsTungu. 

Ef  hier  eru.  ij.  prestar.  tekr  huor  halfa  siðundu  mork. 
enn  eí  einn  er  tekur  sa.  ix.  merkur. 

Kýrckiu  messudagur  Dýonisius  messo. 

Tali  anno  kýrckiu  Tyund. 

LXXXIV.     Vndenfells  kýrckia. 

Kýrckia  ad  vndenfelle  á  allt  heima  land  [.cccc.  Snærestade^) 
kýr.  V.  iij.  ær. 

vidreki  ad  halfu  vid  huamskyrkiu.  halfur  hualreki  ad 
Geytafelle.  oc  rekar  nockrer. 

Jnnan  kyrkiu  messuklædi.  ij.  alltarisklædi.  iij.  kaleýkur.  j. 
skrijn.  j.  krossar.  iij.  messubækur.  iij.  lesbok.  fontur.  mariuskript. 
nicholas  lýkneski.  kluckur.  v.  Elldker.  messingarkietill.  Tiolld 
vm  alla  kyrkiu.  kista.  j.  kola.  merki.  ij.  kiertastýkur.  sacrarium. 
munnlaug.  mork.  vax.  bord.  ker  j  jordu.  halft.  x*.  hundrad 
voru.  salun. 

Kyrkiu  messudagur.  iij.  nottum  firir  michialsmesso. 

Tyund  heytollur  oc  lýsistollur  af.  vj.  Bæium. 

I>ar  er  prestskýlld  og  diakns. 

Hier  til  liggia.  iiij.  Bænhus.  half  mork  af  huoriu. 


')  [skr.  fyrir  ofan  Jínuna  með  annari  hendi. 


478  BÓLSTAÐR  í  VATNSDAL.-YÍÐIDALSTUNGA.-ÁSGEIRSÁ.   1318. 

|>ar  a  omagi  ad  vera. 

Kýrckiu  týund  tali  anno.  xiij.  aurar. 

[slopp  oc  kantarakapu.  c.  j  vide.  iij.  kieraulld  j  jordu*). 

LXXXV.    BreýdaBolstadar  kýrckia  j  vatzdal. 

Kýrckia  á  Breyda  Bolstad  j  vatzdal.  á  halft  heima  land. 
oc  hialand  ad  hafa  hollti. 

par  er  prests  skýlld  oc  diakns.  enn  eingi  groftur. 

Kantara  kapu  rauda.  glerglugg. 

Kýrckia  a  Tiolld  vm  kýrckiu.  Bior  oc  sotdript.  alltaris- 
klædi.  iij.  krossa.  v.  alltarisdvkar.  ij.  glodarkier.  kluckur.  ij. 
fontur.  Glergluggur  onguo  nytur.  kyrkiu  kola.  jarnstýka  lýtil. 

Tyund.  heytollur  oc  lysistollur  af.  xiij.  bæium. 

tali  anno  kyrkiu  tyund.  c. 

mariu  lýkneski.  oc  andres  lykneske. 

kyr  oc  j.  ær. 

Ecclesia  non  dedicata. 

LXXXVI.    Wýdedals  Tungu  kýrkia. 

Kýrckia  j  Tunga  á  þridiung  j  heimalandi.  kýr.  iiij.  oc  þriu 
asaudar  kugilldi.  oc  þridiung  j  veýdi  j  kierum.  sýdann  af  er 
fiordungur.  oc  alla  veýdi.  ad  þridiungi  firi  tungu  lande.  fiordung 
j  fýtia  a.  ofann  fra  kerum. 

Jnnan  kyrkiu.  kaleyk.  messuklædi.  forner  krossar.  iij.  og 
ij.  lýkneski  vnder  einum.  alltarisklædi.  iij.  Glodarkier.  Eildbere. 
kluckur.  ij.  oc  lýtil  ein.  fontz  vmbunadur.  messubok  forn  per 
anni  circulum.  Aspiciens  Bok  forn  per  usum.  merki.  j. 

J>ar  er  prestskýlld.  tekr  hann  heima  j  leýgu.  iiij.  merkur 
vtangards.  c. 

Tyund.  heytollur  oc  lysistollur  af.  x.  Bæium. 

Tali  anno  kyrkiu  tyund.  cc.  ij.  merkr. 

[Jons  lýkneski  Baptistæ. 

Georgius  hefur  veýtt  mariuskript  til  kýrkiu  med  sæmi- 
ligum  koste. 

Ecclesia  non  didicata^j. 

LXXXVII.    Asgeýrsar  kýrkia. 
Kyrckia  ad  Asgeyrsá  á.  xv.  hundrud  j  heimalande.    kýr.  v. 

')  [kynni  að  vera  seinni  viðbót;  ')  [mun  vera  yngri  viðbót. 


1318.  BEEIÐIBÓLSTAÐUK    í  VESTURHÓPI.  479 

hross.  ij.  fiordung  veydi  j  kierum.  halfa  ana  vpp  fra  vid  Aud- 
unarstadamenn.  Reka  á  Gystodum  halfann  vidreka.  og.  vj. 
uætter  af  Tuitugum  hual  edur  meira.  Afrett  a  arnarvatzheýdi. 
alftveýdur  og  fiskveydur  miUum  výdedals  ár  og  auxnar. 

I>etta  jnnan  kyrkiu.  alltarisklædi.  iij.  sloppur.  j.  stola.  j. 
messingarstýkur.  ij.  skrýn.  krossar,  iij.  oc  vnder  einum.  ij. 
]ýkneske  mariuskript.  Tiolld.  vm  alla  kýrckiu.  kluckur.  iij.  merki. 
j.  kyrkiukola.  Glodarkier.  Elldbere.  fontr.  kista.  j.  dvkar.  ij. 
Bækur.  V.  íornar. 

f>ar  er  prestskýlld,  tekur  prestur  heima  j  leýgu.  iiij.  merckur. 
vtanngardz.  iij.  merckur. 

Tyund  heytollur  oc  lysistollur  af.  v.  Bæium. 

Tali  anno  kyrkiu  tyund.  c.  cc.  voru. 

LXXXVIII.    [Breidibolstadr  j  Vestrhopi]. 

Kýrckia  a  BreýdaBolstad  j  vesturope.  a  heimaland  allt 
[.viij«.  p.*)  forsgrund.  [cc.  p.^)  syda.  [ccc.  p.*)  hurdarbak.  [iij. 
merkur  p.^)  almenning.  [iij.  m[erkr]  p.')  þorgrýms  stader  aller. 
kýr.  xxij.  Ix.  asaudar  og  ein  ær.  x.  veturgamler  sauder.  iij.  ku- 
gilldi  gielldra  nauta.  hestar.  iij.  oc  merhross.  v.  hundrudjnnan 
veggia.  oc  st§di  vm  framm.  vij.  manna  messuklædi.  med  þeim 
er  sijra  haflidi  gaf. 

petta  j  Bokum  Aspiciens  Bok  fra  jolum  til  páska  ad  aullu. 
Graduale  medr  sequentium  per  anni  circulum.  ClDessubok  ad 
aullu  cum  collectis.  Epistolis  &  Euangeliis.  iij.  ordo  Bækur  per 
anni  circulum.  lesbækr  per  annum.  Graduale.  sequeutiu  Bok. 
capitularium.  Hýmnarius.  alltarisbok.  Texti.  j.  songbækr.  iij. 
kluckur.  vij.  Glergluggar.  v.  Tiolld  vm  alla  kyrkiu.  fontur. 
merki.  ij.  Elldkier  oc  elldbere.  kiertastýka.  j.  skryn.  krossar.  v. 
lýkneski.  ij.  kola.  j.  paxspialld.  kiertaklofe.  corporalia.  v,  sloppar. 
iiij.  alltariskiædi.  iiij.  vj.  sma.  sudarium.  kalleýkar.  iij. 

far  skulu  vera  prestar.  ij.  diakn  oc  subdiakn.  þar  skal 
vera  hvorn  dag  messa  oc  ottusongur.  sýngia  sálumessu.  iij. 
daga  j  viku  er  Rvmheilagt  er.  Tuær  messur  huorn  dag  vm 
langafostu.  hier  til  liggia  Bænhus.  ij.  oc  halfkyrkia  ein.  oc 
kyrkia  er  huorn  dag  helgann  er  sungid  til. 

')  [með  annari  hendi  yfir  linunni. 


480  HÓLAR  í  VESTRHÓPI   —   TJÖRN  Á    VATNSNESI.         1318. 

Tyund  heytollur  oc  lýsistollur.  af.  xiij.  Bæium 

Ecclesia  non  dedicata. 

[AUtarisstein  godann.  alltarisklædi  steýnt  og  Brijkarklædi. 
tuo  glerglugga. 

Heira  Eigill  Byskup  gaf.  x.  hundrud  til  Breydabolstadar 
j  vesturhope.  med  þui  skiiyrdi.  ad  þar  skylldi  aflukast  árliga. 
artýdardag  hans.  fatækum  monnum  vætt  snniors  oc  half  aunnur 
vætt  skreydar^). 

LXXXIX.     Hola  kýrkia  j  westurhope. 

Kýrckia  j  holum  j  westurhope  er  helgud  med  gude  Jone 
Baptistæ. 

hun  á  heima  land  allt  med  aullum  gædum  þeim  sem  til 
liggia.  hun  a  hamdisvýk  halfa.  med  auUum  giædum  þeim  sem 
þar  kunna  til  falla  jtolulausa. 

Kyrckia  a  messufot.  Tiollld  vm  alla  kýrkiu.  alltarisklædi. 
iiij.  kluckur.  vj.  Biýkarklædi.  ij.  Glodarkier.  Elldbera.  kyrkiukola. 
munnlaug.  iij.  Roodukrossar»  Bokastol.  ij.  Biorar  oc  sotdrift. 
JODs  lýkneski  og  Tialld  yfer.  kyrkiu  lás.  Trie8týk[u]r.  ij.  Biarn- 
fell.  j.  Glergluggur  einn.  fontz  vmbunadur.  merki.  j.  kyr.  iiij. 
ær.  ij.  merkur  voru. 

Dedicatio  Ecclesiæ  proxima  die  post  festum  Francisci. 

í>ar  er.  ij.  presta  skylld.  tekur  saungprestur  heima  j 
leigu.  iiij.  merckur.  enn  vtan  gardz  adrar.  iiij.  Enn  olmusu 
prestur  skal  taka.  xx.  alner  hafnarvodar  a  hvoriu  are. 

[vatzkietill.  þionustu  hus  med  sýlfur.  ottu  songs  sloppr. 
paxspialld.  messingarstýka  lýtil.  Bokarskrár.  xij.  psalltare.  lyka 
abreidsl. 

J  Reckiu  klædum  eitt  hæginde^). 

XC.  Tiorn  a  vatnsnese. 
Kýrckia  hinnar  heilogu  CDariæ.  æ.  Tiorn  á  vatnznesi.  a  allt 
heima  land.  alla  Tungu  og  aa  kolli  allt.  og  ad  geytagili.  kýr.  iij. 
ær.  vij.  vj.  hundrud  voiu.  TioIId  vm  kyrkiu.  messuklædi.  j.  kluckur. 
iiij.  yferslopp.  mariu  lykneski.  ij.  kross.  ij.  Glodarkier.  messu- 
bækur  allar  nema  Gradall.  handbok.  sanctorum  Bok.  Aspiciens 
allar  og  capitularium.  sequentiu  Bok.  alltarisklædi.  iij. 

')  seinni  viðbót  frá  1330—40;  ')  [mun  yera  seinni  viðbót. 


1318.  HVAMMR  í  MIÐFIRÐI.  481 

Su  er  skýlld  ad  Tiorn.  ad  þar  skal  vera  prestr.  hafa.  iiij. 
merkr  heima  j  leigu.  lysa  j  kyrkiu  nott  huoria.  milli  kross- 
messna.  þar  skal  syngia  huorn  dag  helgann  messu.  nema  vm 
alþingi  þa  er  eý  skyllt  ad  sýngia.  oc.  ij.  daga  j  viku.  Bvm- 
helga.  enn  sýngia  jafnan  er  messa  er  tilgior.  huorn  dag.  vm 
jolafostu  oc  so  vm  langa  fostu.  syngia  salu  tyder  vm  jolafostu 
oc  langafostu  oc  er  lijk  standa  vppi. 

Tyunder  liggia  þangad  af  Bergstodum  oc  vr  výk.  oc  af  þeim 
bæium  er  þar  eru  j  millum.  nema  jUaugastodum. 

Prestr  skal  syngia,  xij.  messur  til  saudadals  ár.  annan 
huorn  dag  helgann  á  Jllugastadi.  xxiiij.  j  saurbæ.  xij.  messur 
til  vallda  lækiar.  Bondi  sa  er  þar  er  skal  ala  lýkmenn.  oc  þá 
er  med  Born  fara  til  skijrnar. 

í>ar  fylgir  reki  heima  landi.  halfar  flutningar.  enn  fiord- 
ungur  j  ef  rekr.  halfann  vidreka.  nema  þridiungj  fiordunginum 
audrum.  halfan  hualreka  j  arvýk  med  Tungulandi  oc  so  fiutningar. 
enn  allann  vidreka. 

A  Jllugastodam  hin.  xa.  huor  vætt  j  þridiunginum. 

A  fiatnefstodum  j  oUum  lands  hluta  hin  Tyunda  huor 
vætt.  [ef  fiutt  er  enn  i  þrem  hlutum  ef  rekur. 

J  vyk  tyunda  huor  vætt^)  j  fiordinginum.  huort  sem  fiuttur 
[er]  edur  rekur. 

Lysitollur  oc  heytollur  af.  xj.  Bæium. 

Tali  anno  kyrkiu  tyund.  iiij.  merkur. 

[Glergluggur^). 

XCI.     Huams  kýrckia  j  midfirde, 

Kýrckia  hins  heilaga  Thomæ  Erchibiskups  j  huamme  j 
midfirde  á  kyr.  iij,  ær.  iij.  ccc,  voru  og.  xviij,  aurar. 

Jnnan  kyrkiu  krossa.  iij.  alltarisklædi,  ij,  tiolld  vm  kyrkiu. 
fontz  vmbunad,  Elldbera.  mercki.  ij.  Tannbudk.  Triestýk[ujr.  ij. 
litlar.  sacrarium.  munnlaug.  j.  og  .ij.  vondar.  kluck[u]r.  ij,  Les- 
bok  de  Aduentu  framm  ýfer  jol.  songbok  de  sanctis  á  sumarid. 
ex  ein.  lykneske  Thomæ  Erchibyskups.  kyrkiu  lás. 

J>ar  skal  vera  heimilis  prestr. 

pessi  liggia  Bænahus  under.  a  anastodum  og  kárastodum. 
Enn  til  oss  hefr  ymist  verid  sungid  af  mel  edr  huamme. 

*)  [með  annari  hendi  á  spássíu;  ')  [mnn  vera  seinni  viðbót, 

Dipl.  Isl.  II.  B.  ^^ 


tó?  MELR  1  MIÐFrRÐI.  —  BAKKI  f  HRÚTAFraÐI.  1318. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  festo  paxedis  virginis. 
Tyand.  heýtollur  oc  lysistoilur.  af.  xij.  Bæium. 
tali  anno  kyrkiu  tyund.  c.  oc  halfur,  xvij.  Eyrer. 
[alltarisdwkar.  ij.  er  Snorri  hefur  til  fengid. 
hestr  er  Einar  gaf.  x.  aurar  j  vidi  er  Jorundr  gaf^). 

XCII.     Melstadar  kýrckia. 

Kýrckia  hins  heilaga  stephani  a  CDel  j  CDidfirdi.  a  heima 
land  allt.  Eyar  á  Rvtafirdi.  land  ad  kolbrizá  oc  saudadal.  Breta- 
lækur^).  land  j  Reynsholum  allt. 

messuklædi.  iiij.  hoklar.  iij.  yfer  framm.  Bækur  per  anni 
circulum.  ad  song  og  lesi  oc  messum.  kaleykar.  ij.  krossar.  iij. 
Lýkneskiur.  iij.  alltarisklædi.  iiij.  Elldbera.  Elldkier.  fontur  allt- 
aris  Bok.  mercki,  ij.  skryn.  Text.  paxspialld.  kola.  glergluggar. 
iij.  Tiolld  vm  framm  kyrkiu.  Tabulæ.  mariu  lykneski.  kluck[u]r. 
iiij.  jarnstyka.  j.  stor.  aunnur  lýtil.  vax  oc  Reykeisi.  half  fiorda 
mork, 

I>etta  j  mat,  ix.  vætter  smiors.  iij,  vætter  miols,  vætt 
huals.  iiij.  vætter  skreydar. 

fetta  j  kuikfie,  Ix.  asaudar,  kyr.  xvij.  eitt  hross.  xxx.  vetur- 
gamalls  fiar.  xvj.  hundrud  voru. 

Tyund  heýtollur  oc  lysistollr  af.  xx.  Bæium. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  Festo  Firmini. 

J>ar  skulu  vera.  ij.  prestar,  ella  prestr  oc  diakn. 

tali  anno  kyrckiu  tyund,  cccc. 

Anno  subsequenti  suo  micil. 

[Skog  j  nordrgr  dal.  Bakstur  járn.  hundrad  er  gafst  med 
steingrijme'). 

XCIII.    StadarBacka  kýrckia. 

Kýrckia  hins  heilaga  jons  baptistæ  a  Backa.  j  midfirde  a 
allt  heima  land.  kroksstadi  alla,  skaríshol. 

XV.  kýr.  hestar.  v.  og  ross  tuo.  asaudar  kugilldi.  iiij. 
messuklædi.  v.  brestur.  j.  messuserckur.  einn  hokul  vm  framm. 
kaleýkar.  ij.  Graduale.  sequentiu  Bok.  lesbækr  per  anni  circul- 
um.  oc  messuBækur.  alltarisklædi.  iiij.  krossar.  iiij.  mariuskript. 


')  [ef  til  TÍU  seinni  viðbót;  ')  [á  spássin  með  annari  bendi. 


1318.  GNÚPR  í  MIÐFIRDI.   —   STAÐR  í  HRTJTAFIRÐI  483 

Jons  lýkueski  Baptistæ.  skrýn.  plenarium.  kápur.  iij.  [sloppar 
tveir^).  messufatakista.  Elldberi.  Elldkier.  ij.  fontur.  Tiolld  vm 
alla  kyrckiu.  munnlaug  glergluggar.  iij.  kluckur.  iiij.  messingar 
8tyk[u]r.  iij.  jarnstýka.  j.  stor  aunn[u]r  lýtil.  kroas  medr 
lýkneskium. 

Tyund  heýtollr  og  lysistollur  af.  xiij.  Bæium. 

I>ar  skulu  vera  prestar,  ij.  ella  prestr  oc  diakn.  burtsongur 
til  halfkyrkiu  og  kyrkiu  er  huorn  dag  helgann  er  sungid.  ij. 
Bænhus.  x.  hundrud.  "^ 

Ecclesia  non  dedicata. 

[Saungbok  fra  Jonsmessu  Baptistæ  oc  til  Dyonisius  messo. 
halft  þridia  hundrad  j  Bokum.  epter  Eýulf  prest.  sýra  Eirikur 
officialis  skrifadi  á  þui  are  sem  herra  Beiner  Byskup  kom  vt. 
oc  so  var  þa  herra  Jon  Byskup  liet  reykna  halfa  mork.  f,  j.  v. 
hundrud^). 

/. 
XCIV.     Gnwps  kýrckia. 

Ad  Gnupe  j  midfirdi  skal  vera  heimilis  prestur.  Enn  þessi 
eru  þangad  Bænhus.  á  adalbole.  KoUuforse.  oc  Barkastodum 
og  rafu. 

Kyrckia  a  TioUd  um  kyrkiu.  alitarisklædi.  ij.  Brykarklædi. 
j.  kluckur.  iiij.  krossa.  iiij.  mariuskriptt.  lykneski  Thomæ.  messu- 
klædi  god.  stykur.  ij.  af  messing.  jarnstykur.  ij.  Lampar.  ij. 
lontz  vmbunadur.  glergluggur.  Elldbere.  Elldkier.  merke.  j.  kierta 
klofe.  paxblad.  skridlios.  skons. 

týund.  heytollur  oc  lysistollur  af.  xiiij.  Bæium. 

Tali  anno  Kyrckiu  Tyund.  xviij.  aurar. 

[Kantara  kápa  med  salun.  kyrkia  á  og.  viij.  kyr  oc.  ccc. 
voru.  ær  oc  veturgamall  saudur^). 

XCV.     Stadur  j  Hrutafirdi. 

Ad  stad  j  Hrwtafirde.  er  kýrckia  helgud  med  Qude  frw 
sanctæ  mariæ. 

Kyrckia  a  allt  heima  land. 

J>angaíl  Uggia  til.  ij.  Bænhus.  a  þoroddstodum  og  Tan- 
stodum.  .i'>>j  i)íM 


^)  á  spássíu  með  annari  hendi;  ')  [viðbót  frá  c.  1401—1422;  ')  [lík- 
lega  bætt  við  seinna. 

31* 


484  STAÐR  í  HRÚTAFIRÐI.  1318. 

hun  a  kyr.  vij,  ær.  vij.  og.  xx.  ross.  ij.  [vara.  vij«  oc 
mork^). 

j^esser  eru  Rekar  þangad  til.  fíordungur  fíri  Geitahole  j 
ollum  Reka.  fíordungur  alls  Reka  a  þoroddzstodum.  halfan  reka 
a  Backa.  fíordungur  j  hualreka  j  salltvýk. 

Kyrkia  á  TioUd  vmhuerfís  kýrkiu.  Bior  og  sotdrift.  oc 
himentiolld.  iij.  glerglugg  godann.  skrýn  oc  kistil.  mercki.  ij. 
kluckur.  iiij.  Legendo  Bok  goda  frá  páskum.  til  jola  fostu.  oc 
huortueggia  a  dominicale  og  de  sanctis  per  usum  Graduale. 
alltarisklædi.  iij.  oc.  j.  a  wtalltare.  hokull.  sacrarium.  munn- 
laug.  kyrckiukola.  Elldbere.  kiertastykur.  ij.  mariuskript.  Rodu- 
krossar.  iiij.  fontur  med  vmbunade.  stolar.  ij.  yfersloppur. 

Tyund  heytollur  oc  lysistoUur  af.  xiiij.  Bæium. 

Dedicatio  Ecclesiæ  proxima  die  post  festum  Jacobi  Apostoli. 

Tali  anno  kyrckiu  Tyund.  cc.  oc.  xiiij.  aurar. 

Anno  subsequenti  kyrkiutyund.  cc.  oc.  xiiij.  aurar. 

Scriptum  Anno  Domini  œ°.  ccc.  xyj. 

2)Hundrad  er  syra  Eynar  Haflidason  gaf  til  vppgierdar 
kyrkiu. 

f>esse  eru  Landamercki  a  miUum  stadar  oc  Balkastada. 

Sionhending  milli  arnstapa  tueggia.  oc  Rettsyne  j  vordu 
þa  er  stendur  hia  tydagotu  þeirra  Balkastada  manna.  oc  so 
vpp  3  stora  steyna.  er  standa  j  halz  brun.  oc  -so  austr  a  hals 
til  [mots]  vidr  adra  menn.  Griota  rædr  fíri  nordann  enn 
hrv\rtafíardar  á  firi  vestan. 

Sturla  Sigurdarson  giordi  skipan  millum  Orms  Starkadar- 
sonar  er  hann  bio  a  stad  og  Ara  Geirasonar.  ad  fíardarhorn 
skylldi  eiga  þria  holma  vestann  af  fítium.  og  sionhending  wr 
midiu  arfare.  vt  j  laugastapa. 

Skipti  j  millum  stadar  oc  Brandgils.  [vjc.  voru  nefnd^).  j 
Rekum  oUum  fíordungur  j  hualreka  a  Geytahole.  fíordungur  j 
ollum  Reka  a  failandastodum.  fíordungur  j  hualreka  á  þoroddz- 
stodum.  hinn.  xvj.  hlutr  j  oskiptum.  fíri  Bessastðdum  fíordung 
j  hualreka.  fíordungr  j  salltvýk.  Rædt  heyrda  eg  ad  hinn  Tolfti 
hlutur  være  j  hualreka  ad  fíardarhorne.  eý  eru  sýdur  Renningar 
til  þessa  nefndar  og  med  huoriu  moti  er  [aj  land  kemr. 

')  [bætt  við  raeð  annari  hendi;  ')  alt  það,  sem  hér  fer  á  eptir  er 
eeÍDDÍ  viðbót;  ^)  [á  spássia  með  annari  hendi.  - 


1318.  GUNNSTEINSTAÐIR.   —   ÞVERÁ  í   EYJAFIRÐI.  4^5 

I>orun  Hwsfreýa  Eýulfsdotter  gaf  heilagre  mariæ  gudg 
moder  landid  halft  ad  stad  j  Rwtafirde.  skiliande  þad  med  giof- 
inne  ad  sá  sem  ad  stad  bygge.  skylldi  fæda  arliga  Sl  paskadag. 
a  joladag.  allra  heilagra  messu  oc.  iiij.  mariu  messur.  þria  fa- 
tæka  menn.  huorn  þessara  æfinnliga.  syngiast  skylldi  oc  ssalu- 
messur.  vij.  firi  sál  hennar  arliga  halfann  atta  tug  ara.  fra 
andlate  hennar.  er  ecki  skyllda  til  standa  leugur  s&lu  messum 
ad  hallda. 

XCVl.    Gunnsteinsstada  kýrckia. 

A  Gunnsteinsstodum  er  olafs  kyrkia. 

hun  á  þetta  jnnan  kyrkiu. 

Olafz  lykneski.  mariu  lykneski.  kross.  skrýn  fornt.  pax- 
spialld.  kaleik.  mercki.  ij.  alltarisklædi.  iij.  dvkar.  ij.  kluckur.  iij. 
oc  er  ein  obrotinn.  kantara  kápa.  messingar  stykur.  ij.  munn- 
laug  og  kola.  fontz  vmbunadur.  Glodarkier.  Tiolld  vm  kyrkiu. 
lectari.  kyrkiu  stoll.  Baksturjarn. 

Keka  halfann  huals  og  vidar  á  deple, 

X  aurar  voru. 

I>ar  er  prestz  skylld,  tekr  hann  heima.  lij.  merkr.  enn  af. 
ij.  halfkyrkium,  iiij.  merckur. 

Tyund.  heytollur  oc  lysistollur  af  einum  Bæ. 

Ecclesia  non  dedicata. 

[V.  kýr^). 

XCVIII.  ODwkaþuerar  klaustur, 
Klaustur  hins  heilaga  Benedicti  ad  þuerá  j  Eyiafirdi  a 
heima  land  allt,  medur  aullum  gognum  og  giædum.  leygu  land 
hanz.  holl  sydre  ccc.  ij.  vætter  smiors.  kothamar.  c.  frijdtt.  ij, 
vætter  smiors  og  half  mork.  Rifkelsstader.  cc.  frijd.  oc.  ij.  vætter 
smiors  oc  vetrungs  eldi,  Grýta,  c.  frijdt.  ij,  vætter  smiors,  vetr- 
ungs  eldi.  Laugaland  ed  sydra  christfie,  cc.  ij.  vætter  smiors. 
uetrungs  elldi,  Laugaland  hid  ytra.  cc.  frijd.  vætt  smiors. 
Tiarner.  cc.  frijd.  vætt  smiors,  half  mork.  hwsbætur.  Tiarner 
ýtre.  cc.  ij.  vætter  smiors.  vetrungs  eldi.  helga  á  c.  írýtt. 
stalpagerdi.  c.  frijtt  oc  vetrungs  eldi.  j    fivilsgierde.    c.    leýgu. 

')  [mun  vera  seinni  viðbót. 


ÞVERÁ   í   EJAFIRÐI.  1318. 

saurla^tader.  geýtabu,  j  hrijsey  yste  bær  oc  midbær.  leiga  af. 
XXX.  vætter  skreýdar.  v.  vættir  salltz.  Grimsey  ad  Basum,  Sand- 
výk.  Grenavyií.  xl.  vætta  slíreydar.  6udmunda[r]stader  j  kinn. 
half  fímta  mork  frijd. 

A  melrackasliettu.  Blikalon.  Rif,  asmundarstader.  hos- 
kuUdznez, 

í>essi  Egguer  á  þuerár  klaustur,  medr  hoskuUdznesi  a 
sliettu.  j  ionshofn  halftt  Egguer.  j  hrysey  Egguer. 

f>essa  reka  á  þuerár  klaustur.  halfann  attung  hualreka  vm 
sueinungzvýk  fra  fyliudalz  á  til  sulna  hafnar.  enn  j  hofnenne 
halfum  attung  minna  enn  halfann  hual. 

J  ormars  lone  halfann  reka  bædi  huala  oc  vidar  oc  siett- 
ung  og  tuo  hluti  attungs.  j  audru  lagi  er  att  hafdi  þorliotr 
prestr.  og  skipti  ad  slýku  sem  þeir  eigu  j  hual  slykt  ad  auUu 
vm  hols  reka  til  deylldar  ár  og  fiordung  hualgagna  j  audru 
lægi.  J  Ormars  lone  oc  a  hole  fylgir  landenu  alnar  kiefie.  J 
Raufarhofn  til  giegnis  lækiar  halfa  flutning.  a  hoskulldarnesi 
halfa  Reka  oc  flutningar.  oc  land  firi  ofan  med  auUum  gogn- 
um.  J  Orfiris  ey  er  fimmdeyla  á  hual  ef  rekr.  eiga  mukar  .iij. 
hlute,  giallda  af  fiordunginn  ef  fluttr  er  einer  hlasshual.  oc 
skipan  oc  allann  vidreka,  oc  grasnautn  og  vardueyta  skot- 
manshlut.  —  Land  a  asmundarstodum  vm  hardbak.  aull  þriggia 
alna  Trie  oc  smærre,  rætur  allar  oc  seliu  Trie.  ij.  hluti  hinna 
stærre  vida,  Landi  fylgia  alnar  kiefle, 

A  Hestanese  halfann  hualreka,  oc  flutningar  og  skipan 
epter  þui  sem  þeir  eiga  j,  oc  giallda  af  vj,  vætter  ef,  xx,  eru 
edur  meira.  iij.  ef  minna  er  en.  x,  vætter.  J  skinnalone  allann 
hualreka  .  oc  reyda  af  firsta  hual  ef  tuitugur  er  edur  meire 
xviij.  vætter.  halfa  flutning  og  afreydsla  til  klifzhaga  slýk  sem  á 
hestanese.  a  Rifi  allann  hualreka.  oc  so  flutning  oc  afreydsla, 
slýk  sem  a  hestanesi,  vm  hualtiarnar  allann  Reka  oc  flutningar. 
oc  eingi  afreydsla.  J  Blikalone  austan  fra  Griotvordu  oc  vestur 
til  forna  oss  halfan  hualreka.  allann  vidreka.  fluttning  allann 
til  nyia  oss,  Enn  half  afluttning  millum  osanna,  og  ein  skipan, 
J  skamhedins  nesi  skal  reyda.  xij.  vætter.  af  landmanna  hlut. 
skipta  sidan  j  fiora  stadi.  skal.  j,  hlute  fara  á  skinnastadi.  enn 
sijdann  á  þuerár  stadur  siettung. 

A  Griotnesi  frS,  hualgiá  j  Raudagnupe.  halfann  hualreka 
oc  flutningar.  jnn  til  Griotgards.  Eon  ef  hualur  kemr  j    millum 


1318.  ÞVERÁ   í  EYJAFIRÐI.  48T 

hualgiar  oc  hofdaskaala.  þa  skal  gjallda  af.  vj.  vætter.  a  Griot- 
nesi  á  nu  stadurinn  halfann  vidreka  oskierdann.  nema  alnar 
kiefli  edur  smærre.  Jnn  fra  gia  j  leýrhafnar  Gnupe.  til  kleppar 
oss  attungi  minna  enn  halfann  hualreka.  Enn  millum  migendis- 
dals  oc  melaenda.  fimtungur  vr  halfum  landz  hluta.  J  audru 
lægi  halfann  vidreka  fra  ose  vt  j  griota^). 

Ad  mana  a  Tiornesi.  halfann  Reka  oc  fiordung  wr  helm- 
ingi.  vidreka  oc  flutningi  allt  til  kalfsgðtu.  kiefli  oc  salltbrennu 
vm  allann  mana  ð,r  Reka. 

Ad  sandholum  fiordung  bædi  hualreka  oc  flutningar. 
þann  Reka  liet  Broder  ývar  koma  til  stadarins  ad  þueri 
—  Annan  fiordung  j  sandhola  Reka  atti  Biorn  prestur.  oc  lagd- 
ist  sa  til  stadarins  med  lyki  hans.  þuerárstadur  á  fiordung  j 
vxastada  Reka  á  sandi.  Gardmanna  Reka  halfann  bædi  hualreka 
og  vidreka  oc  flutninga.  so  ad  aullu  vm  Liosvetninga  Reka. 
vm  alla  náttfaravýk  fra  Ofeygzhelle  til  Suijnár  þridiungur  hual- 
reka  oc  vidreka.  þeirra  Trie(!)  er  meire  eru.  enn.  x.  alna.  fra 
ofeygzhelle  til  miosyndis  [.iij.  attunga  bæde  j  hualreka  oc  vid- 
reka  oc  flutningar^).  slykt  hid  sama  j  hualreka  oc  flutningu. 
fra  austannverdum  Eyarhofda.  alit  til  naustár  os.  firi  austann 
geyrleýfs  hofda.  enn  vestur  fra  osenum  til ^). 

Regýstur  þeirra  kyrkna  sem  j  þessari  máldaga  Book  eru 

more  Alphabetico*). 

A-  Breidibolstadurj  Vestnrh.  LXXXVIII. 

Abæiar  kyrkia  LIX.  q 

[Arskogr  XLII].  Diupedalur  k.  XXXVI, 

Asgeyrzár  kyrkia  LXXXVII.  Drafflast.  k.  XXIIL 
Askyrkia  VIII.  E. 

B.  Einarstada  k.  XVIL 

Backe  j  Oxnadal Eiardalzár  k.  XIX. 

Bard  j  fliotum  XLVIII.  p^ 

Bergstadur  LXXVI.  Fagranes  k.  LXIX. 

Blondudalzholar  LXXVIÍ.  Fellz  k.  XLIX. 

Bolstadahlijd  LXXV.  Flatatungu  k.  LVIIL 

Borgar  kyrkia  j  Skagaf.  LXVIII.  Plateyiar  k.  XXIV. 

Breidibolstadur  j  vatzdal  LXXXV.  Flugumyre  k 

')  Hér  endar  rekaskrá  Jörundar  biskups  frá  c.  1296;  ')  [á  spássíu 
með  annari  hendi;  ^)  vantar  niðrlag;  *)  í  hdr.  stendr  blaðsíðutalan  aptan 
við;  hér  er  sett  máldagatalan;  registrið  er  sett  hér  í  rétta  stafrofsröð, 
því  þess  er  ekki  glögglega  gætt  í  handritinu. 


488 

G. 
Gardz  k.  VI. 
Gielldingahollt  LXVI. 
Glombæiar  k.  LXÍV. 
Glæsebæar  k.  XLI. 
Gnupz  k.  XCIV. 
Grcniast.  k.  Xíl. 
Grijmseyiar  k.  XXV. 
Grijmstungu  k.  LXXXIII. 
Grundar  k.  XXXVIIL 
Grijtubacka  k.  XXVIL 
Guddala  k.  LXL 
Gunnsteinst.  k.  XCVI. 

H. 
Hafraf.  tungu  k.  IV. 
Háls  k.  XXI. 
Helgast.  k.  XVL 
Hialltabacka  k.  LXXX. 
Hofdastrandar  hofz  k.  LII. 
[Hofskyrkia  i  Skagaf.  LX]. 
Hof  a  Skagastr.  LXXI. 
Hola  k.  j  Eiaf.  XXXIV. 
Hola  k.  j  Vestnrh.  LXXXIX. 
HoUtastadar  k.  LXXIV. 
Holtz  k.  j  fliotum  .  .  .  .  , 
Hoskuldst.  kyrkia  LXXIII. 
Hrafnagyls  k.  XXXIX. 
Hryseiar  k.  XLVII. 
Hwsavijkur  k.  VIL 
Huammr  j  Laxárd.  LXX. 
Huamz  kyrk.  j  mydf.  XCI. 
Huamz  k.  j  vatzd.  LXXXII. 
Höfda  k.  XXVIIL  LI. 

I. 
IUugast.  k.  XXIL 

K. 
Eaupangz  k.  XXXI. 

Eietu  k 

Enappst.  k 

Euiabeckur 

Knlu  kyrkia  LXXVIII. 

L. 
Laufas  k.  XXIX. 


REGISTR 


1318. 


Laugalandz  k 

Laugmanshlijdar  k.  XL. 
Liosavatz  k.  XX. 
Lundabrecku  k.  XVIII. 

M. 
Malmeyar  k.  L. 
Marstadar  k.  LXXXL 
Melstadar  k.  XCIL 
Miklebær  j  Oslandzhl.  LIII. 
Miklibær  j  Skagaf.  LV. 
Myklagardz  k.  XXXVII. 
Mvkaþuerár  k.  XCVIL 
Mvla  kyrkia  XIIL 

Myrkar  kyrkia 

Mælifellz  kyrkia  LXII. 
Modruvalier  j  Eiaf.  XXXII. 
Modruvaller  j  Horgard.  .  .  . 

N. 
Nes  kyrk[ia]  XIV. 
Nupufell  XXXIIL 

P. 

Prestholar  III. 

R. 
Rafnagilz  k.  XXXIX. 
Reikia  kyrk.  j  Tungus.  LXIII. 
Reikiahlijdar  k.  IX. 

Reinistadar  k 

Rijpur  k.  LXVIL 

S. 
Saudanes  I. 
Saurbær  j  Eiaf.  XXXV. 
Sylfrast.  k.  LVIL 
Skinnastader  V. 
Skvtustader  X. 
Spakonuf.  k.  LXXIL 
Stadarbacka  XCIII. 
Stadnr  j  Kinn  XV. 
Stadur  j  Rutaf.  XCV. 
Sualbard  vit  Eiaf.  XXX. 
Snalbard  j  þistilf.  II. 
Suijnavatz  k.  LXXIX. 


1319.  BÆNDR  KÆRA  AUÐUN   BISKUP.  ^ 

T.  Wydevailna  k.  LVI. 

Tiorn  j  Suarvadard.  XLV.  W^ndennfellz  k.  LXXXIV. 

Tiorn  a  vatznesi  XC.  Wpsa  kyrkia  XLVI. 

W.  Wrda  kyrkia  XLIV. 
Wallna  kyrk.  XLIII.  þ. 

Widedalztunga  LXXXVL  þaunglabacke  XXVL 

Widemyrar  k.  LXV.  puerar  kyrk.  XI,  LIV. 


337.  [1319J. 

Bréf  bænda  fyrir  norðan  land  til  Hákonar  konungs  háleggs, 
þar  sem  þeir  kvarta  yfir  ýmsum  nýjungum  og  dlögum,  er 
Auðun  biskup  fari  með. 

IBfél.  Nr.  315B.  4to  bls.  34—26,  dóma  og  bréfabók  frá  17. 
öld;  MSteph.  Nr.  62.  4to  bl.  126b— 127  (Eyrspennla  eða  Esphæla) 
skrifuð  í  tíð  þorláks  biskups  (um  1650);  AM.  Nr.  382.  Fol.  á 
pappir  frá  c.  1770;  Add.  Bibl.  Univ.  Hafn.  Nr.  4.  4to  (áðr  Nr. 
30.  4to)  bls,  5 — 7  skr.  um  1760,  og  segir  handritið  «Hér  upp  á 
kom  réttarbót  Hákonar  konungs:  þenna  hátt  hæíir  sýsluraönnnum') 
(Dipl.  Isl.  II,  196),  en  það  er  rangt  eins  og  auðvitað  er.  Bréfið  er  tekið 
upp  í  Biskupasögur  séra  Jóns  Halldórssonar  og  er  notuð  afskrlpt 
sú  af  þeim,  sem  er  í  IBfél.  Nr.  256.  4to  (bls.  65  —  66).  þetta 
bréf  er  prentað  1  Kirkjusögu  Finns  biskups  II,  166 — 68.  þar  eingia 
afskript  af  þessu  bréfi  er  eldri  en  frá  17,  öld,  þótti  ekki  vert  að 
halda  þeim  rithætti,  sem  þær  höfðu,  því  hann  er  eins  og  títt  er  frá 
þeim  tíma,  sem  afskriptirnar  eru  gerðar  á, 

Sendibréf  Islendinga  til  Noregs^). 

Virðugligum  herra  sínum  Hákoni  með  guðs  náð  Noregs 
konungi  hinum  kórónaða  senda  bændr  ok  almúgi  úr  Hóla- 
biskupsdæmi  á  Islandi  kveðju  guðs  ok  vora^)  med  auðmjúkri 
þjónustu. 

Jesus  Christus  umbuni  yðr  fyrir  margar  ok  fagrar  réttar- 
bætr,  sem  þér  hafit  [oss  gefit^),  ok  einkanliga  þær,    sem    í  því 


^)  þannig  315;  Sendibrief  Islendinga  til  Haakonar  kongz  62;  "Snp- 
plicatz  og  Skrifvelse  fra  Islænderne  udj  Holura  Stift  til  kong  Haagcn 
Magnusen  iraod  Biskop  Audun  paa  Holum,  hans  nyefunder»  4.  4to;  hin 
hafa  einga  fyrirsögn;  ')  sijna  62;  ^)  [óvart  gleymt  úr  í  315. 


490  BÆNDR  KÆRA  AUÐUN  BISKUP.  1319. 

bréfi  stóðu,  sem  [Gunnarr  ráð^)sveinn  yðar  hafði  ^jtil  íslands, 
þótt  vér  hefðum  þar  minna^)  létta  af  enn  yðar  góðviii  hafði 
grundvallat,  sakir  þess  at  virðuligr  [herra  Auðun  biskup*)  vill 
þeim  með  aungu  móti  samþykkr  verða,  svá  sem  þat  lögmaðr 
segi  lög  um  fésektir  í  kristindóms  bælki^).  Ei[giJ  vill  hann  ok  at 
fésektirnar  minkist  í  kristindómsrétti  svo^)  sem  yðar  bréf  býðr. 
Hér  með  hefir  hann  nokkur  nýmæli  á  oss  þegnum  yðrum,  þau 
sem  vér  viljum  ei[gi]  undir  ganga. 

Er  þat  fyrst  at  hann  segir  biskupinn  ráða  eiga  öllu  því 
góssi,  sem  til  kirknanna  er  gefit  eða  goldit,  svá  ok  tíundum 
ok  sálugjöfum  ok  oífri  í  móti  fornum  landsins  vana,  því  at 
kirkjubóndinn  hefir  æfinliga  haft  alt  þat  offr,  sem  minna  er  enn 
hundrað,  með  biskupanna  samþykt  kirkjunum  til  uppheldis  ok 
kennimönnunum')  til  kostar,  ok  svá  tíundir'allar.  Enn  vér  segj- 
um,  at  tíundirnar,  offrit  ok  sálugjafirnar  hafi  selzt  kirkjubænd- 
unum  til  matarverðs^)  prestinum^)  ok  til  tíðakaups,  ok  þat  æfin- 
lega  haft  ok  haldit,  ok  því  viljum  vér  ekki  biskupsins  áform 
samþykkja. 

Sú  er  önnur  grein,  at  biskupinn  segir  at  kirkjubóndinn 
eigi  at  sýna  með  löglegum  vitnum  at  kirkjunnar  skuldir  hafi 
lagzt  j  lausafé  ok  útjarðir.  Ellegar  segir  hann  kirkjuna  eiga 
fimmtigir  hundruð  í  þá  jörð,  er  hún  stendr  á.  Enn  vér  viljum 
þat  eigi^°)  samþykkja. 

pegar  ok  at  nokkut  er  kirkju  eignat,  sem  hún  [stendr  á^^), 
þá  hefir  æfinlega  kirkjubóndinn  einn  varðveitt,  [þá  viU  hann^^) 
ok"  prestum^^)  sínum  til  halds  veita;  allar  þær  aðrar  smá- 
tíundir**),  sem  at  fornu  hafa  fátækir  haft,  ok  minna  er  enn  eyris 
tíund,  viU  hann  parta  sem  aðrar  tíundir  í  fjóra  staði;  verðr 
þat  guðs  ölmusum^^)  mikill  skaði  ok  bændum  einnig,  ok  þat 
viljum  vér  eigi  þola. 

I^ér  hafit  ok^^)  fyrirboðit  í  yðrum  bréfum,  at  prófastar 
upp  dikti  nokkurar  fésektir  með  útsetningu    af    heilagri   kirkju 


')  [eyða  í  62;  ')  nu  sydst  b.  v.  62;  ')  mÍDni,  Hist.  Eccl.,  JHalld., 
4.  4to;  *)  [biskup  Auðunn  315;  ')  balki,  JHalld.,  Hist.  Eccl.,  315;  Balk- 
innm  62;  *)  so  b.  v.  62;  '')  kennidóminum  315;  *)  uppheldis,  JHalld.; 
*)  prestunum  315;  »*»)  ei  315,  62;  ekki  4.  4to.  JHalld.;  ")  [á  stendr 
315;  '*)  [þat  vill  hann,  Hist.  Eccl.;  þat  hann  vill  4.  4to;  **)  prestinum 
62;   ")  sínar  tíundir  62;  ")  anlmnsu  monnnm  62;   ")  og  b.  v.  62. 


1319.  HAUHR  ERLENDSSON.  491 

eðr  öðrum  forboðunum^),  enn  vilja  eigi  lögmanns  úrskurði  hlýða, 
utan  sekta  oss  ok  sækja  eptir  sinni  vild;  eru  slíkar  sóknir 
bæði  móti  lögum  ok  landsins  vana,  þeim  sem  [hér  hefir  gengit 
í  landi^)  með  oss^). 

Góði  herra  Hákon  konungr!  f>at  hefir  hér  lítt  ok  óheyri- 
lega  orðit  ok  til  tekizt,  þá  útlendir*)  biskupar  hafi  hérþreingdir 
verit  inn  í  landit  í  móti  landsins  vana,  sem  at  fornu  hefir  yfir 
staðit  [ok  þeirri^)  samþykt  ok  ásetningu,  er  skiput  var,  þá  hei- 
lagr  Jón  biskup^)  var  kosinn  af  lærðum  ok  leikum  á  íslandi, 
þat  til  teikns  at  biskupar  skylldi  [svá  kjósast  hér  í  landit  æ 
síðan''). 

Biðjum  vér  yðr  auðmjúklega,  at  þér  sjáit  svá  til  með  guðs 
miskunn,  at  e[ig]i  sé  leingi  saman  ágjarn  höfðingi  ok  heimskt 
fólk,  því  at  þar  af  hefir  opt  mikil  óhæfa  sket.  Sjáum  vér  ok 
fyri  at  á  fárra  vetra  fresti  hefir  kongdómrinn  hér  ekki  utan 
erfiði  ok  kostnað,  enn  kirkjan  alt  [góss  með  at  gera  í  landinu^), 
ok^)  því  bjóðum  vér  oss  ok  öU  vár  málefni  í  guðs  vald  ok 
yðvart,  biðjandi  at  þér  haldit  oss  með  fornan  ok  nýjan  rétt 
þann,  sem  hér  hefir  verit  samþyktr  at^^)  réttu  þingtaki^^),  ok 
styrkja  oss  at  vér  höldum  váru  frelsi  ok  föðurleifðum,  skipandi 
oss  örugt  traust,  svá  at  vér  megum  vandræðalaust  várs  réttar 
njótandi  verða. 

Gefi  þat  vár  herra  Jesús  Christus,  at  þér  sjáit  svá  fyri,  at 
alsvaldandi  guð  hafi  lof  ok  dýrð,  enn  þér  sæmd  ok  heiðr,  vér 
yðrir  þénarar  náð  ok  nytsemd  nú  ok  at  eilífu.  amen. 


26.-28.  Juni  1319.  í  Oslo. 

Samningr  er  gerðr  milli  Noregs    og    Svíþjóðar    út   af  því    að 
Magnús  Eiríksson  er  tekinn  til  konungs  í  báðum  þeim  löndum. 


')  315,  4.  4to,  Hist.  Eccl.;  forboðnin  62;  ')  landid  62;  ')  [ad  fornu 
hefur  ifer  staded  og  genged  medal  vor,  JHalld.;  *)  vtlendskir  62;  *)  [í 
4to,  Hist.  Eccl.;  í  þeirri  JHalld.;  oc  þeirri  315;  ^)  það  er  Jón  biskup  Ög- 
mundarson  á  Hólum  1106  —  1121;  ^)  [svo  æ  kjósast  hér  í  landið  síðan 
315,  Hist.  Eccl.;  æ  svo  JHalld.;  æ,  sl.  4.  4to;  hier  a  Jslandi  oc  sydan 
62;  ^)  goz  i  landinu  med  ad  gera,  Hist.  Eccl.;  ')  si.  62;  "')  med  62; 
")  samtake,  Hist.  Eccl. 


492  HVALSKIPTI    í  VIKUM  Á   SKAGA.  1320. 

Sór  þann  samning  'a  heilogh  ewangelia«)  mart  stórmenni,  og 
þar  á  meðal  •Hauker  Erlendzson*.  Samningrinn  fór  fram  og 
var  bréfaðr  «a  sietta.  fimta  ok  fiorda  [kalendas]  doghom  julij 
manadar  neest  eftir  frafall  wirduleghs  herra  Hakonar  Noregs 
kononghs  agætrar  aminninghar.  a  þi  are  sem  lidit  er  fra 
burdartid  waars  herra  Jhesu  Christo  CD°.  ccc°.  vettra  ok  nitian 
vetr  i  biskupsgardenum  i  Aslo.» 

(Norges  gl.  Love  III,  Nr.  63  eptir  afskript  med  hendi  Arna 
Magnússonar  af  glataðri  skinnbók  frá  14.  öld;  Dipl.  Svecan.  Nr. 
2196;  Norske  Saml.  V,  521  —  32;  Munchs  Unionshistorie  I,  9  —  12; 
Dipl.  Norv.  VIII,  Nr.  50;  Thorkelins  Analecta  bls.  48—49). 


339.  [um  1320]. 

Skhá  um  hvalskipti  í  Víkum  á  Skaga. 

AM.  279.  4to  bls.  18  skb.  þetta  skr.  c.  1500;  AM.  dipl.  af- 
skr.  500  eptir  transkr.  frá  1645,  og  eru  hér  eptir  því  fyltar  eyður 
skinnbókarinnar.  Jón  Sigurðsson  hefír  viljað  árfæra  þessa  skrá  sem 
hér  er  gert. 

J>etta  ero  hualskipti  j  uijkum  fyrir  austan  fram  m  skaga. 
fyrst  skal  skipta  j  þria  stadi.  eigu  uijkalond  halfan  þridiuug. 
þar  aa  [þoruajrdr  þridiung  j  reka  skipti.  enn  halfan  eigu  bene- 
dicht  oc  þorst[einn]  oc  aa  þoruardr  þar  j  fiordung.  þa  eigu 
uijkalond  [allan]  annan  þridiung.  þa  er  efter  einn  þridiungur. 
þeim  skal  [ski]fta  j  þria  stadi  ei[nn  ei]gu  uijkalond.  þa  skal 
skifta  j  helminga  odrum  hlut.  þa  fylgir  sa  hlutr  annar  hafnar- 
londum.  þa  er  efter  ha[lfr]  annar  hlutr  oc  skal  þeim  huorum- 
tueggia  skifta  j  hel[minga.  eigu]  þar  annan  hlut  aboti  oc  brædr. 
þoruardr  oc  illug[i  at  helming]i  huorer.  illugi  aa  helming  uith 
þoruard  enu  nu  er  illuga  l[utur  k]ominn  under  brædr.  enn 
annan  hlut  eigu  hafnarlond. 

I>esse  ero  riett  hualskifti  j  uijkum  ath  ollom  hual  sie 
skift  j  helminga  tekr  annann  [lu]t.  uijkalond.  enn  odrum  hlut 
skal  skifta  j  þria  stadi.  tekr  ei^nn]  benedict  oc  þorsteinn.  ann- 
ann  hafnarlond  oc  ka[lldrane]  ath  helmingi  huort.  hinum  þridia 
hlut  skal  sk[ipta  j  þrjia  stadi.  t€kr  einu  hlut  uykalond.  annan 
[hafnarlond.  þri]dia  bryniolfr  oc  er  þad  tannsona  r[eki]. 


1320.  BRÉF  ÍBNA  LAURENTÍUSSONAR.  ^ 

340.  [um  1320]. 

Bréf  bróður  Árna  Laurentiussonar  með  Dunstanus   sögu  erki- 
biskups. 

Arni  er  vígðr  til  bræðralags  á  þingeyrum  1318  um  sama 
skeið  og  Bergr  Sokkason  (Bps  I.  832);  en  til  prests  var  hann  vígðr 
af  Jóni  Haldórssyni  Skálholtsbiskupi  1323  (Bps  I,  850);  er  því 
bréfið  og  sagan  yngri  en  1318,  en  eldra  en  1323,  að  báðum  árum 
meðtöldum,  því  hér  nefnir  Árni  sig  bróður. 

AM.  180B.  Fol.  bl.  1  skinnb.  c.  1470-80.  Prentað  framan 
við  Dunstanus  sögu  í  Icelandic  Sagas  edit.  by  Dr.  Guðbr.  Vigfússon 
London  1887  II,  385—86. 

[AJwllum  godum  monnum  oc  rettruavndum  eda  þenna 
bækling  heyravndum  oc  ýfirlesavndum.  sendir  brodir  arne  laur- 
entii  eilifa  heilsu  kvediu  j  drottni  worum  jehsv  christo. 

COedur  þui  at  nockurer  godfvsir  menn  hafa  bedit  mic.  at 
ec  mvndi  saman  setia  j  eina  frasavgv  þat  sem  ec  fýnnda  j 
helgvm  ritningvm  af  lifi  oc  jarteigna  giordvm  sæls  dunnstani. 
kantarabýrgis  erchibiskvps.  Enn  af  þui  at  ec  kennir  mic  til 
þessarar  gerdar  miog  uanfæran.  hefur  ec  vm  stvnd.  j  mote 
stadit.  at  giora  þenna  þeira  vilia.  nu  ef  svo  er.  þaa  hefir  ec 
vndir  stadit.  at  firir  [þær]  sakir  at  bænir  risa  vpp  af  sannre  godfýsi 
vid  gud  oc  þenna  hinn  heilaga  biskup  dunnstanum.  þvi  hefir 
ec  saman  lesid.  j  fylgiandi  frasogu  þav  æuenntýr  sem  miog 
hafua  stadit  svndr  dreift  j  imissvm  bokvm.  af  fýrrnefndvm 
guds  vini  oc  vorum  anndligum  fedur  dunnstano.  bidr  ec  alla 
ydr  oc  sierhveria.  at  þier  hlydit  til  eftir  farannda  efnis  med 
godfvsv  litilæte.  oc  bætit  vm  med  þolinmædi.  þo  at  min  orda 
tiltæki  se  nockvd  suo.  atfýnndilig  eda  leidindafullt.  edur  eigi 
svo  listuligt  sem  þessv  agæta  eíne  til  heyrir.  virdande  þar  meir 
til  woldvga  verdleika  dyrdiigs  dunnstane  erchibiskvps.  enn  min 
ord.  j  allann  framburd.  at  hann  bidr  þvi  framar  firir  ydr  til 
guds.  sem  þier  veitit  honvm  meire  sæmd.  oc  heidr  j  attstðdv. 
oc  hlýding  þessara  faav  ævenntýra  sem  sagnameistarar  hafa 
honum  til  sæmdar  giort  enn  oss  til  gledi  oc  anndarligrar  nýt- 
semdar.  j  imissligvm  bokvm  eptirlatin.  j  fýrstu  mun  ec  fram 
bera  med  norænligu  modurmali.  er  til  heyrir  suo  uottandi  sem 
hier  fylger. 


494  ÞINGEYRAKLAUSTR.  1320. 

341.  20.  Mai  1320.   á  Vigs;ium  i  þrándheirai. 

ViTNiSBURÐR  póús  ábóta  og  Gríms  ábóta  í  Hdlmi  um  stofnun 
I>ingeyraklaustrs  og  biskupstíundir  til  klaustrsins  fyrir  vestan 
Vatnsdalsá. 

Afskriptasafn  AM.  Nr.  438  <<ex  originali  monasterii  Thingeyr- 
ensis  accuratissimei'  (AM.).  Sjálf  afskriptin  er  ekki  með  hendi 
Arna,  en  hann  hefir  aptan  við  bréfið  dregið  upp^  «forma  literarum» 
í  frumbréfinu  og  innsiglabrotin.  Um  bréfið  fer  Arni  þessum  orðum: 
nVið  briefid  hanga  brot  af  tveimur  insiglum,  er  skripten  ðll  burt 
broten  og  meste  partur  insiglaíia.  alleinasta  siest  af  reliqviis  ad  i 
bádum  þessum  innsiglum  hafa  staded  messuklædder  menn  i  huss- 
dyrum,  og  stolpar  staded  á  bádar  hlidar.  true  eg  ifisiglen  hafe 
kringlott  vered.  þo  er  þad  ecki  riett  vist.  a  hædena  hafa  þau  verid 
hier  um  1^/2  þumlungur.  þveingerner  hafa  skorner  vered  af  sialfu 
brefenu  á  þann  m&ta  sem  hier  fyrer  neðan  er  myndati.  «Vitnis- 
burdnr  þoris  abota  og  grims  abota  1320.  medal  þingeyrabrefa  er 
med  sömu  hende  sem  ejusdem  grims  abotn  i  Holmi  skiödebref  uppá 
Mylnustðdi  vid  Jlu  i  Nidarose  dat.  1319.  inspexi  accurate  liggur 
þetta  sidsta  bref  medal  nidarross  domkirkiu  brefa».  Önnur  afskript 
af  bréfinu  eptir  frumbréfinu  er  meðal  afskrr.  Arna  Nr.  2893  og  í 
AM.  277.  4to  bls.  9—10  og  AM.  280.  4to  bls.  147—48  með 
hendi  Hákonar  Ormssonar  c.  1640.  Bréfið  er  prentað  í  F.  Joh. 
Hist.  Eccl.  Isl.  II,  183  —  84. 

Vitnisburdr  okkarr  þoress  abota  ok  grims  abota  j  holme 
er  þessi. 

Thorkell  prestr  trandill  gerdi  fýrstr  manna  bð.  at  thing- 
eýrum  j  uazdal  i  nordlendinga  fiordunge  á  jslandi.  undir  þuí 
nafni  at  þar  skýlldi  klaustr  uera.  sua  sem  kirkia  uar  þar  gor 
uigdi  hana  beilagr  jon  hinn  fýrsti  hola  biskup.  ok  af  þui  at 
þar  lagu  engar  eignir  til  uttan  siolf  heima  jordin.  gaf  þessi 
sami  heilagr  ok  gofuglegr  biskup  kirkiunni  ok  klaustrinu  til 
æfinlegs  upphelldis  biskups  tíundir  sua  miklar  sem  uerda  af 
þrettan  kirkiu  soknum  fýrir  uestan  uazdalsá.  lágu  þessar  tí- 
undir  frialslega  undir  thingeýra  klaustr  a  dogum  atta  hola 
biskupa.  þar  til  er  jerundr  holabiskup  tok  þær  undan  med 
ualldi  en  engu  laga  profi.  þordi  huargi  aboti  biarni  ne  hos- 
kuUdr  at  kæra  fýrer  ærkibiskupi  um  þessar  tíundir  sakir  of- 
rikiss.  uttan  þa  uar  kært  er  uisitatores  komo  næst  til  jslandz 
til  þess  at  eigi  mætti  hefda  undan  klaustrinu.  gekk  þuí  þa 
ekki  til   uegar    at    sialfer   uisitatores    uáru    sundrþýkker   sín  j 


1320.         KONUNGSBRÉF   UM  YFIRGANG  KLERKDÓMSINS.  495 

imillum.  hofum  uid  ok  set  þa  menn  er  þessar  tíundir  toku 
saman  klaustrinu  til  handa.  ok  sialfra  þeirra  ord  heýrdum  uid 
þar  um.  her  med  er  ek  broder  grimr  nu  abote  j  holme  buinn 
at  sueria  upp  á  sal  mina  at  minn  herra  jerundr  ærkibiskup 
sagdi  þetta  orett  uera  gort  uid  klaustrit  en  sira  audhun  brattr 
sagdi  þetta  uera  opinbert  rán.  ok  þui  settum  uid  okkor  inn- 
sigli  fýrer  þenna  uitnisburd  scriptum  apud  wigg.  feria  tertia. 
ebdoma  pentecostes.  anno  domini  CO*'.  ccc°.  xx. 


342.  10.  Juni  1320. 

Bréf  Magnús  konungs  Eiríkssonar  um  yfirgang  Auðunar  Hóla- 
biskups  og  lærðra  manna. 

Gl.  kgl.  s.  Nr.  3269B.  4to  bls.  127—38  skb.  c.  1340;  er 
þetta  hið  elzta  handrit  og  bezta,  sem  þessi  réttarbót  er  til  í;  mun 
hún  seinna  verða  prentuð  með  Jónsbók  ásamt  nákvæmum  saman- 
burði  handrita.  Aðr  er  hún  prentuð  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  I, 
429—30  með  latínskri  þýðingu;  á  dönsku  er  hún  prentuð  í  Jons- 
bogen  Kh.  1763  bls.  390  —  91;  ágrip  á  latínu  er  prentað  í  Crymo- 
gæa  Arngríms  Jónssonar  lib.  III,  127 — 28.  Hún  er  tekin  upp  í 
Biskupasögur  séra  Jóns  Haldórssonar.  Hún  er  svar  upp  á  kæru  Norð- 
lendinga  frá  1319  yíír  Auðuni  biskupi  (Nr.  337  hér  að  framan). 

[CD]agnus  með  Guðs  miskunn.  etcetera. 

Herra  haukr  erlendzson.  kietiU  thorlaksson.  snori  logh- 
maðr  oc  margir  aðrir  dðgandi  menn  er  ver  lietum  vtan  kalla 
til  uor.  teeðu  os  með  brefum  norðlendinga  af  halfu  þegnanna 
oc  almugans  her  með  ýðr  um  ýmissa  afdrattu  oc  þ[u]inganir 
er  biskupar  oc  aðrir  menn  lærðir  gera  ýðr  i  moti  lögum  oc 
fornum  landzins  uana  um  halfkýrkiur  oc  at  biskupar  uilia 
taka  oc  tekit  hafa  til  sin  oc  kyrknanna  af  fiski  oc  huolum  er 
ueiddir  uerða  eðr  fluttir  uerða  ai  helgum  dogum  oc  taka  af 
fatækum  monnum.  sua  oc  alla  þa  tiund  sem  minni  er  enn  til 
eyris.  oc  fatækir  menn  eighu  at  hafa  uill  biskup  taka  til  sin 
oc  um  kristzfee  er  biskupar  uiiia  taka  af  fatækum  monnum  oc 
þeirra  umboðsmonnum. 

Vilium  uer  með  eingu  moti  þuilika  ohlýðni  oc  rangindi 
leingr  hlýða  lata.  ok  þui  firi  bioðum  uer  biskupum  oc  lærðum 


496  SÁTTMÁLI  VIÐ  NOREGSKONUNG.  1320. 

moDDum  at  seilaz  at  þegna  uora  moti  logum  oc  fornri  sið- 
ueniu. 

Sua  þoat  holabiskup  uisiteri  um  huert  aetr  biskupsdæmi 
sitt  þa  uilium  uer  at  hann  komi  i  huern  loghbrepp  sem  forn 
logh  uotta  oc  gisti  at  annari  huerri  soknar  kýrkiu  utan  bændr 
uili  framar. 

Bioðum  uer  þegnum  uorum  oc  oUum  almuganum  sa  at 
standa  oc  ballda  rettindum  sinum  oc  ollum  fýa  nefndum  arti- 
culis  eptir  þui  sem  þeir  uita  firi  Guði  at  eftir   fornu  hafi  verit. 

Bioðum  uer  hirðátiora  uorum  Riddurum  uorum  hirð  uorri 
oc  ollum  landzins  formonnum  at  styrkia  þenna  uornn  boðskap 
eptir  þui  sem  þeir  uili  til  suara  firi  Guði  oc  oss.  vitandi  firi 
uist  at  oss  mislikar  ef  þer  gerit  oðru  uisa. 

Var  þetta  bref  gert.  vij.  nattum  firi  botbolfsvoku  aa  fysta 
sari  Rikis  uors    innsiglat  sialfum  oss  hiauerandum. 


343.  [1320]. 

Bréf  íslendinga  um  sáttmála  við  Magnús  konung  Eiríksson. 

Hér  er  prentað  eotir  IBfél.  309.  8vo  bl.  41a— b  (Öxnafellsbók) 
skr.  c.  1620;  borið  saman  við:  Gl.  kgl.  s.  3274A.  4t.o  bl.  C72 
skr.  c.  1620;  MSteph.  13.  4to  skr.  1715  bls.  306  —  308  (=  a), 
308  — 11  (=  b);  Biskupsskjalasafn  127.  4to;  Dómabdk  Jóns  háyfir- 
dómara  Pétrssonar  í  4to  að  sumu  með  heudi  Jóns  Gissurssonar  á  Núpi 
(afskr.  Jóns  Sigurðssonar);  alt  á  pappír.  Bréf  þetta  finst  í  nokkrura 
fleiri  afskriptum^j,  svo  sem  MSteph.  41.  4to  c.  1730;  AM.  382. 
Fol.  c.  1770;  Ny  kgl.  s.  1080.  Fol.  c.  1760—70  og  enn  víðar, 
en  eingar  þessar  afskriptir  skýra  neitt  íramar  en  hér  er.  Bréfið 
er  prentað  í  Lovsaml.  for  Island  I,  32 — 33  og  árfært  til  1319; 
þar  eptir  prentað  í  Jónsbók  Akureyri  1858  bls.  279  —  80, 
einnig  heimfært  til  1319;  latíuskt  ágrip  í  Arngr.  Jónssonar 
Crymogæa  III,  127;  einnig  á  latínu  í  þorm.  Torfas.  Hist.  Norv. 
IV,  454  og  árfært  til  1320.  Sbr.  Jón  Arnason:  ludledn.  til  den 
isl.  Rettergang  Kh.  1762  bls.  477.  Ártalið  1320  er  rétt,  en  eliki 
1319  (sbr.  Laurentíussögu,  Bps  I,  835).  Árið  1319  vita  íslend- 
ingar  ekki  annað  en  Hákon  háleggr  sé  á  lífi,  því  að  þá  skrifa  þeir 
honum,  en  ekki  Magnúsi  konungi,  kæru  yfir  Auðuui  Holabiskupi, 
sem  Magnús  (ríkisráðið)  svo  svarar  10.  Júoí  1320. 

')  Af  Gamla  Sáttmála  hef  eg  rekið  raig  á  fáeinar  afskriptir.  sem 
ekki  eru  notaðar  í  Dipl.  Isl.  I:  Dldal  322.  4to  skinub.  c.  1570;  Uldal 
320.  4to  papírshdr.  1603;  AM.  60.  8vo  bl.  101  —  102  papp.  c.  1690. 


1320.  SÁTTMÁLI  VIÐ  NOREGS  KONUNG.  497 

Vmm  skattlofun  og  eid  Islendinga^). 

Ollu  vitru^)  og  uirdilegu  rijkis  radi  og  geimslomonnum 
[kongz  godz^)  j  noregi  senda  bændur  og  almugi  a  Islandi 
kuediu  guds  og  sijna. 

Ydur  uilium  vier  kunnugtt  giora  at  Gunar  radsueinn  tiedi 
fyrir  oss  a  alþingi  med  audmiukum  godviiia  vit  kongdominn 
sem  hann  fremst^)  matti^)  at  þier  badut  oss  sueria  jungherra 
magnusi  dottur  syni  virdugligs  herra  Hakonar  kongs  hins  kor- 
onada  slijkann  þegnskilldu  eid  sem  hans  virdiligum  forelldrum 
var  jatat")  æfinliga  [til  þarfinda  oc  þeirra  afkuæmi  at  forfalla- 
lausu')  kongsins  vegna^)  j  moti  vorum  skattgiofum  at  tilskild- 
um^).  vj.  skipum  hingat  til  Islands^")  huort  sumar  þeim  giæd- 
um  hladinn  er  landinu  væri  nytsamlig^^). 

ij.  fyrir  nordann. 

ij.  íyrir  sunnann. 

[eitt  i  austfiordu^^). 

[og.  j.  a  vestfiordum^^). 

00  at  islendskir  sieu  laugmenn  og  syslumenn  [og  aller 
valldzmenn  aa  landinu^*)  sie  annar  laugmadur  fyrir  nordann'^) 
land.  enn^^)  annar  fyrir  sunnann^-)  oc  hafi  þeir  [til  syslu- 
menn  ^^). 

enn  saukum^^)  þess  at  vier  vilium  ecki  at  af*°)  oss  standi 
nocur  brigd^i)  vors  mals^^)    þa    hofum    vier'^^)    giort    oc  giora 

0  Bref  Islendinga  til  Noregs  Rijkis  Rads  3274;  Gamle  Sattmale  Js- 
lendinga  vid  Noregs  konga  anno  doniini  1261,  JP.;  skilmalar  vid  Magnus 
kong  Eiriksson  13a,  «Epter  chartis  sem  mig  rainner  eg  hafe  feinged 
eptir  Einar  EyioJfssou*;  sania  bref  eptir  chartis  Jons  Magnussonar  enn  hann 
skrifadi  eptir  chartis  fodur  sins  Magnusar  sysluraanns  fgdurAssesor  Arna 
Magnussonar  13b;  ^)  viturlegu  I3b;  voru  309;  *)  [kongsgards  3274,  JP, 
13b;  i  kongsgarde  13b;  *)  framast  JP;  °)  huernig  b,  v.  3274;  hvorn  eid 
þier  JP;  hnörn  þier(!)  13a;  huðrnenn  b.  v.  13b;  ^)  af  voru  forellri  b.  v. 
JP;  ^)  af  b.  V.  13a;  *)  af  kongsins  álfo  JP;  ')  [fyrir  sig  og  sijna  eptter- 
komendur  oss  til  þarfinda  og  voru  afkuæmi  og  af  kongsins  alfu  tilskilet 
aa  mote  uorum  skattgiofum  3274;  '")  landsins  3274,  JP,  13b;  ^')  naudsynleg 
JP,  13b;  naudsynlegt  3274,  13a;  '')  [j  estfiordum  eitt  3274,  13a,  13b; 
eitt  til  Austfiarda  JP;  *')  [og  eitt  a  vestfiordum  3274,  13a;  i  vestfiordura 
eitt  13b;  og  annad  til  vestfiarda  JP;  **)  [sl.  309;  j  landinu  13a  og  b; 
**)  snnnan  JP;  '*)  sl.  309;  ")  nordan  JP;  land  b.  v.  13a  og  b;  '»)  [ei 
syslur  (syslurnar  13b)  3274,  JP,  13a  og  b;  '")  saker  3274,  JP,  ISaogb; 
'")  a  13b;  ")  brigde  13a;  '')  skilmala  JP;  ")  sl.  309. 

Dipl.  Isl.  II.  B.  32 


498  SKIPAN  EILÍFS  ERKIBISKCPS  HIN  FYRSTA  1320. 

vilium  alla  þa  þegnskilldu  sem  vier  erum\)  honum  skilldugir^) 
at  ueita  epiir  firsaugdu  skilordi  þar  til  er^)  þier  megit  gott 
rsad  fyrir  giora  at  vier  megum  na  fornum  beitum*)  oc  nýum 
skilmala^). 

vite^)  þat  fyrir  vijst  at  vier  þikiumst^)  lausir  eptir  þui 
fornazta  briefi  sem  [vort  ferelldri  svor^)  Hakoni  kongi  gamla 
ef  vier  faum  eigi  at  sumri  þat^)  sem  oss  er  jatat  af  honum  oc 
nu  mælum  vier  til. 

[skreid  oc  miol  vilium  vier  ei  flitiest  meiri  medan  hallæri 
er  j  landino^°)  enn  kaupmenn  þurfa  til  matar  sier. 

^^)  utanstefningar  samþickium'^)  vier  ei  framar  en  laugbok 
vottar. 

þa  eina  vilium  vier  soknar  menn  hafa  er  bændur  kiosa^^). 

vilium  vier  þann  tijma  sueria  en  ei  fir  sem^^)  [rijkisins 
rads  brefi^)  [med  jnsiglum  er^^)  oss  sendt^^)  oc  þar  med  [fram 
komi  goduilie^^). 

gefe  þat  vor  herra  jesus  christus^^)  at  þier^°)  giorit  suo 
rad  fyrir  þessu  oc  aullu  audru  at  sal^^)  uirdiligs  herra  Haqonar 
kongs  sie  til  eilijfs  fagnadar  [jungherra  magnusi'^^)  til  heidurs 
oc  æru  oilum  oss  tii  fridar  [og  fagnadar^^)  bædi  j  brad  oc 
leingd^*).  Amen^^). 


344.  9.  Juli  1320.  i  BjörgvÍD. 

Skipan  Eilífs  erkibiskups  í  Niðarósi  hin  fyrsta. 

Skipan  þessi,  er  liér  fer  á  eptir,  er  prentuð  í  Norges  gl.  Love 
III,  246—49  og  er  þar  skoðuð  sera  tvær  statútur,  og  köllnl!)  fyrsta 


»)  sl.  309;  ')  skylldir  JP;  ')  sl.  309;  *)  þannig  I3ab;  frijheitum 
309,  3274;  *)  [fornum  og  nyum  skilraala  JP;  ')  Vitid  3274,  ISab;  Enn 
vitid  JP;  ')  þikiuBtum  JP;  þykiunstum  13a;  *)  [vorer  forelldrar  soru  13b; 
')  sl.  309;  '")  [Vilium  vier  ei  ad  flytiest  meyri  skreid  af  landinu  aa 
medann  hallœri  er  3274;  ")  um  b.  v.  3274, 13ab;  '*)  vilium  JP;  ")  sam- 
þyckia  JP;  '*)  ad  3274;  enn  sem  13a;  ")  [brief  Rijkisins  Rads  3274; 
'«)  eru  13b;  ")  send  13b;  [sl.  3274;  '«)  [samkominn  skilmali  3274} 
skilroáli,  öll  nema  309;  ")  christur  13ab;  »°)  sl.  309;  *')  salu  13ab; 
*')  [jungherranum  13b;  jungkiæra  JP;  *')  farsældar  13a;  '*)  [gagns  og 
nytsemda  bædi  brad  og  leingdar  3274;  '*)  vantar  í  öll  nema  3274. 


1320.  SKIPAN   EILÍFS  ERKIBISKUPS  HIN   FYRSTA.  499 

og  önnur  skipan  Eilífs  erkibiskups.  En  það  er  auðsæft,  að  þessu 
er  ekki  svo  varið,  heldr  eru  þeir  textar,  sem  hér  eru  táknaðir  með 
I— II,  ágrip  úr  einni  og  sömu  skipan,  sem  upphaflega  hefir  verið 
gerð  á  latínu;  til  þess  að  sýna  þetta  er  nóg  að  benda  á,  að  I  § 
5  —  7  er  sama  og  II  §  4—6,  og  er  það  harla  ólíklegt,  að  hið  sama 
biskupaþing  hefði  farið  að  gefa  út  tvær  almennar  skipanir,  þar  sem 
stæði  hiö  sama  í  báðum.  fessi  skipan  er,  eins  og  flestar  hinna 
eldri  erkibiskupaskipana  frá  Niðarósi,  að  eins  til  í  íslenzkum  hand- 
ritum. 

I. 

AM.  671.  4to  bls.  17  skinnb.  frá  c.  1340  —  50,  gæti  enda 
verið  frá  1330  —  40;  AM.  148.  4to  bls.  266—67  skinnb.  c.  1500 
(Landeyjabók);  AM.  42A.  8vo  bls.  217  (að  eins  §  6—7)  skb.  c. 
1480;  AM.  176.  4to  bls.  60-61  skinnb.  c.  1570;  hefir  hvorki 
148,  42  né  176  áðr  verið  notað  við  útgáfu  statútunnar;  671  er 
notað  í  NgL.  og  kallað  C;  hafa  Norðmenn  ætlað  að  það  handrit 
væri  frá  15.  öld,  en  það  nær  eingri  átt;  Jön  Sigurðsson  setr  það 
um  1370,  en  það  er  víst  heldr  seint.  það  virðist  bersýnilega  skr.  ekki 
seinna  en  1340  50.  pessi  kafli  statútunnar  er  áðr  prentaðr  í  F. 
Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  I,  477—78  og  NgL.  III,  246—48.  Norð- 
menn  kalla  þetta  fyrstu  skipan  Eilífs. 

Samþýckt  biskupanna*). 

Jn  nomine  domini  amen. 

Eilifr  með  guðs  miskunn  erkibiskup  j  niðarosi.  helgi  biskup 
af  ósló.  vilhialmr  biskup  af  orkneýiam.  auðfinnr  af  bergvin. 
hakon  af  stafangri.  hallvarðr  af  hamre.  signarr  af  fðreýium 
með  samri  miskun  gerðu  þessar  skipanir  i  bergvin  jn  concilio 
prouinciali.  anno  domini  CD".  ccc".  xx°.  ok  buðu  at  halldaz 
skylldi  vm  alla^)  prouinciam. 

1.  Fyrst  at  þeir  staðfestu  allar  skipanir  hinna  fyrri  bisk- 
upa  vm  styrk  heilagrar  truar.  ok  heiðran  heilagra  hluta  ok  vm 
goða  siðu.  Enn^)  bannz  pinur  allar  ok  suspensionis  priuacionis 
aut^)  interdicti^).  af  fyrrum  biskupum  settar.  eða  þær  pinur 
aðrar  sem  ogurligar^)  eru.  kolluðu  þeir  allar  aptr. 

2.  Buðu  þeir  klerkum  allum  at  hallda  sik  fra'')  deilum^) 
ðllum  ok  osiðsamligum  hlutum  ok  hallda  sik  til  dygða  ok 
gera*^)  þionustu  sva  sem  stett  þeirra  ber^°). 

')  148;  ')  allann  148;  alit  176;  ')  sem(!)  148,  176;  *)  ann(!)  671; 
')  interdictionis  148,  176;  «)  olaugligar  148,  176;  ^)  af  148,  176;  ')  og 
auUum  þrætum  oc  b.  v.  148,  176;  ')  sl.  148,  171;   '")  byriar  148,  176. 

32* 


500  SKIPAN  EILÍFS  ERKIBISKUPS  HIN   FYRSTA.  1320. 

3.  af  þi  at  lærðir  menn  hafa  gert  sik  ofmerkiliga  um 
opinberan  friðlulifnat  er  þat  boð  þeirra  at  hverr  prestr  eða 
klerkr  [sem  er*)  infra  sacros  ordines.  hverrar  stettar  sem  hann 
er.  ef  hann  helldr  friðlu  opinberliga  j  sinu  husi  eða  a  sinum 
kosti  manað  saman  siðan  hann  hefir  heyrt  þessa  skipan.  þa 
skal  hann  luka  þegar  biskupi  [fiorar  merkr]  ef  hann  er  hofut- 
prestr.  [enn  ef  hann  er  kapelluprestr  eða  diakn.  tver  merkr'). 
helldr  hann  siðan  tver  vikur  friðlu  með  fyrrsðgðum  hætti.  þa 
skal  hann  giallda  tvð  slik.  Bðtir  hann  eigi  innan  tiv  daga 
siðan.  þa  er  hann  skildr  við  kirkiu  [eða  beneficium^)  þat  sem 
hann  hefir  ok  skal  eigi  segia  CDesso  fýrr  en  biskup  hefir  leýst 
hann  af  sinum  glæp. 

4.  Góra  ok  eigi  hðfutprestar  at  þessu.  sva  at  þessar  pinur 
halldiz  af  þeirra  vndirprestum.  þa  skulu  þeir  liggia  vndir  sðm- 
um  fearpinum  sem  hinir.  ok  pinaz  framarri.  ef  þeirra  biskupi 
syniz. 

5.  *)[Er  ok^^)  nðkkur  klerkr  sa  er  stýrkir  nðkkurn  mann 
með  raði  eða  með  annarri  tillðgu  moti  retti  eða  frelsi  heilagrar 
kirkiu.  þa  er  hann  suspensus  ab  officio  et  beneficio  ipso  facto 
eptir  þeirra  skipan. 

6.  Fellr  ok  vndir  þa  sðmu  pinu  hverr  klerkr  sem  gengr 
vndir  nokkura  þiahj  eða  anauð  leikmanna  eða  leggr  sik  vndir 
þeirra  valld  með  nðkkurum  hætti  [moti  klerka  priuilegijs. 

7.  Sækir  ok  nokkurr  klerkr  sðk  eða  gerir  samband^)  moti 
retti  ok  frelsi  heilagrar  kirkiu.  [eða  heiðurs  biskupligrar 
tignar^).  þa  ma  hann  eigi  veliaz  til  nðkkurs  s^miligs  em- 
bfttis  eða  tignar  vtan  aðr[ar]  Iðgligar  pinur  þær  sem  a  hann 
eiga  at  leggiaz^). 


*)  [sl.  148,  176;  =*)  [sl.  148;  ')  [oc  ab  beneficio  148;  *)  hér  byijar 
42  og  hefir  fyrirsögn:  'Eilifnr  erkibiskup  cam  multis  alijs;  ')  [Jtem  ef 
42;  ^)  [felt  úr  148;  176;  ')  [sl,  42;  ')  Hér  enda  þessi  fjögur  handrit  og 
hafa  statútuna  ekki  leingri,  og  svo  er  um  öll  ðnnur  forn  handrit  af 
etatútunni,  sera  notnð  eni  í  NgL.  (AM.  354.  Fol.  skb.  c.  1400;  AM.  347. 
Fol.  skb.  c.  1370;  AM.  136.  4to  skb.  c.  1480;  AM.  186.  4to  skb.  c.  1480; 
AM.  135.  4to  skb.  c.  1490),  nema  tvö  ein,  en  það  er  AM.  350.  Eol.  skb. 
1363  og  AM.  456.  12mo  skb.  c.  1480.  þau  hnýta  hér  aptan  við  § 
18—22  úr  skipan  Árna  biskups  þorlákssonar  frá  1269  (Dipl.  Isl.  II, 
Nr.  7,  A),  sem  á  hér  víst  ekki  við. 


1320.  SKIPAN  EILÍFS    EKKIBISKUPS  HIN   FYKSTA.  ðOl 

II. 
AM.  35I.F0I.  bl.  llSaskinnb,  c.  1360  (Skálholtsbók  forna  og 
góða).     Prentuð  áðr  í  F.  Joh.  Hist.    Eccl.    Isl.    I,    496—98    og  í 
NgL.   III,  248 — 49.     Norðmenn  kalla  þetta  aðra  skipan   Eilífs. 

Eptirfarandi  statutum  war  gort  ok  samanlesit  j  berguin  af 
agætrar  aminningar  Eilifi  erkibiskupi  af  niðarosi.  helga  af  óslo 
vilhialmi  af  orkneýium.  auðfinni  af  biörguin  hakoni  af  staf- 
ang[ri].  halluarði  af  hamri.  sighnari  af  færeýium  lýðbiskupum 
ok  skýllduliga  boðit  at  hallda  af  ollum  ok  serhuerium  j  niðar- 
oss  erkibiskupsdæmi.  sub  anno  domini.  CD^.  ccc,  xx°.  vij°.  idus 
julij. 

eilifs  erkebiskups  ok  annarra  biskupa. 

1.  Fyrirboðit  er  klaustranna  formonnum.  at  taka  nockurn 
Reglumann  með  kaupi  eða  skildaga.  en  huerr  sem  tekr  þuilik 
samkeýpi  eðr  þat  goðz  sem  af  leiðir  se  af  sialfu  verkinu  af 
settr  validi  ok  Iðgmaali  allrar  sinnar  foruistar  oc  þionustu,  en 
þeir  tuennir  sem  gefa  ok  samþýckia  se  pindir  sem  biskupi 
likar. 

2.  Biskupar  skulu  fyrir  sia  huerr  j  sinu  biskupsdæmi  at 
munkaklaustrum  kanunka  eðr  sýstra  takiz  æigi  inn  fleiri  personur 
eu  þær  megi  sæmiliga  fara  af  til  liGianda  goðzi.  skal  ok  su 
tala  æigi  fram  nema  vaxi  Rikieiki  staðanna  ok  þo  með  biskups 
samþycki. 

3.  Eingi  sa  klaustramaðr  sem  eptir  giðrfa  professionem 
hefir  nockut  proprium  skal  takaz  ad  ecclesiasticam  ^)  sepulturam 
vtan  hann  hafi  ifir  bætt  þetta  sitt  afbrot. 

4.  Huerr  sa  klerkr  er  annat  tueGia  veitir  einhuerium 
fýlgi  eða  forstoðu  moti  heilagri  kirkiu  j  niðrbroti  hennar  frelsis 
eðr  gefr  þeim  Rað  ok  fullting  sem  aa  hana  striða.  er  af  sialfu 
verkinu  suspensus  ab  officio  ok  beneficio. 

5.  j  sðmu  pinu  faila  þeir  allir  prestar  ok  klerkar  sem 
vitandi  ok  sialfuiliandi  ganga  vndir  nýiar  þuinganir  ok  tolla 
eða  með  ððrum  hætti  leGiaz  þeir  vndir  leikmanna  valld  j  niðr- 
drep  ok  forsmán  klerkanna  priuilegij, 

6.  Huerr  ok  sa  er  at  þui  werðr  kunnr  at  hann  gerir  opin- 
berliga  conspiracionem  moti  logmali  ok  frelsi  biskupligs  sætis. 
eðr  moti  heiðri  biskupligrar  tignar,  skal    fyrir    þui    sama   æigi 

')  ecclesiasticuDi,  skb. 


502  SKURÐ'GRÍMR.   —    HAUKR.  1321. 

kiosaz  mega  til  nockurar  stettar  ok  æigi  geraz  kanunkr  at 
þeim  stoli.  minkaz  ok  ecki  her  j  aðrar  pinur  þær  sem  eptir 
Iðgunum  werðskýildar  ser  sa  er  þuilika  luti  gerir. 


345.  3.  Mai  1321.  i  Niðarosi. 

EiLÍFR  erkibiskup  í  Niðarósi  skipar  Auðfinni  biskupi  í  Björgvín 
í  umboði  sínu  að  vígja  Grím  electus  til  Skálhoits  í  viðrvist 
biskupsins  í  Stafangri  og  Færeyjum. 

Afskriftasafn  AM.  Nr.  5859.  Prentað  í  F,  Joh.  Hist.  Eccl. 
Isl.  II,  60     61;  Dipl.  Norv.  VIII,  90-91  Nr.  71. 

Elavus  miseratione  divina  Nidrosiensis  Archiepiscopus  venera- 
bili  fratri  Domino  Audfinno  eadem  gratia  Episcopo  Bergensi 
salutem  in  Domino  sempiternam. 

Laboribus  et  expensis  vestris  et  aliorum  coepiscoporum 
nostrorum  parcere  volentes  fraternitati  vestræ  tenore  præsentium 
committimus  et  auctoritate  metropolitica  demandamus,  qvatinus 
venerabiii  filio  Domino  Grimaro  Electo  Scalotensi  convocatis  ad 
hoc  Dominis  Stavangrensi  et  Farensi  Episcopis,  munus  Episco- 
palis  consecrationis  ex  parte  nostra  impendatis.  Datum  Nidro- 
siæ  in  Inventione  Sanctæ  Crucis  Anno  Domini  Millesimo 
ccc^).  vicesimo  primo. 


346.  4.  Mai  1321.  [á  Vörs]. 

•Arne  a  Aske  oc  Ormer  kafle*  senda  twitrum  manne  oc  val 
róyndum  herra  Hauki  loghmanne.  kveðju  guðs  og  sína  og  tjá 
honum  að  Jörundr  hafi  stefnt  Bessa  tengdaföður  sínum  «nú  í 
ár»  til  lögþÍDgis  fyrir  það,  að  hann  hafi  ekki  feingið  heiman- 
mund  Hallríðar    konu  sinnar.     Bréfið  er  gert   *a  manadaghenn 


')  tricenteBÍmo,  Hist.  Eccl. 


1321.  SKURÐ-GRÍMR.  90S 

Dærsta  æfter  krossmæsso  dagh  a  adru  are  rikiss  Magnuss  kon- 

ongs  Eirikssonar*. 

(Dipl.    Norv.    IV,    Nr.    149    eptir    afskr.    í    Barthol.    ÍV,  E. 
686-87). 


347.  16.  Mai  1321.  hjá  Kælastraumi. 

AuÐFiNNR  biskup  í  Björgvín  skýrir  Hákoni  biskupi  í  Stafangri 
frá,  að  hann  eigi  samkvæmt  meðfylgjandi  bréfi  Eilífs  erkibiskups 
að  vígja  Grím  Skálholtsbiskup  í  viðrvist  Hákouar  biskups,  og 
biðr  hann  því  Hákon  biskup  að  vera  í  Björgvin  28.  Júní. 

Aískriptasafn  AM.  5859.  Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl. 
II,  60—61;  Dipl.  Norv.  VIII,  91  Nr.  72. 

Venerabili  in  Christo  fratri  Domino  Haqvino  Die  gratia 
Episcopo  Stavangrensi  Audfinnus  eadem  gratia  Episcopus 
Bergensis  saiutem   et    fraternam    in   Domino    charitatem.       || 

Noveritis  nos  Anno  Millisimo  000**.  vicisimo  primo  apud 
Lyghru  in  festo  Beati  Hallvardi  Martyris  cum  iremus  versus 
Soghniam  causa  visitandi  recepisse  literas  venerabilis  in  Christo 
Patris  ac  Domini  nostri  Domini  Elavi  Dei  gratia  Archiepiscopi 
Nidrosiensis  mandatum  sub  forma,    qvæ    sequitur    continentes 

[Hér    kemr     Nr.     345     frá    3.    Mai    1321].        Nos     igitur    EpÍSCOpus 

memoratus  fraternitatem  vestram  reqvirimus  et  rogamus, 
auctoritate  metropolitica  nobis  concessa,  nichilominus  vobis  præ- 
cipientes  qvatinus  Dominica  proxima  post  nativitatem  Beati 
Johannis  Baptistæ  proxime  futuram  in  cathedrali  Ecclesia 
Bergis  hora  debita  in  dicto  consecrationis  officio  nobiscum 
assistatis,  Remittentes  nobis  in  signum  hujus  per  nos  recepti 
maudati  vestras  patentes  literas  per  præsentium  portitorem. 
Actum  apud  Kælastraum  in  crastino  Beati  Hallvardi  Martiris 
Anno  Domini  supradicto. 


348.  24.  Mai  1321.  i  Staíangri. 

Hákon  biskup  í   Stafangri    kannast    við  að  hafa  feingið    bréf 
Auðfinns  biskups  í  Björgvín  um  vígslu  Gríms  Skálholtsbiskups. 


504  SKURD-GRÍMR.   —  HAUKR.  1321. 

Afskriptasafn  AM.  Nr.  5859.  Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl. 
Isl.  II,  60-61;  Dipl.  Norv.  VIII,  91-92   Nr.  73. 

Venerabili  in  Christo  Fratri  Domino  Audfinno  Dei  gratia 
Episcopo  Bergensi  Haqvinus  eadem  gratia  Episcopus  Stavan- 
grensis  salutem  et  fraternam  in  Domino  caritatem. 

Noveritis  nos  Anno  Domini  Millesimo  ccc".  vicesimo  primo 
Dominica  prima  ante  ascensionem  Domini  vestras  literas  per 
Arnulphum  famulum  vestrum  Stavangriæ  recipisse  tenorem  qvi 
seqvitur  continentes  [Hér  kemr  Nr.  347  frá  16.  Maí  1321  og  innan 
í  því  Nr.  345  frá  3.  Maí  1321].  Id  cujus  mandati  reqvisitionis  et 
rogationis  testimonium  sigillum  nostrum  præsentibus  est  ap- 
pensum.    Datum  Stavangriæ  Anno    et  die  supradictis. 


349.  24.  Juni  1321.  á  Gulaþingi. 

Haukr  lögmaðr  Erlendsson,  þrír  menn  aðrir  *ok  allir  Iðgréttu- 
menn  a  Gulaþingi»  dæma  JÖgmundi  bönda  á  Lóti  vegna  Ingi- 
ríðar  konu  hans  átta  mánaða  mata  ból  í  innra  Hundeiði  i 
Norðfirði.  Bréfið  gert  «i  Iðgréttu*  á  Gulaþingi  «.JoDsvokudag» 
«a  ððru  ari  rikis  vars  herra  Magnvss  konungs  Eirikssonar*. 

(Dipl.  Norv.  III,  Nr.  124  eptir  frnmbr.  í  ríkisskjalasafni  Norð- 
manna). 


350.  28.  Juni  1321.  i  Björgvin. 

Biskupseiðr  Gríms  Skútusonar  (Skurð-Gríms),  sem  hann  vann, 
er  hann  vígðist  í  Björgvin  til  biskups  í  Skálholti  á  anDan 
sunnudag  eptir  trinitatis. 

Afskriptasafn  AM.  Nr.  5858.  Prentaðr  í  Sobm  Hist.  af  Danm. 
Xn,  347;  Dipl.  Norv.  VIII,  92-93  Nr.  74  (í  bréfi  Auðfinns 
biskups). 

Ego  Grimarus  Electus  ab  hac  hora  in  antea  fidelis  ero 
Sanctæ  Nidrosiensi  Metropoli  Ecclesiæ  et  Domino  meo  Elavo, 
ejusdem  Archiepiscopo  omnibusqve  successoribus  canonice  con- 


1321.  SKURÐ-GRÍMR.  Ö05 

stitutis,  non  ero  in  facto  vel  consilio  ut  membrum  perdant  vel 
mortem  habeant  vel  mala  captione  capiantur,  consilium  eorum 
vel  per  literas  suas  vel  per  nuncium  suum  mihi  creditum,  ad 
dampnum  eorum  nulli  pandam,  terras  et  prædia  vel  alias  pos- 
sessiones  Ecclesiæ  Scalotensis  non  vendam  vel  alio  aliqvo  genere 
alienationionis  distraham,  Domino  meo  Nidrosiensi  Metro- 
politano  inconsulto.  Nuncios  etiam  Domini  mei,  qvotiens- 
cunqve  ad  me  venerint,  honorifice  recipiam  et  tractabo,  Nidr- 
osiensem  sedem  omni  anno  vel  per  me  vel  per  nuncium  meura 
visitabo  omnes  honores  et  dignitates  Nidrosiensis  Ecclesiæ  ac- 
qvirere  et  conservare,  in  qvantum  potero,  salvo  meo  jure  ju- 
vabo.  Ad  sýnodum  eorum  vocatus  veniam,  nisi  canonica  præ- 
peditus  fuero  excusatione. 

Sic  me  Deus  adjuvet,  et  hæc  Sancta  [euangeiia]. 


351.  28  Juni  1321.  i  Björgvin. 

AuÐFiNNR  Björgynjarbiskup  tilkynnir  Eilífi  erkibiskupi,  að  hann 
hafi  vígt  Grím  nú  Skálholtsbiskup  á  annan  sunnudag  eptir 
trinitatis  (=  28.  Júní)  og  hafi  tekið  af  honum  biskupseið  í 
viðrvist  Stafangrs  og  Færeyjabiskups. 

Áfskriptasafn  AM.  Nr.  5858,  Prentað  í  Suhms  Hist.  af  Dan- 
mark  XII,  347;  Dipl.   Norv,  VIII,  92—93  Nr.  74. 

Litera  super  Consecratione  Domini  [episcopij  Scalotensis 
et  ejus  juramenta. 

Reverendo  in  Christo  patri  ac  Domino  suo  Domino  Elavo  Dei 
gratia  Archiepiscopo  Nidrosiensi  Audfinnus  eadem  gratia  Epi- 
scopus  Bergensis  salutem  et  se  debitum  ad  omnem  reverentiam 
et  honorem. 

Vestra  noverit  reverenda  paternitas,  nos  anno  Domini 
Millesimo  ccc".  vicesimo  piimo  dominica  secunda  post  festum 
Trinitatis,  hoc  est  qvarto  Kal.  Julii  Venerabili  Fratri  Domino 
Grimaro  jam  Episcopo  Scalotensi  consecratis  ad  hoc  Dominis 
Stavangrensi  videhcet  et  Farensi  Episcopis  ex  parte  vestra 
auctoritate  metropolitica  munus  Episcopalis  consecrationis  im- 
pendisse,  ac  ab  eodem  Domino  Grimaro  in  præsentia  prædicto- 


506  FORSAGNIR.  1321. 

rum  coepiscoporum  fidelitatis  professionem  de  verbo  ad  veTbum 
8ub  forma,  qvæ  seqvitur,  recepisse.  [Hér  kemr  biskupseiðr  Gríms 
Nr.  350].  In  signum  vero  et  evidentiam  exequti  per  nos 
mandati  supradicti  unacum  Dominis  Stavangrensi  et  Farensi 
fidolitatis  memoratam  professionem  sub  nostrorum  omnium  si- 
giUis  ipsum  consecrantium  paternitati  vestræ  duximus  rescriben- 
dara.     Actum  loco  die  et  anno  supradictis. 


352.  [c.  1321-c.  1400]. 

FoRSAGNiR  nokkurar,  er  Skálholtsbiskupar  hafa  haft  á  14.  öld. 

Forsagnir  þessar  virðast  geta  verið  frá  öndverðri  14.  öld,  en 
handritið,  sem  þær  eru  í,  er  ritað  nálægt  1400  og  eru  þær  því 
ekki  yngri  en  frá  þeim  tíma,  en  h'klegast  er  að  biskupar  á  14,  öld 
hafi  haft  þær,  og  leingra  fram  hafa  þær  eflaust  tíðkast,  þó  að 
þær  væri  laungu  til  orðnar;  eru  þær  því  settar  hér  á  nokkuð  rámt 
tímabil,  að  ekki  er  hægt  að  skipa  þeim  á  neitt  víst  ár  eða  skamt 
árabil.  Fyrsta  forsögnin  er  að  miklu  samhljóða  eiðstaf  Skurð-Gríms 
(Nr.  350)  nema  að  nafn  vantar  og  er  því  auðsætt,  að  formáli  sá 
muni  ekki  vera  mikið  yngri  en  frá  þessum  tímum. 

I. 
Eiðstafr  fyrir  Skálholtsbiskupa  að    vinna   erkibiskupinum  í 
^Jiðarósi  trúnaðareið  (Biskupaeiðr). 

AM.  354.  Fol.  bls.  86  skb.  c.  1400;  Sbr.  eiðstaf  Grims  Skútu- 
sonar  1321.     Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  I,  563. 

[E]go  >^  episcopus  ab  hac  hora  ut  antea  fidelis  ero  et 
obediens  beato  olauo  sancteque  nidrosie  ecclesie  et  domino 
meo  arciepiscopo  KJ  successoribusque  suis  canonice  intrantibus. 
Non  ero  in  consilio  aut  in  facto.  ut  uitam  perdant.  aut  membra 
aut  capiantur  mala  capcione  aut  aliquid  dampnum  uei  detri- 
mentum  eis.  seu  loco  sancti  olaui.  iníeratur.  consilium  uero. 
quod  mihi  creditum  sit.  uol  per  se.  uel  per  nuncios  suos.  siue 
per  literas.  ad  eorum  dampnum  me  sciente.  nulli  manifestabo 
jura  et  libertates  et  omnes  honores  et  dignitates  ecclesie 
adiutor  ero  retinendum  et  defendendum  et  conseruandum.  in  quan- 
tum  potero.  saluo  meo  ordine.  contra  omnem  hominem.  salua 
auctoritate   sedis    apostolice.    nuncios     nidrosie    ecclesie    quos 


1321.  FQRSAGNIR.  507 

nouero  ueros  esse.  ineundo  et  reddeundo.  honorifice  tractabo.  et 
in  suis  necessitatibus.  adiuuabo.  vocatus  ad  synodum.  ueniam. 
nisi  prepeditus  fuero  canonica  prepedicione.  CDetropolitanam 
sedem.  uel  per  me.  uel  per  nuncium  meum.  singulis  annis  uisi- 
tabo.  nisi  metropolitana  licentia  remaneam.  possessiones  ad  men- 
sam  mei  episcopatus  pertinentes  non  uendam  neque  donabo  neque 
inpignorabo.  neque  de  nouo  infe[u]dabo.  neque  aliquo  modo  alie- 
nabo  inconsulto  metropolitano  meo. 

Sic  me  deus  adiuuet  et  hec  sancta  ewangelia. 

II. 

Forsögn  fyrir  [sakrameutisjbæn  prests. 

AM.  354   Fol.  bls.  86  skb.  c.  1400. 

[D]eus  qui  ad  ineífabilem  obseruanciam  sacramenti,  fa- 
m[u]lorum  tuorum  preparas  uoluntates.  donis  tuis  corda  nostra 
purifica.  ut  quod  est  sancta  deuocione  tractandum  sinceris  men- 
tibus  exequamur.  per  deum*). 

III. 
Eiðstafr  að  vinna  eið  að  rétt  gerðum  reikningi. 

AM.  354.  Fol  bls.  86  skb.  c.  1400,  Haukr  lögmaðr  Erleads- 
son  og  Árni  biskup  Helgason  settu  1308  lærðra  manna  hospital  í 
1  Gaulverjabæ  (Ánnálar),  og  gæti  verið  að  það  hafi  verið  helgað  hinum 
heilaga  Magntísi  Eyjajarli;  kynni  því  að  vera,  að  þetta  væri  íorsögn 
fyrir  eiðstaf  spítalaráðsmannsins. 

[Ejgo  4  fidelem  íaciam  compotum  domino  meo  í^  de  bonis 
hospitalis^)  sancti  magni.  receptis  et  erogatis.  nullum  falsum 
super  illo  compoto  presentabo.  uel  pretendam.  Nec  aliquid 
uerum  quod  poterit  esse  ad  utilitatem.  ipsius  KJ.  uel  ueritatem 
ipsius  compoti  scienter  celabo. 

Sic  me  deus  adiuuet  et  hec  sancta  [ewangelia]. 

IV. 
Eiðstafr    fyrir    prest    að    sverja    Skálholtsbiskupi   trúnað 
(Prestaeiðr). 

AM,  354.  Fol,  bls.  86—87  skb.  c.  1400,  IV.  Prentaðr  í  F, 
Joh.  Hist.  Eccl,  Isl.  I.  562 — 563  í  nótu  með  latínskri  þýðingu. 

*)  p  d',  hdr,;  ')  hospitar,  hdr,  (=  hospitalibus?). 


508  FORSAGNIR.  1321. 

[E]k  H,  prestr  skal  uera  fra  þessum  tima  hollr  ok  hlyden 
beilagri  skæ,lholltz  kirkiu  ok  minum  herra.  herra  hj^  biskupi  ok 
hans  loglighum  eptir  komendum.  Eigi  skal  ek  uera  i  giord  edr 
radum  ath  þer  faeth  fear  þarnath  edr  sæmdar.  Raad  þau  sem 
þer  uilith  leynd  hafa.  skal  ek  eingum  opinbera.  veit  ek  nockurn 
þann  sem  ydr  vili  nockurn  vanheidr  geraedr  skada.  þa  skal  ek 
ydr  kunngiðra  eptir  þui  sem  ek  kemz  vidr.  ek  skal  vid  hialpa 
ok  vernda  heilagrar  skaalhoUtz  kirkiu  rett  vidr  huern  sem  er 
ath  skipta.  oskaddre  minni  vigslu  ok  oskoddum  pafuans  heidri. 
Einghum  skal  ek  trygdar  eid  sueria  vtan  ydr.  ath  ydr  ospurd- 
um  þann  tima  er  skalhoUtz  kirkia  er  formannzlaus. 

Sua  hialpi  mer  gud.  ok  oU  þau  heilðg  ord  er  a  þessaRÍ 
bok  ero. 

V. 
Eiðstafr  biskupssveins  (Biskupssveinaeiðr). 

AM.  354.  Fol.  bls.  87  skb.  c.  1400.  Prentaðr  í  F.  Joli. 
Hist.  Eccl.  I,  563  með  latínskri  þýðingu. 

[S]vo  leggr  þu  hond  æ  helga  bok  ok  þui  skytr  þu  til  guds 
ath  þu  skallt  vera  tryggr  ok  truR  virduligum  herra  med  guds 
miskunn  biskupi  4.  koma  skallt  þu  til  hans  þegar  hann  lætr 
kalla  þig  ok  fylgia  honum  vtan  landz  ok  innan  ok  alldri  medr 
hann  skiliazt  vtan  medr  hans  godu  orlofi.  veizt  þu  nockurn 
þann  edr  þa  sem  honum  vilia  fear  þurd  edr  semdar  skaltu 
honum  eptir  þui  sem  þu  kemz  vid  kunnikt  gera. 

Suo  hialpi  þer  gud.  etcetera. 

VI. 

Eiðstafr  fyrir  mann  að  sverja  frá  sér  frillur  sínar,  og  að 
taka  eiginkouu  sína  í  samvist. 

AM.  354.  Fol.  bls.  87  skb.  c.  1400. 

[í>]ath  iatar  þu  gude  med  suornum  bokareide  ath  þu  skalt 
heim  aptr  taka  l^  eiginkonu  þina  j  heilagt  hiuskaparband  ok 
samuist  ok  brott  reka  fra  þer  horkonu  þa  sem  þu  hefir  haft 
med  þer  til  þessa  dags.  suo  skaltu  ok  hallda  sem  storskripta- 
menn  fostur  ok  utÍ8tod[u]r  moti  hucRÍ  hatid  eptir  logum  kirki- 
unnar  ok  henni  suara  fuUri  yfirbot  firi  hordoma  ok  meineida. 
sem  þu  hefir  adr  j  fallit.  Suo  þer  gud  hialpi  ok  oU  þau  heilog 
ord.  sem  a  þessaRÍ  bok  eru.  ok  alldri  skaltu  eta  ne  drecka  edr 


1321.  FORSAGNIR.  509 

nockura  samuist  eiga  leyniligha  edr  opinberligha  eiga  hedan  af 
vidr  horkonur  þinar  oli  j  einu  huse  edr  yfir  einu  borde. 

VII. 
Eiðstafr  stólsráðsmanna  í  Skálholti  (Ráðsmannseiðr). 

AM.  354.  Fol.  bls.  90—91  skb.  c.  1400.    Prentaðr  í  F.  Joh. 
Hist.  Eccl.  Isl.  561 — 62  í  nótu  með  latínskri  þýðingu. 

[I>]Ers  leggh  ek  hj^  hond  a  helga  boc  ok  þat  iattar  ek 
guði  ok  iungfrw  sancte  marie  ok  oUum  guðs  helgum  monnum 
sancti*)  thorlaki  biskupi  ok  minum  herra  hj^  biskupi  i  skalholti 
ath  meðan  ek  stendr  i  heilagrar  skalholtz  kirkiu  Raadzmanz^) 
dæmi  ok  starfve  ath  æk  skal  sua  rada  ok  styra  ollo  stadarins 
godze  i  scalholti  lausv  ok  fastv  heima  ok  brotto  vtan  stoks 
ok  innan  frido  oc  vfrido  sæm  ek  best  kann  oc  trvghligast 
æfter  mino  besto  samuiti  ok  megni  opinnberliga  ok  leyniligha 
ok  þar  fram  koma  i  ordum  ok  verkum  sem  ek  profuar  stadn- 
um  oc  ydr  min  herra  best  henta  ok  nytsemdh  j  vera  med  huat 
manna  sem  lut  a  j  ok  ængo  stadarens  godze  skutla  selia 
skipta  æda  bvta  fridt  æda  vfridt  til  verra  skiptis  forfallalæst 
nyttighra  mer  i  vil  æda  odrum  leynt  æda  liost  stadnum  ok 
ydr  til  skada  med  vilia  ok  forakt.  ok  ekki  vinnofolk  æda 
sakadha  karlmenn  oc  konor  lokka  æda  rada  fra  stadnum  ok 
ydr  fur  en  þeir  hafua  ydart  gott  orlof.  ok  þa  sem  storum  mal- 
efnum  ero  borner  æda  beryktader.  scal  ek  ei  vnder  mik  dragha. 
til  þenozto  suo  ath  stadren  missi  i  staden  bædi  landseta  þen- 
ozto  folk  ok  heiiogh  kirkia  i  skalholti  sin  Rett.  vtan  med  ydro 
lofi  ok  vpplagi.  ok  rada  engum  radhum  vtan  med  ydre  sam- 
þykt  ok  vilia  oc  bera  ydr  enghum  radhum  leynt  æda  liost 
sem  þer  vilet.  vera  lata  ath  giord  se  ok  standa  suo  j  ollum 
audrum  stærfum  heilagrar  skalholtz  kirkiu  sancti  thorlaki  ok 
ydr  ath  skal  þaj  oll  sekia  vnder  stadin  ok  ydr  med  trygdh  ok 
truskap  sem  ek  best  kann  ok  ma  ok  veit  æfter  minni  sam- 
visko  sannast  firer  guði  ok  hafa  engar  dualir  a  malefnum  þarf- 
lauslighar  til  vndandrattar  ok  fals  við  heilaga  kirkiu  ok  ydr 
ath  þer  ok  hon  misse  sins  Rettar  ok  takit  skada  af.  wtan 
suo   hegan    sakgyrer   sem    þer   mer    ueitit    ok   vnnit    ok  gera 


*)  bætt  við  yfir  línunni. 


k 


510  SKIPAN   EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

eDgar  lajosættir  ydr  til  fear  misso  ædba    s§mda    æda    manna 
aadba. 

Sao  se  mer  h^  guð  bollr  ok  aull  heilogh  ordh  i  þerssi  bok 
ok  æll  hæilogh  ewangelia  gudbs  etcetera. 


353.  18.  Marts  1322. 

Haukr  lögmaðr  Erlendsson  og  þrír  menn  aðrir  lýsa  sætt  Einars 
J>orgilssonar  og  Bárðar  «vm  iord»  þa  er  Mokastaðr  heitir  ok 
ligger  i  Vllingz  vangs  [sokn  i  Harðan]gre».  Bréfið  er  gert 
«þosdaghen  nesta  eptir  Gregoriusmessudagh  vm  va[ret  a  þridia 
are  rik]is  vars  virdulegs  herra  Magnusar  konongs*. 

(Dipl.  Norv.  I,  165  eptir  ræfli  af  frumbréfinu  í  ríkisskjalasafni 
Norðmanna). 


354.  20.  Februar  1323.  i  Oslo. 

EiLÍFR  erkibiskup  í  Niðrósi,  Hallvarðr  biskup  af  Hamri,  Salo- 
mon  biskup  af  Osló,  Jón  [Haldórsson]  biskup  í  Skálholti  og 
fjöldi  handgeinginna  manna  koma  saman  í  Osló  út  af  því  hve 
slælega  ríkisstjórnin  fari  fram  siðan  Hákon  konungr  háleggr 
fell  frá  og  Magnús  konungr  Eiríksson,  sem  er  ómyndugr,  tók 
við;  fela  þeir  erkibiskupi  á  hendr  að  skipa  ríkisstjóra,  og  velr 
hann  til  þess  Erling  Viðkunnarson.  Bréfið  er  gert  «a  sunnu- 
daghen  nesta  firer  lauparmesso.  a  fiorda  are  rikis  vars  virdu- 
legs  herra  Magnusar  med  guds  miskunn  Noregs  Swya  oc  Gota 
konongs». 

(Dipl.  Norv.  VII,  Nr.  100  eptir  afskr.  AM.  í  Barthol.  IV,  E, 
70—75;  Saml.  til  d.  norske  Folks  Spr.  og  Hist.  V,  535—41; 
Thorkelins  Analecta  174—75). 


355.  [1323-48]. 

Skipan  þeirra  Eih'fs  erkibiskups  í  Niðarósi   og  Jóns   Skálholts- 
biskupS;  eða  skipan  Eilifs  hin  mikla. 


1323.  SKIPAN   EILÍFS   OG  JÓNS.  511 

Hinar  fornu  erkibiskupaskipaDÍr  manu  allar  bafa  verið  samdar 
á  latínu  upphafiega,  en  nú  er  svo  komiö,  að  frumrit  þeirra  og  frum- 
texti  flestra  bverra  er  glataðr,  og  eru  þær  því  fæstar  til  öðruvísi 
en  í  þýðingum,  og  eru  þær  þýðingar  verk  íslendinga,  og  eru  að 
eins  til  í  íslenzkum  handritum,  að  undantekinni  skipan  Árna  erki- 
biskups  frá  1346—49.  En  flestar  þessar  þýðingar  bera  það  með 
sér  að  þær  muni  vera  nokkuð  lausar  og  lagaðar  í  hendi  sér;  þó  að 
efnið  sé  hið  sama  er  niðurskipan  þess  stundum  mjög  mismunandi. 
En  einkum  á  þetta  heima  hjá  skipan  þeirri,  er  hér  fer  á  eptir. 
Frumtexti  hennar  er  og  glataðr.  nema  hið  litla  brot,  er  eg  læt 
prenta  hér  sem  A.  það  svarar  að  efni  nokkurn  veginu  til  B-teitans 
§  22.  Á  íslenzku  er  skipan  þessi  langbezt  1  skinnbókinni  AM.  350. 
Fol.,  og  eptir  henni  hafa  Norðmenn  prentað  (Norges  gl.  Love  III, 
249—68),  en  borið  saman  við  tólf  skinnbækr  aðrar.  Hér  er 
einnig  prentað  eptir  350,  því  að  auðsætt  er,  að  þá  bók  á  að  leggja 
til  grundvallar  fyrir  megintextanum,  og  er  sá  orðamunr  látinn  fjigja 
hér,  sem  í  NgL.,  og  var  hér  ekki  annað  hægt  að  gera,  nema  þá 
að  láta  prenta  skipanina  eptir  hverri  einstakri  skinnbók  í  heilu  lagi, 
en  það  hefði  orðið  svo  afarmikið  að  vöitum,  að  slíkt  gat  ekki  verið 
umtalsmál  á  þessum  stað.  Hinsvegar  hef  eg  látið  prenta  hér  sér- 
staka  nokkra  texta,  sem  Norðnienn  hafa  ekki  þekt  eða  ekki  notað,  og 
er  vonandi  að  með  því  sé  þessi  skipan  útgefin  svo,  að  bráð 
nauðsyn  krefji  ekki  meira.  Um  aldr  þessarar  skipanar  er  dvíst. 
Norðmenn  heimfæra  hana  til  1320,  því  að  þá  var  biskupaþing 
haldið  í  Björgvin;  ætti  þetta  þá  að  vera  einn  hluti  úr  alsherjar- 
skipan  frá  því  biskupaþingi  og  eiga  saman  við  fyrstu  (hjá  Norð- 
mönnum  I.  og  11.)  skipan  Eilífs,  og  er  als  ekki  ósennilegt  að  svo 
kunni  að  hafa  verið.  Auk  þess  blandar  eitt  handrit  (skinnb.  AM. 
135.  4to)  þessum  skipunum  nokkuð  hvorri  inn  í  aðra,  þó  að  það  þuríi 
ekki  að  hafa  neina  verulega  þyðing.  Finnr  biskup  hefir  ætlað,  að 
þessi  skipan  mundi  vera  írá  1322 — 23  (Hist.  Eccl.  Isl.  I,  556,  II, 
63),  og  er  það  auðsætt,  að  hún  getr  ekki  verið  eldri  í  þeirri  mynd, 
er  hún  nú  er  í  á  íslenzku ;  því  að  sé  það  Jón  biskup  Haldórsson, 
sem  hefir  samþykt  hana  fjrir  Skálholts  biskupsdæmi,  getr  það  ekki 
hafa  verið  gert  fyrri  en  eptir  1.  August  1322,  því  að  þá  er  Jón 
vígðr  til  biskups  í  Skálholti,  en  út  kom  hann  á  Eyrum  árið  eptir, 
1323  (sbr.  Gottskálksannál),  og  er  enda  sennilegast  að  hann  hefði 
ekki  samþykt  statútuna  fyrri  en  á  prestastefnu  um  sumarið  1323. 
En  nú  er  það  ekki  einu  sinni  víst,  að  það  sé  Jón  biskup  Haldórs- 
son,  er  samþykt  hefir  statútuna.  það  er  þvert  á  móti  fult  eins 
líklegt,  að  það  hafi  verið  Jón  biskup  Sigurðarson,  einkum  þegar  þess 
er  gætt,  að  hann  samþykkir  í  skipan  sinni  frá  26.  Júlí  1345  mart 
úr  þessari  skipan  Eilífs.  Af  þessum  ástæðum  hef  eg  heimfært  þessa 
skipan  hér  til  1323—48  af  því  að  oltið  getr  á  þessum  árum  um 
samþykking  hennar.  þess  má  geta,  að  verið  gæti,  að  þessi  skipan 
hefði  verið  gerð  upphaflega  í  Ósló  eptir  nýár  um  vetrinn  1323,  því 
að  þá  eru  þar  samankomnir  ýmsir  biskupar,  svo  sem  Eilífr  erki- 
biskup,  Hallvarðr  biskup  af  Hamri,  Salomon  biskup  af  Osló  og  Jód 


512  SKIPAN   EILIFS   OG   JÓNS.  1323. 

bisknp  af  Skálholti  (sbr.  Dipl.  Norv.    VII,     100;    sbr.  o^  Nr.  354 
hér  að  framan). 


A. 

Brot  af  latoeska  frumteztanum. 

AM.  175A.  4to  bls.  40.  skb.  c.  1400;  næst  á  undan  er  skipan 
Oddgeirs  biskups  um  vín.  |)ar  á  undan  eru  kaflar  á  íslenzku  úr 
skipan  Eilífs.  Sbr.  B  §  22.  Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  I,  556 
í  nótu,  en  eingin  grein  gerð  fyrir  hvað  það  sé. 

Si  ex  negligencia  euenerit  quod  perlecto*)  canone  nec 
uinum  nec  aqua  inueniatur  in  calice.  statÍDQ  infundatur  et 
sacerdos  recitabit  consecracionem  ab  isto  loco.  simili  modo 
et  perficiat  usqae  in  finem.  jta  tamen  ut  dimittat  duas  cruces 
que  fieri  solent  singulariter  super  hostiam. 

Si  de  simplici  uino  uel  aqua  fiat  consecracio.  uinum  re- 
putabitur  pro  consecrato  sed  aqua  non.  Vel  melius  potest  dici 
quod  aliam  hostiam  sumat.  et  canonem  a  principio  incipiat. 

Si  de  sanguine  aliquid  ceciderit^)  suppra  corporalia  uel 
super  albam  uel  super  casulum.  pars  illa  recindatur  et  in  loco 
reliquiarum  seruetur  prius  tamen  extrahatur  factum  quantum 
possit  et  sumatur  deinde  abluatur  et  ablucio  iterum  sumatur. 

Si  uero  super  terram  uel  lapidem  lignum  ceciderit  lin- 
gendus  est  et  extergendus  ille  locus  et  puluis  in  loco  sacro 
reponendus  est. 

Porro  s[i]  in  pium^)  sanguinem  musca  uel  aranea  ceciderit 
uel  tale  quod  uix  sine*)  uomitu  aut  mortis  periculo  sumi 
potest  perfundatur  et  lauetur  quam  caucius  potest  in  calice  et 
hanc  ablucionem^)  sumat  sacerdos.  sed  musca  siue  aranea 
super  


B. 

Teitinn  í  Skarðsbók  er  lagðr  til  grundvallar,  því  að  hann  er  beztr 
allra,  og  er  því  prentað  hcr  eptir    AM.  350.  Fol.    bl.  132b— 138b 

')  prolato  les  Finnr  biskup;  prto  eða  prco,  hdr.;   ')   reciderit,   Hist, 
Eccl.;  *)  uinnm  Hist.  Eccl.;  *)  oblacionem,  hdr.  og  Hist.  Eccl.;  ')  sin,  hdr. 


1323.  SKIPAN   EILÍFS   OG   JÓNS.  513 

skinnb.  (Skarðsbók)  skr.  1363  (==  A);  Borið  saman  við  AM.  351. 
Fol.  bl.  88bl— 92a  skb.  (Skálholtsbók  góða)  skr.  c.  1360  (=  B); 
AM.  354.  Fol.  bl.  19a— 23b  skb.  skr.  c.  1400  (=  C);  AM.  126. 
4to  (Cod.  Thorlevianus)  bls.  263-  72  skb.  c  1370  (=  D);  AM. 
138.  4to  skb.  c.  1500  (=  E);  AM.  671C.  4to  bls.  1—8  skb.  c. 
1350  (=  F);  AM.  347.  Fol.  bl.  86-87b,  96a— 98b  skb.  c.  1370 
(==  6).  Hér  önnur  greinaskipan  og  textinn  nokkuð  blendinn. 
Greinaskipan  1  G  er  þessi:  (sbr.  NgL.  III,  268  —  70).  1.  Inn- 
gangsorðin:  þessar  skipanir  ...  biskupsdæmi.  2.  Articulus.  Sa 
prestr. .  .þriar  merkr  (=  B  §  4).  3.  vm  lifnad  lærdra  manna. 
Lærdum  monnum  er  bodit.  .  .edr  luki  mork  (=  B  §  35-36). 
4.  Her  segir  vm  kirkiulegh.  Hverr  prestr  er  at  þui...adra  skipan 
fyrir     ser     (==     B     §     31).      5.    Huerir      eigi     skulo      i      kirkiu 

gardi     hvila.     þeim     monnum kirkiu     gardi    (=    B    §    32). 

6.  Enn  af  þi  sama.    Eigi    skal  opinbera   okrkarla orlof  til  (= 

B  §  32).       7.  Huerso    prestar    skulo    buaz  i  ferdum,  Krismu 

hirdzlu     geymt     (=     B     §     9).      8.    Vm     krismu     vt     tekningh. 

Krismu manudum    (=    B    §    9,  sbr.    C-text.).      9.   Af  messu 

songh.  Med  allri haskalaust  at  næyta  (=  B  §  22).     10.  Huersu 

prestr  skal  næyta  oblatam.  Huern  tima sanguinis  (=  B  §  23). 

11.  Corporale þarf  at  þua  (=  B  §  27).     12.  Her  s.  vm  fyrnd 

messo    klædi.    Allt    þat þili  nidr  (=  B  §  27).     13.    Huersa 

p.  skal  i...fara.  Prestr edr  diakn    (=    B    §   24).      14.    Vm 

kaup    presta.    Fyrirbodinn vt    aptr    (=    B    §    37).     15.  Vm 

klerka  vmbod.  Eigi  skolo edr  frændr    (=  B  §  38).      16.    Vm 

doma  klerka.  Klerkum edr  lima  manna  (=  B  §  39).     17.  Vm 

vitnisburd.  Eigi  skolo biskups    orlof  (=  B  §  39).       18.  Capi- 

tulum.  Lærdum  monnum mala  uoxtum  (=  B  §  40).     19.  Vm 

Prestar  allir æfinliga  idran  (=  B  §  17—18).     20. 

Vm. . ,  .  .fyrir  siukum  manni.  Siukum fyrr  segir   (=  B  §  19). 

21 Ef    madr staddr    (B  =  §  28—29).      22.  Capi- 

tulum.  þat  skolo    prestar kann    faa  (=  B  §  16).      23.    Arti- 

culus.    þat    skal    ok    huerr skripta    gangi  (=  B  §  15).     24. 

Capitulum  oc. . ,   Enn  ef  nockur aptr    til    hans    (=  B  §  14). 

25 Eigi  skal skriptborna  synd  (=  B  §  14).      í  C- 

textanum  eptir  §  22   «so   opt  sidan    sem    vid    þikkir    þurfa":      Vm 

born.  Af  þi  at  born handbok  (=  B  §  5).     Vm  skirn,   Jafnvel 

maa meinbughum    (=  B  §  5 — 8).       Vm  skirn.    En    ef    prestr 

efuazt vant  er  (=  B  §  5).  Huersu  geyma Prestar  skulu 

gðymt  (=  B  §  9).      Vm  krismu.    Skolu    bear    prestar 

meini   (=  B  §  10).      Huersu   sðkia  skal  prest.  Prestr  skal at 

roa  (=  B  §  10).    Vm  skripta  mal.  Lysa  skulu soknarprestsins 

(=  B  §  11).      Vm  skriptamal.    Einghe  prestr kunnu  adr  (= 

B  §  12).      Vm  skript.     Einghi    prestr tuefallt    (=   B    §  13). 

Vm   skript.     Kenna    skolu spir.    sancti    amen    (=    B    §    14). 

AM.  175A.  4to  bls.  38—40  skb.  c.  1400  (=  H);  AM.  136.  4to 
bls.  252—62,  267—69  skb.  c.  1500  (=  I);  AM.  186. 
4to     bls.     87—92     skb.     c.     1480      (=      K);     AM.    135.     4to 

Dipl.  Isl.  II.  B.  33 


514  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

bls.  220,  223—27  skb.  c.  1490  (=  L);  AM.  456.  12mo  bls. 
143—60  skb.  c.  1480  (==  M);  AM.  42.  A.  8vo  bls.  191-200 
8kb.  c.  1480  (=  N). 

Skipanir  ok  R[ettar]  B[ðtr]  herra  eýlifs  erchibiskups^). 

^)I>essar  skipanir  setti^)  [uirduligr  herra*).  herra  Eilifr^) 
[med  Guds  miskuDn^)  erchibiskup'')  [i  nidarosi^)  [med  radi 
annarra  biskupa^)  i  noregi.  ok  [ver  brodir  jon  raed  samri 
miskunn^")  biskup  i  skalhollti.  [vilium  at  halldiz  af  aullum 
prestum  ok  uigdum  mðnnum'*)  i  uaro  biskupsdðmi. 

1.  [Jn  primis^^).  Ef  biskups  frafall  uerdr.  þa  skal  huerr 
prestr  aa  þeim  næstum^^)  ,xij.  manadum  syngia  honum  til 
miskunnar**)  .vij.^^)  salumessur^^)  med  ollum*^)  salutidum. 
[Enn  fyrir  ssal  huers  prestz'^)  .iij.^^)  salumessur^o)  med^^)  salu- 
tidum^^). 

2.  Engi  skal  odrum  ranga  sðk  gefa  aa  stefnu^^).  enn  eP*) 
gefr  Gialldi  [sva  mikit'^^)  sem  hinn  skylldi.  ef  hann  ugiisannr 
at  sðk^^).  nema  sa  sem  sðk  aa^^)  sanni  med  eineidi^^).  at  hann 


•)  Skipan  Eilifs  erkibisknps  B.  Her    h(  fr    vpp    statnta    ok    skipanir 
biskDpanna  ok  segir  fyrst  af  skipan  herra    Eilifs    nied    guds    naad    erki- 

biskups  j  nidarose    ok    stadfesting    herra    Jons   C Eilifs  erki- 

biskups  D;  Skipanir  og  rettarlætnr  Eilifs  trchibiskups  E;  Fyrirsögn 
vantar  í  F;  Skipanir  Eilifs  erkibyskups  G;  S.  J.  eich.(!)  H;  Vm  skipanir 
Eilifs  I;  raáð  í  K;  Fyrirsögn  vantar  í  J,;  Eilifr  M  máð  í  N;  ')  upphaf 
statútunnar  stendr  tvisvar  í  L;  fyrri  tekstinn  (=  L*)  nær  tii  orðanna: 
•  sed  si  baptizatns',  (§  5);  seinni  tekstinn  (=  L**)  nær  til  orðannæ 
•Engin  prestr  skal  ok  i  skriptamalum  bioda  nokorom<  (§  12);  *)  betír 
gert  B;  hefir  sett  G,  K,  L**;  voru  settar  H;  skipadi  L*;  *)  -herra  sL 
B,  C,  D,  F,  G,  K,  L,  M;  [af  virduligura  herra  H;  *)  Eiiifi  H;  ^)  [sl.  B, 
H;  nad  L*;  ')  erchibiskupi  H;  *)  [sl.  H;  ')  [ok  adrir  biskupar  B,  F,  L**, 
N;  '°)  [brodir  vaar  Jon  B,  N;  [ver  brodir  Jon  med  samri  naad  C;  [v.  br. 
J.  m.  s.  grein  I;  [v.  b.  J.  m.  s,  nád  oc  niyékun  M;  ")  [ok  biodum  wer 
skyllduliga  at  hallda  prestum  oc  iærdnm  monnum  B,  F,  G,  K,  L*;  ok 
uigdum  monnum  sl.  C,  D,  L*;  pr.  ok  v.  m.  sl.  I;  '*)  [sl.  B,  C,  D,  F, 
1,  L,  N;  '')  næstum  sl.  B,  C,  D.  F,  K,  L,  N;  '*)  hialpar  B;  '*)  .\iij.  B, 
K,  N;  '*)  [salma  L*;  '')  ollum  sl.  L*,  M;  '«)  er  andaz  b.  v.  C,  F,  L; 
'»)  .vij.  L;  "'')  saima  L*;  '')  ollura  b.  v.  C,  1;  ")  [sl.  D,  E;  ")  stefn- 
um  B,  K,  L;  '*)  hann  b.  v.  B,  C,  D,  F,  1,  L**;  ")  [sl.  b;  ")  sl. 
B;   ")  gefr  B,  C,  D,  F,  K,  L,  N;  ")  eidi  E. 


I 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  515 

hugdiz^)   eptir^)   Rettu    [mali   sækia^).   sva   þo    at   fhans   tala 
uirdiz*)  æigi  hinum  tiP)  ofrægdar  edr  fiolmælis. 

3.  ®)  Leyndar  mál  ælF)  þau  sem  [Rædd  ero*)  a  [presta 
stefnu^).  ok  bydr  biskup^")  at  leyna.  ok  berr  einn  huerr  þau  ut 
ok  segir.  Gialldi  biskupi'^)  .iij.  merkr  ok  [sit^^)  suspensus  ipso 
facto*^)  a  beneíicio  et  ofíicio^*)  um  .vi.^^)  manadi.  ok  [skipti 
biskup  þeim  Rentum^^)  fatækra  manna  imillum  ok'^)  pini  [hann 
þo^^)  meÍR  ef  þess  þickir^^)  þurta^''). 

4.  Sa  prestr  er  ryfr  þau  mál  sem  biskup  tekr**^)  aa  presta 
moti^^)  ok  lærdir  menn  uerda  a  sattir.  Gialldi'^^)  .iij.  merkr. 

5.  '-^^^Af  þi  at  bðrn  deyia  opt^^)  oskird  þar  sem  æigi 
getr^*)  presti  fært^').  sakir  uankunnandi^^)  [þeirra  sem  hia  ero 
staddir*^).  þa^°)  skal  soknarpresti^^)  lysa  opt^^)  ok  innuirdu- 
liga'*^)  kenna  [soknarfolki  sinu^*).  at^^)  þegar  barn  uerdr  fætt 
sva  [sem  dauduænt^^).  at  æigi  ma^')  til  prestz  flytia^^).  edr 
sva  siukt  uerdi  m,  leid.  þa  skiri^^)  [saa  karlmadr*"j  er  næstr*^) 
verdr*^)^  ot"^)  kona**)  ef  [karlmanni*"^)  næR  æigi*^).  ok  fyrr 
fadir  edr^'')  modir  enn  oskirt  deyi.  j  uatni  einu*^)    [kðlldu    edr 


')  þottiz  B,  C,  D,  P,  I,  L;  ')  med  D,  L  L;  »)  [rpp  bera  sitt  (þat 
F)  maal  B,  D,  F,  I,  L;  [maali  sökia  ok  med  rettu  upp  bera  s.  m.  C; 
*)  [þat  verdi  L*;  ')  ofridar  ok  b.  v.  L*:  *)  in    sinodo,  fyrirsögn  M;  '')  sl. 

B,  N;  *)  [tölud  verda  B,  N,  «)  [stefnum  B,  N;  stefnu  F,  K,  L*;  '")  þeim 
b.  V.  C,  1,  L*;  þau  b.  v.  D,  F;  '')honumB,  N;  el.  C,  D,  K,  M;  '')  factus 
b.  V.  D;  *')  opere  L*;  '*)  [se  af  settr  officio  et  beneficio  af  sialfum  Iðg- 
unum  B,  N;  "')  .iij.  K;  '*)  er  þeir  eigu  at  suara  b.  v.  B;  er  þui  suara 
b.  v.  C,  D,  F,  I,  L*;   '')  ok  sl.  B,  N;  [sl.  K;    '«)  [sl.  B,    K,    N;    þo    sl. 

C,  F,  I;  '*)  vid  b.  V.  I,  K;  '")  ok  pini  etc.  sl.  L*;  Frá:  leyndar  mál  sl. 
L**;  =")  til  b.  V.  B,  G;  ")  prestastefnu  L;  "')  biskupj  b.  v.  B.  K;  '*)En 
b.  V.  B,  N;  her  seghir  vm  barnskirnar  ord  ok  at  atferd,  fyrirsögn  C;  Ef 
born  deyia  vskird,  fyrirsögn  D;  '*)  optsinnis  B,  N;  **)  werdr  B,  N; 
")  nád  F,  I,  L*;  ^«)  vankunnustu  F,  G,  I,  K;  vankunnattu  L;  '")  [si. 
B,  N;  *")  þui  B,  N;  ^')  huerr  b.  v.  B,  G,  K,  L**;  '^  opt  sl.  B,  G,  L**, 
N;  firir  folki  b.  v.  C;  ^')  sl.  G,  L;  ")  [sl.  C;  ="*)  at  sl.  B,  N;  »*)  [daud- 
vaana  B,  L*,  N;  [dauduent  C,  D,  F,  G,  I,  K,  L**,  M;  ")  geti  C;  getr 
D;  »»)  fðrt  C;  flutt  D;  ^*)  þegar  b.  v,  B,  C,  D,  F,  G,  L,  M,  N;  *°  [karl- 
menn  þeir  D,  F,  G.  L;  *')  nerri  C;  næstir  D,  F,  G,  L**;  hia  L*;    ")  er 

B,  C,  L  N;  ero  D,  F,  G,  L;  ";  ok  sl.  B,  N;  edr  C;  **)  konur  C,  D,  G, 
L;  **)  karhnonnum  C,  D,  G,  L*;  *«)  [æigi  er  karlmadr   til  B,  N;    ")  ok 

C,  I;  ")  einu  sl.  B,  N;  hreinu  L. 


516  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

uðrmu*).  enn  ^)  ðngum  odrum  Iðg  edr  uðkua^).  ok*).  drepi 
barni  i  uatni  .iij.  sinnum  ok^)  kasti  a  hofud  med  lofa  sinum 
edr  keralldi.  ef  æigi  nær  odru.  ok  segi^)  med  rettri'')  trv.  ok 
fullri  ætlan^)  at^)  skira.  [ok  mæli  þessi  ord  meda[n]^°).  [Jon  ek 
skiri  þik  i  nafni  fodur  ok  sonar  ok  heilags  anda^^).  ok  gefi 
nafn  barninu^^).  ok  ef  barn^^)  lifir^*)  sidan.  þa  komi*^)  þeir  er 
skirdu  til  prestz  [sem  fyrst  med  þvi*^).  ok  ef  prestr  prouar 
þat  [eptir  heilagri  kirkiu  skipan^^)  rettliga  skirt  vera.  þa  leidi 
prestr'^)  þat  þegar  i  kirkiu  utan  primsignan.  ok  leggi  oleum 
sanctum  a  briost  ok  bak  [sine  interrogatione.  abrenuncio^^)  et 
cetera  dicendo*°).  Ego  te^^)  lineo^^)  et  cetera^'').  ok  leggi 
krisma'^*)  i  bðfud  ok  segi  þar  med^^)  þær  oraciones^^)  sem  þar 
ero^')  til  geruar.  ok  þat  allt  sem  vant  er  at  gera  sidan^^)  barn 
er  or  font  tekit^^).  eptir  þi  sem  gert  er^")  i  handbok^^).  |jafn- 
uel  má  ok  skira^^)  i  sio  sem  i  sætu  vatni^^).  [eda  af  is  brædd- 
um^*).  Nu^^)  ef  prestr  efaz^")  huart^')  barn  er  skirt^^).  [annat 
huart^^)  af  ordum  þess  er  skirdi.  er  þeir*^)  hermi")  tuifallt*^) 
er  hia  varo.  [j  þeirri  efan*^)  primsigni  prestr.  ok  skiri  med 
þersum  ordum.  Si  baptizatus   es.    non    te   rebaptizo**).    sed   si 

*)  er  lofat  at  skira  b.  v.  B;  [sl.  M.  Héðan  og  til  orðanna:  Jafn- 
uelmaokskira  sl.  N;  *)  i  b.  v.  B,  L  »)  vðku(!)  B,  L**;  edr  v.  sl.  L*.  M; 
*)  ok  sl.  B,  D,  F;  »)  eda  B,  C,  D,  G,  M;  *)  þessi  ord  b.  v.  B,  C,  D, 
F,  K,  L;  ')  þessi  I;  «)  firirætlan  B;  »)  ok  D;  »")  sl.  B,  C,  D,  E,  F,  G, 
I,  L;  [þat  med  þessum  ordum  M,  N;  ")  [Ek  skiri  þik  .n.  etc.  B;  [ek 
skire  þik  etc.  C,  D,  F,  G,  I.  L*;  '»)  barninu  sl.  G,  I,  K,  L**,  M;  '*)  þat 

C,  D;  n.  K;  '*)  lifnar  F,  I;  '*)  fari  B;  '«)  [sl.  B;  med  þ.  sl.  K,  L*; 
»^)  [sl.  K;  *")  hann  C,  D,  L*;  '•)  abrennncias  F,  I;  abr.  sl.  G;  '")  diraitte 
M;  *')  te  8l.  C;  ";  linio  C,  D,  E;  ")  [sl.  L*;  etc.  sl.  L;  »«)  krismu  C, 
F,  I;  ")  þarmed  sl.  C,  D,  F,  L;  þar  til  E;  ")  bænir  L*;  ")  settar  oc 
b.  v.  E;  ")  er  L*;  ")  borit  L**;  ")  til  b.  v.  F,  M;  ")  [aan  nockurri 
eptirspurningu  afneittingar.  ok  segi  alla  luti  adra  eptir  lofligura  vana 
vpp  fra  skirn  bædi  med  ordnm  ok  smurningum  ok  odrum  atferlum  wt  til 
enda  B;  **)  [skira  ma  barn  L**;  *')  ef  vill  b.  v.  I;  •*)  [ok  isi  þiddum 
eda  snio  bræddum  B,  N;  [j  isi  eda  snio  bræddum  C,  D,  F;  [af  ise  e.  s. 
br.  G,  K;  [eda  af  i.  e.  s,  br.  I.  Frá:  jafnuel  sl.  L*;  ok  snio  b.  v.  L**; 
")  En  B,  C,  D,  F,  G,  I,  L**;  ")  vm  b.  v.  L;  ")  at  B,  F,  L**,  N; 
»«)  edr  eigi  b.  v.  C,  D;     ")  [sl.  L*;     *°)  þeirra  er  L**;   *')  herma  B,  C, 

D,  L**,  N;  tala  M;  ")  tuifaliiga  B,  N;  um  b,  v.  C,  D,  G,  I,  L*  M;  fra 
b.  V.  F;  ")  [i  þessu  efni  B,  G,  I,  K  L**,  N;  [i  þesso  efni  þa  C,  D;  [Ok 
af  þesso  L*;  [j  þessi  fðr  Mj  **)  Hór  endar  L*. 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  5Í7 

baptizatus  non  es,  Ego  te  baptizo.  [jn  nomine  patris  et  filij  et 
spiritus  sancti^).  ok  geri  sidan^)  allt  sem  uant  er  [ok  adr  er 
skipad^). 

6.  í>at  skal  ok  opt*)  fyrir  folki  lysaz^).  at  engin  madr 
ma  konu  fa.  ser^)  skylldari  at  frgndsemi  edr  sifskðpum^).  enn 
at  fimta  manni.  [se  til  annars  buars  þeirra^)  at  telia^).  Enn^") 
fiorda  manni  af  [huaRÍ^^)  tueggiu^^)  halfu  edr^^)  nanara^*).  er 
fyrirbodit  at  fá.  [utan  biskup  lofui  edr  kirkiunnar  umbods- 
madr*^). 

7.  Sva  ma  ok  engin^^)  fa  þeirrar  konu  er  hann^'')  helldr^^) 
undir  skirn.  [edr  þers  manz  konu  edr  dottur.  er  hann^^)  hellt 
undir  skirn^")  edr  biskups  hðnd.  Engin  kona  ma  ok  [hafa  þann 
mann^O  er  henne  hellt  vndir  skirn  [ok  æigi^'^)  þeirrar^^)  bonda 
edr  son.  er  henni  héllt  undir  skirn^*).  Sva  ma  ok  engin  prestz 
son  fa  þeirrar^^)  konu  er  fadir  hans  skirdi^^).  ok  engin  [dottir 
prestzins^^)  skaP^)  þann  mann  fa^^)  er  [fadir  hennar^")  skirdi. 

8.  Er  ok  [allzkyns^^)  friUulifi  [ok  hordomr^^)  fyrirbodinn^^) 
af  heilagri  kirkiu.  Huerr  madr^*)  er  ser^^)  hefir  [mey  edr^^) 
konu  festa^^)  at  guds  Iðgum.  er  skylldugr^^)  at  gera  brudlaup 


^)  [etc.  C,  D,  F,  G,  K;  [in  noraine  etc.  L**;  =*)  sidan  sl.  L**;  ^)frá:  Na 
ef  prestr  efaz  etc.  vantar  hér,  en  kernr  síðar  í  B,  P,  I,  L**,  N  (sjá  § 
8  síðast);  [b1.  B,  G,  I,  L**.  í  C  og  D  er  þessi  fyrirsögn  fyrir  því,  sera 
eptir  fer:  Vm  hiusiíapar  maal  C;  Vra  kavnfang  i  guds  lavgum  D; 
*)  greina  ok  b.  v.  C.  D;  ')  Fyrir:  ok  ver  brodir  jon  etc.  (sjá  upphaf 
statútunnar)  stendr  í  H;  at  þat  skal  opt  fyrir  folki  lysaz;  ')  nær  b.  v.  B,  N; 
'')  sifiura  B,  N;  sifkonu  I;  *)  þeirra  sl.  B,  N;  ')  [er  (ae  I)  huart  þeirra 
fra  systkinura  F,  I;  '")  at  b.  v.  B,  D,  F;  *')  huarra  F;  ")  [huarstuegia 
H;  '^)  en  C;  '*)  nánari  C,  D,  F,  G,  I,  M;  '^)  [sl.  B,  C,  D,  F,  G,  I,  K, 
L,  M.  Héðan  frá  og  til  orðanna:  æigi  skal  fridlur  (§  29)  etc.  vantar  í 
H;  '•)  madr  b.  v.  B,  M,  N;  '')  honum  B,  F,  1,  N;  '«)  hellt  C,  D,  G,  ,K; 
'»)  honura  F,  I;  ")  [sl.  B,  D,  G,  N;  =")  [þann  fa  B,  N;  ")  [eda  F; 
")  konu  b.  V.  B,  C,  D,  F,  N;  ")  eda  biskups  hðnd  b.  v.  F.  Engi  kona 
.  .  .  skirn  sl.  I;  edr  þess  manz  .  .  .  héllt  undir  skirn  sl.  M;  ^^)  þa  B, 
N;  ="')  hefir  skirda  G;  ")  [prestz  dottir  B,  C,  D,  F,  1,  K,  L,  M,  N; 
'«)  skal  sl.  B,  C,  D,  F,  I,  K,  L,  M,  N;  ^^)  fa  sl.  B,  C,  D,  F,  G,  I,  K, 
L,  M,  N;  ^°)  [hann  C,  D;  '')  [ollungis  M;  ^')  [sl.  L;  '')  fyrirbodit  B,  F, 
G,  L,  N;  ^*)  ok  B,  C,  D,  F,  K,  N;  madr  si.  I;  ")  ser  sl.  C,  D;  =**)  [sl. 
M;  ")  keypt  M;  *^)  skylldr  B,  F,  N. 


518  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

sitt^)  til  hennar  innan^)  .xij.  manada  [sidan^)  hann  hefir  festa 
hana^).  sva  þo  at  lyst  se  [.iij.  drottins  daga^)  i  kirkiu  [fyrir 
brudlaup  þeirra')  fyrir  soknarfolki  sinu'').  at  sa  er  sanna  mein- 
bugi  ueit  a  uera.  at  su  festing  megi  æigi^)  [framgeng  uerda^) 
eptir^")  Iðgum^^).  uiti  þess  giorr  meia^^)  huat  hann  uill 
þar  vm  vitna^^).  Er  þessi  lysing  þui**)  [þar  til^^)  skipad(!)  af 
heilagri  kirkiu  at  þeirra  manna'^)  bðrn  er  henne  hallda  upp. 
skulu^'')  arfgeng  eptir  fðdur  ok  modur.  sva*^)  sem  eigin  konu 
bðrn  þo  at  þar  prouiz  aa^^)  Iðgligir^")  meinbugir  sidaa 
meÍR.  En  þeirra  hiona'^^)  bðrn  er  þessaRÍ  lysing  lata  æigi  vpp 
hallda^^).  ok  prouazst  þeirra  £a  miUi  Iðgligir  meinbugir  sidaR  meirr. 
uerda  æigi^^)  arfgeng.  [ok^*)  sva  sem  getin^^)  i  meinbugum^^). 

9.  Prestar  skulo  hallda  ok  hafa  fonta  sina  [hreina.  þétta 
ok  ual^')  lokada^^).  Krismu  skal  huerr  prestr  nyia  taka  aa^^) 
.xij.  manudum*").  [ok  geyma  han[a]  Reinliga  ok  eucharistiam^^) 
i  kirkiu  sinni  i  læstri^^)  hirdzlu^^).  sua  at  engin  VReÍDÍndi  [nai 
tiP^).  Enn  ef  [æigi  er^^)  sva  geymt.  ok  komi^")  at^')  mus  edr 
hundr  edr  onnur  VReinindi.  þa  [se  hann    suspensus  ab   officio. 


')  sitt  sl.  B,  P,  G,  L,  M,  N;  »)  þeirra  b.  v.  B,  N;  þeirra  fyrsto 
b.  V.  C,  D,  I,  L;  þeirra  hinn  nestu  b.  v.  F;  fystu  b.  v.  K;  *)  sena  B,  D, 
P,  G,  K,  N;  ♦)  [sl.  C;  »)  [þrysuar  B,  P,  G,  I,  K,  L,  N;  [ádr  .iij  sinnura 
C;  [aadr  þrysvar  D;  *)  [sl.  C,  D;  ')  sinn  sl.  B,  C,  D,F,  G,  K,  N;  *)  æigi 
8l.  C;  *)  [fram  ganga  B,  C,  D,  F,  G,  L,  M,  N;  '")  at  B,  N;  '')  megi 
tilsegia  ok  at  prestr  b.  v.  C,  N;  ok  b.  v.  C,  D;  ")meirr  sl.  B,  K,  L,  N; 
'')  bera  B,  L,  N;  bera  vitni  M;  '*)  þni  sl.  B,  C,  F,  G,  L,  N;  '*)  [til 
þess  C,  G;  [þar  vm  E;  '*)  hiona  B,  F,  I,  M,  N;  sl.  G;  '^)  eru  B,  C,  D, 
P,  G,  I,  K,  L,  M,  N;  '»)  sva  sl.  C,  I;  •»)  þeirra  aa  millum  I:  ")  lög- 
ligir  8l.  B,  N;  ")  hiona  sl.  B,  N;  ")  hallda  sl.  D;   *')  alldri    B,    C,    D, 

F,  I,  K,  L,  M,  N;  **)  ok  sl.  C,  D,  P,  M;  ")  [Sua  ok  þeirra  börn  sem 
getin  verda  B,  N;  [sva  sem  segir  L;  **)  En  ef  prestr  efaz  etc.  keuir  hér 
í  B,  F,  L,  N  (sbr.  §  5).  í  C,  D,  M  kemr  hér  fyrirsögn  við  það,  sem 
eptir  fer:  Vm  geymslu  krisma  C;  Vm  fonta  ok  krisma  D;  Hversu  prestar 
skuJu  M;  ")  [sl.  C;  (vel  D;  *»)  Prestar  skulu  hallda  etc.  sl.  B,  I,  K,  L, 
N;  ")  huerium  b.  v.  B,  C,  D,  G,  M,  N;  '")  Ekki  meira  af  §  9  í  G  í 
statntunni;  í  kaflanum  ura  prestastefnu  finst  er  og  að  nokkrn  tvítekið  (hér 
=  G*),  ok  brenna  adr  þa  forna  b.  v.  G*  hér;  ^')  [krismu  ok  eucharistj,- 
am  skal  huerr  prestr  geyma  B,  F,  G*,    I,  N;    [kr.  .  .  .  hafa    ok   geyma 

G.  L;  '')  kistu  eda  b.  v.  B,  G,  N;  ")  reinliga  b.  v.  B,  F,  N;  »*)  i  B,  G, 
N,  sl.  C,  D,  F;  [meghe  naa  G*;  ")  verdr  G;  '*)  kemr  B,  C,  D,  G,  G*. 
I,  N;  ")  aa  B,  N;  [at  kerar  L. 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  519 

mÍ8se.  þar  til  er  hann  finnr  biskup*).  taki  biskup  messo  sðng 
af  honum  um  .iij.^)  manadi.  ok  luki  prestr^)  mðrk*)  fyrir  þat 
er  æigi  var  i  læstri  hirdzlu  geymt. 

10.  ^)Prestr  skal  iafnan  til  Reidu  uera.  [huern  tima^)  er 
hann  uerdr  kuaddr  logliga.  at  skira  bðrn  edr  fara  i  naudsyn 
til  siuks  manz.  Enn  ef  hann  fyrirnemz^)  [Iðgliga^)  kuaddr^). 
ok  deyr  barn  óskirt.  edr  siukr  madr  oskriptadr.  þa  se  hann 
suspensus  ab  officio^")  [et  beneficio**)  [ipso  facto^^).  ok  godz 
[hans  allt^^)  er  hann  [hefir  aflat'*)  af  kirkiunni  se'^)  i  biskups 
ualldi.  sva  framt  sem  imoti  presti^^)  er^^)  farit  skynsamliga.  huart 
sem^^)  [hann  þarf  a  sio  edr  landi  at  fara*^).  ok  se^")  iafn  uel 
[heim  Beiddr^^)  sem  heiman^^j  j-gya  at^^)  æigi  þurfui  hann 
sialfr  at  roa^*). 

11.  '^^^Lysa  skulo  prestar*^)  fyrir  soknarfolki  sinu^^).  at 
huerr  karlmadr^^)  ok  kona^^)  er  samuitzku^**')  alldr  hefir  til^^). 
skal  hit  minzta^^)  a  huerium^^)  .vij.  manadum.  ganga  til 
scriptar^*)  vid  soknarprest  sinn.  ok  þui  at  eins  vid  annan. 
at^^)  at  soknarprestr  hans  lofi  honum^^).  ok^^)  ef  utan  soknar^^) 


')  [sl.  G*;  ')  .xij.  I;  ')  prestr  sl.  B,  F,  I,  N;  *)  .iij.  merkr  I;  ^)  Vm 
skylldu  prests  ef  naudsyn  kemr,  fyrirsöpfn  í  C;  Ef  prestr  ferr  til  sinkra 
manna,  fyrirsögn  í  D;  Tilbunadr,  fyrirsögn  M.  Hér  bætir  G*  þessu  inn 
i:  Skolu  bear  prestar  hafua  tekit  krismu  aa  paska  aptan  adr  en  þeir 
vighe  funt.  en  allir  adrir  hit  seinsta  fyrir  huita  sunnu.  En  huerr  er  eighi 
hefir  80  tekit  luki  halfua  mörk  vttan  leidar  leingd  eda  ðnnur  forfaull 
meini;  *)  [hueruitna  B,  G,  L,  N;  ^)  er  B,  N;  nenist  I;  ^)  lögliga  sl.  C, 
D,  G,  I;  »)  [sl.  L:  ''>)  misse  b.  v.  C;  »')  [sl.  B,  N;  '»)  [sl.  G;  '»)  [þat 
B,  N;  [hans  þat  C,  D;  [hans  F,  G,  L;  '*)  [afladi  B,  N;  '*)  se  sl.  C, 
D,  F,  G,  I,  L;  '")  honum  I;  sl.  L;  »')  var  1;  '^)  helldr  b.  v.  M 
")  [farit  er  aa  sio  eda  landi  B,  N;  [þarf  aa  sio  eda  landi  C,  D,  I,  L 
[h.  skai  a  sio  .  .  .  fara  G;  ")  se  sl.  B,  N;  "')  [heimleidis  B,  N 
")  ibrott  C,  D,  G;  ")  [ok  C;  ")  Prestr  skal  etc.  sl.  K;  ")  Vm 
skripta  maal  ok  aminningar,  fyrirsögn  C;  Vm  skripta  maal,  fyrirsögn  D; 
Vm  íysing,  fyrirsögn  K;  kristin  bod,  fyrirsögn  M;  **)  einkannliga  i  laanga 
föstu  b.  v.  B,  C,  D,  F,  G,  I,  K,  L,  M,  N;  '')  sinu  sl.  F,  L;  *«)  madr 
karl  B,  C,  I,  N;  madr  D;  sa  madr  M;  '*)  ok  kona  sl.  M;  ^")  ok  b.  v.  C; 
»')  til  sl.  I,  K;  ")  einn  tima  b.  v.  B,  C,  D,  F,  I,  K,  N;  vm  sinn  b.  v. 
M;  ")  huerium  sl.  B,  C,  N;  ^*)  skripta  B,  C,  D,  L,  M,  N;  ")  nema  F; 
vttan  G;  '")  honum  sl.  B.  C,  D,  F,  G,  I,  L,  N;  ")  En  B,  N;  '»)  þinga 
B,  N. 


520  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

madr.  vtan^)  [pilagrimr  uegfarandi  madr  sé.  kemr^)  til 
[nöckurs  prestz^)  orlofs  laust.  þa  segi  prestr  honum*)  þegar^). 
at  hann  hefir  huarki^)  ualld  til  at  leysa  hann  ne  binda.  ok 
uisi  honum^)  aptr  til  soknarprestz  sins. 

12.  ^)Engin  prestr  skal  heyra  skriptamáP)  þers  manz^°) 
er  hann  ueit^^)  i  banni  uera.  fyrr  en  hann  er  leystr  |[af  þvi 
banni'2)  af  þeim  sem  leysa  hann  a  at")  Iðgum.  ok  [þar  skal 
prestr^^)  fyst  eptir  fretta*^)  i  skriptamálum.  ok  þar^^)  næst  [at 
hveR^^)  madr^^)  kunni*^)  [frædi  sin^°).  credo  [in  deum'*^). 
[pater  noster  ok^'^)  aue  maria^').  [ok  barnskirn  ord  ok  atferli^*). 
ok  biodi  þeim^^)  at  þeir  nemi  sem  fyrst  er  æigi  kunna  adr. 

13.  ^^)Engin  prestr  skal  ok'*'^)  i  skriptamalum  bioda 
nockurum  manni^^)  edr  til  leida  at  hann  sueri  edr  trulofi.  at 
hann  skal  þa  synd  skriptborna^^)  einhveria  alldri^")  optar  gera. 
einkannliga  þær^^)  sem  sizt  ma^^}  uaraz.  þvi  at  ef  hann  gðrir^^) 
sidan^*)  moti  iatan  sinni.  þa  [brytr  hann^^)  tuifallt. 

14.  ^^)Kenna  skulo  prestar  þeim  er  [þeir  skripta^')  huersu 
þeir  skulo  [til  skripta  ganga*^)    at  þeir  [segi  sva  sin  afbrot.  at 


')  nema  C,  D,  L;  ')  til  skriptar  b.  v.  B,  N;  [pilagrimar  eda  uegfarandi 
menn  komi  C;  [pilagrimar  edr  veghfarande  madr  se  kominn  til  skripta 
D;  til  skripta  b.  v.  F,  I,  K,  L;  *)  [nockurra  presta  I;  *)  iionum  sl.  B,  N; 
*)  þegar  sl.  L;  ')  ecki  L;  '')  sua  b.  v.  B,  C,  K,  L,  N;  *)  Huerso  prestur, 
fyrirsögn  M;  ')  skript  C:  opinbers  okrkarls  edr  b.  v.  D;  '")  manz  sl.  B, 
C,  D,  F,  N;  ")  opinberliga  b.  v.  B,  N;  '*)  [sl.  B,  C,  D,  F,  G,  I,  N; 
'»)  med  C,  D;    '*)  [þar  skulu  prestar    C,  D,  F,  G,  I,  K;    '*)  leita  B,  C, 

E,  I,  M,  N;  '*)  þar  sl.  G;  [þat  skulu  prestar  fyst  þeim  setia  sua  seni  j 
skriptamalum  at  þeir  taki  lausn.  ok  þar  L;  *^)  [huart  B,  F,  I,  N; 
'»)  madr  sl.  C,  D,  G,  L;  hann  I;  '«)  kann  B,  N;  [at  þeir  kunnu  F; 
">)  [sl.  B,  C,  D,  L,  N;  [rett  I,  M;  ")  [ok  C,  G,  L;  ok  b.  v.  D,  M;  sl. 
F;  =")  [sl.  G;  ")  maria  sl.  G;  '*)  [sl.  B,  C,  D,  F,  G,  I,  K,  M,  N;  ">)  þeim 
sl.  B,  D,  F,  1,  K,  N;  =*•)  Vm  skripta,  fyrirsögn  K,  L.  Upphafið  og 
hingað  að  er  sett  í  L**  á  eptir  því,  sem  hér  fer  á  eptir,  en  því  er  þar 
skotið  inn  í  skipan  Eilífs  hina  fyrstu  I  §  3  á  eptir  orðin :  «huerrar  stettar 
sem  hann  er.;  ")  ok  sl.  C,  F,  G.  I,  K,  L;  þat  D;    ")  manni    sl.  B,    C, 

F,  I,  N;  ")  skriptborna  sl.  D;  »°)  eigi  C;  ")  þar  C;  ")  megu  raenn  B, 
N;  vid  ga  eda  b.  v.  I;  ")  brytr  B,  N;  "*)  sidan  sl.  C,  D;  ")  [bæti 
sidan  L;  '*)  huersu  prestr  skai,  fyrirsögn  K;  forraæle  prestz,  fyrirsögn 
M;  »^)  [til  skripta  ganga  wid  þa  B,  N;  [þeir  skulu  skripta  I;  [þ.  sk. 
ganga  K;    »')   [iatta  sik    B,   N. 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  ^l 

þeir^)  Bægi  sik  enn  [engan  annan'^)  nafnliga^).  nema*)  [syndin 
88  sua  hattud^).  at  hann  cQegi  hana  ecki  odruviss  skriptbera 
sem  optliga  kann  henda.  at^)  hann  hefir  haft  systur  sina^). 
edr  þilikt  annat^).  [sva^)  ok  at  þeir^")  skriptberi  allar  sinar 
syndir  ok  misgerdir  med^^)  idran.  ok  leyni  ðngu  af.  ok  fari^^^ 
sidan  eptir*^)  innuirduliga.  ef  hann  vill^*)  syndir  sinar  þa^^) 
skriptbornar  af  segia  ser.  ok  framleidis  sik  af^^)  þeim  hallda. 
ok  tia")  honum^^)  [verdlaun  sina^^).  ok  ðmbun^")  þa^*)  er 
hann  fæR  af  Gudi.  ef  hann  bætir,  ok'^'^)  [mikilleik^^)  marg- 
faldrar^^)  pinu'^^)  er  [aa  hann  skal  leggiaz^^).  ef  hann  deyr  i 
þersum^')  syndum.  ok  ef  sa  iatar^^)  med^^)  idran.  þa  skal 
honum  skript  setia.  ok  leysa^")  hann^^).  [ok  leggia^^j  [jojjd  i 
hofud  honum^^)  sidan.  ok  [segi^*)  þessi  ord  medan^^).  absolu- 
cionem  et  remissionem  etcetera.  Et  ego  absoluo  te  auctoritate 
domini  nostri  ihesu  christi  et  beatorum  apostolorum^^)  petri 
et  Pauli  et  officij  mihi  commissi  ab  hijs^')  peccatis^^)  que^^) 
confessus  es.  et  ab  omnibus*")  alijs  que  oblitus  es  in  nomine 
patris  et  filij  et  spiritus  sancti  amen*').  En  ef  nockur*^) 
segir*'')  sva**).  at  hann  vill  [einni    huerri*^)    synd    edr  fleirum 


')  sl.  C,  D;  ')  [eigi  adra  C,  D;  ")  nefniliga  B,  F,  N;  sl.  M;  *)  vtan 
B,  G,  L,  N;  5)  [syndinni  se  sua  hattad  B,  C,  D,  K,  M,  N,  *)  cf  b.  v. 
B,  C,  D,  F,  I,  K,  L,  N;  ')  at  lilfams  losta  b.  v.  C;  «)  eda  at  konu  b.  v. 
B,  N;  annat  sl.  I;  »)  sva  sl.  C,  D,  F,  G,  I;  '")  [oií  B,  N;  þeir  sl.  G;  [s. 
ok  at  hann  I;  '«)  rettri  b.  v.  B,  C,  D,  F,  G,  I,  K,  L,  N;  '=*)  prestr  b.  v. 
B,  N;  prove  1;  '^)  eptir  sl.  I;  **)  vili  B,  F,  G,  I,  N;  vm  b.  v.  L;  **)  þa 
sL  C,  D,  I,  K;  þær  M;  '")  fra  B,  N;  '")  teli  B,  N;  tiae  F;  '»)  þeim  B, 
N;  1«)  sin  B,  D,  N;  sl.  C;  '°)  amban  sina  B,  N;  ðmbun  sina  C;  *')  þa 
sl,  B,  F,  G,  I,  N;  ">  [sl.  M;  ")  mikilleika  B,  C,  D,  F,  G,  N;  sva  mikil- 
leika  I;  ")  þeirrar  B,  C,  D,  F,  G,  L  K,  N;  ")  [margfalldlega  þær  pinur 
M;  ^«)  [hann  skal  fa  B,  C.  D,  F,  L  N;  ")  þeim  G,  L  K;  =»«)  yfirbot  b. 
V.  B,  D,  G,  K,  M,  N;  ok  vill  ifirböta  b.  v.  C;  yfir  at  bðta  b.  v.  F.  I; 
»«)  sut  ok  b.  V.  C,  D;  '")  leysi  C,  G;  ")  hann  sl.  B,  I,  N;  ")  [leggi  B. 
D,  N;  ")  honum  sl.  E;  '*)  segia  G,  I;  ")  [segi  D;  ")  tuorum  b.  v.  D; 
")  aliis  C;  ^*)  tuis  b.  v.  C,  D;  ^*)  michi  b.  v.  C,  D;  mihi  modo  b.  v. 
K;  *")  omnibus  sl.  C,  D,  F,  I;  *')  [gefi  hðnum  absolocionem  B,  N;  amen 
sl.  0,  K;  [  segi  absolucionem  et  resurrectionem  oc  allt  sem  tilheyrir  L; 
*')  einnhuerr  B,  N;  '')  suarar  B,  C,  D,  F,  G,I,  L,  M,  N;  **)  presti  b.  v.  G. 
*')  [einni  nðkkurri  F;  [nockurri  G;  [einne  L. 


522  SKIPAN   EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

æigi  af  lata.  þa  skal  prestr  heyra  skriptamaal  hans  þau  sem 
hann  vill  segia*).  ok  gefa^)  honum  Rad  [a  þenna  hátt^).  þo  at 
þu  ættir  allan  heiminn  ok  gi^fír  hann  i  olmoso.  ok  iafnan  fast- 
adir  þu  medan  þitt  lif  er.  þa  odladiz^)  þu  æigi  himinRÍki  þers^) 
at^)  helldr.  medan  þu  liggr  i  hofudsynd^)  edr  hefir  vilia  til 
framleidis  hana^)  at  gera^).  Enn  þo  ræd  ek  þer  at  þu  fastir. 
gðr^°)  [olmosur  ok^^)  onnur  goá^^)  uerk.  ok  bid  fyrir  þer  idu- 
liga  þvi  at  [þess  at  fyrr**)  man  gud  birta  hiarta  þitt.  ok 
vekia^*)  til  idranar  ok  yfirbota^^).  Enn  enga^^)  absolucionem 
skal  hann  gefa  honum.  utan'')  hann  halldi'^)  hans  Rad.  ok  komi 
sem  fyrst^^^aptrtilhans^").  Eigiskaloknockurr^*)prestrgefa  [nock- 
urum  manni^^)  absalucionem  fyrir  [eina  hueria*^)  skriptborna 
synd.  nema  hann  uili  allar  segia  ok^*)  bðta.  skal  þat  þo 
einkannliga  varaz.  at  [hann  leidi'^)  engan  [i  uandrædi^^). 

15.  pat  skal  ok^^)  huqrr  prestr  geyma.  at  setia^^)  engum 
þa  skript  ne  bioda^*)  nockut  þat  at^^)  sa  er  til  skripta  gengr 
segi=*^)  sik  med  pngu  moti  halldit  geta^^).  þviat  hans  synd  yrdi^^) 
[sidaR  meiri^*)  ef^^)  hann  helldi^^)  æigi  tekna  skript.  [skal 
prestr^')  þo^^)  telia  fyrir  honum^^)   sem  bezt.  at   hann*°)    hafi 


')  iatta  B,  N;  *)  mættir  gefa  L;  *)  [sna  segiandi  B,  N;  *)  ðdlaz  B, 
C,  N;  *)  þess  sl.  B,  I,  N;  þui  F;  «)  at  sl.  C,  F,  G;  ^)  hofndsyndura  G, 
M;  «)  þær  G;  »)  fremia  B,  N;  "»)  ok  gerir  B,  C,  D,  N;  og  gefir  M;  ") 
[sl.  C;  [olmoso.  oc  F;  ")  miskunnar  B,  D,  F,  G,  L,  N;  ")  [þar  firir  B, 
N;  [þes  fyrr  C,  F;  [fyrir  sakir  þess  I;  [þni  fyrr  L;  •*)  kueikia  B,  C,  D, 
F,  G,  I,  L,  M,  M;  '*)  yfirbotar  B.  C,  D,  N;  *«)  adra  b.  v.  C,  D,  F,  I, 
M;  '^)  bioda  at  b.  v.  B,  F,  G,  I;  ok  beida  hann  at  C;  bioda  honum  at 
b.  V.  D;  ")  ok  hafi  b.  v.  C;  '»)8kiotaz  I;  ")  prestz  B,  N;  Enn  ef  nockur 
segir  sva  etc.  sl.  K;  Vm  lausn,  fyrirsögn  K;  *')  nockurr  sl.  B,  N;  ")  [sl. 

B,  K,  N;  manni  sl.  C,  D;  ")  [nockurra  eina  B,  D,  F,  G,  I,  K,  N;  hueria 
sl.  C;  ")  iata  at  b.  v.  F;  ")  [leiða  C;  ")  oruilnan  B,  N:  vandhæfae  C, 
D;  [eyða  í  F;  vanhof  I;  ðruænting  L;  skript,  fyrirsögn  K;  in  penitentes. 
fyrirsögn  M;  ")  ok  sl.  C,  D;  »«)  hann  seti  B,  C,  D,  F,  G,  I,  L,  N;  ") 
biodi  B,  C,  D,  I,  L,  N;  »«)  sera  B,  F,  N;  er  C,  D;  ")  segir  B,  D,  F,  I, 
N;  ")  fa  C,  D;  ")  er  C;  verdr  D,  K;  '♦)  [þa  meire  sidan  en  adr  B,  N; 
[sidan  þi  meiri  F,  I;  [þa  raeire  M;  ")  er  C,  D,  F;  ")  helldr  B,  C,  D,  I, 
K,  N;  hefir  .  .  .  halldit  G;    ")  huerr  B,  F,  I,  N;    ")  [ok    þo    at  huðrn 

C,  D;  »')  honum  sl.  B,  C,  D,  F,  I,  N;  *")  basti  ok  b.  v.  M. 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  623 

fullan  uilia  til  at  bæta.  ok  [syna  honum^)  [huersu  mikit^) 
hann  hefir  tapat  i  syndinni.  ok  huersu  [mikit  hann  aöar^) 
aptr  med  [skyrum^)  skriptargangi^).  ok  algerri^]  yfirbot. 

16.  ^)I*at  skulo  prestar  giörla^)  geyma^).  at  þær  ero  sumar 
syndir  sem  er  [stuldr  eda  Rán^")  ok  allt")  þat  sem  nockuR^'^) 
hefir  annars  oheimillt  godz^^).  hueria  leid  er  þat  [kemr  til^*). 
þa  ma  honum^^)  su  synd  æigi'^)  bætaz^'').  vtan^^)  aettum  eig- 
anda  se  aptr  lokit^^)  med  fullnadi.  [ef  honum  ma  na.  edr 
hans  orfum^o).  leyniliga  ef  leynt  er.  Enn  ef  [honum  næR''^), 
æigi.  þa  gefiz^'^)  i  olmosur^^)  eptir^*)  Radi  prestz.  Enn  ef  sa 
hefir  æigi  fe^^)  til  [er  aptr  skylldi^^)  luka.  ok  uilldi  þo^') 
giarna'^^).  ok  ser  prestr  idran'*^)  aa  honum.  þa  seti^°)  honum 
skript.  ok  gefi^')  absulucionem  ok  biodi  at  [hann  luki^^)  aptr 
[med  fullnadi^^)  sem  fyrst  er  hann  kann^*)  fa. 

17.  ^^)Prestar  allir  er  kirkiur  hallda  at  Guds  Iðgum  ok 
curam  hafa  tekit  af  biskupi  hafa  fulit^^)  ualld  huerr  i  sinni^^) 
sokn  at  setia  skript^^).  ok  leysa  soknarmenn  sina  af  ællum 
leyniligum^^)  syndum  sinum*")  ok  misgerdum*^)  skriptbornum 
vid  sik.  Enn  i  þessum*^)  atburdum    skal    til   biskups    uisa    [ok 


•)  [sl.  B,  N;  [synia  A;  *)  mikla  B,  N;  [huers  K;  [huersu  M;  ')  [hann 
færr  allt  B,  N;  [hann  ailar  allt  C,  D,  I;  [hann  vinnr  allt  F;   *)  skyrum  sl. 

B,  C,  F,  L,  N;  ')  skriptgansr  b,  C,  D,  K,  L,  N;  ")  algerri  sl.  B,  C,  D,  F, 
K,  L,  N;  [idran  ok  I;  ')  Vm  eyndir,  fyrirsögn  K;  ^)  ok  B;  ok  giorla  (3, 
D,  F;  ')  uita  C,  D,  M;  ^°)  [okr  skulidir  B,  N;  [stnldr  edr  (ok  K)  okr  C, 
D,  G,  K,  L,  M,  [stuldr  F,  I;  i')  annat  b.  v.  C,  D;  '»)  raadr  B,  C,  D, 
N;  '3)  aa  b.  v.  C,  I;  gotz  sl.  L;  »*)  [er  til  komit  B,  C,  D,  F,  G,  I,  K, 
N;  »«)  honum  sl.  B,  C,  D,  F,  I,  K;  '«)  alldri  B,  C,  D,  G,  I,  K,  N;  aptr 
b.  V.  D;   '^)  ne  leidrettaz  b.  v.  C;    ' «)  nema  B,  F,  I,  N;   »»)   golldit  B, 

C,  F,  K,  L,  N;  *°)  rettum  erfingia  L;  [af  honum  eda  hans  orfum  ef 
hann  ma  þeim  na  M;  *')  [hann  naer  þeim  I;  **)  se  gefit  B,  C,  D,  N; 
gefi  F,  I;  »»)  olmusu  B,  C,  D,  E,  F,  G,  N;  '*)  med  B,  N;  «»)  fe  sl.  B, 

D,  F,  G,  I,  M,  N;  »«)  [aptr  at  F;  '')  þo  sl.  C,  D;  »«)  giallda  K; 
")  idranar  mark  C,  D;  »°)  hann  b.  v.  H,  N;  prestr  b.  v.  F,  I;  *')  hon- 
um  b.  V.  F,  I;  ^  2)  [juba  b,  F,  I,  N;  »^)  [sl.  B,  N;  [med  fullu  G; 
**)  [kann  hann  C,  L  ")  Hér  endar  K;  Cap.  fyrirsögn  C;  af  hveriu  prestar 
mega  leysa,  fyrirsögn  D;  De  secretis,  fyrirsögn  M;  '*)  vmbod  ok  b.  v.  D; 
»^)  kirkin  b.  v.  I;  »«)  skriptir  F;  '«)  ieyudum  B,  N;  *")  sinum  sl.  B, 
C,  I;  *')  misuerkum  C;  ok  misg.  sl.  G;  *')  þeira  einura  B,  F,  I,  N; 
þeim  C,  D. 


524  SKIPAN  EILfFS  OG  JÓNS.  1323. 

eigi  odrum*)  af  leysa.  leyniliga  ef  leynt  er^).  P)Hinn  fyrsti*) 
ef  nockurr  hefir  fallit  i  bann  þat  sem  login  lia*^)  biskupum^) 
einum  aF)  at  leysa.  sem  er  ef  nockurr^)  befir  lagt  [heiptugar 
hendr^)  aa  klerk  edr  klaustra  mann.  AnnaR^")  hueruetna  þar") 
sem  nockurr  finnr*^)  irregularitatem  contractam.  sem  er  ef 
nockurr  [lærdr  madr**).  prestr  edr**)  diakn  edr  subdeakn.  hefir 
[ueitt  edr  siungit  messo.  edr  nocknra^^)  þionostu.  edr  embætti 
i  kirkiu.  in  maiori  excommunicacione.  edr  ef  nockurr  hefir  laupit 
yfir  edr  gleymt  vigslum  sinum'^).  eda  tekit  vigslu*^)  af  odrum^^) 
enn  sinum  biskupi'^)  orlofslaust^").  nema^^)  sa^^)  se  daud- 
uænn  [er  til  skriptar^^)  gengr^*).  edr  miok  siukr.  þa  ma  huerr 
prestr  [leysa  hann  af  ællum  skriptbornum  syndum^^).  þo  med 
þij^^)  skilordi  [at  hann  skriptberi  þgr  fyrir  biskupi^'').  efhonum 
batnar.  sem  fyrr  segir. 

18.  28)[Enn  ef  prestr  ryfr")  skript^o)  [ok  uerdr^i)  at  þui 
sannr.  þa  se  hann  [af  tekinn^^)  uigslum.  ok  hafi  biskup  fe 
hans.  ok  uerdi*^)  settr  i  hit  þrðnguazta  klaustr.  [ok  geri^*)  þar 
æuinlega  idran. 

19.  Siukum  manni  skal  pngua  skript  setia  utan^^)  heyra 
skriptamál  hans  ok  segia  sua.  þu  skalt  fulla  tru  ok  van  [ok 
akall^^)  hafa  til  allzualldanda^'')  Guds  at  hann  uerdugiz**^)   [ok 


')  Ödrnaiss  C,  I,  L;  *)  [sem  æigi  ma  odruviss  leysa  leyniliga  B,  N; 
[enn  eigi  odruv.  1.  ef  1.  er  F;  ef  1.  er  sl.  I;  ')  Er  b.  v.  B,  N;  *)  [fyrst 
C,  D,  1;  [fyrsti  F,  L;  er  sa  b.  v.  L;  *)  bioda  C,  D;  «)  biskupi  B,  N; 
')  valld  til  1:  «)  madr  B,  N;  »)  [heiptuga  hðnd  B,  C,  D,  F,  I,  N;  *°)  er 
sa  b.  v.  I,  L;  hlutr  b.  v.  M;  ")  þar  sl.  B,  F,  I,  N;  '')  fellr  in  B,  N; 
»»)  [sl.  B,  N;  »*)  edr  sl.  B,  D,  N;  i»)  [sungit  eda  veitt  B,  C,  D,  F, 
M,  N;  [s.  eda  ved  nockura  I;  ")  sinum  sl.  B,  N;  '^)  vigslnr  B,  C,  D, 
F,  I,  L,  M,  N;  '«)biskopi  b.  v.  C,  F,  I,  L;  i«)  sl.  C,  F,  I,  L;  =•<»)  þridi 
hlutr  b.  V.  M;  ")  vtan  B,  F,  I,  N;  *»)  hann  B,  N;  *»)  skripta  C,  D, 
F,  M;  '*)  [ok  til  skripta  buinn  B,  M;  '*}  [firir  allar  skriptbornar  syndir 
aflausn  gefa  (afleysa  C,  D),  B,  C,  D.  F,  I,  M,  N;  er  vill  b.  v.  E;  »*)  þij 
8l.  B.  N;  *'')  [sl.  B,  C,  D,  F,  I,  N;  »«)  Vm  siuka  menn,  fyrirsðgn  M; 
*')  [Ryfr  prestr  B,  N;  [Nw  ef  suo  þunglega  kan  til  at  bera  at  prestr 
ryfr  M;  *^)  skriptamaai  B,  C,  D,  F,  G,  I,  N;  skriptir  eptir  manni  M; 
»»)  hann  b.  v.  C,  D,  F,  I;  »»)  Öllum  b.  v.  D;  »')  [sl.  B,  N;  '*)  [at 
gera  C,  D,  L;  [at  hann  geri  F,  I;  »*)  nema  B,  N;  ^e)  ^^i  c,  D; 
*'')  [sl.  L;  »*)  wirdiz  B,  C,  N;  uardueite  ser  L. 


I 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  06  JÓNS.  525 

uili^)  fyrirgefa  þau  ajll  þin^)  afbrot,  ok  kalla  þer  til  arnadar 
ordz  iungfrv^)  sanctam  mariam.  ok  alla  Guds  helga  menn.  ok 
gef  fyrir  saal  þinni  kirkium*)  ok  fatækum  mðnnum  slikt  sem 
Gud  kennir  þer.  enn^)  enga  skript  set  ek  þer  adra  utan  ef  þer 
batnar.  kom  til  min^)  sem  fyrsf).  ok  teli^)  fyrir  honum  [sem 
innuirduligaz")  at  hann^*^)  idriz  sem  [hann  ma").  [ok  leggi'^) 
hðnd  i*^)  hofud  honum  sidan^*).  ok  geíi  honum^^)  absolucio- 
nem'^)  sem  fyrr  segir. 

20.  ^')Fyrirbodit  er  [ok^^)  at  nðckur  prestr*^)  [dirfiz  at 
segia'-^")  messo  [á  nockurn  dagh^*).  fyrr  enn  hann  hafi'^^)  adr 
haft^^)  Rækilega  ottusðng  ok  prim^*)  de  tempore. 

21.  í>at  er  ok  fasthga^^)  fyrirbodit^'*).  at  nockur  prestr 
sa  sem  hann  ueit  sik  uera  staddan  i  hofudsyndum^')  dirfiz  at 
segia  messo.  fyrr  enn  hann  hafi  vandliga^^)  [ok  skiluisliga^^) 
skriptborit  [þa  synd  uid  þann  prest  sem  hann  nair  fyrst^") 
utan  naudsyn  se  tiP^).  ok  idriz  þa  syndarinnar  [med  þeim^^) 
hug  at  uilia^'^)  [bæta  hana  ok  bera  til  jscriptar^*)  [þegar  hann 
nair^^)  presti. 

22.  ''^^CDed  allri  geymslu^')  skulo  prestar  [at  sea^^).  at 
engÍD  vReinindi  meghi   koma    i  kaleck^^).    ok    at    engin   dropi 


')  [at  C;  ')  [ok  fyrir  gefi  honara  anll  sin  L;  ')  uora  fru  M;  ■*)  kirkiu 

C,  D,  I;  *)  enn  sl.  B,  C,  D,  P,  G,  I,  N,  •)  biskups  B,  N;  ')  skjotaz  B, 
N;  «)  taia  B,  N;  »)  [jnnuirduliga  F;  '")  þu  B,  M;  i»)  [þu  orkar  B,  N; 
[hann  orkar  C,  D,  F,  I,  L,  M;  '»)  hann  b.  v.  F;  '»)  aa  I;  ^*)  [enn 
biskup  leggi  sidan  hðnd  i  hðfud  þer  B,  N;  [ok  L  h.  aa  honum  G; 
»»)  þer  B,  N;  sl.  C;  >«)  lausn  B;  aflausn  6,  I;  »')  §  20  vantar  í  G;  Vra 
raesso  saung,  fyrirsögn  M;  *®)  ok  sl.  B,  C,  D,  N;  ")  [huerium 
presti  F;  [presti  I;  ^'O)  [segi  B,  N;  [at  segia  F,  I;  =>»)  [sl.  C,  D;  ")  hefir 
B,  D,  N;  '*)  sagt  B,  N;  ^*)  prima  E;  =>»)  fastliga  sl.  B,  C,  D,  N;  eink- 
anliga  F.  I;  '*)  einkanlega  b.  v.  M;  *^)  hofudsynd  B,  I,  N;  *^)  nafnliga 
B,  C,  D,  F,  N;  *»)  [sl.  B,  N;  [ok  skilrikliga  C,  D,  P,  I;  "°)  [ok  skyrliga 
wid  þa  synd  skilit  iattandi  þeim  fyrst  sem  nærr  hann  B,  N;  '')  at  B, 
F,  M,  N;     ")  [wid  þann    B,    N;    hann    vili    B,    C;     ^3)  ^q  q^  p^  j^  jj. 

D,  F,  I,  N;  ^*)  [skriptbera  B,  N;  [skriptbera  hana  C,  D,  F,  I;  *^)  [sem 
fyrst  nærr  hann  B,  N;  **)  Cap.  fyrirsögn  C;  Custodia,  fyrirsögn  M; 
'^)  athygli  B;  atgeyuislu  F;  *')  [at  ser  hyggia  i  messum  B,  N;  j  mess- 
um  b.  V.  D;  [vid  sia  j  messam  F;  [geyma  ok  v.  sia  i  m.  I;  '')  þeirra 
b.  V.  I. 


526  SKíPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

komi*)  or  honum  de  sanguine  Christi  a  kaleck^)  eda  alltari. 
En  ef  sakir  nockurrar  uangeymslu  kemur  sa  corporalia^)  edr 
alltaris  blæiu  þa  skal  prestr*)  Þuð(!)^)  yfir  sialfan^)  kaleck  [a 
alltarinu')  j  þrimr^)  vðtnum.  ok  skal  þa  ablucionem^)  prestr 
sialfr  taka  .Enn  ef  aa  alltari  kemr  edr  i  odrum  stad  a  tré^°). 
ok^')  skal  prestr  þann  dropa  sem  giorst  med  tungu  sinni  [af 
sleikia^^).  ok  skafa^^)  sidan  [af  brot^*)  edr  telgia*^).  ok  brenna 
sponuna*^).  ok  steypa^'')  ðskunni*^)  i^^)  alltari  [edr  hia^")  sva 
at  æigi  uerdi  trodin.  ok'*^)  sva  hit  sama  skal  gera  ef  fiuga  edr 
madkr  edr  onnur^^)  vReinindi  [fellr  i  kaleck*^).  þat  sem  prestr 
ma  æigi'^*)  haska  laust  hafa  edr  neyta^*). 

23.  [Huern  tima^^)  sem  [prestar  finna'^^)  i  messofðtum^^) 
[bokum  edr*^)  [i  odrum^*')  stad.  sakir  vangeymslu^*).  oblatam 
heila  edr  brotna.  ok  efaz  hann  i  huart^^)  uigd  se*^^).  þa  skal 
þa  oblatam  prestr^*)  neyta^^)  post^^)  recepcionem^')  sanguinis. 

24.  Prestr  skai  [huern  tima^^)  er  hann  ferr  i  herad^®)  i 
naudsyn  til  siuks  manz  hafa  med  ser  uiaticum  Beinliga  geymt  i 


')  megi  .  .  .  koma  C;  ')  klædi  B,  C,  D,  F,  G,  I,  M;  klædi  duk  b. 
V.  L;  ')  corporal  B,  N;  corporale  C,  D,  F,  G,  1,  L,  M;  *)  prestr  sl.  B, 
1,  M,  N;  *)  þua  B,  C,  D,  F,  G,  N;  þuo  E,  I,  M;  *)  sialfan  sl.  B,  C,  D, 
G,  1,  L,  N;  ^)  [sl.  B,  C,  D,  F,  G,  I,  N;  »)  þrennuni  B,  N;  »)  absolucio- 
nem  L;  >°)  eda  stein  b.  v.  B,  C,  D,  F,  G,  1,  L,  N;  i>)  þa  B,  C,  D,  F, 
G,  1,  L,  N;  **)  [taka  ok  neyta  B,  N;  [af  fægia  M;  '*)  med  knifi  b.  v. 
M;  »*)  [eptir  B,  F,  G,  I,  M,  N;  brot  sl.  C,  D,  L;  aa  brott  E;  '»)  talga 
M;  »*)  spónu  B,  N;  j  eildi  b.  v.  M;  »^)  sidan  b.  v.  C;  '*)  auskn  B,  C, 
D,  F,  I,  N;  >»)  hia  M;  »°)  [sl.  M;  "i)  ok  sl.  C,  D;  '")  onnur  sl.  B,  F, 
1,  N;  *')  [sl.  B,  N;  "*)  skadalaust  eda  b.  v.  E;  '  *)  [presti  er  æigi  haska- 
laost  eda  æigilofatat  neyta  B;  N;  [prestr  ma  nied  ðngu  (eigi  F.  G,  1,  M) 
moti  haskalaust  neyta  C,  D,  F,  G,  I,  M;  [p.  ma  eigi  haskalaust  bergia 
L.  Fyrirsögn  hér  í  C,  D  og  M:  Cap.  Ef  finz  oblata  beil  i  messnfavtum 
D;  Invencio  oblatam  M;  **)  ok  b.  v.  B,  F,  1,  N;  [Hveruitna  þar  C," 
»»)  [prestr  finnr  B,  C,  D,  M,  N;  »»)  svo  í  E,  F,  G,  M;  messufötum  eda 
B,  D,  L,  N;  messoklædum  edr  C,  I;  meBsofðsti  A;  »»)[b1.  C,  L;  »<*)  nock- 
urrum  M;  *0  [nockurri  geymslu  B,  F,  I,  N;  [annarri  geymslu  C,  1); 
[audrum  geyraslum  L;  *')  [at  C,  M;  [hvart  F;  *^erB,  G,  N;  edr  ouigd 
b.  V.  G;  **)  prestr  sl.  B,  N;  sialfur  b.  v.  I;  **)  sakir  varhygdar  b.  v. 
B,  C,  D,  F,  G,  N;  »•)  eptir  B,  N;  »n  suBcepcionem  B,  N.  »«)  [huer- 
uitna  C,  D;  »*•)  heradi  C,  D,  F. 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  527 

handbok^)  ok  bera^)  sialfr^)  [fyrir  ser*)  a^)  briosti^)  bædi  til 
kirkiu  ok  fra  ok  æigi  odrum  i  hendr  fa.  [ok  æigi  [nema]') 
prestr  se^)  at  vigslu  edr  diakn. 

25.  ^)Prestr  skal  æigi  þionostu  gefa  utan  biskups  orlofs 
nockurum'")  þeim  manni^^)  sem  i  storskriptum  er^^).  [edr  i 
opinberum  storglæpum^^).  fyrr  en  þeir  [hafa  eptir  logum  bætt**). 
ok  æigi  annars'^)  soknar  manni  naudsynialaust.  Enn  ef  odruuis 
gerir  [edr  gefr*^).  [gialldi  biskupi  .iij.  merkr^^).  Enn  ef  prestr 
uerdr  krafdr  at  ueita  siukum  manni  þionostu  i  annars  sokn^^). 
þa  skal  hann  til  hans'^)  fara.  ok  ueita  honum  naudsynia 
hialp20). 

26.  Huerr  prestr  skal  hafa  hrein  messoklædi  ok  alltaris 
bunad  ok  allt  annat  þat  er*^)  Guds  þionostu  heyrir^^)  i  heilagri 
kirkio.  En  huerr  sem  at  odru  verdr  kendr^^).  gialldi  fyrir  hand- 
klædi  huert  sem  vid  alltari  skal  hafa^^)  halfan  eyri.  fyrir  allt- 
aris  blæiu  ok  hðfudlin  eyri.  fyrir  sacrarium^^)  .ij.  aura.  fyrir 
corporalia^^)  halfa  mðrk^''). 

27.  Corporalia^^)  skal  prestr'*^)  vid  alltari  þua  i  Reinni 
munniaug.  ok  steypi"'')  vatni^*)  i  sacrarium  [þat  sem  þuegit 
var^2)    Q^  jjja  hann^^)  fa  diakna^*)  [edr  subdiakna^^)    [sidan^*) 


')  handklædi  F,  I;  ')  beri  prestr  C;  bera  prestr  D;  ^)  sialft  F;  sl. 
G;  *)  [sl.  B;  N,  »)  [firir  C,  D;  [ser  fyrir  I;  «)  sinu  b.  v.  B,  C,  D,  M,  N; 
^)  við:  ok  æigi,  er  í  E  bætt  við:  nema,  á  spássíu;  *)  [vtan  hann  se  prestr 

B,  N;  [vttan  prestr  C,  F,  G,  I,  L,  M;  [vtan  preste  D,    *)  Cap.  fyrirsögn 

C.  Uáðan  frá  og  til:  Enn  ef  prestr  etc.  vantar  í  G;  "*)  nockurum  sl 
B,  M;  ")  manni  sl.  B,  C,  D,  F,  N;  monnum  I;  » *)  eru  B,  C,  D,  F,  N; 
opinberum  b.  v.  F;  ^^)  glæpum  B,  C,  D,  L,  M,  N;  [sl.  F;  '*)  [böta  af- 
brot  sin  eptir  lögum  B,  F,  1,  N;  '*)  prestz  b.  v.  1;  '*)  [sl.  C,  D,  F,  I; 
*^)  enn  ef  odruuis  etc.  sl.  B;  [gialldi  hann  half  mðrk  C,  D;  [g.  b.  halfa 
mðrk  F,  1;  »«)  þingum  F;  »»)  hans  sl.  F,  I;  »°)  hialpir  B,  N;  »')  til 
b.  V.  C,  D;  '')  þarf  at  hafa  C,  D;  '»)  kunnr  C,  D;  ^*)  til  þionustu  b. 
v.  M;  **)  haudklædi  b.  v.  M;  **)  corporale  C,  D,  M;  ''')  þessari 
grein  sl.  B,  F,  I,  L,  N;  *®)  korporal  B,  N;  corporale  C,  D,  F,  G, 
I,  M;  =>»)  siaifr  b.,  v.  B,  C,  D,  F,  1,  N;  »»)  steypa  B,.  C,  D,  D,  F,  N; 
»i)  vatninu  B,  G;  ^»)  [þui  s.  þ.  v.  i.  B,  C,  D,  F,  G,  1,  N;  »»)  sidan  b. 
V.  B,  C,  G,  N;  hann  sl.  C;  ok  sidan  b.  v.  F;  «*)  diakn  C;  ^*)  [sl.  B, 
N;  [edr  subdiakn  C;  '*)  sem,  B,  G,  N;  er  F. 


528  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

hann  hefir  skolat^)  [at  þua  betr  ef  þarP).  Enn  alltaris  blæiu  ok 
handklædi  þat  sem  prestr  þurkar  [æ,  hendr  sinar^)  eptir  sacri- 
ficium*)  þa^)  skal  i  kirkiu  uel  skola.  ok  steypa  uatni^)  i  sacra- 
rium.  ok  fai  sidan^)  konu  ef  betr  þarf  at  þua.  Allt  þat  sem  i 
messoklædum  er  edr^)  gognum  þeira  sem  gudi  [ero  uigd^)  til 
handa"^)  ok  orfynd  ero.  skulo  brend  uera  i  kirkiu  ef  þæ  ero 
nytlaus^i).  ok  steypi^^^  53^^  jjj^  alltari  undir  þili  nidr. 

28.  ^*)At  soknarkirkiu  skaF^)  grafa  lik  huert  er  i  þeirri 
kirkiu^^)  sokn  andaz  þar  sem  grðftr  er'^)  til.  utao  hinn*'') 
frammfarnii^)  bafi  ser  i  odrum  stad  leg^^)  kosit  lockanar  laust 
ok  ileidingar^").  [ok  se  þo  iardadr^^).  ok  hafi^^)  soknarprestr 
bans  fiordung*^)  af  öllu  oífri  ok  utgerd^*).  er  þui  liki  fylgir. 
utan  siduani  se  annat^^).  ok  se  hann  þa  geymdr^^).  Eim  ef 
madr'''^)  kys  ser  leg^^)  i  odrum  stad  enn  at  soknarkirkiu  siuni^^) 
at  nockurs  manz  leiding'^")  edr  lockan.  ok  uerdr  þar^')  grafinn 
sidan^^).  þa  er  su  kirkia  i  forbodi  pauans.  ok  ma  þar  huarki 
[lik  grafua  ne  messo  syngia^^).  þar  til  er  soknar'*)  kirkian  hefir 
sinn^^)  Relt^^)  fullan^')   af  ollu  þui  godzji]  er  þui  liki  fylgir^**). 

29.  ^^)  Lik  skal  nidr  seliaz*^)  þorsdaginn  i  dymbildaga  uiku. 

•)  þuegit  C,  D;    [sl.  L:    ")  [ef    betr    þarf   at  þua   C,   D;     »)  [sér  aa 
B,  N;  *)  sacravium  B,  I,  N;  *)þa  sl.  B,  N;  *)  vatni  sl.  I;  ^)  i  hendr  b.  v. 

B,  N;  *)  odrum  b.  v.  C,  D;  ')  [helgut  edr  uigd  ero  C;  >°)  þionostu  B 
N;  til  handa  sl.  C;  ")  reyklaus(!)  M;  1»)  stejpa  C,  D;  »»)  Cap.  fyrir- 
sögn  C;  Vm  lika  grðpt  fyrirsögn  D.  í  G  og  L  vantar  héðan  frá  og  að 
orðunum :  Enn  ef  sa  madr  etc.  (§  29);  Vm  dauda  menn  fyrirsögn  M; 
»*)  aa  at  I;  '*1  kirkin  sl.  C;  '«)  [í^rðptur  liggr  M;  i^)  [sl.  D;  '»)  ijdni 
M;  '»)  legstad  C,  D;  '°)  jbeidingar  I;  »')  þar  b.  v.  C,  D,  I;  ")  [sl.  E; 
þo  b.  V.  E;  =")  fiordungr  A(!);  '*)  vtferd  C,  D;  »»)  annar  C,  D,  I, 
M;  **)  en  sa  er  i  leidir  mann  (sl.  D)  eda  lockar  fellr  i  pafa  bann  af 
sialfu  uerkinu.  ok  ma  eigi  leysaz  utan  aa  pafa  gardi  b.  v.  C,  D;  *^) 
nockur  C;  *«)  ieg  sl.  C,  D;  *»)  sinni  sl.  C,  D;  '")  ileiding  C,  D,  I,  M; 
"J  þar  sl.  C,  D;  *')  sidan  sl.  C,  D,  M;  ^')  [syngia  ne  grafa  at  lidnnm 
.X.  dðgum  C,  D,  I;  '*)  [þionuztn  giora  ne  syngia  'at  lidnum  .x.  dognm 
sidan  at  M;  »*)  sinn  sl.  D;  »*)  lut  C,  D;  »^)ok  allan  b.  v.  M;  '^^fylgdi 
C;  ")  Hér  skytr  C  og  D  inn:  Huer  prestr  er  at  þui  uerdr  kendr  at  hann 
lockar  mann  eda  teygir  med  nockurre  tilleiding  nockurn  mann  heilan  eda 
siukan  or  annars  sokn  at  kiosa  ser  legstad  ath  sinni  kirkiu  0.  s.  frv.  að 
orðunum:  utan  bisknp  gefui  orlof  til  (sjá  §  21—32).    Hér  er  fyrirsögn  í 

C,  D  og  M:  Cap.  C;  Ner  lik  skal  nidrsetia  D;  Hvenær(!)  M;  *°)  setia 
0,  D. 


1323.  SKIPAN  EILÍFS   OG  JÓNS.  529 

fyrir  messo  enn  aa  langa  freadag  æigi.  pascha  aptan  eptir  messo 
skal  lik  nidr  setia  ok  æigi  salu  messo  yfuir^)  syngia.  Pascha 
dag  skal  lik  æigi  nidr  setia^).  annan  dag  pascha  [skal  lik  nidr 
setia  ef  vilP).  ok*)  syngia  þa^)  salu  messo^).  Enn  ef  sa'')  madr 
verdr^)  drepinn,  sa  er  i  [storglæpum  er  edr^)  stormglum^")  edr 
forbodadr^^)  ut^^)  af  heilagri  kirkiu.  þa  skal  þess  lik'^)  æigi  i 
kirkiu  gardi  [nidr  setiaz^^).  Enn  ef  nidr  settz^^)  med  ofrkappi. 
þa  [se  æigi  tidir  ueittar^^)  at^^)  þeirri  kirkiu  fyrr  enn  biskup 
er  fundinn,  ok  ueiti^^)  soknarfolki  sinu^^)  alla^")  þionostu  þo^^) 
þvi  sem  i  sokninni^^)  er.  ok  ef  hann  þarf  at  vigia  þionostu  at 
gefa  siukum  mðnhum^^).  þa  lofaz  honum  at  segia  þar'^*)  messo 
i  þessarri^^)  kirkiu  leyniliga  med^^)  einn  mann  edr  .ij.  ok 
vigi*'')  þa  sva  mikla'^^)  sem^^)  þarf,  ef  hann  [er]  fiarri  odrum 
presti^")  staddr. 

30.  ^^)Ef  kona  sykiz  aa^^)  [sængar  fðr^^).  þa  se  henne 
[æigi  neitat^*)  olean.  ef  hon  er  eiginkona  manz^^).  Enn  [ef 
hon  er  frilla.  þa  neitaz  henni^^),  utan^'')  sa  iati  at  festa^^) 
hana  er  til  hennar  hefir  tekit.  ella  [iati  hon  skilnadi^^)  vid  hann. 
ef  henni  [gengr  til  bata^°).  Ef  kona  [ferr  a*^)  sæng*^)  jíj^ 
uikum    fyrir   paschir^^).    þa    fyrir   tignar**)   sakir    dagsins.    se 


')  yfuir  sl.  C,  D;  ')  ok  eigi  fyrr  en  b.  v.  C,  D;  ^)  ef  vill  sl.  I; 
*)  [skal  ok  þa  C;  ok  þa  D;  *)  þa  sl,  C,  D;  þa  .  .  .  yfir  M;  «)  at  soknar- 
kirkiu  skal  grafa  lik  huert  etc.  vantar  í  B,  F,  N;  yfir  b.  v.  I;  ef  madr 
er,  fyrirsögn  M;  ')  sa  sl.  I,  M;  »)  er  B,  I,  M,  N;  »)  [sl  B,  C,  D,  F,  N; 
'")  er  b.  V.  B,  C,  I,  N;  ")  forbodi  B,  N;  j  forbodi  F;  forbodum  G; 
")  ut  sl.  B,  C,  D,  F,  G,  I,  N;  '')  likami  B,  N;  ")  [grafa  C;  '")  werdr 
settr  B,  N;  uerdr  settr  C,  D,  F;    er  sett  L;     '^)  [skulu  æigi  tidir  veitaz 

B,  N;   '')  j  C,  D,  F,  I;  '»)  þo  prestr    b.  v.  B,  C,  D,  F,  N;    '»)    sinu   sl. 

C,  D;  '°)  alla  sl.  B,  N;  =")  þo  sl.  B,  C;  '')  skilum  B,  C,  D,  F,  N;  ") 
m.anni  B,  C,  D,  F,  G,  I,  N;  '')  þar  sl.  B,  C,  D,  F,  G,  I,  N;  ")  þeirri 
B,  C,  D,  G,  I,  N;  »«)  wid  B,  N;  ")  hann  b.  v.  C;  '«)  þionosto  b.  v.  I; 
")  hann  b.  v,  B,  C,  D,  I,  N;  >")  prestum  B,  N;  '')  §  30  vantar  í  G; 
")  af  C;  '=")  [sængar  ferd  I,  L;  ^*)  [veitt  B,  N;  ")  manz  sl.  C,  D,  F; 
'*)  [frillu  neitaz  B,  C,  D,  I,  M,  N;  [frillu  neitiz  F;  [frillu  skal  neitaz  L; 
")  nema  B,  F,  I,  N;  »«)  eiga  B,  C,  F,  N;  '*)  [at  hon  iatti  at  skilia 
(skiliaz  N)  B,  N;  [at  hon  iatte  skilnad  C,  D,  F;  *")  [batnar  B,  F,  N; 
*')  i  B,  N;  af  F;  *')  [uerdr  lettari  L;  ")  paaska  B,  C,  D,  L;  ok  b.  v. 
I;  **)  tignar  sl.  B,  N. 

Dipl.  Isl.  lí.  B.  34 


530  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

henni  lofad  at  ganga  i  kirkiu  sa^)  pascha  dag.  ok  taka'*)  þion- 
ostu^).  æigi*)  skal  fridlur  edr  horkonur  edr  þær  allar^)  sem  i 
sifskðpum  edr  frændsemi  geta^)  bðrn  i  kirkiu  leida  eptir  barn- 
sæng.  Enn  huerr  er  i^)  leidir.  gialldi  biskupi^)  halfa  mork^). 

31.  Huerr  prestr^^)  er  at  þui  uerdr  kendr.  at  hann 
lockar^^j  edr  teygir  med  [nðckurum  tilleidingum'^)  einnhuern^^) 
mann  siukan  edr  heilan  or  annars  sokn  at  kiosa  ser  legstad 
at  sinni  kirkiu.  þa  er^*)  hann  skylldugr^^)  aptr  at  færa  þat  lik 
[til  soknar  kirkiu^^).  ok  allt*^)  offr^^)  med  fulinadi  þat'^)  er 
þui  liki^o)  fylgir^i).  ok  sva  skaF^)  [huern  tima^^)  eí^*) 
nockurr^'*)  prestr  tekr  lik  or  annars  kirkiu^^)  sokn.  utan  pila- 
grima  ok^^)  uegfarandi  menn  [ok^^)  utlendzka^^)  ma  rettliga^") 
grafa*^)  i  þeirri  sokn^'^)  [sem  þeir^^)  andaz.  [ok  sva  innlendzka^*) 
ef  þeir  gera  æigi  adr^^)  adra  skipan^^)  fyrir  ser. 

32.  ^^)I>eim  m^nnum  ollum  skal  heilagr  kirkiu  gardr 
neitaz.  er  i  banni  deyia*^^)  edr  fut  ero  settir  at^^)  heilagri  kirkiu. 
utan*°)  þeii**)  hafi  aa  efztum*^)  dogum  sinum  af  presti*^) 
leystir*'')  uerit,  edr  beidduz*^)  [med  idran  lausn  af  presti.  ok 
geta  æigi  nad*^).  ok  ef  hann  deyR  [i  þeirri  idran*'^)  oleystr.  þa 


•)  aa  sl.  B,  I,  N;  ')  take  D;  ')  sva  ma  ok  engin  fa  þeirrar  konu 
etc.  (§  7)  vantar  í  H;  *)  Jtem  at  eigi  Hj  *)  allar  sl.  C,  D;  adrar  I; 
•)  8in  b.  V.  H;  ')  i  sl.  H;  »)  sl.  C,  D,  1,  M;  *)  æigi  skal  fridlur  etc.  sl. 

B,  F,  L,  N;  §  30—32  er  á  undan  §  30  í  C  og  D  og  vantar  í  H;  vm 
gravft  davdra  manna,  fyrirsögn  M;     '")  prestr  sl.  B,  N;     ")  mann   b.  v. 

C,  D;  '')  [nockurri  tilleiding  B,  C,  D,  F,  G,  N;  '")  einhuern  sl.  B; 
nockurn  C,  D,  F;  '*)  se  F;  '*)  skylldr  B,  F,  N;  '•)  [sl.  F;  '^  allt  sl. 
C,  D;  '«)  aptr  B,  N;  '»)  þat  sl.  C,  D,  P,  I;  ")  liki  sl.  B,  C,  D,  N; 
")  fylgdi  C,  D,  F,  L;  ")  skal  sl.  C,  F,  G,  L;  ")  [hueruetna  B,  C,  D, 
L,  N;  ")  er  B,  N;  þar  er  C,  D;  ")  nockurr  sl.  I;  «)  kirkiu  sl.  C,  D, 
F,  G,  I;  ")  cda  B,  N;  ")  eda  B,  N;  ok  sl.  C,  D,  F,  G,  L,  M;  ")  menn 
b.  V.  C,  D,  F,  L,  M;  [sl.  1;  »")  rettliga  sl.  B,  C,  D,  F,  G,  L,N;  þar  b.  v. 
I;  ^')  iarda  B,  F,  G,  L,  N;  sem  b.  v.  I;  ")  kirkiu  sokn  B,  I,  N;  ")  (sl. 
I;  ")  [sl.  B,  C,  D,  F,  G,  L;  ")  adr  sl.  B,  F,  M,  N;  ")  a  b.  v.  F;  ") 
Cap.  fyrirsögn  C;  '«)  deyia  b.  v.  B,  C,  D,  F,  G,  I,  N;  ")  [afsettir  B, 
N;  *°)  nema  B,  F,  G,  N;  *»)  hann  B,  G,  N;  ")  ytztum  C,  D,  I;  ")pre6t- 
um  B;  af  presti  sl.  G;  **)  leystr  B,  G,  N;  ")  beiddiz  B,  C,  D,  F,  N; 
beiddi  G;  bidiz  I;  beizt  L;  **)  (lausnar  ef  hann  gat  æigi  presti  naad  B, 
N;  [med  idran  lausnar  ef  presti  gat  eigi  naad  C,  D,  F,  L;  (lausnar  ok 
g.  eigi  naad  G;  [m.  i.  lausnar  af  p.  ok  getur  e.  n.  I;  ")  [si.  B,  N. 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  531 

skal  prestr  leysa  hann  daudan.  ok  grafa  hann^)  sidan^).  æigi 
skal  ok  opinbera  okrkarla  edr  uillumenn  edr  þa  sem  sialfir 
tyna  ser  iarda  1  kirkiu  gardi  nema^)  biskup  sealfr  lofi*). 

33.  ^)Eingin  lærdr^)  madr  skal  skipta  gefa  edr')  selia  af 
presttðku  sinni  iardir  ne^)  messofðt^)  edr  annat  godz'").  þat 
sem  til*^)  prestbordz^^)  hefir  at  fornu^^)  legit  edr  nyiu^*) 
undir  komit  nema  med  radi*^)  biskups  sins^^).  Enn  [ef  einn- 
huerr^^)  selr  odru  uiss.  þa  er'^)  kaupit  onytt  [ok  gialldi  halfu 
meira  aptr^^).  einkannliga  þar^o)  sem  hann  nytti^*)  ser  [uerdit. 
ok*2)  biskupi  .iij.  merkr.  ok  sua  þeir^**)  er  med  gleymsku^*) 
edr  uanrækt  lata  iardir  edr^^^)  annat  godz^^)  undan  kirkium 
sinum  ganga^'').  medan  [hann  syngr  þar^^). 

34.  Sva  er  ok  skipad  um  kirkiu  kyr  allar.  þær  er  [presti 
liggia  til  bordz^^)  at  huerri  kirkiu.  at  sva  margar  sem  hann 
tekr  vid.  ok  þær  allar  sem  gefaz  til  sidan  vm  hans  daga  til 
artida^")  halldz  eda  med  odru  skilyrdi.  skal  huerr  prestr  medan 
hann  syngr  at  þeirri  kirkiu  þær  allar  frialsar  hafa.  ok  nyt  af 
at^')  taka.  edr  til  leigu  byggia.  ok  fsai  þær  allar  upp^^)  med 
fullnadi.  hann  edr  hans  erfingi.  þeim  presti  i  hond  sem  þa 
kirkiv  færr  eptir  hann**^).  Enn^*)  huerr  sem  [nidr  drepr^^)  kyr 
edr^^)  brott  flytr.  oc  firrir  þann  prest  er  eptir  hann  kemr 
[fyrrnefndum  kum^^).  þa  luki    sva    margar    aptr.    hann^^)   edr 


')  hann  sl.  B,  N;  ^)  i  kirkiu  gardi  b.  v.  B,  C,  F,  I.  N;  sidan  sl.  I; 
»)  vtan  B,  C,  F,  N;  *)  gefl  orlof  (lof  F)  til  B,  C,  D,  F,  G.  Fyrirframan 
§  33  skýtT  C  og  D  inu  §  35  —  42;  M  skýtr  hér  einnig  inn  §  36—39  að 
orðunum:  "liflat  eda  lima  manna>;  ')  Cap.  fyrirsögn  C;  máð  í  D;  § 
33—34  vantar  í  G,  L;  í  B,  F  og  N  vantar  þær  og;  *)  prestr  eda  b.  v. 
H;  ^)  ne  C,  D,  I;  '«)  bðkr  eda  C,  D;  »)  messoklædi  C,  D;  '"}  godz  sl. 
C,  D;  ^')  kirkiu  eda  b.  v.  C,  D;  '*)  kemr  eda  b.  v.  C;  preetbordz  b.  v. 
H;  ")  ok  nyio  b.  v.  C;  edr  nyiu  b.  v.  D;  '*)  nyiu  sl.  C,  D;  at  nyiu  I; 
")  ok  lofi  b.  V.  C,  D;  '*)  sins  sl.  C,  D-,  '^)  [huer  er  H;  '»)  se  C,  M; 
^*)  aptr  sl.  C;  [sl.  H;  ^«)  þat  C,  D;  '')  nytir  C,  D,  H;  ")  [uirdiz  ok  C, 
D;  [uerdit.  en  H;  gialldi  b.  v.  I;  **)  menn  b.  v.  C;  '*)  vargeymslu  M; 
*')  nocknt  b.  v.  C,  I;  það,  sem  eptir  fer  af  §  33  og  §  34  er  rifið  úr  D; 
")  eda  rett  b.  v.  C,  I;  ")  ganga  sl.  I;  ")  [þeir  byggia  þær  C;  ")  [til 
prestbordz  liggia  C;  '«)  bðna  C;  '')  at  sl.  C,  M;  '')  ut  C;  ")  ok  sua 
þeir  er  med  gleymsku  etc.  sl.  H;  '*)  Enn  sl.  H;  ")  kirkiu  b.  v.  Hj 
^*)  [malnytu  kyr  eda  annan  fenad  skerr  eda  C;  [nidr  sker  eda  1;  [raal- 
nytu  sker  eda  M;  ")  [sl.  C;  ^')  hann  sl.  C. 

34* 


532  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

hans  erfingi.  med  [oUum  fiaruexti^)  ok  leigum  sva  morgum  sem 
af  skylldi^)  ganga.  sva  lengi  sem  mist  er.  ok  biskupi  .iij. 
merkr^).  ef  sækia  þarf  til*). 

34.  Lærdum  mðnnum  er  bodit  at  [þeir  skolo^)  lifa  rein- 
liga  ok  hafa  gott  ok  [sæmiligt^)  sidferdi^)  i  ollum  lutum.  varaz 
skolo  þeir  alla  breytni  i  klædnadi^)  lit  ok  skurdi.  j  yfirklædum 
sinum  ajUum^)  skolo  prestar  einlitt^")  hafa")  allzkyns.  [utan 
æigi^^)  gult  eda^^)  grænt.  rautt  edr^*)  rðndott^^). 

36.  Skegg  sitt  ok  krunu  skolo  lærdir  menn  lata^®) 
raka  sva  opt  sem")  þarf.  ok  hafa^**)  hárskurd'^)  kringlottan 
svo  stutann  at  [syniz  eyra  snepilP").  ella  luki^*)  mork. 

37.  [Fyrirbodinn  er^^)  prestum  allr  osæmiligr  fiar  afli  ok 
kaupskapr^**)  sa  at  kaupa  nockurn^*)  hlut  inn  til  þess  afla^^) 
at  hann  seli  þat  sama^^)  dyrra  ut  aptr. 

38.  Eigi  skolo  lærdir^^)  taka  umbod  [æ,  leikmenn^^)  tii 
nockurar  deilu^^).  edr  standa  aa  stefnu^")  fyrir  leikmanna  domi^^) 
utan^2)  sækia  sinn  edr  kirkiu  sinnar  rett.  edr  þeirra  annarra^^) 
sem  Iðgin  lofa  honum^*).  sem''^)  [ero  eckiur.  frendr  þeirra^^). 
edr  fðdurlaus  bðrn^^). 

39.  Klerkum^^)  ællum  er^^)  fastliga  fyrir*°)  bodit  undir 
banz  pinu  i  nockurum  domum*^)  sitia.  bref  edr  doma*^)  rita"). 


>)  [fnllum  anexti  M;  ')  skylldu  C;  *)  i  sektina  b.  v.  C;  *)  til  sl 
H.  Hér  skýtr  C  inn  §  44;  ')  [sl-  C,  D,  G;  *)  [sl.  I;  ')  atferdi  B,  N; 
medferdi  F,  L;  *)  sinum  bædi  b.  v.  B,  6,  N;  sinum  bædi  i  b.  v,  C,  D, 
I;  klæda  bnnadi  bædi  at  F;  »)  avllum  sl.  C,  D;  "')  klædi  b.  v.  B,  C,  D, 
F,  I,  N;  ")  hafa  sl.  C,  I;  ")  [nema  B,  C;  [vtan  1;  '»)  ok  C,  D;  '*)  ok 
C,  D;  »*)  tent  (rent?)  F;  §  35  vantar  í  M;  '*)  lata  sl.  C;  '^)  uidr  b.  v. 
C;  **)  hafa  sl.  C,  D;  '»)  sinn  b.  v.  C,  D;  ")  [eyrna  snepil  megi  uel  sia 
L;  ")  Inka  B;  halfa  b.  v.  C,  D,  M;  ")  [fyrirbiodum  ver  C;  ")  kanp- 
skattr  C;  '*)  þann  C;  ")  afla  sl.  B,  C,  N;  ")  sama  sl.  B,  N;  ")  menn 
b.  V.  B,  C,  D;  '*)  sl.  B,  C,  F,  L;  N;  ")  kiern  G;  ")  stefnum  G;  '')  lang- 
um  L;  ")  hann  b.  v.  C,  D,  F,  L,  M;  '')  manna  b.  v.  I;  '*)  honum  sl. 
B,  C,  D,  F,  I,  N;  ")  sna  sem  B,  N;  ")  þeirra  sl.  F,  G;  frendr  þeirra 
sl.  M;  ")  [eckna  edr  fodurlanssa  barna  B,  N;  [eckiur  edr  fandrlaus  born 
edr  írændr  fatækir  L;  '*)  lærdum  mðnnum  C,  D,  M;  '^)  Hér  hættir  I  í 
miðju  kafi,  en  byrjar  með  næstu  grein  og  fyrirsögn:  'Vm  forbod  aa»; 
")  fyrir  sl.  C;  *')  at  b.  v.  C,  I;  ")  at  lesa  eda  b.  v.  C,  D;  ")  at  skrifa 
B,  I,  N. 


1323.  SKIPAN  EILÍFS   OG  JÓNS.  533 

edr  i  nockurum  radum  edr  samþycki*)  uera  um  liflat  edr  lima 
manna.  æigi  skolo  ok^)  [lærdir  menn^)  uitni  bera  edr  nockura*) 
eida"*)  sueria  fyrir  leikmðnnum,  ok  æigi^)  leggia  sik  [edr  sin 
mEaF)  undir  leikmanna^)  dom^)  um^°)  nðckurn  lut  edr  nockurs 
annars  manz^*).  utan  biskups  sins^^)  orlof. 

40.  Lærdum  mðnnum  er  fyrirbodit  at  sitia  [þau  brudlaup*^) 
sem  æigi  er^*)  adr  logliga^^)  lyst.  Enn  huerr  er  at  þui  uerdr 
kendr.  þa  skal  biskup  [suspendera  hann^^)  ab  officio  per  trien- 
nium.  ok  eiga^'')  þo  van  meiri  refsingar*^)  ef  biskupi  syniz*^) 
eptir  mala  vðxtum. 

41.  ^'^)  [Fyrirbodit  er  ok^^)  de^^)  pena  suspensionis.  at 
syngia  pusanar'^'^)  messu  eckium^*)  er^^)  þær  giptaz  ok^^)  eng- 
um  utan^')  iungfrvm  einum^^). 

42.  Fyrirbodit  er  ok  ^^)  lærdum  mðnnum  fast- 
liga^^)  undir  bannz  pinu.  at  gera  nockut  kaup  edr  skilyrdi^^) 
edr^'')  krefia  [nockurn  maun^^)  fyrir  pusan  iardan  edr  olean.  edr 
nockut^*)  prestligt  embætti.þviat^^)  [huerrer  skylldugr*^)  kauplaust 
at  [veita  þat^^).  Enn  krefia  ma^^)  [sidan  gert  er^^)  forna  skylldu. 
ok  taka  [med  þðckum^")  [huern  tima^')  þat  sem  huerr^^)  [uiU 
med  godu  gert    hafa*^).    Enn   þeir   prestar   er  rangliga  [hallda 


')  samþykt  B,  C,  D,  F,  I,  L,  N;  at  b.  v.  B,  C,  D,  N;  ')  ok  sl.  B, 
C,  D,  F,  L,  N;  ')  [klerkar  B,  N;  *)  sl.  C,  D;  »)  sl.  D;  *)  [eda  B,  C,  D, 
N;  [ne  G;  '')  [sl.  B,  C,  D,  F,  L,  N;  »)  þeirra  B,  C,  D,  F,  I,  L,  N;  ») 
doma  B,  N;  '")  edr  D;  fyrir  L;  ")  manz  sl.  B,  C,  D,  N;  '^)  sins  sl.  B, 
C,  D,  F,  N;  ")  [at  brndlanpum  þeim  B,  D;  '*)  hefir  .  .  .  verit  B,  C,  D, 
F,  L,  N;   '*)  at  lögum  C,  D;  '*)  [suspendere  eum  C,  D,  F,  I,  L;   '^)æigi 

B,  N;  ««)  pÍBU  B,  N;  refstrar  D,  L;  refstar  F;  ")  litz  B,  N;  *<>)  Hér 
endar    G;     *')    prestum    sl.    B,    F,  1;  [þat  er  ok  f.   b.  C,  D;    ^')  sub  B, 

C,  D;  '')  pusadar  C;  pusada  D,  L;  pusðnar  F;  ^*)  konum  B;  =')  ef  C; 
*•)  yfir  b.  V.  B;  ")  nema  B;  ")  §  41  vantar  í  N;  ")  ollum  B,  F,  N; 
ok  oUum  C,  D;  '")  fastliga  sl.  C,  D;  *')  skiryrdi  B,  N;  eda  taka  vid  b. 
V.  B,  N;  klokindi  eda  taka  vid(!);  ")  taka  ved  edr  b.  v.  C,  D,  F;  taka 
verd  fyrir  b.  v.  L;  ")  [nockut  B,  N;  '*)  sitt  starf  eda  b.  v.  B.  F,  N; 
annat  sitt  b.  v.  C,  D;  annat  eda  I;  ")  en  B,  F,  L,  N;  þat  sem  C;  er 
D;  ^«)  [huerium  preste  berr  L;  ^')  [gera  B,  C,  D,  F,  I,  L,  N;  §  35—42 
vantar  i  H;  "*)  hann  b.  v.  B,  N;  prestr  b.  v.  »»)  [sl.  L;  **)  [til  sin  i  I; 
*'  [hueruitna  B,  C;  [sl.  D;  [j  hnern  tima  F;  *^)  hann  C,  D;  ")  Hér 
endar  eiginliga  statútan  í  B,  N;  en  út  af  fyrir  sig  stendr  í  þessum  hand- 
handritum  §  45  —  49  að  orðunum  :  'þat  er  ollungis  firirbodit  atkonaeda 


534  SOPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

menn  þionostu^)    paska  dag.  luki  biskupi^)  .iij.  merkr  ok  missi 
messo  sðnginn^)  um  .iij.*)  maDadi^), 

43.  [J  þeirri  sokn  skal  tiund  gera  af  huerium  iardar 
auexti  sem  upp  uex.  huar  sem  eigandi  er  at  heimilis  vist^). 

44.  [Sa  prestr  er  kirkiu  tekr  at  guds  Iðgum.  byggi 
eignir  þær  sem  hann  á  at  hafa  til  presttökunnar  til  skynsam- 
ligrar  abudar  ok  landskylldar  um  sva  morg  aar  sem  skynsamir 
menn  sea  at  iðrdin  kuedr  slikrar  abudar^). 

44.  ^jPrestr  sa  eem  fullt  aabæii  hefir.  ok  leigir  ser  adra 
iord  [edr  særr  til^).  sva  at  hann  leggr  abælit  i  eydi  edr  gerir^") 
eindeilld  [af  þi^*).  gialldi  sem  .vi.  skynsamir^^)  menn  meta. 
æigi  skal  l^rdr  madr  skilia  meiri  landzskylld^^)  [af  eignum**) 
enn  bera  ma.  [Enn  ef^^)  [iord  eydiz'^)  af  þi.  se^^)  hann  [skildr 
vid  bygging  iardar^^)  er  hann  byggir  tii  audnar.  ok  gialldi 
[sva  mikit^^)  sem  skynsamir  menn  meta  at  misfarit  er  med 
þeim  iordum.  enn^^)  biskupi  .vi.  aura.  Enn  ef  prestr  sa  er  til 
kirkiu  kemr.  gefr  þa  sðk  hinum  er  fra  for  at  hann  hefir  at 
viUd  sinni  æigi  byggt  til  fuUz  [eignir  þær  er  til  presttðkunnar 
liggia^*).  þa  sanni  sa  er  fra  for  med  eidi  sinum  at  hann  gat^^) 
eigi  betr  byggt.  ok  æigi  byggdi  hann  þui  med  affalli.  at  haon 
skylldi  fra'^^)  fara.  edr^*)  gialldi  hinum  þat  sem  hann^^)  misti 
eptir  iafnri  leigu.  Sva  [skal  prestr^^)  aa  iordu^')  bua  ok  af  fara 


inDgfrn  þioni  til  messn  eda  alltaris.  ok  hnerr  sem  þat  gerir  gialldi 
mork."  með  fyrirsögn :  'Vm  presta  stefnur.  Hér  endar  F;  [gera  viU 
med  godnm  nilia  L,  sem  skýtr  enn  inn  úr  fyrstu  statntu  Eilifs:  ef  prestr 
heldr  friUn,  og  að  orðunnm  at  leggiaz  o.  s.  frv.  þá  kemr  þessi  að  orð- 
unura:  Engin  prestr. 

^)  þannig  C;  ranglinostu  A:  oc  veita  þionosto  E;  [hallda  folk  fra 
þionnstu  I;  ')  sl.  C,  D,  I;  ')  songa  C,  D,  I;  *)  .viij.  C;  sex  D;  »)  Hér 
kemr  i  C  og  D  (sem  að  mestn  er  í  eyðu)  §  33—34;  •)  §  42  kemr  í  C 
á  eptir  §  45,  en  í  M  vantar  §  38—43;  ^)  §  43  stendr  í  C  á  undan  § 
35;  *)  Cap.  fyrirsögn  C;  ")  til  sl.  C;  [si.  H;  •»)  gerir  sl.  C,  I;  ")  [sl.  C, 
edr  gerir  etc  sl,  H;  [af  I;  •')  sl.  C;  ")  landskylldir  C;  '*)  i  eignir  C; 
")  [ok  1;  '•)  [þær  eydaz  C,  M;  eydiz  I;  ")  þa  se  C;  ")  þeirra  iarda  C,  I; 
[skylldur  byggingar  þeirra  iarda  M,  sem  befir  ekki  meira  í  beild  af 
statútunni,  en  út  af  fyrir  sig:  'Lærdir  menn  allir  er  nefndir  verda  tii 
presta  motz«;  '*)  [sl.  H;  ^°)  ok  C;  ")  [sl.  C;  heyra  oc  liggia  E;  eigi  at 
liggia  I;  ")  feck  C;  ")  af  C;  '*)  ok  C;  ")  hinn  H;  »•)  [skuiu  þeir  C; 
''')  iordnm  sinum  C. 


1 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  535 

sem  adrir  leiglendingar.  edr^)  suara  lögum  presti  þeim  er  tii 
kemr  eptir  hann  um  allt  þat  sem  leiglendingr  aa  at  suara  landz- 
drottni  þann  tima  sem  hann  ferr  af  iðrdu.  standa  skolo  hurdir 
.iij.  þo  at  engin  ugri.  þa  er  hann  kom  til.  stofu  hurd.  burs 
hurd.  ok  elldahus^)  hurd.  ok  sva^)  allar  þær  er  fyrr  stodu.  Nu 
ef  prestr  tekr  einhueria  þa  hurd  [ok  færir*)  brott.  þa  skal  hann 
aptr  færa.  ok  leggia  aa  landnam  presti  þeim  er  i  hans  stad 
kemr.  ef  hann  hefir  leyst  ifra.  Enn  ef  nockut  fylgir  þar  af 
þreskilldi.  aí^)  afdyri.  edr  gattar  tre.  þo  at  ein  flis  fylgi.  þa  er 
husbrot  ok**)  bðti  mork^).  halft  biskupi  enn  halft  þeim  er  til 
iardar  ferr.  Sva  ok  ef  hann  brytr  setstocka  or  huai  edr  nockut^) 
þat  sem  greyping  hefir  numit.  þa  skal  hann  aptr  færa  ok 
gialldi^)  mork.  ok  skiptiz^")  sem  fyrr  segir.  allt  þat  er  husbrot 
nemr  gialldi  mork  halft  biskupi  enn  halft  þeim  er  til  iardar 
ferr.  ok  gori  hus  iafngott  sem  adr. 

46.  ^^)Lærdir  menn  allir  er  nefndir  uerda  til  presta  motz 
skolo  koma  naudsynialaust.  enn  huerr  er  æigi  kemr^')  gialldi 
biskupi  .iij.  merkr.  ok  þilikt  sa  sem  kemr  okalladr.  utan  saa*^) 
eigi  annathuart  mal  at  ueria  edr  sækia.  Skolu  ok  hðfudprestar^*) 
at^^)  tia  kapellu  prestum.  er  heima  sitia  i^^)  heradi.  skylld- 
ugir*^)  huat  gert  var  logtekit^^)  ai  presta  moti  innan  fyrstu^^) 
.vij.  natta  er  [þeir  koma^°)  heim.  Prestr  huerr  adr  heiman  fari 
skal  skripta  ok  husla  huern  mann  siukan  i  sinni  kirkiusokn^*) 
Enn  þeir  lærdir  menn  sem  heima  ero  skolo  [geyma  kirkiusoknir 
allar^^)  til  þess  er  hinir  koma^^)  heim  fra  stefnu.  feiaust^*) 
vid    huernj    sem    þionostu    þarf.     ok    sva  ^^)    buern    tima.    er 


Mok  H;  ')  ellda  skala  I;  *)  sva  sl.  C;  *)  [sl.  C;  *)  eda  C;  *)  ok  sl. 
C;  ^)  uegna  b.  v.  C;  »)  nockut  sl.  C;  ')  giallda  C;  bæti  H;  '")  skipte 
C;  skiptaz  I;  ")  §46  —  49  að  orðunum:  gialldi  sem  fyrr  segir,  ersérstakt 
í  B,  N  með  fyrirsögn:  Vra  presta  stefnur,  en  C  bætir  þar  við  §  43  og 
endar  þarmeð.  Hér  endar  H,  I;  það,  sem  eptir  er  af  statiítunni  er 
sérstakt  í  M  með  fyrirsögn:  «Sinodo»;  '*)  forfallalaust  b.  v.  B,  N;  ") 
hann  B,  M,  N;  '*)  skylldugir  wera  b.  v.  B,  M,  N;  '*)  at  sl.  E;  '*)  þui 
b.  y.  B,  M,  N;  '')  skylldugir  sl.  B,  E,  M,  N;  '»)  Iðgtekit  sl,  B,  M,  N; 
oc  laugtekit  E;  '»)  fyrstu  sl.  B,  N;  ="*)  [hann  kemr  B,  M,  N;  »')  ok 
skira  bðrn  b.  v.  B,  M,  N;  ")  [kirkiu  ok  hennar  (sl.  M)  soknar  mðanum 
Bkylldugir  allrar  þionostu  B,  M,  N;  *')  kuomu  E;  **)  kauplaust  B,  N; 
")  skal  b.  v.  B,  M,  N. 


536  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

soknarprestar  þurfa.  Lysa  skolo  prestar')  fyrir  soknar  folki 
sinu'^)  adr  [enn  þeir  fari  heiman^)  huerr  þeim  skal  [skylldu 
gera^)  medan  hann  er  i  brottu.  Prestr  huerr  skal  hafa  med  ser  til 
sýnodum.  stolu.handbok  okyfirslopp.  ok^)  sakadr^)  eyri  fyrir  huert. 
þeirra^)  er  hann  hefir  æigi.  ok  huert  sinn  er  hann  ferr  heiman  skal 
hannhafamedser  þionostu.  [sem  vattar  fyrr^)  meirr^).  þuiat  eins 
skal  prestr^")  þionostu  med  ser  færa^^)  at  hann^^)  fari  innan  soknar 
til  sannz  eyrindis.  edr  utan  soknar  ef  hann  er  til  þess  kalladr^^). 
en  æigi  til  ælhusa  edr  annarrar  samdryckiu^*).  [Huerr  prestr  ok  er 
sungit  hefir  .v.  uetr.  skal  eiga^^)  messokiædi  ok  tida  bækr.  ok 
syni  a  presta  moti.  Enn  ef  prestr  kemr  i  annars  prestz  sokn^^). 
medan  hann  er^^)  á  leid  til  [presta  motz'^)  ok  fra.  þa  skal 
hann  embætti  ueita  þar^^).  þat  sem  hann  er  beiddr^o).  sektar- 
laust.  ok  beidiz'^^)  þar  ecki  fe  fyrir.  taka  ma  hann  efhonum  er 
gefit  sealfkrafi.  eí^^)  þat  minnkar  ecki  tekiu  hins  sem  tii  stefnu^^) 
fór^*).  Ailir  skolo  i  kór  uera  þa  er  biskup  kemr  i  sæti^^).  edr 
gialldi  eyri.  J  yfirsloppi*^)  skal  huerr  prestr  aa  stefnu  sitia.  edr 
gialldi^'^)  eyri. 

47.  Hofudprestar  allir  ok  kapelluprestar^^)  er  sokn*^)  hafa 
skolo  telia  trv  fyrir  soknarfolki  sinu  [a  huerium  sunnudegi^"). 
Bydz  ok  höfudprestum  sub  pena  suspensionis  officij  et  beneficij. 
at  þeir  syngi  sealfir  messur^^)  einkannliga  aa  ællum  [hatidis 
dðgum^^)  ok  heyri^^)  skriptamal  soknarmanna^*)  sinna.  æigi 
sidr  enn  vicarij.  i  ollum  stðdum  þeim  sem  þeir  mega  vid  komaz. 
sealfr  prestr  sa  er  messo  syngr  blandi  [uatni  uid  uin^'^)  i  kaleck. 
enn  æigi  klerkr.  sva  at  meira  se  af  [uatni  enn  uini  i  kaleck^^). 
[sva  at  vatn  riki  yfir  uini[n]u^'). 

')  þeir  B,  N;  ')  næsta  sunnudag  b.  v.  B,  M,  N;  *)  [heiman  fari  ok 
sua  B,  M,  N;  *)  [þionostu  veita  B,  N;  [þion.  giora  M;  ')  ella  B,  M,  N; 
•)  sekiz  B,  N;  ')  þetta  B,  N;  »)  utar  M;  »)  [sl,  B,  N;  en  b.  v.  B,  M,  N; 
">)  prestr  sl.  B,  N;  hann  M;  ")  hafa  B,  M,  N;  ")  bann  sl.  B.  N;  '^) 
kuaddr  B,  N;  **)  samkundo.  edr  samkuomu  dryckiu  B,  N;  '*)  [Eigi 
haerr  ok  prestr  er  fim  vetr  hefr  verit  B,  M,  N;  '*)  kirkiusokn  B,  M,  N; 
''')  i  brottu  ok  b.  v.  B,  M,  N;  '«)  [stefnu  B,  M,  N;  '»)  þar  sl.  B,  N; 
")  bedinn  M;  »')  beidi  B,  M,  N;  ")  en  B,  M,  N;  ")  presta  motz  B, 
M,  N;  ")  er  farinn  B,  M,  N;  ")  sitt  b.  v.  M;  ")  sloppi  B,  M;  ")  giallda 
B.  N;  ")  allir  b.  v.  M;  ")  soknir  B,  M,  N;  ")  [aa  huern  sunnudag  B, 
M,  N;  »')  messu  B,  N;  ")  [hatidnm  M;  ")  heyra  B,  M,  N;  ")  manna 
B,  M,  N;  »*)  [vine  ok  vatni  B,  N;  ")  [vini.  en  af  vatni  B,  M,  N;  ")  [sl. 
B,  M,  N;  [sva  at  v.  r.  y.  vine  E. 


I 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  55*7 

48.  Engi  prestr  skal  lofa  at  setia*)  i  kirkiur^)  kistur  edr 
[husbunat.  net'*)  edr  skipreida.  edr  nockurn  hlut  annan.  utan 
hialpi*)  undan  hernadi  edr  elldz  uada.  ok  se  sem  skiotaz^)  i 
brott  flutt.  Enn  huerr  er  odruviss  gerir  luki  mork.  Enn  ef 
nockurr  madr^)  [vill  gðra^)  olmusu  sina  til  [annarrar®)  kirkiv 
edr  annarrar^).  ok  verdr  at  þui  nockurr  prestr  sannr.  at  hann 
uendir^*')  olmosu  i  annan  stad.  gialldi  kirkiu  þeirri  ok  presti 
er  fra  uar  huerft^^)  halfu  meira  enn  biskupi  .ij.  merkur. 

49.  Eingi  prestr  skal  dirfaz  messo  at  syngia  utan  hann 
se  skryddr  messofotum  '^)  ok  hafi  messubok  fyrir  ser.  kross  ok 
kerti  loganda'^)  se  á  alltari.  ok  [klerk  þann'*)  er  [honum  and- 
stefni^^).  Enn  huerr  erat  odru  verdr  kendr.  gialldi  biskupi  mðrk 
[fyrir  huat  sem  brestr^^).  utan  naudsyn  gangi  tii.  sva  at  klerkr 
hans  hafí  andaz. 

50.  [Er  ok  alþingis*'')  fyrirbodit.  at  iungfrv  edr  kona 
þioni  presti^^)  til  [alltaris  i  messam'^).  en^")  huerr  er  þat 
gerir  gialldi  [sem  fyrr  segir^^). 

51.  Leikmðnnum  skal  æigi  þolaz  at  standa  i  sðnghusi^^) 
hia  klerkum  medan  beir  flytia  tidir.  utan  þeim  einum  sem  lesa 
edr  syngia  med  þeim^^). 

52.  Eigi  skolo  prestar  folkuapn  bera  naudsynialaust.  enn 
huerr  sem  berr  gialldi^*)  halfa  mork. 

53.  Postola  messodaga  alla  skal  hallda  dupplex  festum. 
ok  hafa^^)  Gloria  in  excelsis^^).  ok  Te  deum.  ok  Credo  in  unum 
deum^^),  huart  sem  [þessa  daga^^)  berr  i  aduentu  edr  i  langa 
fðstu.  ok  skolo  þessar  antiphonas^^)    ad  primas  vesperas.  þa  er 


Osæfia  A(!);  safna  E;^*)  kirkiu  B,  M,  N; ')  [notar  gðgn  B,  N;  [not  gann  M; 
*)  heriadiO)  E;  *)  fliotaz  E;  *)  madr  sl.  B,  N;  ^)  [gerir  B;  «)  einnar  M; 
*)  [nockurrar  kirkiu  B,  N;  [annarrar  kirkiu  edr  annars  stadar  E;  '")  huerfr 
þeirri  B,  M,  N;  ^ ')  haft  B,  N;  '*)  messoklædum  B,  N;  '')  brennanda  B, 
N;  '*)  [klerkr  sa  B,  N;  '*)  [andsuare  presti  B,  N;  [andzadi  honum  M; 
*•)  [sl.  B,  N;  '')  [þat  er  ollungis  B,  N;  [Er  ok  allungis  M;  '»)  presti 
sl.  B,  M,  N;  >9)  [messo  eda  alitarÍB  B,  M;  ")  ok  B,  M,  N;  ")  [mðrk 
B,  N.  Hér  endar  í  B  og  N  kiaasan  :  Vm  presta  stefnur.  í  N  er  þó 
áframhald  statútunnar.  Capitulum,  fyrirsögn  M;  ")  kor  M;  ")  presti 
M,  N;  ")  biskupi  b.  v.  M,  N;  ")  hafa  sl.  M;  =*)  deo  b.  v.  M;  ")  deum 
sl.  M;  *8)  [þa  E;  [þa  daga  M;  '»)  antiphonur  E. 


538  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

æigi  ero  adrar  geruar  til.  [Tradent  enim  uos')  et  cetera.  Dup- 
plex  festum^)  skal  hallda  de'*)  doctoribus  Gregorio.  Augustino. 
Ambrosio  ok  Jeronimo.  ok  hafa  þessar  antiphonas  ad  primas 
vesperas*).  similabo^)  eum.  Jste^)  homo  ab  adolescensia  sua. 
Jste  est  qui  ante  deum.  Justum  deduxit')  ODagne  presul  [glorio- 
8us  confessor  domini^). 

54.  Enn  þar  sem  prestr  andaz  se  allir  skylldugir^)  þeir 
sem  i  nand  ero  til  at  koma  ok  lata  lesa  psalltara  [fyrir  saftl 
hans^").  enn  [sa  er  annat  gerir^^)  gialldi  biskupi  halfmork^^j 
edr  .ij.  skiUinga*^). 

55.  f>ionostu  skal  æigi  meiri  uigia  aa  pascha  dag  enn  þa 
sem  hann  gefr^^)  eptir.  en  þat  sem  afgengr  se  neytt  innan  halfs 
manadar.  sem  fyrr  segir.  ella  gialldi'^)  ,xij.  aura. 

56.  Prestar  skolo  telia  fyrir  soknarfolki  sinu  á  pascha 
dag  edr^^)  þa  daga  adra.  er  þeir  skolo  þeim  guds  likama  gefa. 
at  menn  gangi  med  allri  spekt  ok  virdingu  til  þess  heilags 
embættis.  ok  falli  huerr  a  kne  fyrir  alltari  [sa  er^')  taka  skal 
ok  standi  eigi  upp  fyrr.  edr  gangi  i  brott.  en  hann  hafi  al- 
þingis^^)  neytt  guds  likama  ok  skolad  uel  munn  sinn  i  uini 
edr  uatni. 

57.  Klerkr  skal  hafa  til  Reidu  [reint  ker  med  uatni^^)  ok 
gefa^")  huerium  er  þionostu  tekr.  Enn^*)  ef  prestr  liggr  siukr' 
[þa  skal  hann  gera  ðdrum  presti  bod  ok  tia  honum  ef  nockurir 
ero  oskilamenn  i  hans  sokn.  ok  skal  sa  prestr  uera  skylldugr 
at  hialpa  honum  ok  hans  soknarmðnnum  sem|honum  er  næstr^^). 
Sva  skolo  00  alhr    lærdir   menn   skylldugir   vera   til   at  hialpa 


')  [Estote  fortis  M;  ')  festum  sl.  M;  ')  quatuor  b.  v.  M;  *)  ferias 
M;  ")  Sumbalo  M;  *)  Jlle  M;  ')  douiinus  b.  v.  E;  dominus.  confessor 
do'.  ad  m.  0.,  b.  v.  M;  *)  [sl.  M;  §  53  vantar  í  N,  en  í  staðinn  stendr  hér  § 
43;  ^)  skylldir  M,  N;  '")  [j  bæ  M,  N;  ^ ')  [þeir  er  odruuijs  giora  M,  N; 
'*)  laup  M,  N;  ")  En  þeir  prestar  er  hallda  menn  rangiiga  fra  þionuztu 
paslia  dag  laki  .iij.  merkur  oc  misse  messosöng  um  atta  manudi.  Suo  oc 
eigi  sidur  þeir  sem  þeim  roonnum  gefa  þionuztu  sem  eigi  eiga  at  taka 
eptir  logum  b.  v.  M,  N;  '*)  [gefr  hann  M,  N;  *')  luki  M,  N;  '*)  oc  M, 
N;  '^)  [sera  M,  N;  '^)  auUungis  adr  M;  ðllungis  N;  '*)  [uatn  i  hreinu 
kere  M,  N;  '")  þegar  b.  v.  M,  N;  ")NuM;  '')[þa  skal  sá  uera  skylldugur 
at  hialpa  honnm  oc  hans  kirkiu  sokuar  monnum  sem  næstur  er  þeim 
lærdr  madr.  Enn  ef  sa  er  siukur.  þa  skal  giora  odrura  presti  bod  oc  tia 
bonum  ef  nockurir  oskila  menn  ero  j  sokn  hans  M,  N. 


1323.  SKIPAN   EILÍFS  OG  JÓNS.  539 

kirkiu  soknar  mónnum  hans  þeim  sem  i  skilum  ero.  þar  sem 
þeir  sækia  til  at  nædsynium  sinum.  medan  prestr  þeirra  er 
siukr.  skoda  skal  ok  huerr  prestr  ok  innuirduliga  eptir  spyria 
skilum  þeirra.  Enn  sa  sem  afrækiz  sva  at  gera.  gialldi  biskupi 
halfa  mork.  en  prestinum  iafnmikit^)  sem  hann  [misti^)  fyrir 
hans  uangeymslu  sakir^). 

58.  Enn  ef  prestr  rægir*)  mann  fyrir  konungi  edr  biskupi. 
gialldi  slikf^)  sem  hinn  skylldi  er  rægdr  var  ef  hann  u§ri  sannr 
at  sok.  Enn  ef  lærdr  madr  rægir  biskup  fyrir  konungi  þa  skal 
hann  fok  festa^)  fyrir  sik  settar  særi  af  lærdum  monnum  [ef 
hann  ma  synia  med  logum^).  sealfr  se  hann  hinn  seaundi.  Enn 
ef  lærdr  madr  uerdr  sannr  at  sðk  þeirri^).  þa  se  fe  hans  allt^) 
bædi  i  landi  ok  lausum  eyri  j  ualldi  biskups.  ok  sva'")  officium 
hans  ok  beneficium.  CDed  eidum  skulo  lærdir  menn  ueriaz  slik- 
um  sektum^^)  sem  kirkiu*^)  Iðg  segia.  enn  æigi  med  odrum 
skirslum*^). 

59.  Prestar  allir  er  kirkiur  hallda  skolo  iafnan  at  þeim 
sitia  ok  innan  soknar  uera.  enn  huergi  languistum  i  brott 
[fara  ne  uera^*)  utan  [fullra  naudsynia'^).  [Er  þeim  ok  alþingis^") 
fyrirbodit  at  fara  i  pilagrims  ferdir  edr  nockurn  veg  or  [sinu 
biskups  dðmi^'^).  utan  biskups  [sins  orlof^^). 

60.  Vtlendir  menn.  ok  sva  allir  adrir.  skolo  þar  luka 
tiund  sina^")  af  ællum  afla  ok  atfðngum.  sem  þeir  ero  i  uetr- 
setu  staddir.  ok  þeir  ero  hina  helgu  natt.  nema  þeir  se  þa  at 
heimbodi^^)  [i  adra  stadi^^).  þa  snuiz  su^^)  tiund  tii  uetrsetu. 

61.  [CDessu  song  skal  eigi  af  presti  taka  eda  beneficium 
oc  ecki  doms  atkuædi  til  hiona  skilnadar  eda  forbodanar 
hinna  stærri  stormæla  utann  in  scriptis  se  fram  borit  med 
logligum  aaminningum  fyrir  frendum  j  þeim  hlutum  sem  madr 
fellr  j  bann  af  sialfs  sins  uerki  oc  þarf  eigi  aaminningar  nema 
banne  se  lyst  þegar  sok  er  gefin  oc  sannprofud^^). 

•)  8V0  mikit  M,  N;  *)  missir  N;  ')  [missir  j  hans  uangleymsla 
sakir  M;  *)  lærdan  b.  v.  M;  *)  þuilikt  M,  N;  *)  [festa  at  M,  N;  ')  [sl. 
M;  »)  þeirri  sl.  M;  «)  allt  sl.  M,  N;  '")  sva  sl.  M,  N;  ")  sokum  M,  N; 
>')  kirkiu  sl.  M,  N;  ")  Hér  endar  N;  '^)  [sl.  M;  '»)  [fuila  naudzyn  M; 
'*)  [Er  oc  M;  '^)  [biskupsdæmura  M;  '*)  [orlof  se  til  þess  M;  '^)  sina 
8l.  M;  =">)  heimbodum  M;  *')  [j  odrum  stad  M;  "')  þo  M;  ")  [b.  v.  M; 
etcetera  A. 


540  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

C. 

ÁM.  350.  Fol.  bl.  145a— 47a  skb.  skr.  1363  {=  A);  AM. 
347.  Fol.  bl.  85-86  skb.  c.  1370  (=  G);  AM.  175A.  4to  bls. 
60 — 64  skb.  c.  1400  (=  H).  Hér  er  einungis  §  14.  en  beint  á 
eptir  kemr  þar  svo  hljóðandi  grein :  "Ei  skal  hion  saman  vigia.  a 
imbrudðgum  drottins.  ok  eigi  j  gagnfðstum  ef  þeir  mennervj  gagn- 
fðstum.  er  vigiazt  skulu.  ok  eigi  sama  drottins  dag  sem  lyst  er. 
nema  biskup  lofui..;  AM.  138.  4to  skb.  c.  1500  (=  E);  AM. 
687A.  4to  bls.  bls.  4to  bls.  4  skb.  1479.  Hér  er  að  eins  upp- 
hafið,  og  endar  á  orðinu:  úkallaðr  (§  1).  í  J)essum  kafla  er  mart,  sem 
ekki  er  í  skipan  Eilífs  að  öðru  leyti,  en  aptr  eru  hér  og  nokkrar 
greinar,  sera  standa  í  öðrum  afskriptum.  Prentað  í  NgL,  III, 
307-310. 

Her  segir  um  presta  stefnu^). 

1.  AUir  þeir  lærdir  mena  sem  nefndir  uerda  til  presta 
motz  skulo  koma  naudsynia  laust.  Enn  huerr  er  æigi  kemr 
gialldi  .iij.  merkr.  ok  þuilikt  sa  er  kemr  _  vkalladr  utan  hann 
eigi  at  ki^ra  nockut  mál  edr  suara'^). 

2.  Ringia  skal  til  prestastefnu.  sidan  er  lesit  er  ewan- 
gelium  at  cristzkirkiu.  ok  til  þess  er  syngr  sanctus^). 

3.  Hofudprestar  skulu  nefna  lærda  menn  til  farar  ok 
heimasetu*).  ok  skulo  sitt  sinn  huarir  fara  ok  heima  ueraeptir 
þui  sem  nefndir  uerda.  Allir  hægindis  prestar  skulo  setia  aa 
stefnu  huerr  hia  sinum  hofudpresti. 

4.  Hofudprestr  huerr  skal  ok  sliku  sakadr  uera  sem  fyrr 
uar  sagt  ef  hann  afrækiz  at  nefna  presta  til  stefnu"^)  huert  aar 
er  prestamot  skal    uera.  utan  naudsyn  hans  uirdiz  til  duðlu. 

5.  Enn  ef  hofudprest  heptir  sin^)  naudsyn.  þa  nefni  hann 
einn  huern  af  þeim  kapellu  prestum  sem  næstir  ero  at  fara  til 
stefnu  fyrir  sik  at  þui  sinni.  skulo  ok  hofudprestar  skylldir 
uera  til  at  tia  kapellu  prestum  er  heima  sitia  i  þui  heradi 
huat  gert  uar  a  prestamoli  innan  fyrstu  .vij.  natta  er  huerr 
kemr  heim. 

6.  '')Prestr  huerr  adr  heiman  fari  skal  skripta  ok  husla 
huern  siukan  mann  ok  skira  born  i  sinni  kirkiu  sokn. 

')  Ölæsil.  G;  kirkiu  Iðg,  fyrirsögn  H;  ')  þar  b.  v.  G!  ')  huersu  sðkia 
Bkal,  fyrirsögn  G;  *)  heimaveru  G;  *)  ok  annarre  slikri  sekt  med  ef 
hann  kemr  eigi  sealfr  til  stefnu  b.  v.  G;  ')  synnt  G;  ^)  huersn  heiman 
skal,  fyrirsögn  G. 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  541 

7.  Enn  þeir  lærdir  menn  er  heima  ero^)  skulo  gigta  kirkiu 
sokna  allra  til  þess  ]  er  hinir  koma  heim  fra  stefnu  fe- 
laust  uid  huern  er  þionostu  þurfti.  ok  sua  huert  sinn  er  sokn- 
arprestar  þurfa  at  [fara  i^)  [naudsynia  eyrindum^)  sinum  utan 
sokna  sinna^)  ok  lysi  þo  huerr  sinni  brottferd  i  kirkiu  durum 
fyrir  soknarfolki  sinu  næsta  sunnudagh  adr  hann  fari  heiman. 
ok  sua  huerr  þeirra  skylldu  skal  gera  medan  hann  er  i  brottu. 

8.  ^)Pre8tr  huerr  skal  hafa  med  ser  til  synodum.  stolam. 
handbok.  ok  yfuirslopp.  ok  sekr  eyri  fyrir  huert^)  er  hann  hefir 
eigi.  þui  at  eins  skal  prestr  þionostu  med  ser  færa.  at  innan 
soknar  fari  til  sannra  eyrinda.  edr  utan  sokna^)  ef  hann  er 
til  þess  kalladr.  enn  æigi  til  ajlhusa  edr    annarrar  samdryckiu. 

9.  Eigi  ok  huerr  prestr  er  .v.  uetr  hefir  sungit  messo 
klædi.  ok  tidabækr.  ok  syni  a  prestamoti. 

10.  ^)Enn  ef  prestr  kemr  i  annars^)  kirkiu  sokn.  medan 
annarr  a  leid  til  presta^*^)  stefnu  ok  fra.  þa  skal  hann  allt 
þeirra  embætti  ueita.  þat  sem  hann  er  bedinn.  sektalaust.  ok 
beidi  þar  ecki  fe  fyrir.  taka  ma  hann  ef  honum  er  gefit  sialf- 
krafi.  [enn  ecki  minnkar  þat**)  tekiu  hins  er  til  prestamotz 
er  farinn. 

11.  ^2)Aj]ir  s^uio  i  kör  komnir  er  erchibiskup^^)  kemr  i 
sgti  sitt.  edr  gialldi  eyri. 

12.  J  yfirsloppi  skal  huerr  a  stefnu  sitia.  edr  gialldi  eyri. 
Engin  skal  odrum  slopp  lia  til  stefnu.  enneflér.  gialldi  hann**) 
eyri.  þuiat  allir  skulo  yfirslopp  ok  korkapu  eiga.  Enn  ef  missir. 
gialldi  eyri  fyrir  yfirkapu^^).  enn  .ij.  aura  fyrir  yfirslopp.  Ok 
huerr  er  stendr  upp'^)  i  kor  utan  slopp  edr  korkapu  at  tidum. 
gialldi  mork. 

13.  Nu  þegar  stefna  er  sett.  ok  erchibiskup  hefir  þion- 
ostu  ueitt.  edr  sa  sem  stefnu  helldr").  skal  rannsaka  at  allir 
prestar  sé  komnir  [i  ánefndan  dag^^).   Enn  ef  [þa    er  einhuerr 


')  sitia  G;  ')  i  sl.  E;  [sl.  G;  ')  [naudsynium  G;  *)  at  fara  b.  v.  G; 
*)  Vm  presta  skylldu,  fyrirsögn  G;  *)  þeirra  b,  v.  G;  '')  solínar  G;  ^)  Vra 
för  presta,  fyrirsögn  G;  ')  prestz  b.  v.  G;  '")  presta  sl.  G;  '*)  [ef  þat 
minkar  ekki  G;  '*)  Her  segir  huersu  prestr  skal  buinn  a  prestamote, 
fyrirsögn  G;  '*)  biskup,  alstaðar  G;  '*)  halfan  G;  '*)  kapu  G;  ")  vppi 
G;  '")  þa  b.  v.  G;   *«)  [sl.  G. 


542  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

æigi  kominn^).  þa  lati  hann  er  brottu  er  segia  naudsyn  sina 
med  einhuerium  presti.  ok  skulo  lærdir  menn  skoda  [naudsyn 
hans^)  med  yfirdðmi  erchibiskups.  ^)Enn  ef  prestr  sitr  innan 
bæiar  ok  uiU  æigi  koma  forfallalaust  til  tals.  gialldi  .iij.  merkr. 
En  sa  sem  gengr  af  stefnu  [forfallalaust.  utan  leyfi*).  gialldi 
.ij.  aura. 

14.  ^)Rannsaka  skal  [ok  þa")  a  stefnu  huart^)  prestar 
hafa  rettbodit  messo  daga  ok  ymbrudaga  aa  þeim  .xij.  manad- 
um.  ok  huerr  er  æigi  hefir  rettbodit  giaildi  .ij.  merkr  fyrir 
huert  er  hann  hefir  misbodit.  skal  ok  lysa  aa  prestamoti  huersu 
tasta  ok  aduenta  kemr  a  þeim  .xij.  manadom.  enn  sa  er  mis- 
bydr  sidan  gialldi  .iij.  merkr. 

15.  ^)Enn  ef  einnhuerr  gengr  i  kirkiu  utan  orlof.  gialldi 
eyri. 

17.  Allir  skulo  skynsamliga*)  æ,  stefnu  uera.  ok  lyda  uel 
málum  erchibiskups  ok  annarra^'')  lærdra  manna  þeirra  er  mala 
efni  eigu  at  ki§ra^*).  ok  eigi  byria  nockura  ki^ru.  [utan  erchi- 
biskup  lofi^'*).  Enn  ef  hann  byriar  edr  uliodar^^)  gialldi^*)  eyri 
[fyrir  huert  sinn  er  hann  gerir*°). 

17.  ^^)  Erchibiskup  skal  siaifr  salu  messo  syngia  einn 
huern  dag  medan  stefnan  stendr.  ok  skal  ringia  til  sem  til 
prestamotz.  skulo  lærdir  menn  [allir  þeir^^)  sem  innan  bæiar 
eru  offra  at  þeirri  messo  pening  enskan  edr  halfan  ðrtug  sylfrs 
edr  gialldi  þuilikt  sem  hann  hefdi  æigi  tii  stefnu  komit  a  þeim 
degi.  enn  halfu  meira  ef  huarstueggia  missir.  skalþuioffri  skipta 
imiUi  fatækra  manna. 

18.  Vpp  skulo  lesaz  a  prestamoti  nðfn  þeirra  [lærdra 
manna^^).  er  [fra  hafa  fallit*®).  huerrar  stettar  sem  huerr^") 
hefir  uerit.  ok  gðri  þat  huerr  hofudprestr  i^*)  sinu  fylki, 

19.  ^^)Ef  erchibiskups  frafall  uerdr.  þa  skal  huerr  prestr 
m,  þeira.xij.  manadum    syngia    honum    til    miskunar  .viij.  sala 


')  [kemr  eighi  aa  nefDdutn  dagh  G;  *)  [hana  ok  meta  forfaull  hans 
G;  ')  Ef  prestr  uil  eigi  koma,  fyrirsögn  G;  *)  [orlofslaust  fyr  en  hon  er 
Inkt  G;  *)  Fostor,  fyrirsögn  G;  *)  [sl.  H;  ^)  ef  G;  *)  Vm  orlof,  fyrirsögn 
G;  *)  sidsamliga  G;  '")  annarra  sl.  G;  ")  flytia  G;  ")  [fyrr  en  herra 
biskup  lofar  G;  '*)  ohliodan  gerir  G;  '*)  biskupi  b.  v.  G;  '*)  [j  huert 
sinne  G;  **)  Vm  ofran,  fyrirsögn  G;  '')  [sl.  G;  '«)  [preata  G;  '»)  [fram 
hafa  farit  G;  '")  huerr  sl.  G;  ")  firerG;  *")  Vm  ealu  messur,  fyrirsðgn  G. 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  543 

messur  med  ollum  salu  tidum.  enn  fyrir  saal  huers  prestz  sem 
andaz  .iij.  [salu  messor*)  med  salu  tidum.  skulo  i  þessu  sam- 
helldi  uera  allir  korsbrædr  at  cristzkirkiu  huat  uigskm  sem 
huerr  hefir. 

20.  2)Engi  skal  odrum  ranga  sajk  gefa  aa  stefnu,  en  ef 
hann  gefr.  gialldi  slikt  sem  hinn  skylldi  ef  hann  u§ri  sannr  at 
sajk.  utan  sa  er  sðk  gefr  sanni  med  eineidi,  at  hann  þottiz 
eptir  rettu  upp  bera  sitt  maal.  sua  þo.  at  hans  tala  uirdiz  æigi 
hinum  til  vfrægdar  edr  fiolmælis. 

21.  ^)Fastandi  skulu  allir  a^)  stefnu  koma.  edr  gialldi 
mork. 

22.  ^)Leyndar  mal  ajll  þau  sem  rædd  ero  á  stefnu.  ok 
bydr  erckibiskup  þau  at  leyna.  ok  berr  þau  einn  huerr  vt.  [ok 
segir  þau^).  gialldi  .iij.  merkr  ok  se  suspensus  ipso  facto  a 
beneficio  et  officio^).  ok  skipti  erkibiskup  [þeim  rentum  sem 
þui  suara^)  fatækra  manna^)  i  miUi.  ok  pini  hann^°)  meirr  ef 
þess  þickir  uid  þurfa. 

23.  ^*)Prestar  þeir^^^  ok  diaknar  sem  æigi  hafa  kirkiur. 
skulo  æigi  aa  stefnu  vera  utan  leyfi.  ok  sua  prestar  þeir  sem 
hedan  uilia  fara  or  biskupsdæminu  nema  þeir  æigi  at  suara 
malum^^)  edr  sækia.  Enn  ef  þeir  sitia  a  stefnu  orlofs  laust 
gialldi  .iij.  aura^*). 

24.  *^)En*ö)  þat  allt  sem  leikmenn  tekr.  ok  [þa  berr^^) 
at  uita.  ok  a  prestamoti  uerdr  tekit.  ok  skipad.  þa  skal  huerr^^). 
sua  þeir  sem  heima  satu.  sem  hinir  er  til  stefnu  foro'^).  þat 
lysa  fyrir  soknar  folki  sinu  ok  kunnigt  gera  med  allri  grein  ok 
skilriki  i  kirkiudurum  innan  þess  halfs  manadar.  er  huerium 
uerdr  kunnigt  gert.  ok  sua  opt  sidan  sem  vid  þickir  þurfa^"). 

25.  Sua  er  ok  einkannliga  skipad.  at  prestr  huerr  er  at 
ueitzlu  kirkiu  sitr  ok  ferr  fyrr  brott  en  hann  ueitir.  at  hann 
skal    giallda   þeim  er  til  kirkiu    kemr   mork  fyrir  aar  huert  er 


>)  [sl.  G;  ')  Sakir,  fyrirsögn  G;  ')  Vm  föstnr,  fyrirsögn  G;  ;*)  til  G; 
')  Vm  Iðyndar  mal,  fyrirsögn  G;  ^)  [fyrir  adra  menn  G;  ')  vm  sex  man- 
ade  b.  v.  G;  *)  [þetta  er  þni  suarar  G;  ')  presta  G;  '")  þo  b.  v,  E,  G/ 
'*)  Vm  orlof  at  stefnu,  fyrirsögn  G;  '*)  oc  lærdir  menn  b.  v.  E;  ")  mal- 
um  sl.  G;  '*)  merkr  G;  '*)  Vm  lysingh,  fyrirsögn  G;  '*)  En  sl.  G; 
")  [þeim  hefir  G;  '*)  soknarprestr  b.  v.  G;  ")  voru  G;  *")  Af  því,  sera 
eptir  fer  eru  ekki  nema  einstaka  greínar  í  G. 


544  SKIPAN  EILÍFS   OG  JÓNS  1323. 

hann  hefir  setit  sidan  er  hann  ueitti.  Enn  ef  nockurr  berr 
þriotzku  uid,  ok  uill  æigi  luka  sem  nu  er  sagt.  ok  uerdr  þat 
kigrt  a  prestanQOti.  gialldi  .xij.  aura  fyrir  mork.  enn  erchibiskupi 
halfa  mork  i  sektina. 

26.  Sua  skal  ok  huerr  fylkisprestr  lata  koma  til  presta- 
motz  med  skilriki  romaskatt  af  aillu  sinu  fylki.  En  huerr  er 
odruviss  gðrir  sakir  leti.  vanræktar  edr  illuilia.  gialldi  halfa 
mork.  Enn  ef  kapelluprestr  þriozkaz  vid.  ok  lykr  æigi  sinum 
fylkispresti  i  fyrnefndan  tima.  luki  þuilika  sekt  sem  fyr  segir. 
Ero  ok  allir  skylldir  eptir  fornri  ueniu  at  luka  presta  silfr  a 
prestastefnu,  korsbrodir^)  huerr  eyri  ok  slikt  fylkisprestr  huerr. 
fiordungsprestr  huerr  halfan  eyri.  enn  capelluprestr  ðrtug.  Nu 
huerr  er  æigi  lykr  þetta  sem  nu  er  sagt  iuki  annat  slikt  ok 
sektma, 

27.  Sua  er  ok  skipat  ok  stadfest  aa  prestamoti.  at  huerr 
prestr  er  annan  kallar  heriansson.  edr  odrum  þuilikum  okugdis 
ordum.  er  honum  megu  uirdaz  til  hueysla.  skal  luka  herra 
biskupi  .iij.  merkr  i  sekt.  enn  hinum  er  hann  taladi  til.  full- 
retti  eptir  .vj.  presta  domi.  sua  skulo  ok  allir  prestar  innan  Agda- 
neas  gera  penitenciario  i  Nidarosi  tiund  af  ajllu  sinu  sádi  bædi 
utan  gardz  ok  innan.  ok  af  ajllum  sinum  rettum  fongum  sem 
þeir  taka  af  sinum  mðnnum,  enn  huerr  sem  odruuiss  gerir  suari 
þuilikri  sekt  sem  i  cristnum  retti  a  kuedr. 

28.  Nu  ef  Dockurr  prestr  neitar  sueini  annars  prestz  kost 
eina  nátt  edr  .ij.  ef  hann  liggr  þar  vedrfastr.  ok  þroti*^)  kost. 
þa  luki  hann  erchibiskupi  mork  sylfrs.  edr  .vj.  skilliuga  enska. 

29.  Enn  ef  nockurr  prestr  neitar  ðdrum  presti  forbeina 
ok  kost.  edr  skip.  ef  loglig  þorf  berr  til.  sua  ok  sa  er  neitar 
sueini  erchibiskups  eda  ðdrum  logligum  erinda  manni  hans. 
þa  luki  erchibiskupi  .iij.  merkr  forngilldar.  ok  missi  messo- 
song  sinn.  þar  til  sem  erchibiskup  leggr  nockura  likn  m.  med 
honum  med  korsbrædra  sinna  rádi. 


')  þannig  E;  korsbrædr  A;  *)  þrioti  E. 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  ðll5 

D. 

AM.  344.  Fol.  bl.  76—78  skb.  c.  1350—1400.  Á  undao 
er  skipan  Jóns  biskups  Sigurðarsonar  frá  1345. 

Ex  statut[is]  Eilifi  Ar[chiJ  Episcopi^). 

1.  Ef  prestr  efar  at  barn  sie  skirt  annat  hvart  af  ordvm 
þerss  er  skirdi  eda  heyrdi  hann  [tvjifallt  vm  herma  þa  er  hia 
voro  i  þerssv  efni  primsigni  prestr  ok  skiri  med  þerssvm  ord- 
vm.  si  baptizatus  es  non  te  rebaptizo.  sed  si  non  es  bapti- 
zatus.  n  ego  baptizo  te  in  nomine  patris  et  filij  et  spiritus 
santi  ok  geri  allt  sem  vant  er  sidan. 

2.  Krismv  skal  hverr  prestr  nýia  taka  a  hverivm  xij  man- 
vdvm.  krismv  ok  evcaristiam  skal  hverr  prestr  i  kirkio  sinni  i 
læstri  kistv  hreinliga  vardveita  eda  geýma  at  eingi  ohreinindi 
nai.  æn  ef  eigi  er  sva  geymt  ok  kemz  at  mvs  eda  hvndr  eda 
onnor  ohreinendi  þa  se  hann  suspensus  ab  officio  misse  þar  til 
er  hann  finnr  biskup  ok  taki  biskup  af  honvm  messvsðng  vm. 
iij.  manadi.  ok  luki  prestr  mork  firi  þat  er  eigi  var  i  læstri 
kistv  geymt. 

3.  prestr  skal  iafnan  til  reidv  vera  hvervitna  sem  hann 
verdr  kvaddr  Iðgliga  at  skira  barn  eda  fara  i  n[av]d8yn  til 
sivkz  manz.  æn  ef  bann  firirnemz  kvaddr  og  deyr  barn  oskirt 
eda  sivkr  madr  oskriptadr.  þa  se  hann  ipso  facto  suspensus  ab 
officio  et  beneficio.  ok  godz  hans  þat  sem  hann  hefir  aflat  a 
kirkionni  i  biskups  valldi  sva  framt  sem  skýnsamliga  er  moti 
farit  presti.  huart  sem  hann  þarf  a  sio  eda  landi  at  fara  se 
iafnvel  heim  reiddr  sem  heiman  ok  sva  at  hann  þvrfi  eigi 
sialfr  at  roa. 

4.  Lysa  skolo  prestar  hvern  tima  i  langafðstv  einkann- 
liga  firir  soknarfolki  at  hverr  madr  karl  eda  kona  er  samvitzku 
alldr  hefir  til  skal  it  minzsta  einn  tima  a.  xij.  manvdvm  til 
skripta  ganga  vid  soknarprest  sinn  ok  þviat  eins  vid  annan  at 
soknarprestr  hans  lofi  honum.  ok  ef  vtansoknar  madr  nema 
pilagrimar  eda  vegfarandi  menn  se  komandi  til  skripta  til 
nockors  prestz  orlofslavst.  þa  segi  prestr  honvm  þegar  at  hann 
hefir  hvarki  valld  til  at  leysa  hann  ne  binda  ok  visi  honvm 
sva  aptr  til  soknarprestz  sins. 

^)  Með  hendi  AM.  bætt  við,  en  hin  forna  fyrirsögn  er  máð  út. 

Dipl.  Isl.  11.  B.  35 


546  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

5.  Æingi  prestr  skal  heyra  skriptamal  þers  manz  er  hann 
veit  i  banni  vera  fýr  en  hann  er  leýstr  af  þeim  sem  med  Iðg- 
vm  a  at  leýsa  ok  þar  med  skolo  prestar  fýrst  eptir  leita  i  skripta- 
malvm  þar  næst  hvart  hann  kvnni  credo  et  pater  noster  et  ave 
maria  ok  biodi  at  þeir  nemi  sem  fýrst  er  eigi  kvnna  adr. 

6.  Æingi  prestr  skal  i  skriptamalvm  bioda  nockorvm  eda 
til  leida  at  bann  sveri  eda  trvlofí  at  hann  skvli  þa  eina 
hveria  synd  skriptborna  alldri  optar  gera.  einkannliga  þær  sem 
sizt  ma  varaz.  þviat  ef  hann  gerir  sidan  [mo]ti  iatan  sinni.  þa 
brytr  hann  tvifallt. 

7.  Kenna  skolo  prestar  þeim  sem  þeir  skripta  hversv  þeir 
skolo  til  skripta  ganga  at  þeir  segi  sva  sin  afbrot  at 
þeir  rægi  sik  en  eingan  annan  nefniliga  vtan  syndinni  se  sva 
hattad  ad  hann  megi  hana  eigi  odroviss  segia  sem  henda  kann 
at  hann  heíir  haft  systvr  sina  eda  þvilikt  annat  ok  at  þeir 
skriptberi  med  sannri  idran  allar  sinar  syndir  ok  misgiordir 
ok  leýni  eingv  af  ok  fari  sidan  eptir  innvirdvliga  at  hann  vili 
syndir  sinar  skriptbornar  þa  af  segia  ser  framleidis  ok  hallda 
sik  fra  þeim  ok  tia  honvm  verdlavn  misverka  sinna  ok  þa 
ombvn  er  hann  fær  af  gvdi  ef  hann  bætir.  ok  mikilleika  þeirrar 
pinv  er  hann  skal  fa  ef  hann  deyr  i  þerssvm  syndvm.  ok  ef 
sa  iattar  yfirbot  med  idran  þa  skal  honvm  skript  setia  ok  leysa 
hann  sidan  ok  leggia  hðnd  i  hofvd  honvm  ok  segia  absolucio- 
nem  et  remissionem  et  cetera.  Æt  ego  absolvo  te  avctoritate 
domini  nostri  iehsv  christi  et  beatorvm  apostolorvm  petri  et 
pavli  et  [officij  mihi^)  commissi  ab  hijs  peccatis  que  con- 
fessus  68  et  ab  alijs  que  oblitus  es  in  nomine  patris  et  filij  et 
spiritus  sancti.  amen.  Æn  ef  nockorr  svarar  sva  at  hann  vill 
af  nockorri  synd  eda  fleirvm  eigi  lata  þa  skal  prestr  heýra 
skriptamal  hans  þav  sem  hann  viU  segia  ok  gefa  honvm  rad  a 
þenna  hatt  þo  at  þv  ættir  allan  heiminn  ok  gæfir  hann  i  olmvsv 
ok  iafnan  fastadir  þv  medan  þv  lifir  þa  odladiz  þv  himinRÍki 
eigi  þvi  helldr  medan  þv  liggr  i  hofvdsyndvm  eda  hefir  vilia  til 
framleidis  at  gera.  en  þo  ræd  ek  þer  at  þv  fastir  ok  giorir  ol- 
mosv  ok  onnor  miskvnnar  verk  ok  bid  firir  þer  idvliga  þviat 
þe[rss  fyrr]  mvn  gvd  birta  hiarta  þitt  ok  kv[edia]  til  idranar 
ok  yfirbotar.en  einga  adra  absolvcionem  skal  hann  gefa  honvm 

')  [officivm  mi88i(!)  hdr. 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  547 

vtan  bioda.  at  hann  halldi  hans  rád  ok  sem  fýrst  komi  hann 
aptr  til  hans.  Æigi  skal  nockor  prestr  gefa  absolvcionem  firir 
nockora  eina  skriptborna  synd  nema  hann  vili  allar  segia 
ok  bæta.  skal  þo  einkanliga  þar  varaz  at  hann  leidi  eingan  i 
orvilnan. 

8.  pat  skal  hverr  prestr  geýma  at  hann  seti  eingvm  þa 
skript  ne  biodi  þann  Ivt  sem  sa  er  til  skripta  geingr  segiz 
med  engv  moti  halldit  geta  at  hans  synd  yrdi  sidan  þvi  meiri 
er  hann  hefdi  eigi  sidan  halldit  tekna  skript  skal  þo  hverr  telia 
firir  sem  bezt  at  hann  hafi  fvUan  vilia  til  at  bæta  ok  sýna 
honum  hversv  mikit  hann  hefir  tapat  i  syndinni  oc  hversv  hann 
aflar  allt  aptr  med  skriptagangi  ok  yfirbot. 

9.  I>at  skolo  prestar  ok  giorla  geýma  at  þær  ero  svmar 
syndir  sem  er  stvldr  okr  ok  allt  þat  [sem  njockor  hefir  annars 
oheimillt  g[o]dz  ok  hveria  leid  sem  þat  er  til  komit.  þa  ma 
sv  sýnd  alldri  bætaz  nema  rettvm  eiganda  se  aptr  lokit  med 
fvllnadi  ef  [honvm]  eda  hans  orfvm  ma  na.  leyniliga  ef  leynt 
er.  ok  ef  honvm  nair  eigi  þa  gefiz  olmosa  eptir  prestz 
radi.  Æn  ef  sa  hefir  eigi  til  er  aptr  skilldi  Ivka  ok  viUdi  þo 
giarna  giallda  ok  ser  prestr  idran  a  honvm.  þa  seti  hann  hon- 
vm  skript  ok  gefi  absolvcionem  ok  biodi  at  Ivka  aptr  med 
fvllnadi  þat  fýrsta  sem  hann  kann  fa. 

10.  Prestar  allir  er  kirkior  vardveita  ok  cvram  hafa 
tekit  af  biskupi  hafa  fvllt  valld  hverr  i  sinni  sokn  at  setia 
skriptir  ok  leysa  soknarmenn  sina  af  ollvm  leyniligvm  sýndvm 
ok  misgiordvm  skriptbornvm  vid  sik.  Æn  i  þeim  einum  at- 
bvrdvm  skal  til  biskvps  visa  ok  eigi  odrvviss  afleysa  leyniliga 
ef  leynt  er.  j  fyrstv  ef  nockor  hefir  fallit  i  bann  þat  sem  Iðgin 
lia  biskvpi  einvm  af  at  leýsa  sem  er.  ef  nockor  hefir  lagt 
heiptvgH  liðud  a  klerk  eda  klavstra  mann.  annar  hvervitna  sem 
finnz  inregvlaritatem^)  contractam.  sem  er  ef  nockur  lærdr 
madr  prestr  diakn  eda  svbdiakn  hefir  svngit  eda  þionostv  veitt 
eda  embætti  i  kirkio  in  maiori  excommvnicacione  ef  nockor 
hefir  hlavpit  eda  yfir  gleýmt  sinvm  vigslvm  eda  tekit  vigslvr 
af  odrvm  biskvpi  orlofslavst  vta[n]  sa  se  davdvani  er  til  skripta 
geingr  eda  miðg   sivkr  þa  ma  hverr  prestr   firir   allar   syndir 


')  inregvlaritaritatem(!)  hdr. 

35* 


548  SKIPAN  EILÍFS    OG  JÓNS.  1323. 

aflavsn  gefa  skriptbornar  þo  med  þui  skilordi  sem  fyrr  segir  ef 
honvm  batnar. 

11.  Æn  ef  prestr  rýfr  skriptamal  ok  verdr  at  þvi  sannr. 
þa  se  hann  tekinn  af  vigslvm  ok  settr  i  hit  hardazta  klavstr  ok 
geri  þar  æfinliga  idran.  ok  hafi  biskvp  fe  hans. 

12.  Sivkvm  manni  skal  einga  skript  setia  vtan  heýra 
skriptamal  hans  ok  segia  sva.  þv  skalt  fvlla  [tr]v  [ok]  van  ok 
akall  hafa  til  allzvalldanda  gvdz  at  hann  vili  firirgefa  þer  oll 
þin  afbrot  ok  kalla  þer  til  arnadarordz  ivngfrv  sanctam  mariam 
ok  alla  gvds  helga  menn  ok  gef  firir  sal  þinni  slikt  sem  gvd 
skytr  þer  i  hvg  adra  skript  set  ek  þer  einga  vtan  ef  þer  batnar 
kom  til  min  sem  fyrst  ok  teli  fyrir  honvm  sem  innvirdvligaz 
at  hann  idriz  sem  hann  orkar  ok  leggi  hðnd  a  hofvd  honvm 
ok  gefi  [honvm]  lavsn  sem  [fyrr]  segir. 

13.  Fýrirbodit  er  [ok  at]  nockor  prestr  dirfiz  at  segia 
messv  a  nockorn  d[ag]  fyr  en  hann  hefir  adr  rækiiiga  svngit 
ottosðng  ok  prim[a]  de  tempore. 

14.  pat  er  firirbodit  at  nockor  sa  prestr  sem  hann  veit 
sik  vera  staddau  i  hofvdsýnd[vm]  dirfiz  at  segia  messo  fyrr  en 
hann  hafi  nefniliga  ok  skilvislega  skriptborit  þa  sýud  vid  þann 
prest  er  hann  nair  fyrst.  vtan  navdsyn  se  at.  ok  idriz  þa  synd- 
arinnar  med  þeim  hvg  at  hann  vili  skriptbera  hana  þegar  hann 
nair  presti. 

15.  CDedr  allri  geymslv  skolv  prestar  at  sia  i  messvm  at 
eingi  ohreinindi  megi  koma  i  kalek.  ok  at  eingi  dropi  komi 
or  honvm  de  sanguine  christi  a  klædi  eda  alltari.  Æn  ef  sakir 
nockorar  vangeýmslv  kemr  a  corporal  eda  alitarisdvk  þa  skal 
þva  yfir  kalek  i  þrimr  vðtnvm  ok  skal  þa  ablvcionem  prestr 
sialfr  taka.  en  ef  a  alitari  kemr  eda  i  ðdrvm  stad  a  trie  eda 
stein.  þa  skal  prestr  þann  dropa  sem  skiotaz  ok  sem  giorst 
med  tvngv  sinni  af  sleikia  ok  skafa  sidan  eptir  eda  telgia  ok 
brenna  sponvna  ok  steypa  i  aiitari  eda  hia  sva  at  eigi  verdi 
trodin.  [sva]  it  sama  skai  gera  ef  fivga  madkr  eda  ohreinindi 
fellr  i  kalek  þann  sem  prestr  ma  eigi  haskalavst  neýta. 

16.  Hvern  tima  sem  prestar  finna  i  messofotvm  bokvm 
eda  nockori  geymsiv  oblatam  heiia  edr  brotna.  ok  efar  hann 
hvart  vigd  er  þa  skal  prestr  neýta  þa  obiatam  sakir  varhygdar 
eptir  receptionem  sangvinis. 


'.-!: 


1323.  SKIPAN  EíLÍFS  OG  JÓNS.  549 

17.  Prestr  skal  hvern  tima  er  hann  ferr  vm  herad  at 
navdsyn  til  sivks  manz  hafa  med  [ser  vijaticvm  hreinliga  geymt 
i  hand[bok  ok]  bera  sialfr  íirir  ser  a  briosti  sinv  bæ[di  til] 
kirkiv  ok  fra  ok  eigi  odrvm  i  hendr  fa  vtan  prestr  se  at  vigslv 
eda  diakn. 

18.  Prestr  skal  eigi  gefa  þionostv  vtan  biskvps  orlof 
nockorum  þeim  sem  i  stormælvm  er  eda  oginbervm  glæpvm 
iýr  en  þeir  bæta  eptir  Iðgvm  sin  afbrot  ok  [eigi]  annars  sokn- 
armanni  navdsýnialavst.  Æn  ef  ðdruviss  gerir  gialldi  biskvpi 
halfa  mork  nema  hann  verdi  krafdr  at  veita  sivkum  manni 
þionostv  i  annars  prestz  sokn  þa  skal  hann  fara  til  ok  veita 
honvm  navdsynia  hialp. 

19.  Corporale  skal  sialfr  prestr  vid  alltari  þva  i  hreinni 
mvnnlavg  ok  steypa  vatnit  i  sacrarivm  þar  sem  þvegit  var  i 
ma  hann  ok  sidan  i  hendr  fa  diakn  edr  svbdiakn,  sem  hann 
hefir  skolat  at  þva  betr  ef  þarf.  Æn  alltarisblæiv  ok  handklædi 
þat  sem  prestr  þvrkar  hendr  sinar  a  eptir  sacrificivm  þa  skal 
i  kirkio  vel  skola  ok  steypa  vatnit  i  sacrarivm  ok  fa  i  hendr 
konv  sidan  ef  betr  þarf  at  þva.  Alit  þat  sem  [er]  i  messoklæd- 
vm  eda  gðgnvm  þeim  sem  gvdi  er  vigt  til  handa  ok  orfýrnt  er 
skolo  brend  vera  [i  kirkio]  ef  þav  ero  nýtlavs  ok  steypi  oskv 
hia  alltari  vndir  þili  nidr, 

20.  Æf  madr  er  drepinn  sa  sem  i  stormælum  er  eda  for- 
bodadr  af  heilagri  kirkio  þa  skal  þess  lik  eigi  at  kirkio  grafa. 
Æn  ef  nidr  verdr  sett  med  ofrkappi  þa  se  eigi  tidir  veittar  i 
þeirri  kirkio  fýr  en  biskvp  er  fvndinn  ok  veiti  þo  prestr  alla 
þionostv  soknarfolki  sinv  þvi  sem  i  skilvm  er.  ok  ef  hann  þarf 
at  veita  þionostv  at  gefa  sivkvm  manni.  þa  [lofaz]  honvm  at 
segia  messo  i  þeirri  kirkio  leýn[iliga]  med  einn  mann  eda 
vigi  þa  sva  m[i]kla  sem  þarf  ef  hann  er  eigi  nær  ðdrvm  prest- 
vm  staddr. 

21.  Æf  kona  sykiz  af  sængar  reckio(!)  þa  se  henne  eigi 
neitad  olian  ef  hon  er  eigin  kona  en  frillv  neitaz  nema  sa  iati 
at  eiga  hana  sem  til  hennar  hefír  tekit  eda  hon  iati  skilnadi 
vid  hann  ef  henne  batnar.  Æf  kona  ferr  a  sæng  iij.  vikvm  firir 
paska  þa  firir  tignar  sakir  víd  daginn  se  henne  lofat  at  ganga 
i  kirkio  a  paskadaginn  ok  taki  þionostv. 

22.  Hverr  prestr  er  at  þvi  verdr  kendr  at  hann  lockar 
eda  teygir  nockorn  sivkan  mann  eda  heilan  or  annars  sokn  at 


650  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

kiosa  at  sinni  kirkio  ser  leg  þa  er  hann  skylldr  aptr  at  færa  tii 
soknarkirkio  þat  lik  ok  allt  þat  med  fvllnadi  er  þvi  liki  fýlgdi  ok 
sva  skal  hvervitna  er  nockor  prestr  tekr  lik  or  annars  sokn  vtan 
pilagrima  ok  vegfarandi  nQenn.  vtlendzka  menn  ma  i  þeirri 
kirkiosokn  iarda  sem  þeir  andaz  ef  þeir  gera  eigi  adra  skipan 
firir  ser. 

23.  peim  monnvm  ollvm  akal  heilagr  kirkiogardr  neitaz 
sem  i  banni  deyia  eda  vt  ero  settir  af  heilagri  kirkio  nema 
þeir  hafi  a  efztvm  dogvm  sinvm  af  presti  leystir  verit  eda 
bedit  lavsnar  m[ed]  idian.  ef  presti  gat  eigi  nád  ok  ef  hann 
deyr  i  þeirri  idran  oleystr.  þa  skal  prestr  leysa  hann  davdan 
ok  sidan  grafa  i  kirkiogardi.  Æigi  skal  opinbera  okrkarla  eda 
villvmenn  eda  þa  sem  sialfir  týna  ser  iarda  i  kirkiogardi  vtan 
biskvp  sialfr  gefi  orlof  til. 

24.  Lærdvm  monnvm  er  bodit  at  þeir  skolo  hreinliga 
lifa  ok  hafa  gott  ok  sæmiligt  medferdi  [i  ojUvm  Ivtvm.  varaz 
skolo  þeir  [all]a  breytni  i  klædnadi  sinvm  bædi  at  lit  ok  skvrdi. 
j  yfirklædvm  sinvm  ollum  skolo  prestar  einlit  klædi  hata  allz- 
kýns  vtan  eigi  gvlt  ravtt  ^rænt  eda  ravndott. 

25.  Skegg  sitt  ok  krvnv  skolo  lærdir  menn  lata  raka  sva 
opt  sem  þarf  ok  harskvrd  hafa  kringlottan  sva  stvtt  at  eýrna- 
snepiU  sýniz  eda  Ivki  mork. 

26.  firirbodinn  er  prestvm  allr  osæmiligr  fiarafli  ok  kavp- 
skapr  sa  at  kavpa  nockorn  Ivt  til  þerss  afla  at  hann  seli  hinn 
sama  dýrra  vt  aptr. 

27.  Æigi  skolo  lærdir  menn  taka  vmbod  nockorar  kærslv 
eda  standa  a  stefnvm  firir  leikmannadomi.  vtan  sæki  rett  sinn 
eda  kirkio  sinnar  eda  þeirra  annara  er  Iðgin  bioda.  firir  eckior 
edr  bðrn  fðdrlavs  eda  fr§ndr. 

28.  Klerkvm  oUvm  er  fastliga  firirbodit  vndir  bannz  pinv 
~i  nockorvm  domvm  at  sitia  eda    doma  eda    bref  at   rita  eda  i 

nockorvm  radvm  eda  reidvm  eda  samþykt  vera  vm  [lif  I]at 
eda  lima  manna.  Æigi  skolo  lærdir  menn  vitni  bera  eda  nock- 
ora  eida  sveria  firir  leikmonnvm  eda  leggia  sik  vndir  leik- 
mannadom  ne  vm  nockorn  Ivt  eda  nockors  annars  vtan  biskvps 
orlof. 

29.  Lærdvm  monnvm  er  firirbodit  at  sitia  brvUavp  þav 
sem  eigi  hefir  adr  lyst  verit  at  Iðgvm  en  hverr  er  at  þvi  verdr 
kendr  þa  skal  biskvp    svspendera    hann    ab    officio    per   trien- 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  561 

nivm  ok  eigi  þo  meiri  refstar  van  ef  biskvpi  lizt    eptir    mala- 
vðxtvm. 

30.  Sva  er  ok  firirbodit  svb  pena  svspensionis  at  syngia 
pvsanar  messv  yfir  konvm  er  þær  giptaz  ok  yfir  eingvm  vtan 
ivngfrvm  einvm. 

31.  firirbodit  er  ollvm  monnvm  fastliga  vndir  bannz  pinv 
at  gera  nockot  kavp  eda  skildyrdi  eda  taka  ved  eda  krefia  nock- 
orn  mann  firir  pvsan  iardan  eda  olean  eda  nockot  sitt  starf 
eda  prestligt  embætti.  er  hverr  er  skylldr  at  giora  kavplavst. 
en  krefia  ma  hann  sidan  forna  skylldv  ok  taka  med  þockvm 
hvetvitna  þat  sem  hverr  vill  med  godv  giðrt  hafa^). 


AM.  174B.  4to  tvö  skinnblöð  úr  bók  í  12mo  frá  c.  1370; 
skorið  er  utan  af  báðum  blöðunum  að  endilaungu;  2.  bls.  er  að 
mestu  auð  og  á  3.  bls.  hefir  ekkert  verið  skrifað. 

26 [mes]suklædi    ok  alltarisbunad  ok  .    .   .   . 

.    .    .  þionustu  heyrir  til  i  heilagri  k[irkiu] 

verdr  kvnnr   giallde    firir    han[d]kle[di]   .......    halfan 

eyri  firir  alltaris  bleiu eyre   firir   sacra- 

rium  ij  æra  firir  c[orporale]  .    .   . 

27.     [C]orporale  skal  prestr  sialfr  þuo munlægh 

ok  steypa  vatnid  i  [sacra]rium.  en  alltarisbleiu   ok  handkl§[di] 

....  hendr  sinar    eptir    sacrificium    þa    skal 

steypa  vatni  i  sacrarium  ok  fa 

(27)  [A]llt  þat  er  i  messofotum  er  eda gogn- 

um  þeim  er  gudi  er  u[igdj  .    .    .  [orfy]rnd  eru  skolu  brend  vera 

i  kirkiu ok  steypi  osku  hia  allteri  unndir 

þ[il  nidr]. 

49.    Engi  prestr  skal  dirfazt  messo  sy[ngia] 

[sk]ryddr  messofotum  oUum  ok  hafe kerti  brennanda 

se  a  allteri  ok  kl[erk] En  huer    er   at  ajdru 

uerdr  k[vnnr] at  klerkr  hans  hafue  andaz. 


')  Hér  kemr  án  liDUskils  skipan  Páls  erkibisknps  bins  síðasta. 


552  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

50 [firirbjodit    at   kona  eda  jungfru  þi[oni]  .   . 

.    .    .  [hue]r  sem  þat  gerir  gialldi  sem   .... 

57 þa [skylld]igir  at   hialpa 

hans  kirkiu ^). 

....  skylldugir I       •    •    [eink]anliga 

i  þ  .    .   .  en  sa  er  annat  gerir  | ga   luki  vj  CDerkr 

ok  missi  mes[susdng]  | dagliga  fra  þionostu  a  paska- 

d[ag]  I di  .    ,    .  ef   hann  liggr  vedrfastr  |  .    .    . 

.    .    .  sueini  annars  prestz  kost  eina  nott  | mork 

silfrs  forna  edr  vj  skillinga  | [forb]eina  i  kost  edr 

skip  enska  | sua  ok  sa  er   neitar  suei[ni]  |  .   .   . 

....  erenda  manni  hans  þa  l[uki]  | songs 

Bins   þar    til    biskup    leggr  .   .    .   ,  | [med 

kors]brædra  sinna  radi   .    .    .  | eptir  fongum  sua 

sem  kirkiunar  goz  CDa  a  | biskupi    sinum    sua 

mikit  sem  forn  | iammikit  i  sektina  fírir  |  .    . 

u    er    hann    fellir   nidr   þa   rei  | 

skylldugr  er  hann  ok  sialfsagdr  | vih  betr  gort 

hafua  I 


F. 

AM.  688B.  4to  bls.  1—4  skb.  skr.  1479;  tvö  blöð   maakfnia 
og  dottoar  mjög  stdrar  spildur  úr  báðum  blöðuaum. 

9 [suspensus  a]f  officio  .   .   . 

[I]æ8tri    hir[zlu] 


10.    [Prestr  skal  iafn]an    til   [reidu  vera] 

[ed]ur  fara  j  na[udsyn]  

ok 

11 

ath 

prestz   sins. 


*)  Hér  þrýtr  bls.  2.  það,  sem  eptir  fer,  stendr    á    bls.    4.    sbr.  C  § 
28-29. 


1323,  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  553 

12.  [Ein]gi  prestr  s[kal  heyra  skriptaœal  þess  manns  er 
hann  veit  i  banni  vera.  fyr]r  en  [hann  er]  leystur  af  þeim  sem 
[at  l]avgum  a  hann  [at  leysa]  þ[vi  at]  þ[ar]  skal  prestr  furst 
eptir  fretta  j  skriptam[alum]  oc  þar  næst  huo[rt]  þeir  kunne 
[cre]do  oc  pater  noster  [aue]  maria  oc  biode  ath  þeir  nemi 
[sem  í]urst  þeir  [e]ig[i]  kunna  adur. 

13.  [E]jnge  prestur  skal  [j]  skriptamalum  bioda  nauckur- 
um  edur  til  leida  ath  hann  [sueri  edjur  tru[lofi]  at  hann  skal 
þaa  einhueria  skriptborna  synd  eigi  optar  gera  einkanliga  þær 
sizt  ma  warazt  [þviat]  ef  hann  gerir  j  mothi  j[at]an  sinne  þa 
brytur  hann  tuifallth. 

14.  [K]enna  skulu  prestar  þ[eim  er  vid  þa  til]  skripta 
ganga  huersu  þeir  s[kulu  sk]ripta  oc  ath  þeir  segi  sin  afbrot 
en  ræge  sigh  en  aunguan  annan  nafnliga  v[tan  sy]ndin  [se  suo] 
hattuth  ath  hann  megi  eigi  hana  au[druui]sv  skriptbera  sem 
optpiga  kann]  henda  ath  ef  hann  hefir  systur  sina  [edur 
a]nnath  þuilikt  oc  ath  þ[eir  skri]ptberi  med  rettri  jdran  allar 
synder  sinar  oc  misgiordir  oc  leyne  aungu  oc  fare  sidan  eptir 
jnuirdiliga  ef  hann  uill  sýndir  þa  skriptbornar  af   segia  sier  oc 

framleid[is] er  hann  hefir 

*)  skal  hann  gefa  honum 

[han]3  rad  oc  [komi  sem]  furst  aptur  til  hans.  Eig[i  skal  oc 
nockurr  prestur  gefa  nockurum  manne  absolut]ionem  fyrir  [ein- 
hu]eria  skiptborna  [sy]nd  nema  binn  uil[i]  allar  [segia]  oc  bæta. 
[skal  þat  þo]  eink[anjliga  varazt  ath  hann  leid[i  au]nguann 
[1]    vanhof. 

15.  [í>]at  skal  oc  huerr  prestr  geyma  at  hann  sete  aung- 
vm  [þ]a  skript  ne  [biode]  þat  nauckut  sem  sa  er  til  skripta 
geingr  segi  sig  med  au[ngju  m[oti]  halldit  geta.  þui  at  hans 
synd  yrde  þa  .  .  .  meire  sidan  en  a[dur]  ef  hann  h[ellde]  eigi 
tekna  skript.  skal  þa  huerr  [prestur]  telia  firir  honum  sem 
[bjezt  ath  hann  hafi  fullan  uilia  ath  bæta  oc  syne  huersu  mikit 
hann  [hefer  ta]pat  j  s[yn]dinne  oc  h[uersu  mjikit  hann  h[efer] 
aflat  aptur  med  skriptagang  oc  yfirbot. 

16.  [f>at   skulu]    prestar    [gior]la   geyma   [ath]    þær    eru 


^)  Dottinn  mestr  hluti  blaðsins  úr  af  fúa  og    sjást  að  eins  stafir  á 
stangli  eptir  úti  við  spássíuna. 


554  SKIPAN  EILÍFS  06  JÓNS.  1323. 

sumar  syndir  sem  er  stulldr  efdur  ran  oc  a]llt  þat  er  noc[k- 
urrj  hefir  annars  goz  ooheimilt  hueria  leid  [er]  þat  er  til  komit 
þa  ma  [su]  synd  eigi  bætazt  nema  rettum  eiganda  se  aptur 
loktt  med  fullnade  ef  honum  [na]ir  edur  hans  aurfum  [leyjni- 
liga  ef  leynt  er  oc  ef  hann  nair    eigi    þa   gefizt   j    aulmau8[u] 

eptir  prests  [radi] giarna  oc 

[absolucion]em  oc  biodi 

ff]». 

17 oc  curam  [h]afa 

[kir]kio  sokn  ath  se[tia]   .... 

[synd]um 

.    .   .  um af .    . 

[a]th  le[ysa] 

....  [no]ck[ur]  [m]adr 

atem 

....  sungit in  maiori  excom- 

[municacione] gleymt  sinum  vigsl- 

um sinum   ....  vtan  sa 

[se  d]aud[vænn] [mi]og  siu[kur  þa  m]a  huerr 

prestur  fyrir   all[ar] [a]flausn    gefa    þo    med   þui 

skilordi  sem  furr  [segir]. 

18.  En  ef  [prestur  ryfar  skript]  edur  verdur  hann  sannur 
ath  þui  þaa,  se  hann  [af  tekinu  vigslum  oc  h]afí  biskup  fe  hans 
oc  verdi  settur  i  [it]  þraunguazta  klau3t[ur]  ath  giora  þar  æfin- 
liga  jdran. 

19.  Sjukum  manni  skal  eigi  skript  sethia  vtan  heyra 
skripta  mal  hans  oc  segia  suo  þu  skalt  fuUa  tru  oc  von  hafa 
oc  akall  til  almaattigs  guds  ath  hann  verdugizt  oc  vili  firir- 
[gefa]  þe[r]  a[ull]  þin  brot  oc  kalla  þier  arnadarordz  jungfru 
COariu  oc  allra  guds  h[eilagra]  ok  geí  firir  sal  þinni  kirkiu  oc 
fatækum  monnum  slikt  sem  gudh  kennir  þer.  adra  skript  set 
egh  þer  aungua  vtan  ef  [þier  b]atnar  kom  til  min  sem  fyrst.  ok 
tel  þa  firir  honum  s[em  jnnuirdu]ligazt  [ath  hann  jdri]zst  sem 
hann  orkar  oc  leggi  hond  £a  haufu[d]  honum  oc  gef[i  honum 
absolucionem  sem  fyrr  seg]ir. 

20.  fyrirbodit  er  ath  nauckur  prestur  dirfizt  ath  segia 
messu  aa  [nauck]urn  dagh  furr  enn  hann  hefir  rækiliga  adur 
haft  ottusaung  oc  prima  de  tempore. 

21.  [t>Jath  er  einkanliga  firirbodit  at  nauckur  prestur  sa 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  555 


er  hann  veit  sik  staddan  j  haufut  s[ynd]um 
....    [skiljriklega 


22.     ...    .  allri san[g- 

uine  christi] [no]ckurar 

þrim alltari  k[emur] 

....  gerst  med [8pon]una  [oc  stey]p[a] .... 

.    .   .    .  suo  hit  sama [ohreinin]de  falla  j  kalek  þ[at] 


23.  [Huern  ti]ma  er  prestur [no]ck- 

ure  vangeym]slu  ob[latamJ [efjaz  h[uort]  vigd  er  þa 

skal  hann  þa  ob[la]tam  sia[lfur  neyta    he]nnar    eptir   receptio- 
nem  corporis  et  sanguinis. 

24.  [P]restur  skal  huern  tima  er  hann  [fer]r  j  herad  j 
naudsyn  til  siuks  manz  [hafa  med]  sier  viaticum  hreinliga 
geymt  [j]  handbok  æ,  [brio]sti  sinu  badi  til  kirkiu  oc  fra  oc 
eigi  audrum  j  hendr  fa  utan  prestur  se  [ath]  wigslu  edur 
diakn. 

25.  Prestur  skal  eigi  þionusto  gefa  utan  biskups  ordlof 
þeim  sem  j  storskriptum  eru  edur  opinberum  glæpum  fur  en 
þeir  bæta  eptir  laugum  afbrot  sin  oc  eigi  annars  soknarm[anni 
naud]synialaust.  enn  ef  odruuiss  gerir  gialldi  biskupi  halfa 
maurk.  enn  ef  prestr  verdr  krafdr  a[th]  ueita  siukum  manni 
þionusto  j  annars  sokn  þa  skal  hann  til  hans  fara  oc  [ue]ita 
honum  [naud]synia  hi[alp]h. 

26.  [Corporalia]  skal  sialfur  [prestur]  þuo  i  hreinne  munn- 
laugu  oc  steypa  va[tni  j  sa]crarium  þat  sem  þuegit  var  j.  [ma] 
hann  oc  sidan  fa  diakn  edr  subdiakna  sem  hann  hefir  skolat 
ath  hann  þuoi  betur  ef  þarf.  Enn  alltaris  blæiu  oc  handklædi. 
þat  sem  prestur  þurkar  hendr  sinar  a  eptir 


e. 

AM.  687A.  4to  bls.  5—9  skb.  skr.  1479. 

[f>]essar  skipanir  setti  uirduligr  herra  Eilifr  med  guds 
miskun  erkibiskup  j  nidarosi  med  radi  annara  biskupa  j  noregi 
oc  uer  brodir  Jon  med  samri  naad  oc  miskun    biskup    j    skal- 


556  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

hollti  uilium  at  halldizt  af  prestum  oc  uigdum  monnum  j  uoru 
biskupsdæmi. 

1.  Jn  primis  Ef  biskups  frafall  verdr.  þa  skal  huer  prestur 
aa  þeim  næstum  xij.  ODanudum  syngia  honum  til  miskunar  sio 
saluCDessur  med  salutidum.  Enn  firir  presti  ef  andazt  'þriar 
saluOOessor  med  salutidum. 

2.  Eingi  skal  odrum  ranga  sok  gefa  aa  stefnu  enn  ef 
gefur.  gialldi  so  micit  sem  hinn  ætti  ef  hann  væri  sannr  at 
sok.  nema  sa  er  sok  gefur  sanni  med  ein[ei]di  at  hann  þottist 
eftir  rettu  mali  sækia  sua  þo  at  hans  tala  virdizt  eigi  hinum 
til  ofrægdar  edur  fiolmælis. 

3.  [LJeyndarmal  oll.  þo(!)  sem  rædd  ero  aa  prestastefnu 
00  bydur  biskup  ad  leyna  oc  beR  þau  einnhuerr  ut  oc  segir. 
gialldi  þriar  merkr  oc  se  suspensus  ab  officio  et  beneficio  ipso 
facto  um  sex  manadi  oc  skipti  biskup  þeim  rentum  fatækra 
mauna  j  miilum  oc  pini  hann  þo  meir  ef  þess  þickir  þurfa. 

4.  Sa  prestur  sem  ryfr  þau  mal  sem  biskup  tekr  a 
prestamoti  oc  lærdir  menn  verda  aasattir.  gialldi  þriar  merkr. 

5.  Af  þui  at  born  deyia  optt  oskird  þar  sem  eigi  getur 
presti  nad  sakir  uankunnandi  þeirra  sem  hia  ero  staddir.  þa 
skal  soknar  prestur  lysa  oppt  oc  kenna  jnnuirduliga  soknar- 
folki  sinu  at  þegar  barn  uerdr  fætt  suo  dauduænt  at  eigi  ma 
til  prestz  flytia  edur  so  siuckt  aa  leid  þa  skiri  karllmadur  þegar 
sa  sem  næstur  er.  ok  kona  ef  karlmanne  nair  eigi  oc  fur  fadir 
edur  moder  enn  oskirt  deyi.  J  uatni  einu  enn  j  aungum  odrum 
log.  drepi  barni  j  uatn  þrim  sinnum  edur  kasti  uatni  aa  hofud 
med  lofa  sinum  edur  keralldi.  ef  eigi  nair  audru  oc  segi  med 
fuUri  trv  oc  rettri  ætlan  at  skira  þessor  ord.  4.  Eg  skiri  þig 
j  nafni  fodur  oc  sonar  et  cetera.  oc  gefi  nafn  oc  ef  barnit  lifir 
sidan  þa  komi  þeir  er  skirdu  til  prestz  sem  furst  med  þui.  oc 
ef  prestr  profar  so  þat  eftir  heilagri  kirkiu  utan  primsignan 
8kipan(!)  rettliga  skirt  vera.  þa  leidi  prestr  þat  þegar  i  kirkiu 
utan  primsignan  ok  leggi  oleum  sanctum  aa  briost  ok  bak  sine 
interrogacione.  abrenuncio  et  cetera  Dicente.  Ego  linio  te  et 
cetera  ok  leggia  crisma  j  hofud  ok  segi  þar  med  þær  oraciones 
sem  þar  ero  til  geruar  ok  þat  allt  sem  uant  er  at  gera  sidan 
barn  er  or  font  fært.  eftir  þui  sem  gert  er  til  j  handbok.  Jafnuel 
ma  ok  skira  j  sio  sem  sætu  uatni.  ok  af  js  bræddum.  Enn  ef 
prestur  efazt  huort  barn  er  skirt.  annat  huort    af    ordum    þess 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  557 

er  skirdi.  edur  tala  þeir  tuefallt  um  er  hia  uoro  j  þessi  for.  Prim- 
signi  prestur  ok  skiri  med  þessum  ordum.  si  baptizatus  es  non 
te  rebaptizo.  sed  [si]  baptizatus  non  es.  Ego  baptizo  te  et  cetera. 
oc  geri  allt  sidan  sem  uant  er  oc  adur  er  skipat. 

6.  [f>]at  skal  oppt  firi  folki  lysazt  at  eingi  ma  konu  fa 
ser  skylldari  at  frændsemi  edr  sifskopum.  Enn  at  vta  manni  se 
til  annars  at  telia.  En  at  fiorda  manni  af  huorratueggiu  alfu 
edur  nanari  er  firirbodit  at  fa. 

7.  Suo  ma  oc  eingi  madr  þeirra[rj  konu  fa  er  hann 
helldr  vndir  skirn. 

8.  Suo  ma  oc  eingi  prestzson  þeirrar  konu  fa  er  fadir 
hans  skirdi.  oc  eingi  prestzdottir  þann  mann  er  fadir  hennar 
skirdi. 

9.  Er  oc  oUungis  frillulifl  flrir  bodit  oc  hordomr  af  hei- 
lagri  kirkiu. 

10.  Huer  madr  er  sier  hefir  konu  keypt  at  guds  laugum 
er  skylldugr  at  gera  brudlaup  til  henuar  jnnan  .xij.  manada  sidan 
hann  hefir  fest  hana.  so  þo  at  lyst  se  adur  þria  drottinsdaga 
j  kirkiu  firir  brudlaup  þeirra  firir  soknarfolki  sino.  at  [sa]  er 
sanna  meinbugi  veit  aa.  uera.  at  su  festing  megi  eigi  fram 
ganga  eftir  logum  viti  þess  gioR  meir.  huat  hann  uill  þar  um 
uitna.  Er  þessi  lysing  þar  til  skipud  af  heilagri  kirkiu  at  þeirra 
hiona  born  sem  henni  hallda  vpp  ero  arfgeing  efter  fodur  oc 
modur,  suo  sem  eigin  kono  born.  þo  at  þar  profiz  aa  logligir 
meinbugir  sidan.  Enn  þeirra  hiona  born  sem  þessar  lysingar 
lata  eigi  uppi  hallda  oc  profaz  þeirra  aa  miUum  logliger  mein- 
bugir  sidar  meir  verda  alldri  arfgeing  suo  sem  j  meinbugum 
getin. 

11.  [Pjrestar  skulu  hafa  oc  hallda  fonta  sina  hreina  oc 
lokada  vel  oc  þetta. 

12.  Crisma  skal  huer  prestr  nyia  taka  aa  tolf  manudum 
huerium  oc  geyma  heima  reinliga  ok  eucaristiam  j  kirkiu  sinni 
i  læstri  kistu  eda  hirdslu  suo  at  eingi  ohreinindi  nai  til.  En  ef 
eigi  er  suo  geymt  oc  komi  at  mus  edur  hundur  edur  einhuer 
ohreinindi.  þaa  se  hann  suspensus  ab  officio  misse  þar  til  er 
hann  finnr  biskup.  taki  biskup  af  honum  COessosaung  vm  þria 
manadi.  oc  luki  prestur  mork  firir  þat  er  eigi  uar  j  læstri 
hirdzlu  geymt. 

13.  [PJrestar  skulu  jafnan  til  reidu  vera  huern  tima  er  hann 


558  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

verdr  krafdr  logliga  at  skira  born  edur  fara  j  naudsyn  til  siuks 
mans.  En  ef  hann  fornemtz  logJiga  kuaddur.  oc  deyr  barn  oskirt 
edur  siukur  madr  oskriptadur.  þa  se  bann  suspensus  ab  officio 
et  beneficio  ipso  facto,  oc  godz  hans  allt  er  hann  hefir  atlat  af 
kirkiunni  sej  biskups  ualldi  suo  íramt  sem  skinsamliga  erjmoti 
presti  farit  huort  sem  helldur  þarf  hann  ía  sio  edur  landi  at 
fara  oc  se  iafnuel  heim  reid[d]ur  sem  heiman  so  at  eigi  þurfi 
hann  sialfur  at  roa. 

14.  [LJysa  skulu  prestar  einkanliga  j  langa  fostu  firir 
soknarfolki  sinu  sua  at  huer  sa  madr  er  samuizku  alldur  befir 
til.  gangi  til  skriptar  vm  sinn  hit  minzta  aa  huerium.  xij. 
manudum  vid  sinn  soknarprest.  oc  þui  at  eins  vid  annann  at 
soknarprestur  hans  lofi  honum.  oc  ef  vtan  soknarmadr  nema 
pilagrimr  edur  uegfarandi  madr  se.  keraur  til  skriptar  til 
nockurs  prestz  orlofslaust  þa  segi  prestur  honum  þegar  at  hann 
hefir  huorki  ualld  til  at  leysa  hann  ne  binda  oc  uisi  honum 
aftur  til  socknarprestz  sins. 

15.  [Ejingi  prestur  skal  heyra  skriftamal  þess  er  hann 
veit  j  banni  uera  fur  enn  hann  er  leýstur  af  þeim  sem  hann 
m  med  logum  at  leýsa  ok  þui  skulu  prestar  furst  eftir  leita 
j  skriptamalum.  oc  þar  næst  at  huerr  madr  kunni  rett  Credo 
oc  [pater  noster^)  oc  aue  ClDaria  oc  biodi  at  þeir  nemi  sem  furst 
er  eigi  kunna  rett  adur. 

16.  Eingi  prestur  skal  j  skriptamalum  bioda  nockurum 
edur  til  leida  at  hann  sueri  edur  trulofi  at  hann  skal  þa  synd 
skriptborna  einhveria  alldri  optar  gera  einkanliga  þær  sem  sizt 
ma  uarazt.  þui  ef  haon  gerír  sidan  moti  jatan  sinni.  þa  brýtur 
hann  tuiíallt. 

17.  [K]enna  skulu  prestar  þeim  er  þeir  skrifta  hversu  þeir 
skvlv  til  skripta  ganga  at  þeir  segi  so  sin  afbrot  at  þeir  rægi 
sic  en  aunguann  annann.  nema  syndinni  se  suo  battad  at  hann 
megi  bana  ei  odruuiss  skriflbera.  sem  optlega  kann  henda.  at 
hann  hefir  haft  systur  sina  edur  þuilikt  annat  oc  þeir  skripí- 
beri  med  idran  allar  sinar  syndir  oc  misgerder  oc  leýni  eingu 
af.  oc  fari  sidan  eftir  innvirduliga  ef  hann  uill  syndir  þær 
skriptbornar  afsegia  sier.  oc  framleidis  sic  af  þeim  hallda.  oc 
tia  honum  margfalliga  þær  pinur  er  hann  skal  fa  ef  hann  deyr 

')  pstríO  8kb.  =  prestrl 


1323.  SKIPAN   EILÍFS   OG  JÓNS.  559 

j  þeim  syndum.  oc  ef  sa  iatar  yfirbot  med  idran.  þa  skal  hon- 
um  skrift  setia.  oc  leysa  hann  oc  leggia  hond  j  hofud  honum 
sidan  oc  segia  þessi  ord  med.  absolucionem  et  remissionem  et 
cetera,  Ego  absoluo  te  auctoritate  domini  nostri  iesu  christi  et 
beatorum  apostolorum  petri  et  pauli  et  officij  mihi  commissi  ab 
hijs  peccatis  que  mihi  modo  [confessus  es]  et  ab  omnibus  alijs  que 
oblitus  es.  jn  nomine  patris  et  cetera.  Enn  ef  nockur  suarar  so 
at  hann  uill  af  einni  huerri  synd  edur  fleirum  eigi  lata.  þaa 
skal  prestur  heyra  skriptamal  hans  þau  sem  hann  uill  segia  oc 
gefa  honum  raad  aa,  þann  hatt.  þo  at  þu  íættir  allann  heiminn 
oc  gefir  j  avlmavsu  oc  jafnan  fastadir  þu  medan  þitt  lif  er  þsa 
audlazt  [þu]  eigi  himinmki  þat  helldur  medan  þu  liggur  j  hofud- 
syndum  oc  hefir  vilia  til  hana  at  gera.  Enn  þo  ræd  eg  þier  at 
þu  fastir  oc  gerir  aulmajsu  oc  aunn[u]r  god  verk  oc  bid  firir 
þier  iduliga.  þuiat  þess  fur  mun  gud  birta  hiarta  þitt  ok 
kueik[i]a  til  yfirbotar.  Enn  einga  absolucionem  adra  skal  hann 
gefa  honum  vtan  hann  halldi  hans  rad  oc  komi  sem  furst  aftur 
til  hans.  Eigi  skal  oc  nockur  prestur  gefa  absolucionem  nock- 
urum  manni  firir  nockura  eina  skriptborna  synd  nema  hann 
vili  allar  segia  oc  bæta.  skal  þa  þo  einkanliga  varaz  at  hann 
leidi  eingan  j  uandrædi- 

18.  {>at  skal  oc  huerr  prestur  geyma  at  seitia  (!)  eingum 
þa  skrift  edur  bioda  nockut  þat  sem  sa  er  til  skrifta  geingr  segir 
sic  med  eingu  moti  halldit  geta.  þuiat  hans  sýnd  ýrdi  þa  meiri 
er  hann  helldr  eigi  tekna  skript.  skal  telia  firir  honum  sem 
bezt  at  hann  hafi  fullan  vilia  til  at  bæta  oc  syna  honum  huersu 
micit  hann  hefir  tapad  j  syndini  oc  huersu  hann  aflar  aftur 
eftir  skýrum  skriftagangi  oc  algerri  yfirbot. 

19.  pat  skulu  prestar  geyma  at  þær  ero  sumar  syndir 
sem  er  stuldur  okr  oc  allt  þat  er  nockur  hefir  annars  uheimillt 
goz  hueria  leid  er  þat  kemur  til.  þa  ma  honum  su  synd  eigi 
bætaz  vtan  rettum  eiganda  se  aftur  skipat  med  fullnadi  af 
honum  edur  hans  orfum  ef  hann  ma  þeim  na.  leyniliga  ef 
leynt.  enn  ef  honum  nair  eigi.  þsa  gefur  ðlmæsur  eftir  prestz 
radi.  Enn  ef  saa  hefir  eigi  til  er  aftur  skylldi  luka  oc  villdi  þo 
giarna  oc  ser  prestur  idran  aa  honum.  þa  seti  hann  honum 
skrift  oc  gefi  absolucionem  oc  biodi  at  hann  luki  aftur  med 
fullnadi  sem  furst  er  hann  [kann]  fæ,. 

20.  [PJrestar  allir  er  kirkiur  hallda  at  guds  logum  oc  cu- 


560  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

ram  hafa  tekit  af  biskupi  iiafa  fullt  ualld  huer  j  sinni  sokn  at 
setia  skriftir  oc  leysa  soknarmenn  sina  af  ollum  leyniligum 
syndum  oc  misgerdum  skriftbornum  vid  sig.  Enn  j  þessum  at- 
burdum  skal  til  biskups  uisa  oc  eigi  avdrum  oc  afleysa  leyni- 
liga  ef  leynt  er.  Hinn  fyrsti  ef  nock[u]r  hefir  fallit  j  bann  þat 
sem  login  lia  biskupi  einum  af  at  leysa.  sem  er  efnockurhefir 
lagt  heiptugar  hendr  aa  klerk  edur  klaustramann.  annar  hlutr 
huern  tima  sem  nockur  finnr  irregularitatem  contractam  sem 
er  ef  nockur  lærdur  madr  prestur  edur  diakn  edur  subdiakn 
hefír  sungit  edur  ueitt  nockura  þionuztu  j  kirkiu  edur  embætti 
in  maiori  excommunicacione.  Edur  ef  nockur  hefir  hlaupit  yfir 
oc  gleymt  vigslum  sinum.  edur  tekit  vigslur  af  odrum  enn 
sinum  biskupi  orlofslaust.  þridi  hlutr  er  nema  sa  se  daudur- 
uann(!)  er  til  skrifta  geingur  edur  miok  siukur.  þa  ma  huer 
firir  allar  skriptbornar  syndir  aflausn  gefa  þo  med  þui  skilordi 
sem  fur  segir  ef  honum  batnar. 

21.  [Njv  ef  so  þungliga  kann  til  at  berazt  at  prestur 
ryfr  skrift  eftir  manni  oc  verdr  sannr  at  þui.  þa  se  hann  tek- 
inn  af  uigslum  oc  hafi  biskup  fe  hans  allt.  oc  verdi  settur  ] 
hit  þraungazta  klaustur  at  gera  þar  æfinliga  idran. 

22.  Siukum  manni  skal  einga  skrift  setia  utan  heyra 
skriftamal  hans  oc  segia  suo.  þu  skalt  hafa  fulla  tru  oc  uon 
oc  aakall  til  allzualldanda  guds.  at  hann  uerdugizt'  oc  oili  firír- 
gefa  þier  oll  þin  afbrot.  oc  kalla  þier  tii  arnadarordz  vora  fru 
sanctam  CDariam  oc  alla  guds  helga  menn  oc  gef  firir  sai  þinni 
kirkiu  oc  fætækum(!)  monnum  slikt  sem  gud  kennir  þier,  adra 
skript  set  eg  þier  aungua  utan  ef  þier  batnar  kom  til  min 
sem  fýst.  oc  teli  firir  honum  sem  innuirduligazt.  at  idrazt  sem 
hann  orkar  oc  sidan  leggi  hond  i  hofud  honum  oc  gefi  absolu- 
cionem  sem  fur  segir. 

23.  [FJyrirbodit  er  at  nockur  prestur  dirfizt  at  segia  messu 
a  nockrum  degi  fur  enn  hann  [hefirj  rækiliga  sagt  ottusong 
oc  prim  de  tempore. 

24.  pat  er  oc  fastliga  firirbodit  einkanliga  at  nock[u]r  prestur 
sa  sem  ueit  sic  uera  staddan  j  hofudsyndum  dirfizt  at  segia  CDesso 
fur  en  [hann]  hefir  uandliga  oc  skiluisliga  skriptborit  þa  synd 
vid  þann  prest  er  hann  nair  furst  utan  naudsyn  se  at  oc  idrizt 
þa  syndarinar  med  þeim  hug  at  hann  uili  þa  skriptbera  er 
hann  nair  presti. 


1323.  SKIPAN  EILÍFS   OG  JÓNS  561 

25.  [CDjedur  allri  geymslu  skal  prestur  at  sia,  j  messum 
at  eingi  ohreinindi  megi  koma  j  kalek  oc  at  eingi  dropi  komi 
ur  honum  de  sanguine  christi  aa  kalek  edur  alltari,  Enn  ef 
sakir  nockurar  uangeymslu,  kemur  sa  corporale  edur  aa  allaris- 
blæiu.  þa  skal  þuo  ýfir  kalek  j  þrimur  votnum,  oc  skal  þa 
ablucionem  prestur  sialfur  taka,  ennefía *) 

26 vj  skynsamir  menn  meta,  Eigi  skal  lærdur  madr 

skilia  meiri  landskylld  j  eignir  enn  [bera  ma.  en]  ef  þær  eydazt 
af  þui,  þa  se  hann  skildur  [vid]  byggingar  þeirra  jarda^). 


H. 

AM.  186.  4to  bls.  107—109  skb.  c.  1480.  Kemr  næst  á 
eptir  skipan  Jóns  biskups  Sigurðarsonar  26.  Juli  1345. 

20.  vm  savng. 

J>at  er  firirbodit  at  noc[u]r  prestur  dirfist  at  seigia  CDesso 
aa  nockurn  dag.  fyrr  enn  hann  hefir  rækiliga  adur  haft  ottv- 
sonng  oc  prim  de  tempore. 

21.  vm  presta. 

|>ad  er  oc  einkanliga  firirbodit  at  noc[uJr  prestur  sa  sem 
sig  veit  standa  j  hofudsyndum  dirfizt  at  segia  CDesso  fyr  enn 
hann  hafe  adur  nafnliga  oc  skilrikliga  skiptborit  þa  synd  uit 
þann  prest  sem  nær  fyrst  vtan  navdsýn  oc  idrest  þa  syndar- 
innar  med  þeim  hvg  at  hann  uilie  skriptbera  hana.  þegar  hann 
nær  preste. 

22.  ohreinindi. 

CDed  allri  geymslv  skvlv  prestar  at  sia  at  enngi  ohreinindi 
kome  j  kalek,  oc  at  engi  dropi  megi  vr  honum  koma.  de  san- 
guine  christi.  aa  klæde  edur  aa  alltare.  enn  ef  firir  sakir  van- 
geymslv  kemur  aa  corporale.  edur  aa  alltarisblæiv  þa  skal  þvo 
yfir  kalek  j  þrenvm  votnum.  oc  skal  þa  ablucionem^)  sialfur 
prestur  taca,    En    ef   aa  alltari    kemur    edr   odrum   stad    edur 


')  Hér  vantar  að  minsta  kosti  eitt  blað  í  skinnbókina. 
*)  Hér  endar  skipan  Eilífs,  og  kemr  strax  á  eptir  skipan  Páls  erki- 
bisknps  hin  síðasta;  ^)  absol(!)  hdr. 

Dipl.  Isl.  II.  B.  ^° 


562  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

8teiii.  þa  skal  prestur  þann  dropa  sem  giorst  ma  med  tvngv 
sinne  af  sleikia  oc  skafa  sidan  eptir.  edur  telgia  oc  brenna 
sponuna  oc  steypa  ðskv  j  alltare.  edur  hia  so  at  eigi  uerdi 
trodin.  og  so  hit  sama  skal  gera.  ef  flvga.  madkur  edur  on[n]ur 
ohreininde  fellur  j  kalek  þat  sem  prestur  ma  eigi  haskalaust 
neyta.  et  cetera. 

23.  vm  messuklæde. 

Hvervetna  sem  prestur  finnur  j  messfotum.  bokvm  edur 
annare  geymslv  oblatam  heila  edur  brottna.  oc  efast  huert  uigd 
se.  þa  skal  prestur  þa  oblatam  neyta.  sakir  varygdar  post^) 
receptionem  sanguinis. 

24.  her[a]dko... 

Prestur  skal  huern  tiroa  er  hann  fer  j  hierade  til  siuks 
manz  j  navdsyn  hafa  med  sier  viaticum  hreinliga  geymt  j 
handbok.  edur  bera  aa  briosti  sier  sialfur  bædi  til  kirkiv  oc 
fra.  oc  fa  eigi  odrum  j  hendur  utan  prestr  edur  diakn  se  at 
vigslv. 

25-  vm  þionuztu. 

Prestur  skal  eigi  þionustu  gefa  vtan  biskups  orlof  nockur- 
um  þeim  sem  j  storskriptum  ero.  edur  j  opinberum  glæpvm. 
fyr  en  þeir  hafa  med  logvm  bætt.  oc  eigi  annars  soknarmanni 
navdsvdsynialaust.  Enn  ef  odrvuiss  giorer  giallde  halfa  mork. 
Enn  ef  prestur  verdr  krafdur  at  veita  siukvm  manni  þionvstu 
j  annars  sokn.  þaei  skal  hann  fara  og  veita  honum  navdsynia- 
hialp. 

26.  vm  hrein  messoklæde. 

Hverr  prestur  skal  hafa  hrein  CDessoklæde  oc  alltarisbvnad 
oc  allt  anad  er  gudz  þionustv  heyrir  til  j  heilagri  kirkiv.  Enn 
hverr  er  at  odrv  verdur  sannur.  gialldi  firir  handklædi  hvert 
sem  vit  alltare  þarf  at  hafa  h[alfaD]  k[ir]k[iu]  eyri  firir  allteris- 
bleiu  00  hofudlin.  eyri  firir  sacrarium.  ij.  avra  firir  corporale 
halfa  mork. 

27.  vm  corporalia. 

Corporale  skal  prestur  þvo  vit  alltare  j  hreinne  mvnlaug 
00  steypa  vatne  j  sacrarivm  þui  sem  þuegit  uar  j.  CDa  hann  oc 
fa  diakna.  sidan  hann  hefur  skolad  at  þuo  betur  ef  þarf.  En 
alltarisblæiv  oc  handklæde  þat  sem  prestur   þurkar  sier    aa   oc 

')  p',  hdr. 


1323.  SKIPAN  EILIFS  OG  JÓNS.  563 

hendur  sinar  eptir  sacrificium.  þa  skal  j  kirkiv  vel  skola  oc 
steypa  vatne  j  sacrarivm  oc  fae  sidan  konv  ef  betur  þarf  at  þuo, 
Allt  þat  sem  [finstj  j  CDessufotum  edur  gognvm  þeim  sem  gudi 
ero  vigd  til  handa  oc  ðrnfyrnd(!)  ero.  skolv  brend  vera  j  kirkiv 
ef  þav  ero  nytlavs  oc  sleppe  oskv  hia  alltare  vnder  þili  nidvr. 


AM,  53.  8vo  bl.  47 — 50b  á  pappír  með  hendi  Eggerts  Jóds 
sonar  á  Ökrum  c.  1640. 

SkipaneR  og  R[ettar]  B[ætr]  herra  Eilifs  Erckibiskups. 

|>es8ar  skipaner  setti  virdugligur  herra  Eiolfur(!)  med  gudz 
nad  Erckibiskup  j  nydarose  med  Radi  annara  Biskupa  j  nidar- 
osi  og  [ver]  Broder  Jon  med  sama  myskunn  Biskup  at  skalhoUti 
vilium  ad  halldist  af  ollum  prestum  og  vygdum  monnum  j 
voru  Biskupsdæmi. 

1.  Jn  prijmis  ef  Biskups  frafall  verdur  þa  skal  huor 
prestur  a  þeim  næstum  xij.  manudum  syngia  honum  til  mysk- 
unar  vij.  sálumessur  med  ollum  salutijdum.  Enn  firir  sal  huors 
pre8t[s]  iij.  salumessur  med  salutijdum. 

2.  Einginn  skal  odrum  Ranga  sok  gefa  a  stefnu.  enn  ef 
hann  gefur  gialldi  suo  mikid  sem  hinn  skylldi  ef  hann  væri 
sannur  ad  sauk.  nema  sa  sækie  sok  a  sanni  med  eineydi  hugdi(!) 
med  Riettu  mali  sækia  þo  so  ad  hans  tala  virdist  hinum  ei  til 
vfrægdar  edur  fiolmælis. 

3.  Leyndarmal  oll  þau  sem  rædd  ero  a  prestastefnu  og 
Bydur  Biskup  ad  leyna  og  berr  einbuor  þat  vt  og  seygia(I) 
gialidi  Biikupe  iij.  merkur  vm  vj.  manudi  og  skipti  biskup  þeim 
Rentum  fatækra  a  millum  og  pijne  hann  þo  meyr  ef  þad  þyckir 
þurfa. 

4.  Sa  prestur  er  Ryfur  þaug  mal  sem  Biskup  tecur  a 
prestamoti  og  lærdir  menn  verda  asattir  gialldi  iij.  merkur. 

5.  Af  þui  ad  born  deya  optt  oskyrd  þar.  sem  eigi  getur 
presti  færtt  sakir  vankunnenda  þeirra  sem  hia  ero  staddir  þa 
skal  soknarprestur  lysa  optt  og  jnnuyrdiliga  kenna  soknarfolki 
sijnu  ad  þegar  barn  verdur  fætt  so  sem  dauduæntt  ad  eigi  ma 
na  til  prest[s]  flytia  edur  suo  siuktt  verdi  a  leyd  þa  skyri  sa 
karlmadur  sem  næstur  er  og  kona  ef  karlmadur  er    ei  nær  og 

36* 


564  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323 

og  fyrr  fadir  edur  modir  enn  oskyrtt  deygi.  J  vatne  einu  kolldu 
edur  vormu  en  engum  odrum  log  edur  vokua  og  drepi  barni  j 
vatn  iij.  sinnum  og  kasti  a  hofud  med  lofa  sijnum  edur  kier- 
alldi  ef  ei  nær  odru  og  seygi  med  EÍettri  tru  og  fuUri  ætlan 
ad  skijra  og  mæli  þessi  ord  a  medan.  Jon  eg  skyri  þig  j  nafni 
faudur  og  sonar  og  anda  heylags  og  gefe  nafn  barninu.  Og  ef 
barn  lyfir  sijdan  þa  kome  þeir  er  skyrdu  til  prestz  sem  first 
med  þui  og  ef  prestur  prouar  þad  eptir  heylagrar  kirkiu  skipan 
RÍettiliga  skyrtt  vera  þa  leydi  prestur  þad  þegar  j  kirkiu  vtan 
primsigningar  og  leggi  oleum -sanctum  a  briost  og  Back  og 
leggi  krisma  j  hofud  og  seygi  þar  med  þad  sem  þar  er  til  giortt 
og  þad  alltt  sem  vantt  er  ad  giora  sijdan  barn  er  vr  fontt  tekid 
eptir  þui  sem  giortt  er  j  handbok.  Jafnuel  ma  skijra  j  sio  sem  j 
sæte(!)  vatne  eda  af  js  bræddum.  nu  ef  prestur  efast  huortt 
barn  er  skyrti  annadhuortt  af  ordum  þess  er  skijrde  edur  þeir 
hermi  tuefalltt  sem  hia  ero  j  þeirre  efan  primsigni.  prestur  og 
giori  sijdan  alltt  sem  vanntt  er  og  adur  er  skipai 

6.  pni  skal  og  optt  firir  folki  lysa  ad  einginn  madur  ma 
konu  fa  sier  skiUdari  ad  frændseme  edur  sifskopum  enn  ad 
fímta  manne  sie  til  annars  huors  þeirra  ad  telia  sem  iiij. 
manne  af  huarutueggiu  alfu  edur  nanara  er  firirbodit  at  fa 
vtan  biskup  lofi  edur  kirkiunnar  vmbodzmadur. 

7.  So  ma  og  einginn  fa  þeirrar  konu  er  hann  helldur 
vndir  skijrn  edur  þess  manz  konu  edur  dottur  er  hann  hiellt 
vnder  skyrn  edur  biskups  hond.  Eingin  kona  ma  og  hafa  þann 
mann  er  henne  helldur  vndir  skijrn.  eige  þeirrar  bonda  edur 
son  er  henne  helldur  vndir  skijrn.  So  ma  og  einginn  prest- 
son  fa  þeirrar  konu  er  fadir  hans  skijrde  og  eingin  doltir 
prestzins  skal  þann  mann  fa  er  fadir  hennar  skijrde. 

8.  Er  og  allskyns  friUulijfe  og  hoidomur  firirbodinn  af 
heylagri  kirkiu. 

9.  Huor  madur  er  sier  hefur  mey  edur  konu  festa  at 
guds  logum  er  skylldugur  at  giora  brullaup  sitt  til  hennar 
jnnan  xij.  manada  sijdan  hann  hefur  festa  bana.  Suo  þo  atlyst 
se  iij.  drottinsdaga  j  kirkiu  firir  brullaup  þeirra  firir  soknar- 
folki  sijnu  at  sa  er  sanna  meinbugi  veyt  a  vera  at  su  festing 
mege  ei  framgeyng  verda  eptir  logum  vite  þess  giorr  meyr 
huad  hann  viU  þar  vm  vitna.  Er  þesse  lysing  þar  til  skyput  af 
heilagri  kirkiu  ad  þeirra  manna    born    er   henne   hallda    vppe 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  565 

skulu  arfgeyng  eptir  fodur  og  modur  so  sem  eigin  qono  born 
þo  ad  þar  profist  a  logligir  meynbugir  sijdar  meyr.  Enn  þeirra 
hiona  born  er  þessari  lýsing  lata  ei  vppi  hallda  og  profist 
þeirra  a  mille  logligir  meynbugir  sydar  meyr  verda  ei  arfgeyng 
og  so  sem  getin  j  meynbugum. 

10.  Prestar  skulu  hallda  og  hafa  fonta  sijna  hreynaþietta 
og  vel  lokada. 

11.  Prestur  skal  jafnan  til  Reydu  vera  huorn  tijma  hann 
verdur  kuaddur  logliga  at  skijra  Born  edur  fara  j  adra  naud- 
syn  til  siuks  manns.  Enn  ef  hann  fornemst  logliga  kuaddur  og 
deyr  barn  oskyrtt  edur  siukur  madur  oskriptadur  þa  sie  hann 
suspensus  og  gotz  hans  alltt  er  hann  hefir  aflad  af  kirkiu  se  j 
Biskups  vallde  so  framtt  sem  j  moti  presti  er  farid  skynsam- 
liga  huortt  sem  hann  þarf  a  sio  edur  landi  at  fara  og  sie  jafn- 
uel  heym  reyddur  sem  heyman  so  ei  þurfi  hann  sialfur  at  roa. 

12.  Lysa  skulu  prestar  firir  soknarfolki  sijnu.  ad  huor 
karlmadur  og  kona  er  samuizku  alldur  hefir  til  skal  hid  minsta 
a  huorium  xij.  manudum  ganga  til  skriptar  vid  soknarprest 
sinn  og  þui  [ad]  eins  vid  annann  at  soknarprestur  hans  lofi 
honum  og  ef  vtansoknarmadur  vtan  pilagrimur  edur  vegfarandi 
madur  sie.  kemur  til  nockurs  prestz  orlofslaust  þa  seigi  prestur 
honum  þegar  at  hann  hefir  huorki  valld  til  at  leysa  hann  nie 
Binda  og  vise  honum  aptur  til  soknarprests  sijns. 

13.  Eynginn  prestur  skal  heyra  þess  manns  skriptamaler 
hann  veyt  j  Banni  vera  firr  enn  hann  er  leystur  af  þui  Banne  af 
þeim  sem  leysa  a  hann  at  logum  og  þar  skal  prestur  first 
eptir  frietta  j  skriptamalum  og  þar  næst  a,d  huor  madur 
kunne  fræde  sijn  og  biode  at  þeir  neme  sem  first  er  ei  kunna 
adur, 

14.  í^ess  skulu  prestar  giorla  geyma  ad  þad  ero  sumar 
syndir  sem  er  stuldur  edur  Ran  og  alltt  þat  er  nockur  hefur 
anuars  oheymilltt  gotz  huoria  leyd  sem  þad  kemur  til  þa  ma 
honum  ei  su  synd  bætast  vtan  Riettum  eiganda  sie  aptur  lokid 
med  fuUnade  ef  honum  ma  na  edur  hans  orfum. 

15.  Huor  prestur  skal  hafa  hreyn  messoklædi  og  alltaris 
Bunad  og  alltt  annat  þat  er  gudz  þionustu  hæfir  j  heilagri 
kirkiu.  enn  huor  sem  odru  verdur  kunnur  gialldi  firir  hand- 
klæde  huortt  sem  vid  alltari  þarf  ad  hafa   eyrir   fyrir   alltaris- 


566  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

blæiu  og  hofudlijn  eyrir  firir  sac[r]arium  ij.  aura.  firir  corpora- 
lia  half  mork. 

16.  At  soknarkirkiu  skal  grafa  lijk  huortt  er  j  þeirre 
kirkiusokn  andast  þar  sem  groptur  er  til  vtan  hinn  framfarni 
hafe  sier  j  odrum  stad  leg  kosid  lockunarlaust  og  jleydingar 
og  sie  þa  jardadur  og  hafe  soknarprestur  hanz  fiordung  af  oUu 
oíFre  og  vtgiord  er  þui  lyke  fylgir.  vtan  syduane  sie  annar  og 
sie  hann  þa  geymdur.  £nn  ef  madur  kys  sier  leg  j  odrum  stad 
enn  at  soknarkirkiu  sinne  at  nockurs  mannz  leyding  edur 
lockan  og  verdur  þar  grafit  sijdan  þa  er  su  kirkia  j  forbodi 
pafans  og  ma  þar  huorki  lijk  grafa  nie  messu  syngia  þar  til 
at  soknarkirkian  hefur  sinn  Riett  fuUann  af  oUu  þui  gotzi  er 
þui  lijke  fýlgir. 

17.  Lijk  skal  nidursetia  þorsdæginn  firir  dimbildaga  viku 
fírir  messo  en  a  langa  friadag  ei.  paska  aptan  eptir  messo 
skal  lijk  nidur  setia  og  ei  salumesso  yfir  syngia.  paskadag  skal 
lijk  ei  nidursetia.  a  annann  dag  paska  skal  lijk  nidur  setia  ef 
vill  og  syngia  þa  salumesso*). 


K. 

AM.  199.  4to  bls.  28  á  pappír  skr.  c.  1650,  sbr.  B  §  2, 
C  §  20.  þessi  grein  er  í  ýmsum  handritum  nefnd  réttarbót  Há- 
konar  konnngs  og  er  hér  áðr  prentuð  í  inngangi  á  bls,  417  eptir  þeim 
handritum,  sem  kalla  hana  réttarbót'^) ;  en  þetta  getur  því  að  eioa 
verið  rétt,  að  hún  sé  tekin  upp  í  skipan  Eilífs  úr  rcttarbót,  sem  áðr 
hefði  verið  útgefin. 

J  kyrkiu  Logum.  Jlifur  Erchibiskup  ad  nydarose  og  Jon 

Biskup  j  skaihoUtj. 

Einginn  skal  gefa  audrum    Ranga    sok   a  stefnum.  Enn  ef 

gefur  gialidi  suo  micid  sem  hinn  skylldi  ef  hann    værj   sannur 

ad  sok.  vtann  sa  sem  sauk  gefur  sanni  med  Eins  Eidj  ad  hann 

þottist  Eptir  Riettu  vpp  Bera  sitt  mal  þo  so  ad  hans  tala  virdist 

Ey  hynum  til  ofrægdar  eda  fiolmælis. 


')  Hér  kemr  á  eptir  í  handritinu:  þessar   eru  þær    konur    óskylldar 
etc.  sem  sérstök  klansa  (Dipl.  Isl.  II,  95,  ár  1281). 

*)  þar  er  prentvilla:  AM.  138.  4to,  á  að  vera  AM.  238.  4to. 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG   JÓNS.  567 

AM.  181.  4to  bl.  77b  skr,  1669,  á  pappír  (bók  Odds  Jóns- 
sooar  á  Reynistað).     Sbr.  B  §  3  og  C  §  22. 

Skipan  Eylijfs  ErkeBiskups  j  Nidarose  med  ráde  allra 
Biskupa. 

Leindarmal  0II  rædd  á  prestastefnu,  sem  Biskup  Býdur  ad 
leina  leinest.  Enn  bere  þau  Einhuðr  vt  giallde  3  merkur  og 
misse  Embætted  6  manude  og  Eignist  fatæker  Rettenn,  enn 
Biskup  pijne  hann  meir  ef  med  þarf. 


m. 

AM.  234.  4to  bls.  327  á  pappír  c.  1600;  muu  stafa  frá  Oddi 
biskapi  EÍDarssyui. 

Vr  Eilyís  statutum. 

Vm  þa  sem  bera  menn  rangre  sok  cap.  1.  (==  B  §  2). 

Vmm  skýrnina  cap.  2  et  cap.  5.  (=  B  §  5,  10). 

Vmm  lysingar  oc  brullaupsgiðrd  oc  frændsemis  spioU  cap. 
3  (=  B  §  6-8). 

Vmm  hordoma  oc  frillulyfe  cap.  3  et  cap.  13  (== 
B  §  8). 

Ad  folkid  skriptizt  oc  einginn  þionustist  j  annars  soknn 
cap.  6.  vtan  siuka  cap.  10  (==  B  §  11,  19). 

Ad  folk  lære  frædin  cap.  6.  (=  B  §  12). 

Ad  prestar  straffist   ef  þeir  riufa  skriptamal  (=  B  §  18). 

Huort  hann  ma  ecke  messa  ef  hann  veit  sig  staddann  j 
hofudsynd:  cap.  7.  (=  B  §  21). 

Ad  ecke  skule  þionusta  storbrotamenn  fyrr  enn  þeir  hafa 
eptir  logum  bætt:  cap.  10.  (=  B  §  25). 

Vm  legstad  ad  kiosa  sier  cap.  11  og  13.  (=  B  §28,  31). 

Fyrir  þa  sem  ecke  eru  kirkiugræfer  cap.  12  (=  B  §  29) 
00  vmm  okurkalla  (==  B  §  32). 

Vmm  vtestodur  oc  ad  frillur  skule  ecke  j  kirkiu  leida 
cap.  13.  (=  B  §  80). 

Ad  prestar  skule  ecke  taka  vmmbod  til  klogumala  oc  ecke 
hafa  osæmiligann  fiarafla  cap.  13.  (=  B  §  37—38). 


568  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

Vmm  presta  klædnad  cap.  13.  (=  B  §  35). 

Ad  þeir  skule  ecke  leggia  sig  vndir  leikmannadom  cap.  13. 
(=  §  38,  39). 

Huerninn  prestar  skulu  fara  med  abyle  sitt  oc  kirkiunnar 
eign  cap.  14.  15.  (=  B  §  45). 

Adrar  statutur  Eilyfs  oc  annara. 

Ad  prestar  varist  friUulijfe  (=  Eilífs  fyrsta  I  §  2). 

Ad  þeir  kolludu  aptur  nockrar  ologligar  statutur  fyrre 
biskupanna.  (=  Eilífs  fyrsta  I  §  1). 

Ad  prestar  varist  deilur  oc  legge  sig  ecke  vnder  leikmanna 
valld,  (=  Eilífs  fyrsta  I  §  1;  sbr.  skipan  Eilífs  bina  miklu 
B  §  38—39). 


Ny  kgl.  saml.  Nr.  1281.  Fol.  á  pappír  (bók  Sigurðar  lögmanns 
Björnssonar).  Sá  kafli,  sem  hér  er  um  að  ræða,  er  ritaðr  1635. 
Fyrst  á  bókinni  er  ordinanzían  frá  1607  í  íslenzkri  þýðing  eptir 
Odd  biskup  frá  1608^)  og  þar  aptan  við  kemr  ritgjörð  eptir  Odd 
biskup  til  skýringar  ordinanzíunni.  Inní  hana  eru  færðir  kaflar  úr 
fornum  biskupastatútum  og  aptan  við  hana  eru  sem  fylgiskjöl  nokkrar 
biskupaskipanir  og  þekkist  ein  af  þeim  ekki  annarstaðar  frá  (skipan 
eptir  Oddgeir  biskup  frá  c.  1370).  Eptir  þessum  kafla  er  það 
tekið,  sem  hér  fer  á  eptir  úr  skipan  Eilífs.  Tvær  greinar  eru  hér 
í  úr  öðrum  skipunum  Eilífs  (II  §  2  =  1320  I  §  3;  VI  §  3  = 
1327  I  §  28)  og  eru  þær  látnar  fylgja  hér  með;  ein  grein  er  hér 
eignuð  Eilífi,  sem  stendr  í  skipan  Arna  biskups  þorlákssonar  1269 
(A  §  4),  en  hún  gæti  líka  hafa  staðið  í  skipan  Eilífs.  Ein  grein 
er  hér  einnig  samhljóða  við  §  28  í  skipan  Jóns  biskups  Haldórs- 
sonar  frá  20.  Júlí  1326.  Tvær  greinar  eru  hér  (V,  §  11;  VI  §  2) 
eignaðar  Eilífi,  en  sem  eg  ekki  hefi  tekið  eptir  í  öðrum  afskriptum  af 
skipunum  hans.  Alt  annað,  sem  hér  stendr,  ma  rekja  til  skipanar 
hans  hinnar  miklu  (B-teitans):  I  §  1  sbr.  B3-4;§2=B§18; 
§  3—5  ==  §  25;  II  §  1  =  B  §  4;  III  =  B  §  2;  IV  §  1  =  B 
§  30  (síðast);  §  2  =  B  §  33;  §  3  =  B  §  34;  §  4  =  B  §  44; 
§  5—8  =  B  §  45;  V  §  1  ==  B  §  4;  §  2  =  B  §  10;  §  3  =  B 
§  12  (upph.);  §  4  =  B  §  17  (upph.);  §5  =  B§18;§6  =B 
§  25;  §  7  =  B  §  37;  §  8  =  B  §  38;  §  9—10  B  §  39;  §  13 
=  B  §  57;  §  14  =  B  §  52;  §  15  =  B  §  58  (upph.);  VI  §  4 
=  B  §  8.      Sumt    af    þessu    virðist    hafa    verið    skrifað  upp  eptir 


')  Prentnð  á  Hólura  1635. 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  569 

fornum  handritum,  sem  vantað  hefir  í  t.  a.  m.  IV,  sem  endar  í 
miðju  kafi  og  V,  sem  byrjar  í  miðju  kafi.  Að  sumu  eru  þessar 
afskriptir  ekki  sem  áreiðanlegastar,  en  það  þótti  rétt  að  prenta  þær 
samt,  ekki  sízt  af  því,  að  jafnfróðr  og  raerkr  maðr  sem  Oddr  biskup 
Einarsson  hefir  álitið  þessar  greinir  hafa  haft  nokkurt  gildi  þó  að 
pápiskan  væri  um  garð  geingin. 

I. 

Bl.  55b  í  ritgjörð  Odds  biskups  Einarssonar  um  ordinanzíuna. 

S[kipan]  E[ilifs]  B[iskups]. 

1.  fad  skulu  prestar  varast.  hvervetna  framm.  ad  giora 
þad  opinbert  sem  leynt  a  ad  vera. 

2.  Enn  ef  prestur  rýfur  skriflftamal.  og  verdur  hann 
sannur  ad  þvi.  þa  sie  hann  tekin  af  vijgxlunne.  og  hafi  Biskup 
fe  hans. 

3.  Prestar  skulu  ei  gefa  þionustu  utan  Biskups  ordlofs 
nockurum  þeim  j  stormælum  eru.  edur  opinberum  glæpum.  fyrr 
enn  þeir  bæta  eífter  lOgum. 

4.  Einginn  prestur  skal  þionusta  annars  soknarmann 
naudsynialaust.  ella  giallde  biskupe  haJfa  mork. 

5.  Ef  prestur  verdur  krafdur  ad  veita  siukum  manne  þion- 
ustu  j  annars  sokn.  þa  skal  hann  fara  til  hans  og  veita  honum 
naudsynialausn^). 

II. 

Bl,  60a  í  ritgjörð  Odds  biskups  um  ordinanzíuna. 
S[kipan]  E[ilifs]  E[rki]  B[iskups]. 

1.  Sá  prestur  sem  rijfur  þau  mal  er  Biskup  tekur  til  a 
prestasteínu.  oc  lærdir  menn  verda  a  satter.  sekur  iij.  morkum 
Biskupe. 

S[kipan]  E[ilifs]  E[rkiJ  B[iskups]. 

2.  Ef  nockur  prestur  helldur  opinnberliga  frillu  j  sinu 
huae  a  sijnum  koste  manud  sijdan  hann  hefur  feinged  Biskups 
aminning.  luke  Biskupe  fiorar  merkur  ef  þad  er  hofudprestur. 
enn  capellan  tvær  merkur.  Helldur  hann  hana  sijdann  tvær  vikur. 
giallde  tvð  slijkt.  Bæter  hann  [eigi]  innan  tiu  daga  sidann.  þa 
sie  skildur  vid  kirkiu  oc  Beneficium.  og  leysest  af  Biskupe.  og 
synge  ej  messu  fyrre. 

')  þessi  grein  er  einnig  í  Ny  kgl.  8.  1847.  4to  bl.  13b  skr.  1669. 


570  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  1323. 

III. 
Bl.  60b  í  áðrnefndri  ritgjörð. 

S[kipan]  E[ilif8]  E[rki]  B[iskups]. 
EÍDginn  prestur  skal  ðdrum  Ranga  sðk  gefa.  enn  ef  gefur. 
greide  Biskupe  svo  mykid  sem  hinn  skylld.  ef  hanni  væri  sannur 
ad  sðk.  utan  sá  er  sðk  gefur  sanne  med  Eineide.  ad  hann  þott- 
est  effter  [rettu]  male  upp  bera  sijna  kiæru.  so  þo  at  hans  tala 
virdist  ej  hinum  til  ofrægdar  edur  fiolmælis^). 


IV. 

Bl.  61b— 62a  aptan  við  áðrnefnda  ritgjörð. 
Skipan  Ejolfs(!)  Erckibiskups  af  Nidarose  j  Noregi. 

1.  Ei  skal  frillur  edur  horkonur.  edur  þær  konur  allar 
sem  j  frændseme  edur  sifskopum  geta  sin  Born.  j  kirkiu  leida 
effter  Barns  fæding.  enn  hvðr  sem  leider.  giallde  Biskupe  halfa 
mork^). 

2.  Einginn  prestur  edur  lærdur  madur  ma  selia  af  prests 
sokn  sinne  jarder  nie  messofðt.  edur  annad  gots  sem  ad  fornu 
hefur  tiUei^id  edur  ad  nyu  under  komid  utann  med  rade  og 
samþicke  Biskups  sijns.  En  hvor  ed  selur  ðdruvis.  þa  er  kaupid 
onýtt.  einkum  þar  hann  nýter  sier  verdid  enn  ej  kyrkiu.  enn 
Biskupe  þriar  merkur. 

3.  Hver  sem  nidurdrepur  kyrkiukýr.  edur  kyrkiufie  edurj 
burtu  flitur.  og  firrer  þann  prest  sem  effter  kiemur  þa  luki  so 
mikid  fie  afftur.  hann  edur  hans  erfingiar.  sem  hann  fargade 
med  ðllum  fiar  avexte  og  leigum  so  miklum  sem  af  skylldu 
ganga  so  leinge  sem  mist  er.  og  Biskupe  þriar  merkur  ef  sækia 
þarf. 

4.  Sa  prestur  er  kyrkiu  tekur  ad  Guds  Iðgum.  bygge 
eigner  þær  sem  hun  3,  ad  hafa  til  preststðkunnar.  til  skynsam- 
ligrar  ábudar  og  landskýlldar. 

5.  Prestur  sa  sem  fullt  abyle  hefur  og  leiger  sier  adra 
jðrd.  so  hann  leggur  abylid  j  eide.  giallde  sem  sex  skynsamer 
menn  meta. 

6.  Ej  skal  prestur  §,skilia  meire  landskylld  enn  bera  mSl. 


')  þessi  grein  er  einnig    í    Ny    kgl.    1847.     4to    bl.    4a   skr.  1669; 
>)  Einnig  i  Ny  kgl.  s.  1847.  4to  bl.  13. 


4 


1323.  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  571 

enn  ef  jðrd  eydest  af  þvi  sem  hann  skilur  vid  bygging  jardar 
er  hann  byggir  til  audnar  giallde  sem  sex  skynsamer  menn 
meta.  ad  misfared  er  med  þeim  jðrdum.  enn  Biskupe  sex  aura. 

7.  Ef  prestur  sa  er  til  kyrkiu  kiemur.  gefur  þa  sðk  hin- 
um  er  fra  for.  ad  hann  hefur  ad  villd  sinne  ej  bygt  til  fulls 
eigner  þær  er  til  preststðkunnar  liggia.  þa  sanne  sa  er  fra  for 
med  eide  sinum.  ad  hann  gat  ej  betur  bygdt,  og  ei  bigde  hann 
þvi  med  affalle.  ad  hann  skyllde  frá  fara.  edur  giallde  hinum 
þad  er  hann  miste  med  jafnre  leigu. 

8.  Svo  skal  prestur  a  jordu  bua  og  ad  fara(!)  sem  annar 
leiglendingur.  og  svara  Iðgum  presti  þeim  er  til  kiemur  effter 
hann  um  allt  þad  sem  leidlendingur  á  ad  svara  landsdrottne 
þann  tijma  er  hann  for  af  jðrdu.  Standa  skulu  hurdir  þriar. 
þo  ej  være  þa  hann  kom  til.  stofuhurd.  burhurd.  og  elldhuss- 
hurd.  so  og  allar  þær  er  fyrre  voru.  Nu  ef  prestur  tekur  ein- 
hveria  hurd.  og  færer  burt.  þa  skal  hann  afftur  færa  og  skal 
sa  prestur  er  til  kirkiu  kom  leggia  a  landnam  ef  hann  hefur 
leýst  j  fra.  Enn  ef  nockut  fylger  hurdu  af  þroskullde  af  dyrum 
edur  gáttartre.  þo  ei  sie  nema  ein  flijs.  þá  heiter  husbrot.  og 
bæte  husbrot  mðrk^).  halft  Biskupi.  enn  halft  þeim  er  til  jarda 
kom  so  og  ef  hann  brýtur^). 

V. 

Bl.  62b — 63a  aptan  við  áðrnefnda  ritgjörð. 

Skipaner  Eilifs  Erckebiskups  af  Nidarose  j  Norege. 

1 prestastefnu.     og    lærder    menn    verda    asatter. 

giallde  Biskupe  þriar  merkur. 

2.  Prestar  skulu  jafnan  til  reidu  vera.  hvervetna  þar  sem 
hann  verdur  kvaddur  lögliga  ad  skijra  Bðrn.  edur  ad  fara  j 
naudsyn  til  siuks  manns.  Enn  ef  hann  fer  ej  logliga  kvaddur. 
og  deyr  Barn  oskijrt.  edur  siukur  madur  oþionustadur.  þa  sie 
settur  af  prestskap  og  Beneficio.  og  Gots  hans  sem  honum 
hefur  aflast  af  kyrkiunni  j  Biskups  vallde.  so  framt  sera  skyn- 
samlega  er  mote    fared   preste.    hvort    sem    hann  þarf  a  lande 


•)  þessi  grein  hingað  að  er  og  í  Ny  kgl.  s.   1847.   4to  bl    13b  skr. 
1669;  ')  hér  þrýtr  greinina  í  miðju  kafi. 


572 


SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS. 


1323. 


edur  8Ío  at  fara  og  sie  jafnvel  heim  reiddur   sem    burt.  so  og 
ad  hann  þurfe  ej  sialfur  ad  Roa'). 

3.  Einginn  skal  heyra  skriptamal  þess  mannz  sem  hann 
veit  j  sðkum  vera.  fyrre  enn  hann  er  leystur  af  þeim  sðkum. 
af  þeim  preste  sem  hann  a  ad  logum  ad  leysa. 

4.  Prestar  aller  er  kyrkiur  hallda  og  curum  animarum 
hafa  teked  af  Biskupe.  hafa  fuUt  valld  til  hver  j  sinne  sokn 
ad  setia  skriífter  og  leysa  soknarmenn  sina.  af  oUum  leyneleg- 
um  syndum  og  misgiordum  skriítbornum  vid  sig. 

5.  Enn  ef  prestur  rifur  skriíftamal.  og  verdur  sannur  ad 
þvi.  þa  sie  hann  tekinn  af  vigslu  og  hafe  Biskup  fie  hans. 

6.  Prestur  skal  ej  þionustu  gefa  fyrir  utann  Biskups  ord- 
lof  þeim  sem  j  storskriíftum  edur  opinberum  glæpum  eru 
stadder  fyrr  enn  þeir  bæta  efifter  Iðgum  afbrot  sijn.  enn  ef 
annars  giorer.  giallde  Biskupe  halfa  mork. 

7.  Fyrirbodinn  er  prestum  ollum  osæmelegur  fiarafle  og 
kaupskapur.  so  og  ad  kaupa  nockurn  hlut  til  þess  ad  hann 
selie  þad  dyrra  ut  afftur^). 

8.  Eige  skulu  prestar  taka  umbod  til  nock[u]rar  deilu. 
edur  standa  á  stefnu  fyrir  leikmanna  dome.  utan  hann  sæke 
Bett  sinn  edur  kyrkiu  sinnar  edur  þeirra  manna  sem  Iðgin 
bioda.  so  sem  fyrir  eckiur.  edur  fðdarlaus  Bðrn.  edur  frændur^). 

9.  Klerkum  ðllum  er  fastlega  fyrirbodid  under  Bans  pijnu. 
j  nockrum  þeim  domum  ad  sitia.  Bref  þau  edur  doma  ad  rita. 
edur  nockrum  radum  edur  samþickt  vera  um  lijflat  edur  lima 
lat  manna*^). 

10.  Eige  skulu  klerkar  vitne  bera  edur  eida  sveria  fyrir 
Iðgmanne.  og  ej  skulu  þeir  leggia  sig  under  þeirra  dom  um 
nockra  hlute.  edur  nockurs  annars  veralldligs  manz^). 

11.  Hver  su  kona  sem  opinnber  hefur  ordit  ad  barngetn- 
ade  med  preste.  sie  huorge  til  heimilis  j  hans  kyrkiusokn.  edur 
hans  þingum  nottu  leingur  forfallalaust.  enn  ef  dvelst.  sie  lukt 
fra  heilagri  kyrkiu  og  sacramente  utann  j  lijfshaska.  so  framt 
sem  hun  lofar  ad  bæta. 

12.  Eige    skulu    prestar    setia    leikmann    ut   af  kyrkium 


')  þessi  grein  er  og  í  Ny  kgl.  s.  1847. 
Baml.  1847.  4to  bl.  13. 


bi.  13;    ')  einnig  í  Ny  kgl. 


1323  SKIPAN  EILÍFS  OG  JÓNS.  573 

nema  saker  sieu  opinnberar  edur  nogar.  og  geime  þo  giorsam- 
lega  ad  þeir  giore  þrennar  aminningar  til  leidriettingar  af 
þeirre  sðk  so  vitne  sieu  vid.  og  rite  sidan  skilvislega  sðkina. 
og  so  bodid  kyrkiu  jnngaungu  med  þremur  aminningum.  ef 
hann  leidriettist  ej  sijdan.  lese  hann  so  sem  ritad  er  j  kyrkiu 
fyrir  soknarmonnum  sijnum. 

13.  Ef  prestur  liggur  siukur.  þa  skal  hann  giðra  ðdrum 
preste  bod  og  tia  honum  ef  nockrer  eru  oskilamenn  j  þingum 
hans.  og  skal  sa  prestur  vera  skylldugur  ad  hialpa  soknar- 
monnum  hans  og  honum.  þeim  sem  j  skilum  eru  sem  þeir 
sækia  til  ad  naudsynium  sijnum  medan  prestur  er  siukur. 

14.  Eige  skulu  prestar  vopn  bera  naudsynialaust.  enn 
hver  sem  ber.  giallde  Biskupe  halfa  mork. 

15.  Ef  prestur  rægir  mann  fyrir  kongi  edur  Biskupi. 
giallde  slijkt  sem  hinn  skyllde. 

VI. 

Bl.  63b  aptan  við  áðrnefnda  ritgjörð, 

Statutur  Ejolfs(!)  Erchibiskups  af  Nidarosi  i  Noregi. 

1.  Vier  fyrerbiodum  sterkliga  bæde  korlum  og  konum.  ad 
giðra  leynelegar  festingar,  edur  hionaband  edur  heit.  so  ad  ei 
sieu  vid  hid  minnsta  tvð  vitne  og  sie  þau  effter  á  skylldt  ad 
lysa  fyrer  soknar  preste. 

2.  Ei  skal  hion  saman  vijgia  a  ymbrudðgum.  og  ej  a 
langafðstu  og  ej  saman  vijgiast  sama  drottinsdag  og  lýst  er. 

3.  Einginn  karlmadur  edur  kona  skal  takast  til  hiuskapar 
bands  ur  odrum  Biskupsdæmum  j  odrum  an  vitniifburdarbrefs 
Biskups  sins  edur  soknarprests.  þa  er  fyrerbodid  ðllum  prestum 
nockra  samann  ad  vijgia  edur  þvilijk  brudkaup  ad  sitia.  utan 
personurnar  sie  so  merkiligar  og  mikilshattar.  ad  effter  lijk- 
endum  synest  ecke  trulegt  vera.  ad  nockur  hindrun  meige  þar 
af  verda. 

4.  Hvðr  sem  hefur  mey  edur  konu  festa  ad  guds  Iðgum. 
er  skylldur  ad  giora  brudkaup  til  hennar  jnnan  þeirra  fyrstu 
xij  mð,nada  sem  hann  hefur  fest  sier  hana.  so  þo  ad  lyst  sie 
þria  sunnudaga  j  kirkiu  fyrer  brudkaup  þeirra.  fyrirsoknarfolke. 
ad  sa  er  veit  sanna  meinbugi  á  vera.  ad  su  festing  meige  ej 
framm  ganga  ad  Iðgum.  og  ad  hann  vite  þess  gior  hvad  hann 


k 


574         BKÉF  BERGS  ÁBÓTA  SOKKASONAR.       1324. 

viU  vitna.  er  þesse  lysing  þvi  til  sett  af  heilagri  kyrkiu.  ad 
þeirra  hiona  Bðrn  sem  henne  hallda  uppe  eru  arfgeing  eífter 
fodur  og  modur.  so  sem  eiginn  konu  Bðrn.  þo  þar  profest  Iðg- 
ligir  meinbuger  seirna  meir.  Enn  þeirra  hiona  Bðrn  sem  ej 
hallda  þessare  lýsing  uppe.  þo  þeirra  a  mille  profest  ej  logleger 
meinbuger  sijdan.  samt  verda  þeirra  Bðrn  [eigi  arfgeing]. 


356.  [1324  eða  íyrr]. 

Bréf  Bergs  ábóta  Sokkasonar  með  Nikulássögu  erkibiskups. 

Berg:r  varð  ábóti  á  þverá  1325,  en  í  bréfinu  kallar  hann  sig 
klerklausan  mann,  og  getr  því  bréfið  ekki  verið  yngra  en  1324  en 
vel  nokkrum  árum  eldra  og  ef  til  vill  eldra  en  1318.  Hér  er  það 
prentað  eptir  AM.  638.  4to,  sem  er  pappírsafskript  af  Codex  Re- 
senianus;  borið  saman  við  AM.  640.  4to  skb.  1500.  Prentað  áðr  í 
Heilagra  mannasögum  útg.  af  Unger  II.  49-  51. 

Bref  herra  bergs  abota^). 

Aullum  guds  vinum  oc  sinum.  þeim  sem  þenna  bœkling 
sia  edr  heýra.  sendir  brodir  bergr  sockason  Q[uediu]  guds  oc 
sina. 

CDedr  þui  at  ek  klerklauss  madr  dirfiz  at  giðra  suo  mikinn 
hlut  firir  bænastad  nðckurra  manna  at  snara  lifs  sðgu  [hins 
sæla^)  nichulai  erkibiskups.  helidr  fullari  enn  adr  finnizt  skrifut 
j  fornum  bokum  er  ek  bidiandi^)  þa  menn  sem  þetta  verk  ero 
beyrandi  oc  vel  skiliandi  at  þeir  þyrmi  minni  faírædi  [þa  er*) 
þeir  sia  atfyrdiligt.  bætandi  uanskilt  enn  eigi  firirdiarfandi 
sialft  verkit  at  sa  partr  sem  heill  er  megi  til  nytsemdar  koma. 
þat  bidr  ek  annat^)  at  sa  er  soguna  less  segi  iafnan  capitulum 
fya  enn  annat  byrizt  þuiat  malshattrin  beidir  þess  j  mðrgum 
stðdvm.  þat  bidr  ek  hit  þridia  j  min  starfalaun  ath  hverr  sa  er 
skrifar  sðguna  lati  þetta  mitt  bref  iafnan  firir  standa  bokinni 
enn  eigi  nidr  falla  þuiat  min  bæn  er  su  hin  sidazta  at  huerr  madr 
j  herbergi  næRÍ  staddr  j  upphafi  sðgu  þessarar  lesi  minni  saeil  til 


')  sl.  640;  *)  [sæls  640;  ')  hiartaliga  b.  v.  640;  *)  [sl.  640;  *)  annar  640. 


1324.  STAÐR  í  SÚGANDAFIRÐI.  575 

fridar  oc  náda  elskuligt  vers^).  Aue  maria.  Einkanliga  bidr  ek 
[þik  dugandis  madr'^).  sem  til  er  skipadr^)  ath  lesa  sðguna  ath 
þaa*)  alla  aaminnir  firir  mina  hðnd  suo  at  j  þessum  stad 
segizt  skynsamliga  wersit  Aue  marie.  [gracia  plena  dominus 
tecum.  benedicta  tu  in  mulieribus  et  benedictus  fructus  ventris 
tui  iehsus  christus.  Amen. 

versus. 
Præsens  huic  operi  sit  gracia.  pneumatis  almi 
Ne  uiuet  et  faciat  implere.  quod  utile  fiat 
Assit  principio  sancta  maria  meo 
Aue  tumbam  sancti  dilectam  dat  nichulai 
Jn  fundens  olei  sudorem  sanctificati 
Det  michi  peccanti  ius  patris  scribere  tanti 
Libet  prosit  menti.  concordans  sepe  legenti 
Scribere  sinoris  fructus  tibi  crescit  honoris^). 


357.  [1324]. 

MiLDAGi  Maríukirkju  að  Stað    í   Súgandafirði  [er  Jón    biskup 

Haldörsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  lOOb—lOla  skr.  1601.  þessi  mál- 
dagi  er  svo  fornlegr,  að  hann  gæti  verið  frá  tímum  Jóns  biskups 
Haldórssonar  og  úr  hans  fyrstu  vísitatíuferð. 

Stadur  j  suganndafirde. 

ODariukirkia  ad  stad  j  suganndafirdi  er  helgud  gudi  oc  gudz 
modur  marie. 

hun  a  heimaland  allt.  reka  millum  dalsar  oc  raufuar. 

fimm  kýr.  vj  ær  oc  ij  hundrud  frijd. 

þridiung  afreitar  j  vatnnadal  vmm  framm  stodhrossa  beit 
oc  gýlltu  med  niju  grijsum. 

tiju  aurar  j  geirsbrek[k]u.  naustgiord  vid  aros  j  bæiar- 
land. 

þetta  a  kirkian  innann  sig.  ij.  krossa.  mariu  skript.  peturs- 


')  vorar  fru  b.  v.  640;   *)  [þess  dugandi  menn  640;  ')  skipadir  640j 
*)  þu  640;  ^)   [sl.  640. 


576  OTRADALK.  —   GARPSDALR.  1324. 

lijknneski.    þorlaks    lijknneski.    jonz    lijkneski.    kluckur   þriar. 
alltarisklædi.  messuduk.  kerttastika  ein  med  kopar.  bðkur  ij. 

þanngad    liggia    tijunndir  oc    lysitollar    af   ollum    bæium 
miUum  skálavijkur  oc  gnups  oc  saudaness. 


358.  [1324]. 

Máldagi  Bartholomeuskirkju  í  Otradal  [er  Jón  biskup  Haldórs- 
son  setti|. 

Jón  biskup  Haldórsson  fór  í  fyrsta  sinn  yfir  Vestfjörðu  1324. 
Landsb.  268.  4to  bl.  95a  skr.  1601.  Máldaginn  er  miklu  eldri  en 
Vichins  og  víst  mikln  eldri  en  1362.  Seinustu  grein  máldagans 
mun  Tera  seinna  bætt  við.  Máldaginn  gæti  verið  úr  fyrstu  visitatín 
Jóns  biskups  Haldórssonar  að  öðru  leyti. 

Otradal. 

Eirkia  j  otradal  er  belgud  allzvalldandi  gudi  oc  heilagri 
gudz  modur  marie.  og  hinum  heilaga  barttolomeo  postola.  er 
þann  stad  a  allann.  Tomhasi  erchibiskupe.  xhorlacho  biskup[i]. 
ceciliu  meyu. 

hun  a  allt  heimaland.  millum  haganess  og  beytils^) 
hamra. 

skog  j  trostannzfirdi  thil  allra  þarfenda.  en  leyfa  engum. 
stadarmenn  skulu  hoggua  þar  sem  þeir  vilia.  sno  vijtt  sem 
land  a  skog. 

kýr  xij.    hross    ij.    hundrad    voru. 

kirkia  á  jnnann  sig.  klockur  ij.  krossar  iij.  kalek.  oc 
flatskript.  kistil  oc  kistu.  alltarisklædi  þriu.  glodaker  oc  kant- 
arakapu.  refil.  munnlogar  ij. 

thil  kirkiu  þessarar  leggiast  tijunndir  og  lysitollar  oc 
groptur  af  ollum  bæium  miUum  galltar  oc  lannganess. 

Jtem  barttolomeus  lyknneski  er  þordur  buti  gaf. 


359.  [1324J. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Garpsdal    [er   Jón  biskup  Halddrsson 
setti]. 

•)  Bogtilz,  hdr. 


1326.  GAEPSDALR.   —   SVIGNASKARÐ.  577 

Landsb.  268.  4to  bl.  98a— b  skr.  1601.  Máldaginn  er  forn- 
legT,  og  virðist  vera  mikið  eldri  en  Vilchins.  Gæti  verið  frá  dögum 
Jóns  biskups  Haldórssonar,  og  úr  hans  fyrstu  visitazíu. 

Garpsdalur. 

CDariu  kirkia  j  garpsdal  á  .xx.  hunndrud  j  heimalandi. 

vij  kyr.  vij  ær.  hest.  ccc  ofrijd. 

messuklædi  oc  hokull.  ij  kalekar.  kluckur  vij.  alltarisklædi. 
iiij.  rodukrossa  iij.  mariuskript.  thorlakz  lijkneski,  munn- 
logar  ij. 

þangad  liggia  vndir  xiij  bæir  ad  tijundum  oc  half  tijund 
or  olafsdal. 

þangad  skal  lukast  fiordungur  ostz  af  huerium  bonda  or 
þessum  þíjngum. 

jtak  j  raudzskog.  hvnndrad  raptvidar  a  hueriu  ari. 

rijshogg  j  borg. 

torfskurdur  j  suarbolzgrafuir. 

bunautnn  j  osfioru. 

þar  skal  vera  heimilisprestr  og  luka  honum  fiorar  merkur 
j  tijdaoffur. 


360.  [um  1325]. 

Máldagi  kirkjunnar  í  Svignaskarði  1  Borgarhrepp  á  Mýrum. 

AM.  dipl.  afskr.  Nr.  2253  «Ex  transscripto  membraneo  (anni 
1664)  qvod  communicavit  Gudmundus  West».  Vilchinsbók  hefir 
máldaga  svo  að  segja  orðrétt  samhljóða  við  þennan;  er  hér  höfð  til 
samanburðar  afskr.  AM.  260.  Fol.  bls.  120  —  21.  Jón  Sigurðs- 
son  hefir  viljað  heimfæra  þenna  máldaga  til  1325  og  er  hér  ekki 
vikið  frá  því,  af  því  að  það  getr  verið,  að  hann  sé  svo  gamall; 
sumt  af  honum  er  ef  til  viU  eldra  (fyrri  hlutinn).  Stefán  biskup 
staðfesti  þenna  máldaga  1512. 

Sýgnaskard^). 
[J>es8Í  er^)    maaldage    kyrkiunnar  j    Skarde.    at   þar   skal 
syngia  fyrir^)  huern  dag    laughelgann.    paaskadag   hinn   fýrsta. 
[aavallt  seirna*)  dýradag.  allar  tider  (Dariumesso  j  faustu.  hvita 

')  Vilch.;    ')  Vilch.;  sl.  2253;    ')   sl.  Vilch.;    *)    [oc    avallt    sydann, 
Vilcb. 

Dipl.  Isl.  II.  B.  37 


578  SVIGNASKARÐ.  1325. 

sunnu.  olafzmesso  fyrrp.  allra  heilagraraesso.  er  [þetta  skylldu 
saungur').  ok  luka  preste  tvær  merkur.  oc  skal  þar  eiga'^)  tak- 
ast  heima  [allar  tiunder'*)  hein^a  manna  ok  liostollar*). 

Hun  aa  alla  veide^)  j  Gliufuraa  fra  kiarkalæk  til  kidmula 
áss.  enn  halfa  þadann  til  diupvadz 

[Hun  æ,^)  tvær  kýr.  ok  hest.  tiolld  oc  alltarisklædi.  þriar 
kluckur.  fiora  glerglugga.  CDariuskript,  kross  smelltann.  ok 
steindann  kross  med  understaudum.  [olafzskrift.  messingarketil 
elldbera.  sacrarium''). 

Jtem  lukte  Kolbeinn  Gilzson^).  manadarbeit  j  gliufurár 
jðrd^)  um  sumarit  auUum  busmala.  oc  hrossum.  oc  elldivid 
sem  þvi  bue  þarnast.  þa^°)  hann  sellde  jðrdena.  enn  kirkian 
atte  at  fornu  manadarbeit  [vpp  j  jordena^^).  [og  halfann  vidi- 
dal  etcetara^^). 


361.  25.  Juni  1325.  i  Eskiholti. 

EiÐE  J>orkel8  J>órðarsonar    og    Marteins    Arnasonar   um    veiði 
Svignaskarðskirkju  í  Gljúfrá. 

AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  2254  "ex  transscripto  membraneo,  anni 
1664,  qvod  conimunicavit  Gudmundus  West»;  Landsbókasafn  Nr. 
101.  4to  (=  C7)  bls.  353  (sbr.  Jón  þorkelsson:  Om  digtningen 
pá  Isl.  i  det  15.  og  16.  árh.  Kh.  1888  bls.  221). 

Jn  nomine  domini  legg  ek  þorkell  þordarsvn.  marteinn 
arnason  havnd  a  helga  bok  at  þat  seigi  ek  gvdi.  at  gardr  Ýar 
vm  þvera  gliufr  a  sa  er  ei  geingu  fiskar  vm  j  teina  i  þeim 
gardi  er  firi  nedan  var.  hðfþv  skardmenn  þeza  fiskveidi  alla 
atavlvlavsa  at  minne  vitand  vpp  at  divpa  vadi:    veit    ek  þessa 


')  [Þes[a]  alla  skyllt  fyrer  ad  syngia,  Vilch.;  ')  sl.  Vilch.;  *)  [tinnd 
allra.^Vilch.;  *)  lysistollar,  Vilch.;  »)  laxveidi,  Vilch.;  *)  [sl.  Vilch ;  ^ 
[messingarketil  oc  elldbera  olafs  lykneski  sacrariam  mnnnlaug  paxblad 
Jtem  hestr.  portio  oreiknud,  Vilch.;  má  þvi  vera,  að  það  sem  eptir  fer, 
sé  frá  seinni  bisknpam  t.  a.  m.  Vilchni  sjálfnm;  ®)  Torgilsson,  Vilch.; 
»)  landi,  Vilch.;  '")  fytr  enn,  Vilch.;  ")  [b.  v.  Vilch.;  '»)  [Jtem  allann 
halfann  Vidadal,  Vilch. 


1326.  MÖÐRDVALLAMÁL.  —  ÞINGEYRAKLAUSTR.  579 

veidi  stadit  hafa  meir  enn  fiora  tigi  vetra  ok  alldri  heyrda  ek 
tvimfli  a  at  kirkia  j  skardi  §tti  alla  fyRnefnda  veidi:  þar  til  er 
nv  hefer  helgi  prestr  aakiært  i  havst:  so  se  mer  gvd  hoUr  sem 
ek  satt  segi  gramr  ef  ek  lýg:  ok  til  sanz  vitnisburdar  at  ek 
magnvs  profastr  svartzson  tok  þenna  eid  næsta  dag  efter  ions 
messo  vm  vorit  j  eskiholti  set  ek  mitt  innsigli  firi  þetta  bref 
er  gert  var  j  fyR  savgdvm  stad  a  vj.  ari  rikis  magnus  noregs 
svia  [ok]  ggta  konungs. 


362.  Fyrir  9.  Marts  1326.  [i  Skálholti]. 

Bréf  Jóns    biskups    Haldórssonar    í    Skálholti    til    Laurentíus 
Hólabiskups  um  Möðruvallamál. 


^n.  406A.  4to  bl.  44b  skb.  1540—50;  AM.  180B.  Fol. 
bl.  50a  skb.  c.  1500.  Prentað  í  53.  kapítula  Laurentíussögu  (Bps 
I,  858,  903). 

. . .  var  þat  bref  stutt  oc  [faordt*)  næst  [post  salutacio- 
nem*)  stod  svo. 

ad  ingimundur  at  modruvollum  kom  [so^)  at  oss  ovorum 
[at  vier  vissum  eigi  helldur  enn  himinn  mundi  bresta.  flutte 
hann*)  at  þier  [herra  Biskup^)  hefdi  eigi  halldlt^)  þat  sattmal 
sem  vier  [sðmdum  a  modruvoUum  j  sumar.  þvi  siam  vier  eigi 
oss  annat  stannda.  enn  Rida  nordr  at  sumre.  oc  leggia  enndi- 
ligann  vrskurd  aa  sagt  maP). 


363.  6.  Mai  1326.  á  Hölum. 

Samningr  Laurentíus  biskups  á  Hólum  og  Guðmundar  ábóta 
á  J>ingeyrum  um  biskupstíundamál,  og  gefr  biskup  klaustrinu 
Hvamm  í  Vatnsdal  og  Húnstaði  (sbr.  Laurentius  sögu,  Bps  I, 
851-52). 


•)  [ta  ord  halldanndi  181,  ')  [salntacione  180;  ')  [til  miog  180;  *) 
[flytiandi  180;  *)  B.  bp,  skb.;  *)  [hieldit  ei  180;  ^)  (aller  saman  giord- 
vm  j  svmar  millvm  ydar  oc  klan-trsins  oc  brædranna  oc  þvi  syniz  oss 
eem  ver  ninnvm  verda  nordr  at  koma  j  sumar  oc  leggia  endiiigan  urskurd 
aa  sð>{d  mal. 

37* 


580  ÞINGEYRAKLAUSTR.  1326. 

AM.  Dipl.  afskr.  Nr,  441  oex  originali  monasterii  thingeyrensis, 
accuratissime*  (ÁM.)  «þetta  bref  er  ritad  med  smárre  godre  hende, 
enn  eru  rofur  og  angar  ut  ur  sumum  stðfunum  .  so  sem  ur  j.  d.  h. 
k.  1.  b,  þo  er  þetta  allt  fallega  pingerad  og  iafnt  vid  sigw  (AM,), 
Innsigli  bisknps  og  ábóta  var  fyrir  frumbréfinu,  þegar  Árni  hafði 
það  i  höndum,  og  lýsir  hann  þeim.  Afskriptir  af  bréfinu  eru  í  AM. 
277.  4to  bls.  10—11;  AM.  280.  4to  bls.  148—50;  Laudsb.  Nr. 
108,  4to  bls,  257—59;  Landsb.  107,  4to  bls,  2—4,  Prentað  í 
F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  184-85  (eptir  lakri  afskr.). 

[vm  sættar^ord  lafranz  biskups  oc  gudmundar  abota 
oc  stýrctar^)  bref  erkibiskups^). 

J  gudzs  nafni  amen. 

Gerum  ver  brodir  laurencius  med  gudzs  miskunn  biskup 
at  holom  oc  ver  brodir  Gudmundr  med  samri  miskunn  aboti  at 
þingðýrum  þat  ollum  monnum  kunnigt  at  þa  er  lidit  uar  fra 
burd  uars  herra,  CD.  ccc.  xx.  oc  vj.  ar.  þrem  nattum  efter 
kross  CDesso  a  uarit  a  holom  j  hialltadal.  tokum  vit  hondum 
saman  a  þenna  hátt  at  ek  aboti  firsagdr  lagde  oc  uppgaf  firi 
klaustrit  at  þingðýrum  firi  mik  oc  mina  efterkomendr  j,  ualld 
oc  skipan  mins  herra  laurencij  biskups.  vm  biskups  tiunda 
mal  þat  er  j  millim  hafdi  farit  vm  stund  hola  kirkiu  oc  þing- 
ðýra  klaustrs.  oc  allar  adrar  mala  greinir  þær  sem  sagdra  stada 
hafa  miUim  gengit.  fra  upphafi  oc  til  þessa  dags  vndir  slika 
graciam  sem  hann  uiUdi  klaustrinu  her  j.  mot  gera.  jattandi  j. 
sogdu  handlaghi  at  hafa  þat  statt  oc  stadugt  æfinliga  sem  hann 
viUdi  her  vm  skipa.  Enn  ek  brodir  laurencius  biskup  gaf  a 
þenna  sama  dagh  klaustrinu  til  stadugligrar  og  æfinligrar 
eignar,  alla  jordina  j.  huammi  j.  vazdal.  bæde  kirkiuluta  oc 
eignarluta  med  ollum  þeim  lunnendom  sem  hun  a  oceighande 


*)  stryctar  (frbr),  Árni  leiðrétti;  ')  [•Utan  a  brefed  er  ritad  med 
miög  gamalli  hendi  .  .  .  þetta  a  so  ad  skiliast,  ad  þetta  bref  og  Con- 
firmatio  Eylifs  ErkibiskupB,  hafa  vered  lögd  saman  i  eitt  bindene.  þvi 
víst  er  þad,  ad  sier  i  lage  er  Confirmationen  innsiglad,  enn  befar  alidrei 
fest  vered  med  innsigle  vid  þetta  bref,  og  alldreí  neitt  annad  bref  fest 
vcred  vid  þetta  nærverandi  bref.  framar  er  ntan  [a]  þetta  bref  skrifad 
med  eigen  bendi  pals  gislasonar  landzskrifara: 

þetts  Breflf  var  wpplesid  j  logrietta  Anno  1639.  aa  Oxaraar  þijnge 

Paall  Gijslason 
E.  h..  (AM.) 


1326.  HOLT  UNDIR  EYJAFJÖLLUM.  581 

hefer  at  vordit  bæde  at^)  fornu  oc  nýiu  oc  adra  jord  er  hun- 
stader  heita.  skal  klaustrit  at  þingðýrum.  þessar  jardir  hafa 
frialsar  oc  akierulausar  firi  oss  oc  uarum  eftirkomandom.  Enn 
stadrinn  at  holom  vera  frials  oc  akallzlaus  vm  biskupstiunda 
mal  oc  adrar  mala  greiner  þær  sem  millim  hafa  farit  firsagdra 
stada.  ventum  ver  at  minn  herra  Eilifr  erkibiskup  muni  þessa 
uara  gerd  stodugha  oc  stadfasta  hafa.  þuiat  fíri  skemstu  er 
ver  uorum  j.  noregi  oc  hann  uigdi  oss  bad  hann  j,  ockrum 
skilnade  at  ver  skilldim  gera  ual  oc  sðmiliga  vidr  klaustrit  at 
þingðýrum. 

Ok  til  stadfestu  her  vm  settum  vit  badir  ockur  jnsigli  firi 
þetta  bref.  Er  gort  uar  j  fýr  nefndora  stad  deghi  oc  are.  hia- 
uerandom  sira  egli  [sira  skula  prestum,  oc  beuedikt  kolbeins- 
syni.  oc  sin  insigli  firir  setiandom^). 


364.  1326.  [i  Holti]. 

Máldági    Holtskirkju    undir   EyjaQöllum,    þegar   Oddr    prestr 
Svartsson  tók  við  staðnum. 

AM.  263,  Fol.  bls.  31  skr.  1598;  AM,  dipl.  afskr.  2164  (eptir 
pappírsblöðum  Holtskirkja);  er  aptan  við  Holtsmáldaga  frá  1270. 
þetta  ár,  1326,  braut  Holtskirkju  fyrir  veðri. 

Anno  Domini  CD°.  ccc°.  xx°.  vj°.  voru  reiknut  stadarfe  j 
hollti  vid  sira  odd  suarsson.  provadizt  suo  at  kirkia  ætti  xx 
kyr.  attatigi  asaudar,  oc  ij  ær.  xijc  j  metfie.  busgognum  edur 
audru  þui  stadnum  hagar,  halft  fiorda  hundrad  j  reflum. 

')  z,  frbr.;  Árni  leiðr;  ^)  [»Hid  sidarsta  af  brefenu  er  so  ritad  sem 
epter  fylger :  sira  skula  prestum.  öc  sin  insigli  firir  setiandom,  öc  bene- 
dikt  kolbeinssyni,  og  er  þetta  a  sidurstu  linu  brefsens.  Eg  hefi  sied 
Copiur  af  þesso  brefe;  hafa  þeirra  ritarar  skrifad  nidurlag  brefsens, 
eodem  ordine,  so  sem  þad  hier  stendur,  enn  ecki  athugad  merkenn  — 
sem  standa  uppi  yfir  þeim  tveimur  oc,  hver  ed  til  seigia,  ad  þetta  a  ad 
transponerast;  Er  og  þetta  allt  strax  i  ðndverdu  ritad  med  sömu  hendi 
og  sama  bleki»,     (AM.) 


582  BANNSAKABRÉF  JÓNS   BISKUPS.  1326. 

365.  20.  Juli  1326.  í  Skálholli. 

Skipan  Jóns  Haldórssonar  biskups  í  Skálholti  una    sakir  þær, 
er  menn  falla  í  bann  fyrir. 

Skipan  þessi  kemr  að  miklu  leyti  heim  við  skipan  Jóns  erki- 
biskups  rauða  frá  1280  (Dipl.  Isl.  II,  Nr.  79)  og  bannsakir  þær, 
er  Arni  biskup  þorláksson  mun  hafa  lesið  upp  á  alþíngi  1281 
(Dipl.  Isl.  II,  Nr.  91),  en  hún  er  víðtækari. 

AM.  671.  4to  bl.  20—23  skinnbók  og  er  þetta  skrifað  c. 
1340 — 50  eða  fyrri;  gæti  enda  verið  samtíða  statútunni.  Segist 
Finnr  biskup  hafa  þessa  skinubók  til  samanburðar  (Hist.  Eccl.  Isl. 
II,  84  nóta  c);  AM.  350.  Fol.  bl.  127a-13öb  skb.  skr. 
1363;  AM.  174D.  4to  brot  af  skinnbók  frá  c.  1350  (byrjar  í  §7); 
skipanin  er  hér  á  fjórum  blöðum,  en  neðan  af  tveim  hinum  síðustu 
er  skorinn  helmingrinn;  AM.  175A,  4to  bl.  38b  skb.  c.  1400  (hér 
er  að  eins  upphafið,  §  12og§28);  AM.  136.  4to  bls.  274—80  skb. 
c.  1480  (Skinnastaðabók);  hér  eru  glötuð  tvö  blöð  úr  bókinni  og 
vantar  hér  í  statútuna  frá  því  í  §  7 — í  §  12,  í  §  18— í  §  25,  í  § 
30  og  út,  og  er  niðrlaginu  slept  viljandi;  AM.  186.  4to  bls.  76  —  87 
skb.  c.  1480  (Hvanneyrarbók);  byrjar  í  §  7,  og  hleypir  úr  upphafi 
statútunnar,  en  setr  í  staðinn  fyrír  það  skipan  um  bannsakir  frá 
1281  (Dipl.  Isl.  II,  Nr.  91),  sem  í  skinnbókinni  er  áfast  skipunum 
Arna  þorlákssonar,  og  er  þetta  áfast  hvert  öðru;  AM  53.  8vo  bl. 
33 — 42  á  pappír  með  hendi  Eggerts  Jónssonar  á  Ökrum  c.  1640 
—  50  og  er  afskript  af  AM.  350.  Fol.  Prentað  í  F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl.  II,  65—79.  Segist  Finnr  biskup  preuta  eptir  AM.  351. 
Fol.  og  hafa  til  samanburðar  AM.  671.  4to  og  AM.  39.  8vo,  en 
þetta  er  rangt  að  öðru  enn  því,  er  snertir  671,  því  að  í  AM.  351. 
hefir  þessi  skipan  aldrei  verið.  og  mun  hér  vera  prentvilla  fyrir  350, 
því  að  eptir  henni  virðist  Finnr  biskup  einmitt  láta  prenta.  í  AM.  39. 
8vo  er  þessi  skipan  heldr  ekki  og  virðist  aldrei  hafa  verið,  svo  að 
ekki  gat  sú  skinnbók  bafa  verið  höfð  til  samanburðar  (sbr.  Hist. 
Eccl.  Isl.  n,  62  nóta  c).  Sumstaðar  í  pappírshandritum  finnast 
klausur  úr  þessari  skipan,  en  þær  eru  ónýtar. 

Bannzsaka  bref  er  ion  biskup  hefir  utskyrt'). 

Broðir  jon  naeð  guðs  miskun  biskup  j  skalaholti  [sendir 
ðUum  monnum  j  sinu  biskupzdðmi  Q[ueðiuJ  guðs  oc  sina^). 

J>at  ma  ekki^)  skynsðmum  monnum  vndarligt  þikkia  þo  at 
nðkkurir  menn  [sia  eigi  við*)  þat  at  gera.  sem  þeir  vita  eigi  bannat 
vera.  þar  sem  þat   handir  optliga    at  sa   ottaz    eigi  Iðstinn  at 

*)  350;  vm  skipan  136;  Bannsakabref  jons  biskups  175;  *)[etcetera 
175,  og  vantar  alt  aptr  að  §  12;  *)  ðngum  350;  *)  [uiniz  eigi  136. 


1326.  BANNSAKABRÉF  JÓNS  BlSKUPS.  583 

fremia.  þo  at  hann  viti  bannaðan  vera.  er*)  hann  trvir  at  litil 
pina  skýli  a  hann  leszgiaz  þo  at  hann  gere.  enn  sakir  þess  at 
þat  er  skyllda  biskuplegrar  [tignar  oc  ahyggia^)  at  visa  þeim 
rettan  guðs  veg.  oc  kenna  þeim  [at  varaz  alla  villu  stiga.  þar 
sem  þeir  erv  til  andligra  luta  ýfir  skipaðir  at  vara  ýðr  við 
storglæpi^).  þa  einkanliga  sem  vera  raa  at  sumum  monnum 
syniz  litið  vera  eða  ekki  vm  vert  verkit  at  vinna.  oc  megi  þat 
vera  [með  þi  at  sumir  hyggiz^)  veita  j  þi  guði  þionostu  enn 
ser  sðmd  oc  sinum  yfirmðnnum  [hlýðni.  oc^)  dyggleik.  enn  þeir 
felli  a  sik  með  ohlýðni  við  guð  oc  heilaga  kirkiu  af  sealfri 
gerðinni  bannz  pinu.  oc  skili  sik  sua  við  [allt  gott^)  heilagrar') 
kristni.  þar  til  er  guðs  miskun  lysir  þeirra  hiðrto  til  [iðranar. 
oc  yfirbota^).  oc  gefr  at  þeir  þiggi  aflðsn  [sinna  glæpa^).  þvi 
er  ok  þat  ætlan  vár  at  sýna  ýðr  með  þessu  varu  brefi  hverir 
þeir  lutir  erv  er  menn  fella  bann  a  sik  með  sialfu  verkinu.  þi 
at  engi  kann  illt  at  varaz  nema  viti. 

1.  [Er  sa  hinn  fyrsti  atburðr  af  þessum'*').  ef  nðckurr 
maðr  fellr  j  fyrirdðmda  villu  moti  siðum  oc  kennidomi  hei- 
lagrar  truar. 

2.  Annarr  er  sa  ef  nðkkurr  setr  saman  eðr  dictar  nyia 
villu  af  sialfz  sins  briosti.  hvart  sem  þat  er  opinbert  eða  leynt 
erv  þeir  allir  j  þessu  banni  eilifu  bundnir  sem  ððru  vis  skilia 
eðr  læra.  enn  heilug  [romveria  kristni^^)  predicar'^)  oc  varð- 
ueitir  af  helgan  hoUdz  oc  bloðz  drottins  vars  iehsu  christi.  eða 
af  heilagri  skirn.  eða  af  skylldum  skriptagangi.  hiona  bandi 
oc  ððrum  helgunum  heilagrar  kristni.  oc  sua  allir  þeir  sem 
einn  hverr  biskup  hefir  villumenn  dðmða  j  sinu  biskupz- 
dðmi. 

3.  [Sa  er  hinn'^)  þriði  ef  nðkkurr  trvir  villumanna  for- 
tðlum  eða  tekr  þa  til  sin  veriandi  þeirra  mali  eða  fýlgiandi. 
þessir  falla  j  þat  sama  bann.  ok  ef  nðkkurr  af  þessum  hafnar^*) 
at  leiðrettaz  innan  .xij^^).  manaða  siðan  hann  var  boðaðr  bann- 
'■  \t- 

'[  ef  350,  136;  ')  [syslu  350,  136;  ')  [þvi  krefr  oss  skyllda  vars 
embættis  sem  ver  erom  vuerdugir  yfirskipadir  at  vara  ydr  vid  storglæpi 
350,  136;  *)  [at  sumir  menn  þikiaz  136;  ')  [j  þui  136,  *)  godz  350; 
^)  [alla  gndz  heilaga  136;  *)  [jdranar  yferbotar  136;  *)  [eynda  sinna 
136;  »")  [Hinn  fyrsti  atbnrdr  af  þeim  350;  ")  kirkia  350;  ^')  [roma 
kirkia  hirdir  136;  •*)  [sa  hinn,350,  136;  '*)  hafi(!)  136;  '»)  .x.,  136. 


584  BANNSAKABRÉF  JÓNS  BISKUPS.  1326. 

settr.  þa  fellr  a  hann  æfinlig  ofrægð.  skal  hann  siðan  j  engum 
Iðgskilum  hæfr.  oc  með  engu  moti  vitnisbærr.  fra  er  hann 
skilðr  at  þiggia  þat  sem  nðckurr  viU  honum  gef[i]t  hafa.  j 
sinu  testamento.  engi  maðr  ma  hann  skipa  sinn  erfingia.  oc 
engan  arf  skal  hann  taka.  eigi  skal  hann  oc  mega  gera  sitt 
testamentum.  a  engan  mann  skal  hann  kæra  [nðkkur  mál^)  enn 
neýðaz^)  skal  hann  til  at  svara  ððrum  mali^).  ok  ef  hann  hefir 
domari  verit,  þa  skal  hans  domr  fyrir  ekki  standa  eiga  oc  engi 
mal  at  koma  vndir  hans  dom.  Nu^)  ef  hann  hefir  klerkr  verit. 
þa  skal  hann  liggia  VÐdir  slikum^)  pinum  oc  vera  aðr  af  settr 
ðllum  vigslu  pðllum  af  sinum  biskupi. 

4.  Enn  fiorði  er  sa  atburðr  ef  nðkkurr  segir  oc  fylgir  þi 
at  romaborgar  kirkia  se  eigi  hðfut  kristninnar.  oc  henni  se  eigi 
[af  ðUum^)  hlýðanda. 

5.  Sa  er  hinn  fimti  atburðr  ef  nðkkurr  leggr  hendr  með  heipt 
oc  illvilia  a  klerk  eða  klaistramenn  þa  fellr  sa  af  sialfu  verk- 
inu  j  pauans  bann.  byðr  nðkkurr  ððrum  at  gera.  þa  erv  baðir  j 
banni  sa  er  biuð  oc  hinn  ergerði.  sa  fellr  oc  j  bann  er  veita 
matti  klerkinum  lið  j  [sliku  tilfelli  oc  veitti  eigi^).  þat  er  af 
þeim  mðnnum  rettskilt  sem  valld  oc  yfirskipan  hefir  til  at 
stiorna  ððrum.  matti  hann  forstoð  veita^)  oc  viUdi  eigi.  eitt 
saman  [ofriki  ma  oc^)  metaz  slik  sðk^").  þo  at  eigi  se  hendr 
a  mann  lagðar.  sua  sem  þa  er  ef  nðkkurr  setr  klerk  j  bðnd^^) 
eða  læsir  j  myrkva  stofu.  eða  ððru  varðhalldi.  þi  at  engum 
leikmanni  gefz  sua  mikit  valld  yfir  nðkkurum  klerk.  oc  þvi 
forðaz  sa  eigi  bannit  er  slikt  gerir.  verðr  oc  fleira  vega  mis- 
þýrmt  klerkum  enn  skeðia  likam  þeirra  sialfra. 

6.  Sa  er  hinn  setti  atburðr  er  veralligir  valldzmenn^^). 
raðamenn.  stiornarmenn.  hvat  stett  eða  starf  sem  hverr  hefir  j 
borgum  eða  b^ium.  gera  krafir  eða  oskýllduligar  pýndingar  a 
klerka  eða  kirkiur.  eða  þeirra  eignir  fyrirkomandi  sua  valldi  ok 
frarakvgmð  forstiora  heilagrar  kirkiu.  þessir  ok  ef  þeir  lata  eigi 
af  þa  er  þeir  erv  Iðgliga  amintir.    erv  j  banni  ok  sua  hverr  er 


')  [mega  350;  ')  naudgaz  350;  ')  retti  350;  rettv  136:  *)  en  136; 
»)  sðmum  136;  *)  [at  ðllu  350;  ^)  [slikum  tilfellura  ok  villdi  veita{!) 
136;  *)  ðdrum  b  v.  135;  ')  stundum  b.  v.  350;  '")  [ofrikit  ma  ok  metaz 
til  þess  stundum  136;   '*)  350,  136;  bann  671;  ")  valldarmenn(!)  136. 


1326.  BANNSAKABKÉF  JÓNS  BISKUPS.  585 

þeim  fýlgir  til  þessa.  þi  at  engar  krafir  eða  [þunga  skýlldu^) 
mega  leikmenn  með  rettu  leggia  a  klerka  eða  kirkiur.  mega 
þeir  ok  eigi  afleýsaz  fýrr  enn  þeir  hafa  bðtt  þat  sem  þeir 
brutu.  hvart  sem  þeir  hallda  stettum  sinum  eða  störfum  eða 
eigi.  hverr  ok  sem  tekr  stett  eða  starf  eptir  þann  sem  með 
sðgðum  hætti  hefir  j  bann  fallit.  ok  viU  hann  eigi  aptr  bðta 
jnnan  manaðar.  þa  fellr  hann  j^)  bann.  þvi  at  hann  samþýkkir 
þat  sama  sem  hinn  gerði.  ok  ma  eigi  afleýsaz  helldr  enn  hinn 
þar  til  er  [bðtt  er^). 

7.  [J  siðnda  stað  er  sa*)  atburðr  ef  menn  gera  skipan^) 
moti  friði  [ok  frelsi^)  [heilagrar  kirkiu').  nema  þeir  hafi  innan 
tveggia  manaða  siðan  þeim  var  lýst^)  tekit  þær  af  sinum  bok- 
um  ef  þær  voro  ritaðar.  eða  ef  þeir  hallda  fram  [þeim  skip- 
unum  þoat  þær  veri  afskafnar  bokunum  eða  oritaðar.  slikt 
hit  sama  ok  þeir  sem  rita  þilikar**)  skipanir  ok  eigi  siðr. 
valldzmenn  raðamenn^")  rettarar  staðanna  ef  þeir  dirfaz  at 
dðma  eptir  þesshattar  skipunum.  [sua  þeir  [ok]  sem  þa  doma 
rita  til  staðfestingar").  slikt  hit  sama  ok  þeir  sem  varðueita 
ok  lata  við  hafa  venior  þær  sem  helldr  mega  heita  ovenior  ok 
upp  hafa  tekiz  moti  frelsi  heilagrar  kirkiu.  þa  bindaz  þessir^^) 
allir  j  bannz  atkveði  at  guðs  Iðgum'^).  þat  er  ok  vitanda  at 
frelsi  heilagrar  kirkiu  stendr  saman  j  þeim  priuilegijs  sem 
henni  hafa  veitt  verit  yfir  andligum  lutum  eða  stundligum 
ajðgfum  [almenniliga  eða  einsliga^*),  Nu  eru  priuilegia  veitt 
heilagri  kirkiu  af  sialfum  guði.  sva  sem  þat'^)  er  varr  herra^^) 
iehsus  christus  sagði  petro  postola.  ^vat  sem  þu  [mátt^^) 
binda^^)  a  jorðunni*^)  þat  mun  bundit  [j  himni'^^)  ok  huat 
sem  þu  [matt  leýsa'^^)  a  jorðu  þa  skal  leyst  á  himnum.  sva  ok 
þat  at  tiunðir    ok    frumfornir  ok    allt   þat  sem  guði  [ok  hans 


')  [þ  egnskylldur  350;  þegnskylldu  136;  *)  sama  b.  ?.  350;  ')  [bæter 
136;  *)  [saa  er  hinn  vijdi  SöO;  *)  skipanir  350,  136;  *)  [sl.  136;  '')  [sl. 
350;  ®)  hér  vantar  blað  í  136  og  er  eyða  þangað  til  í  §  12;  *)  [þers- 
a[m]  skipanum.  sua  þeir  oc  sem  doma  Rita  ok  stadfestingar.  slikt  hit  sama 
ok  þeir  menn.  er  Rita  ok  vardueita  slikar  350;  '")  radsmenn  ok  350; 
'')  [sl.  350;  ")  þeir  350;  '')  hér  byrjar  186;  '*)  [andiiga  edr  likamliga 
350;  '*)  var  b.  v.  186;  >*)  lausnari  350;  ")  raunt  350;  '«)  [hefir  bvndit 
186;  •«)  iördu  350,  186;  ■"')  [aa  biranura  350;  ")  [leysir  350;  hefir  leyst 
186. 


586  BANNSAKABRÉF  JÓNS  BISKUPS.  1326. 

helgum  monnum  oíFraz')  heýrir  klerkum  til.  þat  priuilegium 
er  enn  af  Guði  veitt  heilagri  kirkiu  at  klerkar  eiga  valld  [ok 
rað^)  yfir  hennar  eignum  ok  ajðæfum  ok  hennar  forstiorar  eigu 
Iðg  at  [skipa  af^)  andligum  lutum  ok  hafa  þar  dom  yfir.  ok 
fleira  annat  þat  sem  stendr  j  hinu  nýia  ok  hinu  forna  Iðgmali. 
af  herra  pauanum  erv  ok  priuiligia  veitt  heilagri  kirkiu.  sva 
sem  þat  at  sa  er  j  banni  af  sialfu  verkinu  sem  heiptuga  hðnd 
leggr  a  lærðan  mann.  sva  þat  at  tveir  vattar  vinna  þðrf  vm 
testamenta  þaj  ðll  sem  salugiafir  mega  metaz*)  ok  mðrg  ðnnur 
priuilegia  haía  pauar^)  veitt  heilagri  kirkiu.  sva  hafa  ok  keis- 
ararnir  priuilegia  veitt  heilagri  kirkiu.  þi  at  þat  mega  þeir  vel 
gera  af  [veralldligum  lutum^).  sva  sem  þat  er  at  hverium 
manni  er  lofat  at  leggia  til  heilagrar  kirkiu^)  fððurleifð  sina 
suma  eða  alla  hvart  sem  hann  vill  at  hun  eigniz  eptir  hans 
dag  hinn  siðazta  eða  fýrr.  með  hverium  hætti  er  hann  vill.  ok 
eigi  þarf  hann  nokkurn  orlofs  eptir  spýria  vm  þa  giöf.  þviat  j^) 
þeirri  giðf  er  raaðr  gefr  [heilagri  kirkiu^)  fyrir  sal  sinni  er  þat 
[hit  bezta^")  endimark  at  ekki  endimark  se  henni  sett.  Nu 
hverr  sem  motgang  veitir  þessu  frelsi  [heilagrar  kirkiu'^)  þa 
forðaz  hann  eigi  bannz  afelli. 

8.  Sa  er  hinn  atti  atburðr  at  þeir  sem  brenna  með  iU- 
vilia  heilaga  kirkiu  eða  heilaga  staði  eða  þæ  herbergi  sem 
standa  innan  kirkiugarðs  [ok  þess  viðernis'^)  sem  heilðg  kirkia 
a  [vernd  at  veita'^)  vmhveruis'*)  sik.  þa  erv  þeir  bannsettir  at 
guðs  Iðgum.  ok  siðan  er  þeir  hafa  [verið  forboðaðir^^)  bann- 
settir  af  heilagri  kirkiu.  vm  þessa  sðk  skulu  þeir  af  engum 
Iðsn  fa  vtan  af  sialfum  pauanum.  nema  j  lifs  haska. 

9.  [Sa  er  hinn  niundi^^)  ef  nðkkur  brýtr  kirkiu  ok^^) 
rænir  hana  siðan^^)  eða  gerir  j  henni^^)  oðaðaverk.  sem  er  at 
fara  oþýrmiliga  með  guðs  likama  eða  at  briota  alltari  eða 
kross  eða  annað   slikt.    skulu    þessir^")    eigi    Iðsn  fa  fýrr.  enn 


')  [er  gefit  ok  hans  heilogum  nionnum  heyrir  186;  ')  [sl.  350;  *; 
[segia  yfir  186;  *)  kallaz  350;  *)  pauarnir  350,  136;  *)  [ueralldlighn 
ualldi  350;  ^)  hér  byrjar  174;  *)  sl.  174;  ')  [Gudi  ok  heilagri  kirkiu  186; 
'")  [hitt  sidazta  186;  ")  [almattigrar  cristni  350;  heilagrar  kristni  186; 
")  [edur  þvi  viderne  186;  ")  [sl.  186;  '♦)  umbergis  350;  ")  [bodadir 
verit  350,  186;  '*)  [Niundi  er  sa  atbnrdr  35Ó;  '^)  edr  350;  '^}  sl.  350; 
'•)  nðckut  b.  V.  350;  ")  þeir  350. 


1326.  BANNSAKABRÉF  JÓNS  BISKUPS.  587 

þeir  hafa  bðtt  bæði^)   rangindi  ok    skaða.  ok  taka    siðan  læsn 
af  paua. 

10.  Hinn  tiundi^)  er  sa  ef  nokkurr  falsar  bref  pauans 
fyrir  sik  eða  annan  mann  þa  er  sa  af  sialfum  Iðgunum  bann- 
settr  með  ðHum  þeim  sem  honum  veita  lið^)  til  þessa  vitandi. 
eða  veria  hans  mál.  slikt  hit  sama  sa  ok  er  ser  nytir  til  nokk- 
urrar  framkvæmdar  falsat  paua  bref  vitz*)  vitandi.  þat  sem 
annarr  fekk  honum  eða'^j  falsaði.  enn  sa  er  varðueitir  þat^)  at 
eins  skal  innan.  xx.  daga  siðan  hann  veit  falsit  fyrirkoma  þvi 
brefi')  i  þess  valld  sem  vel  ma  trva  til  viðtðku.  ef  hann  vill 
forðaz  [bannzins  pinu^).  þat  er  ok  þessum  til  eiðhialpar'^)  er 
ser  nytir  ovitandi  falsat  pauans  bref.  at  hann  hafi  profat 
þat  sem  hann  kunni  bezt.  ok  fai  hann  eigi  sva  seint  aptr- 
hvarfit  at  fyrir  þat  megi  hann  sýnaz^"^  sannsakaðr. 

11.  J  [ellifta  stað*^)  fella  þeir  a  sik  fullkomit  bann  sem 
saracenis  flýlia  til  handa  vapn  eða  skipviðu  eða  iarn  eða  geraz 
skipstiornarmenn  þeirra  eða  ueita  [þeim  til  nðkkurs  agangsvið 
kristit  folk  ok  ofriðar  helgu  iorsala  landi^^). 

12.  Tolfti  atburðr^^)  er  sa  ef  nðkkurir  ræna  þa  menn 
sem  skipbrot  hafa  þolat.  þa  falla  j  bann  af  sialfum  Iðgunum 
nema  þeir  bðti  þat  sem  [þeir  brutu^*)  ok  gialldi  aptr  þat 
sem"*)  þeir  ræntu.  þa  er  þeir  erv  Iðgliga  amintir. 

13.  J  þrettanda  stað  fellr  bann  a  þa  alla  sem  með  ofriki 
nðkkuru  [eða  agangi'^)  þrajngva  biskupa  eða  lærða  menn  til 
þess  at  leýsa  nðkkura  af  bannz")  atkvæðum  eða  gefa  lærðum 
monnum  aptr  embætti  eða  leýfa  tiðagerð'^)  [þeim*^)  sem  aðr  er 
hun  af2»)  tekin. 

14.  Sa  er  hinn  fiortandi  atburðr  at  ef  leikmenn  j  hverri 
stett  sem  þeir  standa  eða  hveria  tign  sem  þeir  hafa  neýða  til 
þess  forstiora    heilagrar   kirkiu    capitula   eða   aðra   klerka.  at 


')  sin  150;  ')  atburdr  b.  v.  350;  *)  fullting  350,  174,  186;  *)  sl. 
186;  ')  ok  350;  *)  þui  350;  '')  eda  fae  b.  v,  186;  ")  [pauans  bann  350; 
»)  ordhialpar  186;  '")  verda  186;  '•)  [xjta  atburd  186;  ")  [þeim  nock- 
urskonar  (kyns  174)  fullting.  til  agangs  ok  ufridar  heilogu  iorsala  landi 
ok  kristnu  folki  350,  174;  nocvt  þess  kyns  fullting  þeim  til  gagns  eda 
agangs  vit  kristid  folk  ok  ofridar  helgu  iorsalalandi  186;  *')  hér  byrjar 
136  aptr;  »*)  Ræntu  350;  '^)  [sl.  175;  ")  [sl.  350;  '')  pinu  edr  350; 
'«)  tilgerdd)  186;     '»)  [j  þeim  stðdum  136,    174,    186;     ")  aptr(!)  136. 


k 


588  BANNSAKABRÉF  JÓNS  BISKUPS.  1326. 

vndir  leikmanna  valld  leggiz  kirkiur  eða  fasta  eignir')  eða 
[þeirra  rettr^)  sva  at  formenn  heilagrar  kirkiu  prestar  eða  per- 
sonur  kalliz  þat  len  af  leikmonnum  hallda  sem^)  af  sinum 
yfirmonnum.  þa  [se  þeir*)  bundnir  j  bannz  atkvæði  nema  þeir 
gefi  allt  aptr  með  frelsi  j  þeirra  valld  sem  eigu.  siðan  þeir 
erv  Iðgliga  a  mintir.  þat  er  þeir  hofðu  aðr  meðr  ofriki  vndir 
sik  dregit. 

15.  Hinn  fimtandi  atburðr  er  sa  at  leikmenn  ef  þeir 
krefia  skatta  eða  tolla  af  klerkum  eða  kirkium  eða  þeirra  goðzi 
sem  þeir  flýtia  eða  flýtia  lata  eigi^)  sem  kæpskap^)  vtan  helldr 
sakir  sinna  þarfinda.  eða  næðga  þa  til  at  luka  hvart  sem  þeir 
gera  þat  sialfir.  eða  fa  aðra  menn  til.  hverrar  tignar  stettar 
starfa'')  er  þeir  erv  hvat  vana  sem  til  er  sem  helldr  [ma  kalla 
vvana^).  [hvart  sem  þeir  gera  þat  vndir  sinu  nafni  eða  ann- 
arra.  ef  þeir  erv  sinsligir^)  menn*°).  þa  falla  þeir  j  bannz  pinu 
af  sialfu  verkinu.  enn  ef  felag  eða  almenningr  nðkkurs  kæp- 
staðar  [borgar  eða  annarsstaðar").  er*^)  j  þesso  brottligr.  þa 
fellr  hann  þegar  j  forboð  með  sama  hætti  ok  skulu  eigi  fa  af- 
lajsn  bannzins  ne  linan  forboðsius  þar  til  er  aptr  er  fengit  þat 
sem  krapt  var  ok  bðtt  er  tilheyriliga  fyrir  vanrettið. 

16.  Sa  er  atburðr  hinn  sextandi  at  rettarar^^)  syslumenn 
domarar  ok  aðrir  veralldligir  herrar^*)  ef  þeir  hindra  eða  talma 
at  þeir  sem  sin  malaferli  vilia  kera  fyri  domarum^'^)  tilskipað- 
um  at  pauanum  eða  þeim  sem  til  þess  erv  sialfskipaðir  vm 
þa)  mal  sem  kirkiunni  heyra  til  at  Iðgum.  eða  vana  at  dæma 
at  þeir  megi  sinum  malum  eigi  fyri  þeim  fram  koma  eða 
næðga  þa  til  at  lata  af  malum  sinum  eða  hafa  þa/  frammi  fyri 
veralidligum  domandum  með  þi  at  annat  hvart  fanga  þeir 
kirkiunnar  domendr  eða  þa  sem  pauabrefin^^)  afla^^)  til  dom- 
ara.  eða  þa  sem  [malaefni  .  þrgta  eða  þræta*^)    vilia  fyri  fýrr- 


•)  goz  174;  *))  [rænter  136;  ')  þeir  hallda  b.  v.  136;  *)  [er  sem 
þeir  se  186;  *)  sl.  136;  *)  kaupskatt  136;  kaupaskatt  186;  ^)  starfs  174» 
«)  [er  kallandi  vsidr  350,  174;  ')  einsligir  350,  136,  186;  *")  [sl.  174/ 
^')  [bœia  eda  þorpa  136;  ")  uerdr  350;  '')  retter  136;  '*)  hðfdingiar 
350,  136;  '»)  Rettaranum  350;  '*)  biskupsbrefin  136;  '^)  efla  350; 
'*)  [malaferli  þreyta  eda  þrœta  350;  malaferii  bœta  vilia  136. 


1326.  BANNSAKABRÉF  JÓNS  BISKUPS.  589 

sðgðum  kirkiunnar')  domarum  eða  [naunga  þeirra^)  eða  goðz 
[þeirra  kirkiur'*)  eða  annat  eða  með  hverium  hætti  ððrum  sem 
þeir  meina  at  þeir  megi^)  na  sinum  rettindum.  aP)  heilagrar 
kirkiu  domarum^).  hvart  sem  þeir  gera  þetta  sialfir  eða  lata 
aðra  gera.  sua  ok  sa  hverr  er  til  þeza  gefr  rað  trajst  eða 
eptirmæli.  þa  liggr  hverr  þeirra  vndir  banni  af  sialfu  verkinu. 
ok  ma  eigi  leysaz  vtan  hann  hafi  aðr  bætt  bfði  domara  kirk- 
iunnar  [sem  hann  hefir  hindrat  fyrir  malit  af)  heyra  eða 
hveria^)  stett  hann  hefir  til  sin  gripit  ok  sva  þeim  er  rettindin 
erv  talmut  fyri.  ok  [þar  j  rettr.  b§ði  bgtt^)  vanrettið^").  skaða 
kost  ok  skaprajn  með  [fullu  aðr^^). 

17.  Siðtandi*'^)  atburðr  er  sa  ef  nðkkur  er  sa  sem  ver- 
alldikt  herrademi  hefir  fyribýðr  sinum  vndirmonnum  at  selia 
eða    kajpa    af   formonnum    heilagrar   kirkiu   eða    klerkum    eða 

ððrum  personum  kirkiunnar  eða  at  mæla  þeim  korn  eða  at 
baka  þeim  brajð  eða  veita  þeim  [aðra  þionustu^^).  þa  fellr  hann 
j  bann  af  sialfu  verkinu. 

18.  Sa  er  hinn  attiandi  atburðr.  ef  veralldligr  hðfðingi 
eða  formaðr  heilagrar  kirkiu  [eða  hvat  mauna  sem  hann  er 
lærðr  eða  leikmaðr  sem^*)  dirfiz  til  þess  at  senda  fiugumann 
at  lata  drepa  nokkurn  kristinn  mann  þo  at  hann  bioði  þat  at 
eins  enn  eigi  fýlgi  [nðkkurra  manna*^)  lat  eða  hverr  sem  viðr- 
tðku  veitir  flugumanni  eða  verndar  hann.  eða  leýuir  honum  þa 
fellr  hann  j  bann  pauans  af  sialfu  verkinu  ok  j  afsett[n]ing 
sinnar  tignar  heiðrs  ok  vigslu.  starfs  ok  stettar  ok  bene- 
ficij^^)  ok  skulu  þeir  sem  með  hafa  at  gera  þetta  allt  saman 
ððrum  frialsliga  j  hendr  fa  er  hann  ok  með  ollu  sinu  veralld- 
ligu  gozi  sva  sem  ovin  heilagrar    kirkiu''').    af   ðUu    kristnu^^) 


')  sl.  174,  136;  »)  [naudga  þeim  350;  ')  [kirkiu  136;  *)  eigi  b.  v. 
136;  *)  ok  350;  *)  domandum  350;  0  [þeim  sem  hefir  hindrat  maalit 
fur  þeim  er  kiera  eda  350;  ^)  huers  350,  174,  186;  «)  [þar  er  j  bætt 
bœdi  350;  þar  i  er  rettr  ....  (máð  úr  lína)  174;  þar  j  dæmpt  bædi 
rettr  oc  136;  þar  er  rœntr  bædi  bætt  186;  ^°)  vanrettr  136;  ")  [fuilnadi 
350.  §  16-17  sbr.  Eilíf  1327  I  §  5  og  er  tekið  úr  Decretaliis  Bonifacii 
páfa;  ")  [seytiandi  350;  sœytiandi  174;  ")  [adrar  þionustur  174;  '*)  [sl. 
186;  '*)  [nockurs  mannz  350,  174,  136,  186;  '*)  beneficij  671,  136,  174, 
186;  ")  kristni  350,  174,  136;  '^)  hér  kemr  aptr  eyða  í  136,  því  blað 
vantar  i  bókina. 


ð90  BANNS\KABRÉF  JÓNS  BISKUPS.  1326. 

folki  vtlegr  at  sidan  þat  er  bert  með  profaiiligum  skynsemd- 
um  at  nökkurr  [hefir  þenna^)  ogurliga  glæp^)  gert  þurfi  eigi 
[annan  bannz  dom  eða  afsetningar  a  at  leggia*). 

19.  Hin  nitiandi  er  sa  atburðr  at  ef  nðkkur  maðr  dirfiz 
fyri  þa  sðk  at  bannz  domr  eðr  forboðs  er  dgmdr  a  konunga 
hðfðingia  baruna  syslumenn  eðr  annarskonar  velborna  menn 
eða  þeirra  þionustumenn  eða  hvat  monnum  sfm  þeir  erv*)  at 
gefa  orlof  til  nðkkurum  at  drepa  eða  fanga  eða  [annars  kostar^) 
at  þýngia  þeim  eða  þeirra  gozi.  eða  manna  þeirra  [sem  þeim 
til  heyra^)  er  þa  doma  hafa  dðmt.  eða  með  hverra  valldi  þeir 
hafa  dæmdir  verit.  eða  þeirra  sem  doma  þessa  geyma.  eða 
þeirra  sem  eigi  vilia  samneýta  sva  bannsettum^).  vtan  þeir 
taki  þat  orlof  aptr  elligar  ef  til^)  er  farit  gozit  at  gripa  eptir 
sva  lofat.  ef  þat  goz  [sem  gripit  hefir  verit  er^)  eigi  aptr 
fengit  með  fuUnaði  eða  [bðtt  innan  atta  daga^°)  þa  falla  þeir 
j  bannzins  pinu  af  sialfu  uerkinu.  j  þat  sama  bann  skulu  ok 
falla  allir  þeir  sem  þessa  orlofs  neýta  ok  sva  þeir  sem  [fyri 
sialfra  sinna  r^ring^^)  gera  þetta  sem  her  er  fyri  boðit  at  orlofa 
hverr  ok  sem  j  þessu  banni  er  vm  tveggia  manaða  tima.  þa 
ma  [eigi  þaðan  af^*^)   aflðsn  þiggia  vtan  j  pauagarði. 

20.  Tuttugti^^)  atburðr  er  sa  at  ef  j  forboðs  tima  iarðar 
nokkurr  lik  j  kirkiugarði  j  þeim  tilfellum**)  sem  eigi  erv  at 
Iðgum  lofat.  eða  lik  bannsettra  manna  opinberliga*^)  eða  nafn- 
ligra  forboðaðra  eða  okrkarla  ok  geri  þat  vitaudi.  þa  fellr  sa 
hverr  j  bann  af  sialfu  verkinu.  ok  mega  eigi  afleysaz  nema 
þeir  hafi  aðr  bðtt  þeim  sem  þeir  hafa  orett  gert  eptir  domi 
biskups  þess  sem  þar  a  yfir  at  sia. 

21.  Fýrsti  [yfir  tuttugu**')  er  sa  ef  nokkurr  bindr  hiona- 
lags  band  við  fermenning  sinn.  eða  þaðan  af  skýlldra  at  frænd- 


*)  þann  350;  ')  [hefir  þetta  186;  ')  [bannz  dom  annan  edr  afsetn- 
ingar  edr  vtlegdar  aa  hann  at  leggia  350,  174;  dona  til  bannz  eda  af- 
Betningar  eda  vtlegdar  aa  hann  at  leggia  186;  *)  ætti  350;  *)  [annars- 
konar  186;  *)  [sl.  350;  ^)  monnum  b.  v.  350,  «)  350,  174;  eigi  186, 
671;  ')  [er  gripit  ok  350;  '")  [borit  fyrir  viij  daga  350;  bætt  fyririnnan 
atta  daga  17 ^.  186;  ")  tilrgring  174;  [af  sialfra  sinna  radning  186; 
''■')  [hann  þadanaf  einga  174;  '»)  Tuttugzti  174;  '*)  atferlnm  350;  ") 
opinberlegra  186;  **)  [ok  xxu  350. 


1326.  BANNSAKABRÉF  JÓNS  BISKUPS.  591 

semi  eða  sifskap.  eða  með  meinum^).  sva  ok  ef  klajstramenn 
nunnur  eða  klerkar  þeir  sem  subdiaknar  erv  at  vigslu  eða 
þaðan  af  framarr'^)  vigðir  ef  þessir  bindaz^)  til  bionalags  ok 
þeir  sem  þessi  hion  vigia^).  þa  falla  [þeir]^)  j  bann  af  sialfu 
verkinu.  ef  þeir  vita  þessi  mein.  oc  mega  eigi  aíieysaz  [þar  til 
er^)  skilt  er  með  þeim. 

22.  Annarr  ok  tuttugu^)  er  sa  atburðr  at  stiornarar  al- 
muga.  raðsmenn.  domarar.  raðgiatar  ok  aðrir  starfsmenn  hverir 
sem  einir  ef  þeir  gera  þær  skipanir  sem  þeir  lofa  með 
at  krefia  okr  eða  giallda  eða  þeir  najðga^)  til  at  giallda 
þeim^)  eða  þeir  þola  eigi  at  okr  þat  sem  vt  er  lokit  verði  aptr 
krapt.  sua  ok  þeir  sem  þessar  skipanir  dikta.  eða  skrifa  eða 
dðma  eptir  þeim  vitandi.  sua  ok  ef  þeir  skafa  eigi  or  almenn- 
ings^")  bokum  þessar  skipanir  innan  þiiggia  manaða.  ef  þeir 
mega  [eða  þeir  geyma  þer  eða  þann  vana  nðkkurn  sem  þeirra^^) 
krapt  hafa^^).  þa  falla  þfir  j  bann  af  sialfu  verkinu, 

23.  Sa  er  hinn  þiiði  oc  tuttugti  atburðr  at  hverr  sem 
slær  biskup  eða  fangar  eða  rekr^^)  \  vtl  gð^*)  eða  býðr 
at  gera  eitthvert  af  þeim^^)  eða  staðfestir^^)  annars  gerð.  eða 
er  at  [verkinu  kumpan  þess.  sem  gerir")  eða  leggr  til  rað  eða 
samþýkt.  elligar  hann  verndar  vitandi  þa  sem  þetta  gera.  þa 
er  sa  j  banni  af  sialfu  verkinu.  eptir  nýium  Iðgum  j  þeim  til- 
fellum  jafnvel  sem  hann  veri  [eigi]*^)  j  banni  eptir  fornum 
Iðgum.  ok  ma  haun  af  engum  leýsaz  [nema  hann  se  j  lifz- 
haska^^)  vtan  af  pauanum. 

24  J[nn]  fiordi  ok  tuttugti  atburðr  er  sa.  hverr  sem 
veita  lætr  Giðs  embætti  j  forboðuðam  stað  eða  najðgar  hann 
nðkkurn  til  þess.  eða  kallar  bannsetta  eða  forboðaða  til  at 
hlýða  Guðs  embætti.  eða  fyrirbýðr  at  þeir  sem  opinberliga  erv 
bannsettir  [eða  íorboðaðii^'^)  gangi  vt  þo  at  sa  minni  a  þat 
sem  [embætti  skal  flytia^^).    sua  ok  þeir  er  sva  erv  amintir  ef 


')  minnum(!)  671;  nneinnnum  174;  ')  meirr  350;  ^,  saman  b.  v. 
186;  *)  saman  b.  v,  ;^50,  186;  *)  þessir  174,  og  er  hér  skorið  neðan  af 
blaðinu;  «)  [furr  en  350;  ^)  xxti  350;  «)  þeira  b.  v.  350;  «)  þat  .^50;  '")  al- 
n.usans  350,  186;  ")  þeir  350;  ")  hafi  350;  [sl.  1^<6;  ")  leggr  350; 
'*)  hér  byrjar  174  aptr;  '*)  þersnm  350;  .  '*)  eptir  b.  v.  174,  186;  ") 
[uerkum  186;  '»)  sl.  671;  '*)  [sl.  350;  ="')  [sl.  174;  ''*)  [embætti  skal 
veita  174;  embætti  skal  fylgia  186;  embætta  skal  350. 


592  BANNSAKABRÉF  JÓNS  BISKUPS.  1326. 

þeir  erv  [íddí  eigi  at  siðr^),    þa  fella  þeir  allir  bann   a  sik.  ok 
mega  eigi  aflajsn  þiggia  vtan  a  pauagarði'^). 

25.  CDargir  lutir  erv  þeir  aðrir  sem  menn  megu  bann  a 
sik  fella  af  sialfu  verkinu.  þeir^)  sem  her  erv  eigi  ritaðir.  þi 
at  eigi  er  jafnhætt  at  menn  falli  j  þa  her  a  varu  landi.  sem 
vm  þessa  sem  nu  erv  talðir.  mart  er  þat  oc  er  Iðgin  bioða 
biskupum  at  bannsetia  menn  fyrir.  ok  þarf  þa  eigi  at  skrifa. 
þi  skal  iafnan  aminning  fyrir  fara  ein  eða  fleiri^)  ok  ma  þat 
metaz  þriotzka  ef  menn  vilia  eigi*)  b^ta  sik  fyrir  aminningar 
þær  sem  þeirra  formenn  gera  þeim.  ok^)  þeir  fyrirsma  [fyrir 
Bina  herra'O  koma  til  andsvara  um  sin  afbrot.  þa  er  þeim  er 
til  þess  Iðgliga  stefnt.  ok  þeir  menn  skyllda  einkanliga  til  þez 
at  banns  spioti  verði  [j  gegnum  þa  skotit^). 

26.  Nu  sakir  þez  at  yðr  ollum  er  kunnikt  hversu  mannz- 
ins  salu  er  þezi  hin  ogurliga  pina  haskasamlig.  þa  minnum  ver 
ýðr  á  alla  jafnsaman  ok  serhvern  ýðarn  at  þer  variz  sem  inn- 
uirðulegaz  þa  alla  glæpi  sem  her  erv  ritaðir^)  ok  þessa  pinu 
leiða  inn^°)  með  ser  ok  til  þess  at  þat  megi  at  betr  geymaz. 
þa  biodum  ver  ollum  profastum  varum  at  taka  transkriptum 
eptir")  þessu  varo  brefi.  ok  at  þeir  skylldi  siðan  framleiðis  alla 
soknarpresta  at  hafa  þat  ok  lesa  fyrir  sinum  soknarmonnum 
hit  [minsta  tveim  sinnum^^^  ^  xij.  manuðum,  at  menn  ODegi 
eigi  heðan  af  [þi  við^^)  beria^*)  at  þeim  se  eigi  sagt  þat  sem 
at  varaz  er. 

27.  bioðum  ver  ok  fyrsðgðum  profastum  at  þeir  skripti 
ðUum  þeim  sem  heðan  af  verða  opinberir  at  tvifðHdum  hor- 
domi.  eða  þaðan  af  meirum  glæpum.  at  koma  til  skalahollts*^) 
at  ðskudegi.  ok  skirdegi  [ok  leiðaz  þar  j  kirkiu*^)  ok  ór.  sem 
siðr  er  tii  storskriptamanna,  þat  sama  vilium  ver  vm  alla  þa 
sem  vt  kasta  husfrúm*')  sinum  ok  hallda  inni  eða  fylgia  opin- 
berum  horkonum. 


')  [eigi  adr  inni  350;  *)  hér  kemr  eyðan  hinuraegin  á  afskorna 
blaðinu  í  174;  ')  þrir  350;  *)  tvær  186;  *)  hér  byrjar  136  eptr;  *)  edr 
ef  350;  ^)  [at  136,  186;  *)  Q  gegnnm  skotner  186;  ')  hér  byrjar  174 
aptr;  »»)  menn  136;  ")  af  174,  136;  '»)  minzta  sinn(!)  186;  '')  350, 
174,  136;  sl.  671;  '*)  [þvi  vm  bera(!)  186;  '*)  kirkiu  b.  v.  174;  '*)  [at 
leiðaz  þar  af  bisknpi  i  kirkia  174,  136;  at  leidaz  þar  j  kirkia  af  biskape 
186;  '^)  husfreyium  350,  174. 


1326.  BANNSAKABRÉF  JÓNS  BISKUPS.  593 

28.  Fyrirbioðum  ver  ok^)  ðllum  leikmonnum  bæði  kærl- 
um^)  ok  konum.  at  gera  leynilegar  festingar  eða  hionalags 
band  eða  heit.  [sva  at  eigi  se  við  hit  minnzta  tvð  vitni^).  ok 
se  þæ  skylld  siðan  [at  lýsa  fyrir  soknarpresti*)  innan  haifs 
manaðar. 

29.  Enn  hverr  sem  motgerir  þessum  varum  boðskap 
viti^)  ser  fyrirboðinn  vera  jnngang  heilagrar  kirkiu.  hlýðir  hann 
ok  tiðum  j  kirkiu  siða^j  hann  hefir  þetta  forboð  a  sik  fellt.  aðr 
hann  er  af  þvi  leýstr.  þa  viti  hann  sik  vera  i  banni.  ef  þat 
verðr  gert  siðan  prestr  hefir  amint  at  bannsettir  menn  gangi 
vt.  eða  forboðaðir.  þeir  ok  allir  sem  aðr  hafa  leyniliga^)  fest- 
ingum  eða  hionalagi  fram  farit  eða  [hafa  þeir  maP)  at 
k§ra.  þa  se  skylldugir  at  hafa  þat  frammi  fyrir  oss^).  sem 
skiotaz  geta  þeir.  sua  at  þeirra  mal  megi^)  ent  vera  jnnan  .xij. 
manaða  hit  seinazta. 

30.  *^)  Stefnum  ver  þeim  ðllum  sem  þetta  mal  hafa  at  kgra 
eða  þi  hafa  at  svara  til  var  eða  [til  vars^')  profastz  með  ðllu 
sinu  skilriki^^)  ok  profi  þar  ok  þann  tima  er  þaj  mega  hðg- 
ligaz^^)  tii  koma  bæði  saman  sua  at  þarseengi^*)  undandrattr 
eða  svik  j  af  annars  þeirra  vegna.  En  hvert  þeirra  sem  eigi 
kemr  kallat  af  ððru  með  sðgðum  hætti.  þa  viti  ser  fyrirboð- 
inn  jnngang  heilagrar  kirkiu.  þaðan  af.  ok  siðan  faila  j  bann 
ef  þat  hlýðir  tiðum'^)  amint  vt  at  ganga  þar  til  er  þat  er 
leýst. 

31.  Enn  þat^^)  fyrirbioðum  ver  sterkliga  vndir  bannz 
pinu  at  nðkkurr  sa  sem  van  veit  til  vm  [slika  akeru^^)  fari 
vndan  j  fiarlægis  sveit.  eða  dveliz  þar  siðan  er  hann  hefir 
frett  fengit  af  þessu  varu  brefi  þoat  hann  hafi  þat  eigi  heyrt. 

32.  Bioðum    ver   ok   ðUum    soknarprestum    at    minna    a 


')  sterkliga  b.  v.  350,  136,  174;  =*)  k  ....  174  og  kemr  hér  eyða 
því  skorið  er  neðan  af  blaðinu;  *)  [suo  at  minna  se  uit  enn.  ij  uitne 
186;  *)  [at  lysa  (sl.  136!)  fur  sokiiarpresti  sinum  175,  186,  136;  ')  vise(l) 
186;  *)  leyniligum  186;  '')  [eda  þat  niaal  eigu  350;  *)  mer  186;  ")  sera 
furst  b,  V..  350;  »°)  þui  b.  v.  350;  ")  [annars  186;  **)  hér  byrjar  174 
aptr;  hér  endar  136  og  kerar  hér  án  línuskils  «vm  lio[stoll]«,  sem  eitrnad 
er  annars  Pétri  Hólabiskupi  (c.  1391);  ")  lögliga  350;  logligaz  174; 
holligast  186;  ^*)  hindran  ne  b.  v.  174;  ")  at  kirkiu  b.  v.  174,  350; 
'')  sl.  350;  '^)  [slikar  saker  186. 

Dipl.  1»1.  II.  B.  38 


594  ALÞIKGISSAMÞYKT  UM  HÁTfe)AHALD.  1326. 

hvern  tima  er  þeir  skulu  messo  syngia  at  forboðaðir   menn  ok 
bannsettir  gangi  vt. 

Ok  til  sannz  vitnisburðar  settum  ver  vart  jnnsigli  fyrir 
þetta  bref  er  gert  var  i  skalaholti.  anno  domini.  [CD°.  ccc°.  xx°. 
vj^.  jn  translacione  sancti  thorlaci^). 


366.  [1326.  á  alþÍÐgiJ, 

ALMNGiSSAMÞYtT  um  að  halda  skuli  heilagt  dýradag  og 
Magnúsmessu  fyrir  jól  og  að  vinna  megi  sjötta  dag  jóla  og 
frá  áttunda  degi  til  þrettánda  og  að  eta  megi  tvímælt  miö- 
vikudaga  millum  Marteinsmessu  og  jólafðstu  og  tvo  miðviku- 
daga  í  langaföstu. 


it. 

AM.  671.  4to  bl.  23b  skinnb.  skr.  c.  1340-50,  og  stendr 
þetta  næst  á  eptir  skipan  Jóns  biskups  Haldórssonar  frá  20.  Jnlí 
1326,  en  byrjar  þó  með  nýrri  h'nu.  Finnr  biskup  Jónsson  segir, 
þar  sem  hann  lætr  prenta  þessa  samþykt,  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  84  í 
nótu,  að  þetta  sé  -án  efa»  skipan  eptir  J<5n  biskup  Halldórsson; 
annálar  taka  af  öll  tvímæli  um  að  þetta  sé  alþingissamþykt,  en 
sjálfsagt  hefír  hún  verið  gerð  að  ondírlagi  Jóns  biskups. 

Festum  corporis  christi  skal  heilakt  hallda  sem  vppstign- 
ingardag.  miðaptanshelgr  ok  fasta  fyrir  við  þurt.  enn  ef  berr  a 
fardaga  skal  við  verki  varna  sem  drottinsdaga. 

CDagnus  messo  a  joiafostu  skal  heilagt  hallda  sem  drottins- 
dag.  þat  eýkr  ekki  fðstu  fyrir.  eta  tvimællt  ok  kiot  sva  sem 
nikulas  ODesso. 

Setta  dag  j  iolum  lofum  ver  at  vinna  ok  eta  hvitafj  mat 
einmæilt  ef  a  fðstudag  berr. 

Fra  atta  degi  til  hins  þrettanda  lofum  vera  alla  daga  at 
vinna  nema  a  drottinsdag  beri.  ok  fasta  viðr  þurt  ef  a  frea- 
dag  berr. 

')  [COilHsimo.  tieceDtesimo.  aicesimo.  sezto.  jn  translacione  saDcti 
thorlaci  episcopi  350.  Hér  kemr  beiot  á  eptir  í  671  alþingissamþykt 
tiá,  seœ  fer  bér  nœst  á  eptir. 


1326.  ALÞINGISSAMÞYKT  UM  HÁTÍÐAHALD.  595 

CDiðvikudaga   fra    marteins   messo   til   jolafosto  lofum  ver 
tvimællt  at  eta  ok  tva  j  niuviknafðstu. 


B. 

Eptir  annálum:  I.  Gl.  kgl.  s.  2087.  4to;  II,  AM.  420A.  4to; 
III,  Stockh.  5.  8vo  Isl.  skb.;  IV,  Gl.  kgl.  s.  1005.  Fol.;  V,  AM. 
420B.  4tö.  Islandske  Annaler  udg.  ved  Dr.  Gustav  Storm. 
Chria  1888. 

I. 

Konungsannáll. 
1326.    logtekit  a  alþingi  de  corpore  christi.    ok   CDagnus- 
messa  iarlls.  leyfi  gefit  at  vinna  v.  dag  vm  iol.  leyfi  gefit  mið- 
vikudag[a]  fyrir  jolafosto  ok  langafosto. 

II. 

Skálholtsannáll. 
1326.     Laugtekinn    messodagr    ok    tiðagerð    de    corpore 
christi  fimta  dag  j  trinitatis  viku.  ok  CDagnus  messa^)  fyrirjol. 
enn  leyfi    gefit    miðvikudaga    fyrir   jola    fðstu    ok    aðra    fyrir 
langafostu. 

III. 

Gottskálksannáll. 

1326.      logtekit    a    alþingi     at     ballda     heilagt     festvm 

corporis  christi  oc  COagnusmesso  fyrir  jol  en  lofat  at  vinna  va. 

a  jolvm  oc  leyfi    gefit   midvikvdaga   fyrir   jola    fostu    oc    fyrir 

langa  fostu. 

IV. 
Flateyjarannáll. 
1326.    laugtekin  CDagnusmessa  enn  lofat  at  vinna.  v.  daga 
vm  jol.  ok  gefit  leyfi  miduikudaga  fyrir  jolafostu  ok  langafostu. 

V. 

Lögmannsannáll. 
1326.    Nouum    festum    loghtekit  at  hallda    at   tidum    ok 
helgehallde  a  aldinge. 

')  rnÍBkr. :  maona,  bdr. 

38* 


596  SKKIPTABOÐ  JÓNS   BISKUPS  HALDÓRSSONAR.  1326. 

367.  [1326]. 

Skriptaboð  Jóns  biskups  Haldórssonar  í  Skálholti,  þar  sena 
hann  endurnýar  Skriptaboð  í>orláks  biskups  helga  pórhallasonar 
frá  1178  (Dip.  Isl.  1,  Nr.  43)  og  skipar  ýmsar  skriptir  af  nýu. 

Jón    Sigurðsson    heinifærir    þessi    skriptaboð    til  Jóns   biskups 

Haldórssonar    (Dipl.  Isl.  I,  273)    og    er    einsætt   að  fylgja   því.  af 

pví  að  ekki  er  annað  vísara,  en  með  öllu  er  óvíst  frá  hvaða  ári  þau 

eru.      þó  þykir    mér    líklegt    að    þau     sé    gerð    um  líkt    leyti    og 

skipan  hans  um  böun  eða  árið  1326  og  því  skipa  eg  þeim  til  sætis 
við  þetta  ár. 

A. 

AM.  42A.  8vo  bls.  228b— 234  skinnb.  c.  1480. 

I>orlaks  skripter. 
Í>es8a  skript  baud  hinn  helgi  þorlakur  biskup  fyrir  hofud- 
syndir. 

1.  ix.  vetur  edr  x.  fyrir  hordom  þann  er  karlar  eigazt 
vid.  edr  fyrir  þat  ef  menn  eiga  vid  ferfætt  kuikindi  [at  fasjta 
gagnfostur  þrennar  aa.  huerium.  xij.  manudum.  einar  fyrir  jons- 
messu  baptiste.  adrar  fyrir  mickals  messo.  þridiu  fyrir  andres- 
messo  oc  fasta  annan  huern  dag  j  viku  huerri.  oc  tuær  nætur. 
baud  hann  at  falla  aa  knebed  tiutigum  sinna  vm  langa  fostu 
oc  ioiafðstu.  huern  dag  sem  eigi  eru.  ix.  lectiones.  oc  syngia 
iafnopt  pater  noster.  taka  radning  íðstudaga  vm  langafaustu.  v. 
haugg  hit  færsta.  af  vendi  edr  olu.  suo  at  sart  verdi.  varna 
vidr  fiadrklædum  odrum  enn  hæginndi.  oc  suo  linklædum  vm 
langafðstu  oc  iolafðstu  oc  falla  nðekut  aa  knebed  faustudaga  oc 
vigiliudaga.  oc  taki  eigi  corpus  domini  iij.  aar  hin  næstu  eptir. 

2.  Jtem  .viij.  vetra  skript  þuilika  baud  hann  ef  kuæntur 
madr  misþýrmir  manz  konv  og  sie  þat  bert  ordit.  enn  nockuru 
linara  ef  leynt  er.  oc  taka  eigi  corpus  domini.  iij.  vetur. 

3.  Siau  vetra  skript  þuilika  ef  okuongadur  madur  mis- 
þyrmir  mannz  konv.  edr  kuongadur  oheimiUe  konv.  oc  suo  ef 
madr  misþyrmir  oheimille  konu.  joladag.  edr.  viij.  dag.  xiija. 
dag  edr  hin  efstu  dægur.  æ,  langafostu.  paskadag.  edr  upp- 
stigningardag.  huit[a]  drottinsdag.  edr  mariumessur.  edr  þuilik 
dægur  ðnn[u]r.  edur  eti  madr  kiot  aa  langafosto.  þeir  sem  ærit 
hafa  annat  tiL  suo  oc  fyrir  lygieida  alla  þa  sem  mikit  liggur 
vid.  suo  oc  ef  madr  vinnr  geig  j    vidskiptum    med    konv   med 


1326.  SKKIPTABOÐ  JÓNS  BISKUPS  HALDÓRSSONAR  597 

kuiknudu  barni  edr  j  kirkiu  edr  misþyrmir  madr  oheimille  kony 
aa  sæng.  oc  taka  eigi  corpus  domini  iij.  vetur. 

4.  Niu  vetra  skript  skal  bioda  þuilika  ef  madr  misþyrmir 
systrungi  sinum.  atta  vetra  skript  ef  manne  er  oskylldra.  oc 
taka  eigi  corpus  domini.  iij.  vetur. 

.5.  Siau  uetra  skript  ef  næsta  brædra  er.  oc  taka  eigi  corpus 
domini.  um.  iij,  vetur. 

6.  Sex  vetra  skript  ef  manni  er  firnara  enn  næsta  brædra 
oc  nockuru   linara.    taka   eigi    corpus    domini  .iij.  vetur. 

7.  Fimm  vetra  skript  ef  annara  brædra  er.  suo  oc  ef 
madr  misþyrmir  konv  hin  [l]æg[ri  dægurj  aa  langa  fosto.  edr 
hin  hæstu  dægur  vm  jolafostu  edr  j  paska  viku  edr  j  helgu 
viku  edr  messo  daugum  þeim  sem  j  hæstu  halldi  eru  edr  j 
ymbrudogum  aa  haust  edur  fyrir  stuld  þann  sem  eigi  er  all 
litill.  oc  megi  eigi  aptur  giallda.  suo  ef  tiund  er  leynt.  oc 
fyrir  eida  osæra.  þa  er  eigi  liggur  allmikit  vid  oc  taka  eigi 
corpus  domini  eitt  aar. 

8.  Fiogra  vetra  skript  ef  kona  er  firnare  manne  enn  ann- 
ara  brædra. 

9.  I'riggia  vetra  skript  ef  einum  manni  er  nanare.  at 
sifium  til  jafnrar  skriptar  fyrir  vidskipti  þeirra  manna  i  miU- 
um.  er  meira  laust  er  kallat.  skal  bioda  þriggia  vetra  skript 
oc  þriar  gagnfaustur  aa  huerium  misserum  oc  fasta  þria  daga 
j  viku  oc.  iij.  nætur.  oc  falla  aa  knebed  fimtigum  sinna  oc 
syngia  jafnopt  pater  noster  vm  langafostu. 

10.  I^riggia  vetra  skript  skal  savallt  fyrir  þat.  ef  madr 
skilst  eigi  vid  hina  sömu  sýnd. 

11.  Eigi  skal  leýsa  fostunatta  fostu  j  gagnfðstum  enn 
leysa  skal  annara  dægra  fðstu.  ef  madr  vill  tiutigum  sinnum 
aa  hne  falla  fyrir  dægur  edr  syngia.  1.  pater  noster.  gefa  skal 
oc  er  vill  aumum  manne  malsuðrd  edr  alin  fyrir  dægur.  þiggia 
leýfi  oU  medan  s[i]aa  skript  hellzt,  þau  sem  gefin  eru.  suo 
skulu  heiler  menn  falla  aa  hne.  at  bædi  komi  nidur  kne  oc 
olbogar. 

12.  Fyrir  misrædi  vid  oheimila  konv  aa  drottinsdogum  edr 
messo  dogum  loghelgum  edr  lægnum  dogum.  jolafosto.  edr  odrum 
dægrum.  fostu,  vigiliudðgum  edrjolum  edr  þa  kona  skirizt  man- 
ada  blodi  sinu   edr    þa  barn  er  kuiknat  edr   horfi    madr  eptir 


598  SKRIPTABOÐ  JÓNS  BISKDPS  HALDÓRSSONAR.  1326. 

oheimiUe  konv  til  samrædis  edr  sier  madr  vid  at  barngetnadur 
skuli  verda  af  vidskiptum  þeirra.  þa  skal  leggia  vid  þa  skript 
sem  fyrr  er  ritud,  at  syngia  fimtigum  sinna  pater  noster  a 
helgum  dðgum  edur  falla  2&  knebed.  v.  sinnum.  iafnopt  sem 
hann  hefir  misþyrmt.  Enn  ef  madr  tekr  corpus  domini  olofat' 
þa  skal  hann  iafnopt  eigi  taka  oc  lata  fylgia  disciplinam  hueriu 
sinne  xu.  haugg. 

13.  Fyrir  stulld  skal  bioda  aavallt  aptur  at  giallda  ef 
má  oc  bioda  þa  litla  skript  adra.  enn  ella  mykla  fyrir  mycinn 
stulld  ef  eigi  maa  aptur  giallda  oc  se  meir  stolit  fyrir  jUzku 
enn  vesoUd.  faustur  skai  bioda  fyrir  stuUd  radning.  knebedia 
faull  oc  bænahalld.  endalausa  skript  einhveria.  vnzt  golldit  er 
þat  huert  golldit  var. 

14.  CDeira  skal  aEivalit  bioda  audgum  manne  enn  snaud- 
um  fyrir  iafna  sýnd.  meira  heilum  enn  vanheilum.  meira  lærd- 
um  enn  olærdum.  meira  vigdum  enn  ovigdum.  meira  sælum 
enn  vesælum.  meira  ellra  manne  enn  tuitugum.  meira  tuitug- 
um  enn  þeim  sem  yngri  er.  fyrir  þat  skal  minzt  bioda  sem  i  losta 
er  misgiort  ath  vakande  manne  ef  madr  saurgazt  af  blidlæti 
vid  konu.  meira  ef  madr  saurgazt  af  hondum  sins  sialfs.  meira 
ef  madr  saurgazt  af  hðrdu  tre.  mest  ef  madr  saurgazt  af  ann- 
ars  karlmannz  hondum.  fyrir  þessa  alla  hluti  skal  bioda  kne- 
bediafaull  oc  bænahalld  vm  langafosto.  oc  nockut  af  gagnfðst- 
um.  ef  konur  eigazt  vid  þangad  til  þeim  leýser  girnd.  þa  skal 
bioda  þuilika  skript  sem  korlum  þeim  sem  hinn  liotazta  hordom 
fremia  sin  j  miUum. 

15.  Ef  madr  spýr  aa  paskum  edr  þa  hann  hefir  adr  ny- 
lega  tekit  corpus  domini.  þo  þat  se  eigi  aa  paskum.  þa  skal 
bioda  at  fasta  .vj.  dægru  eina  edr  annat  þuilikt  se.  oc  lata 
fylgia  nockut  annat  bænahalld.  ef  af  ofaati  einu  þikir  spuit 
hafa.  oc  engri  annarre  vanheilsu. 

16.  Fyrir  vig  skal  bioda  wtistaudur  .iij.  vetur  oc  taka  eigi 
corpus  domni.  fasta  þurt  .iij.  langafaustur.  oc  minnizt  avallt 
hins  vegna  oc  vatnfasta  þann  dag  sem  vig  var  vegit  medan 
hann  lifir.  ella  næsta  friadag  fyrir.  þar  med.  vij.  vetra  skript 
oc  linare  þadan  af. 

17.  Ef  madr  misþyrmir  mod[u]r  sinne.  edr  dottur  edr. 
systur.  edr  þeirri  konu  nockurri  er  hann  sie  nanare  ath  frænd- 
semi  enn  sýstrungur.  edr    þuilik    mein    sie    aa   at    sifium.  edr 


1326.    SKEIPTABOÐ  JÓNS  BISKUPS  HALDÓRSSONAR.     599 

verdr  misþýrmt  j  kirkiu.  edr  helgum  staudum.  edr  vekur  madr 
manni  heiptar  blod.  edr  misbydur  madr  j  nockurum  hlutum 
kennimanne.  edr  bolfar  madr  fod[u]r  sinum.  edr  modur  edr  barne 
sinu.  edr  gudlastar  madr.  edr  tekur  madur  naudga  konu  ber- 
liga.  edr  situr  madr  wti  til  frodleiks.  edr  fremur  galldra.  edr 
þa  hluti  sem  magnadir  sie.  edr  fremur  þat  nockut  sem  heidni 
sie  j.  þa  skal  biskup  skripta  oc  varizt  at  bert  verdi.  ef  adur  er 
leynt  þott  presti  sie  til  sagt  helldur  enn  biskupi. 

18.  Tolf  alnir  vadmals  baud  þorlakur  biskup  presti  at 
gefa.  ef  hann  slægi  nidr  kalek  sidau  sungit  er  qui  pridie,  edr 
veita  fatækum  manni  ella  halfann  manud. 

19.  Ef  prestur  syngur  messo  suo  hann  hefir  eigi  þessa 
reidu  til,  hamettu.  messoserk.  stolu.  handlin.  corporale.  haukul. 
kalek,  patinu.  vin.  vatn.  oblatu.  oc  vigdann  alltaris  stein.  fast- 
ann  edr  lausann.  oc  bækur  suo  at  hann  biargizt  vid.  lios  oc 
tuo  menn.  enn  hann  sialfur  íastandi.  enn  ef  prestur  hefir  bergt 
aa  hinum  sama  deigi.  aadur  hann  hefir  sungit  messu.  edr  sungit 
fleire  messur  enn  tuær,  edr  prestr  lati  sem  hann  syngi  þa 
messo  er  hann  syngur  eigi.  edr  eru  berliga  brotin  bodord  gudz. 
þa  skal  biskup  skepia  skript.  enn  fyrirbioda  ef  honum  er  sagt 
til,  sýngia  skal  messo  þo  at  alltarisdukur  sie  ovigdur  edur  lindi. 
oc  suo  þo  eigi  sie  vaxlios.  enda  sie  þat  eigi  fyrir  ohlýdnis 
saukum  giort  oc  skal  fylgia  litil  skript. 

20.  Ef  gleymir  nonu.  edr  annari  dagtid  þa  skal  syngia 
þegar  j  hug  kemur  oc  lata  fylgia  allann  beati  immaculati^). 

21.  Reyna  þarf  til  allra  skripta  bod  af  annmarka  atburd 
edr  hue  opt  framdir  verda.  hinir  somu  med  otta  edr  akafa. 
med  jdran  edr  aga.  berliga  edr  leyniliga.  af  nockurri  vorkunn 
eda  eingri.  edr  huar  nock[u]r  yfirbot  hefir  fyrir  komit.  edr 
eingi  nalæg.  virda  stad  oc  stund.  alldur  oc  edli.  niota  yfir- 
botar  þo  at  hun  hafi  fyrre  framm  komit  enn  jatning. 

22.  Enn  vier  virdum  þa  mesta  naudsyn.  at  hallda  [þau] 
skriptabod.  huer  ec  mun  nu  tia.  oc  leitum  hellzt  at  geyma.  at  vier 
lofum  eigi  þionustu  tekiu.  vm  þa  stærstu  hluti  sem  hann  baan- 
adi.  oc  nockut  vpp  at  hallda  af  skript  þeirri  suo  leingi  sem 
hann  baud. 


')  Hér  enda  Skriptaboð  þorláks  bisknps,  sbr.  Dipl.  Isl.  I,  244. 


600  SKRIPTABOÐ^JÓNS  BISKUPS  HaLDÓRSSONAR.  1326. 

23.  gagnfaustur  linare  oc  minne.  knebediafauU  hinum 
smærrum  skriptum.  allt  hit  sama  vm  klæda  varnat  oc  radn- 
ingar  oc  bænahalld  sem  hann  baud.  eigi  bðnnum  vier  þionustu 
tekiu  þo  hiuskap  sie  raskat  af  aasinndum  oc  aga.  ef  eigi  er 
þrýsuar  optar.  oc  verdi  hiuvm  eigi  at  sundurþýcki.  ne  bert.  oc 
sie  heitid  aflati  oc  yfirbot. 

24.  Heimillt  latum  vier  huoro  hiona  at  leýsa  skript  fyrir 
þat  aunat.  vm  þat  allt  sem  þau  eigazt  vid.  þuiat  eins  fleira. 
nema  atuik  þiki  til  hafa  borit. 

25.  Leyfum  vier  at  sýngia  þott  fðstur  skuli  leýsazt. 

26.  CDinning  allra  gagnfastna  biodum  vier.  ef  vid  eina  konu 
er  att  meinalaust.  oc  falla  1.  sinna  annan  huern  dag  vm 
langafðstu.  enn  annann.  xxx.  sinna  oc  syngia  iafnopt  pater 
noster. 

27.  Eige  bðnnum  vier  þuerliga  þionustutekiu  þeim  monn- 
um.  þott  eigi  gæti  verkdaga  j  paskum.  edr  he'lgu  viku.  vtan 
ymbrudðgum  edr  ðndverda  daga  aa  fostu.  fyrir  vtan  hofuddægur. 
oc  sie  bratt  til  sagt.  oc  uel  end  ðnn[u]r  skript. 

28.  Ef  suo  berst  at  sem  vera  ma  þungliga.  at  þeir  menn 
rati  j  hin  hðrdustu  vandrædi.  sem  adur  er  bodin  svskript  sem 
leingst  er  oc  þyngst.  oc  sie  hun  endud  ðU.  edr  sum.  þa  latum 
vier  hana  suo  nockud  langa  eptir  vera.  sem  hun  var  aakuedin 
fyrir  ðnduerdu.  eun  latum  henni  fylgia  vtistaudur  fyrir  þessa^) 
hluti  faustur  oc  fiegiafir.  vj.  dægur  edr  þurfaustur  oc  vatnfaustur 
ok  nockura  endalausa  skript.  faustudag  edr  radning.  messo- 
minning  edr  hnebediafaull. 

28.  Su  er  hðrdust  vatnfasta  at  fasta  .xl.  daga  oc  vatna 
uid  braud  oc  vatn  nema  leyfi  sie  gefit  at  eta  skarpa  skreid 
»  nockurum  auptnum.  hafa  kofa  einn  sier  oc  eta  suo.  sitia  aa 
golfi  oc  taka  þar  mat  af.  hafa  huorki  fiadrklædi  ne  linklædi. 
bera  eigi  uopn  nema  j  lifshaska  oc  lif  hans  liggi  vid.  giæta 
sin  vid  storhlutum.  sem  vm  langafostu.  haf[a]  bænahalld  edr 
hnebediafaull  sem  maalavðxtur  er  til.  oc  nockura  radning. 

30.  Ef  prestur.  biskup  eda  diakn  fremur  daudligann 
glæp.  falsar  bref,  edr  ber  liuguitni.  þa  afsetizt  hann  siuum 
heidre  oc  skriptizt  j  klaustur  oc  hafi  þar  æuinliga  leikmann- 
ligt  samneyti. 

')  hétt,  hdr. 


1326.  SKRIPTABOÐ  JÓNS  BISKUPS  HALDÓRSSONAR.  601 

31.  Klerkar  þeir  sem  giora  conspiracionem  moti  biskupi 
sinum  eru  afsettir  sinum  sæmdum  oc  skulu  seliazt  veralldligu 
valldii). 


B. 

AM.  635.  4to  bls.  154-59  skinnb.  c.  1480.  Prentuð  i  F. 
Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  IV,  150—57  og  eignuð  þorláki  biskupi. 

I>essa  skript  var  enn  helgi  þorlakr  vanur  ad  bioda  fyrir 
ena  stærstu  annmarka. 

1.  ix.  vetr  eda  x.  fyrir  þann  hordom  er  karlar  eigazt  vid 
eda  drygdr  verdr  vid  ferfætt  kuikenndi.  ad  fasta  gagnfaust[ujr 
þriar  a  huerium  misserum.  Eina  fyrir  jons  messo.  adra  firir 
michels  messo.  þridiu  fyrir  iola  faustu  ok  fasta  annann  huern  dag 
j  huerri  viku  ok  ij.  nætur.  hann  baud  ad  falla  tiutigum  sinna  a 
knebed  vm  langa  faustu  ok  iola  faustu  Rumhelgan  dag  huern 
ef  eigi  væri  ix  lectior  ok  syngia  iafn  opt  pater  noster.  huern 
faustu  dag  skal  madr  taka  Radning  vm  langa  fostu.  fimm 
haugg  id  fæsta  af  venndi  eda  olu  suo  ad  sart  verdi  vid.  varna 
vid  fiadrklædum  audrum  enn  hægindi  vm  langa  fostu  oc  iola 
fostu  ok  giora  nauckura  minningh  knebediar  falia  a  faustu 
daugum  eda  vigilio  daugum  ok  taka  eigi  corpus  domini  iij 
[vetr]  ena  næstu  eptir. 

2.  Atta  vetra  skript  eda.  ix.  þuilika  sem  adr  var  talit 
baud  hann  ef  kuongadr  madr  misþyrmir  annars    mannz    konu 


')  Hér  aptan  við  kemr  í  skinnbókinni  latínsk  klausa  úr  Sunania  Re- 
naundi  nm  skript  fyrir  það  ef  foreldri  drepr  son  sinn  af  ásettu  ráði; 

Jugulans  voluntarie  puerum  suum  dicit  Eayraundus.  talis  debet  ,in 
monasterium  dua(!)  si  non  habet  alios  pueros  et  uxorem  gravior  ei 
debet  jraponi  penitencia.  siue  septem  annorum.  Cum  autem  ex  negli- 
gencia  iugulant  eum  parentes.  ita  quod  ponunt  eum  in  lectum  suum 
sanum.  et  postea  inveniunt  eum  mortuum  tribus  annis  peniteant.  quorum 
vnus  annus  est  in  pa[n]e  et  aqua  omnibus  ferijs  quartis  sextis  et  sab- 
batis.  alij  duo  jeiunando  feriam  quartam  et  sabbatnm.  sed  sextam  in 
pane  et  aqua. 

Et  sic  est  finis.   deo  laus  et  gloria  tri[u]ni. 

Endar  skinnbókin  hér,  og  vantar  víst  ekkert  aptan  af. 


602  SKJIIPTABOÐ  JÓNS  BISKUPS  HALDÓRSSONÆ,  1326. 

enn  sinne  ok  verdr  af  þui  osamþycki  huorratueggia  hiona  ok 
hafi  þat  eigi  alltit[t]  j  ouannda  tekizt  enn  nauckuru  linari 
skript  ef  nauckut  er  meire  vægd  vm  annmarka  enn  adr  [erj 
talid.  taka  eigi  corpus  domini  iij.  vetur. 

3.  Siau  vetra  skript  þuilika  ef  okuongadr  madr  misþyrmir 
oheimiUi  konu  ok  suo  ef  madr  misþyrmir  oheimiUi  konu  vm 
enu  efstu  dægur  a  xij.  manudum.  ok  suo  fyri  lygi  þa  alla  er 
vid  liggur  fe  mikit.  eda  omegd.  eda  metord.  eda  huad  mikit 
er  vit  liggur  ok  taka  eigi  corpus  domini  einn  vetur.  eda  .ij. 
eda.  iij.  ef  þessir  hlutir  hafa  miogh  j  ouannda  tekizt. 

4.  Ef  madr  misþyrmir  systrungo  sinni.  þa  skal  bioda  ena 
leingztu  skript  ix  vetur  eda  .x.  þuilika  alla  sem  fyrst  er  Ritad. 

Ef  oskylldari  er  manni  þa  skal  atta  vetra  skript. 
Ef  næsta  brædra  er  vij.  vetra  skript. 
[Ef  manni  er  firnari  en  næsta  brædra    vj.    vetra    skript^). 
nauckuru  linari. 

V  vetra  skript.  ef  annarra  brædra  er. 
fiogurra  vetra  skript.  ef  manni  firnari  er. 
þriggia  vetra  skript  ef  þridia  brædra  er. 
Einum  manni  nanari  at  sifíum  til  iafnrar  skriptar. 

5.  I>ria  vetur  ena  næstu  eptir  er  madr  hefir  framit  enar 
stærstu  haufud  synndir  skal  hann  vid  varna  ad  taka  corpus 
domini  med  ix.  vetra  skript  eda  vij.  ef  berir  eru  annmarkar 
eda  miog  j  vannda  tekizt.  eda  nauckurn  veg  ostillilega  med 
farit.  enn  hafa  eigi  corpus  domini  einn  vetur  eda  ij.  med  fimm 
vetra  skript  eda  vi. 

6.  Fyrir  vidskipti  þeirra  manna  j  milli  er  meina  laust  er 
kallat  fyrir  frændsemis  sakir  skal  koma  iij  vetra  skript  su  er 
ek  mun  nu  telia. 

7.  Gagnfaustur  skal  fasta  þriar  aa  huerium  misserum 
fasta  iij.  daga  j  viku  og  ij  nætur.  faila  aa  kne  xtigum  sinna 
annann  huern  dag  vm  langa  faustu  enn  annann  huern  dag 
fimtigum  sinna  ok  syngia  iafn  opt  pater  noster. 

8.  Einn  vetur  skal  leggia  þott  enn  sami  annmarki  henndi 
ef  einum  er  af  lokit  af  skriptinne, 

9.  Bioda  skal   suo   ad   þriggia   vetra    skript    skal  auallt 


')  frá  [  hleypr  625  óvart  yfir;  bætt  bér  inn  i  eptir  AM.  624.  4to. 


1326.  SKRIPTABOÐ  JÓNS  BISKUPS  HALDÓRSSONAR.  603 

fyrir  haundum  medan  hann  lifir  suo    ad   madr  skilizt  eigi  vid 
annmarkann. 

10.  alldregi  skal  leysa  faustu  natta  faustu  enn  leysa  skal 
aunnur  dægr  ef  naudsyn  þickir  aa,  falla  c')  [sinnum]  fyrir  dægur 
eda  syngia  1.  pater  noster.  eda  gefa  mals  mat.  eda  alin  fyrir 
ij.  dægur. 

11.  Ef  þessir  annmarkar  eru  med  meire  vanstillingo  enn 
allt  þat  se  fyrir  vanþyrmslu  drottins  daga  eda  messu  daga  hei- 
lagra.  eda  vigilio  dægra.  eda  enna  smærri  dægra  um  iola  fostu. 
eda  iolum.  eda  se  konu  eigi  þyrmt  þa  er  hun  hefir  vanyfli.  eda 
þa  er  barn  er  kuiknad  eda  horfi  madr  eptir  konu  til  samrædis. 
eda  serr  hann  vid  barngetnadi  skal  leggia  vid  skript  ad  syngia 
I.  pater  noster  aa  helgum  daugum.  eda  iialla  Rumhelga  daga 
iafn  marga  sem  hann  hefir  misþyrmt. 

12.  |>ria  vetr  skal  madr  eigi  taka  corpus  domini  ef  hann 
misþyrmir  oheimiUe  konu.  iola  dag  eda  enn  atta  dag  eda  enn 
þrettanda  dagh  eda  efstu  dægur  langa  faustu  eda  pascha  dag 
eda  vppstigningar  dag  eda  huita  sunnu  ok  suo  ef  etid  er  kiot 
aa  langa  fostu  ef  ærit  er  annat  til  ok  suo  ef  madr  giorir  geig 
barni  j  konu  þui  er  ny  kuiknad  er  ok  ef  hann  misþyrmir  konu 
aa  sængh. 

13.  po  skal  madr  þarnazt  þionostu  tekio  med  fimm  vetra 
skript  nauckurt  missere  ef  hann  misþyrmir  langa  fostu  vid 
oheimila  konu  eda  pascha  viku.  eda  hina  helgu  uiku  eda  hin- 
um  stærstum  dægrum  vm  iola  fostu.  eda  ymbru  daugum  vm 
haust  ok  suo  ef  stolit  er  þui  er  eigi  er  allitid  edur  ok  meghi 
eigi  aptur  giallda  þat  er  stolit  er.  ok  suo  fyrir  eida  osæra  ef 
miog  mikit  liggur  vid. 

14.  Fyrir  stuld  skal  bioda  at  giallda  aptur  ef  ma  þat  er 
stolit  er  ok  bioda  litla  skript  adra.  enn  mikla  skript  fyrir  mik- 
inn  stuld  ef  eigi  ma  aptur  giallda.  ok  se  meirr  stolit  fyrir  iUzku 
sakir  enn  vesaldar  sakir. 

15.  bioda  skal  meira  fyrir  iafna  synnd  audgum  enn 
snaudum.  sælum  enn  vesolum.  meira  ellrum  enn  tuitugum. 
bioda  Badning  fyrir  stuld  ok  bæna  halld  med  knebedia  faullum 
ok  faustum. 


')  hér  tíutíu  (100),  ekki  120. 


604  SKRIPTABOÐ  JÓNS  BISKTJPS  HALDÓRSSONAR.         1326. 

16.  Fyrir  þat  skal  minnzt  bioda  þess  er  [i]  lostasemi  se 
misgior[t]  ad  vakannda  manni  ef  hann  saurgazt  af  blidlæti  vid 
konu.  meira  ef  hann  saurgazt  af  þyckleik  vid  karla.  meira  ef 
hann  saurgazt  af  tre  borudu.  mest  ef  hann  saurgazt  af  annars 
mannz  haundum.  fyrir  þessa  hlute  skal  bioda  knebediar  fauU 
ok  bæna  halld  vm  langa  fostu  ok  nauckut  at  gagnfaustum. 

17.  Ef  madr  misþyrmir  kirkiu  eda  helgum  staudum.  eda 
vekr  madr  heiptar  blod  kristnum  manni.  eda  misbydr  madr  \ 
nockuru  miog  kenni  manni.  eda  bauluar  madr  faud[u]r  sinum. 
eda  mod[u]r.  eda  modir  barni  sinu.  eda  gudlastar  madr.  eda 
huer  firna  verk  er  mann  hennda.  þau  er  nu  eru  talin.  þa  skal 
biskup  skript  skepia  fyrir  ok  varazt  ef  leynt  er  ad  bert  verdi 
þott  presti  se  helldr  sagt  en  biskupi.  suo  ok  ef  madr  tekr  konu 
naudga.  eda  sitr  madr  vti  til  frodleiks.  eda  fremr  madr  galldra. 
eda  magnar  madr  seid.  eda  heidni. 

18.  to!f  alnar  vadmals  baud  þorlakr  biskup  presti  ad  gefa 
ef  hann  steypir  nidr  kaleik  sidan  er  sungit  er  qui  pridie.  eda 
veita  fatækum  manni  halfann  manud.  enn  miklu  minna  ella. 

19.  Ef  prestr  syngur  messo  suo  ad  hann  hefir  eigi  alla 
Reidu  þessa  til.  bamettu.  messu  serk  stolu  [haukul  corporal 
kalek  patenu  vin  oc  vatn  oblat  altaris  stein  vigdann.  fastann 
eda  lausann  ok  lios  ok  bækr  sem  ad  skylldu  þarf  ad  hafa. 
ij  menn  fastanndi  adrir  enn  hann  sialfur  eda  syngi  hann  fleire 
messur  a  einum  degi  enn  mællt  er  eda  lætr  hann  sem  hann 
syngi  messu  þa  er  hann  syngur  eigi.  eda  syngr  hann  j  banni 
þess  er  Rada  aa.  eda  eru  berlega  guds  bodord  brotin.  þa  skal 
biskup  skript  semia  enn  prestr  bioda  ef  honum  er  til  sagt. 

20.  Syngia  skal  messo  ef  naudsyn  berr  til  þott  missi 
altaris  duks  eda  linnda.  eda  hanndlins  ok  þott  eigi  se  vaxlios 
ok  se  eigi  fyrir  ohlydni  sakir  gert  ok  skal  þo  til  leggia  nauck- 
nra  skript. 

21.  Ef  sa  gleymir  nauckurre  dagtid  er  skylldr  er  til  ad 
syngia  allar  tidir  þa  skal  syngia  þegar  tidena  er  j  hug  kemur 
ef  ma  ok  lati  fylgia  beati  immaculati. 

22.  Ef  konur  eigazt  vid  vnnzt  þeim  leysir  girnd.  þa  skal 
þeim  bioda  slika  skript  sem  kaurlum  þeim  er  fremia  hinn  liot- 
azta  hordom  sin  a  miile.  eda  vid  ferfætt  kuikenndi. 


1326.    SKRIPTABOÐ  JÓNS  BISKUPS  HALDÓRSSONAR.     605 

23.  Ef  madr  spyr^)  aa  paschum  eda  þa  er  hann  hefir 
adr  nyliga  tekit  corpus  domini  þa  skal  bioda  at  fasta  vi.  dægrv 
eina.  eda  þat  annat  er  slikt  se  ok  lati  fylgia  nauckut  bæna 
halld.  Ef  af  ofati  er  eda  oga  enn  eigi  elligar  ef  af  van- 
heilsu  er. 

24  greina  skal  vm  aull  skripta  bod  af  atburd  annmarka. 
eda  huort  þeir  hafa  framdir  vetit  opt  eda  sialldan  med  otta 
eda  med  akafa  'med  nauckurre  yfir  bot  nalegri  eda  aungri. 
med  idrun  eptir  vnninn  misuerka  eda  athugaleysi  ok  oga. 
berliga  eda  leyniliga.  af  nockurre  vorkunn  eda  aungri.  greina 
sidan  stadi  ok  tidir.  [bioda]  Aungum  fulla  skript  furr  enn  xx 
eru  ok  virda  alla  yfirbot  j  skript.  þott  hun  hafi  íurr  framm 
komit  enn  iatningin. 

25.  leysa  aull  dægur  j  gagnfaustu  ef  madr  vill  nema 
faustu  nætur.  falla  tiotigum  sinna  a  knebed  fyrir  eitt  dægur. 
eda  syngia  fimtigum  sinna  pater  noster.  Gefa  skal  ok  helldr  ef 
vill  auminghia  mals  mat  eda  alin  fyrir  dægur  tuau.  þiggia 
leyfi  auU  medan  hann  er  j  skript.  ecki  ma  þau  fyrna  fyrir. 
heiler  menn  ok  hrauster  skulu  suo  a  knebed  falla  ad  bædi 
komi  nidr  kne  oc  olbogar. 

26.  Nu  er  yfir  farit  vm  þau  bodord  er  hinn  sæli  þorlakr 
biskup  baud.  enn  [ver]  haulldum  þeim  haurmulega  vpp  þo  ad 
hann  byggi  oss  hogliga  j  henndr.  Eigi  leylum  ver  þionostu 
tekiu  fyrir  þa  hlute  er  hann  bannadi  ok  biodiim  ver  ok  ad 
nauckut  verdi  halldin  su  skript^)  suo  nauckut  leingi  sem 
hann  baud. 

27.  Gagnfavstur  linare  ok  minne  knebedia  faull.  aa  hinum 
smærrum  skriptum. 

28.  allt  hit  sama  vm  linklæda  vaurnun.  eda  fiadrklæda 
sem  hann  baud  ok  Radning  ok  bæna  halld. 

29.  eigi  baunnum  ver  corpus  domini  ad  taka  þo  aa 
hleckizt  þeim  monnum  vm  sitt  Rad  er  j  hiuskap  eru  bunndnir 
j  adra  stadi  eitt  sinn.  eda  tuisuar  ok  verdi  þat  eigi  opinbert 
ne  hionum  ad  sunndrþycki  ok  se  heitid  skript  fyrir  annat  vm 
þat  allt  er  þau  skulu  bæta  þat  er  þeirra  aa  milli  er. 

30.  leyfum  ver  ad  syngia  þa  er  heilagt  er  þo  ad  faustur 
skuli  leysa. 

')  spyrr,  skb.  =  spýr;  *)  sem,  bætir  skb.  við,  en    strykar  aptur  út. 


606  STYRKBEÍÐSLUR  PÁFA.  1326. 

31.  minnÍDg  allra  gagnfastna  biodum  ver  ef  vid  eina  konu 
er  ok  meina  laust  ok  falla  fimtigi  sinna  annan  huern  dag  vm 
faustu  enn  annann  þriatigi  ok  suo  at  syngia  pater  noster. 

32.  Eigi  baunnum  ver  þeim  monnum  þionostutekiu  þott 
eigi  gætiz  verk  daga  j  pascha  viku  eda  j  helgu  viku  fvrir  vtan 
ymbru  daga  eda  nauckura  daga  aa  langa  fostu  aunnduerda 
fyrir  vtan  haufud  daga  ok  se  bratt  til  sagt  ok  vel  aunnur 
skript  ennd. 

33.  Ef  madr  hitlir  j  hina  stærstu  vanhagi  ennda  hafi  adr 
hino  leingstu  eda  hino  stærstu  skriptir  hafí  hann  nauckura 
enndalausa  skript  j  bæna  halldi  eda  manna  minningh.  eda 
falla  fimm  sinnum  aa  knebed  faustu  daga.  eda  syngia  atta 
sinnum  pater  noster  sunnu  daga  alla.  syngia  pascha  nott  þria- 
tighe  pater  noster  ef  hann  hafdi  adr  þionostu  bann  haft  [id 
est  penitencia  eius^). 


368.  29.  August  1326.  i  Avignon. 

JóHANNES  páfi  xxii.  skorar  á  erkibiskupana  í  Niðarósi  og  Upp- 
sölum,  lýðbiskupa  og  klerka  í  þeirra  erkibiskupsríki  að  leggja 
páfastólnum  hjálp  gegn  villutrúarmönnum  og  guðleysingjum, 
sem  geri  óskunda  á  Italíu. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  117,  þar  prentað  eptir  frumritinu  í  páfa- 
garði  í  Róma,  secreta  Joh.  xxij.  T.  V.  an.  x.  fol.  374.  epist.  2199. 
Báðir  biskupar  á  íslaridi,  Jón  biskup  Holdórsson  og  Laurentius 
biskup  Eálfsson,  feingu  samhljöða  bréf  frá  páfa. 

Johannes  episcopus  s[eruus]  s[eruorum]  d[ei]  venerabili 
fratri  [Eilifo]  archiepiscopo  Nidrosiensi  et  dilectis  filiis  uniuersis 
abbatibus.  prioribus.  decanis.  prepositis.  capitulis.  collegiis  con- 
ueutibus  et  aliis  personis  ecclesiasticis  tam  secularibus  quam 
regularibus.  exemptis  et  non  exemptis  ordinum  quorumcumque 
domorum  hospitalis  sancti  JohaQnis  Jerosolomitani  sancte 
Marie    Theutonicorum    et    Calatrauensis.    magistris    prioribus. 


*)  frá  [  ide  pcin  e\  skb.  Finnr  biskup  (Hist.  Eccl.  IV,  157)  les: 
id  est  precium  ei,  og  er  það  samkTæmt  skinnbókinni,  en  hið  rétta  er 
það,  sem  hér  er  sett. 


1326.  STYRKBEIÐLSUR  PÁFA.  607 

preceptoribus  in  ciuitate   et    diocesi    Nidrosiensibus   constitutis 
salutem  et  apost[olicam]  bened[ictionem]. 

Si  uni  membro  patienti  compatientur  alia.  profecto  patienti 
capiti  est  a  membris  compatiendum  fortius,  et  eidem  subsidium 
promtius  ministrandum.  Sane  uestram  credimus  prudentiam 
non  latere  quam  dure  quamque  immaniter  ab  hereticis  et 
infidelibus  plurimis  sacrosancta  Romana  ecclesia  mater  nostra 
que  aliarum  ecclesiarum  caput  esse  dinoscitur  in  diuersis  Italie 
partibus  molestetur.  Ideoque  nos  attentius  cogitantes  quod 
res  nostra  dum  sua  tractatur  agitur.  necessitates  ipsius  ad 
quas  supportandas.  per  se  non  sufficit  uobis  fiducialiter  pro- 
uidimus  exponendas.  Sperantes  indubie  quod  uelut  deuoti  et 
grati  filii  eidem  matri  compassionis  ac  pietatis  aperietis  uis- 
cera  et  ad  tante  superbie  et  infidelitatis  cornua.  quanta  prefati 
heretici  et  infideles  contra  ipsam  erigunt  conterenda  ipsi  eccle- 
sie  de  opportuno  subsidio  maturabitis  subvenire.  presertim 
quia  sicut  nostis.  toto  tempore  nostro  uitauimus  in  postu- 
landis  subsidiis.  cum  hoc  primum  esse  credamus  quod  a  uobis 
per  nos  postulatum  extiterit  uos  gravare.  Quocirca  uniuersi- 
tatem  uestram  monemus.  rogamus  et  hortamur  attentius.  qua- 
tinus  premissis  in  scrutinio  recte  considerationis  adductis.  et 
insuper  diligenter  attento  quod  hereticorum  et  infidelium  pre- 
dictorum  inualescente  malicia  ubique  in  illis  partibus  pullulant 
hereses,  diuinus  cultus  minuitur.  fides  catholica  premitur. 
libertates  et  iura  ecclesiastica  conculantur.  prelati  quo- 
que  et  alii  clericali  milicia  insigniti.  plerumque  capi- 
untur  et  ignominiose  tractantur.  spoliantur  sacra  et  pia.  loca 
tam  religiosa  quam  alia  possessionibus  et  aliis  bonis  suis  et 
quamquam  sint  diuino  dedicata  cultui  ad  usus  tamen  depu- 
tantur  illicitos  et  profanos,  potestas  ecclesiastice  censure  con- 
tempnitur.  incenduntur  et  destruuntur  urbes  et  castra  cum 
ecclesiis  que  sunt  ibi  constructe  infringitur  stratorum  securitas 
spoliantur  viatores.  nec  parcitur  ordini.  sexui  uel  etati.  defen- 
duntur  heretici  adeo  quod  in  eis  partibus  inquisitores  heretice 
prauitatis  raro  audent  accedere  ad  loca  de  quibus  essent  ex- 
pediens  pro  suo  officio  contra  dictos  hereticos  exercendo.  Ad 
reprimendum  tam  presumptuosus(!)ausus  tamque  periculosos  here- 
ticalea  excessus.  et  supportandum  gravium  sacrinam  onerum 
incubentium   ex   premissis  vos  et  uestrum  singuli  sic  prompte 


608  STYRKBEIÐSLUR  PÁFA.  1326 

uelitis  manus  extendere  liberaliter  adiutrices.  quod  auxiliante 
domino  vestroque  mediante  auxilio  tanta  reprimatur  temeritas. 
fides  in  partibus  illis.  quibus  iam  periclitari  noscitur.  solidetur 
catholica  et  hereticorum  prostrata  malicia  uotiua  suscipiat  fide- 
lium  incrementa.  Vosque  nostram  et  apostolice  sedis  gratiam 
valeatis  uberius  promereri.  Super  predictis  autem  dilectis  filiis 
Johanni  de  Serone  priori  fratrum  ordinis  predicatorum  de 
Figiaco  et  Bernardo  de  Ortolis  rectori  ecclesie  de  Noualibus 
Caturcensis  et  Electensis  diocesium  apostolice  sedis  nunciis  et 
eornm  cuilibet  insolidum.  quos  ad  uos  mittimus  propter  hoc. 
uelitis  intendere  et  fidem  indubiam  adhibere.  Datum  AuinioDe. 
iv.  kalendas  Septembris.  pontificatus  nostri  anno  decimo. 

[Jn  eundem  modum]  episcopo    Bergensi    et    dilectis   filijs 
[etc.  ut  supra]. 

[Jd  eundem  modum]  episcopis  StauangreDsi. 

Hamarensi. 

Hasloensi. 

Harcadensi. 

Nellandensi. 

Farensi. 

Greneladiensi. 

Sadorensi. 

Olensi. 

Scalotensi. 

archiepiscopo  UpsaleDsi    ac    episcopis 

Arosiensi. 

Strauguinensi. 

Lincopensi. 

Scarensi. 

Haboensi  et  Wexsionensi. 


369.  29.  Au^ust  1326.  i  Avignon. 

JóHANNES  páfi  xxii.  skorar  á  erkibiskupinn  í  Niðarósi  og  Upp- 
sölum  og  lýðbiskupa  þeirra  að  hjálpa  sjálfir  og  hvetja  aðra  til 
að  hjálpa  ítalíu,  sem  verði  fyrir  ágangi  vantrúar  og  villumanna. 

Diplo.  Norv.  VI,  Nr.  118  eptir  frumritinu  í  páfagarði    í  Róma 
Secreta  Joh.  jcxii.  Tom.  v.  ann.  x.  fol.  375  epist.  2200. 


1326.  PÁFABRÉF.  Ö09 

Johannes  episc[opus]  s[eruus]  s[eruorum]  d[ei]  venerabili 
fratri  [Eilifo]  archiepiscopo  Nidrosiensi  salutem  et  apostol[icam] 
benedictionem. 

Seuiente  crudeliter  in  diuersis  Jtalie  partibus  aduersus 
deum  et  íidem  catholicam  hereticorum  et  infidelium  presumtuosa 
superbia  et  sue  uenena  nequicie  non  absque  grauibus  pericnlis 
diífundente.  pro  repressione  hereticorum  et  infidelium  huius- 
modi  et  eiusdem  defensione  fidei  ecclesia  Komana  que  uarijs 
oppressa  necessitatibus  ad  supportandum  multorum  sarcinam 
onerum  incumbentium  ex  premissis  per  se  non  sufficit.  tuum 
frater  et  aliorum  ecclesie  memorate  cogitur  subsidium  implorare, 
Cum  autem  tam  tibi  quam  dilectis  filijs  abbatibus  prioribus 
capitulis  collegijs  et  nonnuUis  alijs  personis  ecclesiaticis  tuarum 
ciuitatis  et  diocesis  patentes  literas  et  speciales  nuncios  propter 
hoc  destinemus.  fraternitatem  tuam  rogamus  et  hortamur  at- 
tentius.  quatinus  necessitatibus  huiusmodi  utique  grandibus  et 
non  parum  urgentibus  et  alijs  contentis  in  litteris  predictis 
patentibus  consideranter  attentis  sicut  te  uelis  ostendere  in 
exhibitione  opportuni  subsidij  liberalem  quod  non  solum  tuis 
inductionibus  et  exhortationibus  salubribus.  sed  manifestis 
operibus  alij  ad  exhibendum  in  hac  parte  liberale  subsidium 
inducantur.  tuque  preter  celestis  mercedis  premium  nostram  et 
apostolice  sedis  gratiam  ualeas  uberius  promereri.  Datum 
Auinione  .iiij.  kal.  Septembris*).  pontificatus  nostri  anno  decimo. 

[Jtem  in  eundem  modum  singulis  prelatis  superius  nomi- 
natis^)  per  singulas  litteras  clausas]. 


370.  30.  Au^ust  1326.  i  Avi^non. 

JóHANNES  páfi  xxii.  ritar  erkibiskupinum  í  Niðarósi  og  öllum 
lýðbiskupum  meðmælabréf  með  legátum  sínum  Jdhannesi  af 
Serone  og  Bjarnharði  af  Ortolis. 

Dipl.  Norv.  VI,   Nr.  119c.  eptir  frumritinu  í  páfagarði  í  Róma 


')  Bréfið  stendr  og  í  bréfabók  páfans  við    1.  Sept.;    ')  þ.  e.  í  næsta 
bréfi  hér  á  undan  Nr,  368,  þar  setn  báðir  biskupar  á  íslandi  eru  nefndir. 
Dipi.  isi.  n.  B.  39 


610  PÁFABRÉF.  1326. 

Secreta  Joh,  xiii.  Tom.  v.  ann.  x.  fol.  375 — 76  epist.  2203.  Jón 
HaldórssoD  Skálholtsbiskup  og  Laurentius  Hólabiskup  feiogu  sam- 
hljóða  bréf. 

Johannes  epi8c[opus]  s[eruus]  s[eruorum]  d[ei]  venerabili 
fratri  [Eilifo]  archiepiscopo  Nidrosiensi  salutem  et  ap[ostolicam] 
ben[dictionem]. 

Cum  nos  dilectos  filios  Johannem  de  Serone  priorem  con- 
uentus  fratrum  ordinis  predicatorum  de  Figiaco  Caturcensis  et 
Bernardum  de  Ortolis  rectorem  ecclesie  de  Noualibus  Electensis 
diocesium  nostros  et  apostolice  sedis  nuncios  de  quorum  fide- 
litate  ac  circumspectione  plene  confidimus  ad  Norweye  Swecie 
et  Gocie  regna  pro  coUigenda  pecunie(!)  decime  sexennalis  olim 
per  felicis  recordationis  Clementem  papam.  v.  predecessorem 
nostrum  impose  in  consilio  Viennensi  pro  subsidio  terre  sancte 
et  alias  contra  rebelles  et  inimicos  catholice  fidei  conuertende 
ac  alijs  certis  negocijs  tam  super  eadem  decima  quam  alijs 
sibi  per  litteras  nostras  commissis  prouiderimus  destinandos 
fraternitatem  tuam  requirimus  et  hortamur  quatiuus  nuncios 
ipsos  et  eorum  quemlibet  habens  pro  nostra  et  apostolice  sedis 
reuerentia  propensius  commendatos  sic  eisdem  cures  assistere 
consilijs  auxilijs  et  fauoribus  oportunis  quod  ipsi  negocia  pro 
quibus  mittuntur  ualeant  expedire  tua  mediante  directione 
feliciter.  tuque  proinde  nostram  et  sedis  predicte  uberiorem 
gratiam  ualeas  promereri.  Datum  [Avinone  .iij.  kalendas 
Septembris.  pontificatus  nostri  anno  decimoj. 

In  eundem  modum. .  .archiepiscoqo  Vpsalensi. 

In  eund.  mod episcopo  Lincopensi. 

In  eund.  mod episcopo  Scarensi. 

In  eund.  mod episcopo  Sernginensi(!) 

In  eund.  mod.. .  .episcopo  Bergensi. 

In  eund,  mod episcopo  Satangrensi(!) 

In  eund.  mod episcopo  Aboensi. 

In  e.  m episcopo  Wexsionensi. 

In  e.  m episcopo  Hamarensi.  Datum  ut  supra. 

In  e,  m episcopo  Hasloensi. 

In  e,  m.[Johanni]  episcopo  Scalotensi. 

In  e.  m...  .episcopo  Hortadensi(!) 

In  e.  m.. .  .episcopo  Pharensi. 

In  e.  m...  .episcopo  Nellandensi. 


1326.  GUÐSIFJAR.    —  PÁFATÍUND.  611 

In  e.  m. . . .  episoopo  Greneladiensi(!) 

In  e.  m.. .  .episcopo  Sadorensi(!)  Datum  ut  supra. 

In  e.  m.  [LaurencioJ  episcopo  Olensi. 


371.  [1326]. 

Skipan  [Jóns  biskups  Haldórssonar]  um  guðsiQar. 

{)essi  klausa  kemr  ekki  alveg  heim  við  aðrar  skipanir  ura  það 
efni.  Kynni  því  að  vera  að  hún  væri  úr  tíð  Jóns  biskups  Haldórs- 
sonar,  og  í  handritinu  er  hún  meðal  skjala  frá  hans  tíð. 

AM.  174D.  4to  skb.  brot  frá  c.  1350.  Á  undan  er  skipan 
Jóns  Halldórssonar  frá  ^^^  1^26  (Nr.  365),  en  á  eptir  skipanin 
um  páfatíund  Nr.  372  hér  á  eptir. 

.  .  .  .  er  þu  i  þeim  guðsifium  sem  hon.  b§ði  við  barn 
ok  foðar  þess  ok  moður.  þviat  þav  erv  einn  maðr  beði. 

Slikt  ok  ho[n]  i  annan  stað  með  þer.  þo  at  þu  gerir  þetta 
en  hon  eigi. 

Enn  ef  aörir  menn  veita  guðsifiar  hennar  barni  ok  eigi 
þinu  þa  ertu  ecki  i  þeim  guðsifium  með  henni. 

Siikt  ok  hon  ef  þmu  barni  ok  eigi  hennar  er  þetta  veitt 
þa  er  hon  ecki  i  þui. 

Slikt  erv  guðsifiar  við  prest  sem  við  annan  mann.  ef  hann 
hefir  skirt  kono  eða  barn  hennar. 

huarki  skall  karlmaðr  ne  kona  hafa  a  oðru  halldit  vndir 
skirn  ne  primsignan  ne  biskups  hond  a  annars  bornum  þeirra 
sem  samann  eru. 


372  [1326]. 

Skipan  [Jóns  biskups  Haldórssonar  og  Laurentius  biskups  Kálfs- 
sonarj  um  páfatíund. 

AM.  174D.  4to  skinnblöð  frá  c.  1350.  Sbr.  skipan  Arna 
biskups  þorlákssonar  um  páfatíund  1275  og  Eih'fs  erkibiskups 
1.  Dec.  1313.  Páfatíundar  var  krafizt  1326,  og  gæti  því  verið, 
að  þessi  skipan  sé  frá  því  ári. 

39* 


612  PÁFATfUND.   —  HVALTÍUND.  1326. 

Skipan  biskupa  vm  pafatiund. 

Paua  tiund  skal  reiknaz  eptir  þvi  sem  declaracio')  pau- 
ans  segir. 

Skolo  til  skipaz  i  huaro  biskupsd^mi  duo  coUectores  oc 
alij  duo  computatores. 

Skal  heima  bunaðr  með  utbuum  staðanna  furst  rgiknaz 
firi  vinnu  manna  leigur  oc  f^ði  sva  sem  computatoribus  þicker 
skynsamlikt  at  þeirra  kosti  svari  at  þar  se  til  lagt  sem  minni 
er.  enn  þar  af  tekit  sem  meiri  er  aðr  enn  paua  tiund  lukiz  af. 
eigi  at  eins  af  biskupstolum  helldr  oc  oUum  þeim  kirkium  sem 
þetta  ma  snerta. 

Fýrer  lærðra  manna  f§ði  oc  smiða  leigu  skal  ecki  paua 
tiund  minkaz.  enn  minkaz  firi  at  greiða  presta  rentu. 

Skolo  leigu  prestar  allir  liðugir  af  þessu.  oc  allar  kirkiur 
þer  sem  til  minna  taka  enn  til.  vj.  marka  brendra.  vm  fram 
þat  sem  fur  er  reiknat. 

arfsalsmanna  goz  þeirra  er  þa  voro  skolo  oc  af  reiknaz. 
oc  sva  kostr  flutnings  tiunda  oc  allra  annara  intekta. 

í>eir  sem  paua  goz  hafa  uardueit[tj  reiknat  saman  tekit  hus 
tii  fengit.  eðr.  starf  firi  haft  taki  þar  firi  sem  skýnsamlikt  er. 
enn  þar  sem  paua  goz  hefir  spilz  funat.  eðr.  brunit  osialfrað- 
liga  abýrgiz  sic  sialft. 


373.  27.  Oktöber  1326.  i  Skálholii. 

Skipan  Jóns  Haldórssonar  biskups  í  Skálholti  um  afgjöf  hvals 
þess,  er  fluttr  verði  í  land  á  helgum  tíðum  og  aðra  heilagra 
daga  veiði. 

AM.  351.  Fol.  bl.  125b— 126b  skinnb.  c.  1360  (Skálholtsbók 
forna  og-  góða);  Finnr  biskup  hefir  notað  þetta  handrit  til  saman- 
burðar  í  Kirkjusög-u  sinni  við  AM.  354.  Fol.  bl.  42 — 43  skb.  c. 
1400  (Skálholtsbók  yngri),  sem  hann  prentar  eptir;  AM.  135.  4to 
bls.  223  skb.  þetta  c.  1490;  AM,  42A.  8vo  bls.  219  skb.  c.  1480 
(kaflar  hér  úr  statútunni);  Ny  kgl.  s.  1938.  4to  afskr.  á  pappír 
eptir  351.     Landsbókasafn  107.   4to  bls.    406—408    (skjalabók    á 


')  declaraco,  skb. 


1326.  HVALTÍUND.  613 

pappír  frá  séra  Jóni  í  Hítardal).  Preutuð  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isi. 
II,  79—81  og  segist  Finnr  biskup  nota  enn  til  samanburðar 
pappírsafskript  ágæta,  sem  hann  hafi  í  höndum  (sbr.  Hist.  Eccl. 
Isl.  II,  63  nótu  a). 

Huerr  tivnd  eigi  ef  minne  er  enn  hvndrat*). 

Broðir  jon  með  Guðs  miskunn  biskup  j  skalhoUti  sendir 
ðUum  monnum  j  sinu  biskupsdæmi  þeim  sem  þetta  bref  sia 
eðr  heýra.  kveðiu  Guðs  ok  sina. 

''^CDargir  menn  bæði  lærðir  ok  leikir  hafua  spurt  oss  at 
huersu  skipta  skýlldi  afgiof  huals  þess  sem  fluttr  verðr  aa  helg- 
um  tiðum^)  eða*)  [annaRar  heilagra^)  daga  veiðar^)  einkann- 
liga  ef  hon  werðr  meiri  en  hundrat.  en  wer  hðfum  [dualt  at 
gera'')  her  orskurð  ai  fyrir  þui  at  wer  viUdum  vita  fýR  [huilika 
skipan  hinir  fyRÍ  biskupar^)  [sem  lanðzháttr  var  her  kunnigri 
hefði  æ,  þessu  gert^)  at  [engi  mætti  þat^'')  með  sðnnu  segia  at 
wer  giðrðim  nðckura  nýbreýtni  monnum  til  vnáða.  en  æigi 
fyrir  þui  [at  wer  vissim  æigi^^)  at  ver  ættim  þessu  einir^^)  at 
Ráða  sua  sem  [ððru  tiundarskipti^^)  þar  sem  her  er  tuefallda 
tiund  at  luka  en  ððrum  stððum  einfallda**).  hugðum  wer  ok 
at  þersi  vór  bið^^)  skylldi  werða  monnum  tii  friðar  ok  níaða 
þuiat  wer  ætluðum  at  menn  mundi  biða  vaars  orskurðar  með 
þolinmæði.  ok  hallda  þar  til  þa  skipan  sem  menn  vissu  at 
hinir  fyRÍ  biskupar  hðfðu  gert.  en  wer  hðfum  fregit  þat  sem 
wer  megum  æigi  vtan  sorg  ^segia  at  þat  sem  wer  hugðumz 
gera  til  friðar  ok  samþýkkis.  með  stundar  þðgn  hefir  monnum 
vorðit  til  greina  ok  sundrþýckis  oforsyniu^^)  með  þeim  hætti 
at  sumir  hafa  viliat  þessi  tiund  skipta  j  fiora  staði*')  sem  ann- 
aRÍ  skiptiund  hafandi  íyrir  sér  skipanir  biskupanna.  en  aðrir 
hafa  kallat  hana  eiga  at  skiptaz  fatækra   manna  j    miilum,  ok 


')  Statutum  Johannis  episcopi  42;  Bref  herra  jons  biskups  halldor[s- 
sonar]  354;  =*)  Hér  byrjar  42;  ')  dogum  135;  *)  enn(!)  42;  *)  [annara  heilagra 
42,  354,  135;  heilagrar  351;  *)  veida  354;  weide  135;  ^)  [dualit  at  weita 
135;  frestat  at  gefa  354;  ®)  [slika  skípan  hinnu  fjRu  biskupa  354;  ')  [edar 
forn  landzhattur  hefdi  a  þessu  gior  werit  135;  '**)  [eigi  mætti  þeir  42; 
")  [sl.  135;  ")  einu(!)  351,  42;  '»)  [odrum  tiundarskiptum  354;  '«)  42 
endar  hér  og  sleppir  því,  sem  eptir  fer  af  þessari  grein;  **)  bidan  354, 
135;  '«)  ofyrirsyniu  354.  135;  ")  hluti  354. 


614  HVALTÍUND.  1326. 

segia  þat  vera  vana  ok  forna  hefð.  er  [oss  ok  sagt')  her  með 
at  fatækra  manna  [luti  mun  þo  litiU  af  verða^),  þuiat  sua 
segiz  at  æigi  se  fatækir  menn  betr  birgir  enn  j  þeim  Repp  sem 
koma  þrir  hualir  eðr  fiorir  ok  werðr  þeirra  fimtungr  alh  [þeim 
til  handa')  tekinn  [at  nafninu^)  en  þar  sem  eingi  kemr.  sia 
þersir  æigi  eða  vilia  æigi  sia  at  leikmenn  mega  æigi  heíða  þui- 
lika  luti  vndan  kennimanna  valldi. 

'^^Nu  þar  til  at  [menn  greini  æigi  leingr  aa  vm^)  þetta 
ok  at  oUum^)  se  voR  vili  kunnigr.  þa  staðfestum  wer  ok  endr- 
nýium  með  þersu  vaaru  brefi  gerð  ok  skipan  hinna  fyRÍ 
biskupa  einkannliga  andaligs^)  fðður  vors  herra  aarna  biskups 
þorlakssonar  sem  hann  gerði  með  boði  ok  ýfirsýn  virðuligs  herra 
heilagrar^)  aminningar  herra  jons  erkibiskups  j  niðarosi.  at 
huar  sem  afgiðf  af  hual  eðr  annaRa  daga  veiði  werðr  meiri  en 
hundrat.  þa  se  henni  skipt  j  fiora  luti^")  sem  annaRÍ  skipti- 
tiund.  en  huar  sem  er  hundrat  [at  eins^*)  eða  þaðan  af  minni 
þa  hafi  fatækir  menn  einir  saman. 

Hafa  ok  nockurir  menn  ððru  vis  skipt  en  nu  er  sagt 
3iðan^2)  wer  komum  til  biskups  stols^^).  þa  kollum  wer  þa  alla 
skýllduga  aptr  at  luka  þar  sem  wer  hðíðum^*)  þar  ecki  orlof 
til  gefuit  en  eingi  hafi  annaR  valldit^^)  til. 

Skýlldum  wer  til  profasta  vora  vndir  hlýðni  at  þeir  lati 
þersa  vora  skipan  halldaz  huerr  i  sinu  vmboði.  þar  sem  þetta 
mailefni  kann  til  at  bera.  eða  til  hefir  borit  aa  nefndum  tima. 
sua  þo  at  þeir  sem  her  til  hafa  moti  gengit  hafi  einga  pinu 
aðra  en  at  giallda  aptr  þat  sem  sei  þeirra  lut  kemr  [af  moti- 
giðrðinni^^).  vtan  þeir  vili  þriozkazst*^). 

Ok  til  sannz  vitnisburðar  þersaRar  váRar  skipanar  ok 
giðrðar  settum  wer  vart  jnnsigli  fyrir  þetta  bref  gert  j  skal- 
hollti.  anno  domini  CD°.  ccc°.  xx°.  vj",  jn  vigilia  apostolorum 
simonis  et  jude. 

')  [en  OBS  er  sagt  354;  *)  [Intin  werdi  þo  litill  135;  ')  [sl.  135; 
*)  [af  nafninu  354;  afnaminu  135,  *)  hér  byrjar  42  aptr;  *)  [wer  gerim 
eigi  leingnr  135;  ')  monnum  b.  v.  354;  *)  andligs  354;  andliga  135; 
»)  agiætrar  135;  "')  stadi  42;  ")  [i  einum  stad  135;  42  endar  hér  til 
fnlls;  '*)  nu  er  b.  v,  354;  '')  stolsins  354,  135;  '*)  hofum  354,  135; 
•»)  valld  354.  135;  '•)  [af  motigerdura  354;  sl.  135;  '^)  vid  b.  v,  354, 
135. 


1327.  KffiKJUBÓL.   —  ÖGR.  615 

374  [1327]. 

MAldagi  Laurentiuskirkju    á   Kirkjubóli   í   Langadal   [er   Jón 
biskup  Haldórsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  91b  skr.  1601, 

Kirkiubol  j  langadal  et  cetera. 

Kirkia  hins  helga  laurencijus  ad  kirkiuboli  j  lanngadal  a 
heiœa  land  halft. 

þriu  kugilldi  oc  ij.  hunndrud  frijd. 

tolf  aura  af  brecku  huertt  ar. 

sex  aura  af  sandeyri  huertt  ar. 

kirkia  a  kross  oc  lorencijas  skript.  alltarisklædi  ij.  cannt- 
ara  kapa.  kerttistikur  ij.  glodarker.  sacrarium  munnlog. 
tiolld  þriu. 

þanngad  liggia  tijunudir  oc  lysitollar  af  oUvm  bæium 
miUum  kalldalons  oc  jsafiardar. 

þar  skal  vera  prestur  oc  luka  honum  fiorar  merkur. 

þanngad  liggia  ij.  banhus.  laugabol  oc  melgras[eyri]  oc 
syngia  xx  messur  til  huers. 

[biollur  tuær*). 


375.  [1327]. 

Máldagi  Pétrskirkju  í  Ögri  [er  Jón  biskup   Haldórsson  settij. 
Landsb.  268.  4to  bl.  91—92.  skr.  1601. 

Augur. 

Peturs    kirkia    j    augri    a   xx.    oc   iij.    kugilldi    oc    þriu 
hunndrud  frijd. 

peturs  lijknneski.  mariu  liknneski.  lijka  krak.  alltariskl^di. 

þanngad  liggia  bæir  ad  tijunndum  -oc    lysitollum    millum 
þernnuvijkur  oc  huijtaness. 

kirkia  a  strandsel. 
fiordunng  j  selueidi  j  þernnu  vijk  oc  hual[l]atrum. 

')  [mun  seiuna  við  bætt. 


616  EYRI  í  SEYÐISFmÐI.    —   HÓLL   í  BOLDNGARVÍK.        1327. 

gelldneýtar  hagi  a  fialleyrar.  j  skotiifirdi. 

þar  skal  vera  heimilisprestur  oc  luka  fiorar  merkur. 


376.  [1327]. 

Máldagi    Pétrskirkju    á  Eyri    í    Seyðisfirði    [er    Jön    biskup 
Haldórsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  a^a^skr.  1601. 

Eyri  j  seýdissfirdi. 

Peturz  kirkia  a  eyri  j  seydizfirdi  á  þridiung  j  heimalandi. 
lannd  a  eidi. 

ij.  kyr.  ccc.  frijd. 

afreit  a  vesturheidar  so  morgu  gelldfe  sem  sá  á  er  á  eyri  býr. 

fiordung  j  hualreka  j  bardz  vijk  firir  nordann  rekamark. 
enn  attung  fyrir  austann. 

graduale  sequenciubok  sumarluta.  ottusonngua  bok  oc 
messuklædi,  virdist  þetta  fyrir  fimm  hunndrud.  kluckur  þriar. 
ij.  rodukrossa.  ij.  alltaraklædi.  fonntklædi.  tiolld  vmm  framm 
kirkiu.  dukalaus. 

þanngad  liggia  tyunndir  oc  lysitoUar  af  xiiij.  bæium. 

þar  skal  vera  prestur  oc  taka  fiorar  merkur  j  offur. 


377.  [1327]. 

Máldagi  Maríukirkju   á   Hóli    í  Bolungarvík   [er   Jón   biskup 
Haldórsson  settij. 

Landsb.  268.  4to  bl.  92a— b.  skr.  1601. 

Holl  j  Bolunnga  vijk. 
ODariu  kirkia  a  holi  j    bolungar  vijk  3,   land    a  lifurker- 
8todu[m]  j  áene^)  hia  osi. 
teig  j  kerrbrecku  skog. 


') 


1327.  ÁRNES  í  TRÉKYLLISVÍK.  617 

beit  j  kuijarnesshlijd.  sextiju  saudum. 

stodhrossa  haga  eda  grijsa  gýlltar  j  hraunsdal. 

ix.  kýr.  íiogur  hundrud  oskorid. 

kirkia  a  jnnann  sig  anndres  lijknneski.  noariuskript.  kertti- 
stikur  iij.  alltarisklædi  ij.  oc  alltarisduk.  sacrarium  munnlog 
glodaker.  kolur  ij.  handklædi  ij.  krossa  ij. 

þar  skal  vera  prestur  oc  luka  honum  fiorar  merkur. 

þangat  liggia  tijunndir  oc  lysitollar  af  fimtan  bæium. 


378.  [1327]. 

Máldagi  Árnesskirkju  í  Trékyllisvík   [er  Jón  biskup  Haldörs- 
son  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  92b  skr.  1601. 

Arnnes. 

f>etta  fe  a  kirkian  j  arnesi. 

fimm  liknneski.  fiogur  lijknneski.  messuklædi  fornn.  brijkur 
ij.  alltarisklædi  ij.  kerttistikur  ij  onnur  læst.  kross.  duk.  allt- 
arisduk  vijgdann.  refil  fornnann.  áue  mária.  klockur  fiorar. 
reidustol. 

kyr  vj.  ær  niu.  tuo  hundrud  j  uoru. 

j  hualreka  fiordung.  og  ad  auk  so  mikid  sem  gudmundur 
skalld^)  gallt.  milli  spors  oc  áross  oc  allur  vidreki  j  þessu 
takmarki. 

tijunndi  lutur  'af  ollum  hualflutnnijngum  hvertt  sem 
fliutar^)  vid  skip  eda  á  skipi  millum  geirolfzgnupz  oc  kallbakz 
kleifar. 

halfann  vidreka  á  dranga  urd  er   jon    sueinsson    gaf    milli 
skumuhellirs  og  drannga  tannga. 

þridiungur  vættar  skreidar  af  huerium  bonnda  oc  huerium 
fiskimanni  ef  hann  er  thil  fiskiar.   halfann  manud  eda  leingur, 

vidrif  j  naustuijkur. 

hálfa  tijund  a  kálfaneskirkia  j  skialldabiarnnar  vijk. 

')  dó  1330;  '')  þannig,  hdr. 


618        REKAR  ÁRNESS,  SKÁLHOLTS  OG  VATNSFJARÐAR.      1327. 

379  [1327]. 

Umboðsbréf  Jóns  biskups  Haldórssonar   um   reka    kirkjunnar 
í  Árnesi  í  Trékyllisvík  og  reka  Skálholtsstaðar. 

Landsb.  268.  4to  bl.  92  — 93a  skr.  1601.  Prentað  í  Hist. 
Eccl.  Isl.  11,  87. 

WmEQBodsBref  wmm  reka. 

í>ennann  maldaga  giorum  vær  brodir  jon  nied  gudz 
myskun  á  eign  kirkiunnar  j  arnesi.  oc  vmmbodi  kirkiunnar  j 
skalhollti. 

ad  biskupstijunndir  skulu  takast  heim  j  skalhollt  or  arnes 
hrepp.  skal  hann  hafa  helmijnng  spikz  vr  þeim  huolum  sem  j 
arnes  rekamarki  kunna  a  lannd  ad  koma.  so  hid  sama  af 
tijundarhuolum  sem  þangad  eigu  ad  greidast.  enn  sallta  nidur 
uornn  hluta  oskaddann  oc  flytia  [i]  hrutafiardar  botnn  oc 
ábyrgist  med  handvommum  þeirra  sem  med  fara.  oc  senda 
skýr  ord  j  skalhollt.  nær  vitia  skal.  j  trekýlliseý.  leigir  hann 
hunndradi.  oc  avijkurland  halft  fýrir  mork.  hier  med  tekst 
vmmbod  a  ollum  þeim  Rækum  sem  skalhoUtz  kirkiustadur  a 
á  stronndum  med  þeim  hætti  ad  sa  sem  vmmbod  hefur  skal 
þa  huali  til  sijn  flytia  oc  fara  med  ad  aullu  sem  fyrr  er 
skrifad  oc  hafa  þar  af  þridiung  spikz  enn  skalholltz  stadur 
ij.  hluti. 


380.  [1327J. 

Rekaskrá  VatnsQarðarkirkju. 

Rekaskrá  þessi  er  tekin  orðrétt  upp  í  Vilchinsbók,  en  síðan  er 
þar  bætt  mörgu  við,  og  er  þó  ekkert  af  því  yngra  en  frá  dögum 
Vilchins  biskups;  en  af  samanburði  við  máldagann  iijá  Vilchni  er 
það  auðsætt,  að  rekaskrá  þessi  er  langtum  eldri,  og  sjálf  ber  hún 
með  sér  að  hún  er  mjög  forn,  og  með  vissu  c-erð  áðr  Einar  Eiríks- 
son  tók  forráð  í  Vatnsfirði,  en  það  varð  eptir  dauða  herra  Eiríks 
Sveinbjarnarsonar  föður  hans  1342;  gæti  skráin  enda  verið  frá  dög- 
um  Sveinbjarnar  Sigmundarsonar  Súðvíkings  föður  Eiríks,  en  vart 
hygg  eg  eldri,  og  sennilegast  þykir  mér  að  hán  sé  frá  þeim  tíroa, 
sem  hér  er  sett,  því  að  þetta  ár  er  Jón  biskup  einmitt  í  Vatnsfirði 
og  setr  rekaskrá  Arness    á  Ströndum    og    staðarins    1  Skálholti;  er 


1327.  REKASKRÁ   VATNSFJARÐARKIRKJU.  619 

það  því  ekki  ólíklegt  að  hann  og  herra  Eiríkr  Sveinbjarnarson  hafi 
komið  sér  saman  um  reka  Vatnsfjarðar  um  leið,  og  þá  hafi  þessi 
skrá  verið  gerð.  Níu  árum  seinna.  eða  1336,  var  Jón  biskup  enn 
í  Vatnsfirði  og  vígði  þar  þá  kirkju ;  befir  því  kirkjau  þá  annaðhvort 
verið  nýgerð  ellegar  þá  að  hann  hefir  vígt  kirkjuna  upp  eða  hreinsað 
hana,  eptir  að  Asgrímr  prestr  var  særðr  í  kirkjugarðinum  árinu  áðr 
1335,  enn  einginn  máldagi  þekkist  nú,  er  heimfærðr  verði  til  þess 
árs,  nema  ef  vera  skyldi  kafli  úr  máldaga  þeim,  er  stendr  hjá 
Vilchni.  í  yfirreið  sinni  yfir  Vestfjörðu  1327,  kom  Jón  biskup  að 
Reykhólum  og  vígði  þar  kirkju,  en  ekki  er  sá  máldagi  nú  til,  nema 
það  sé  sá,  sem  Jón  Sigurðsson  hefir  heimfært  til  Staða-Arna  (Dipl. 
Isl.  II,  Nr.  53  ár  1274),  og  mundi  eg,  ef  mér  hefði  þá  verið  það 
mál  jafnljóst,  er  hann  var  prentaðr,  og  mér  er  það  nú,  heldr  hafa 
ætlað  það  vígslumáldaganu  frá  1327.  þess  má  geta,  að  Jóu  Sig- 
urðsson  virðist  hafa  ætlað  að  heimfæra  þessa  skrá  til  c.  1360,  og 
er  það  að  því  leyti  rétt,  að  það  er  víst,  að  hún  getr  ekki  verið 
yngri.  Til  er  öunur  skrá  um  reka  Vatnsfjarðarkirkju,  sem  einmitt 
mun  vera  frá  hér  um  bil  1360. 

AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  890  "ex  Scriptura  authentica  Templi 
Vatzfiordensis  o :  gamalli  skrift  a  audri  sidu  framan  a  messubok, 
sem  fyrrum  hefur  heil  fylgt  vatzfiardarkirkiu,  tínn  er  nu  ecke  epter 
af  bokinne  nema  þetta  blad,  hvert  eg  festi  aptan  vid  kalfí.kinn8- 
kverid  Vatzfiardar  kirkiu,  hvar  a  ritadar  eru  Vatzfiardar  brefa  Copi- 
urnar.  A.  M."  «þesse  maldage  er  ritadur  med  tveimur  hðndum, 
badum  eins  gðmlum,  sem  synest,  eda  alika  gðmlum.  hinn  fyrre 
hlute  maldagans  allt  ad  þeim  ordum;  J  bolungaruik  tolft.  hualr. 
med  agoþa  inclusive,  er  ritadur  med  godre  hende,  ecki  riett  settre, 
helldur  likare  godre  gamalli  norsk[r]i  hendi,  eru  stryk  og  angar  ut 
ur  stðfunum  þeim  sem  med  leggium  eru.  flðndin  er  oefad  eldri 
anno  christi  1400.  og  kanske  morgum  arum  elldre.  forte  de  anno 
circiter  1360 — 70,  hæc  tamen  paulo  incertiora  sunt.  Enn  þad  er 
vist,  ad  geyse  gðmul  er  þesse  skrift*  (AM.).  Bisk,  Skalh.  Fasc. 
XIV,  10.1.  transscr.  22.  Apr.  1605  (afskr.  þar  af  meðal  bréfaafskr. 
Árna  Nr.  923),  og  prentað  eptir  því  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II, 
119-21.  AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  936  <.ur  Copium  af  Vatzfiardar- 
skiðlum  med  hendi  séra  Jons  Arasonar»,  ónákvæm  og  misskrifuð. 
Máldaginn  var  festr  við  bréf  séra  Snorra  kyngis  frá  27,  Okt.  1360 
og  þórarins  biskups  frá  21.  Aug.  1363. 

I>essa  Reka  aa  kirkia  j  watzfirdi  [at  halfu  viþ  heimaland^). 
SiettuDgh  i  ollum  Reka  j  Rekavik  a  bak  laatrum. 
allan  Reka  æ,  teigh  vndir  huestv. 


')  ["þcBse  ord  eru  nn  skafeii  i  þessum  maldaga,  so  litt  læ»  eru, 
nema  i  vatn  sicu  boren.  Verda  þo  enn  lesen.  þessa  rasnram  hefur  ein- 
hver  skalkur  viliad  giðra,  tii  ad  eigna  kirkiunni  nieira  enn  hun  atte.  og 
mun  þetta  fals  firi  lanngu  8[k]ied  vera«  AM. 


620  REKASKRÁ  VATNSFJARÐARKIRKJU.  1327. 

Or  halfum  hual  i  flioti  fimta  hlut  meira  en  helmingh. 

Tua  hluti  wskerda  i  kagaþar  uik  oc  aa  griotleiti  oc  i 
sanduik  en  grasnautnar  gi^þi  oll. 

J  kiaRansvik  oc  hlauduvik  sex  vietter  af  hveriv  hundraþi 
vietta. 

J  helarvik^)  allan  hualReka  oc  gi§þi  onnor. 

Sulna  stapa. 

J  haufn  fimtung  oc  siettung  hualReka. 

J  bardzvik  hinvm  eystra  megin  fiordung  i  hualReka  med 
agoþa  en  attungr  firer  norþan. 

J  sæbols  Reka  i  Reykiarfirþi  fiordungr  i  hualReka. 

J  siglu  vik  tolftungi  minna  en  þridiung  i  hualReka.  en 
þridiung  i  viþreka. 

Kirkian  j  watzfirdi  aa  fioratigi  vietta  i  huerium  hval  er 
kemr  a  almenningar  en  ein  ef  mina  kemr. 

J  bolungar  uik  tolftungr  hualreka  med  agoþa. 

2)f>agat  skal  huerr  madr  bufastr  oc  sa  er  af  landi  hefuer 
ala  lamb  oc  aabyrgiaz  eda  gefua  ella  j  milli  jsafiardar  botz  oc 
kleifa  i  seyðisfirdi. 

I>angat  skal  gefua  aa  or  §dey  huert  waar. 

attf^dming  torfs  skal  gefua  huert  sumar  gilldan  or  vnadz 
dal.  00  faa  eyki  til  at  færa  til  siofuar  þa  er  sottr  er. 

Skogar  haugg  a  tiarna  nesi  sua  sem  uill. 

skogar  haugg  j  jsafiardar  botni  sua  sem  vill.  oc  gelldfiar 
hagar  þar  ollu  fe.  fiorvnytiar  allar  fra  gioruidals  m.  oc  til 
meginaar  j  jsafiardar  botni. 

sadiord  i  Reykianesi  sem  vill  oc  þara  nytiar. 

torfskurdr  j  hals  husa  land  sem  uill. 

þriar  vietter  fiska  skarpra  huor  messeri  j  skala  vik. 

sex  hruta  haufn  j  hrvtey  til  brundtidar. 

sker  at  ollum  nytium. 

Reki  vndir  eyiar  haumrvm. 

heimil  selveidi  j  skersundi, 

')  helarvik  890;  hælaruik,  transscr.,  936;  ')  •Hier  er  nandaskil,  og 
byrjast  su  sidare  hönden  nied  þeiro  orduni:  þagat  skal  huerr  og 
nær  su  ut  til  endans.  þesse  hðud  er  verr  skrifud  enn  hin  fyrre,  enn 
skriftarlaged  er  likt.  angar  og  strik  nt  nr  stöfunnni,  og  ÖU  skriften 
oeett.  Synest  annars  ad  vera  sðmu  tidar  sem  hin  fyrre»  AM. 


1327.  REKASKRÁ   SKÁLHOLTSSTAÐAR.  621 

kolgerd  j  iokulkelldu  skog^). 

skogar  huaug^)  j  skeidar  mvla  sem  vill. 

stodhrossa  hagi  j  berssa  dal. 

laxveidr  hit  þridia  huert  sumar  i  laugardals  aa'*). 


381.  22.  Aup5ust  1327.  í  Vatnsfirði. 

Skrá    um    reka    Skálholtsstaðar    á    Ströndum,   er  Jón  biskup 
Haldórsson  setti. 

Rekar  þeir  sem  hér  er  um  að  ræða  komust  við  sölu  Skálholt- 
stóls  í  e'ign  Hannesar  biskups  Finnssonar  og  þaðan  að  erfðum  til 
Bjarna  konferensráðs  þorsteinssonar  og  Hannesar  St.  Johnsen  kaup- 
manns,  en  þeir  létu  þá  í  burtu  með  gjafabréíi  20.  Janúar 
1858  (Biskupsskjalasafniö  á  íslandi  80.  Fol.).  Á  Stað  í  Stein- 
grímsfirði  bjó  fram  yfir  1200  Jón  Brandsson,  merkilegr  maðr. 
Hann  andaðist  25.  Maí  nálægt  1209.  Hann  átti  fjóra  syni  og  var 
einn  þeirra  Bergþór,  er  bjó  á  Stað  eptir  föður  sinn  og  andaðist  1232. 
Helga  hét  kona  Bergþórs  og  var  Ásgrímsdóttir.  þau  áttu,  svo  getið 
sé,  einn  snn,  sem  hét  Ásgrimr  og  dó  hann  1256.  En  líklegt  er 
að  þau  hafi  átt  annan  son,  sem  hafi  heitið  Einar,  og  að  það  hafi 
einmitt  verið  sá  maðr,  sem  hér  er  kallaðr  Einar  auðmaðr,  því  að 
nöfn  sona  hans,  Brandr  og  Bergþór,  benda  beint  á  þessa  ætt.  þor- 
grímr  sá,  sem  hér  er  nefndr,  mun  og  vera  sonr  Einars  auðmanns. 
Hann  tók  við  Stað  í  Steingrírasfirði  1284  (Bsp.  I,  734),  en  komst 
í  skærur  við  Arna  biskup  þorláksson  í  Staðamálum  og  1286  gerði 
biskup  honum  áminningu,  og  er  pess  getið  að  hann  hafi  tekið  hval 
af  reka  staðarins  (Bps.  I,  759,  760),  en  1289  sættist  hann  við 
biskup  (Bps.  I,  779)  og  skriptar  fyrir  staðamál  1291  (Bps.  I,  785). 
Gunnlaugr  Oddsson,  sem  hér  er  nefndr,  kynni  að  vera  bróðir  herra 
Rafns.     Guðmundur  skáld  dó  1330. 


Landsb.  268.  4to  bl.  92a— b  skr.  1601;  Landsb.  107.  4to 
bls.  404—405.     Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  11.  88. 

')  skoghi,  transscr.;  ')  þannig  890;  hogg,  transscr.,  936;  ')  Hér  bœtir 
afskript  séra  Jóns  Arasonar  aptan  við  svo  látandi  klausu  úr  Stefáns- 
máldaga  frá  1509: 

Han  a  A  og  land  a  midia  Leikskalamyre  i  motz  vid  Eeykiarfiord, 
sionhending  nedan  af  eyrenne  i  teigsvordu.  og  hun  a  manadar  beit  a 
Reykiadal  fremra.  Jtem  raanadarbeit  a  hlidinne  sem  er  a  mille  Skala- 
vikur  og  kielldu. 


622  RERASKRÁ  SKÁLHOLTSSTAÐAR.  1327. 

SkalhoUtzrekar  fýrir  westann. 

|>essa  reka  a  stadrinn. 

fiordung  hualreka  j  trekylliseý  oc  attung  or  helmijngi  þeim 
er  reýkhýlltijngar  hafa  att. 

fiordung  vr  hualreka  a  ruteýiarstronndu.  ad  orteknum  hin- 
um  sextannda  hlut  þeim  er  jon  vigvatsson^)  atti. 

gudmundur  skalld  gallt  so  mikid  sem  hann  atti  j  arnnesi 
j  hualreka. 

avijkurland  halft  id  eystra  oc  halíann  hualreka  oc  vid- 
reka  á  mille  raufar^)  oc  knarrarnes^).  gulldu  þad  sýnir  eýnarz 
audmannz.  brandur  oc  bergdor. 

þorgrijmur  einarsson  gallt  stadnum  fiordung  vidreka  oc 
hualreka  miUi  fyrr  nefndra  takmarka. 

gudlaugur  oddzson  greiddi  fiordung  j  hualreka  milli  gilz 
og  melslækiar.  attung  hualreka.  j  nordfirdi  miUi  melz- 
lækiar  oc  drangar.  fiordung  hualreka  a  hruteyiar  ströndu  milli 
hualar  oc  merkihamarz.  enn  ef  þa  huali  rekur  a  ad  eý  ero 
salltanndi.  þa  skal  vmmbodzmadur  stadarinz  hafa  fuUt  valld 
til  med  skilrikra  manna  vitordi  ad  selia  þa  huali  oc  kaupa  med 
adra  betri  huali. 

Var  þessi  maldagi  gior  j  uatzfirdi  anno  domini  0D°.  ccc^. 
xx'.  vij°.  jn  octaua  assumpcionis  beate  virginis. 


B. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  IX,  Nr.  1  í  transskr.  frá  22/3  1444  og  V2 
1492  og  annað  transskr.  í  IX,  2  frá  1599;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr. 
2607  (eptir  IX,  1).     AM.  261.  4to  skr.  c.  1600. 

Stadurinn  j  skalhollti  aa  þessar  eigner  aa  strðndum    nordr. 

Auikur  land  allt  hit  eýstra  oc  halfan  hualReka  oc  uidreka 
j  milli  Raufar  oc  knararnes.  gulldu  þat  syner  einars  audmanz 
brandr  og  bergþor. 

þorgrimur  Einarsson  gallt  stadnum  fiordvng  hualReka  oc 
vidReka  miUum  fýrnefndra  takmarka. 

')  vigvatsson  hdr.  SighvatsFon,  Hist.  Eccl.;  *)  rofyar{!)  hdr.;  Rúteyar, 
Hist.  Eccl;  ^)  knerrarness(!)  hdr. 


1327.  SKIPAN  EILÍFS   HIN   ÞRIÐJA. 

Gudlaugr  oddzson  greidde  fiordvog  hualReka  aa  krossnesi 
milli  gils  oc  melslækiar.  attung  hualReka  j  nordurfirde  mille 
melslækiar  oc  dranga.  þria  hluti  hualReka  aa  hruteyiar  strond 
mille  hualaar  oc  merkihamars.  ad  vr  teknvm  hinvm  sextanda 
hlut  er  atti  jon  viguarzson.  oc  allan  widReka  millum  merki 
hamars  oc  dðgundardals  aar. 

Gudmundur  skálld  gaf  suo  micid  sem  hann  atte  j  hual- 
Reka  j  arnesi,  fiordung  i  trekylliseý  oc  attung  ur  helminge 
þeim  er  Reýkhylltingar  hafua  att. 

[a  stadrinn  j  skalhollti  fiordung  j  hualRoka  j    ofeigsfirde^). 


382.  1.  September  132T.  i  Björgvin. 

Skipan  Eilífs  erkibiskups  í  Niðarósi  hin  þriðja. 

Norðmenn  skoða  það,  sem  hér  er  kallað  I— II  sem  tvær  skip- 
anir  og  kalla  það  fjórðu  og  fimtu  skipan  Eilífs,  en  það  er  með 
þetta  eins  og  það,  sem  þeir  hafa  kallað  fyrstu  og  aðra  skipan  haas 
(sjá  Dipl.  Isl.  II,  344  ár  1320),  að  þetta  eru  tvö  mismunandi 
ágrip  úr  einni  skipan,  Til  þess  að  sýna  þetta  er  það  eitt  ærið  að 
geta  þess,  að  í  báðum  þessum  köflum  (I-II)  er  mart  alveg  hið 
sama:  I  §  3  =  II  §  1;  I  §  4  ==  II  §  2;  I  §  6  sbr.  II  §  5;  I  § 
7  =  II  §  7;  I  §  8  =  II  §  8;  I  §  9  =  II  §  10,  Auk  þess  er 
það  ólíklegt,  að  sama  biskupaþing  Iiefði  geflð  út  tvær  skipanir,  og 
hið  sama  heíði  staðið  í  báðum,  þó  eg  kalli  þessa  skipaa  þriðju 
skipan  Eilífs,  er  þó  óvíst  að  hann  hafi  seti  svo  margar  skipanir,  og 
því  síðr  væri  þá  rétt  eð  telja  skipanir  hans  flmm  eins  og  No  ð- 
menn  gera.  Páll  erkibiskup  nofnir  í  skipan  sinni  19.  Júlí  1336 
§  10  einungis  tvær  skipanir  Eilífs,  aðra  frá  1320  og  hina  frá  1327, 
og  líklegast  er  að  hann  hafl  aldrei  fleiri  alsherjarskipanir  gert,  og 
að  skipanin  mikla  sé  að  eins  langt  ágrip  úr  skipaninni  frá  1320. 
En  þá  skipan  hef  eg  því  talið  sér,  að  hún  er  sérstök  heild  út  af 
fyrir  sig  eins  og  Jón  Skálholtsbiskup  heflr  samþykt  hana. 

I 

AM,  350.  Fol,  bl,  130b— 132b,  skb,  skr.  1363  (=  A);  AM. 
138.  4to  skb.  c,  1500  (=  B),  að  mestu  samhljóða  A;  AM.  456, 
12ma  bls.  108—13,  116  19  skb.  c.  1480  (=  C);  AM,  53,  8vo 
bl.  42  og  þar  eptir,  á  pappír  með  hendi  Eggerts  Jónssonar  á  Ökrum 
c.  1640  og  er  afskript  af  350;  Ny  kgl,  saml.   1847.    4to    bl.   13a 


')  [vantar  í  A;  er  því  líklega  yngri  viðbót,  en  þó  eldri  en  1344. 


624  SKIPAN    EILÍFS   HIK   ÞRIÐJA.  1327. 

skr.  1669  að  eins  tvær  klausur  úr  §  5.      Prentuð  í  F.    Joh.    Hist, 

Eccl.  Isl.  I,  498 — 508  með  latneskri  þýðingu  og  í  Norges  gl.  Love 

III,  270 — 85.       þetta  er    í    Norges    gl.    Love    kallað    IV   statúta 
Eilífs. 

Skipunarbref  heRa  Eilifs  ercbibiskups^). 

Allum  kristnum^)  mðnnum  [þetta  bref  seandum  edr  heyr- 
andum^)  sendir  Eilifr  med  guds  miskunn  erchibiskup  i  nidar- 
osi.  vilhialmr  af  orkneyum.  audfinnr  af  berguin.  haliuardr  af 
hamri.  Eirikr  af  Stafangri.  med  þers*)  sama  miskunn  nidar- 
oss  kirkiu  undirbiskupar.  fagnad  eylifrar  heilsu  i  syni  dyrdar- 
fuUrar  meyiar^). 

Wer  a  sitiandi  þessu  biskupa  þingi.  at  bæta  sidu 
manna.  ok  frelsa  af  vuinarins  drapi  þær  saalur  sem^)  oss  ero 
aEi  hendi  folgnar  ok  vaRÍ  stiorn  ero  vndir  gefnar,  sva  sem  u§r 
erom  skylldugir  af  þionosto  uars  embættis.  vid  kennandiz  varn 
vanmátt.  at  ver  megum  ecki  verduligt  af  oss  gera  i  augliti 
hins  hæsta.  sva  sem  sannleikrinn  segir  i  gudspialli  jons  postola. 
at  £Bn  mer  megit  þer  ecki  gora.  þui  hðfum  u§r  allir  ván  til 
einnar  ok  hinnar  hæstu  forsear^)  heilagrar  þrenningar.  treyst- 
andi  af  hinum  mikla  þess  sama  godleika  er  dagliga  syngr  i 
kirkiunum,  Bidit  þer.  og  munut  þer  vid^)  taka.  Leitit  þer.  ok 
munut  þer  finna.  Á^)  knyit  þer.  ok  man  ydr  uerda  upp  lokit. 
Ok  sá  sami  gud.  allra  miskunna^")  ueitari,  ollum  fliotliga  gefr. 
honum  fornfærum  ver  bænir  uars  litillætis  sva  sem  os  er  mattu- 
ligt.  at  hann  sialfr  fyrirlatnum^^)  uarum  syndum  af  einni 
saman  vægd  sinnar  godgirndar,  yfir  oss  dreifi  miskunn  himn- 
esks  ðrleika.  uitzku  sannleiks  ok^^)  læringar  aukandi  huguit 
til^2)  hialpsamligrar  sálna  hirtingar,  huerri  eigi  uerdr  meiri 
forn  gudi  færd  ok  honum  þeckiligri'*).  greidandi  huassleika 
vaRar  skynsemdar  at  helgum  anda  i  blasanda.  megim  vgr 
hafa^^)  innuirduliga  umhugsan  ok  aahyggiu  yfir^^)  gudligri  hiðrd 
08S  aa  hendi  folginni.  af  snidandi  Iðstu").  rotsetiandi  krapta 
uerk.  ok  hialpsamlig  bodord*^)  skipandi.   at  ver  megim    [mak- 

^)  Bref  Eilifs  erkibiskups  C;  j  nidarose  capitulnm,  b.  v.  B;  ')  b1.  C. 
')  [etc.  C;  *)  þeeea,  53;  *)  Marie  C;  *)  nær  eigum  fyrir  at  sia  oc  b.  v. 
C;  ')  forsionar  C;  *)  med  B;  ')  á  sl.  C;  "*)  miskunnserada  C; 
")  fyrirlitnum  C;  '^)  auruggrar  b.  v.  B;  ")  til  sl.  C;  **)  þægiligri  C; 
'*)  hafa  sl.  B;  ")  fyrir  B;  ")  enn  b.  v.  C;  '*)  setiandi  oc  stadfastliga 
b.  V.  B. 


1327.  SKIPAN  EILÍFS  HIN  PRIÐJA.  625 

ligar  skynsemdir^)  þeim  giallda  aa  efzta  domi  sera  oss  hejör 
sinn  vingard.  [þat  er  heilaga  cristni^).  i  hendr  fengit  til  Reins- 
anar  ok  stiornar. 

1.  ^)J  nafni  fðdur  ok  sonar  ok  heilags  anda,  endr  nyium 
v§r  á  þessu  biskupa  þingi  þær  setningar  heilagra  fedra  sem 
skipadar  ero  salum  manna  til  lækninga  ok  æigi  hafa  uerit 
uardueittar.  helldr  [nidr  felldar^)  fyrir  [uanræktar  sakir^)  ok 
vuana.  einkannliga  skipan  milldrar  minningar^)  jons  erchi- 
biskups  i  nidarosi.  at  hann  varar  menn  at  falla  æigi  i  þær^) 
bannsetningar^)  af  sialfu  uerkinu.  sem  i  kirkiunnar  logum  ero 
skrifadar^).  ok  at  sinn  æ,  hueriu  ári  se  þ§r  upp  lesnar  at  bisk- 
ups  stolum  i  heradi  at  stærrum  kirkium. 

2.  Jtem  at  æigi  se  vgr  makliga  asakadir  fyrir  oskynsama 
þðgn.  sem  skipadir  erom  at  sa  himnesku  korni  i  biortu  mann- 
annaaf  sialfum  gudi.  segiandifyrirspámanninn.  CDallausir  hundar 
[mega  æigi'°)  geyia.  þat  er  at  skilia.  at  þeir  lærdir  menn  ero 
kalladir  mallausir  hundar.  sem  æigi  vilia  edr^')  æigi  mega  edr 
æigi  þora  segia  mðnnum  syndir  sinar  edr  storglæpi.  ok  enn 
talar  gud  fyrir  annan  spamann.  æigi  stigu  þeir  til  motstðdu 
imoti^^)  iUmenne^^).  ok  æigi  settut  þer  ydr  uerndarmenn  fyrir 
guds  husi  [moti  þeim  sem  nidr  vilia  briota  heilaga  cristni'*). 

3.  Nu  alla  ok  ser  hueria  þa  sem  ahyggia^^)  drottinligrar 
hiardar  er  æ,  hendi  fingin^^)  aaminnum  u^r.  aa  eggium  ver.  ok 
fyrir  dreifing  blods  uars  herra  jhesu  christi  biodum  u§r.  at  þer 
lærit  ok  læra  latit  yduart  folk  Credo  in  deum.  pater  noster. 
oc  [mariu  vers'^).  ok  dyrkan  heilags  embættis.  einkannliga 
CDessusðngs  ok  annaRa  helgana.  vtskyrandi  þeim  tðlu  ok  hátt 
.vij.  hðfudsynda  ok  mikilleik  heluitis  pinu.  er  menn  verdskyllda 
med  hofudsyndum.  ok  adra  luti.  eptir  þvi  sem  gud  gefr  hueri- 
um  sina  miskunn.  til  þess  at  folkit  [megi  fordaz*^)  diofulligar 
snðrur  ok  slægdir.  ok  þiona  med  Reinleika  hiarta  ok  likama 
varura  herra  jhesu  christo. 


')  [makliga  skynsemd  C;  *)  [sl.  C;  »)  Nu  b.  v.  C;  ')  [nidr  fallit  C; 
*)  [uanrækt  C;  ')  herra  b.  v.  C;  ^)  þat  er  C;  *)  se  b.  v.  C;  ')  skipadir 
C;  ")  [sem  eigi  mega  C;  ")  oc  B;  '*)  aid  C;  ")  oc  eigi  settu  þier 
ydur  j  moti  þeim  sem  nidr  uilia  briota  heilaga  kristni  b.  v.  C;  '*)  [sl. 
C;  '*)  aahyggiu  B;  '«)  folgin  B;  '')  [aue  maria  C;  *«)  [fordizt  B. 
Dipi.  isi.  II.  n  -40 


626  SKIPAN  EILÍFS  HIN  ÞRIÐJA.  1327. 

4.  Jtem  at  ueralldligir  ualldzmenn.  þeir  sem  iUa  neyta 
sinu  ualldi.  meghi  æigi  hylia  sina  iUzku  med  yfirbreidzli  fysi- 
ligrar  uuitzku.  skipum  ver.  at  kirkiunnar  Iðgh  þau  sem  her 
fylgia.  se  írammfærd  i  norrænu  ok  sva  ritud  aa  spiall^).  vpp 
fest  at  huerium  biskupsstoli,  ok  i  heradum  at  stærrum  kirkium. 
i  þeim  stad.  at  huerr  megi  lesa  sem  uiU  edr  eptir  Rita.  at  su 
fysiliga  vuitzka  sem  adr  var  fus^)  i  frammRapan  syndarinnar. 
megi  hedau  af  heptaz  af  umlidinni  vuitzku  ok  mikilleik  þeirra 
pina  sem  þar  ero  akuednar. 

5.  Enn  þessi  log  standa  i  settri  bok  decretalium^)  Boni- 
facius  papa*).  f  at  sem  fyrr  uar^)  birtiz  nu^)  aa  nalægum  tima. 
at  leikmenn  ero  klerkum^)  hatrsamir.  sva  at  þeim  nægiaz  æigi 
sin  endimork  þau  er  þeim  ero  sett  af  Iðgunum.  helldr  leysa 
þeir  tauma  sins  ualldz  um  þa  luti  sem  þeim  er  fyrirbodit  ok 
vleyfiligt  er.  æigi  uitrliga  alitandi.  huersu  miok  þeim  er  fyrir- 
bodit  at  fremia  nockut  valld  aa  klerka  edr  kirkiuligar  personur 
ok  þeirra  godz.  aa  setiandi  þeim  þungar  byrdar.  tolla  ok 
ymissar^)  alogur  af  þeim  heimtandi.  ok  margfalldliga  aastunda^) 
þa  vndir  at  leggia  sina  drottnan  oc  þionostu.  ok  þat  sem  v^r 
uerdum  segia.  þo  at  harmandi^").  at  sumir  formenn  kirki- 
unnar*^)  ok  kirkiuligar  porsonur  ottaz  þat  sem  æigi  er  ott- 
anda.  leitandi  at  hafa  ueralldligan  frid  skiott  um  lidanda  sem 
dauid  segir.  ok  ottaz  þeir  meÍR  at  styggia  ueralldligt  ualld 
enn  eylift.  samþyckiandi  sva  ofdiarfligha  sem  oforsialiga  slik- 
um  vuenium  aan  nockuRÍ  RÖksemd  ok  leyfi  papaligs  embættis 
oc  sætis.  Nu  ver  [uiliandi  imoti  ganga^^)  sua  ranglatum  gerd- 
um  skipum  ver  med'^)  papalighv  ualldi  ok  med  Radi  cardina- 
alium  brædra  uarra.  ok  fyrirbiodum  ver  at  nockurir  klerkar. 
formenn  edr  kirkiuligar  personur.  klaustra  menn  edr  veralldar 
klerkar  huerrar  uigslu.  kyns  edr  stettar  sem  huerr  er.  luki  edr 
heiti  at  veita^*)  leikmðnnum  nockurar  aalðgur  undir  nafnilaans 
edr  giafar.  eda  med  huerium  lit  edr  |lofi'^)  sem  þat  er  fegrat 
edr  skreytt^^).  [aan  Rðksemd^^)  papaligs  sætis.  sva  keisarar.  ok 


'  spialld  C;  ')  fnll  C;  »)  er  sno  bioda  b.  v.  C;  *)  paui  C;  *)  hefir 
uerit  C;  *)  med  raun  b.  v.  C;  '')  miog  b.  v.  C;  ®)  ymisligar  C;  ')  stunda 
C;  '")  harmanda  se  C;  ")  oc  kristninnar  b.  v.  C:  '*)  [moti  giorandi 
uiliad)  C;  '»)  af  C;  '*)  Inka  C;  '*)  lofan  C;  ")  skyrt  C;  '')  [á  rog- 
semd  C. 


1327.  SKIPAN  EILÍFS  HIN  ÞRIDJA.  627 

konungar.  eda  adrir  hðfdingiar.  hertugar.  iarlar.  baronar.  Drott- 
setar  eda  adrir  ueralldar^)  ualldzmenn.  hueirar  uirdingar.  kyns 
edr  stettar  sem  huerr  er.  huerir  sem  a  leggia  klerka  edr 
kirkiur  tolla  edr  nockurar  aalðgur.  taka  edr  gripa  þeirra  godz. 
[bioda  edr  lata^)  gripa.  ok  æigi  sidr  [þeir  allir  sem^)  gefa  full- 
ting  til  edr  nockurn  tenad  sinn*)  opinberliga  edr  leyniliga. 
Renna  þeir  i  bann  af  seaifu  uerkinu.  af  hueriu  banni  þa  skal 
engi^)  leysa  mega  utan  i  lifs  haska  aan  ualldi  ok  einkannligu^) 
lofi^)  papaligs  sæti^.  ^)Jtem  Bonifacius  papa.  þvi  at  diorfungar 
full  ofdiríd  nockurra  iustisa.  syslumanna  edr  annarra  domara 
vex  sva  miok.  at  i  þeim  stðdum  sem  þeir  hafa  valld  yíir  talma 
þeir  edr  fyrirbioda.  at  þau  mál  sem  af  Iðgunum  edr  af  fornri 
sidueniu  kirkiuligum  domi  tilheyra.  dðmiz  fyrir  kirkiunnar 
domarum.  til  þess  at  þeir  renni  þvi  helldr  undir  leikmanna 
dom.  edr  þeirra  maal  nidr  falli  Rettlaus  edr  udæmd.  Nu  af  þui 
at  uer  uilium  æigi  uanrækia  uár  rettindi.  ok  vaRar  brudar 
heilagrar  kirkiu.  skipum  ugr  ok  fyrirbiodum  at  nockurr  talmi  fyrir 
sik  edr  annan.  at  þau  maal  sem  tilheyra  kirkiunni  se  dðmd  fyrir. 
kirkiunnar  domarum.  edr  þau  se  dregin  undir  leikmanna 
dóm  medr  ualldi  edr  naudung.  edr  nockurr  geíi  Rad  til  full- 
tings  edr  lidsinnis.  Enn  ef  nockurr  dirfiz  at  gera  imoti  þessu 
uaro  bodi.  uiti  hann  sik  bannsetningar  pinu  uera  undirgefinn 
af  sealfu  uerkinu.  af  hueriu  banni  hann  skal  æigi  fyrr  leysaz. 
en  hann  ht^fir  vskadliga  bætt  þa  motgerd  skada  ok  kostnad.  er 
hann  gerdi  domðrunum.  huers  rettinda  valld  er  hann  tálmadi. 
ok  sva  þeim  sem  malit  atti  at  kiera.  Jtem  Bonifacius  papa.  þeir 
ero  ok  sumir  er  hafa  ueralldligt  valld.  at  þeir  dirfaz  at  [fyrir]®) 
bioda  sinum  undirmðnnum  at  selia  nockura  luti  formðnnum 
kiikiunnar.  klerkum  eda  odrum  kirkiunnar  personum.  edr 
nðckut  af  þeim  at  kaupa.  æigi  sidr  at  mala  þeim  korn.  edr 
baka  þeim  braud.  edr  nðckur  storf  þeim  at  ueita  edr  þion- 
ostu*°).  Nu  af  þui  at  siikar  ofdirfdir  ero  fundnar  til  nidrbrotz 
ok  ajdnar  kirkiunnar  frelsis.  þa  dæmum  ver  þa    er   þilika    luti 


')  veralldar  sl.  C;  =*)  [edr  lata  bioda  at  C;  ^)  [sl.  C;  *)  sem  C;  *)  eigi 
C;  *)  einkannligu  sl.  C;  ^)  leyfi  C;  »)  Héðan  og  til  §  6  skafið  út  í  C, 
sbr.  skipan  JHald.  "/7  1326  §  16—17;  ')  skafið  út  í  A;  yfir  línunni  í 
B;  ^°)  þionostur  B. 

40* 


628  SKIPAN  EILÍFS  HlN  ÞRíÐJA.  1327. 

dirfaz  at  gera  bundna  uera  bannsetnÍDgar  banni  af  sialfu 
uerkinu. 

6.  I>essi  articulus  tilheyrir  lærdum  mðnnum^).  f>viat 
ágirndar  blindleiki  ok  usettlig^)  elska.  sem  lærdir  menn  hafa  til 
frænda  sinna.  einkannliga  til  þeirra  [sem  þeir  geta^)  af  vleyfd- 
um*)  ok  fyrirdæmdum  frillulifnadi  i  brigdzli  allrar  klerkligrar 
stettar  ok  kirkiunnar  suiuirdingar.  ok  æigi  ugri  þeir  makligir 
synir  at  kailaz.  ne  nærendr^)  af  sinum  fedrum.  eptir  Iðgligum 
setningum.  hefir  her  til  nær  alla  presta  i  Nidaross  erchi- 
biskupsdðmi  sva  miok  dagliga")  heimskat  suiuird[i]liga^)  at  þeir 
fatækir  upp  hafdir  kirkiunni  at  styra.  ok  af  hennar  godzi 
ordit^)  feitir  ok  fullir  ok  miok  Rikir,  enn  á  sidarstum  dðgum 
gera  þeir  litla  edr  ongua  minning  þeim  kirkium  sem  þeir 
hafa  Rikir  af  uordit.  helldr  gefa  þeir  alla  þa  eign  sem  þeir 
hafa  af  kirkiunni  aflat  sinum  frgndum  sonum  ok  dætrum  sva 
saurugliga  getnum  sem  fyrr  segir.  huern  oskynsemdar  fleck^) 
jon  Ercbibiskup  i  nidarosi  viUdi  af  þerra.  ok  þvi  skipadi  hann 
8B  biskupa  fundi  þeim  ok  þingi  sem  hann  hafdi  i  biðrguin.  at 
þeir  prestar  ok  klerkar  sem  hafa  kirkiur^")  ok  beneficia.  leggi 
til  þeirra  uidrku^miligt  lutskipti.  vtskipandi^^)  at  þat  se  hinn 
.xdi.  partr  af  ollu  þvi  góz[i]  sem  [hann  hefir  af  kirkiunni  aflat 
edr  sva  sem  af  kirkiunni'^).  Nu  dðmum  u§r  a  þessu  þingi  at 
sea  skipan  se  vbrigdiliga  halldin.  þa  pinu  vidr  leggiandi.  at 
huerr  prestr  edr  klerkr  sa  sem  æigi  helldr  þessa  skipan.  at 
leggia  [.xda.  part^^)  til  kirkiu  þeirrar  er  hann  hefir  aflat  af. 
edr  þat  finnz  i  hans  testamento  at  hann  geri  þetta  med  nock- 
urri  bleckingu  edr  undandrætti.  þa  skal  hann  æigi  taka  þion- 
ostu  ok  æigi  at  kirkiu  grafa.  ef  hann  bætir  æigi  adr  enn  hann 
deyr.  þat  uilium  ver  ok  at  þeir  prestar  sem  þeim  skripta  spyri 
þa  eptir'^).  huart  þeir  hafa  þetta  halldit.  ok  ef  þeir  vilia  þetta 
æigi  hallda.  edr  um  bðta  ef  þeir  hafa  brotit.  ok  megi  þeir.  þa 
skolu  þeir  huarki  taka  skript  ne  þionostu  ne^°)  kirkiugard. 

7.  Jtem  íyrirbiodum  uer.  at  nðckurr  karlmadr  edr  kona 
geri  tuenn  festmál  edr  tuennan  hiuskap.    Enn  ef  nockurr  dirfiz 


')  Nw  b.  V.  C;  ')  usætlig  C;  *)  [sl.  B;  *)  olejfilignm  C;  *)  frændnr 
C;  *)  dagliga  sl,  C;  ')  snioirdiliga  sl.  C;  *)  uordnir  C;  ')  flock  at  C; 
")  kirkiuna  B  ")  ut  skyrande  C;  '*)  [af  kirkiunne  hefir  afiazt  C;  '")  [ti- 
undar  hlot  C;  '*)  at  C:  '*)  eda  C. 


1327.  SKIPAN   EILÍFS  HIN  ÞRIÐJA.  629 

þetta  at  gera.  þa  fellr  sa  i  bann  af  sialfu  uerkinu.  ok  af  þessu 
skal  hann  æigi  leysaz  mega.  nema  hann  bæti  ok  taki  skript 
sem  fyrir  hordom. 

8.  Jtem  skipum  ver  [at  æigi^)  nðckurr  madr^)  edr  kona 
fari  i  annat  biskupsdömi  til  hiuskapar  sambandz^)  nema  hann 
hafi  til  skilrikis  skilrikt  biskups  sins  bref.  ok  ef  þessu  uerdr 
moti  gert.  þa  fyrirbiodum  uer  ajllum  prestum  undir  pinu  sins  em- 
bættis*)  ok  beneficij.  at  uigia  þau  saman  edr  uera  a  þess  hattar 
brudlaupum.  nema  þau  se  sva  mikils  háttar  menn.  skynsarair 
ok  merkiligir.  at  engin  grunsemd  meghi^)  aa  vera.  at  [nockurir 
menn^)  megi  tálma  [þetta  samband  edr  brudkaup') 

9.  Jtem  fyrirbiodum  u§r.  at  nockurir  kirkiunnar  [for- 
menn  edr  stiornarar^)  dirfiz  at  fa  kirkiunnar  vmbod  edr  hennar 
godz  nockurum  leikmanni  moti  belgum  setningum.  ef  hann 
kann  íá  nockurn  klerk  til  þess  nytsamligan. 

10.  [Jtem  skipum  ver.  at  huerr  sem  einn  er  gerir  sam- 
blastr  moti  retti  ok  kirkiunnar  frelsi  edr  sæmdum  biskupligrar 
uirdingar  opinberliga.  þa  skal  hann  af  þvi  sialfu  æigi  kiosaz 
mega  til  sæmdar  i  biskupligri  kirkiu^). 

Ok  til  sannz  vitnisburdar  ok  skyringar^")  vm  alla  þessa 
luti.  settum  ver  vár  innsigli  fyrir  þetta  bref  er  gert  var  i 
biorguin  kal.  septembris.  anno  gracie  CDiUesemo  trecentesimo. 
vicesimo  septimo. 

II. 

AM.  351.  Fol.  bl.  113b--14b  skb.  c.  1360  (Skálholtsbók 
góða);  AN.  42A.  8vo  bls.  212—13  skb.  og  er  þetta  skr.  c.  1480; 
hér  er  að  eins  §  4 — 8  og  §  10;  Ny  kgl.  saml.  1585.  4to  bls.  21 
—  34  á  pappír  «Er  udskrevet  efter  et  til  laans  bekommet  Manu- 
script  fra  Jsland  in  4to  af  M[arkusJ  Magnusen»;  síðan  er  það  nafn 
dregið  ót  og  ritað  <<Adaldahl  (maniíeste)".  Titilblaðið  er  með  hendi 
Markúsar  stiptprófasts  þessi  afskript  stafar  á  aðra  hönd  frá  skb. 
351.  Ny  kgl.  s.  1938.  4to  á  pappír  afskript  af  351.  þessi  kafli 
af  skipaninni  er  prentaðr  í  NgL.  Ill,  275—77  og  er  kallaðr  þar 
V.  skipan  Eilífs. 


')  æigi  sl.  C;  ')  karlmadr  C;  =*)  bandz  C;  *)  officii  b.  v.  C;  *)  eptir 
likendum  b.  v.  C;  *)  [nockur  mein  C;  ^)  [þeirra  hiuskap  C;  *)  [formadr 
eda  stiornare  C;  ')  [sl.  C;   '°)  styrkingar  C,  D. 


630  SKIPAN  EILÍFS   HIN  5RIDJA.  1327. 

Statuta  Eilifs  Erkibiskups^). 

Eptir  farandi  statutum  meðr  oUum  sinum  articulis  war 
gert  ok  saman  skrifat  i  berguin  af  miUdrar  aminningar  Eilife 
erkibiskupi  af  niðarosi.  vilhialmi  af  færeyium.  auðfinni  af 
berguin,  halluarði  af  hamri.  eiriki  af  stafangri  lyðbiskupum. 
ok  skyllduliga  boðin  at  halldaz  vm  niðaross  erkibiskupsdæmi. 
sub  anno  domini  CD".  ccc°.  xx°.  vij°.  kalendis  septembris. 

statvla  Eilifs. 

Jn  primis  at  þat  statutum  milldrar  minningar  jons  erki- 
biskups  sem  hann  byðr  at  þeir  casus  sem  maðr  fellr  i  bann 
af  sialfu  werkinu  se  opinberaðir  vm  sinn  aa,  huert  aar  i  hðfuð- 
kirkiu  huers  kaupstaðar.  sua  hit  sama  i  hinum  stæRum  hðfuð- 
kirkium.  skal  halldaz  vbrigðiliga. 

1.  Prestum  þeim  ðllum  sem  geymsla  guðligrar  hiarðar  er 
i  hendr  feingin  heyrir  til  af  sinum  stett  innuirduliga  at  kenna 
sinu  soknarfolki  credo  in  deum.  pater  noster  ok  ^ue  maria, 
ok  hueria  uegsemd  þeir  eiga  at  veita  heilðgum  messusðng  ok 
oörum  sacramentis  eccleciasticis.  skyrandi  þeim  vðxt  ok  hátt 
allra  hðfuðsynda  ok  mikilleika  heluitis  kuala  er  firir  þær  sðmu 
gefaz.  ok  þa  aðra  luti  sem  þeirra  vndirmenn  mætti  þui  betr 
forðaz  hrecki  fiandans  ok  slægðir  ok  þiona  sinum  herra  ihesu 
christo  með  sonnum  Reinleika  hiarta  ok  likama. 

2.  En  at  Raoglatir  weralldligir  valldzmenn  þeir  sem  i 
kirknanna  þrongingum  eðr  þeirra  persona  hafa  hegat  til  með 
astundaðri  ovitzku  afsakat  sinar  illgiðrðir  villdi  nu  þeim  mun 
naðugligar  huilaz  af  iUzkunni  sem  þeim  væri  kunnara  afelli 
pinunnar.  þa  skulu  þessar  pafuanna  skipanir  samanlesnar  ok 
skrifaðar  vpp  aa  eitt  spialld  með  noirænu  ok  latinu  hanga 
vppi  i  kirkiu  at  huerium  biskupsstoli.  sua  hit  sama  i  heraði 
at  huerri  graftrar  kirkiu  i  sua  fðllnum  stað  at  huerr  sem  vill 
megi  bæði  lesa  ok  eptir  skrifa.  De  emunitati  ecclesiarium  capi- 
tulo  non  minus  et  capitulo  aduersus  eos  qui  libro  sexto.  de 
consanguinitate  et  affinitate  eos  qui  in  concilio  vieonensi.  de 
sentencia  excommunicacionis  nouerint. 

3.  ^)  Biskupar  allir  i  niðaross  erkibiskupsdæmi  skulo  i 
tilheyriligum  stoðum   hafa  ser  oíficiales  sua  sem  stendr  i  statuto 


•)  1585;  ')  Bér  byrjar   42. 


1327.  SKIPAN  EILÍFS  HIN  ÞRIÐJA.  631 

miUdrar  aminningar  jðrundar  erkibiskups.  at  rannsaka  ok  niðr 
setia  malaferli  þau  sem  kirknanna  valldi  [heyra  tiU).  sua  at 
huerr  biskup  ætli  sinum  officiali  einhueria  þarfliga  tekiu  fyrir 
[starf  sitt^)  af  þui  goðzi  sem  biskupsdominum  heyrir  til.  eðr  af 
þui  ððru  sem  hann  ma  rettliga  gera.  meðr  þui  at  einginn  er 
skylldr  at  striða  aa  sialfs  sins  kosti. 

4.  I>at  er  ok  harðla  liott^)  ok  vskapligt  sem  i  þessu 
erkibiskupsdæmi  hefir  leingi  hðrmuliga  fram  farit.  at  valla 
finnaz  þeir  nðckurir  klerkar  eða  kennimenn  iafnuel  huersu  fa- 
tækir  sem  þeir  hafa  af  sialfu  kotlifinu  verit  vppdregnir  til  for- 
mannz  stéttar  j  heilagri  kirkiu  ok  siðan  hafa  þeir  þar  [allan 
sinn  heiðr*)  af  fengit.  at"*)  sialfum  kirkiunum  af  huerium  þeir 
hafa  grætt  oc  aflat.  ætli  nockurn  goðan  lut  af  þui  sama  goðzi. 
iielldr  latandi  med  blindri  agirni  ok  vanstiUtri  aastwð  alla 
[þessa  peninga^)  huerfa  til  sinna  frænda.  eða  þat  sem  er  enn 
rækara  til  sinna  barna  [getinna  i  brigzli  ok  uanuirding  allrar 
klerkastettar  af  firirdæmdum  faðmlðghum  þeirra  sem  eptir 
sialfum  Iðgunnm  huarki  [eigu]  vpp  at  fæðaz  af  fðð[u]r  ne 
moður^). 

5.  Nu  huerr  klerkr  eða  kennimaðr  sem  at  þui  werðr 
fundinn  at  i  sinu  testamento  er  hann  raðinn  j  at  kirkian  [i 
huerri^)  hann  hellt  beneficium  skyli  missa  sinn  part.  þat  er  at 
skilia  hinn  tiunda  lut  af  ðUu  þui  goðzi  i  fðstu  ok  lausu  sem 
hann  hefir  aa  henni  aflat  eptir  þui  sem  skildi  ok  skrifaði 
aagætrar  aaminningar  Jon  erkibiskup  aa  kennimanna  fundi  i 
berguin.  þa  skal  hann  æigi  taka  corpus  domini  ok  æigi  grafaz 
milli  kristinna  manna.  ok  yfir  þessum  articulo  æigi  fa  lausn  af 
sinum  skriptafðð[u]r.  huerr  skylldugr  er  hann  her  vm  eptir  at 
frétta.  vtan  hann  vm  skipti  siun  vilia.  ok  ef  þat  er  máttuligt 
leggi  kirkiunni  fulla  fyrr  sagða  porcionem. 

6.  |>at  er  ok  firirboðit  at  krossmork(!)  vórs  herra  ihesu 
christi  þat  sem  allir  eigu  at  vegsama  eptir  megni  se  grafit 
ristit  eða  penntat  aa  grioti  eða  golfi  eða  nockurr  þar  aa  iðrðu 
sem  þat  megi  fottroðaz.  eðr  af  nðckurum  vreinindum  yfir  dreif- 


*)  [til  heyra  42;  *)  [sitt    starf  42;     ')  liost  351,  42;  *)  [sinn  heidnr 
allann  42;    *)  af  42;    ^)  [þa  penenga   þessa  42;    ')  [sl,  42;  »)  [huer  42. 


632  SKIPAN  EILÍFS   HIN  ÞRIÐJA.  1327. 

azt,  meðr  þui  at  veralldar  Iðgin  leggi  hina   þunguztu    pinu  við 
huerium  sem  gerir. 

7.  Huerr  karlmaðr  eðr  kona  sa  er  sik  binndr  inn  i 
tueunan  hiuskap  íreistandi  þat  með  giorðinni  sem  vmáttuligt 
er  at  leikiz  með  Iðgunum.  fellr  i  bann  af  sialfs  sins  werki  af 
hueriu  hann  skal  með  eingu  móti  leysaz  vtan  hann  bæti  þetta 
sitt  brot  sua  sem  annan  hordom. 

8.  En  at  þetta  lyti  forðiz  þui  meirr  sem  ðll  6rir  farande 
tiUeiðing  her  vm  werði  giðrr  vpp  rætt  ok  afnumin.  þa  skal 
eingi  karlmaðr  eðr  kona  takaz  til  hiuskapar  bandz  i  oðru 
biskupsdæmi  aan  vitnisburðar  brefi  sins  biskups*)  vm  sina  ætt 
ok  vppruna.  En  ef  oðruviss  werðr  gort  þa  er  firirboðit  ðUum 
prestum  ok  serhuerium  þessháttar  menn  wið  nðckurn  eða  nðckura 
saman  at  vigia  ok^)  þuilik^)  bruðlaup  at  sitia.  En  ef  þeir  gera.  se 
þeir  suspensi  ab  officio  et  beneficio.  vtan  personur  se  sua  merki- 
ligar  ok  mikils  hattar  at  eptir  likendum  syniz  ecki*)  trulikt  at 
nðckurt  inpedimentum  muni  þar  vpp  aa  wera. 

9^).  I>at  hefuir  i  noregi  leingi  werit  mikill  vsiðr.  at  af 
prouentum  þeirra  kirkna  sem  j  brott  eru  at  studium  með  or- 
lofi  sinna  formanna  greiðaz  wt  rentur  huers  þeirra  vicarij  ok 
aðrir  þungar  skylldugir  kirkiunni,  en  þeir  sem  heima  eru  iafn- 
uel  þo  at  þeir  se  ecki  at  tiðunum  taka  vpp  i  sinn  part  alla 
þa  vðxtu  sem  þeim  liggia  til  communs  ðllum  samt.  sua  at  þeir 
missa  sinn  part  sem  fiarlægir  eru  þar  sem  eptir  kirkiunnar 
Iðgum  ætti  þeir  at  taka  fructus  fulla  ok  vskerða  af  sinum  bene- 
ficijs.  leiðir  þat  ok  her  af  at  fair  eða  eingir  kanunkar  finnaz 
þeir  at  biskups  stolunum  at  færir  se  at  studium  sakir  alldrs 
eða  annara  luta.  en  þo  at  þeir  se  til  færir.  ok  viUdi  giarna 
fara.  þa  mega  þeir  æigi  sakir  fiarlægðar  staðanna.  vtan  með 
miklum  kostnaði.  Nu  sakir  þess  at  þeim  gefz  æigi  færi  aa  brott 
at  fara  ok  kirkiunni  werðr  þar  i  mikit  preludicum  þar  sem 
hon  þyríti  vel  kvnnandi  menn  til  sinnar  stiornar.  þa  skal  su 
skipan  standa  her  vm  obrigðiliga  heðan  af.  at  kanunkar  wer- 
ande  i  studio  með  orlofí  sinna  formanna  skulu  taka  fulla  sina 
vðxtu  af  sinum    prebendum.    en    rentur    vicarij    huers    þeirra 


I 


')  doms  b.  V.  42;     ')  42;    sl.    351;     *)  þuilikt  42;     *)  42;    sl.    351; 
*)  §  9  sl.  42. 


1327.  SÆLTNGSDALSTUN6A.  633 

ok  aðrir  þungar  skylldugir  kirkiunni  lukiz  wt   af  þui  commune 
sem  þeim  liggia  till  borðz  ollum  samt. 

10.  Eptir  Iðgum  kirkiunnar  skal  einginn  formaðr  skipa 
nðckurum  leikmanni  raðsmanz  stett  aa  sinum  garði  eða  yfir 
sinnar  kirkiu  goðzi.  meðr  þui  at  nockurr  ecclesiastica  persona 
se  i  hans  valldi  su  er  hann  megi  þat  starf  tilheyriliga  i  henndr  fsa. 


383.  27.  September  1327.    i  SælingsdalstuDgu. 

Máldagi  kirkjunnar  í  Sælingsdalstungu,  er  Jón  biskup  Haldórs- 
son  setti,  þá  er  hann  vígði  hana. 

Landsb.  368.  4to  bl.  99a-- b  skr.  1601;  JSig.  J43.  4to  bls. 
297  —  98  skr.  c.  1600;  ÁM.  dipl.  afskr.  1524  og  1526,  sem  er 
með  hendi  séra  Ketils  í  Hvammi  (d.  1670),  Landsb.  107.  4to  bls. 
392 — 94  (skjalab.  frá  sr.  Jóni  í  Hítardal),  Árni  Magnússon  leitaði 
frumbréfsins,  en  fann  það  ekki.  Prentaðr  í  F,  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl. 
II,  95-96. 

Sælijnngsdals  Tunnga^). 

Kirkia  j  sælijngsdalz  tunngu  [j  Dolum^)  er  vijgd  ad  vpp- 
hafe  thil  heidurs  allz  ualldanda  gudi  sælli  gudz  modur  og 
hinum  heilaga  johanni  baptiste. 

þangad  liggur  tijunnd  oll  af  tuennum  skogum.  leysijngia- 
stodum.  hoium.  laugum.  sælijnngsdai.  groptur  oc  lýsitollur  oc 
oll  [skyllda  so  hid  sama^). 

þangad  gafst  a  þann  dag  er  kirkian  var  vijgd.  eýristollur 
af  þessum  fiorum*)  bæium.  leysijngia  stodum.  holum.  laugum 
oc  sælijngsdal. 

land  ad  saurum  liggur  thil  kirkiu  jtolulaust  med  ollum 
gognum. 

fimm  kýr.  tolf  ær  oc°)  hundradz  hestur. 

vidreki  oc  hualreki  j  stikuvijk  ad  frateknum  agoda. 

Tolf  manna  iferd  i  saurbæiar  fioru. 


')  SælingsdalstuÐgu  raaldage  143;  ')  D  Huamsueit  143,  1524,  1526; 
')  [skyllda  1524  1526;  skullda  hion  hid  sama(!)  143;  ')  sl.  143;  *)  ecn 
1524,  1526;  einn  143. 


634  SÆLINGSDALSTUNGA.  —  SKARÐ.  1327. 

kirkia  a  ecki  j  heima  lanndi. 

þar  a  at  vera  heimilisprestur  oc  syngia  thil  asgards 
huernn  dag  helgann  i  ymbrudaga  alla  oc  ij  daga  umm  lannga 
fostu.  midvikudaga  oc  fostudaga.  vtan  fostudag  hinn  langa. 

skal  prestur  sa  er  syngur  j  tungu  taka  cc  j  tijda  offur  af 
þeim  er  býr  j  asgardi  oc  fæda  mann  med  presti  a  vetur. 

Biskupsgistijng  er  ad  huorritueggiu  kirkiu. 

prestur  j  tungu  skal  taka  iiij  merkur  heima. 

Jon  bondi  j  huammi  lagdi  þar  thil  kirkiu  eyrirstoll  æfinn- 
lega  af  huoru  sijnu  lanndi  er  skogar  heita  a  þann  hatt  ad  j 
tunngu  skulu  skrifast  ártijdir  fodur  hans  oc  modur.  sialfs  hans 
oc  ij  husfreyia  hans  æfi[n]liga  oc  seigiast  salumessa  artijdar- 
dag  huerz  þeirra. 

kirkia  a  smelltann  kross.  licnneski  johannis  baptiste.  mariu 
skript.  glerglugg.  elldbera,  lijkakrák.  ein  messaklædi.  tiolld  vmm 
kirkiu.  kerttistikur  ij.  munnlogar  ij  og  glodarker  eitt  oc  ottu 
sonng,  sloppur. 

artijdardag  huern  fodur  oc  modur  jsleifs  bonnda  or  as- 
gardi  skal  seigiast  salumessa  j  tunngu  oc  so  hans  þegar  hann 
anndast. 

oc  thil  sanns  vitnisburdar  sættu^)  vær  brodir  jon  med  gudz 
myskun  biskup  j  skalhollti  vor[t]  jnncigle  fyrir  þennann  maldaga 
sem  skipadr  var  á  þann  sama  dag  sem  vær  vijgdum  kirkiuna 
anno  domini  CD^.  ccc°.  xx°.  vij°,  [jn  festo  cosmi   et  damiani^). 


384.  [1327]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Skarði  á  Skarðsströnd,  er  Jón  biskúp 

[Haldórsson]  setti, 

Landsb.  268,  4to  bl.  30b  — 31b,  Jön  Sigurðsson  segir  þetta 
Gyrðsmáld.  fSafn  II,  59).  En  þetta  er  víst  heldr  máldagi  Jóns 
biskups  Haldórssonar,  nema  hvað  seinasta  línan  kann  að  vera  frá 
Gyrð  biskupi.  þórarinn  biskup  vígði  kirkju  á  Skarði  21.  Júlí  1363, 
en  ekki  getr  þetta  verið  hans  máldagi. 


')  setinm  143,  1524,  1526;   »)  [sl-  143,  1524,  1526. 


41 


1327.  SKAKÐ  Á  SKARÐSSTRÖND.  63ð 

Skard  a  skards  stronnd. 

CDariukirkia  at  skarde  á  heimalannd  hálft  med  ollum 
giædvm  þeim  sem  þar  eiga  at  fylgia  at  fornu  oc  nyu. 

þessar  eýgnner  hálfar  med  sðmu  grein. 

koungrs  eý  oc  sker  þau  sem  þar  fylgia.  oc  ílogur  heita. 
rufey  oc  rufeyiar  holm  oc  nordursker.  sigrijdar  holm.  suarfadar 
klett.  olafzeý.  lanngeý. 

kiortre  huertt  af  reka  þeim  er  gudmundur  at  gnyp  oc  þau 
hallveig  áttu. 

brecka  half  var  logd  thil  skarzkirkiu  med  reka  þa  er 
sigvardur  biskup  vijgdi  kyrkiu  j  bvdardal  oc  hann  tok  hana 
vnndan  skardz  kyrkiu  at  sonng  oc  tijunndum  oc  þar  med 
tinnda  oc  huarfsdal  at  aullum  skylldum. 

kyrkiu  hluta  at  skardi  fylgia  xiiij  kyr.  xxx.  ásaudar.  vxe 
fiog[ur]ra  vetra.  selabatur.  notir  fertugar  kophelldar. 

fyrnefnd  kirkia  a  þriá  kaleka  F§miliga.  vj  manna  messu 
fot.  fernn  corporalia.  kanutara  kapu  af  pelli  oc  adra  af  fustane 
rauda.  sloppa  ij.  messu  stack.  alltara  klædi  ij.  af  pelli  med 
lodum.  oc  ijj  aunnur.  lijka  abreidzl.  kluckur  viij.  oc  biollur  ij. 
munnlogar  ij.  kerttestikur  iij.  glodaker  oc  elldbera.  bakstur- 
jarnn.  glerglugg  kringlottann.  fontklædi.  skijrunar  sa.  vannd^r 
bokur  fornnar  med  xij.  manada  tijdum.  heilagra  manna 
saugur  nockrar  á  eirnni  bok.  krossar  ij.  annar  pirallagdur^) 
enn  annar  smelltur.  mariuskript  fornn  oc  reidustoil.  messu- 
fata  kistu. 

Snorri  logmadur  narfason  oc  þora  hvsfrey^)  hans  logdu 
til  opt  nefndrar  kirkiu  at  skardi  þa  er  jon  med  gudz  myskvn 
biskup  j  skalhollti  vigdi  hana.  x.  c.  j  sæmiligum  gripum.  voru 
þar  j  virdar  viij  bækur  secundum  ordinem  fyrir  vij  hunndrud. 
glergluggar  fimm  fyrir  cccc. 

J>essa  luti  fleiri  sem  hier  fylgia  lagdi  nefndur  suorri  thil 
kirkiu  at  skardi  íyrir  þad  er  gafst  til  hennar  medann 
hann  var. 

kirkiu  tiolld  halffimmtug  med  dukum  fyrir  cccc.  alltaris* 
brijk  fyrir  c.  salun  ij.  med  lectaradvk  sprðnngudum  fyrir  cc. 
kanntara  kapu  med  gulu  sæi  oc  glitadur    alltaris    dukur    fyrir 

')  eða:  pitallagdur;  ')  þannig. 


636  SKAEÐ  A   SKARÐSSTEÖND.   —  STAÐARFELL.  1327. 

c.  furstans  hokul  hvitann  med  messu  klædum  fyrir  tuo.  c.  vatz- 
ketil.  psalltara  oc  hálft  pund  vax. 

a  feam  þessum  eigu  at  vera  prestar  ij.  oc  messa  hvernn 
dag  ad  forfallalausu.  enn  ij  messur  faustudaga.  oc  midvikudaga 
vmm  lannga  faustu  oc  jolafostu.  þanngat  liggia  tijundir  af 
þessvm  bæivm.  Heinabergi.  gnip.  hualgrðfum.  stackabergi. 
ormstðdum.  dðgurdarnese.  suiney.  rafseý.  arnneý.  langeý.  raudz- 
eýium  oc  rufeyium  oc  aullum  bæum  þar  a  millum  a  strond- 
inne.  þadann  skal  syngia  thil  kross.  ballarár.  kuenna  hálz  oc 
thii  kirkiu  i  dogurdarnese.  balfann  þridia  tog  messna.  benhus 
sonngur  j  svijneý.  rafnnzeý.  ianngeý  oc  vj  messur  j  fagureý. 
þadann  skal  greidast  til  skardz  half  tijund. 

[Jtem  kirkian  a  xx  kugiUdi  oc  iij.  oc  xiiij  hunndrud  voru^). 


385.  [1327J. 

ViTNiSBURÐR  þriggja  manna    um    tíundir  af  Fagrey  til  Skarðs 
á  Skarðsströnd. 

AM.  264.  4to  bls.  15  papp.  skr.  1606. 

í>esse  er  vitnisburdur  þordar  Gudmundzsonar  þorkels  Markns- 
sonar  vigfusar  leifssonar.  ad  alidrei  var  saungur  nie  týund 
goildinn  ur  fagurey  thil  Skardz  suo  langt  sem  þeir  mima 
framm.  fýrr  enn  nu  er  snorre  flutte  annad  fire  herra  jone 
biskupe.  þikiast  þesser  menn  sumer  muna  þetta  framm  sextijgu 
vetra  enn  sumer  v  tiger  vetra:  Bioda  þesser  menn  þetta  med 
eidi  ad  sanna.  ef  þurfa  þiker. 


386.  [1327]. 

Máldagi  Pétrskirkju  undir  Staðarfelli  [er  Jón  biskup  Haldórs- 
son  settij. 

Laiidsb.  268.  4to  bl.  31~32a  skr.   1601.      þessi   máldagi  er 


*)  [seinna    bætt    við     máldagann;    gæti    verið    úr    visitatin     Gyrðs 
bisknps  1354. 


1327.  STAÐAEFELL.   —  BISKUPASKIPANIR.  637 

eldri  en  máldagi  Gyrðs  biskups  frá  I3ö4  og  virðist  vera  máldagi 
Jóns  biskups  Haldórssonar.  1336  lagði  ofan  bæ  á  Staðarfelli  og 
austr  í  Skarði  af  snjó  (Konungsannállj. 

Stadarfell. 

Peturskirkia  vndir  stadarfelli  a  xiiij  kugilldi  oc  x  hvnndrvd 
j  landi. 

xiij  hvnndrat  voru  oc  hálfa  mork. 

þriu  hunndrat  voru  fyrir  skip  oc  nætvr  oc  gridunng. 

Tok  vid  þessu  snorre  af  þoru. 

kirkiann  a  kalek  oc  tiolld  vmm  kirkiu.  smellta  kross.  skrijn 
öc  tofiu  yfir  alltare.  messuklædi  ein.  stolu  oc  handlijn  oc 
haukul  thil  annara.  kluckur  vij.  bioUur  ij.  mariuskript.  peturs- 
skript.  þorlakz  skript.  ij.  krossa  fornna.  alltaraklædi  iij.  med 
pell  oc  ij.  onnvr.  sacrarium  munnlog.  glodaker  oc  elldbera. 
kerttahiálm  med  jarnn.  kerttistikur  vænar  fyrir  lijkneskium. 
kanntaara(!)  kapa  med  pell  oc  siopp  einn. 

þanngat  liggia  vndir  xx  bæir  at  tývnndum  oc  lysitollum. 
bjonhus  vj.  vj  aurar  af  hueriu. 

þar  skal  vera  heimilisprestur.  allir  þeir  menn  sem  malnýtu 
hafa  j  stadarfellzþijngvm  eiga  at  luka  þanngat  malsmiolk  a  pet- 
urs  messu  dag. 

[kirkian  á  oc  hest  oc  hvnndrad  er  asgrijmur  gaf  eptir  son 
sinn.  hun  a  oc  oluis  sker  med  ollum  giædum^) 


387.  1327. 

Skipanir  ýmsra  biskupa  [er  Jón  biskup  Haldórsson  samþykkti?]. 

Skjai  þetta,  sem  hér  fer  á  eptir,  er  mjög  vafasamt  og  viðsjárvert, 
og  að  það  sé  skipanir  Jóns  erkibiskups  rauða,  Jörundar  Hólabiskups 
og  Arna  biskups  þorlákssonar  frá  því  ári,  sem  tilfært  er  í  skjaiinu 
sjálfu  (1327),  er  ekki  hægt  að  koma  heim  á  annan  hátt  en  svo. 
að  Jón  Haldórsson,  er  þá  var  biskup  í  Skálholti,  eða  Laurentíus,  er 
þá  var  biskup  á  Hólum,  hafi  endrnýjað  þær  greinar  úr  skipunum 
þeirra,  er  hér  standa,  og  þetta  mundi  maðr  taka  með  trúarinnar 
augum  ef  íornt  og  áreiðanlegt  handrit  segði  það,  en  svo  er  ekki. 
Vera  kynni  og.  að  ártalið  væri  skakt  skrifað  03.  ccc.  xxvij  fyrir  CD. 
cc.  Ixxvij  (=1277),  því  að  það  ártal  gæti  betr  staðizt  timans  vegna. 

')  [önnur  hönd,  og  raun  þetta  seinni  viðbót,  óvíst  hvað  gömul. 


638  BISKUPASKIPANIR.  1327. 

það  má  að  vísu  rekja  snmt  af  þessum  greinum  til  Staða-Árna,  en 
fátt  eitt  til  Jóns  erkibiskups  og  Jörundar  Hólabiskups.  þar  á  móti 
kemr  allr  þorri  þeirra  saman  við  sumt  í  skipunum  Eilífs  erkibiskups 
og  skipan  Jóns  biskups  Sigurðarsonar  frá  26.  Júlí  1345;  sumt 
kemr  og  heim  við  ákvæði  í  skipan  Jóns  biskups  Haldórssonar  frá 
20.  Júlí  og  27.  Okt.  1326.  Að  ýmislegt  kemr  samao  við  skipan 
Jóns  biskups  Sigurðarsonar,  sem  gerð  er  18  árum  siðar  þyrfti  þó 
ekki  að  vera  því  til  fyrirstöðu  1  sjálfu  sér,  að  þetta  væri  sérstök 
skipan,  því  að  í  henni  er  mart  frá  mikln  eldri  tímum.  en  hún  er 
sjálf.  Hitt  að  rekja  má  alt  það,  sem  hér  stendr,  grein  fyrir 
grein  til  annara  skipana  er  grnnsamlegt.  En  það  er  einkennilegt, 
að  ártalið  1B27  stendr  hér  og  bendir  það  einkum  á  að  þetta  kunni 
að  vera  sérstök  skipan  eða  endrnýjan,  því  að  hvernig  ætti  slíkt  ár- 
tal  með  öðru  móti  að  geta  staðið  við  skipan  Jóns  erkibiskups,  Jör- 
undar  Hólabisknps  og  Staða-Arna.  Eptir  skipan  Eilífs  1327  getr 
það  varla  verið  tekið,  því  að  hér  er  eiginlega  ekkert  sótt  til  hennar; 
sú  grein  þar  (I  §  10),  sem  svarar  nokkurn  veginn  til  §  8  hér,  á 
þar  í  rauninni  ekki  heima,  en  er  tekin  úr  skipan  Eih'fs  frá  1320. 
jað  er  því  eins  og  að  í  því  handriti,  sem  Vatnsfirðingar  hafa  haft 
fyrir  sér,  hafi  þetta  ártal  staðið.  Að  öðru  leyti  gæti  það  legið 
nærri  að  skoða  þetta  sem  uppteiknan  (excerpt)  frá  17.  öld.  það, 
sem  hér  er  tekið  upp  úr  skipunum  Eilífs,  virðist  helzt  benda  á 
samkynja  texta,  sem  í  skinnbókinni  AM.  456.  12mo.  f>ó  að  þetta 
kunni  að  vera  samtíningr  (excerpt)  frá  17.  öld,  hef  eg  ekki  viljað 
hlaupa  yfir  það,  því  að  það  þarf  að  koma  fram,  og  mönnum  er 
skylt  að  þekkja  það. 

AM.  181.  4to  bl.  133b— 140a  skr.  á  pappír  1669  (bók  Odds 
Jónssonar  á  Reynistað):  Ny  kgl.  s.  1847.  4to  bl.  110—112  á 
pappír  skr.  1669  (bók  séra  Guðbrands  í  Vatnsfirði).  Bæði  þessi 
handrit  stafa  því  frá  Vatnsfirðingum.  í  AM.  193.  4to  bl.  25-26 
á  pappír  c.  1700  er  samkynja  afskript  og  virðist  sú  bók  stafa  frá 
séra  Sigurði  Jónssyni  í  Holti  í  önundarfirði  (d.  1730). 

Biskupaskipaner. 
Anno  gratiæ    (D.    ccc.    xxvij.    af   þessum   skipadar.  Joone 
ErkeBÍskupe  j  nidarose.  Jarunde  Biskupe  ad  Holum.  Arna  Bisk- 
upe  ad  skálhollte. 

1.  Eingenn  skal  adrum  sök  giefa  a  stefnum  Ránga.  Enn 
ef  hann  gefur  giallde  so  mikit  sem  hann  ætte  ad  giallda,  ef 
hann  væri  sannur  ad  sök.  nema  sa  er  sok  gefur  suerie  edur 
sanne  med  Eineýde.  ad  hann  þottest  eflfter  Rettu  male  sækia  suo 
þo  ad  hanz  tala  vyrdest  hinum  ecke  til  ofrægdar.  nie  fiolmælis. 

2.  þuijlijk  skript  sie  fyrir  launfesting  sem    fyrir   hordom.   _| 

§  1  sbr.  Skipan  Eilífe  II  1323-4«,  §  2;  §  2  sbr.  JHald.  "/7  1326 
§  28  og  JSig.  1345  §  9. 


1327.  BISKUPASKIPANIR.  639 

3.  Ej  skulu  konur  leidast  j  kirkiu  ad  Bænhvsum.  edur 
Bðrn  skijraz  edur  hion  samannvijgiast.  og  huorgi  nema  ad 
soknarkirkiu. 

4.  Huar  sem  afgiof  af  hual  edr  annara  heilagra  daga 
veydum.  verdur  meir  enn  hundrad.  þa  sie  henne  skifft  i  fiora 
hlute.  sem  annare  skifftetijund.  Enn  huar  sem  er.  c.  ad  eins  [og] 
þadan  af  minna.  þa  hafe  fatæker  menn  Einsaman. 

5.  Prestur  geime  þess  ad  eingenn  hafe  þa  konu  jnnann 
þijngár.  og  sinnar  soknar  kirkiu  sem  hann  hefur  Barn 
att  med. 

6.  Einginn  prestur  gefe  þeim  corpus  domini.  nie  veyte 
þeim  nockura  Gudliga  þionustu  sem  hðndlader  ero  j  opinberum 
frillulifnade. 

7.  Lærder  menn  hallde  sig  fra  deilum  edur  þrætum  og 
ollum  osidsamligum  hlutum  og  hallde  sig  diggua  effter  þuj  sem 
þeirra  stiett  byriar. 

8.  Sæke  nocur  klerkur  sðk.  edr  giðre  samband  mote 
ráde  heilagrar  kirkiu  og  frelsisdome,  edur  heydurs  Biskap- 
legrar  Tignar.  þá  ma  hann  ecj  veliast  til  nockurs  sæmelegs 
Embættes  eda  tignar  vtann  loglegrar  pijnu.  sem  á  hann  á  ad 
leggiast, 

9.  Sa  prestur  sem  rijfur  þau  mál.  sem  Biskup  tekur 
a  presta  [stefnu]  og  Lærder  menn  verda  asatter.  giallde  3 
merkur. 

10.  Prestur  skal  ej  þionustu  gefa  vtann  Biskups  orlofs 
nocurum  þeim  sem  j  storskrifftum  ero.  edur  j  opennberum 
glæpum.  fyrr  enn  þeir  hafa  Effter  Logum  bætt. 

11.  Og  ej  annarz  soknarmanne  naudsynialaust  enn  ef  odru- 
vijs  giðrer  giallde  Biskupe  3  merkur. 

12.  Eun  ef  prestur  verdur  krafdur  ad  veyta  siukum  manne 
þionustu.  vr  annarz  sokn.  þa  skal  hann  til  fara  og  veyta  hon- 
um  naudsynia  hialp. 

13.  Fyrerbodinn  er  prestum  allur  osæmelegur  fiárafle.  og 


§  3  sbr.  JSig.  1345  §  14;  §  4  sbr.  JHald.  "/lo  1326,  og  JSig. 
1345  C  §  69;  §  5  sbr.  Árna  1280  §  2  og  JSig.  1345  §  1;  §  6  sbr, 
Árna  1269  A  §  12,  B  §  16;  §  7  sbr.  Eilíf  I  1320  §  1;  §  8  sbr.  Eilíf 
1320  I  §  7  og  1327  I  §  10;  §  9  sbr.  Eilíf  II  (1323-48)  §  3;  §10-12 
sbr.  Eilif  II  (1323-48)  §  25  og  JSig.  1345  §  103  (C);  §  13  sbr,  Eilíf 
II  §  37  og  JSig.  1345  §  82  (C). 


640  BISKUPASKIPANIR.  1327. 

kaupskapur.  so  ad  kaupa  nockurn  þann  blut,  til  þess  ad  dýrra 
sie  vtselltt. 

14.  Eige  skulu  lærder  menn  taka  vmmbod  til  nockrar 
deylu.  edur  standa  æ,  stefnu  fyrir  leikmannadome.  vtann  bann 
sæke  rett  sinn  edur  kirkiu  sinnar.  edur  þeirra  annara  sem  login 
votta.  sem  ero  eckiur  og  fðdurlaus  bðrn. 

15.  Lærdum  mðnnum  er  fyrirboded  j  nocurum  dome  ad 
sitia.  Bref  edur  doma  ad  lesa  edur  rita  edur  j  nocrum  rádum 
edur  samþickt  at  vera  vmm  lijflat  manna  edur  lima^). 

16.  í>ad  er  stadfastlega  skipad  ad  allar  kirkiur  med  ðll- 
um  sijnum  tijundum  og  eWn  sijnu  gotze  sie  j  Biskupa  vallde 
og  stande  vnder  þeirra  skipun  og  forsia. 

17.  Einginn  Rykesmadur  ma  skipa  sijna  kirkiu  af  nockr- 
um  preste  nema  med  dome. 

18.  Klerkar  þeir  sem  kirkiu  þiggia  af  leikmonnum.  vt- 
ann  Rád  Biskupz  og  forsia.  þá  misse  hann  hejlagrar  þionustu. 
og  ef  hann  stendur  j  þuj  med  þráe  sie  hann  afsettur  ^Uu 
kirkiunnar  Embætte.  og  siune  sæmd  og  vijgslupalle. 

19.  Med  þuj  ad  heilog  kirkia  ma  ej  j  Erfd  tekinn  verda. 
þá  somer  med  enguo  mote  þad  ad  þola  edur  samþickia  ad 
(leikmenn)  klerkar  hafe  kirkiur  og  hallde.  so  sem  med  eiginn- 
legu  vallde.  þar  sem  þeirra  fedur  og  forelldrar  hofdu  reisa 
lated.  edur  leikmenn  veyte  þeim  edur  skipe  so  sem  vilia  sijnum 
sonum  edur  adrum. 

20.  Ef  kona  fer  af  sæng  þremur  vikum  fyrir  paska  og 
fyrir  tignar  saker  dagsins  þa  sie  henne  lofad  ad  ganga  j  kirkiu 
páskadagenn  og  til  þionustu. 

21.  Hvðr  sem  leider  frillu  edur  horkonu  j  kirkiu.  giallde 
half  mðrk. 

22.  Sa  sem  helldur  barne  vnder  skijrn  hann  setur  sig  j 
vðrdslu  vid  gud  fyrir  þann  sama  hann  heldur  á. 


^)  Hér  er  skrifað  við  á  spássíu:  "Hart  og  hardara  varla«.  —  §  14 
sbr.  Eilíf  II  §  38  og  JSig.  1345  C  §  83:  §  15  sbr.  Eilíf  II,  §  39  og 
JSig.  1345  C  §  84;  §  16  sbr.  Dipl.  IsJ.  II  Nr.  13,  iv;  §  17  sbr.  Dipl. 
Isl.  II  Nr.  13.  v;  §  18  sbr.  Dipl.  Isl.  II  Nr.  13,  v;  §  19  sbr.  Dipl.  Isl. 
II  Nr.  13,  vi;  §  20  sbr.  Eilíf  II  §  30;  §  21  sbr.  Eilíf  II  §  30;  §  22  sbr. 
Árna  1269,   Dipl.  Isl.  Nr.  11  §  6  og  Jörund  1276  §  4. 


1329.  RJEKAMÖRK.  641 

23.  Bænhus  þar  sem  Biskup  lofar  sðng  ad  hafa.  eiga 
þujlijkann  rett  á  sier.  og  þyrmslur  sem  adrar  soknarkirkiur, 

24.  J  þuj  profastsdæme  leisest  huðr  og  take  skrifft  fyrir 
brot  8ÍJQ  sem  hann  braut.  þo  j  annars  vmmbode  kunne  openn- 
bert  ad  verda. 

25.  Huðr  bonde  er  skilldur  ad  fæda  mann  med  preste  þo 
hann  sie  Rijdande  frá  Michaelsmesso  tii  krossmesso.  enn  prestr 
sie  skiildur  ad  hafa  þann  mann  med  sier.  ad  honum  sie  full 
filgd  j,  cg  hann  sie  betur  fær  eflfter  enn  ádur.  og  sá  þione 
honum  j  messo.  Eun  heimabonde  fáj  mann  til.  þá  er  madur 
filger  ej  preste. 

26.  Jnnganga  barna  fare  meir  effter  skinsemd  presta  enn 
bonda  edur  hvsfreju  ecj(I). 

27  Ef  einhuðr  limur  manz  hðnd  edur  fotur  edur  nockud 
annad  finst  af  manne  þá  skal  þad  grafa  j  kirkiugarde.  ef  sa 
atte  ad  kirkiu  liggia  sem  þad  er  af. 

28.  Ef  nockur  madr  duelur  leingur  enn  eitt  ár  Brullaups- 
giðrd  sijna  naudsynialaust.  þa  sie  fyrirbodenn  Jnngánga  til 
þess  hann  leidriettest  af  þujlijku  þrálinde. 


388.  [1329]. 

Urskurðarbréf  Guðmundar  lögmanns  Sigurðarsonar  um  reka- 
mörk  milli  Hornafjarðar  og  Hjörleifshöfða. 

AM.  354.  Fol.  bls.  58,  skb.  og  er  þetta  skrifað  um  1600; 
JSig.  143.  4to  b!s.  172-73  á  pappír  c.  1680;  Ny  kgl.  s.  1945. 
skr.  1666  af  Hannesi  Gunnlaugssyni ;  eru  hér  tvær  afskriptir  af 
bréfinu,  a,  bl.  78b,  b,  bl.  404b;  AM.  211C.  4to  bls.  138—39  skr. 
c.  1700;  Landsb.  115.  4to  I  bls.  200.  (bréfasafn  séra  Jóns  Haldórs- 
sonar);  IBfél.  126.  4to  bls.  11  skr.  af  séra  Gísla  Isleifssyni  Einars 
1830-40.  Bréfið  veltr  á  árunum  1326—31.  Oddr  Svartsson 
verðr  prestr  1326  (í  Holti  undir  Eyjafjöllum,  d.  1353).  en  1331  deyr 
Brandr  skógr  (í  Skógum)  Eyjólfsson. 


§  23  sbr.  JSig.  1345  §  50  (C);  §  24  sbr.  JSig.  1345  (C)  §  49;  § 
25  sbr.  JSig.  1345  C  §  45;  §  26  sbr.  Árna  1269  Dipl.  Isl.  Nr.  12  §  5; 
§  27  sbr.  JSig.  1345  C  §  33;  §  28  sbr.  Jón  erkibiskup  1280  og  JSig. 
1345  C  §  76. 

Dipl.  Isl.  H.  B.  *^ 


642  REKAMÖRK.  —  ÞINGEYRAKLAUSTR.  1329. 

Wm  Rekamark  miUe  Hornafiardar  og  Hiðrleifshðfda^). 

Öllum  godum  monnum  sem  þetta  Bref  sia  edur  heyra 
sender  [Gudmundur  logmann^).  quediu  Gudz^og  sijna. 

í>ad  sie  ydur  kunnigtt:  ad  so  flutte  sera  oddur  suartz- 
son  firer  mier  ad  Brandur  skogur  óg  marger  adrer  godermenn 
sðgdu  so.  ad  ormur  suijnfellingur^)  giorde  þann  sama  sa  miUe 
landeiganda  og  Rekamannz  ad  so  skal  rekamadur  niota  reka 
sijns  sem  hann  eigi  land  firer  ofan.  og  þad  kom  j  mote:  ad 
rekamadur  skal  siaalfur  geyma  reka  sijns  og  landeigande*)  ad 
mguQ  aabyrgiast.  fluttist  og  so  ad  herra  Jon  logmann^)  hefde 
og  logsagtt.  ad  saa  same  skyllde  standa  a  mille  landeiganda  og 
Rekamannz  j  þessu  takmarke.  aa  mille  [Hornafiardar  aar*^)  og 
[Hiðrleyfs  hQfda")  [og  so  fluttu  firer  mier  firnefnder  menn'). 
þuj  seige  eg  ad  saa  same  skal  standa  þar  til  annad  Iðglegra 
framm  kiemur. 

[Og  til  sanns  vitnisburdar  set  eg  mitt  jnnsigle  hier 
under^). 


389.  7.  Mai  1329.  i  Niðarðsi. 

En.ÍFR  erkibiskup  í  Niðarósi  staðfestir  samning  þeirra  Lauren- 
tíusar  biskups  á  Hólum  og  Guðmundar  ábóta  á  I>ingeyrum  frá 
6.  Mai  1326  (Nr.  363)  um  tíundamál  og  Hvamm  og  Húnstaði  í 
Vatnsdal. 

Frumbréfið  á  skinni  í  AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  LXXIII,  1;  innsiglið 
dottið  frá;  bréfið  hefir  fylgt  þingeyraklaustri.  Prentað  í  F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl.  II,  184—87  (ekki  eptir  frbr.).  Afskriptir  af  bréfinu  eru 
nokkrar  svo  sem:  AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  442  (eptir  frumbréfinu);  AM. 
277.  4to  bls.  11—12;  AM,  280.  4to  bls.  150-52;  Landsbókasafn 
Nr.  115.  4to  bls.  259. 


')  Gamall  wrsknrdr  legmanns  mille  landeiganda  og  BekanianDs 
I945a;  Samþycktar  Bref  umm  reka  1945b,  211;  bref  Gudmundar  log- 
manns  um  rekamork  milli  Hornafiardar  ok  hiðrleifshofda  126,  115; 
')  [Oddur  Gudmundsson  lograann(!)  1945b;  logmadnr  1945a;  ')  Suijn- 
felIdÍDgur  1945a;  *)  landmadur  1945ab,  211;  ")  [Hornafiardar  1945ab; 
*)  Hiðrleifsstadad)  211;  Hornaar(!)  211;  ')  [sl.  211;  *)  [1945;  Og  til 
sanns  vitnisburdar  hier  um  211;  til  sanDÍnda  hier  um  354,  115,  143. 


1329.  ÍINGEYEAKLAUSTR.  643 

Huamsbref  j  watzdal.  1329*). 

OUum  monnum  þæim  sem  þetta  bref  sea  æðr  hæyra 
sendir  æilifuer  með  guðz  miskun  ærcibyskup.  j.  niðarosi.  q[ueðiu] 
G[uðz]  oc  sina. 

Ver  vilium  at  þer  vitir  at  ver  saom  oc  inuirðolæga  skoð- 
aðom  bref  með  hanganda  jnsiglum  virðulægs  herra  oc  andlægs 
broðor  vars  laíranz  byskups.  a.  holom  oc  herra  guðmundar 
abota.  a.  þingæyrum  hæillt  oc  oskafuet  oc.  j.  engum  .lut  grun- 
samlægt  gort.  a.  holom.  j.  hiaalltadal  þremr  nattom  efter  kross- 
messo  vm  varet  sub  anno  domini,  00".  ccc°.  xxvj^.  vm  sættar 
gerð  þæira  amillom  oc  staðanna  hola  kyrkiu  oc  þingæyra 
klaustrz  sua  vattande  at  herra  abote  fýrnæfndr  lagðe,  a.  valld 
oc  sialfdðme  herra  laurencij  byskups  oc  jattaðe  með  handlaghe 
00  fuUu  laga  skilyrðe  sik  skillda  staðugt  oc  staðfast  hafua  oc 
gina  efterkomandr  þat  sem  hann  villdi  gera  oc  skipa  vm 
kyrkiu  tiunda  mal  þat  sem  lengi  hafðe  dæillt  verit  millom 
staðanna  fyrsagðra  oc  allar  aðrar  mala  græinir  þær  sem 
þar.  j.  millom  hafua  faret  til  þess  tima.  gaf.  a.  þann  sama 
dagh  herra  byskup  aðr  næfndr  staðenom.  a.  þingðyrum  þessar 
jærðer.  alla  jorðena.  j.  huamme.  j  vazdal  bæðe  kyrkiu  luta  oc 
æignar  luta  oc  aðra  jorð  er  hunstaðer  hæita  huaratuæggia 
frialsa  oc  akiærolausa  íirer  huerium  manne  með  ollum  lutum 
oc  lunnendom  þæim  sæm  til  þæira  æigu  at  liggia  at  forno  oc 
nýu.  a.  þann  hatt  at  staðrenn.  a.  holom  skal  vera  frials  oc 
akollzulaus  vm  alldr  oc  æuedagha  vm  byskups  tiundamal  oc 
aðrar  mala  græinir  þær  sem  miUom  hafua  faret  fýr  sagðra 
staða.  oc  af  þui  at  fyrnæmder  herra  biskup  oc  abote  bæidduzst 
af  oss  staðfðstubref  her  firer.  samþýkkium  ver  stæðium  oc 
staðfðstum  þessa  sættar  gærð  huaromtuæggia  oc  þæira  efter- 
komandom  sem  nu  er  til  sagt  til  obrigðilægrar  æignar  oc  sam- 
þýktar.   Oc  til  sanz  vitnisburðar  sættom  ver  vart    jnsigli    firer 


^)  þetta,  nema  ártalið,  steridr  aptan  á  bréfinu  með  hendi  Páls 
Gíslasonar  alþingisskrifara.  Bréfið  var  lesið  upp  í  lögrétta  1639  og 
vottar  Páli  það  aptan   á  því: 

þetta  Breff  war  wplesid  j  Logriettu  Anno  1639  þann  29  Junij 

Paall  Gijslason 

E.  H. 

41* 


644  ÍSLENZKAK  VÖRUB.  1329. 

þetta  bref  er  gort  var,  j.  niðarosi  sex    nattom    firer    hallwardz 
messo.  anno  domini  millesimo.  ccc^.  xxix". 


390.  29.  Juni  1329.         i  Mikkjálsiílauslri. 

þóRÐR  ábóti  í  Jónsklaustri  í  Björgvín  og  þrír  menn  aðrir  votta 
að  Sveinn  Jónsson,  ísleuzkr  kaupmaðr,  seldi  Munkalífi  í  Noregi 
Eeiðólfsþveit  í  Harðangri. 

Add.  B.  U.  H.  98.  4to  (Muuklífisbréfabók  skr.   1427).     Prentað 
1  útg.  bréfabókarinnar  1845  bls.  130-31;  Dipl.  Norv.  XII,  74. 

bref  om  reidholfsþueit  i  hardangre. 

Ollum  monnum  gudz  vinom  oc  sinom  þeim  sem  þetta  bref 

sia  edhir  hoyra  senda    þordir    abote    at    ionskirkiu  i  biorgwin 

Rampn  ionsson^).  ion  biarnason.  þosteen  prestson  [quediu  gudz 

00  sina.  wer  gerom  idhir  kujnnykt  at  wer  varom  i  hia  oc  .    . 

dz a 

.   .  s  dall medh    ollura    þeim    lunnendom    er 

[til  fernempdir  iardhar]  liggia  oc  til  kunna  at  koma   firer  .    . 

[merkir  b]rendar  vegnar  i  godhum   skirum  enskom 

[peninghom  medh]  þi  skilorde  at  f0r[nemp]dir  herra  abota  oc 
klaustrit  s[call  fornempda  iojrd  eigha.  bola  till  fa  oc  land- 
skylld  af  [taka]  .  .  .  ij  vætir  samfasta  tiju  laupa  smörs  a 
huario  are  s[call]  fernempd  iord  husa  sek  siolf  vtan  alla  klaust- 
irsens  tiUðghu,  verdhir  nakot  ofrialst  i  þessare  iordhu  scall 
herra  abote  oc  klaustrit  taka  af  hans  kaupöyre  fyrsta  er  gudh 
gifuir  han  vtan  af  islande  koma  at  sinni  hundrad  vadmala 
firir  hueriar  ij  merkir  pæninga  er  nu  ganga  so  mykit  sem  for- 
nempt  iardhar  verd  vinzt  oc  mætzt.  scall  f0r[nemp]dir  swein 
ionsson  þessa  iordh  aftir  loyst  hafua  i  fer[nemp]dan  tima  oc 
firir  seghia  firir  nottena  helgha  oc  þa  slika  aura  upp  luka 
alla  i  einu  sale  sem  han  tok.  var  þetta  kaup  gort  at  michials 
klaustre  i  biorgwin  a  x.  are  rik[is  vajrs  vyrdhulegs  herra 
magnusar    medh   gudz    mi[skun  norejgs  suia  oc  gota  konungs 


')  Gæti  verið  Glaumbœjar-Kafn,  þó  annálar  geti  eiíki  utanfarar  iians 
um  þetta  leyti. 


1329.  ÍSLENZK  VAÐMÁL.  645 

jn  festo  apostolorum  beati  petri  et  pauli.  oc  til  sanz  vitnis- 
burdhar  settom  wer  [var]  incigle  oc  fer[nemp]dir  swein  ionsson 
sit  incigle  firir  þetta  bref  er  gort  var  a  sagdhom  dæghi  oc  are. 


391.  4.  Juli  1329.  í  Björgvín. 

Réttarbót    Magnúsar    konungs   Eiríiíssonar    til   íslands   um 
vaðmálagerð, 

Gl.  kgl.  saml.  Nr.  3269B.  4to  bls.  1 28-29  skb.  c.  1340. 
|)etta  er  hið  elzta  cg  bezta  handrit,  sem  til  er  af  þessari  réttarbót; 
húii  miuj  verða  prentuð  síðar  ásamt  orðamun  handrita  raeð  .Tónsbók. 
—  Eg  skal  notíi  hér  tækifærið  til  þess  að  leiðrétta  það,  sem  stendr 
í  Norges  gl.  Love  III,  194  —  95.  þar  er  prentuð  réttarbót  um 
meðreiðarmenn  embættismanna  eignuð  Magnúsi  konungi  eptir  pappírs- 
handriti  einu  (Ny  kgl.  s.  1083.  Fol.  c.  1760),  en  það  er  villa  ein, 
því  að  þetta  er  §  4  í  Píningsdómi  frá  1489  (pr.  í  Lovsaml,  f.  Isl. 
I,  38  -  39)  og  er  vilzt  á  Magnúsi  biskupi  Eyjólfssyni  í  Skáliioiti 
og  Magnúsi  konnngi  Eiríkssyni^).  Réttarbót  þessi  er  hér  prentuð  í 
fyrsta  sinn  á  íslenzku ;  á  dönsku  er  hún  í  Jonsbogen  Kh.  1763 
bls.  396. 

[ClOjagnus  með  guðs  miskunn,  etcetera. 

Os  oc  raði  uoro  hefir  iðuligha  teeð  uerit  at  uadmal  þau 
er  þaðan  færaz  ero  eigi  sua  goð  at  gerð  ne  kosti  sem  þau 
eighu  at  uera  at  fornu.  oc  af  þui  ver  vilium  ei  ne  meghum 
hlýða  lata  at  þat  dragiz  leingr  fram  j  uuana.  þa  bioðum  uer 
yðr  at  þer  gerit  heþan  af  eðr  gera  latið  uoru  uoð,  mun- 
aðar  uoð.  hafnar  uoð.  eðr  onnur  vaðmaal  þau  sem  þer 
latið  ut  af  landinu  færaz  sua   goð   at   allri    gerð   oc    kosti  oc 


')  Klausa  þessi  er  svo: 

Réttarbót  Magnúsar  konungs(!) 

Sýslumenn  ríði  við.  v*^    mann. 

Biskupar  ríði  við.  xiij.  mann. 

Lögmenn  ríði  við.  x.  mann. 

[Hiröstjóri  ríöi  við.  x.  mann,  b.  v-  Pín.] 

Officialis  ríði  við.  viij.  mann. 
Skulu  þessir  allir  vera  án  nefndar  og  taka  tvöfaldan  rétt,  verði  þeim 
með  hugmóð  eða  öfund  misþyrmt. 

í  Thott.  2106.  4to  c.  1750  er  sama  villan  og  í  NgL. 


646  ÍSLENZK  VADMÁL.  —  HAUKR.  1329. 

uógh  sem  siðuenia  hefir  til  uerit  at  fornu.  sua  oc  at  uaðmalin 
see  iafnlongh  með  hrýG  sem  með  ioðrum. 

Enn  huerr  sem  oðru  uis  gerir.  þa  uiti  sannligha  at  uad- 
malin  skolu  upptæk  vera  oss  til  handa  þau  sem  oðru  uis  geraz 
enn  nu  hofum  ver  firi  sakt  oc  bioðum  syslumonnum  uorum  at 
sia.  at  þessi  uaB  boðskapr  halldiz  obrigðiligha  sua  framt  sem 
þeir  uilia  niotandi  uerða  þess  goðuilia  sem  þeir  hafa  af  oss  oc 
konungdominum. 

oc  til  sanz  uitnis  burðar  at  raað  uort  hefir  suo  samþykt 
setti  með  uoro  jnnsighli  herra  erlinghr  viðkunarson  drottseti 
vor  sitt  jnnsigli  firi  þetta  bref  er  gert  uar  j  biorguin  týrsdagh 
næsta  firi  seliumanna  CDesso  ía.  x'^*.  ari  rikis  vars. 


392.  2.  Auíi;ust  1329.  i  Björgvín. 

EiNDRiÐi  Simonarson,  Bárðr  Petrsson  Gulaþingslögmaðr,  Gunnar 
«<rasuæin»  og  tveir  menn  aðrir  lýsa  sætt  herra  Finns  Ögmundar- 
sonar  og  frú  Kristínar  ívarsdóttur  'j  fullu  vmbode  iungfru 
Aaso.  dottor  herra  Petrs  j  Ædæyu.  ok  fyrnæfndar  fru  Kristinar 
af  einu  halfu.  en  af  annare  Tidæmanz  af  Lybyku.  ok  Mar- 
gretto  dottor  herra  Petrs  j  Ædœy  kono  Tidæmanz"  þar  sem 
þau  meðal  annars  «herra  Finnr  ok  fru  Kristin  af  halfu  iungfru 
Aaso.  gafuo  vpp  vidr  Tidæman  ok  Margretto.  dom  þan  ok  or- 
skurd  sem  herra  Haukr  logmadr  .  .  ..>  dæmdi  «þæim  iungfru 
Jngibiorgu  ok  iungfru  Aaso  .  .  .  . »  Bréfið  er  gert  «j  setz- 
stofuonne  j  Hofdinu  j  Biorgwin.  Olafsuaku  æftan  hin  sidara  a 
tiunda  aare  rikis  wars  wyrdulegs  herra  Magnusar  Noregs  Swyia 
ok  Gota  konungS'). 

(Dipl.  Norv.  II,  Nr.  172  eptir  frumbr.  í  AM.  Fasc.  22  nr.  12 
meðal  norskra  frumbréfa. 


393.  25.  November  1329.  í  BjörgvÍD. 

BiRÐR  Pétrsson  Gulaþingslðgmaðr  sýknar    Ólaf  karl   í    Harð- 
angri  samkvæmt  framlögðum  prófum  af  kæru  bræðranna  Hró- 


1330.  FJÁRSTYRKR  TIL  SKYLDMENNA.  647 

mundar  og  Ottars  um  «at  moder  þeira  misforst  j  hans  hond- 
om».  'hiauerondom  oc  samþyckiandom  þessom  minum  dome 
herra  Hauk  Erlendzsyni  Gunnare  rasueini  .  .  .  . »  Bréfið  er 
gert  »j  konongs  garde  j  Biorgwin.  Katerinar  messodagh  a 
ellipta  are  rikiss  mins  virdulegs  herra  Magnus  Noregs  Swyia  oc 
Gota  konongs*. 

(Dipl.    Norv.    III,    Nr.    153    eptir    frumbréfinu    í    Björgynjar 
safni). 


394  [um  1330]. 

Bréf,  líklega  frá  biskupi  eða  ábóta,  til  ónafngreinds  manns  um 
nokkurn  Qárstyrk  til  fátækra  skyldmenna. 

ÁM.  671B  4to  bls.  3  skb.,  og  er  þetta  skr.  með  hendi  frá 
hér  um  bil  1330.  Jón  Sigurðsson  ætlar  að  «kynni  vera  bréf  þetta 
mætti  heimfæra  til  Arna  biskups  Helgasonam,  en  eg  hef  þó  álitið 
réttast  að  halda  mér  við  aldr  handarinnar,  því  sennilegast  er  að 
bréfið  hafi  verið  í  bókina  skrifað  um  líkt  leyti  og  það  var  samið  og 
sent  af  stað^). 

Ver  wilium  yðr  kunnikt  gera. 

Af  þi  at  ver  munum  allir  standa  fyri  domstoli  vaars  herra 
jesu  christi  ok  taka  ðmbun  allra  uarra  verka  huart  sem  þau 
hafa  werit  i  heimi  þessum  goð  §ðr  ill.  þa  hffir  oss  viðr  at 
buaz  milldleiks  verkum  þessum  hinum  siðarsta  uppskurðar 
degi. 

Nu  meðr  þi  at  þessi  fyr  nefnd  hiun   eigu  fiolða  barna  en 

')  A  bls.  24  í  handritinu  er   reikningsnppteiknan    nokkur    frá    önd- 
verðri  14.  öld,  en  því  nær  ólæsileg  af  því  að  þetta  hefir  verið  skafíð: 
þau  vilborg  [ok]  ol[afr]  sniolfsson  [x  avra]. 
eyiolfr  þorkelsson.  vj.  avra. 
þeira  stiup[born].  v.  avra. 
Olafr  alfsson.  vj  avra. 
Olafr  a  skiðastQðum  v.  avra. 
.  .  .  vij.  avra. 
steinolfr  sex  avra. 
haukr.  iiij.  avra. 
jon  torfason.  iij.  avra. 


648  SKULDIE  VIÐ  AUSTRÆNA  KAUPMENN.  1330. 

orðin  nu  þrotraða  sakir  feleysis.  sua  at  þau  fa  nu  eigi  hialpat 
ser.  utan  goðir  menn  ueiti  þeim  nockurar  tillögur.  þat  vilium 
ver  biðia  yðr  at  þer  gðrit  i  guðs  nafni  at  leggia  ok  nðkkut  af 
yðru  goðz^i]  með  þessum  fyrr  nefndum  frændum  yðrum  sua 
mikit  sem  guð  kennir  yðr  þat  uitandi  at  sá  sem  meira  sár 
mun  meira  goðz  eptir  taka  þi  at  mikils  er  su  gipta  uirðandi 
at  mega  hialpa  fatðkum  frændum  sinum  en  þo  miklu  meira  at 
hafa  til  þess  fullkominn  uilia  með  framkuemð  i  uerkunum. 
treystandi  a  guðs  miskunn  þess  sem  huerium  retskriptaðum 
manni  gefr  eilifa  ðmbun  fyri  sinn  goðgerning  at  j  himneskri 
dyrð  taki  þeir  avoxt  af  þuiliku  miskunnar  verki.  vgntir  oss  at 
þessa  ðlmusu  geri  þit  fyri  hit  milda  nafn  eingetins  guðs 
sonar  at  helldr  geri  þit  þat  framar  sua  sem  þit  heyrit  vart 
bref  ok  bðnarstað. 


395.  7.  Januar  1330. 

Réttarbót  Magnúsar  konungs  Eiríkssonar  til  íslands  um 
skuldir  við  austræna  kaupmenn,  að  þær  skuli  vera  goldnar  að 
Ólafsmessu  fyrri. 

Gl.  kgl.  saml.  Nr.  3269B.  4to  bls.  128  skb.  c.  1340;  er 
þetta  elzt  og  bezt  handrit,  sem  þessi  réttarbót  er  nú  til  í;  hún 
hefir  aldrei  verið  prentuð  áðr  á  íslenzku,  en  á  dönsku  er  hún 
prentuð  í  Jonsbogen  Kh.  1763  bls,  394 — 95.  Seinna  mun  hún 
verða  prentuð  með  Jónsbók  ásamt  orðamun. 

[CD]agnu8  með  Guðs  miskunn.  etcetera. 

Oss  oc  raði  uoro  hefir  teet  uerit  at  kaupmenn  þeir  sem 
higat  sigla  til  lanð[s]ins  faa  eigi  skulldir  sinar  j  rettann  tima 
af  þeim  er  þeir  eigha  heimta  at.  oc  þeirra  ferðir  hindraz  iðu- 
ligha  þar  firi  at  þeir  komaz  stundum  seint  af  landi  eðr  þeir 
uerða  þar  at  sitia.  tua  uetur  sem  þeir  hofðu  aðr  ætlat  einn.  oc 
af  þui  at  ver  uilium  [þat]  með  engu  moti  hlýða  lata.  bioðum  uer 
ýðr  at  þer  hafit  lokit  austmonnum  skuUdir  sinar  at  olafs  messo 
fýRÍ  a  hueriu  sumri  sua  framt  sem  huerr  hefir  þa  eigi  lokit. 
vili  suara  oss  tolf  alnum  af  hueriu.  c.  þui  sem  hann  uar 
skulldughr.  oc  annat  slikt  þeim  er  skulldina  atti.  Enn  ef  hann 


1330.  HAUKR.    —   GUÐMUNDARSTADIR.  649 

kemr  eigi  til  skips  aa  þenna  dagh  eðr  hans  goz.  oc  kemr  ssa 
er  skulldina  atte  at  heimta.  þa  bioðum  ver  syvslumanni  uorum 
eðr  hans  umboðsmanni  oc  þeim  fiorum  skilrikum  monnum  er 
hann  kallar  með  ser  at  þeir  lati  meta  þegar  j  stað  af  hans  gozi 
heima  sua  mikit  sem  skulldinni  suarar,  oc  þar  með  fluttningh 
til  skips.  oc  serdeilis  oss  oc  þeim  er  skuUdina  aatti  at  heimta 
halfa  mork.  skal  þetta  oc  metaz  soknarlaust  huar  sem  þess  goz 
kann  hittaz  er  skulldina  atti  at  luka. 

Vilia  oc  syslumenn  vorir  eðr  þeirra  umboðsmenn  þenna 
uorn  boðskap  eigi  hallda  eðr  styrkia  uiti  sannliga  at  þeir  skolu 
bæði  missa  syslur  oc  sæmdir  þær  sem  þeir  hafa  af  oss.  oc  aa 
ofan  sæta  uorri  sannri  ubliðu. 

Ok  til  sannz  uitnis  at  raað  uort  hefir  sua  samðýkt  setti 
með  uoru')  jnnsigli  herra  erlingr  drottseti  uor  sitt  insigli  firi 
þetta  bret  er  gert  uar  aa  knutzuokudagh  aa  elifta  aari  rikis  uors. 


396.  2.  Juli  1330.  fi  Björgvin]. 

«AuKiR  Erlendzson  Bardhir  Petirsson  Gulaþings  logmadhir 
þrondir  Krakason  logmadhir  i  Biorgwin»  transskribera  bréf  frá 
30.  Maí  1806  (Nr.  187  í  Dipl  Isl.  II).  Transskriptum  er  gert 
«in  festo  sancti  Swituni  a  xj  are  rikis  vars  vyrdhuleks  herra 
Magnusar  medh  gudz  miskun  Noregs  Swia  oc  Gota  konongs». 

(Munklífisbréfabók  Chria  1845  bls.  115—16;    Dipl.  Norv.  XII, 
Nr.  78;  eptir  bréfabókinni  Add.  B.  U.  Hafn.  Nr.  98.  4to). 


397.  5.  Juli  1330.  i  Saurbæ. 

Stefán  prestr  Gunnlaugsson  tekr  í  umboði  Laurentíus  Hóla- 
biskups  land  á  Guðmundarstöðum  tuttugu  hundruð  og  fimm 
hundruð  fríð  þar  með  í  öðru  lagi,  er  Bergr  áböti  Sokkason 
lauk  Hólakirkju  upp  í  þau  hundrað   hundraða,    er   Laurentius 

')  uornu  eða  uoruu,  hdr. 


650  GUÐMUNDARSTAÐIR.  —  BÚÐARDALR.  1330. 

biskup    heimti    að    |>verárklaustri    eptir    reikningi    Auðunar 
biskups. 

AM.  Ori^.  dipl.  Fasc.  I,  4,  frumbréfið  á  skinni.  Prentað  í  F. 
Joh.  Hist.Eccl.  Isl.  II,  1871). 

bref  vm  jordina  gudmuudarstade^). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  séa  eða  heýra 
sender  stephán  prestr  Gunnlaugs  son  Q[veðiu]  G[uðs]  ok  sína. 

Yðr  se  kunn[ik]t  at  þa  er  liðit  var  fra  hingat  burð  vors 
herra  þushundrað  þriu  hundrað  ok  þrivtiger  ára  tok  ek  j  vm- 
boðe  mins  virðuligs  herra  laurencij  hola  biskups  lanð  a  guð- 
mundarstoðum  firer  tuttugu  hundrað  ok  fimm  hundruð  frið 
þar  með  j  oðru  lage  er  herra  bergr  aboti  lauk  hola  kirkiu  j  þa 
hundrað  hundraða  skulld  er  nefndr  laurencius  biskup  heimte 
vpp  a  klaustrið  efter  reikninghe  auðunar  biskups  foruerara 
sins.  ok  til  sanriýnda  greindrar  lyktingar  sua  mikils  gooz  af 
munka  þuera  setti  ek  firer  þetta  bref  mitt  jnsigli  er  giort  var 
j  saurbæ  j  aeýia  firði  tertio  nonas  julij. 


398.  [1330]. 

Máldági  Michaelskirkju  í  Búðardal  [er   Jón   biskup   Haldórs- 
son  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bls.  BOb  skr.  1601.  Jón  biskup  Haldórsson 
vígði  1330  kirkju  í  Búðardal  og  gæti  þetta  verið  hans  máldagi.  þá  vígði 
hann  og  kirkju  í  Selárdal  og  á  Stað  á  Reykjanesi,  en  ekki  er  víst  að 
þeir  máidagar  sé  nú  til,  sem  heimfæri  megi  til  þess  árs.  Búðardalr 
lá  framan  af  undir  Skarð  á  Skarðsströnd,  en  Sigvarðr  biskup  tók 
kirkjuna  undan  Skarði  (um  1259)  og  lagði  til  hennar  jarðirnar 
Tinda  og  Hvarfadal. 

Budar  Dalur. 
CDichaels    kirkia  j    budar  Dal   a  jord   i  huarfadal  oc  ad 
tindum^). 

atta  kugiUdi  oc  hunndrad  voru. 


^  Afskr.  í  Bisk.  2.  Fol.;  Landsb.  115,  4to  1,  1;    *)  Aptan    á  bréfinu. 
Innsigli  Stefáns  prests  er  fyrir  bréfinu,  en  brákað;  ')  tyvnndvmm,  hdr. 


1330.  DM  FALS  Á   VARNINGI.  651 

kross  yfir  alltare,  michaels  skript.  kalek.  messuklædi.  fornn 
tiolld.  kluckur  ij.  oc  biollur  ij.  alltara  klædi  ij.  kerttistiku  eina. 
glodaker.  bokur  ij.  fornar. 

þar  skal  [vera]  prestur  heimilfastur. 

þangad  liggur  tyvnnd  fra  Tindum  oc  vr  huarfadal. 


399.  12.  December  1330.  i  Oslo. 

Réttarbót  Magnúsar  konungs  Eiríkssonar  um  fals  á  varningi. 

þó  að  Magnús  konungr  kvarti  í  réttarbótinni  frá  4.  Júlí  1329 
(Nr.  391  hér  að  framan)  um  að  vaðmál  flytist  verri  en  áðr  frá  ís- 
landi,  og  þó  að  þessi  réttarbót  gæti  með  fram  átt  við  vörur, 
sem  fluttst  hafi  til  íslands  og  hefði  í  sumum  handritum  verið  stýluð 
þangað,  er  þó  alveg  óvíst  að  svo  sé.  Af  handritum  er  heldr 
ekki  hægt  að  álykta  neitt  víst  1  því  efni,  því  að  engar  afskriptir  af 
þessari  réttarbót  eru  eldri  en  frá  16.  öld,  en  upp  frá  því  er  hún 
tekin  upp  í  mörg  íslenzk  handrit  og  fleiri  en  svo,  að  menn  hefðu 
þá  ekki  álitið  hana  eiga  við  Island  meðfram,  og  af  þeim  rökum  er 
hún  tekin  hér,  og  er  hún  prentuð  eptir  Norges  gl.  Love  III,  156 
—  57,  en  þar  er  farið  eptir  þessum  handritum:  Stockh.  C16. 
4to  skb,  frá  16.  öld  (==  A);  Stockh.  C4.  4to  skb.  c.  1600  (==B); 
Deichmannssafn  1  Kristjaníu  Nr.  11  skb.  frá  ofanverðri  16.  öld 
(=  C);  AM.  330.  Fol.  á  pappír  frá  c  1600,  tvær  afskriptir  (=  D 
og  D*);  AM.  94.  4to  og  102.  4to  á  pappír  frá  lokum  16.  aldar 
(=  E);  Ny  kgl.  saml.  1083.  Fol.  á  pappír  c.  1760  (=  F).  En 
til  frekari  samanburðar  er  hér  höfð  skinnbókin  AM.  345.  Fol.  bls. 
166  —  67  c.  1570  (lögbók  Einars  á  Reykjum  =  G).  En  í  þessum 
íslenzkum  handritum  hef  eg  rekið  mig  á  réttarbótina :  AM,  197. 
4to  bl,  44a  á  pappír  c.  1650  (séra  Jón  í  Villingaholti);  AM.  62. 
8vo  B.  bl.  27  á  pappír  c.  1650;  MSteph.  41.  4to  á  pappír  c. 
1720—30  (góð  afskr.);  MSteph.  48.  4to  bl.  30  á  pappír  skr. 
1669;  GI.  kgl.  saml.  1159.  Fol.  viii  á  pappír  c.  1650;  Ny  kgl. 
saml.  1939.  4to  á  pappír  c.  1760  (Langebeck);  Ny  kgl.  saml. 
1945.  4to  bl.  80a  skr.  1666  (Hannes  Gunnlaugsson);  Thott.  2097. 
4to  bl.  93  skb.  c.  1650;  Thott.  2106.  4to  bls.  95—97  (dat.  á 
níunda  ári  !)  og  bls.  332 — 33  («a  lij  are».  «Ao  1331»!)  á  pappír 
c.  1750;  IBfél.  315B.  4to  bls.  16  — 17ápappír  c.  1680;  iBfél.  531. 
8vo  bls.  196  á  pappír  skr.  1706  (Hálfdán  Jónsson). 

Vm  fals  aa  varningi^). 
Maghnus  med  guds  miskunn  [Noreghs  s[v]yia  ok  Gota  kon- 

')  R.  B.  M.  K.,  G. 


652  UM   FALS   Á   VARNINGI.  1330. 

iingr  sendir  ollum  monnura  i  biorghuin   þeim    sem    þetta    bref 
sia  æda  hðyra  quediu  guds  ok  sina^). 

Ymisir  men  hafua  idulegha  kært  firir  os  ok  rade  uaro.  at 
uarninger  sa  [sem  highat  ílytzt^)  er  meir  falsadr  en  dðme 
íinnizt  till  [at  i  nokorn  stað  annan  fðrezt  æda  flytizt'').  so  sem 
ero  klæde*)  ok  huert  eitt^)  i  sinni  grein  helldr^)  færre  stikkvr') 
en  uera  ætte  ok  uane  hefur  a  uerit  at  forno.  vm^)  vax.  [hon- 
ongh.  rijs.  alemandr.  grion.  spizs.  ok  alzkouar  uaroinger 
annar^)  er  so  blandadr^")  med  uuidrkðmeleghom  lutum  [at 
unytri  er^M  med  ollu^^)  ok  af  þui  at  uer  uilium  þat  med  engu 
mote  lenger*^)  lyda  lata.  þa  uilium  ver  at  faller  menn  viti^^)  at 
uarningr  allr  sa  sem  hingat  flytz^^)  ok  nokrskonar  fals^^)  finnazt 
i.  a  huern  hatt  [sem  þat  er*'').  skal  uptðker^^)  uera  os  [till 
handa.  ok  aa  ofuan  sa  er  uarningen  atte  æda  flutti  luka  Oás*^). 
viij.  ertoghar  ok  .xiij.  merkr'^").  i  brefabrot  nema  þui  at  eins. 
at  hann  skyri^')  sik  med  [tylftar  sðrum'^)  at  hann  uissi  eighi 
at  fals^^;  var  i.  [ok  se  þo  uarningrinn^^)  upptðker  sem  adr'^'^). 
[Ok  till  sanz  vitnisburdar  at  rad  uaart  hefir  samþykt.  setti 
mædr  uaro  insighli  herra  Erlingr  liikunnarson  drotzsæti  uar  sit 
insighli  firir  þetta  bref  er  gort  uar  j  oslo  a  miduikudaghen 
nesta  eptir  Niculas  mæsso  a  tolfta  are  rikis  uars.  Herra  Paal 
Baardarson  kanzceler  vaar  insighlade.  Paal  klærkr  ritade''^^). 


*)  [etc.  B.  G;  Nu  af  þui  ad  b,  v.  B;  ')  [er  utlendskir  kaupmenn 
flitia  til  landa  vorra  F;  til  landsinz  b.  v.  B,  G;  *)  [oc  meir  falsadr  hier 
i  þessu  landi  en  nokaru  odru  færist  edr  finst  B,  G;  er  meir  etc.  sl.  D* 
*)  allra  handa  b.  v.  B,  G;  *)  eitt  sl.  B,  F;  «)  ad  helldr  finst  nu  B;  eþnr 
F:  ^)  stycke  D*;  stittri  F;  hailda  b.  v.  B;  «)  Enn  vm  B,  G;  win  D,  E; 
*)  þuilikr  B;  [brijs  grion  mandal  [hunang]  spiss  oc  allskonar  þvilijkvr 
varningur  G;  '")  blandast  B;  * ')  [ok  unyttir  ero  D;  [ok  vnyttir  D*;  [ok 
vnyttir  er  E;  ")  [i  mðrgum  greinum  B,  G;  er  so  blandadr  etc.  sl.  F; 
")  þola  nie  b.  v.  B;  lyda  nie  G;  sl.  O,  D*  E,  F;  '<)  [ollum  kaupmðnn- 
um  se  vitannligt  F;  til  sanns  hiedann  af  b.  v.  B;  '*)  i  landit  b.  v.  B, 
G;  **)  edr  suik  b.  v.  B,  G;  ")  [edr  hueria  hannda  þat  kan  hellst  ad 
vera  B,  G;  '*)  vptækt  B,  G;  ")  luka  oss  b.  v.  D;  luki  oss  b.  v.  F;  '") 
[og  konungdominum  .viij.  örtugum  og  .xiij.  morkum  B,  G;  *0  sueri  B, 
G;  ''')  særi  B.  D,  1)*,  G;  eydi  F;  [eidi  sinum  E;  ")  edr  suik  b.  v.  B, 
G;  **)  sa  varningr  B,  G;  ")  [si.  D,  D*;  ")  [Oc  til  sanns  vitnisburdar 
hier  vra  aa  .xij.  ári  rijkis  vors  B,  G;  [Datura  Oslo..  anno  12  regni.  feria 
4  post  Nicolaj:  Her  Paall  Baardarsen  cantzeler  var  insiglade.  Paall  klerkr 


1330.  FORSAGNIR.  653 

400.  [c.  1330-1360]. 

FoRSAGNiR,  sem  eiga  við  Jónsbók  og  hafa  tíðkazt  á  14.  öld. 

Hér  og  livar  1  Jónsbók  bregðr  fyrir  nokkrum  formálum  eða 
forsögnam,  seni  hafa  staðið  í  bókinni  frá  upphafi,  en  þegar  frara 
liðu  stundir  hafa  myndazt  fleiri  slíkar  forsagnir  í  þeini  atriðum,  er 
lögbók  haföi  eigi  og  hefir  þessu  haldið  áfram  alt  fram  á  17.  ö!d, 
og  munii  slíkir  formálar  koma  fram  í  safni  þessu  smátt  og  smátt. 
Til  þess  að  hafa  þessar  forsagnir  við  hendina,  hafa  menn  tekið  að 
færa  þær  inn  í  lögbókar  haudrit  sín.  Sumir  hafa  og  haft  sína  sér- 
staka  íormála,  er  munu  koma  í  Ijós  síðar,  en  optast  er  þeirra  óveru- 
legr  munr,  og  þá  helzt  að  málfæri.  þeir  formálar,  sem  hér  fara  á 
eptir  munu  varla  vera  mikið  eldri  en  hér  er  sett,  því  ekki  finnast 
þeir  í  eldri  lögbókarhandritum  en  frá  þessum  tímum,  en  síðau  hafa 
þoir  geingið  alla  14.  öld,  Úr  lögbókarhandritum  frá  15.  öld  munu 
þegar  þar  að  kemr  verða  gefnir  út  formálar, 

1. 
Forsögn  fyrir  ómaga  lögboði, 

AM.  344.  Fol.  bl.  61b  skb.  c  1350  I;  AM.  351.  Fol.  bl. 
133a  skb.  1360  I;  AM.  48.  8vo  bls.  91—92  skb.  c.  1360,  X; 
AM.  350.  Fol.  bls.  165  skb.  skr.  1363,  XVIII. 

omaga  Iðgboð^). 

Ek  Iðgbýð  þer  [hj^  }Ý)  omaga  þann  er  heitir  ^^)  tii  fram- 
færslu  þviat  ek  veit  eingau  skýlldara  þann  er  íe  ok  færi  hefir*) 
at  annaz  [þenna  omaga  en  þik^).  vil  ek^)  þu  latir  viiða  fe  þitt 
ok  telia^)  omaga  þina^).  stefni  ek  þer  [með  þessv  laga^)  profi  til 
[andsvara  til  f^  i  retta  lagastefnv^'').  eu  ef  þv  vill  eigi  at  Iðg- 
vm  veriaz  þa  [er  ván  at  þessi  omagi  se^^)  þer  flvttr  eptir*^) 
þingmanna  domi  eða  Iðgmanz  orskvrði.  er  þessi  ættartala 
savnn.  4^^).  told  frændsemi.  stefni  ek  þer  at    orðfvUv   ok   Iðg- 


ritadi  E;  [til  vitnis  [er]  vort  insigli  fyrir  þetta  bref  sett.  hvert  Erlingur 
Vidliunnur  dróttseti  vor  inciglaþi.  giört  i  Oslo  miþvikudaginn  næstann 
eptir  Nicolai  messii  a  .ix.  ári  rikis  vors  F. 

^)  vni  omaga  franifærslu  .  .  351;  her  greinir  omaga  lögboð  350; 
')  [N,  48;  son,  b.  v.  350;  ")  N.  N,  48;  N"  N°.  son,  350;  *)  til  b.  v.  48i 
hafi  350;  *)  [haun,  ok  þui  350;  ")  at  b.  v.  350;  ')  fur  b.  v.  350;  «)  ok 
siðan  b.  v.  350;  ')  [ok  þersu  þinu  löglighu  350;  '")  [þings  i  retta  laga 
stefnu  No,   350;    •')  [mvn  þessi  omagi  360;  ''')  at  350;   ")  ok  350. 


654  FORKAGNÍR.  1330. 

fvllv  nema  þv  rýðir^)    þik  vndan  at  Iðgvm  at  vitni  þinv  [í^  ok 
þinu  f^.  ok  allra  þeirra  er  orð  min  heýra'-). 

II. 

Forsögn  fyrir  Qárkröfu. 

AM.  344.  Fol.  bl.  62a  skb.  c.  1350  II;  AM.  351.  Fol.  bl. 
133a  skb.  c.  1360  II;  AM.  48.  8vo  bls.  89  I  skb.  c.  1360;  AM. 
350.  Fol.  I,  bls.  161  skb.  skr.  1363. 

um  fiarkrofv^). 

At  gvðs  vitni  kref  ek  þik  hj  fiar  þess  er  vattar  vita  [eða 
þv  geingr  við*)  at  þv  átt  at  Ivka  mer.  legg  ek  þer  við  ran  ok 
þvilika  sekt  sem  iög  vatta  ef  þv  gelldr  mer^)  eigi.  hf^u  kref  ek 
þik  at  or[ð]fvllv  ok  Iðgmali  rettv  at  vitni  þinu  H^  ok  þinu  fj 
ok  allra  þeirra  er  orð  min  heyra. 

111. 

Forögn  fyrir  heimstefnu. 

AM.  350.  Fol.  bls.  162  skb.  skr.  1363  ÍI;  ÁM.  344.  Fol. 
bl.  62a  skb.  c.  1350  III;  AM.  351.  Fol.  bl.  133a  skb.  c.  1360 
III;  AM.  48.  8vo  bls.  89  II  skb.  c.  1360. 

her  segir  um  heimstefno^). 

At  Guðs  uitni  stefner  ek  þer  4°.  heima  m  xiiij.  natta 
fresti  [æ.  H^.  uil  ek  at  þu  ser  þa  heima.  ok  lukir')  mer**)  skulld 
mina  þersa.  stefnir  ek  þer  at  orðfullu.  ok  Iðgmali  [rettu^)  at 
uitnii")  þinu  ij^.  ok  þinu  H,^  "). 

IV. 

Forsögn  fyrir  fjarsóknum. 

AM.  350.  Fol.  bls.  162  skb.  skr.  1363  III.  sbr.  V. 

fiar  soknir. 

Ek  bioðumz  til  uiðr  tðku  fear  þers  er  ek  krafða  af  H^^.  nu 
a  stefnu    dag.    krefr   ek    nu    enn    sem  furr  þik   þersa  fiar.  ok 

')  uerndir  350;  ')  [N"  N^.  son  ok  þinu  N"  N.  son,  350;  ')  vm  fiar- 
krafir  351;  fiarsoknir  ok  krafir  48;  het  hefir  furst  u[m]  fiarkröf  350; 
*)  [sl.  350;  *)  sl.  350;  *)  heimastefDa  344;  [vra]  xiiij.  natta  stefnv  351; 
heimstefna  48;  ^)  [ok  luk  344,  351,  48;  «)  þa  b.  v.  344.  351,  58;  »)  hér 
endar  351;  '")  hér  endar  48;   ")  [sl.  344. 


1330.  FORSAGNIR.  655 

legg  ek  sekt  við  ef  æigi  er  golldit.  at  uitni  þinu.  ok   þinu    ok 
allra  er  orð  min  heyra. 

V. 

Forsögn  að  bjóðast  til  viðtöku  fjár. 

AM.  344.  Fol.  bl.  62a  skb.  c.  1350  IV;  AM.  351.  Fol.bl.  133a 
skb.  c.  1260;  AM.  48.  8vo  bls.  90  skb.  c.  1360,  III.  sbr.  IV. 

'      Krafa^). 
Ek  bioðvmz  til   viðtokv    fiar    þess   er  ek  krafði  af  þer  fj. 
nv  a  heimstefnv  degi.  kref  ek  nv  sem  fýr   þik  h^  þessa  fiar  ok 
legg  ek  þer  ívlla  laga  sekt  við  ef  þv  gelldr  eigi    at   vitni  þinv 
hj,.  [ok  þinu  h^  et  cetera^). 

VI. 

fingstefnuforsögn. 

AM.  344.  Fol.  bl.  62a  skb.  c.  1350,  V;  AM.  351.  Fol.  bl. 
133a  skb.  c.  1360,  V;  AM.  48.  Bvo  bls.  90  skb.  c.  1360,  IV: 
AM.  350.  Fol.  bls.  162b  skb.  skr.  1363  IV. 

þingstefna*). 

Ek  sker  her  boð  vpp  ok  læt  ek  þat  boði  fýlgia  at  ek  stefni 
þing  at  l^  a  þingstað  rettvm  a.  v.  natta  fresti,  kref  ek  at  þar 
komi  bændr  alhr^)  i  hrepp  eptir  skýlldv  sinni  en  fiýti^)  aðr  boð 
sem  Iðg  vatta  vm  allan  hrepp  [at  vitni  þinv  hj^). 

VII. 

Stefnuforsögn. 

AM.  344.  Fol.  bl.  62a  skb.  c.  1350,  VI;  AM.  351.  Fol.  133a 
skb.  c.  1360,  VI;  AM.  48.  Bvo  bls.  90  skb.  1360,  V;  AM.  350. 
Fol.  bls.  162b  skb.  skr.  1363,  V. 

Stefna'). 
At  guðs  vitni  ok  goðra  manna  stefni  ek  [þer^)  KJ  til  þess 
þings  er  nv  var  stefnt  a  Yj^  [dag  at  >j^).  mvn  ek  þa   þar  koma 


^)  vm  viðtokv  fiaar  351;  krof  48;  ")  [b.  v.  48,  ')  vm  þingstefnv  351; 
her  seger  vm  atfararþing  350;  *)  her  b.  v.  350;  *)  flytia  351,  350;  «)  [b. 
V.  48;  ^)  vm  stefnv  351;  stefna  til  þings  48,  350;  *)  [sl.  350. 


656  FORSAGNIR.  1330. 

at  krefia  þik  fiar   mins.   sleíni  ek    þer    at  orðfvllv   ok   Iðgmali 
[rettv  at  vitni^)  [fj  ok  þeirra  er  orð  min  heyra^). 

VIIÍ. 

Fjárkröfuforsögn  á  þingi. 

AM.  344.  Fol.  bl.  62a  skb.  c.  1350,  VII;  AM.  351.  Fol.  bl. 
133a  skb.  c.  1360,  VII;  AM.  48.  8vo  bls,  90  skb.  c.  1350,  VI; 
AM.  350  Fol.  bls.  162b.  skb.  skr.  1363,  VI. 

fiarkrafa^). 
Ek  4  krefr  her  [i  dag^)  a  þingi  h^  fiar  mins  þess  er 
valtar  vilia  beia^)  at  þv  att  at  Ivka  mer.  legg  ek  [þer*)  við 
þvilika  sekt  sem  lög  vatta  ef  nv  er  eigi  greitt.  kref  ek  at 
orðfvllv  ok  Iðgmali  rettv  at  vitni  þinv.  [ok  þinv  ok  alha  þeirra 
er  orð  min  heyra^). 

IX. 

Eiðsforsögu  vituis  í  skuldamálum. 

AM.  344.  bl.  62a  skb.  c.  1350,  VIII;  AM.  351.  Fol.  bl. 
I33a  skb.  c.  1360,  VIII;  AM.  48.  8vo  bls.  90  skb.  1360,  VII; 
AM.  350.  Fol.  bls.  162b  skb.  skr.  1363,  VII. 

vitni^). 

Til  þess  leggr  þv  hðnd  a  helga  bok  ok  þat  segir  gvði  af^) 
þv  heyrðir  skilýrði^)  þat  at  h^  atti  at  Ivka  ^.  sva  marga  avra 
sem  nv  talda  ek  ok  sva  friða  ok  a  þann  tima^°)  ok  i  þeim 
stað^°).  þetta  vitni  ber  þv  eigi  sakir  minnar  vinattv")  við  ^  ne 
hatrs  við  4  helldr  sakir  sanneuda. 


X. 

Eiðsforsögn  vitnis  í  skuldamálum  enn. 


AM.  344.  Fol.  bl.  62a  skb.  skr.  c.  1350,  IX;  AM.  351.  Fol.  bl. 
133b  skb.  c.  1360,  IX;  AM.  48.  8vo  bls.  90—91  skb.  c.  1360, 
VIII;  AM.  350.  Fol.  bls.  162b  skb.  skr.  1363,  VIII. 


')  [b.  V.  48;     ')  [b.  v.  350;     ')  vm  krðfv  351;    her   segir  um  fiar- 

krafir  350;  *)  [sl.  350;     »)  nu,  b.  v.  350;  *)  [b.  v.  350;     ^)  vm  eiða  ok 

vitnisburð  351;  vitnisburðr    48;  her  segir  um  eiða  350;     *)  at  þar  vartu 

nær  ok  b.  v.  350;  ')  þeirra  b.  v.  350;  ■")  N,  b.  v.  350;  ")  uuina(!)  350. 


H 


1330.  FORSAGNIR.  657 

vitni^). 
Til  þess  leggr  þv  hðnd  a  [helga  bok  ok  þat  segir  þu  Guði'^) 
at  þar  vartv  nær  ok  heýrðir  a  at  í^  krafði  fiar  sins  þess  er 
vattar  vissv  [at  hann  atti^)  at  Ivka  honum  ok  hann  stefndi  4 
heima  a  xiiij  natta  fresti  ok  þann  heimstefnv  dag  [var  ek*) 
þar  við  er  hann  krafði  fiar  sins  [a  )Ý)  ok  lagði  sekt  við  ef  eigi 
veri  lokin^)  [ek  var')  ok  við  at  hann  stefndi  þing  her  i  dag  at 
4.  ok  stefndi  4  til  þessa  þings  at  Ivka  honum  fe  sitt.  sva 
[heýrða  ek^)  ok  at  j^  krafði  hj  opt  sinnis^)  fiar  her  a  þinginv 
ok  lagði  sekt  við*^).  þetta  vitni  ber  þv  [eigi  sakir  neinnar  vin- 
áttv")  við  ^  ne  hatrs  við  h^  helldr  sakir  sannenda]. 

XI. 

Forsögn  fyrir  upptekt  fjár. 

AM.  344.  Fol.  bls.  62a  skb.  c.  1350,  X;  AM.  351.  Fol.  bl. 
133b  skb.  c.  1360.  X;  AM.  48.  8vo  bls.  91  skb.  c.  1360,  IX; 
AM.  350.  Fol.  bls.  162-63  skb.  skr.  1363,  IX. 

vptekt  fiar*^). 

Nv  sakir  þess  at  eigi  Ivkaz  peningar  minir  her  i  dag  sem 
ek  hefir  kraft  af  ^.  þvi  at  guðs  vitni  ok  goðra*^)  manna  kref 
ek  bændr  þessa  til  heðan  af  þinginv  at  fara  með  mer  til  heim- 
ilis  4^*)  þar^"*)  at  dæma  ok  virða  mer  þar  skvlld  mina  af  hon- 
um  ok  þar  fvllretti  a  ofan  af  fe  hans.  nefni  ek  til  þessa  [.xij. 
eða  fleiri.  4  4.^^)  sva  kref  ek  þingmenn  alla  til  þessaRar  ferðar 
at  taka  fe  mitt  vpp  eptir  þeirra  domi  eða  virðingv  legg  ek  her 
sekt  við  ok  laga  rán  hverivm  er  eigi  foR  eptir  skýlldv  at  vitni 
þinv  4  ok  þinv  4^^)  ok  allra  þeirra  er  orð  min  heýra. 

XII. 
Eiðsforsögn  vitnis  í  áverkamálum. 
AMagn.  350.  Fol.  bls.  163a  skb.  skr.  1363.  X. 


•)  vm  eiða  ok  vitnieburðe  351;  vitnisburðr  48;  her  segir  um  eiða  350; 
»)  [felt  úr  Í344;  ok— guði,  felt  úr  48;  *)  [felt  úr  350;  *)  [vartu  350;  *)  N. 
N.  son,  350;  ^)  lokit  350;  ^)  [þar  vartu  350;  «)  [heyrðir  þu  350;  »)  sagðz 
350;  '")  [felt  úr  í  344;  ")  [uuina  sakir  350;  >=')  at  taka  skulld  manz 
351;  her  segir  ura  fiarsoknir  350;  '')  allra  dugandi  350;  '*)  N,  N,  350; 
>*)  sl.  48,  350;  '«)  [N°.  N°.  xij,  350;  '')  felt  úr  344,  350. 

Dipl.  Isl.  II.  B.  42 


658  FOBSAGNIR.  1330. 

her  segir  um  eiða. 

Til  þers  leor  þu  hðnd  aa  helga  bok.  ok  sua  skytr  þu  þinu 
mali  til  Guðs.  at  þar  uartu  næR.  ok  sátt  upp  sa.  at  4°.  4°. 
son  ueitti  þersar  aakuamur  >^°.  J^^.  sýni.  sua  margar  sem  nu 
taldir  þu  fur  oss.  ok  at  þu  heýrðir  þessi  orð  sem  aðan  hermdir 
þu  fur  oss.  at  þeir  toluðu  þau  eðr  þessum  lik.  til  allz  efnis. 
ok  understððu  þersa  msals.  ok  þetta  uitni  ber  þu  fur  engra 
muna  skýlld.  utan  sakir  laga  ok  retttinda. 

at  sua  stðfuðum  eiði.  hialpi  þer  sua  Guð.  sem  þu  satt  segir 
her  um.  Gramr  ef  þu  lýgr.  Guð  se  þer  hoUr. 

XIII. 

Eiðsforsögn  að  sverja  fyrirgáverka  og  vanrétti  við  annann. 
AM.  350.  Fol.  bls.  163  skb.  skr.  1363,  XI. 

her  segir  um  eiða. 

Til  þers  leGr  þu  hond  a  helga  bok.  ok  þers  skytr  þu  til 
Guðs.at  hðG  þersi  eðr  aakuamur  eðr  uanretti  gerðir  þu  æigi.  eðr 
ueitter.  ^°.  sem  hann  segir.  at  þu  hafir  honum  ueitt.  eðr  gert. 
ok  at  þessi  orð  hefir  þu  æigi  talat  til  hj^  furstr.  sem  þer  ero 
borin  at  þu  hafir  talat  aa  þann  tima  ne  furr. 

at  sua  stðfuðum  eiði  sée  þer  guð  hoUr  sem  þu  satt  segir 
her  um.    gramr  ef  þu  her  lýgr. 

XIV. 
Eiðsforsögn  að  sverja  fyrir  þjófnað. 
AM.  350.  Fol    bls.  163  skb.  skr.  1363,  XII. 

her  greinir  um  eiða. 
Til  þers  leGr  þu  hond  sa  helga  bok  ok  þat  segir  þu  Guði. 
at  þetta  fe  er  ^j  berr  aa  þik  at  þu  hafir  stolit  fra  honum.  þat 
tokt  þu  æigi  stelandi  hendi.  ok  engum  raðum  reðt  þu  þar  til 
at  þui  ugri  stolit.  ok  eingin  uitandarmaðr  uartu  um  þat.  huat 
af  þui  uarð.  þo  at  þat  see  horfit.  at  sua  stofuðum  eiði. 
etcetera. 

XV. 

Eiðsforsögn  fyrir  sannanarmann. 

AM.  350.  Fol.  bls.  163  skb.  skr.  1363,  XIII. 


13H0.  FORSAGNIR.  659 

her  segir  um  eiða. 
Til  þers  leGr  þu  hond.  etcetera.  at  eiðr  saa  sem  \^^  sór  nu 
at  sinni.  ok  saa  er  þaa  sueR  hann.  er  sannr  ok  sæR  at  þinni 
hýGiu  ok  æigi  ueitz  þu  annat  sannara  fur  Guði  um  þetta 
mál.  enn  hann  sór.  þetta  uitni  berr  þu  fur  ongra  muna  skýlld. 
utan  til  sanninda  ok  sættar  her  um.  Sua  se  þer  Guð  hollr. 
et  cctera. 

XVI. 

Griðaforsögn. 

AM.  48.  8vo  bls.  92  skb.  c.  1360,  XI;  AM.  169.  4to  skb.  c. 
1320,  þetta  á  bls.  1.  frá  c.  1380;  AM.  350.  Fol.  bls.  163-64 
skb.  skr.   1363,  XIV.  sbr.  Dipl.  Isl.  II,  10,  XIV. 

griða  maP). 

J  nafni  favður  ok  sonar  ok  [anda  heilags'^)  set  ek  nv^) 
grið  ok  fvllan  frið  milli  þessaRa  manna  tj,  hj,*).  ok^)  se  kristr 
i  griðvm  með  ollvm^)  oss  [ok  iungfrv  sancta  maria^)  ok  allir 
gvðs  he]gir  menn.  konungr  varr  ok  hans  [hinir  beztv^)  menn. 
biskupar^)  ok  lærðir^)  menn.  Iðgmenn  [ok  allir  hinir  beztv 
menn®).  set  ek*°)  grið  ok  frið  [eptir  Iðgvm^^)  i  ollvm  stoðvra 
nefndvm  ok  onefndvm.  set  ek  [grið  i  milli  þessaRa  manna  eptir 
handsali^^)  þeirra  ok  skilyrði'^).  [jorð  ræðr  griðum  fur  neðan. 
en  upphimin  [varðar  fur  ofan].  enn  seoRfur  utan.  sa  er  kringir 
um  æll  Iðnd^*).  Sa  er  [griðniðingr  er  þessvm  griðvm  spiUir^^) 
rækr  ok  rekinn  fra  gvði  ok  goðvm  monnvm.  hverr^^)  sa  er 
þessi  grið  helldr  veU^)  ok  settan  frið  hafi  gvðs  vingan  ok  goðra 
manna  þðck.  hofvm  allir  gvðs  hýlli  ok  holldvm*^)  vel    griðum. 

XVII. 

Forsögn  fyrir  handlagi. 

AM.  350.  Fol.  bls.  164  skb.  skr,  1363,  XV. 


^)  her  segir  um  griða  mal  350;  *)  [heilags  anda  350;  *)  sl.  169, 
350;  *)  N,  350;  ')  [b.  v.  350;  «)  [æztu  350;  ^)  varer  b,  v.  1G9;  «)  íHir 
(=  lendir)  350;  ^)  [vorer  169;  '")  nu  b.  v.  169;  ")  [sl.  169;  '*)  [frið 
eptir  handlagi  350;  ^')  skilorde  169;  '*  [b.  v.  350,  og  byrjar  næsta 
setningu  með  En;  '*^  [þessi  grið  helldr  æigi.  þrifiz  huergi  milli  þess- 
arra  takmarka.  ok  heiti  griðniðingr  350;  '*)  En  350;  '^)  ual.  sætt,  b.  v. 
350;  '»)  halldit  350. 

42* 


660  FORSAGNIR.  1330. 

her  segir  um  handlag  manna. 

Kristr  seai  handlag  þessaRa  manna.  KJ.  ok  Kj.  en  þat  felz 
undir  handlagi  þeirra.  at  þeir  sættaz  aa  þær  Iðgmætar  saker 
allar  er  i  miUum  þeirra  hafa  uorðit  ok  giorst.  ok  nu  hafa  her 
kierðar  uerit  fur  oss.  skolo  þeir  þat  at  sætt  ok  sæmd  hafa.  her 
um.  sem  þeir  xij^).  menn  dðma  milli  þeirra  sem  ek  nefnir  til. 
ok  at  þui  holldnu  ok  fram  komnu.  sem  domr  dæmir.  ero  þeir 
alsattum  sattir.  sin  imillum.  handsalar  4°.  í^°.  son  sua  marga 
peninga  ok  aura.  at  slikum  sala  stefnum  sem  dæmiz  at  greiða. 
h^^.  En  þar  i  mot  handsalar  ^j°.  niðrfall  at  sðkum.  þeim  ajllum. 
sua  at  þær  se  huorki  sottar  ne  selldar.  heðan  af  at  guðs  uitni 
ok  allra  goðra  manna.  er  handlag  þeirra  saa.  ok  orð  min  heýra. 

XVIII. 
Forsögn  fyrir  ættleiðingu. 

AM.  350.  Fol.  bls.  164  skb.  skr.  1363,  XVI;  Gl.  kgl.  saml. 
3269B.  4to  bls.  131—32  skb.  c.  1340. 

her  segir  um  ættleiðingar  bref. 

I>eim  goðum  monnum.  etcetera. 

Ek  gerir  ýðr  kunnigt  at  aa  Kj°  ári  ^,^)  noregs  konungs.  aa  hj^^. 
dag  fur  kirkiu  durum  aa  >j°.  ættleiddi  ek^)  40  ^^o  gon  ^^o  4) 
[broður  sinn  eðr  frgnda  er  sua  heitir.  1^°.^)  til  gialld[s]  ok  til 
giafar.  sess  ok  til  sætis.  [til  auðs.  ok  til  arfs.^)  ok  allz  þers  rettar 
sem  logbok  vattar  at  ættleiðingr  aa  at  hafa  at')  Iðgum.  En  ef 
sa  gerir  skildaga  aa  [sem  ættleiðir.  ok  þeir  er  lofa  ættleiðingina^) 
huern  lut  af  arfi  [sá  eðr  þeir  skolo^)  taka.  eptir  hans  dag.  [sem 
ættleiddir  ero^').  þa  greini  hann  þat  [i  brefinu^").  þa  helldu  þau  £a 
einni  bok  ajll.  ^^.  [^^.  ^J".  ^i°.i°)  er  ættleiddi.  ok  Ki"  4°  son^^)  er 
[ættleiddr  var.'*)  ok  }^°  }j,°.  son")  er  iataði  arfi.  for  þersi  ættleið- 
ing  fram.  aa  sðgðu  æ,ri.  stað  ok  tima.  þersum  monnum  hea  uer- 
andum  með  mer.  f^°.  j^°.  sýni.  ok  ^J°  H^^.  sýni^^).  heýrðum  u§r 
þersi^^)  orð  þeirra.  [ok  skilriki^").  ok  saam  [furr  greint^°)  handlag 
þeirra  [ok  atferli^*^).  ok  til  sanninda  [her  um  settum  uer  uor 
insigle  fyrir  þetta  bref  er  gert  uar^^). 

0  uel,  vj.  hdr.  yfir  línunni;  ^)  b.  v.  3269;  ')  sl.  3269;  *)  N°  sinn, 
350;  *)  [N.  son.  til  fiar  þæss  er  hann  gaf  honuni  þa.  ok  nefni  þat,  3269; 
*)  [sl.  3269;  ^)  eptir  350;  «)  [sl.  3269;  ^)  [hans  huerr  skyildi  3269;  '") 
[sl.  3269;  "j  sl.  3269;  '')  [ættleiddir  voru  3269;  ")  [etcetera  350. 


1 33 1 .  VILLING  AHOLT.  66 1 

XIX. 

Forsögn  fyrir  lýsing  ættleiðingar. 

AM.  350.  Fol.  bls.  164—65  skb,  skr.  1363,  XVII;  Gl.  kgl. 
saml.  3269B.  4to  bls.  132  skb.  c.  1340. 

lýsingh  ættleiðingar. 

At  nitni  allra  Iðgrettumanna.  lýsir  ek  her  i  dag  [i  Iðgrettu^) 
ættleiðingu.  f^"  4°.  sonar  er.  }^°  [»^°.  son^)  ættleiddi  til  arfs  eptir 
sik.  ok  þeir  iatuðu  [ok  uppgafu.  arf  ok  ættleiðing  eptir  Iðgum^). 
er  þa  stoðu  næstir  til  arfs  eptir  hann.  [lýsi  ek  ok  her  laga  or- 
skurði  fj".  Iðghmanz.  er  hann  sagði  þessa  ættleiðing  Iðgliga. 
ok  vbrigðiliga  standa  eiga  um  alldr  ok  æfi.  heðan  af.  ýðr  aa 
heýiandum.  ok  samþýckiandum  þenna  hans  dom.  at  Iðgmali 
rettu.  at  uitni  þinu  ^^  ok  þinu  ^}"^), 


401.  I1331J, 

Máldagi  ViUingaholtskirkju  er  Jön  biskup  [Haldórsson]  setti. 

Landsbókas.  268.  4to  bl.  20a  skr.  1601;  AM.  262.  4to  bls.  13 
skr.  1625  eptir  gömlu  máldagakveri  í  Skálholti.  Máldagar  þessir 
úr  Árnessþingi,  er  hér  koma  á  eptir,  standa  alUr  saman  í  handrit- 
unum  í  einum  flokki,  og  virðast  vera  eptir  Jón  biskup  Haldórsson. 

Villijngaholltt. 

Suo  mikit  tok  jon  prestur  erlendzsson  med  kirkiunne  j 
willijnnga  hoUti.  fimm^)  kyr  oc  xviij.  ær. 

Jtem  j  skrvda  messuklædi.  iij^).  alltara  klædi.  kalek. 
krossa.  ij.  munnlog  oc  glodaker.  alitarisduk.  kerttistiku  med 
kopar.  lectara.  tuo  tiolld  vmm  sonnghus.  mariuskript.  mess- 
ijngar  ketil^).  fiorar  kluckur.  fonntklædi.  skirnar  sá.  fimm 
merkur  vax.  slopp  oc  kápu.  peturs  skript. 

þar  skal  vera  heimilis  prestur  oc  taka  fiorar  merkur. 

þar  skal  oc  vera  diáknne.  vij.  vikur  edr  kuenngilldur  omagi 
sa  sem  Jon^)  biskup  vill  skipa. 

')  [sl.  3269;  ")  [var  þessi  ættleiðingh  ger  eftir  ollum  orðura  bokar- 
innar  sem  bref  uottar  þar  ura  gðrl.  lysi  ek  þessi  ættleiðinghu  at  orð- 
fullu  ok  logmali  rettu  at  uitni  þinu.  N.  ok  þinu  .N.,  3269;  ^)  vj.  262; 
*)  þriu  262;  'j  ketill  262;  ')  sl.  268. 


662  HOF  OG  GNÚPR  í  EYSTRAHREPP.  1331. 

402  [1331J. 

Máldagi  Maríukirkju  að  Hofi  í  Gnúpverjahrepp  [er  Jóns  biskup 
Haldórsson  setti]. 

Landsbókasafn  268.  bls.  bl.  20a— b  skr.  1601.  AM.  262.  4to 
bls.  13  skr.  1625  í  Skálholti  eptir  gömlu  niáldagakveri. 

Hof  [j  Eystra  hrepp'). 

(Dariu  kirkia  at  hofi  á  þria  hlute  j  heima  lanndi.  þriá 
hluti  j  skammbeinstodum. 

þriar  kyr  oc  eina  a  oc  xx. 

messuklædi  ij.  oc  hokul  at  auk.  kantarakapu  oc  slopp. 
kalek.  kluckur  þriar.  merki.  smellta  kross.  alltara  klædi  tuo. 
glodaker  oc  elldbera.  kerttistiku  oc  adra  brotna.  mariu  skript 
fornna.  munnlogar  ij.  halft  annad  hunndrad  j  bokum. 

þanngat  liggia  vnder  skammbeinz  stadir  oc  hof. 

halfur  lýs[i]tollur  frá  midhusum.  oc  hálfur  vr  skardi. 

svnngid  huernn  dag  helgann  j  þranndarhollt  oc  takast  af. 
iiij.  merkur. 

half  mork  or  skardi. 

þar  skal  vera  prestur  oc  diaknn'*). 

[Jtem  gafst  ein  kyr  med  liki  gudmundar  vr  þranndar 
hollti^). 


403.  [1331J. 

Máldagi   Ólafskirkju    að    Gnúpi   í   Gnúpverjahrepp    [er    Jón 
biskup  Haldórsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  20b,  og  127b  (að  eins  upphaf)  skr.  1601; 
AM.  262.  4to  bls.  13.  skr.  1625  í  Skálholti  eptir  gömlu  máldagakveri. 

Nvpur  j  Eystra  hrepp. 
Olaískirkia  [at  gnupi*)    a    suo    mikid    j  heimalanndi  sem 
prestz  skylld  oc  diáknna  heyrir^). 


')  [sl.  262;  *)  [diakne  262;  ^)  [mun  vera  yngri  viðbót;  *)  [a  gnupu 
eystra  hrepp  268b;  *)  til,  b.  v.  268b. 


1331.  STEINSHOLT.  663 

[[niju  kugilldi.  laorar  merkur  vax.  xij.  aura  j  bokum.  smellta 
kross.  alltari[s]  klædi  [.ij.  og  einn  duk.  CDariuskriptt.  olafs- 
skriptt,  messuklæde^)  kaiek.  glodaker  kerttistikur  ij,  alltaris  stein. 
kluckur  fiorar.  slopp.  kolu.  fontklædi. 

þar  liggia  vndir  xj  bæir  at  tijvnndum  oc  lysitollum. 

eru  þar  þriu  bænhus.  tekst  af  einu  mork.  enn  hálf  mork 
af  huoru  audru^). 


404.  [1331J. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Steinsholti    [er  Jón  biskup   Haldórsson 
setti]. 

Landsbókasafn  268.  4to  bl.  20b--21a.  skr.  1601;  AM.  262. 
4to  bls,  14  skr.  1625  í  Skálholti  eptir  gömlu  máldagakveri. 

Stein[s]hollt. 

CDariukirkirkia  j  steinnshoUte  a  heima  lannd  allt  med 
gognum  oc  giædum. 

V.  kyr.  xij.  ær.  vxa  fiog[ur]ra  vetra  gamlann.  hunndrad  i 
voru,  c.  j  vidum.  sio  fiordunga  kietil  oc  tunnu  fyrir  hunndrad. 
messobækur  þriar.  oc  messuklædi  ij.  kalek.  kluckur  fiorar  oc 
biollu  eina.  glodarker  oc  kolu.  kerttestikur  iij.  krossar  ij.  oc 
kross  med  stðg^).  marivskriptir  ij.  merki.  skirnar  sá.  vatzketil. 
alltaris  klædi  iij.  stola  ij.  lectara  ij.  sacrarium.  munnlðg  oc 
las.  ij.  aurar  vax, 

þangad^)  liggia  fiorir  bæir  ad  tyvndum  oc  lysitoUum. 

eru  þar  ij  bænhus  af.  takast  vj  aurar  af  audru  enn  half 
mork  af  audru. 

þar  skal  vera  prestur  oc  taka  fiorar  merkur. 


•)  [b.  V.  262;     '')  [hmi    a    jnnan    sig  et  cetera  268b;     ')  stag  262; 
*)  þaghat  262. 


664  HRUNi.  1331. 

405.  [1331]. 

Máldagi    Maríukirkju   í    Hruna    [er    Jón   biskup   Haldórsson 
settij. 

Landsb.  268.  4to  bl.  21a— 22a  skr.  1601;  AM.  262.  4to  bls. 
14 — 16  skr.  1625  í  Skálholti  eptir  gömlu  máldagakveri ;  önnur  af- 
skript  er  á  bls.  6 — 8  frá  hér  um  bil  sama  tíma  (==  262b),  en  er 
lakari  og  rangt  skrifuð  og  hleypir  úr. 

Hruna'). 

Kirkia  j  hruna  er  helgud  sælli  gudz  modur  mari^  oc  hin- 
um  heilaga  tomasi  erchibiskupi  oc  hinum  helga  þorláki  biskupi 
oc  hinne  helgu  mey  katrijnu. 

hvn  a  heima  lannd  allt  oc  kaldbak  oc  þorarinzstadi  til 
forsia.  oc  skal  þar  greida  af  ij  merkur  fatækum  manni^)  ein- 
um  skylldaustvm  af  ætt  arnnsteins.  skal  af  runa  stad  fa  til 
vidu  vr  skogvm  stadarins  til  fiarhusa.  enn  ef  norrænn  vidur  er 
til  lagdur  þorarinstada.  þa  falle  af  landz  leigu. 

Grafar  kirkia  liggur  thil  songs  j  runa.  Lann[g]hollt  hid 
efra.  rafnnkelzstadir  oc  hellishollt.  backi  oc  brydiuhollt  oc 
berghylur  oc  kalldbackur.  horgzhollt.  oc  laxardalr.  oc  sol- 
heimar. 

Tijvnndir  liggia  til  runa  af  þessum  fyrr  nefndum  bæivm 
nema  grof  oc  half  j  lanngahollti. 

af  þessum  bæum  er  oc  tijunnd  j  runa  selium  badum  oc 
jsabacka. 

lysitollar  allir  eru  til  runa.  vr  heima  þijngum  oc  af  backa 
enn  hálfir  vr  grafar  þijngum. 

Groptur  er  og  j  runa  af  þessum  oUum  bæium.  sem  fyrr 
eru  nefndir  oc  þessvm  thil.  kogsvatnn^)  oc  lavgar  tuennir*) 
skiphollt.  oc  haukhollt.  jeta^)  oc  þorarinsstadir. 

kirkia  j  runa  a  fiog[ur]ra  vetrvnga  eldi  i  langhollt.  skal 
sa  vid  taka  er  þar  byr  at  CDichaelz  messu.  oc  annast  thil  far- 
daga.  og  abyrgist  sem  log  votta. 

runa  kirkia  a  oc  veidi  i  laxa  litlu  ij  daga  j  huerri  viku. 
vt  j  laxár  os  fra  vppsprettum.  skai  sa  er  runa  kirkiu  a.  kiosa 


')  þannig268;  þetta  er  ellsti  maaldagi  kyrkiunnar  jhruna262b;  "ImonDura 
262a-b;  =")  =  kópsvatn;  *)  þannig  öll;  »)  þannig  268  og  262a;  sl.  262b. 


1331.  HRUNi.  665 

mariu  messu  sijdare  hueria  daga  er  hann  vill  hafa^)  þaug 
missere. 

stadurinn  j  runa  á  oc  torfskurd  j  backa  lannd.  á  torfmyre 
suo  sem  hun  þarf  til  elldividar  oc  íiog[ur]ra  hesta  beit  medan 
torfverk  eru  hofd. 

stadurinn  a  oc  beit  j  horkzhollt  tuo  manadi  aullu  fie.  j 
annad  maal  sijdan  lomb  eru  færd  fra  saudum. 

þessa  a  runi  skoga.  hellirs  skoga.  alftavollu.  þorsteinz- 
hofda.  mariuhrijs  oc  knausa  med  ollum  fornnvm  vmm 
merkium. 

þessi  er  kennemanna  skylld  i  runa  presta  tueggia  oc  messu 
diaknns. 

þetta  a  runa  kirkia  j  kuikfie.  x.  kugilldi  saudfiar.  oc  x 
kugilldi  nauta.  hesta  iij.  kugillda.  oc  merross  ij  kugilld. 

rvna  kirkia  á  vj  hundrud  jnnan  veggiar  j  bulutum.  má 
þat  greida  j  reckiuklædum.  j  mat  oc  heyvm  oc  husbunadi  oc 
odru  þuij  sem  þarf  ad  hafa  oc  virda  thil  frijdz. 

þetta  er  j  kirkiu  skruda.  fimm  presta  messu  fot.  oc  ij^) 
dalmaticur.  sloppar,  iij.  kanntara  kapur.  ij.  oc  messu  fata 
stack.  viij.  alltaris  klædi  oc  dukar  ij  glitadir.  kalekar  ij  oc 
stendur  annar  vj.  aura  enn  annar  ij  ortugar  hinnz  ix  eyrirs. 
oc  gylldr^).  vj.  merkur  vax  oc  reykelzis.  aspiciensbpkur  iij*). 
er  taka  xij.  manadi.  [iiij.  lesbækur.  er  taka  xiij  mánadi.  gudz- 
spialla  b^kr  ij  er  taka  xij  manadi^)  gradall  oc  coUectarius  oc 
sequenciubok  er  taka  xij  manadi.  ymnarius  oc  suffragium  og 
capitularius  alltarisbok.  handbok.  rijm.  ij.  oc  ártijda  skra. 
dauidz  salltare^)  oc  mariu  psalltara.  mariu  saga  oc  kross  sogor 
badar  oc  vppreistar  saga.  jons  saga  postula.  clemens  saga.  for- 
mæle.  ceciliu  saga.  CDarie  jartegnir  a  latinu.  Glodarker.  gler- 
gluggar  þrijr.  kerttistikur.  iiij.  rodukrossar  tveir  smelltter.  oc 
þrijr  hinir.  CDariuskriptt.  ein  gylid  ok  onnur  skriptt  steind  su 
sem  a  er  vppreistar  sagha.  fonz  vmmbunadur  oc  lysisker.  skrijn 
oc  tiolld  vmm  hverfis  kirkiu.  oc  jarnnstika  stor.  þrijr  lectarar. 
merki  ij.  kluckur.  vij.  paska  kerti  af  tre,    ampli^),    kirkiu  las. 


')  b.  V,  262;     ')  tvar  262;     ')  gyllda   262;    *)  ij,  262;    *)  [felt  úr  í 
262a;  «)  psalltara  362;  ^)  lampe  262a, 


666  REYKJADALB.  —  TUNGUFELL.  1331. 

munnlog.  ejrn  stoll.  oc  vatzketiU.  elldberi.  kerttastockur.  oblatu 
budkar.  iij.  handklædi.  iiij.  messv  fata  kista.  krismaker.  slikis 
steinn. 

þetta  gaf  þorarinn  rolfsson^)  til  runa  stadar  [þa  er  hann 
atti  horshollt^)  [laxar  gliufur]  oll  nordur  frá  kaildbakzlandi. 
[skal  sa^)  þo  er  j  horkzhollte  byr  fa  ij.  menn  til  safnnz  [um 
kall]  bakzheidar  med  runamonnum  huertt  haust  thil  allra 
logretta*). 


406.  [1331]. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Reykjadal  [er    Jón    biskup    Haldórsson 
setti]. 

Landsb.  268.  4to  bls.  22a  skr.  1601;  AM.  262.  4to  bls.  17 
skr.  1625  í  Skálholti  eptir  gömlu  máldagakveri. 

Reýkiar  Dalur. 

ClOariu  kirkia  j  reykiar  Dal  a  heimalannd  allt.  skogar  topt 
j  iuciuhofda. 

iij.  kyr.  XXX.  asaudar.  eitt  gelldfiar  kugilldi. 

ij.  merkur  vax.  halfann  fiordung  lysis.  kantara  kapu. 
messuklædi.  glodarker  oc  Srtijda  skrá.  kluckur.  iiij.  alltaris- 
klædi.  iiij.  med  dukum.  þrijr  krossar.  luciu  skript.  tiolld.  messu 
fata  kistu.  vatz  ketil.  kertistikvr.  ij.  skrijn  med  helgvm  dom- 
vm.  munnlog. 

þar  liggia  til  .iiij.  bæir  ad  tijvnndum  oc  lysitoUum. 

af  Iðgvmm  tekst  half  mörk. 

þar  skal  vera  prestur. 

[eina  bok^). 


407.  [1331]. 

Máldagi  Tungufellskirkju  [er  Jón  biskup  Haldórsson  setti]. 

')  nefndr  í  Vilch.;  *)  [b.  v.  262b;  ^)  þa(!)  268;  *)  [sl.  262b;  ')  [stendr 
aptan  við,  og  er  ekki  visað  inn ;  mHn  vera  seinni  viðbót. 


1331.  TUNGUFELL.  —  haukadale.  667 

Landsb.  268.  4to  bl.  22b,  127b  skr.  1601;  AM.  262.  4to 
bls.  17.  skr.  1625  eptir  gömlu  máldagakveri  í  Skálholti. 

Tungufell. 

Kirkia  j  tunngufelli  a  suo  mikid  j  heima  lanndi  sem  prestz 
skylld  heyrer^). 

kyr.  ij.  [eina  a  oc  xx'^). 

messoklædi  [oc  kalek.  krossa  fiora.  tiolld  vmmhuerfis  sig. 
slopp  oc  kantara  kapu.  kluckur  fiorar.  ketil  oc  merki.  munnlog. 
kerttistiku.  glodaker  iiij.  alltara  klædi  med  dukum.  paxspialld. 
X  aura  j  bokum.  iij  merkur  vax  oc  reykelsi.  fontklædi^). 

þangad^)  liggia  vnndir  ij  bæir. 

þar  skal  vera  prestur  heimilisfastur. 


408.  [1331]. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Haukadal  er  Jón  biskup  [Haldórsson]  setti. 

Landsb.  268.  4to  bl.  22b— 23a  skr.  1601;  AM.  4to  bls.  17 
— 18  skr.  1625  í  Skálholti  eptir  gömlu  máldagakveri.  1355  brann 
kirkja  í  Haukadal  og  nær  allr  skrúðinn  (Skálholtsannáll).  Flateyjar- 
annáll  setr  það  sé  1362. 

Hauka  Dalur. 

Kirkia  j  haukadal  er  vijgd  af  jone  biskupi.  helgud  raed 
gudi  hatins  sætustu^)  modur.  andree  postula.  martino  biskupi. 
oc  hinne  helgu  barbare. 

hiui  aa  j  heima  lanndi  fiordung. 

viij  kyr  oc  Ix  asaudar.  ross.  ij. 

þanngad^)  skal  giallda  fra  gyiarhuoli.  ij.  saudi  veturgamla 
huertt  haust. 

fra  felli  savd  veturgamlan. 

vr  einhollti'^)  huertt  haust  saud  veturgamlan. 

fra  holum  annad  huertt.  xx  alnar  vadmalz  a  vor  eda  saud 
tuævetrann. 


')  til  b.  V.  268b;    =*)  [sl.  268b;    ')  [et    cetera  268b;    *)  þaghat  262; 
')  sætastu  262;  ')  þaghat  262;  ^)  EinehoUti  262. 


668       haukadálr.  —  bræðratunga.      ]331. 

vr  bratta  hollti^)  huertt  vor  ein  ær. 

vr  háfi  vætt  miolz  eda  fimm  aurar  vðru. 

hier  med  liggia  thil  kirkiu  tijvndir  af  xi.  bæium.  vtan  j 
einihoUti^)  er  heima  kyrkiu  tijunnd  heima  manna.  oc  j  nedra 
haukadal.  hálf  oc  lysitollur. 

Skal  þar  vera  prestur  oc  diaknn.  syngia  j  einehollt^)  ann- 
ann  huernn  dag  helgann.  syngia  onguar  hatijdir  þar.  aptann- 
sonngua  ne  ottu  songua  nema  bondi  j  haukadal  lofi.  vtann 
þorlakzmessu, 

j  nedra  haukadal  skal  syngia  hinn  fiorda  huernn  sem 
lijtzt^)  thil. 

bænhus  songur  er  j  mula.  kelldna  hollt.  bratta  hoUt.  hola 
oc  dramboddzstadi. 

þessir  lutir  fýlgia  kirkiunni  j  skrudi.  messuklædum  oc 
bokum.  kluckur  vj.  bi[a]lla  ein.  tiolld  vmm  alla  kirkiu.  merki 
ij.  tabula  yfir  alltari.  kross  gýlltur.  skrijn  med  helgum  domum. 
texti  sylíurbuinn.  apocalipsis  silfurbuinn.  glergluggar.  iiij. 
glodaker  ij.  kerttistikur  iiij.  munulogar  ij.  ampli.  vatzkarllz*) 
brot.  kalekur.  marteins  lijknneski.  þarlakz  lijkneski.  alltaris 
steinn  laus.  solarsteinn.  elldbere.  messijngar  ker.  krossar  fiorir 
med  tre.  kirkiu  ketil.  fontz  vmbunadur.  paska  kertti.  mess- 
ijngar  ketil.  oc  kolu.  lectarar  ij.  stoll  fornn.  baksturjarnn. 
kuernn.  kistur  ij.  vj  oc  xx.  smábækur.  fimm  manna  messu- 
klædi  oc  iij.  hocklar  vmm  framm.  messuserkur  oc  messostackur. 
fimm  kantara  kápur.  ij.  dalmatikur.  fiorir  sloppar.  alltarisklædi 
V.  alltaris  blæia.  ij  dukar  glitadir  oc  sottdriptir  yfir  marteins 
skript  oc  þorlaks. 

lagdi  þordur  thil  anndres  lijkneski  oc  tabulum  nytt  yfir 
alltara^). 

[kirkian  a  oc  hvnndrad  voru^). 


409.  [1331]. 

Máldagi  Andréskirkju  í  Bræðratungu  [er  Jón  biskup  Haldórs- 
son  setti]. 

')  bratthoUti  262;  *)  einuboUti  262;  *)  lyst  262;   *)  watzketilz  262; 
*)  þannig;  *)  [mun  seinna  við  bætt. 


1331.  BRÆÐRATUNGA.   —   TORFASTAÐIR.  669 

Laiidsb.  268.  4to  bl.  23b  skr.  1601;  AM.  262.  4to  bls.  19 
skr.  1625  í  Skálholti  eptir  gömlu  máldagakveri. 

Brædratunnga. 

Anndres  kirkia  j  tunngu  a  suo  mikid  j  heimalanndi  sem 
prestz  skylld  heyrer. 

ij  kyr  oc  xij  ær. 

messuklædi  þrenn.  kantara  kapu.  hokuU  laus  med  pell.  iij. 
alltaraklædi.  mariu  skript  oc  anndrees  skript.  tiolld  vmm- 
huerfis  sig.  slopp.  kerttistikur  ij.  munlogar  ij.  glodaker.  elld- 
bera.  klockur  iiij.  biollur  iij,  dukar  þrijr.  kross  oc  brijk  yfir 
alltari.  merki  ij.  vatzketil.  fontz  vmmbunijng.  glerglugg. 
kalek. 

þangad^)  liggia  ij.  bæir  ad  tijvnndum  oc  lysitollum.  og 
songur  er  j  skiphollt.  takast  þadann  tuær  merkur. 

þar  skal  vera  prestur. 


410.  [1331]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Torfastöðum   [er  Jón  biskup  Haldórs- 

son  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  23b— 24a  skr.  1601;  AM,  262,  4to 
bls.  19  skr.  1625  í  Skálholti  eptir  gömlu  máldagakveri. 

Torfastadir. 

CDariu  kirkia  at  torfastðdum  a  heimaland  allt  med  gðgn- 
um  oc  giædum. 

skogar  teig  j  sanndvatzhlyd. 

afrett  fyrir  nordann  votnn. 

iiij.  kyr.  iiij  ær  oc  xx. 

messuklædi.  ij.  kalek.  smellta  kross  oc  textum  evangeliorum. 
alltaraklædi  þriu  oc  ij  duka.  kerttistikur  iiij.  kluckur  fimm.  oc 
biollur  ij.  munnlogar  ij.  tiolld  vmm  kor.  oc  vtar  audru  meig- 
inn.  brijkar  klædi  ij.  glodaker.  oc  elldbera.  fiorar  merkur  j 
bokum  oc  pvnnd  vax. 

*)  þaghad  262. 


670  HLÍÐ  í  BISKUPSTUNGUM.  1331. 

þanngad^)  liggia  vnndir.  xj.  bæir. 

Til  íellz  er  svnngid.  hinn  fiorda  huernn  dag  oc  tekstz 
heima  hálf  morií  tijvnndar.  oc  hálfir  lysitollar.  skal  syngia 
fyrri  nicholas  messu,  tekur  prestur  mork.  j  mýcklahoUte  sex 
aura.  vatnnlausu  hálf  mork. 

þar  skal  vera  prestur  oc  diakn. 


411.  [1331]. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Hlíð  í  Biskupstungum  [er   Jón  biskup 
Haidórsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  24a  skr.  1601;  AM.  262.  4to  bls.  19 
—  20  skr.  1625  eptir  gömlu  máldagakveri  í  Skálholti. 

[Hlijd  eda  vthlijd^). 

ODariukirkia  j  hlýd  á  heima  lannd  hálft  med  gognuum  oc 
giædum. 

xiij.  kyr  oc  naut  tuæuett.  oc  eina  á  oc  xx. 

c.  vadmala.  x.  aura  j  vaxe.  messu  klædi  þrenn.  kalek. 
kluckur  fiorar  oc  biollur.  ij.  alltara  klædi  v.  þrijr  dukar.  tiolld 
vmmhuerfis  sig  vtann  ei[g]i  vtar  vmm  þuertt.  silfur  kross  lijtinn. 
maiiu  skript.  merki  ij.  glodaker  oc  elldbera.  kerttistikur  iij. 
litlar  oc  ein  jarnnstika  stor.  munnlogar  ij.  messijnngarker. 
messufata  kistu.  cc.  j  bokum. 

þangat^)  liggia  vnndir  vij  bæir  ad  tijvnndum  oc  lysi- 
tollum. 

þangat  liggr  half  mork  af  vatnnlausu.  hálf  mork  vr 
vthlyd*).  hálf  mork  frá  reykium.  half  mork  fra  styrsbrecku. 

þar  skal  vera  prestur  oc  diáknn. 

Jtem  diacknna  klædi.  vtan  dalmatica.  þorlaks  skrift  oc 
merkur  psalitare.  [halft  annad.  c.  i  voru^). 

')  þaghat  262;  ')  [þannig  268  og  262,  en  er  án  efa  rangt,  því  þetta 
er  víst  Anstrhlíð;  ')  þaghat  262;  *)  þanuig  268  og  262;  *)  [neðan  við  og 
ekki  vísað  inn  í  268;  vantar  í  262. 


1331.  GAULVERJABÆR.  671 

412.  [1331]. 

Máldagi  Maríukirkju  í    Gaulverjabæ    [er  Jón    biskup  Haldórs- 
son  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  24b-25a  skr.  1601;  AM.  262.  4to  bls. 
20 — 21  skr.   1625  eptir  gömlu  máldagakveri  1  Skálholti, 

Bær  j  íioa. 

CDariukirkia  j  gaulveriabæ  oc  hins  heilaga  þorlakz  a  allt 
heima  lannd  med  gðgnum  oc  giædum. 

þessar  vtjardir.  haugh.  hella').  gotu.  akurlannd  vnndir 
sælldijng  kornns  a  loptzstodum  arliga  oc  þara  medur  sem 
nægist  og  veturbeit  verkhestum  ij.  oc  fololldum'^)  tueuetium 
00  yngrum.  og  saudum  fyrir  vístann  gotu.  [sia  beitt  hefst^)  er 
saudur  kemur  frá  rettum  oc  til  þess  er  lomb  fara  á  burtt  a 
var.  nauta  beit.  vnnzt  vj  vikur  eru  af  sumre.  halfann  hualreka 
vmm  allar  fiorur  eiga  gaulveriar  vid  loptstadamenn  og  so  at 
fara  at  weidum.  enn  fiara  skiptist  ad  weturnottum  oc  eigu 
adrir  austur  frá  hvsi  enn  adrir  vestur  vidreka.  Enn  fiskreke 
skiptist  ad  kasa  skere,  oc  eiga  gaulveriar  sin  missere  huora 
fioru.  soluanam  eigu  gðlueriar  oc  þangskurd,  Eigu  þeir  oc 
skipshofnn  naust  fioss  oc  kornngard  at  giora  allir*).  þeir  skulu 
rada  er  j  gaulveriabæ  bva  firir  beit  a  myre  oc  á  voll  vid  þa 
er  sambeit  eiga.  áltarhreidur  oU  huar  sem  fiunast  j  galltarstada 
lanndi.  j  vallar  lanndi.  selfor  a  nedravoll  oc  skal  þeim  þar 
fa  er  j  bæ  bua  hus  oc  sýruker^).  staudul  oc  kuijar.  fiörtugan 
kðst  j  selia  laond.  allir  þeir  menn  er  sambeita  eigu  vpp  a 
vollu  skulu  hafa  j  trod  fie  sitt  vpp  j  frá  olafsmessu.  eitt  tre 
skal  fa  til  bruggu^)  a  gierdalæk'^),  j  nes  er  stodhrossabeit  enn 
a  hamri  er  tueggia  gelldhesta  beit.  a  galltastodum  er  ij.  hesta 
beit  j  alogum. 

f>essi  voru  kuikfie  medur  bæiar  kirkiu  þá  er  sijra  ormur 
hafþor[s]son  tok  med^).  xx   kyr.    vj    tigir    asaudar^).    fiorutygir 


•)  hellar262;  ')  foloddum(!)  268;  »)  [skal  beit  hefiast262;  *)  sl,  262; 
*)  staukk  262  (=stekk?);  *)  brygghu  262;  ')  Gardalæk  262;  «)  vid  262; 
*)  asaudir  268. 


672  HRfSAR  í  HELGAFELLSSVEIT.  1332. 

veturgamlir.  vj.  saudir  gamlir.  þrijr  þrevetrir.  vj  naut  vetur- 
gavmul.  iij.  tuævetur.  eitt  þrevætt,  v  kalfar.  vij  hundrud  j 
hrossum.  fiordungur  oc  xx  smiors.  fimm  fiordungar  mors.  [halfa 
husvætt^)  miolz.  vj  nauta  limer.  eitt  krof.  tuiju  tigir  skreidar. 
ij  tunnur  skýrs.  atta  hunndrud  jnnann  veggia.  [hia  c^). 


413.  2.  April  1332.  i  Skálholti. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Hrísum  í  Helgafellssveit,  er  Jón  biskup 
Haldórsson  staðfesti. 

Menn  hafa  ætlað,  að  sú  staðfesting  Jóns  biskups,  er  hér 
fylgir  þessum  máldaga,  ætti  við  landamerkjaskrá  Helgafellsklaustrs 
frá  hér  um  bil  1250,  sem  prentuð  er  í  Dipl.  Isl.  I,  143.  Eq 
þetta  er  án  efa  misskilningr  einn,  sem  er  sprottinn  af  því,  að  í 
handritinu  AM.  264.  4to,  sem  elzt  er  þeirra,  sem  nú 
þekkjast  af  þessu  bréfi,  er  fyrst  máldaginn,  því  næst  staðfestingin 
og  þá  landamerkjaskráin,  en  með  svo  óljósri  aðgreining,  að  stað- 
festingin  gæti  átt  við  hvort  sem  vera  vildi.  J)að  er  og  eðlilegt  að 
biskup  á  14.  öld  samþykki  og  etaðfesti  máldaga  kirkna,  þó  bænda 
kirkjur  sé,  eu  hitt  er  í  sjálfu  sér  síðr  eðlilegt,  að  hann  samþykki  landa- 
merkjaskrár,  þó  aldrei  nema  þær  snerti  klaustra  jarðir.  því  ábótar, 
að  minsta  kosti  í  klaustrum  Skálholtsbiskupsdæmis,  gátu  líklega  samið 
um  slikt  upp  á  sitt  eindæmi,  alt  eins  og  þeir  máttu  selja  og  kaupa 
jarðir  og  reka  o.  s.  frv.  fyrir  klaustrin.  AM.  264.  4to  bls.  13 
papp.  skr.  1606;  AM.  dipl.  afskr.  Nr.  1662. 

Kýrkiann  j  Hrijsum  j  Helgafells  sveit  var  vijgd  thil  heyd- 
urs  Gude  almattugum  oc  vorre  fru  sancte  mariæ  oc  postolum 
Guds  petro  et  paulo  oc  hinum  helga  þorlake  biskupe  oc  hei- 
lagre  katarinæ. 

Enn  sa  er  maldagie  kyrkiu  þeirrar.  ad  þar  liggur  thil 
halftt  land  ad  vlfarsfelle  oc  ij  kugiUde.  týund  allra  heima- 
manna  liggur  þar  til  kyrkiu.  þar  skal  syngia  paskadag  allar 
tijder:  og  sækia  prest  med  heste  oc  manni  þessa  daga  bada. 
00  færa  heim.  þar  skal  syngia  annan  huernn  [dag]  laughelg- 
ann  messo.  enn  fiorda  huernn  ottusaung.  fylgia  preste  umm 
vetur  annad  huertt  madur  edur  hestur.    Grauftur   til  Helgafellz 


»)  [hualf  huolvætt  268(!)  »)  [b,  v.  262. 


1332.  HAUKR.    —   FROSTASTAÐIR.  673 

oc  adrar  skýlldur.  þadan  skal  oc  saungur  vera  oc  greida 
presti  ij  merkur. 

þetta  aa  kýrkiann  jnnann  sig  kluckur  iiij.  alltaris  klæde 
ij.  elldbere.  las.  tiaulld  umm  kýrkiu. 

Jn  nomine  Domini  amen. 

Vær  broder  jon  med  gudz  nad  biskup  j  skalholltte  stad- 
festum  vær  þennann  maldaga  sem  hier  er  skrifadur  med  þessu 
voru  letri  oc  jnnsigle.  j  skalhoUte  tueim  nottum  firi  Ambrosius- 
messu.  Anno  Domini  cio  ccc  xxx  secundo. 


414.  11.  Sepiembep  1332.  i  Björgvin. 

HaUKR  Erlendsson  og  sex  menn  aðrir  votta  skiptagerð  miUi 
Herdísar  I>orvaldsdóttur  af  einni  álfu  og  Sigríðar  Sveinsdóttur 
og  sona  hennar  Guðbrands  og  Sveins  af  annari  álfu  eptir 
Svein  Sigurðarson  bónda  nefndrar  Herdísar.  Bréfið  er  gert 
•  friadaghen  nesta  firir  krossmæsso  vm  haustit  j  Postolakirkiu 
husum  j  Biorgwin  a.  xiiij.  are  rikis  vaars  virdulægs  hærra 
Magnusar  med  guds  miskun  Noregs  Swia  ok  Gota  konongs». 

(Dipl.  Norv.  I,  Nr.  220  eptir  frumbr.   í   ríkisskjalasafni  Norð- 
maDQa). 


415  [1332]. 

Egill  biskup  á  Hólum  kaupir  Frostastaði   og  Skálá  af  Árnóri 
frosta. 

Frumbr.  í  AM,  Dlpl.  Isl.  Fasc.  Lxiv,  1,  á  skinni;  fjögur  inn- 
sigli  fyrir  og  fjögur  dottin  frá;  Dipl.  afskr.  AM.  Nr.  3049  (eptir 
frumbr.);  afskriptir  eru  í  Bisk.  Nr.  2.  Fol.  bls.  160;  Landsbókas. 
18.  Fol.  628  og  107  4to  bls.  6—7.  Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Ecc.  Isl. 
II,  194-95.  Jón  Espóh'n  árfærir  bréfið  til  1332  (Arb.  I,  71)  og 
eldri  geta  þessi  Frostastaðabréf  ekki  verið,  því  Einar  Hafliðason  er  hér 
nefndr  prestr  (vígðr  1332),  og  yngri  en  1341  geta  þau  heldr  ekki 
verið. 

[frostastadabref  oc  skaalaa  oc  kaupmalabref  egils  biskups^). 

')  Aptan  á  bréfinu. 

Dipl.  Isl.  II.  B.  ^^ 


674  FROSTASTAÐIR  OG  SKÁLÁ.  1332. 

J  guds  nafne  amen. 

Gerum  wer  þoruardr  olafr  kolbæirn  æinarr  gudmundr 
prestar.  orný*)  suæirn  vermundr  aurn^)  þat  ollum  monnum 
kunnikt  at  wer  síam  handatæke  virdulegs  herra  egils  biskups 
oc  arnors  frosta  med  þui  skilýrde  at  arnorr  selr  alla  frosta- 
stade  oc  skalaa  medr  ollum  þeim  hlunnendum  sem  bann  erfde 
epter  fodur  sinn.  Skillde  hann  taka  firer  þann  helming  iard- 
anna  sem  herra  biskup  hafde  aptr  gefít  honom  konu  hans  oc 
modur  lausaféé  voru  þat.  x.  kugillde  oc  halft  þridia  hunndrat 
oc.  XX.  soluuoda.  En  j  mote  hinum  hluta  iardarinnar.  skillde 
hann  taka  halfa  jord  a  bræid.  oc  vera  or.  x.  hunndrada  skuUd 
vidr  brand  er  þar  atte  j.  x.  hundrads  jlag.  oc  her  enn  ofuann 
aa  halft  þridia  hundrad.  SkiUde  herra  biskup  aptr  stadnum 
halfa  iord  a  bræid  ef  kongrinn  kallade  ser  nockuot  j  frostastod- 
um.  fek  hann  þa  oc  kolbæine  radsmanne  sinum  vmbod 
til  at  taka  handsaul  af  þoraurnu  husfreyiu  frosta  a  saugdum 
iordum  er  þau  fýnndizst.  ok  til  sannenda  her  um  settum  wer 
fýrnefnder  menn  firer  þetta  bref  var  innsigle. 


416.  [1332]. 

ViTNiSBURÐR  Einars  prests  Hafliðasonar  og  þriggja  annara,  að 
Brandr  bóndi  frá  Höfða  hafi  borgað  að  ábyrgjast  allar  lagaript- 
ingar  á  Frostastöðum. 

Frumbr.  í  AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  Lxiv,  2,  á  skÍDDÍ  að  því  er 
virðist  með  hendi  séra  Einars  Hafliðasonar.  Innsigli  Eiríks  djákna 
er  fyrir  bréfinu;  hin  dottin  frá.  (Sigillvm  [EJrici  To.  s.)  Dipl.  afskr. 
AM.  Nr.  3050  (eptir  frbr.);  afskriptir  eru  í  Bisk.  Nr.  3.  Fol.  bl.  90 
skr,  1641—42;  Landsb.  18.  Fol.,  629;  115.  4to,  II,  1.  Jón  Espó- 
lín  árfærir  bréfið  til  1332  (Arb.  I,  71). 

bref  vm  frostastade^). 
]^eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 

*)  þannig  frbr.  =  oddný;  Hist.  Eccl.  les:  Orn,  sem  er  rangt; 
')  Hist.  Eccl.  les:  Árni,  sem  er  rangt;  ')  Aptan  á  bréfinu;  neðar  með 
sömu  hendi  stendr  "ena  mal»;  með  hendi  frá  17.  öld:  «folio  90  j  tyd 
EigiUs  biskupso,  og  á  það  við  bréfabók  þorláks  biskups  frá  1641 — 42. 


1332.       FROSTASTAÐIR  OG  SKÁLÁ.  —  SKÓGAR.       675 

einarr  haflidason  oc  gudmundr  prestar  eiulfr  oc  eirikr  diaknar 
q[uediu]  g[uds]  oc  sina  kunigt  gerande  at  wer  voruna  þar  jhia 
oc  saam  a  hanndatæke  virduligs  herra  egils  biskups  oc  branz 
bonda  fra  haufda  at  holum  j  hialltadal  at  nefndr  brandr  borg- 
ade  at  abyrgiaz  allar  logryptinngar  firer  frostastade  vpp  aa  þau. 
X.  hundrut  er  herra  biskup  lauk  brannde  firer  arnor  frosta.  er 
j  lanndinu  stod  adr.  oc  til  sannynda  her  vm  settum  wer  fyr- 
nefnder  menn  firer  þetta  bref  var  jnnsigle. 


417.  [1332]. 

þóRARNA  húsfreyja  Arnörs  frosta    samþykkir   sölu    bónda   síns 
á  Frostastöðum  til  Egils  biskups. 

Frumbr.  AM,  Dipl.  Isl.  Fasc.  Lxiv,  3,  á  skinni;  bæði  innsiglin 
dottin  frá.  Dipl.  afskr.  AM.  Nr.  3051 ;  afskriptir  eru  og  í  Bisfc. 
Nr.  2.  Fol.  bls.  213;  Landsb.  107  4to,  bis.  6  — 8.  Jón  Espólín  heim- 
færir  bréfið  til  1332  (Árb.  I,  71). 

J  guds  nafne  amen. 

Gerum  vid  hrafn  ionsson  jon  biarnarson  þat  ollum  monn- 
um  kunnikt  at  vid  uorum  j  hia  at  sira^  kolbæirn  radsmadr  at 
holum  let  lesa  kaupmalabref  þeirra  egils  biskups  oc  arnors 
frosta  vm  landkaup  a  frostastodum,  sua  at  arnorr  var  j  hia. 
ok  þorarna  husfræyia  hans.  handsalade  þorarna  fyrrnefnda  iord 
sira  kolbæine.  herra  biskupe  oc  holastad  til  æignar  medr  þeim 
kaupmala  sem  herra  biskup  oc  arnorr  hofdu  adr  gort  oc  þa 
uar  upp  lesinn.  ok  tii  sannenda  her  um  settum  vid  ockr  inn- 
sigle  firer  þetta  bref  er  gort  var  þrim  nattum  sidar  en  sagt 
kaup  for  fram. 


418.  [1332]. 

Máldagi  Nikuláskirkju  i  Skógum    undir   EyjaQöllum    [er   Jón 
biskup  Haldórsson  setti]. 

AM.  263,  Fol.  bls.  17  skr.  1598:  Landsb.  268.  4to  bl.  lOb 
—  lla  skr.  1601.  Jón  biskup  Haldórsson  vígir  haustið  1332 
Einar  prest  Hafliðason  austr  í  Skarði  á  Rangárvöllum.    Mun  hann  þá 

43* 


676  SKÓGAR.  1332. 

hafa  riðið  yfir  Rangárþing  um  sumarið  og  er  því  þesei  máldagi  og 
þeir  máldagar  úr  Rangáþingi,  sem  hér  fara  á  eptir,  ef  til  vill  frá  því  ári. 

í  Landsbókasafni  Nr.  108.  4to  bls.  488—89  (skjalabók  frá 
séra  Jóni  í  Hítardal)  og  í  AM.  261.  Fol.  bl.  75a  (afskr.  af  Gíslamál- 
daga  frá  1642)  stendr  svo  látandi  klausa: 

i<þá  Skálholtskirkja  brann  á  dögum  biskups  Ögmundar  brann 
þar  inni  máldagabók  sú,  sem  Michel  biskup  hafði  gert.  þessi 
Michel  biskup  var  danskr.  Hann  varð  biskup  anno  1385,  ríkti  þrjú 
ár,  fór  aptr  til  Danmerkr. 

Skálholtskirkja  hefir  tvisvar  brunnið.  Fyrst  á  dögum  Árna 
biskups  Helgasonar  anno  1309.  í  annað  sinn  á  dögum  biskups 
Ögmundar. 

Datum  í  Vilchinsmáldagabók  1397. 

Datum  aunarar  máldagabókar  í  Skálholti,  þar  sem  Holtsmáldagi 
er  í,  1326.  Hún  er  71  ári  eldri  en  Vilchinsbók.  Ergo  er  hún 
gerð  af  Jóni  Haldórssyni  biskupi. 

Dómsbréfið.  þess  datuni  1343.  það  er  54  árum  eldra  en 
Vilchinsbók.  Ergo  er  það  gert  sama  ár  og  Jón  biskup  Sigurðsson 
kom  til  stóls  síns». 

Eptir  þessu  ættu  allir  Rangárþingsmáldagarnir,  sem  standa  hjá 
Holtsmáldaga  (sbr.  Nr.  364)  í  AM.  263.  Fol.  bls.  17  og  bls.  21 
—  27  og  Landsb  268.  4to  bl.  10  —  20  að  vera  frá  tímum  Jóns 
biskups  Haldórssonar,  og  mun  þetta  láta  nærri  og  því  eigna  eg  þá 
alla  Jóni  biskupi,  og  mart  bendir  til,  að  þeir  sé  frá  hans  tímum. 
þó  hef  eg  ekki  heimfært  þá  til  1326,  þó  að  það  hefði  ef  til  viU 
mátt,  heldr  til  1332  af  ofangreindum  ástæðum.  Hér  og  hvar 
bregðr  fyrir  að  bætt  muni  hafa  verið  einhverju  við  máldagana  og 
mun  það  helzt  vera  frá  dögum  Gyrðs  biskups  1353  (sbr.  Skarðs- 
máldaga)  og  sumt  ef  til  vill  Oddgeirs  biskups.  Eyjafjallamáldagarnir 
eru  teknir  upp  í  Hítardalsbók  því  nær  óbreyttir,  en  með  nokkrum  við- 
bótum  Oddgeirs  biskups  (1371),  og  munu  þeir  verða  prentaðir  á  sínum 
stað;  Merkrmáldaga  er  þó  kipt  út  þaðan  og  færðr  hingað,  því  að 
hann  er  auðsjáaulega  aö  mestu  í  sinni  upprunaiegu  mynd  frá  Jóni 
biskupi  Haldórssyni. 

Skógar  þeir,  sem  þessi  máldagi  er  fyrir,  eru  Skógar  hinir  ytri, 
en  leingi  munu  báðir  Skógar  hafa  verið  sameign.  þrasi  hinn  gamli 
þóróHsson  hornabrjóts  nam  alt  land  milli  Kaldaklofsár  og  Jökulsár 
og  bjó  í  Eystri-Skógum.  þegar  Skógaeignir  féllu  undir  konung 
(Skógalén),  sem  mun  hafa  verið  á  15.  öld,  voru  þar  í  þessar  jarðir: 
Eystri-Skógar,  Ytri-Skógar,  Drangshlíð,  Skarðshlíð.  Bakkakot,  Hörðu- 
Bkáli  (nú  í  eyði),  Lambafell  og  Berjanes.  Jþað  voru  á  dögum  Árna 
Magnússonar  munnmæli,  að  Skógar  hefðu  fyrir  það  fallið  undir  konung, 
að  bóndinn  í  Skógum  hefði  drepið  son  sinn  á  unglingsaldri  (AM. 
223.  8vo).  Nú  (1889)  er  verið  að  leggja  niðr  Skógakirkju.  Skóga- 
máldagi  er  ekki  í  Vilchinsbók.  Ofan  úr  landnámstið  bjuggu  1  Skóg- 
um  afkomendr  þrasa  gamla  svo  að  rekja  má  og  niðr  til  þess  hér  er 
koraið;  fyrst  Geirmundr  þrasason,  þá  þorbjörn  sonr  hans,  þá  Brandr 
sonr  hans,  þá  Bolli  Brandsson,  þá  Skeggi  BoUason,  þá  Njáll  Sigmundar- 


1332.  SKÓGAR.  —  EYVINDARHÓLAR.  677 

son  (d.  1236)  oer  Hildr  Skegg-jadóttir,  þá  Skeggi  Njálsson  (d.  1262),  þá 
Eyjólfur  Skeggjason,  þá  Brandr  skógr  sonr  hans,  sem  andaðist  1331. 

Skogar.  [gamall  maldagi^). 

Nicholaskirkia  j  skogum  aa  halft  heimaland  med  ollum 
rekum  þeim  sem  þar  fylgia.  oc  þessum  vtjordum.  halfa  drangs- 
hlyd.  skardzhlyd.  hordaskále.  backe  oc  berianes.  oc  eystre  skogar. 

kirkia  aa  innann  sig.  v.  manna  messuklædi.  oc  ij  hokla. 
at  auk.  sloppar  iiij.  oc  kantara  kapur  iij.  fiogur  hSalltaris 
klædi.  iij.  aa  huaaru  minna  alltari  med  dukum.  messu  serkur. 
einn  nyr  wvigdur.  oc  kalekar  ij.  glodarker  eitt.  oc  annad  brotid. 
kiertistikur  fiorar.  vj.  kluckur.  oc  biollur  tuör.  skrijn.  oc  textus 
evanngeliorum.  ij.  alltara  steinar  buner.  iij.  krossar  smellter 
oc  iij  obuner.  marie  skriffter  tuðr.  peturs  skriptt.  oc  nichulas'^). 
jons  likneski  postola.  oc  marie.  tuðr  kistur  oc  stoll.  merki  ij. 
bior  oc  songhus  tiold. 

kuikfee  sextijgi  aasaudar  oc  tiu  kyr. 

þriu  hundrut  j  bokum.  krisma  ker  med  tonn.  kirkiu 
kolur  ij.  oc  vatnkall^). 

tueggia  kennimanna  skylld.  prestar  tueir.  edur  prestur  ocdiakni. 

[kirkiann  m.  oc  tuo  glerglugga  oc  paxblad*). 


419.  [1332J. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Hólum  undir  EyjaQöllum  [er  Jón  biskup 
Haldórsson  setti]. 

ÁM.  263.  Fol.  bls.  17  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  Ua 
skr.  1601.     Mádagi  þessarar  kirkju  er  ekki  í  Vilchinsbók, 

Holar.  [gamall  maldagi^). 

Mariukirkia  j  holum  a  heimaland  allt.  med  gðgnum  oc 
giædum. 

X.  kugiUdi. 

kalek  gylltann  oc  messuklædi  þrenn.  þriu  alltara  klædi. 
kistur  ij.  kluckur  iiij  oc  bioUu  eina.  iij  kertistikur.  vij.  merkur 


')  [sl.  268;    *)  nicholai  268;  ^)  vatnzkall  268;    *)  [mun    vera  viðbót 
frá  1353;  *)  [vndir  fioUvra  268. 


678  BORG.   —    MIÐBÆLI.  1332. 

^ax.  jtiolld.  glodarker.   kross   oc    skrijn    litiP).    kantara   kapu. 
muonlaugh.  fontz  vmbuning. 


420.  [1332]. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Borg  undir  Eyjafjöllum  [er  Jón  biskup 
Haldórsson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  17  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  lla 
skr.  1601,  Síðasta  klausa  máldagans  er  líklega  frá  dögum  Gyrðs. 
Borgarmáldagi  er  ekki  í  Vilchinsbók. 

Borg.  [Gamall  maldagi^). 

Mariukirkia  j  borg  a  heimaland  allt  oc  klambrarland. 

þar  fýlgia  fiogur  hundrath  fioru. 

vij.  kugilldi. 

kirkiann  a  innann  sig.  smellta  kross.  ij  rodukrossar.  mariu- 
skriftt.  messuklædi  ij.  kalek.  kantarakapur  ij.  alltaraklædi  iiij. 
einn  slopp.  tioUd  vmm  huerfis  kor.  glodarker.  ij  munnlaugar. 
handkuern.  steinnhnudar  xij.  kluckur  iij.  bord  oc  stighe. 
haalft  þridia  hundrat  j  sængarklædum.  x  gess*)  gelldar.  kerti- 
stikur  ij.  oc  kertakloíve.  oc  ein  litil  bialla.  messustack.  bakstur 
jarn.  kistur  ij. 

[f>etta  lokid  j  stadar  speli.  fiogur  kugiUdi.  tuau  ross. 
þriu  hundrat  j  slatrum.  x  aurar  voru.  eptir  Amunda  prest*). 


421.  [1332]. 

Máldagi  Maríukirkju    að    Miðbæli    undir  Eyjafjöllum  [er  Jón 
biskup  Haldórsson  setti]. 

AM.  dipl.  afskr.  2053  með  hendi  Arna  Magnássonar  eptir  bók- 
felh  frá  c.  1500,  en  sem  var  skorið  af,  afskr.  staðfest  í  Skálholti  23. 
Dec.  1710.  AM.  263.  Fol.  bls.  21  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to 
bl.  llb  skr.  1601.      Njáll  gæti  verið  séra    Njáll    þorsteinsson,    er 


*)  lijtid  268;  ')  [vnder  fiollvm  268;  *)  gæss  268;  *)  [þessi  klausa 
er  seinni  Tiðbót,  liklega  frá  1353;  þetta  er  séra  Áronndi  Gaðmandarson, 
en  séra  Ámnndi  Hallsson  var  bér  prestr  1440  (AM.  Fasc.  X,  20). 


1332.  MIÐBÆLI.    —    STEINAR.  679 

nefndr  er  í  dómi  um  Holtsreka  16.  Aug.  1363  eða  Njáll  sonr 
Kráks  í  Steinum,  og  er  það  öllu  líklegra.  Jón  Sigurðsson  heim- 
færir  þennan  máldaga  til  "C.  1330 — 40».  Jón  biskup  Haldórsson 
muu  hafa  riðið  yfir  Kangárþing  1332  og  mun  því  máldaginn  vera 
frá  því  ári.     Miðbælismáldagi  er  ekki  í  Vilchinsbók. 

Midbæli.  Gamall  maldage^). 

Mariu  kirkia  m  midbæli  m.  heimaland  halft  med  gognum 
oc  giædum. 

fiogur^)  kugilldi  bvfiar  oc  hross. 

xij.  h[vndrud]  frids  fiar. 

[klvckur  ij.  tiolld^).  alltaris  stein  bven.  eitt  litid  tabulum 
eneum  deavratvm.  kaleik.  messuklædi  þrenn.  slopp  einn.  kapu 
eina.  merki.  ij.  glodarker.  munnlaugar  ij.  kertistikur  ij.  stola 
ij.  skirnarsar.  vazker  af  steini.  skiolu  oc  vazdýr.  aspiciensbok 
per  vsum.  gradal.  lesbok  m  sumarit  oc  ðnnvr  de  sanctis.  mariv 
sðgu  oc  agnesar  sogv  oc  rodvkrossa  fiora. 

þar  skal  vera  prestur  oc  diakn  en  kvengiUdur  omagi  ef 
eigi  er  diakn  til.  tekur  prestvr  fiorar  merkvr  kavps*). 

þorlacks  skript.  alltaraklædi  fiogur  med  dvkvm  oc  einn 
kniaduk^). 

þangat  liggur  tivnd  af  tueimur  bæivm.  er  annat  bænhvs 
oc  tekzt  af  half  mork. 

gelldfiar  [rekstur  j  huitmagafell.  tueggia  manadabeit  j 
leirna  land.  bufie  j  annad  maal.  skogarteiga^)  iiij  j  langanesi. 
oc  einn  i  þorsmork. 

porcio  ecclesie  medann  niall  bio  vmm  xiij  aar  sex  aurar  aa 
hueriu'). 


422  [1332]. 

Máldagi  Michaelskirkju  í  Steinum  undir  Eyjafjöllum    [er   Jón 
biákup  Haldórsson  setti]. 


')  263;  ")  iij,  263;  ^)  [tiolld  oc  kluckur  ij.,  263,  268;  *)  sl.  263, 
268;  *)  krijnadnk  268;  •)  skoga  teiga  268;  ^)  [vantar  i  2053,  af  því  að 
skovið  hefir  verið  af  blaðinu,  'Aptan  á  því  stóð  •.  .  .  .  porcio  a  |  .  .  . 
.  ■  .  .  enn  setti  e  .  .  .  |  .  .  .  a  þridia  a'>.  Má  vera  að  seinasta  klaasan 
sé  frá  135.^. 


STEINAR.   —   HOLT.  1332. 

AM.  263.  Fol.  bls.  21  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  llb 
—  12a  skr.  1601.  Vera  má  að  síðasta  klausan  sé  eptir  Gyrð 
biskup  1353,  þó  þarf  það  ekki  að  vera.  1320  brotnaði  kirkja  í 
Steinum  (annálar)  og  nú  (1889)  er  verið  að  leggja  hana  niðr. 
Steinamáldagi  er  ekki  í  Vilchinsbók. 

[Steinar.  Gamall  maldagi^). 

CDikals^)  kirkia  j  steinum  aa  land  at  gnupum. 

atta  kýr. 

kluckur  V.  tioUd  vmmhuerfis  sig.  merki  ij.  michals  skrift. 
kalek  oc  messuklædi.  einn  slopp  oc  kapu.  krossa  ij.  oc  glodar- 
ker  oc  munnlaugar  ij.  stol.  vj  merkur  vax.  alltaraklædi  iij. 
kistu.  lesbækur  viij.  tolf  manade  vetrlutinn  at  songinum^)  de 
tempore  oc  de  sanctis  suffragium.  ymnarium.  capitularium*). 
sequentiubok.  messubok  de  sanctis.  actus  Apostulorum.  psallt- 
ara.  hun  a  godann  hokul  med  baldekinn.  stolu  oc  handlijn  med 
pell.  oc  hofutlin.  messuklædi  aunnur  at  allu.  kertistikur  tuær. 
vatzketil.  fontklædi.  corporalia.  alltaris  duk  oc  alltaris  stein. 

þangath  iiggur  tijund  af  sex  bæium.  er  þar  af  eitt 
bænhus  oc  tekst  af  half  mork.  prestur  tekur  heima  iiij 
merkar. 

allir  bændur  þeir  sem  tijda  sokn  eiga  j  steina  kirkiu  luka 
þangath  dagsverk.  eins  vinnumanns  serhuer  þeirra.  oc  hafa  lokit 
fyrir  michails  messo  a  huerium  tolf  manudum. 

gamli  lagdi  til  kirkiunnar  Jiij  kugilldi  aasaudar.  kantara 
kapu  nýa.  mariu  skriptt.  alltara  klædi.  messuserk.  corporalia 
oc  ij  duka. 


423.  [1332]. 

Máldagi  allra  heilagra  kirkju   í  Holti    undir    EyjaQöllum   [er 
Jón  biskup  Haldórsson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  þls.  21—22  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl. 
12a— b  skr.  1601.  1303  brotnaði  kirkjan  í  Holti  fyrir  veðri 
(annálar),  og  enn  aptr  1326  (Skálholtsannáll).  og  nú  er  verið  að 
flytja  Holtskirkju  að  Ásólfsskála.  Sbr.  Holtsmáldaga  frá  1270  (Dipl. 
Isl.  II  Nr.  33).     Holtsmáldagi  er  ekki  í  Vilchinsbók. 

')  [Steinakirkia  268;  ')  COikhals  268;  »)  songvmm  268;  *)  sl.  268. 


1332.  HOLT  UNDIR  EYJAFJÖLLUM.  681 

Hollt,  [Gamall  maldagi*). 

Allra  heilagra  kirkia  vndir  íiollum  j  hollti  aa  heima  land 
allt  oc  varmar  hlid.  vaullu  oc  gerdar  oc  gardzhorn.  medollum 
fiorum  þeim  er  þar  fylgia.  eru  þat  xx  huudrat.  halfva  synztu 
vesturhollta  fioru.  huamm[s]fioru.  er  liggur  fyrir  backa.  eru 
þat  nijutigher  fadma  hins  fiorda  hundradz. 

her  fylgia  atta  ær  oc  tiutigher.  tuær  kyr  oc  xx.  tolf  hundrat 
j  metfe. 

X  hokla.  messu  [fot  niu^).  kaleka  iij.  bakstur  jarn  ii.  merki 
tuo.  krossa  iij.  oc  er  einn  smelltur.  skrijn.  alltaris  steinar  iij. 
textum  euangeliorum.  ij  munnlaugar.  kluckur  vij.  mariuskriftt. 
jons  skriftt  baptiste.  þorlaks  oc  olafs.  tioUd  vmmhuerfis  kirkiu. 
kapur  iiij.  sloppar  iiij,  alltara  klædi  vj.  ketil  oc  skirnarketil. 
annann  med  fontz  vmmbunade.  glodarker.  ij.  oc  elldbera.  husl- 
ker  ij  af  silfri  oc  er  annat  gyllt  vel  oc  sæmiligth.  fym  hundrat 
j  bokum,  messingar  stikur  ij.  jarnstiku.  tabulum  yfer  ailtari. 
messufata  stack.  corporale  sæmiligth.  alltaris  duka  iij. 

Kirkian  a  sio  skogar  teiga  j  þorsmork. 

j  stong, 

gamla  nautur. 

gatna  skogur. 

loptz  nautur, 

lækiar  skogur  oc  tungur  inn  j  gil  fra  hofda  skoghe, 

ij  a  akstodum^). 

saudungsnes  allt  med  vtvoxtum  ollum  vndir  saudungs 
homrum  oc  saudungs  hamra. 

nautta  rett  or  hollte  oc  vtlondum  j  langanes. 

vtvoxtu  halfva  firi  ollu  langhanesi. 

c  lamba  afrett  j  lambafell. 

XXX  sauda  hofn  j  vesterhoUt*). 

xl.  lambgymbra  beit  j  hrutholma. 

stodrossa  hofn  vetur  oc  sumar.  firi  vtann  sanndlæk^). 

Stadurinn  skal  hafa  oleighis  sandhola  feriu.  huern  tijma  er 
hann  þarf. 

þar  skulu  vera  ij  prestar  oc  diaknn. 


^)  [vnndir  fiollvm  268;     ')  [niu   fot,    263,    268;     ^)  askstodura  268; 
*)  vestra  hoUt  268;  »)  saudlæk  263. 


682  ÁSÓLFSSKÁLI.   —  DALR.  1332. 

þangat  liggia    vnder    ix  bæier    at  tijundum  oc  lysitoUum. 
eru  her  af  iij  bænhus  oc  teiíst  half  moris  af  hverre. 
af  kirkiunni  at  gnupi  ij  merkur. 
[c  hest.  oc  c  voru*) 


424  [1332]. 

Máldagi  Ólafskirkju  á  Ásólfsskála  undir   EyjaQöUum   [er    Jón 
biskup  Haldórsson  setti]. 

AM,  263.  Fol.  bls.  22  og  bls.  95  alveg  samhljóða  skr.  1598; 
Landsb.  268.  4to  bl.  12—13  skr.  1601.  Skálamáldagi  er  ekki  í 
Vilchinsbók. 

Asolfs  skale.  [Gamall  máidagi^). 

Olafs  kirkia  at  asolfs  skala  a  heima  land  halft  medgogn- 
um  oc  gædum  oc  vij  kyr.  veturgamlann  gridung. 

klukkur  iiij.  smelita  kross  oc  rodukross  oc  olafs  skriftt. 
tiolld  vmmbuerfis  sig.  messuklædi.  einn  slopp.  glodarker.  kerti- 
stikur  ij.  munnlaugar  ij.  oc  kaunnu  litla.  skirnar  saa.  alltara 
klædi  ij.  kalek.  stola  ij. 

þar  skal  vera  heimilis  prestur  oc  taka  iiij  merkur. 

þadann  skal  syngia  til  midskala  siotian  messur  oc  tekst 
af  tueim  alnum  fatt  j  vj.  aura.  þar  liggur  til  kirkiu  tiund  heima 
manna  oc  fra  midskala.  þar  skal  vera  biskup[s]  gistingh. 

gelldneyta  afrett  j  langhanes^).  vtvogstu  j  langhanesi  ad 
helmingi  vid  stadinn  j  hollti. 

[kantara  kapa  med  pell.  tabula  yfer  alltari.  messingar 
kross  litill.  tuo  likneski  sma^). 


425.  [1332]. 

Máldagi  Pétrskirkju  í  Dal    undir    EyjafjöIIum  [er  Jön  biskup 
Haldórsson  setti]. 


')  [kynni  að  vera  seinni  viðbót;  »)  [sl.  268;  *)  langanes  268;  *)  [lik- 
lega  viðbót  frá  1353. 


1332.  DALR  UNDIR  EYJAFJÖLLUM.  683 

AM.  263.  Fol.  bls.  22  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl. 
13a— b  skr.  1601.     Dalsmáldagi  er  ekki  í  Viichinsbók, 

Dalur.  [Gamall  máldagi^). 

Peturs  kirkia  j  dal  vnder  fiollum  a  heima  land  halft. 
synztu  mork  halfa.  savdhus^^vðll  halfvann.  nedra  dal  halfv- 
ann.  oc  þesse  oll  med  fiorum  oc  skoghum  oc  ollum  þeim 
gognum  oc  giædum  sem  fylgia. 

xj.  kyr.  sextighi  asaudar  oc  sex  ær.  oc  c  j  metfie. 

atta  manna  messu  klædi  oc  hokul  lausann.  vj  alltara 
klædi.  iij  kalekar.  þrear  kapur.  iij  sloppa.  glodarker  eitt.  texta 
sylfurbuinn.  skrin  med  silfur.  oc  huslker^).  alltaris  steinn 
sylfurbuinn.  smellta*)  kross  storan.  tuær  kertstikur  med  kopar 
oc  ein  stor  med  jarn.  iij  merkur  vax.  tioUd  vm  alla  kirkiu 
med  nyium  dukum.  kluckur  vj.  skaaler  med  metum.  vatnkarL 
munlaugar  ij.  vatzketil. 

{>adan  skal  syngia  j  efstu  mork  huern  dag  helgann  oc 
taka  iiij  merkur. 

xij  salumessur  j  midmork. 

xij  messur  j  synztu  mork. 

xij  messur  a  sanda. 

sungit  annann  huern  dag  helgann.  a  selialand  oc  suá  £a 
fít  takast  ij  merkur  af  huarre  kirkiunne. 

þangad  liggur  tijund  af  fiorum  bæium  oc  sua  lysitollar 
xij  aurar  hins  fiorda  hundradz  j  bokum.  mariuskriftt  oc  peturs 
skriftt. 

þar  skulu  vera  prestar  ij  oc  syngia  ad  jafnade  bader.  þar 
skal  oc  vera  diakn. 

[kirkiann  a  fiordung  j  skogi  j  blafelli. 

hun  a  einn  hest  er  andres  rolfsson  gaf. 

Jtem  kyr  oc  ij  hundradz  hross  c  vöru.  sæmilegh  kista. 

Jtem  vijc^). 

')  [vnndir  fiollvm  268;  »)  sanndhus  268;  »)  hulsker  263,  268;  *) 
smelltann  268;  *)  [mun  vera  viðbót  frá  dögum  Gyrðs(1353). 


684  MÖRK.  —  KROSS.  1332. 

426.  [1332]. 

Máldagi  Pétrskirkju  í  [efstu]  Mörk  undir   Eyjafjöllum  [er  Jón 
biskup  Halddrsson  setti]. 

JSig.  143.  4to  bls.  180  skr.  1607  (Garðabók)  eptir  Hítadals- 
bók.  KomÍD  til  Jóqs  Sigurðssonar  frá  Dr.  Grími  Thomsen.  Máldag- 
inn  stendr  meðal  máldaga  þeirra,  er  Jón  Sigurðsson  eiguar  Oddgeiri 
biskupi,  en  þessi  virðist  vera  eldri,  og  mun  vera  frá  tímum  Jóns 
Haldórssonar.  Merkreignir  (Merkrlén)  féllu  undir  konung  á  15. 
öld,  og  raun  það  hafa  verið  eptir  Krossreið  1472.  Voru  það  þessar 
jaröir:  Stóramörk  hálf,  Miðmörk,  Fit  og  Hali,  sem  nú  er  fyrir  löngu 
eyddr  af  Markarfljóti  (sbr.  AM.  223.  8vo)  Merkrmáldagi  er  ekki  í 
Vilchinsbók. 

J  Mork  er  kirkia  sancti  petri, 

þar  skal  syngia  vr  dal  huernn  dag  helgann.  enn  greida 
preste  iiij  merkur  og  a  x  hesta  heyss  sæte. 

þar  skal  [takast]  heima  lysetollur  allra  heimamanna  og 
kirkiutijund. 

kirkia  a  xij  ær  og  ij  kyr. 

Skal  sá  er  j  mork  byr  hallda  manngeingre  bryggiu  a 
selialandzaa. 

ij.  mariuskriptter.  peturs  likneske  oc  pals.  Thorlaks  lijkneske. 
kross  oc  brijk  yfer  alltare.  tioUd  vmmhuerfis  kirkiu.  kluckur 
ij.  biollu  eina.  messuklæde  og  kaleik  oc  kantara  kapu  og  slopp. 
iiij  kertastikur  oc  ij  jarnnstikur.  sacrarium  munnlðg.  glodar- 
ker.  elldbere  og  kistu.  alltaraklæde  ij  oc  glitadann  duk. 

Jtem  ij  gullhlod  sæmelig  er  gudfinna^)  husfreýia  gaf 
kirkiunne. 


427.  [1332]. 

Máldagi  Ólafskirkju    að  Krossi   í   Landeyjum    [er  Jón  biskup 
Haldórsson  setti]. 


')  þetta  mun  vera  eða  gœti  verið  Guðfinna  Magnúsdóttir  þorláks- 
eonar  og  Ellisifar  þorgeirsdóttnr  frá  Holti.  Gnðfinna  átti  þorstein  Hafr- 
bJBrnarson  d.  1325  (sbr.  Bps.  I,  681).  Hún  virðist  vera  nefnd  Val- 
gerðr  Bps.  I,  716. 


i 


1332.  KROSS.   —  ÁMÚLASTAÐIR.  685 

AM.  263.  Fol.  bls.  23  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  13b 
skr.  1601. 

Kross.  [gamall  maldagi*). 

Olafs  kirkia  at  krosse  aa  prestz  skylld  j  heima  landi. 

XXX  asaudar  oc  vj.  kyr  oc  c  voru  oc  halfvann  fiord- 
ung  vax. 

messuklædi  ij.  alltarisklædi  ij.  slopp  og  kantarakapu.  kalek. 
kertistikur  iiij.  vatzkarlz  brot  oc  skirnar  saar  oc  vatzketill, 
glodarker.  smellta  kross.  oc  ij  krossa  adra.  mariu  skrifter  ij. 
jons  skrift  oc  olaís  skriftt.  alltaris  steinn  buinn.  oc  skrin  obuit 
litit.  kluckur  iij  oc  biollur  iij.  munnlaughar  ij. 

I>angath  liggia  ix^)  bæier  at  tiundum  oc  lýsitollum.  eru 
vj  bænhus  af  þessum.  sungit  annannn  huern  dag  helgann  til 
liotastada.  [oc  x  aurar  j  bokum^). 


428.  [1332J. 

Máldagi  Pétrskirkju  á  Ámúlastöðum  [er  Jón  biskup  Haldórs- 
son  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  23  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  I3b 
— 14a  skr.   1601 

[Amula  stodum.  gamall  maldagi^). 

Peturs  kirkia  a  aamulastodum  a  prestz  skylld  j  heima 
landi  oc  xij  ær  og  eina  ku. 

messuklædi  ein.  kalek  oc  hokul  oc  stolu.  kross.  mariu 
skriftt  oc  peturs  skriftt.  kluckur  ij  oc  biollur  ij.  alltara 
klædi  ij.  glodaker.  oc  sacrarium.  munnlaugh.  blystikur  ij. 

þar  liggia  vnder  ix  bæir  fyrir  vtann  fliot  at  haalfum  lýse- 
toUum  oc  tiundum  ollum.  en  groptur  ad  ollu.  iij  bæier  at  ti- 
undum  oc  lysitollum  firi  ostann  fliot. 

þar  liggia  vnder  ij  vtkirkiur. 

[Jtem  kv  oc  viij  merkur  vax''). 


')  [sl.  268;    ")  xix,  268;     ')  [mun  vera  seinni  viðbót;     *)  [Womula- 
stadir  268;  ')  [líklega  viðbót  Gyrðs  frá  1353. 


686  ETVINDARMÚLI.  —  TEIGR.  1332. 

429.  [1332]. 

Máldagi  Jónskirkju  postula    á   Eyvindarmúla  í    Fljótshlíð  [er 
Jón  biskup  Haldórsson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  23  skr,  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  14a 
skr.  1601. 

Eyuindarmule.  [Gamall  maldagi*). 

Jons  kirkia  postula  at  eýuindarmula  aa  prestz  skylld  j 
heima  landi. 

ix  ær.  messuklædi  ij  vtann  stolu  oc  handlin  skorter  til 
annara.  alltara  klædi  iij.  kantara  kapu  eina.  slopp.  j.  kross 
sæmilighann  med  likneskium.  mariuskrift  oc  jons  skriptt. 
munnlaughar  ij.  glodarker.  elldbera.  merki  eitt,  halft  annat 
hundrat  j  bokum.  oc  vatzketil.  fonts  vmmbunat.  kluckur  iij. 
textabunat  med  silfur.  paxspialld.  alltaris  steinn  buinn.  tiolld 
vmmhuerfis  kirkiu. 

f>angat  iiggia  ij  bæir  ad  tyundum  oc  tysitollum.  syngia  ann- 
ann  huern  dag  helgann  til  hlidarenda.  oc  takazt  ij  merkur. 

[kirkiann  a  kalek  oc  kertistikur  ij. 

Jtem  lagdi  solmundur  til  iij  ær  oc  ku*). 


430.  [1332]. 

Máldagi    Maríukirkju    í    Teigi    í    Fljótshh'ð    [er   Jón  biskup 
Haldórsson  settij. 

AM.  263.  Fol.  bls.  23  skr.  1598;  Laudsb.  268.  4to  bl. 
14a— b  skr.  1601. 

Teigur.  [Gamall  maldagi^). 

Mariu  kirkia  j  teighi  a  þridiung  j  heima  landi.  þridiung  j 
butrallda  stodum. 

vj  kugilidi.  iij  messuklædi.  kalek.  ij  corporalia.  kluckur 
iiij.  alltaraklædi  iij.  kertistikur  ij.  munnlaugh.  glodarker.  slopp. 


')  [sl.  268;  *)  [mun  vera  viðbót  frá  Gyrð  1353 'eða  síðar;  ')  [sl.  268. 


1332.  BREIÐIBÓLSTAÐR.  687 

kantarakapu.  alltarisduka  iij.  kross  sæmiligann  steindann.  mariu 
skriftt.  andres  skrift.  vj  merkur  vax.  brik  sæmiliga.  tioUdvmm 
kirkiu.  skrin  litit. 

þangat  liggia  vndir  vij  bæier  at  tijundum  oc  lysitollum. 
alltaris  steinn  med  reliquiis.  eru  af  þessum  iij  bænhus  oc  tekst 
half  mork  af  hueriu.  tekur  prestur  heima  iiij  merkur. 

kirkiann  a  sæmiligann  kalek  gylltann  er  þorsteinn  Hals- 
son*)  gaf  til. 

Jtem  lagdi  haralldur^)  þar  glerglugg  firir^). 


431.  [1332]. 

Máldagi    Maríukirkju   á    Breiðabólstað   í   Fljótshlíð   [er    Jón 
biskup  Haldórsson  settij. 

AM.  263.  Fol.  bls.  23—24  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl. 
14b— 15a  skr.  1326  braut  kirkju  á  Breiðabólstað  íFljótshHð  fyrir 
ofviðri  laugardag  fyrir  páska  (==  22.  Marts). 

Breidabolstadur.  [Gamall  maldagi*). 

CDariukirkia  a  breidabolstad.  aa  heimaland  allt.  samstade 
hina  ytre.  konungsmula  halfvann.  þorugnup.  borgarholt.  skaalm- 
hollt. 

xvj  kýr.  niutigher  asaudar.  xx  hundrut  j  metfe.  vij  ross 
roskinn.  ij.  þreuetur.  j.  tuæuett.  ij  veturgomul.  ýxn  ij  fiogra 
vetra.  oc  einn  v  vetra.  iiij  kalfa.  xvj  saudi  tuæuetra  oc  xl. 
veturgamla.  iij  naut  tuæuetur.  vij.  veturgomul.  jn  summa  halft 
v  kugilldi  oc  xl. 

iij  vætter  smiors  oc  ccc  skrædar**).  xxx  fiordunga  skýrs. 
XX  fiordung  kiotz. 

hun  a  niu  manna  messuklædi.  oc  ij  hokla  lausa.  vij  kant- 
ara  kapur.  m\.  alltara  klædi  med  dukum.  ij  dalmatikur  oc  einn 
subtil.    iiij.    sloppa.    iiij     kaleka,    fonz    vmmbuning.    vatzker. 

')  þorsteinn  prestr  Hallsson  er  nefndr  í  dómi  um  fjörnmörk  Holts- 
kirkju  16.  Aug.  1363,  og  1353  í  Skarðsmáldaga  Gyrðs;  ')  Jón  Haralds- 
son  í  Arbæ  (Vilch.)  kynni  að  vera  sonr  hans;  *)  strykar  út  268;  *)  [sl. 
268;  *)  skreidar  268. 


688  BREIÐIBÓLSTAÐR.  1332. 

glodarker.  iij  smellta  krossa  ij.  sæmiliga.  skrin  ij  med  helgum 
domum  oc  textum  euangeliorum  buinn.  alltaris  stein  buinn. 
kluckur  vj  oc  biollur  ij.  mariuskriftt  oc  iacobs  skrift  oc  kross 
storann  med  trie  steindur  vel.  messufata  kista  oc  sacrarium 
munnlaug  oc  tiolld  slik  sem  eru. 

þangad  skal  giallda  fra  kirkiulæk  gellding  gamlann  oc  halfa 
vætt  matar. 

vr  langagerdi.  a  lodna  oc  lembda.  adra  snoggva  oc  gellda. 

vr  lambey.  a  gellda. 

fra  vpsoium.  gellding  tuæuetran  oc  halfua  mork. 

vr  ey.  gellding  tuæuetran. 

fra  tialldastodum.  gellding  gamlann  oc  vsthlæf*). 

vr  skarde  hinu  eystra.  ij  tuæuetra  gelldinga  oc  osthlæf. 

af  breckulandi.  tuæuetrann  gellding. 

fra  gelldinga  læk.  gellding  tuæuetrann. 

af  þorle[i]fsstodum.  gellding  tueuetrann. 

fra  geilum.  vetrgamlann  oc  gamlann  saud. 

fra  vamulastodum.  gamlann  oc  veturgamlann. 

vr  vatzdal.  tvævetrann. 

fra  bergþors  huoli.  ij.  gelldinga. 

frá  reynifelli  gellding  gamlann. 

vætt  miols  vr  hafvi^). 

vætt  vr  þyckuabæ. 

fra  arngeirstodum  gellding  tuevetran. 

xij  rossa  hofn  j  fiflahoUtt  hit  eystra  vmm  vetrin. 

stodrossa  beit  j  kirkiulækiar  land.  oc  rettar  halld  að 
hunnzmel. 

vj  aurar  vðru  j  vlfsstodum  oc  halfvann  fiorda  eýri  j  fit 
vestri. 

hond  hins  heilaga  iobannis  holensis  med  armleggium. 

cccc  j  bokum.  ij  jarnstikur  storar.  toflu  yfir  alltare. 

þangad  liggia  vj  oc  xx  bæier  ad  allri  skylldu.  þar  skulu 
vera  iij  prestar  oc  ij  diaknar. 

[At  auk   þessa   lagdi    sijra   haflidi")    til  kirkiunnar  fiorar 


1)  osthlef  268;  ')  hðfum  268;  ')  nefndr  í  bréfi    nm    rekamörk  Holts 
Qndir  EjiaQöllnm  1363. 


1332.  STÓRÓLFSHVOLL.  689 

kyr.  XXX  asaudar.  fimm  hross  gaumul  firi  þat  sem  gefist  hefur 
til.  halft  land  ad  konungsmula.  iijc  fioru  er  liggur  vid  mariu 
fioru.  skogur  er  liggur  hia  stapa^). 


432.  [1332]. 

Máldagi  Maríukirkju  að    Neðra-Hvoli    (Stórólfshvoli)    [er    Jón 
biskup  Haldórsson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  24  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bls.  15b  skr. 
1601.  Vilchinsmáldagi  er  styttri  en  þessi,  eo  þessi  ber  það  með  sér 
að  hann  er  eldri.     Seinasta  linan  mun  seinni  viðbót. 

nedra  huol.  [Gamall  maldagi^). 

Mariu  kirkia  oc  hins  heilaga  olafs  at  huale  nedra  a  prestz 
skylld  j  heima  landi.  dufþaks  hollt. 

V.  kugilldi  uis  nema  framar  profuizt. 

heima  manna  tijund.  oc  groptur  oc  lysitollar.  oc  af  xij 
bæium  odrum  j  allre  skylldu.  enn  vr  langagerdi  onnur  huer 
missere. 

Jtem  gaf  ion  fra  efra  huali.  kirkiunni  hundrat  vðru.  j 
salugiof. 

fru  þuridur^)  æ.  at  giallda  kirkiunni  kugiUde  firir  ku  þa 
er  hun  selldi  fra  kirkiunni. 

hun  a  v.  manna  messu  klædi  oc  vij  hokla.  v.  alltara  klædi 
med  dukum.  kantara  kapur  iij.  oc  ein  med  sylfurflingiu*). 
fontklædi.  sacrarium  munnlaugh.  glodarker  oc  vatzketil.  sloppa 
ij.  kaleika  ij.  textum  euangeliorum  buinn  med  silfur.  cc.  j 
bokum.  kluckur  vj.  oc  biollu  eina.  krossa  iij.  likneski  vij.  oc 
mariu  skriftt.  tiolld  vmm  alla  kirkiu.  glergluggar  v.  vatzkarl 
rifinn.  jarnstiku  stora  oc  krokstikur.  v.  kertistikur  ij  med 
kopar.  brik  yfver  alltare.  baksturjarn. 


')  [kynni  að  vera  viðbót  frá  1353;  ')  [sl.  268;  ')  Frú  þuríðr  nefnd 
1  Laurentius  sögu  1326  (Bps.  I,  841,  898)  Er  þetta  hún?  Ekki  nefnd 
hjá  Vilchni,  *)  flijnngiu  268;  fliugu  263. 

Dipl.  Ul.  II.  B.  44 


690  SKDMSTAÐIR.   —  ODDI.  1332. 

þadan  skal  syngia   annann    huern    dag    helgann   til    efra 
buals  oc  taka  ij  merkur.  tekur  prestur  heima  iiij.  merkur. 
[Jtem  ijc  j  flytianda  ejn^). 


433.  [1332]. 

Máldagi  Ólafskirkju  á  Skymstöðum  (Skúmstöðum)    í   Útland- 
eyjum  [er  Jón  biskup  Haldórsson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  24—25  skr.  1598;  Laudsb.  268.  4to  bl. 
15b— 16a  skr.  1601. 

Skymstader.  [Gamall  maldagi'^). 

Olafs  kirkia  s&  skýmstodum  a  prestz  skýlld  j  beima  landi. 

yj,  kugilldi.  iiij  messoklædi.  alltaraklædi  iij.  kantarakapur  ij. 
einn  slopp.  glerglugga  iij.  kluckur  vj.  glodarker.  vatzketil,  kerti- 
stikur  iiij.  skrin  med  belgum  domum  oc  alltaris  stein  buinn.  kaleka 
ij.  krossa  ij  med  likneskium  oc  enn  adra  ij.  mariu  skriftt.  olafs 
skriftt.  tbomas  skriftt.  tabulum  yfer  alltari.  tiolld  Yond  vmm- 
buerfís  kirkin.  munnlaugar  ij. 

þangat  liggia  xj  bæier  at  tijundum  oc  lysitollum.  af  for- 
sæti  at  halfu. 


434.  [1332]. 

Máldagi  Nikuláskirkju  í  Odda  á  BaDgárvöIIum  [er  Jón  biskup 
Haldórsson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  25  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl. 
16a— b  skr.  1601.  AM.  Dipl.  afskrr.  2140  -ex  traosscripto 
origÍDah  templi  Oddensis  in  charta'  gerðu  1597  eptir  gömlam  mál- 
dagakverum  í  Skálholti.  Sbr.  máldagann  1270  (Dipl.  Isl.  II 
Nr.  34). 

Odde.  [Gamall  máldagi^). 
Nicholaskirkia  j  odda  a  heimaiand  allt. 

»)  Ikynni  að  vera  viðbót  frá  1353;  *)  [sl.  268;  ')  263;  frá  [sl.  268. 


1332.  ODDI  Á  RANGÁEVÖLLUM.  691 

frodahoUt.  ij.  langageidi.  yzta  gardzvika  iiaalfvann  oxahrugg. 
puJa  heidi, 

haalfvann  þridia  tðg  kua. 

halft  annad  hundrat  asaudar. 

vijc  j  rossum. 

ixc  j  metfie  oc  er  þa  lokid  firi  xij  merkur  vax. 

þad  er  skylida  ad  luka  j  odda  huert  haust  halfvann  fiorda 
tegli  gamalla  sauda.  halfuann  fiorda  togh  tuævetra.  oc  eru  þar 
j  þrir  veturgamlir. 

xij  saudi  veturgamla  vr  nefurhollti  huertt  vor. 

saud  veturgamlann  vr  hreidri. 

annann  af  skammbeinstodum. 

þridia  af  strandarhofdi. 

iiij  vr  galltarbollti.  oc  viij  alnar  soluvadar. 

xij  aurar  skylld  j  melkot^), 

sex  aurar  j  guthormshaga. 

xij  alnar  a  vakursstodum. 

a  oxabrugg  xv  alnar. 

vj  aurar  j  dufl)akshoIlte. 

j  vesturholltum  xxx  letorfs^). 

fyrir  ofann  leiti  j  eyium  vt.  c.  skreidar.  oc  iiij   salltbelger. 

sandhola  feria  oleigis  æviniiga  þeim  sem  j  odda  býr. 

half  xvda  vætt  matar.  huerr  bonda^)  sa  sem  býr  miile 
þiorsar  oc  jokulsaar  a  solheimasandi  a  at  luka  þangat  fiordung 
matar  j  osttoll.  sa  sem  þingfararkaupi  a  ad  gegna, 

vr  dynskogum  x  fiordunga  smiors  oc  xiij  merkur  oc  færa 
j  skoga  firir  veturnætur. 

Hun  a  innann  sig  xij  manna  mössuklædi.  oc  iij  hokla 
lausa.  ij.  dalmatikur  oc  ij  svbtila.  viij  kapurocij  myrkblar  litlar. 
iiij  antepeiidia.  ij  med  giitudum  dukum.  eitt  til  litla  alltaris 
med  glitadum  duk.  fontzvmmbuning.  toflu  fyrer  haalltari  oc 
adra  vpp  yfver.  skrin.  oc  ij  smellta  krossa.  oc  einn  gylltann 
med  stalli  basiliskum.  alltaris  steinn  buinn  oc  textum  buinn. 
iiij  keitistikur  smeiltar.  oc  ij  med  kopar.  oc  ij  jarnstikur. 
mariu  skriftt  stora.  jons  skriftt.  nichulas  skriftt.  thomas  skriftt. 


•)  melakot  268;  *)  Igtorfs  268;  ')  bonde  2140. 


692  GUNNARSHOLT.  —  KELDXIR.         1332. 

oc  mariu  skriftt  magdalene.  kaleka  iij.  vatzker  med  kopar. 
munlaugh  ad  skijra  born  j.  sloppa  iiij.  stol  oc  messufata  kistu. 
sacrarium.  munnlaugh.  glodarker.  ij.  kluckur  vj. 


435.  [1332J. 

Máldagi  Pétrskirkju  í  Gunnarsholti  [er   Jón  biskup    Haldórs- 
son  settij. 

AM.  263.  Fol.  bls.  25  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  16b 
— 17a  skr.  1601.  Vilchins  niáldagi  er  miklu  leingri,  en  fyrri  partr 
er  þar  eins  og  bér. 

Gunnarshollt.  [Gamall  maldagi^).    ' 

Peturs  kirkia  j  gunnars  hollti  aa  fiordung  j  heima  landi 
00  kotbreckum  med  oUum  gognum  oc  giædura.  þeim  sem  þar 
liggia  til. 

xvj^)  kugilldi. 

halft  þridia  hundrad  j  bokum. 

þangat  liggur  vndir  kirkia  at  gelldinga  læk.  bænhus  a 
heidi  med  tiund  oc  iiij  bæir  adrir  at  ollum  skylldum. 

[kluckur  iiij.  glerglugg  sæmiiigann^).  fern  messuklædi.  oc 
einn  serkur  at  auk.  hokul  lausann.  kaleka  ij.  tuo  corporalia. 
kantara  kapur  iiij.  alltara  klædi  iij.  skrin.  messingar  kross  litili 
oc  tabulum.  messinghar  kertistikur  iiij  oc  ein  med  jarn.  glodar- 
ker  eitt  nytt.  kola  oc  kertahialmur.  mariuskiiftt.  bordar  ij.  vatz- 
ketill.  fontz  vmbuningur.  ccc  voru  er  þorsteinn*)  gaf.  c  j  vad- 
malum  er  gefit  var  med  liki  valgerdar. 


436.  [1332]. 

Máldagi  Pálskirkju  á  Keldum  [er  Jón  biskup  Haldórsson  setti]. 


')  [sL  268;  *)  xvij  268;  ')  [sl.  268;  *)  þorsteinn  Nikulásson  í 
Gnnnarsholti  drepinn  1343;  Pétar  þorsteinsson  seldi  Snorra  Jóussyni 
jörðina  (Viich.). 


1332.  KELDUR.   —   EYSTRA-SKARÐ.  693 

AM.  263,  Fol.  bls.  25  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  17a 
skr.  1601. 

[Kelldur.  Gamall  maldagi^). 

Paals  kirkia  aa  kelldum  a  fiordung  j  heima  landi  oc  halft 
sandgil. 

vjc.  j  busgagni  oc  eina  ku. 

messuklædi  iiij  oc  ij  hokla  lausa.  ij.  sloppa.  alltarisklædi 
iiij.  med  dukum.  kantara  kapur  iiij.  oc  lecktara  duk.  kaleka  ij. 
tioild  vmmhuerfis  kirkiu.  munnlaughar  ij  oc  klofa.  kertistikur 
V.  oc  hin  vj.  stor  med  jarn.  skrin  med  helgum  domum.  krossa 
iiij  oc  lecktara.  mariuskrifter  ij.  einn  glergugg.  peturs  skrift 
oc  pals  skriftt.  kluckur  vij.  xiij  merkur  vax  oc  mork  reykelsis. 
glodarker  ij.  oc  elldbera.  baksturjarn.  messufatakistu  olæsta. 
merki  ij.  fontz  vmmbuning.  cccc  j  bokum. 


437.  [1332], 

Máldagi  Nikuláskirkju    í    Eystra-Skarði    á   Rangárvöllum  ^[er 
Jón  biskup  Haldórsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  17b  skr.  1601.  Árið  1300  féll  bær  í 
Skarði  enu  eystra  fyrir  landskjálpta  (annálar);  1389  eða  1390  tók 
af  Skarð  og  Tjaldastaði  fyrir  Heklugosi  (annálar). 

Eystra  skarde. 

Nicholaskirkia  i  eystra  skardi  á  halft  heimaland. 

asaud  sextýgi  oc  ij  ær.  þriar  kýr. 

þrenn  messoklædi  oc  vmm  framm  messu  serk.  stola.  hofud- 
lijn.  fontur.  ij.  kantara  kapur.  ij.  kerttistikur  oc  hin  þridia 
jarnnstika.  tiolld  vmmhuerfis  sig.  glodaker  oc  elldbera.  mvnn- 
logar.  ij.  oc  kirkiu  kolu.  alltaraklædi  ij.  brijkar  klædi  sæmiligt. 
kerttistikur  iiij.  texta. 


')  [Kelldumm  268. 


694  NÆFRHOLT.  —  LEIRUBAKKI.  1332. 

438.  [13321. 

Máldagi  Pétrskirkju  í  Næfrholti   [er   Jón    biskup    Haldórsson 

setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  26  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  17b 
skr.  1601.  f)essi  máldagi  er  orðrétt  með  öllu  eins  hjá  Vilchni,  neraa 
þar  er  viðbót  sem  ekki  á  við. 

næfurhollt.  [Gamall  maldagi^). 

Peturs  kirkia  j  nefurloste^)  aa  prestz  skýlld  j  laundum"). 

XXX.  asaudar  oc  iij  kyr  oc  gefa  vndann  freadagh.  laughar- 
dagh.  drottins  dagh.  sinn  daginn  vndann  huerre  j  huerre  viku. 

kluckur  V.  tiolld  vmmhuerfis  kirkiu.  glerglugg.  glodarker 
ij.  munnlaug.  kertistikur  v.  kross  sæmiligaun.  skrin  oc  mariu 
skrift.  kalek  gylltann.  alltarisklædi  iiij.  messuklædi  ij.  kantara- 
kapu  oc  slopp.  iiij  merkur  vax.  oc  vj  aurar  reykelsis.  font  med 
vmmbuningi  kerta  fioll*).  kertastokk.  c  j  bokum. 

tekur  prestur  iiij  merkur. 


439.  L1332]. 

Máldagi  Pétrskirkju  á    Leirubakka    á   Landi  [er   Jón    biskup 
Haldórsson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  26  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bls.  17b 
--18a  skr.  1601. 

Leirubacke.  [Gamall  maldagi^). 

Peturs  kirkia  a  leirubacka  a  suo  mýkla  jskylld  j  landi.  at 
þar  skal  vera  prestur  heimilisfastur  oc  taka  iiij.  merkur. 

Hun  m  iij  kugilldi  oc.  cc.  j  bokum  er  sarni^)  gaf.  messuklædi 
ein.  kalek.  kantarakapu  oc  slopp.  glerglugg  oc  kross.  jons  skrift 
baptiste  oc  mariu  skriftt.  kluckur  iij.  tioUd  vmmhuerfis  sig. 
glodarker.  oc  elldbera.  munnlaugar  ij.  oc  kirkiu  kolu.  alltara 
klædi  ij.  brikarklædi  sæmiligt.  kertistikur  iiij.  texta. 


0  [sl.  268;  *)  næfurhollte  268;  ^)  landinu  268;    *)  þannig  263,  268; 
V)  [sl.  268;  ')  Árni  Ólafsson  á  Leirubakka  dó  1339  (Isl.  Ann  ). 


1332.  KLOFI.  —  YTRA-SKARÐ.  695 

440.  [1332]. 

Máldagi  í>orlákskirkju  í  Klofa  á  Landi  [er  Jón  biskup  Haldórs- 
son  settij. 

AM.  263.  Fol.  bls.  26  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  18a 
skr.   1601.  _ 

Klofe.  [Gamall  maldagi^). 

At  þorlaks  kirkiu  i  klofa  skal  vera  heimilis  prestz  skylld. 

hun  a  ij  kýr.  xviij  ær. 

þangath  liggur  bænhus  j  mork. 

hun  a  messuklædi  oc  kalek.  er  þorbiorn  bonde^)  jatadi. 
kross  oc  þorlaks  likneski.  koparskrin^).  med  helgum  domum. 
toflu  yfer  alltare.  kertistikur  ij  med  kopar.  slopp  oc  gierglugg. 
alltaris  steinn  buinn.  kluckur  ij  oc  biollur  ij.  glodarker.  munn- 
laugar  ij.  tiolld  slijk  sem  eru.  oc  þorlaks  soghu. 


441.  [1332]. 

Máldagi  Michaelskirkju  í  Skarði  hinu  ytra   á  Landi    [er    Jón 
biskup  Haldórsson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  26  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl. 
18a— b  skr,  1601. 

Skard.  Gamall  maldagi. 

Micbaels*)  kirkia  j  skarde  aa  heimaland  haalft  med  skogum 
oc  xiij  kýr.  med  þorlakz  ku.  c.  asaudar. 

kluckur  vj.  glerglugga  viij.  v.  manna  messuklædi.  sloppa 
ij.  kantarakapur  iij.  oc  kaleka  ij.  alltaris  steinn.  skrin.  mariu 
skriftt  oc  kistiP)  oc  budka  ij.  kertistikur  iij.  glodarker.  oc  elld- 
bera.  bakstur  iarn  ein.  munnlaughar  ij.  horn  ij.  biarnfell  oc 
tioUd  vmmhuerfis  sig.  alltaris  klædi  fern.  leas  oc  merki  ij. 
krossa  iij.  font  med  vmmbuning. 

kirkia  j  skardi  a  tiund  fra  hellam  oc  fra  aa  oc  xviij  alner 


')  [sl.  268;     ^)  Kiofa-þorbiörn  dó    1373    (Isl.  Ann.);    *)    koparsker(!) 
263,  268;  *)  Nichols  263;  ')  kistu  268. 


696  STÓRUVELLIR.  1332. 

enn  fra  a  tijund  af  ýrsum')  oc  skarfvanesi  oc  grof  oc  eski- 
hoUte.  oc  fra  galltalæk  tiund. 

kirkiann  a  x  hundrat  j  bokum. 

þar  skulu  vera  prestar  ij  oc  diakn.  hun  a  kistu  oc  stol. 
michuls  skriftt^). 


442.  L1B32]. 

Máldagi  Ólafskirkju  á  Völlum  (Stóru-VöUum)  á  Landi  [er  Jón 
biskup  Halddrsson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  26—27  skr.  1598:  Landsb.  268.  4to  bl. 
18b— I9a  skr.   1601. 

[Veller.  Gamall  maldagi^). 

Olafs  kirkia  a  vollum  a  íiordung  j  heima  landi. 

kyr  viij  oc  sio  tighi*)  asaudar  oc  ij  ær. 

kirkiu  tiolld  slijk  sem  eru.  bruner  ij  oc  brikar  tiolld  ij.  v. 
manna  messoklædi  oc  einn  hokull  lausan.  alltara  klædi  iiij. 
sloppa  ij.  kantarakapur  ij.  kaleka  ij.  ij  krossa  smellta  litla. 
skrin  ij  med  helgum  domum.  alltaris  steina  ij.  oc  annann  bu- 
inn.  mariuskriftt  oc  olafs  skrift.  kluckur  iij.  oc  [ein  brotin"^) 
liggur  nidri.  bialla  ein  .  kertistika  stor  med  iarn  oc  ij  litlar 
med  kopar.  sacrarium  munnlaugh  oc  kola.  pund  vax  oc  haif.  v. 
mork  reykelsis.  ij  merkur  frijdar  firi  kertistiku  er  biarni  lauk 
fyrir  kertistiku.  bakstur  iarn.  glodarker  oc  elldbera.  kerta- 
klofvar  ij. 

þangat  liggia  vnder  xj  bæir  at  tijundum  oc  lysitollum. 

þadann  er  songur  j  íiagbiarnar  hollt  huern  dag  helgan  oc 
dagh  j  ymbrudoghum  ollum.  þar  skal  syngia  messu  vigilia 
dagha.  alla  þá  er  fyrr  er  sungit  epter  vmm  daginn.  þar  skal 
syngia  at  vincula  petri  oc  sebastianus  messu.  blasius  messu.  oc 
taka  iiij  merkur  kaups. 


')  yrjvm  268;  ^)  hér  keinrá  eptir  klausa  frá  Gyrð  biskupi  1353,  og  er 
þetta  því  eldra;  ")  [A  Vollum  268;  ')  tigia  268;  *J  [einn  brotinn(!) 
263,  268. 


1332.  SNJALLSHÖFDI.  —  ÁRBÆR.  697 

songur  a  kyraugha  stadi  oc  lunans  hollt  oc  syngia  annann 
huern  dagh  husart  oc  taka  ij  merkur  huaart. 

syngia  skal  allar  tijder  efstu  viku  oc  paska  viku  j 
flagbiarnar  holite,  ef  þeir  vilia  er  þar  bua.  enn  ef  þeir  vilia  ei 
þa  skal  j  lunanshollte  oc  [a]  kyraiighastodum.  haalf  mork  tekz 
husart.  heimollt  skal  þeim  at  ei  se  sungit  el  þeir  vilia. 

vaxtollur  liggur  til  valla  af  þessum  þrim  kirkium.  ef  ei 
eru  sungnar  jolatijder. 

þar  sem  prestur  syngur  fyr  helgha  dagha  vm  langha  fostu. 
þar  skal  nonmessa*)  fyrer  oc  sua  þar  sem  hann  syngur  sijdarr 
þar  skal  saalu  messa  epter  vm  daginn,  þar  er  ij  presta  skylld 
oc  diakns. 


443.  [1332]. 

Máldagi  Ólafskirkju  í    Snjallshöfða    á   Landi  [er   Jón    biskup 
.Haldórsson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  27  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bK  19b 
skr.  1601  Sami  máldagi  er  tekinn  orðréttr  upp  í  Vilchinsbók,  og 
er  það  eitt  með  öðru  vottr  þess,  hve  sumt  í  henni  er  miklu  eldra 
en  hún  sjálf. 

Sniallzhofdi.  [Gamall  maldagi^). 

Olafs  kirkia  j  sneallz  hofda  a  prestz  skylld  j  heima  landi. 

hun  a  kalek  oc  messuklædi.  bokaskref  iij.  rodukross  einn. 
kertistiku.  alltaris  blæiu  oc  alltara  klædi.  munnlaugh.  vatzketil 
oc  glodarker.  kyr  ij.  oc  vj  ær.  kluckur  iij.  tiolld  vond  vmm 
saungbus. 


444.  [1332]. 

Máldagi  Maríukirkju  að  Á  eða  Árbæ  í  Holtum  [er  Jón  biskup 
Haluórsson  settij. 

AM.  263.  Fol.  bls,  27  skr.  1598;  Landsb.  268.  4tobl.  19b  skr.  1601. 
Seinustu  tvær  línurnar  kynnu  að  vera  viðbót  Gyrðs  biskups  frá  1353. 


•)  268;  von  messu  263;   ')  [sl.  268. 


698  ÁRBÆR.   —   KÁLFHOLT.  1332. 

A  edur  Arbær.  [Gamall  maldagi^). 

Mariu  kirkia  at  sa  oc  johannis  baptiste  a  prestz  skylld  j 
heima  landi. 

vj  kyr  oc  vj  ær.  messuklædi  ein  oc  kalek.  vij.  merkur  vax 
oc  mork  reykelsis.  kluckur  v.  oc  kertistikur  ij.  alltaraklædi  iij. 
oc  alltaris  stein.  glodarker  oc  elldbera.  smellta^)  kross.  mariu 
skriftt. 

þar  liggur  til  tiund  heima  manna  fra  raudalæk  hinum 
efra.  oc  vr  litlu  tunghu.  af  brecku. 

groptur  af  þessum  bæium  raudalæk  hinum  nedra  oc 
af  arnkotlustodum.  oc  vr  meiri  tungu  oc  þadann  halfur  lysi- 
tollur. 

prestur  fra  æ,  skal  syngia  j  tungu  oc  taka  þar  ij  merkur. 
til  raudalækiar  efra  oc  taka  þar  v.  aura.  j  litlu  tungu  oc  taka 
þar  halfa  mork  aa  hueriu  aare.  af  ollum  þessum  bæium  sem  her 
eru  nefnder.  skulu  menn  sækia  skrift  oc  þionustu  oc  adrar 
naudsyniar.  til  þess  prestz  sem  at  aa  syngur. 

[kirkiann  a  glerglugg. 

jtem  iij  hesta^). 


445.  [1332]. 

Máldagi  kirkjunnar  í  Kálfholti   í  Rangárþingi  [er   Jón  biskup 
Haldórsson  settij. 

AM.  263.  Fol.  sls.  27  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  20a 
skr.  1601.  1  VilchÍDsbók  eru  tveir  máldagar  fyrir  Kálfholtskirkju 
og  er  hún  þar  nefud  Ólafskirkja. 

Kalfhollt.  [Gamall  maldagi^). 

Kirkia  j  kalfholte  a  þridiung  j  heimalandi. 

X  kyr  .  Ix  asaudar.  ij  hross. 

messuklædi  ein.  kalek.  ij  krossa.  klockur  iij.  ij  litlar 
biollur.  glodarker.  fontz  vmmbuningur.  sloppur.  kertistika  med 
kopar.  sacrarium.  munnlaug.  xv  merkur  vax  eda  kugilidi. 

')  [b1.  268;  ')  smelltann  268;    ')  [mun  vera  yngri  viðbót;  *)  [sl.  268. 


1333.  KIKKJUBÓL  í  SKUTULSFIRÐl.  699 

|>etta  lagdi  sijra  þorbiorn^)  til.  kross  med   ij    likneskium. 
brik.  mariu  skriftt.  olafs  skriftt. 

þar  aa  at  vera  heimilis  prestur  oc  diakni. 
[skirnar  ketil  oc  vatzketiP). 


446.  1333.  á  Kirkjubðli. 

VíGSLUMÁLDAGl    Maríukirkju    á    Kirkjubóli    í    Skutulsfirði,    er 
Jón  biskup  Haldórsson  setti. 

AM.  orig.  dipl.  Fasc.  T.  5,  skrá  á  skinni  frá  c.  1500;  JSig. 
143.  4to  bls.  277  c.  1600;  AM.  dipí.  afskrr.  832;  IBfél.  79.  4to 
bls.  211  skr.  c.  1690-1700;  Landsb.  107.  4to  bls.  402  c.  1730. 
Prentaðr  í  F,  Joh.  Eist.  Eccl.  Isl.  II,  88  —  89.  þessi  máldagi  er 
tekinn  upp  í  Vilchinsbók  svo  að  segja  orðréttr. 

Anno  domini  CD".  ccc°  xxx°  iii  vigdi  herra  jon  biskup 
kirkiv  aa  kirkiuboli  j  skvtvlsíirdi.  gvdi  til  dyrdar  CDariv  drottn- 
ingv  og  heigvm  jone  gvdspialla  manne  med  þessvm  maldaga 
at  þar  skal  syngia  annan  bveru  dag  helgan  CDesso  og  hinn 
fiorda  hvern  ottv  savng.  greida  presti  tvær  merkur  j  tida  oífur. 
þar  er  kirk[iu]me8sv  dagur  olafsmessv  sidari.  skal  þar  þa  hallda 
heilagt  ok  £a  fossvm  og  eingidal.  herra  jon  biskup  gaf  þar  til 
kirkivnar  gvdi  og  henne  til  heidurs  og  þeim  til  syndalavsnar 
sem  þangat  sækia  og  j  skiium  væri  vid  gvd  ok  heilaga  kirkiv 
tvttvgv  daga  afgipt  æffnlega  aa  kirkiu  dagen  aa  mariumessvr 
fiorar  og  bada  messv  daga  jons  postula.  þar  skal  grafa  lik 
heima  manna  ok  fra  fossvm  og  þeirra  sem  þar  andazt  heima 
eda  þar  j  landeigninne.  þar  tekz  heima  tiund  og  lysi  tollvr 
heima  manna  og  sva  fra  forssvm  og  tivnd  or  eingidal  en  eigi 
lysitollvr.  kirkian  aa  land  at  forssvm  og  tua[v]  kvgilldi.  þeir 
menn  eru  skyllder  at  hallda  kirkiv  dag  aa  eyre  sem  halda  aa 
kirkivbdli      og     aa     fir     nefndvm     bæivm.     og     þangat    Ivka 


')  þorbjörri  prestr  þorsteinsson  vegÍDn  við  kirkjualtarið  í  Kirkjuvogi 
1334  (annálar).  þetta  niun  þó  varla  verahann;  '■')  [muu  vera  yngri  viðbót. 


700  EYRI   í   SKUTDLSFIRÐI.  1338. 

tivud.    þangat    liggia    tivnder    þeirra    manna    er    eigi')    giora 
skipti  tivnd  aa  savgdvm  bæium. 


447.  1.  September  1333.  í  Selárdal. 

Máldagi    kirkjunnar    á    Eyri    í     Skutulsfirði,    er   Jón    biskup 
Haldórs3on  setti. 

AM.  orig.  dipl.  Fasc.  I,  5,  skrá  á  skinni  frá  c.  1500  með  Kirkju- 
bólsskjölum;  JSig.  143.  4to  bls.  278  á  pappír  c.  1600:  AM.  dipl. 
afskrr.  822;  IBfél.  79.  4to  bls.  311—13  papp.  c.  1690—1700: 
Laodsb.  107.  4to  bls.  503  c.  1730.  Prentaðr  í  F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl.  II,  89—90. 

í>eim  avllvm  godvm  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur 
heyra.  sender  broder  jon  med  gvdz  myskun  biskup  j  skalholti 
q[vediu]  g[uds]  ok  siua. 

ver  giorum  kvnnigt  at  ver  havfvm  samþykt  skilmala  þeim 
sem  sira  marteinn  þorarins  son  giordi  firi  sig  og  sina  epter 
komendur  miUi  kirkivnar  aa  eyre  j  skvtvlsfirdi.  og  jons  bonda 
þorvalldz  sonar  æ,  kirkivboli  j  fir  nefndvm  firdi  og  þeirra  er 
epter  hann  koma  lavglega.  samdi  þeim  at  þar  væri  savngvr 
sem  at  fornv  hefur  verit.  en  lyctiz  tvær  merkur  j  tida  offur. 
tivnder  og  lysitoUvr  allra  þeirra  manna  sem  þar  erv  heimilis 
faster  skai  heima  takazt.  hier  j  moti  gaf  fyr  nefndur  jon  j 
fasta  eign  kirkivnar  xviij  ær  tvær  kyr  hvndrat  fritt.  nv  af 
þvi  at  þeir  toko  havndvm  saman  hier  vm  firi  oss  þa  sfadfest- 
um  ver  þessa  þeirra  giord  og  vilivm  at  sva^)  halldizt  hedan  af 
og  til  sans  vitnisburdar  hier  vm  settvm  ver  vort  insigli  firi 
þetta  bref  er  giort  var  j  selardal  anno  domini.  OD.  ccc°.  xxx". 
tercio  kalendas  septembris. 


')  Hér  hefir  nppbaílega  verið  bætt  við:  eru;  ')  sav,  hdr. 


1334.  HAUKR.    —   BRÉFSFORMÁLI.  701 

448.  15.  Mai  1334.  [í  Björgvin]. 

«Anbyon  gulsmidhirw  gerir  kunnugt  að  hann  hafi  með  sam- 
þykki  Gunnhildar  kouu  sinnar  selt  Hemingi  ábóta  í  Munklífi 
tíu  mánaða  matabdl  í  Innratúni  í  Eiði  fyrir  tólí  aura  silfrs 
hvert  ból,  sem  eigi  að  vera  æfinleg  eign  klaustrsins,  sé  eigi 
innleyst  á  tíu  ára  fresti;  fór  þetta  fram  hjáveranda  «herra 
Hauki  Erlendzsyni. . .»  en  bréfið  er  gert  «a  fimtande  rikis  mins 
vyrdheligs  herra  Magnusar  medh  gudz  miskun  Noregs  Suia 
oc  Gota  konungs  a  Halíuardzuokudagh  om  varith«.  Er  þetta 
hinn  síðasti  gjörningr,  er  Haukr  kemr  við,  að  því,  er  menn 
vita,  því  hann  andaðist  rúmum  háifum  mánuði  síðar,  eða  3. 
Júní  1334. 

(Munklífisbréfasók  Chria  1845   bls.  89;    Dipl.  Norv.    XII,    Nr. 
83,  eptir  Add.  B.  U.  Hafn.  Nr.  98.  4to). 


449.  [1334]. 

FoRMÁLi  [Egils]  Hólabiskups  fyrir  umboðsbréfi  handa  [Ólafi] 
presti,  er  hann  sendir  fyrir  sína  hönd  á  fund  [Páls]  erkibiskups 
í  Niðarósi. 

AM.  350.  Fol.  bl.  149a  skinnb.  (Skarðsbók)  skr.  1363. 
þetta  er  í  handritinu  næst  á  undan  statútu  Páls  erkibiskups  binni 
I.  1334.  Egill  og  Jón  biskup  voru  stefudir  utan  það  ár;  Jón  fór; 
Egill  sendi  séra  Ólaf,  en  hann  varð  strandaglópr  (Isl.  ann.). 

[Cartaginem  nidrosiensis  archiepiscopi^). 

Eeuerendo  in  christo  patri  domino  suo.  p[aulo].  dei  gracia^) 
archiepiscopo.  nidrosiensi.  Eadem  gracia^)  [episcopus  ho- 
lensis^).  salutem  cum  omni  reuerencia  obediencia.  et  honore. 

Nouerit  paternitas  uestra  quod  uirum  prouidum.  et  dis- 
cretum.  hj^'^.  probum.  nostrum.  facimus.  constatimus  et  ordina- 
mus  nostrum  uerum.  et  legitimum.  procuratorem  ad  uisitan- 
dam  nomine  nostro.  pro  hoc  anno.  et  duobus  alijs  sacro 
sanctam  sedem  nidrosiensem  pro  ut  uestra  nobis  pietas*)  in- 
dulsit.    dantes    et    consedentes.    eidem  ueniam^)  et  potestatem 


')  [svo    skb.,    r.:    cartha    nidrosiensi    archiepÍBCopo.?;  ^)  gra,    skb;  '' 
[epo(!)hol.,  skb.;  *)  pietatis,  skb.;  *)  merara,  skb. 


702  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  FYRSTA.  1334. 

liberam  ad  omnia  et  sing[u]la  patienda  qve  huius  modi  uisita- 
cionis  natura  requiret. 

Jn  cuius  rei  testimonium  sigillum  nostrum  presentibus 
duximus  apponendum. 

Datum.  et  cetera. 


450.  22.  September  1334.  i  Niðarosi. 

Skipan  Páls  erkibiskups  í  Niðarósi  hin  fyrsta. 

A. 

Latínski  frumtextinn. 

AM.  350.  Fol.  bl.  149b— 150b,  skinnb.  skr.  1363.  Prentaðr 
er  þessi  texti  í  Norges  gl.  Love  III,  377 — 79. 

Bref  páls  ercbibiskups  i  nidarosi. 

Jn  nomine  domini  amen.  Paulus  dei  paciensia  nidrosiensis 
ecclesie  archiepiscopus.  Halluardus  hamarensis.  Salomon  osloensis. 
Ericus  stauangrensis.  eiusdem  gracia  episcopi.  nidrosiensis  ecclesie 
suffraganei.  vniuersis  christi  fidelibus  per  nidrosiensem  prouin- 
ciam  constitutis  salutis  eterne  gaudium  in  filio  uirginis.  aesi- 
dentes  in  sacro  prouinciali  concilio  reparacione  morum  et  statu 
ecclesie  reformande(!)  et  ab  inimici  framea  animabus  nostro  regi- 
mini  commissarum  (!)  eruendis.  prout  ex  iniuncte  nobis  debite(!) 
seruitutis  obligamur. 

Jn  nomiiie  patris  et  filij  et  spiritus  sancti. 

1.  Jn  primis  statuimus  de  uita  et  honestate  clericorum. 
ut  castor(I)  et  continenter  uiuant.  statuta  predecessorum  nostrorum 
et  precipue  duo  ultima  felicis  recordacionis  elaui  archiepiscopi 
predecessoris  nostri  in  concilio  bergensi  edicta  innouamus.  ap- 
probamus.  satificamus(!)  omnibus  alijs  et  singulis  predecessorum 
nostrorum  statutis  in  concilijs  prouincialibus  que  preter  iura 
uel  contra  canones  sunt  edita  penitus  abrogatis.  preter  que  in 
istis  nostris  statutis  subsequuntur.  penas  et  modum  puniendi 
transgressores  et  precipue  notarios(!)  fornicatores  et  eorum  focarias 
ad  ius  commune  reducentes. 

2.  Jtem  statuimus  ut  in  monasterijs  quibuscumque  nuilus 


I 


1334.  SKIPAN  PÁLS  ERKIBÍSKUPS  HIN  FYRSTA.  703 

precio  uel  pactione  recipiatur  in  fratrem  uel  sororem.  nec  pre-  , 
bendarios  seu  prebendarias  sine  suorum  dyocesanorum  consensu. 
quod  si  íactum  fuerit  ipsi  recipientes  tales  pactiones  siue  bona 
ex  ipsis  prouenientia  ipso  facto  tocius  administracionis  iure  et 
prelacionis  auctoritate  sint  priuati.  Dantes  uero  et  consenti- 
entes  ad  aibitrium  dyocesani  puniantur.  et  quod  abbates  et 
abbatisse  in  sua  consecracione  iurent.  et  moniales  in  suis  bene- 
dictionibus  ut  hijs  non  consentiant  corporale  prestent  iura- 
mentum. 

3.  Jtem  sacro  approbante  concilio  docuerimus(!)  om- 
nes  et  singulos  clericos.  cuiuscumque  condicionis  status 
dignitatis  uel  ordinis  existant.  priuilegijs  sedis  apostolice 
qualitercumque  abutentes.  seu  casus  ab  episcopis  seruatos  seu 
per  prouincialia  uel  sinodalia  statuta  sibi  temere  usurpantes. 
uota  peregrinationis  auctoritate  propria  pro  suo  libitu  indiscrete 
committantes  uel  penitencias  publicas  relaxantes.  ipso  facto  ex- 
communicacionis  siue(!)  subiacere. 

4.  Jtem  statuimus  ut  clericus.  cuiuscumque  status  ordinis 
uel  dignitatis  existat.  qui  procurat  a  rege  uel  a  seculari  pote- 
state  distincte  uei  indistincle  manifeste  uel  occulte  contra  iusti- 
ciam  se  tueri.  quo  minus  pro  suis  excessibus  a  suo  iudice 
ecclesiastico  corrigatur,  ipso  facto  excommunicacionis  sentenciam 
incurrant. 

5.  Jtem  precipimus  quod  statuta  domini  vilhelmi  sabin- 
ensis  cardinalis  condam  legati  ad  noruegiam  diligenter  obser- 
uentur  et  singulis  annis  in  synodis  publicentur. 

6.  Jtem  probibemus  sub  interminatione  maledictionis 
eterne.  ne  aliqui  indiscretas  indulgentias  pronunciare  pre- 
sumant. 

7.  Jtem  statuimus  quod  claustra  monialium  sub  diligenti 
custodia  et  íirma  clausura  precipue  de  nocte  obseruentur.  nec 
clericos  uel  laicos.  religiosos  uel  seculares  post  earum  uesperas 
ad  se  ingredi  permittant.  nisi  urgens  necessitas  et  euidens 
utiiitas  id  exposcat  et  tamen  non  in  locis  et  horis  suspectis. 

8.  Jtem  declaramus  quod  episcopi  quilibet  in  sua  diocesi. 
arcbiepiscopus  in  tota  prouincia  possint  dispensare  uel  dispen- 
sando  relaxare  statuta  super  obseruatione  ieiuniorum  et  fer- 
iarum.  et  nullis(!)  nisi  ex  commissione  ipsorum  sibi  specia- 
liter  facta. 


704  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  FYRSTA.  1334. 

9.  Jtem  quod  in  statuto  bone  meDQorie  domini  Elaui 
cauetor.  ne  sacerdotis(!)  uel  alie  beneficiate  persone  non  admit- 
tantur  ad  penitenciam  nisi  decimam  partem  bonorum  per  ec- 
clesiam  acquisitorum  ecclesie  relinquant.  interpretamur  nomine 
penitencie.  quantum  ad  illum  articulum.  absolucionem  intelligi. 
non  quin  possint  audiri  et  ad  ueritatis  uiam  induci,  at  eciam 
salutaria  consilia  eis  impendi  uel  eciam  pro  alijs  suis  peccatis 
absolucionem  obtinere. 

10.  Jtem  statuimus.  ut  nullus  sacerdos  uel  clericus  infra 
sacros  ordines  constitutus.  qui  usque  ad  extremum  uite  sue  in 
concubinatu  notorio  compertus  fuerit  perdurasse.  ad  sepulturam 
infra  muros  uel  parietes  aut  in  atrijs  uel  uestibulo  ecclesie. 
cuius  thorum  meretricijs  amplexibus  compertus  est  uiolasse. 
uel  eciam  cuiuscumque  alterius  ecclesie.  quamtumcumque  dig- 
nam  peregit  penitenciam.  ob  detestacionem  tam  fedi  criminis 
admittatur.  et  quicumque  tales  in  ecclesia  uestibulo  uel  atrio 
sepeliuerint  uel  scienter  admiserint.  eo  ipso  ab  officio  et  bene- 
fício  sint  suspensi. 

11.  Jtem  secundum  canonicas  sanctiones  statuimus. 
minus(!)  ut  concubinis  seu  focarijs  clericorum  infra  sacros  con- 
stitutor[um]  iniungatur  penitencia  tamquam  et  sacrilegio  pro 
adulterio  s.(!)  si  occulte  sint.  si  uero  sint  notorie  nisi  monite 
a  peccato  destituerint  excommunicentur.  et  publice  excommuni- 
cate  in  sua  malicia  perdurantes  in  ecclesia  nuntientur. 

12.  Jtem  precipimus  quod  episcopi  et  eorum  officiales 
clericos  babeant  iuratos  ad  eorum  acta  fideliter  conscribenda. 

13.  Jnsuper  statuimus  quod  nulli  laico  de  cetero  pre- 
positura  uel  alie  cause  spirituales  uel  spiritualibus  annexe  com- 
mittantur. 

14.  Jtem  statuimus  quod  procuratores  prepositorum  siue 
exactores  nullam  mulctam  pecuniariam  leuent  sine  scitu  sacer- 
dotis  parrochioalisf!)  et  quod  idem  sacerdos  copiam  omnium 
sic  leuatorum  in  scriptis  exhibere  ualeat  domino  episcopo  re- 
quisitus. 

15.  Jtem  prohibemus  ne  episcopi  abbates  abbatisse  sev 
alij  ecclesiarum  rectores  uel  prelati  presumant  suarum  eccle- 
siarum  predia  terras  uel  quascumque  alias  possessiones  dece- 
tero  alicui  tradere  uel  concedere  pro  suo  perpetuo.  quod  si  ali- 


1334.  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  FrRSTA.  705 

cubi  attentatum  inuenitur  in  irritum  reuocamus.  terras  et  po8- 
sessiones  predictas  sic  alienatas  ad  ius  et  proprietatem  ipsarum 
presentis  auctoritate  concilij  reducentes. 

Jn  quorum  omnium  testimonium  et  euidentiam  firmiorem 
sigilla  nostra  presentibus  [sunt]  appensa.  Datum  nidrosie  anno 
gracie  CD°.  ccc''.  xxx°.  iiij^  decimo  kal.  octobris. 


B. 

íslenzk  þýðing. 


AM.  351.  Fol.  bl.  112b— 113b  skb.  c.  1360;  AM.  42A.  8vo 
bls.  211—12  (§  1,  9—14)  skb.  c.  1480;  Ny  kgl.  saml.  1938. 
4to  (afskr.  af  351).  |)essi  texti  er  áðr  prentaðr  í  F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl.  I,  508  —  511  með  latínskri  þýðingu,  og  í  Norges  gl,  Love 
III,  279-81. 

Eptir  farande  statuta  woro  gior  ok  samanskrifut  af  wirðo- 
ligum  herra  herra  Paale  með  guðs  miskunn  Erkibiskupi  i  niðarosi. 
Halluardi  af  hamre.  salomon  af  oslo.  Eireki  af  stafangri  lyd- 
biskupum.  ok  skyllduliga  boðin  at  hallda  ðllum  ok  serhueri- 
um  j  niðaróss  erkibiskupsdæmi  j  fyrr  nefndum  stad  niðarósi. 
sub  anno  domini  CD^  ccc°.  xxx°.  iiij°.  decimo  kalendas  octobris. 
Pals  erkebiskups. 

1.  Jn  primis.^).  fyrirboðit  er  ollum  klaustranna  formonn- 
um  at  taka  nöckurn  Reglumann  meðr  kaupi  eða  skildaga  sua 
at  taka  prouentumenn  vtan  biskups  samþycki,  en  huerr  sem 
tekr  þuiiikan  kaupmsala  eðr  þat  goðz  sem  afleiðir  se  af  sialfu 
werkinu  af  settr  valldi  ok  Iðgmaali  allrar  sinnar  foruistar  ok 
þionostu.  en  þeir  tuennir  sem  gefa  ok  samþyckia  se  pindir  sem 
biskupi  likar^)  ok  her  til  skulu  abotar  abbadisar  ok  Reglusystur 
sueria  eið  vm  j  sinum  vigslum  þuilika  luti  alldri  at  samþyckia. 

2.  Allir  ok  sérhuerir  klerkar  huerrar  kinndar  eða  stettar 
vigslu  eða  tignar  sem  huerr  er  þeir  sem  með  nockurum  hætti 
neyta  Rangliga  pafaligum  priuilegiis  eðr  draga  vndir  sik  með 
ofdirf[ð]  þa  casus  sem  með  Iðguuum  heyra  biskupinum  til.  eðr 
statuta  sua  sinodalia  sem  prouincialia.  eðr  breyta  vskynsamliga 


^)  Hér  byrjar  42;  *)  hér  hættir  42  og  byrjar  ekki  fyrri  en  með  §  9. 
Dipl.  Isl.  II.  B.  ^^ 


706  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  FTRSTA.  1334. 

eptir  eiginligri  fyst  þau  sin  heit  eða  annarra  sem  menn  heita 
at  fara  af  landi  brott  til  heilagra  staða.  eða  leysa  eða  lina 
opinberar  storskriptir.  falla  af  sialfu  werkinu  i  bannz  pinu. 

4.  Huerr  sa  klerkr  ok  huerrar  vigslu  eðr  tignar  sem 
huerr  er  sa  er  prolagar(!)  ser  af  konungi  eðr  weralld- 
ligu  valldi  firir  sik  eðr  færr  annan  til.  eðr  með  huerium  hætti 
sem  hann  kemz  at  þui  opinberiiga  eða  leyniliga  at  hann 
werndiz  moti  Rettindum  sua  at  kirkiunnar  domare  íai  æigi 
týktat  hann  af  sinum  lytum.  fellr  slikt  hit  sama  i  bann  af 
sialfu  werkinu. 

4.  Statuta  herra  vilhelmi  sabinensis  cardinalis  þess  er 
fyrrum  war  legatus  til  noregs  skulu  vandliga  geymaz  ok  lesaz 
ða  prestastefnum  huert  æ,r. 

5.  p&t  er  ok  firirboðit  vndir  ognan  eilifrar  boluanar  at 
nðckuR  dirfiz  at  lysa  eða  frambera  firir  folki  vskynsamligar 
indulgencias. 

6.  Systra  klaustr  skulu  iafnan  byrgð  wera  einkanlega  aa 
nottum  sua  at  eingi  klerkr  eða  leikmaðr.  reglumaðr  eða  wer- 
alldar  maðr  komi  þar  inn  siðan  wti  er  aptansðngr.  vtan  þat 
krefui  fulla  nauðsyn  eðr  vis  nytsemi  ok  þo  æigi  j  grunsemdar 
stððum  ne  stundum. 

7.  Serhuerir  biskupar  i  sinum  biskupsdæmum  ok  erki- 
biskup  i  ollu  sinu  erkibiskupsdæmi  hafa  fuUt  valld  til  at  dis- 
pensera  ok  lina  skipanir  vm  fðstur  ok  helgihoUd.  en  eingi  lægri 
stettar.  vtan  honum  se  þat  valld  af  þeim  einuirðuliga  i  hendr 
feingit. 

8.  í>at  er  sua  stendr  i  statuto  goðrar  minningar  eilifs 
Erkibiskups.  at  þeir  prestar  eða  personur  sem  beneficia  hallda 
skulu  æigi  takaz  til  iðracar  vtan  þeir  leggi  kirkiunni  binn  ti- 
unda  part  af  ollu  þui  goðzi  sem  þeir  hafa  aa  henni  aflat.  skal 
i  þeim  staðar  nafni  idranar  skiliaz  absolutio  at  eins  yfir  þeim 
articulo.  en  heyraz  skulu  þeir  mega  ok  sa  sannleiks  gðtu  leiðaz. 
taka  hialpsamlig  Ráð  ok  af  ððrum  sinum  syndum  fa  absolu- 
cionem. 

9^).  Einginn  prestr  eðr  nockurr  klerkr  infra  sacros  sa  er 
vitaðr  er  legit  hafa  j  opinberum  friðlulifnaði    allt  til  sins  enda 

')  Hér  byriar  42  aptr  og  nær  til  enda. . 


1336.  LÓN  OG  DAÐASTAÐIR.  707 

dags  skal  iarðaz  mega  innan  veggi  eða  mwra  nockurrar  kirkiu. 
ok  æigi  helldr  i  hennar  vmggngum  eða  forhwsi.  huersu  auð- 
miuka  iðran  sem  hann  hefir  gert.  at  su  fwl  synd  werði  þeim 
mun  Rækare.  En  huerr  sem  þuilika  hefir  grafit  eða  grafa  latið  j 
þessum  stoðum  vitandi  se  aí  sialfu  werkinu  af  settr  officio  et 
beneficio. 

10.  Eptir  setningum  heilagrar  kirkiu  skulu  deigiur  eða 
friðlur  allra  þeirra  klerka  sem  infra  sacros  eru  taka  skriptir 
sua  sem  pro  adulterio  et  sacrilegio  þegar  vpp  vist  werðr  ok  se  aðr 
leynt.  en  siðan  opinbert  er  ok  vili  þær  æigi  afleggia  vpptekinn 
glæp  aaminntar  skulu  þær  bannsetiaz.  ok  ef  þær  harðna  j  sinni 
illzku  boðaz  opinberliga  bannsettar  wera. 

11.  Biskupar  ok  þeirra  otficiales  skulu  hafa  þa  notarios- 
sem  þeim  sueri  aðr  trunaðareiða  þeirra  acta  dyggiliga  saman 
at  skipa. 

12.  Heðan  af  skal  ok  eingum  leikmanni  faaz  i  hendr 
profastzdæmi  eðr  aðrar  andligar  sakir  eðr  andligum  lutum 
afastar. 

13.  Vmboðsmenn  eðr  wtheimtumenn  profastanna  skulu 
einga  akueðna  fepinu  mega  lina  aan  vitorði  soknarprestz,  at  hann 
megi  syna  ok  fram  bera  in  scriptis  eptir  frettr  af  biskupi  hui« 
likur  letti')  aa  er  giðrr. 

14.  jþat  er  ok  firirboðit  at  biskupar  abotar  abbadisar 
sua  [ok]  aðrir  kirknanna  formenn  eða  stiornarar  dirfiz  nðckur- 
um  manni  at  selia  eða  veita  iarðir  eðr  bæi  eða  nockurar  aðrar 
eignir  sinna  kirkna  til  æfinligrar  staðfestu.  En  ef  þess  hefir 
freistat  werit  i  nockurum  stað.  þa  skal  vnytaz  ok  vndir  kirki- 
unnar  valld  ok  forræði  aptr  kallaz. 


451.  [um  1336]. 

YiTNiSBUEÐR  Sigurðar  Bjarna[r]sonar    og  I>orsteins  Tumasonar 
um  skipti  á  jörðunum  Lóni  og  Daðastöðum. 

AM'.  27«.  4to  IV,  skb,  1386;  Biskupsskjalasafn.    26.  4to  skb. 


')  lettir  42. 

45* 


708  KIRKJUBÆR  I  HRÓARSTUNGU.  1336. 

skr.  1386  (=  B).     þessi  vitnisburðr  er  settr  inn  í  Hólarekaskrána 
fornu  frá  1296  (Dipl.  Isl.  II,  bls.  310  nótn  6). 

Sua  fældan  æidh  suoru  þæir  siugurdr  biarnason')  ok  þor- 
stæin  tumason  firer  Eghli  biskupi  nordr  i  holum.  ath  biorn  prestr 
jngialdzson  sellde  j  vmbodi  lafrans  biskups,  huert  egil^)  biskup 
vrskurdade  loghligt.  landit  at  lone  odde  klemetzsyni  ok  tok 
firer  dadastade  skiliande  fra  sogdu  lons  lande.  allan  Reka  med 
Beka  gognum  ok  laug^)gognum.  Kjema  skurd  ok  lasshual. 
vndantekinne  almenningu. 


452  [um  1336]. 

Afhending  staðarins  í  Kirkjubæ  í  Hróarstungu,  þegar  séra  Sæ- 
björn  lét  hann  lausan,  en  séra  Starkaðr  tók  við. 

AM.  263.  Fol.  bl.  5,  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  129b 
skr.  1601  og  er  hér  mikiu  hleypt  úr.  Séra  Sæbjörn  er  dáinn 
1376  (bréf  um  Sleðbrjótssand)  og  að  því  er  virðist  fyrir  hér  um 
bil  40  árum.  þá  er  og  séra  Starkaðr  ekki  Jeingr  í  Kirkjubæ,  heldr 
er  þar  kominn  séra  Páll. 

Kirkiubær  [gamall  maldage^). 

Svo  mikid  tok  sira  starkadur  med  kiikivbæiarstad.  so  sem 
sira  sðbiorn  let  lausan. 

tolf  kýr.  tueimur  sam  fatt  j  atta  tigv.  sextan  saude  tuæ- 
vetra.  fimm  hrvtar.  forostv  saudur.  tueim  saudum  fatt  j  fim- 
tigv.  veturgamals  fiar.  iiij  caut  tuævetur.  sex  veturgomul.  sex 
vetra  gamall  vxe  ekinn.  sex  hross.  var  þetta  alltt  saman  iiij 
kugilldi  oc  fiorutigir. 

j  virdingar  fie.  attatige  skiolna  kieralld  oc  annad  Ix  skiolna 
j  jordv  bædi.  tvnna  stor.  pottur.  ketili  iitiU.  viij  bedir.  iiij 
hægitide.  salvn.  Blæia  med  morkvm.  tuær  abreidur.  half  tolfta 
alin  hafnar  vodar.  Reflar  ij.  pallklædi  ij.  not  oc  skip.  vont  bord. 
cccc.  vorv.  voro  þetta  kollud  xx  hvndrud.  jord  a  Bondastodum. 
oc  ketilstader  ytre  halfver.  hvndrad  lamba  afrettur.  a  vestur 
eyiar  j  Torfvastada  jord  æfvenliga.    xv  merkur   vax  oc  Reykelsi. 

•)  biarnarson  B;   ')  eigill  B;  =•)  land  B;  *)  [b.  v.  263. 


1336.  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  ÖNNUR.  709 

|>etta  a  kirkia  jnnan  sig.  [sðngbok  fra  paskvm  oc  til  jola 
fostv.  onnur  fra  jola  fostv  oc  til  paska.  vtan  commvne.  ij,  messv- 
bækur  per  annum.  graduale.  font.  sequentiubok  forn  oc  raung. 
lesbok  de  sanctis  forn  [fra  jonsmessojbaptiste  ocframan  tilgregorius 
messo.  vetur  hlvti  med  fornre  skipan.  þrenn  messvklædi.  ad  avk 
hoklarij.  kalekar  ij.  kapvleppar  ij.  allttaris  klædiss(!)  iij  allvondur 
dukur  glitadur  forn  oc  annar  hvitur.  fontklædi  vontt.  sloppar 
ij.  kross  smellttur,  mariu  skriftt.  þorlaks  likneski  ij.  lýtid^) 
skrýn.  med  tonn  oc  silfur.  kluckur  iiij.  oc  iij  BioUur.  [hulsker(!) ' 
med  tonn  .  stikur  ij.  katerinar  skriftt^).  kirkivketill  vondur. 
[merki  ij.  lektare.  glodarker  oc  elldberi  vondur^), 

í>etta  lagdi  sira  sæbiorn  epter  a  kirkivbæ.  kantarakapv.  ij. 
steintioUd.  [Reykelsis  bvdk  med  kopar  smellttann^). 


453.  19  Juli  1336.  i  Tunsberg;i. 

Skipan  Páls  erkibiskups  í  Niðarósi  hin  önnur. 

AM.  351.  Fol.  bl.   liOb— 112b  skinnb.    c.   1360;    AM.    42A. 
8vo  bls.  208-11   skb.  c.   1480;    Ny  kgl.  saml.  1938.    4to  afskript 
á  pappír  eptir  351.      Prentuð    í  F,    Joh.  Hist.  ílccl.  Isl.  I,  511  — 
',      518  með  latinskri  þýðingu  og  í  Norges  gl.  Love  III,  281-84. 

HieR  hefB  statuta^)  byskuppa  ok  þeirra  skipanir 
Páll  meðr  guðs  þolinmæði  erkibiskup  j  niðarosi.  halluarðr 
af  hamre.  salomou  af  oslo.  eirekr  af  stafangri  með  þess  sama 
miskunn  biskupar.  niðaross  kirkiu  fuUtingiarar.  senda  ollum 
Réttruandi  mðnnum  j  niðaross  erkibiskupsdæmi  frið  ok  fagnat 
j  drottni  jhesu  christo. 

Jðulig  ahyggia  hirðligrar  stiornar  eggiar  oss  ok 
aaminnir  með  hugskotzins  skygnleika  ollum  megin  aa  at  lita 
drottinliga  hiorð  þa  sem  oss  er  með  himneskri  tilskipan  j 
hendr  fengin.  at  starfsmenn  j  vingarði  drottins  geymi  sua  at 
plantan  hialparinnar  at  hans  krðptugir   vinuiðar  kuistir  auðg- 


0  [et  cetera  268  og  fellir  kaflann  úr;    *)  [fellt    úr    268;    ')    statu- 
tam,  hdr. 


710  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKTJPS  HIN  ÖNNUR.  1336. 

aði    guðs     kristni   með   auaxstsðmu    friofi    viðlega    wtbreiddir. 
þyrnum  vpprættum  af  hinum  neðstum    tæ,gum. 

Nu  með  þui  at  þat  er  vær  astundan  at  þeir  halldi  sik  aptr 
af  sinum  ofdirfðum  firir  otta  pinunnar  sem  firir  ðmbunir  krapt- 
anna  lata  æigi  til  leiðaz  at  hallda  þat  sem  skipat  er.  þui  i 
nafni  vaars  herra  heilagrar  vskiptiligrar  þrenningar  ok  algiðrrar 
einingar  foður  ok  sonar  ok  heilags  anda  endurnyium  wer  Iðg- 
tðkum  ok  staðfestum  með  Rettinda  valldi  þessa  þings  skipanir 
miUdrar  £Bminningar  Jons.  Jorundar  ok  eilifs  erkibiskups  varra 
forelldra  með  ollum  sinum  capitulum  klausum  articulis  þar 
sem  þau  werða  æigi  sialf  vsamþyck  j  sér.  ok  þar  til  war  statuta 
hin  fyrri  ok  eiokannliga  þau  sem  nu  eru  sett  her  at  sinni.  ok 
leggium  pinur  við  sumar  klausur  þeim  sem  æigi  hallda. 

1.  J  fyrstu  at  huerr  sa  prestr  sem  hefir  curam  anima- 
rum.  ok  æigi  vill.  duelr  eða  vanrækir  at  predika  firir  sinu 
soknarfolki  aa  huern  sunnudag.  eða  hit  minnzsta  sinn  j  mánaði 
af  almenniligri  tru  oc  hennar  articulis.  af  heilagri  skirn  ok 
hueria  goða  luti  þar  leiðir  af  með  þeim  oðrum  capitulum 
sem  til  nefnaz  j  einni  klausu  þess  statuti  sem  giorði  ok  sam- 
setti  milldrar  aaminningar  iðrundr  erkibiskups.  anno  domini 
(D^.  cc".  xc°.  skal  luka  firir  huert  sinn  er  missir.  ij.  aura.  ok 
se  hann  hðfuðprestr.  en  eyri  ef  hann  er  kapelluprestr.  vtan 
hann  fai  annan  til  firir  sik  iafnan  at  stett  ok  starfi. 

2.  ^)  Jtem  firirbioðum  wer  sua  sem  wið  er  warat  i  sama 
statute.  at  nockur  prestr  veiti  sacramenta  annars  þingunaut 
án  orlofi  sins  soknarprestz  vtan  full  najðsyn  þrðngai  til.  en 
huerr  er  gerir  sekiz  halfri  mork  ok  bæti  aptr  soknarpresti  þess 
er  hann  veitti  sacramenta  skaða  með  oðru  sem  til  heyrir.  se 
þo  framarr  pinndr  ef  biskupi  syniz. 

3.  Jtem  með  þui  at  wer  villdum  giarna  þat  af  nema  at 
prestum  þeim  sem  hafa  curam  animarum  gefiz  færi  aa  at  fara 
reikandi  wt  af  sinum  kirkiu  soknum.  þar  sem  folk  þeim  æ. 
hendi  folgit  þarniz  Iðngum  þar  firir  skylldrar  þionostu.  sua 
at  þar^)  afleiðir  mikin  háska  salum  þeirra  allra  saman.  þa  firir- 
bioðum  wer  at  nockurr  soknarprestr    dirfiz    at    fiarlægaz  brott 


')  Hér  byrjar  42  með  þessari  fyrirsögn:  [pal]s  erkibisknps  [nidjrosi- 
ensis  cum  [mul]tis  allijs  8[tatutis];  ^)  b.  v.  42. 


1336.  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKRPS  HIN  ÖNNUR.  711 

af  sinni  kirkiu  sua  at  þat  megi  merkiaz  aan  orlofi  sins  for- 
mannz  eðr  þess  er  hans  stað  helldr  vtan  vissa  nauðsyn. 
nema  hann  skipi  i  sinn  stað  annan  sæmiligan  prest  þann  er 
með  fullri  vaktan  geri  hans  vices  aa  meðan.  en  huerr  prestr 
er  at  þui  werðr  kunnr  at  hann  er  hálfan  manuð  samfast  afwt 
sinni  kirkiusokn.  vtan  hann  fai  profat  einhueria  af  fyrrsðgðum 
eða  aðra  skynsamliga  sok  sinnar  brottuistar.  þa  skal  luka  halfa 
mork  norræna  sua  þo  at  biskup  æigi  kost  at  pina  hann  meirr 
eðr  minnr  eptir  tilferlum. 

4.  Her  til  sortar  blindleiki  agirninnar  sua  miok  hin  innri 
augu  sumra  prestanna  at  sakir  þess  slims  er  aa  sialldrin  legz 
til  leid[d]ir  af  elli  firirdæmiligs  vvana  fa  þeir  eigi  litið  lios  sann- 
leiksins  þar  sem  þeir  fordiarfaz  æigi^)  inn  at  leiða  kaupmaala 
eðr  skildaga  aðr  þeir  veiti  heilug  sacramenta.  æigi  at  geym- 
andi  at  varr  herra  jhesus  christus  rak  þa  kaupmenn  brott  af 
sinu  mustere  með  hroka  æfinligrar  firirdæmingar  sem  þar  selldu 
eða  keyptu.  eða  builikr  haski  ifir  gnæfir  þeirra  saalum.  þa  er 
þeir  seliaz  wt  selia^)  hinn  helga  anda  þann  er  sannliga  veitiz 
j  oUum  sacrameutis.  ok  werða  j  þui  iafnir  eða  verri  en  iudas 
suikari.  Nu  meðr  þui  at  agætrar  aminningar  jorundr  erkibiskup 
vaarr  forfaðir  aastundaði  af  at  maa  lyti  þessa  blindleika  fylgiandi 
sameigit  Iðgmaai  ok  hætte^)  settningarinnar  skipaði.  at  i  veitt- 
um  sacramentis  skylldi  einginn  skiidagi  inn  leiðaz.  sem  finnaz 
ma  i  [þui  statute*)  sem  hann  giorði  i  niðarosi  sub  anno  do- 
mini^)  CTD°.  cc".  cx^.  þa  vilium  wer  nu  þetta  sama  staðfesta 
meðr  hlif  pinunnar.  at  huerr  sem  einn  prestr  huers  heiðrs 
starfs  eða  stettar  sem  hann  er  sa  er  at  þai  verðr  logliga 
profuaðr  at  hann  hafi  nockurs  háttar  samkeypi  eða  skiimaEi.la 
inn  leitt  wið  þa  sem  hann  hefir  gort  sacramenta.  eða  nockura 
falsliga  tsalman  at  þess  minnr  werði  hans  þionosta  einfolld  ok 
reinlig  j  þeirre  grein.  þa  skal  hann  i  fyrstu  missa  þeirrar  renntu 
sem  þess  staðar  lofligr  vani  stendr  til  at  heiðra  kirkiurnar  eða 
þeirra  stiornarmenn  eptir  veitt  sacramenta.  ok  æigi  at  eins 
aptr  luka  þat  er  hann  feck  rangliga  firir  sagðan  skilmaala. 
belldr  iafnuel  skal  hann  luka  biskupi  iafnmikit  af  sinu  goðzi. 


sl.  42;  ■■*)  sl.  42;  ^)  harte  351;  *)  [statutis  42;  ^)  gracie  42. 


712  SKIPAN  PÁLS  EEKIBISKUPS  BGQí  ÖNNUR.  1336. 

5^).  At  auk  þessa  vilium  wer  at  vbrigðiliga  se  lialldiii 
su  skipan  milldrar  aminningar  eilifs  erkibiskups  vors  forfððr 
sem  hann  byðr.  at  kanunkar  þeir  sem  brott  eru  af  staðnum  með 
orlofi  sinna  formanna  taki  fulla  vðxtu  af  sinum  prebendum.  en 
renta  vicarij  huers  þeirra  ok  aðrir  þungar  skylldugir  kirkiunni 
reikniz  af  þui  commune  sem  þeim  liggr  til  borðz  oUum  samt. 
ok  gerum  af  nyiu  þa  skipan  aa.  at  huerr  sa  raðsmaðr  eða  vm- 
gongumaðr  firir  þeirra  commune  sem  æigi  hefir  wtlokit  sagðar 
renntr  ok  toUa  aðr  hann  endi  sinn  forgang  eptir  frettr  af  vm- 
boðsmðnnum  frauerandi  kanunka  se  af  sialfu  werkinu  wt  settr 
af  heilagri  kirkiu, 

6.  En  þann  articulum  j  statute  iðrundar  erkibiskups  sem 
hann  byðr.  at  personur  skyli  sendaz  af  serhuerium  klaustrum 
ad  studium  til  kiornir  af  biskupi.  ok  annan  j  statute  eilifs 
erkibiskups  i  huerium  hann  skipar  at  þeir  sem  falla  i  bann  af 
sialfu  werkinu  se  siðan  opinberliga  boðaðir  bannsettir  a  kue[y]kt- 
um  kertum  ok  hringiande  klockum.  eyðum  wer  ok  aftðkum  með 
vallde  þings. 

7.  Jtem  skipum  wer.  at  þessar  constituciones  giorfar  in 
consilio  viennense.  Si  quis  suadente.  de  sepulturis.  eos  qui  proprio. 
de  sententia  episcopus.  ex  frequentibus.  se  lesnar  aa  presta- 
stefnum  ok  vanduirkliga  wtskyiðar.  ok  bioðum  vndir  ognan 
eilifrar  bðluanar  at  þær  se  æ  geymdar  með  vanduirkt  ok  strið- 
leika  ef  nockurn  tima  kunna  þuilikir  casus  tii  at  koma. 

8.  Jtem  skipum  wer.  at  þeir  klerkar  ok  klaustramenn  ok 
þeim  samþyckiandi  sem  at  þui  verða  logliga  profaðir  að  þeir 
hallda  sik  saman  með  rðngum  motblæstri  viðr  siua  formenn. 
se  af  settir  sinum  heiðri  eptir  kirkiunnar  Iðgum  ok  forðiz  af 
ðllum  sua  sem  frægðarlausir  eptir  sðgðum  setuingum  kirki- 
unnar. 

9^).  Jtem  skipum  wer  at  kanunkar  biskupsstolanna  þeir 
sem  prestar  eru  at  vigslu  ok  hallda  kirkiur  með  curam  ani- 
marum  j  bygðum  eða  kaupstððum  segi  öialfir  messu  ok  geri 
sermonem  firir  folki  eptir  þui  sem  guð  kennir  þeim  hit 
minnzsta  einn  tima   aa    áre    forfallalaust  j    þeirri  sðmu  kirkiu. 


')  §  5-7  vantar  í  42:  ')  §  9-10  vantar  í  42. 


1336.  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  ÖNNUR.  713 

þat  er  at  skilia  aa  kirkiu  dag.  eðr  in  festo  þeirrar   kirkiu   pa- 
troni.  eða  aa  einhueria  hina  stærstu  bátið  sa  þui  sama  aare. 

10.  En  at  fýR  sðgð  statuta  vorra  forelira  verði  þeim  mun 
betr  geymd  sem  þau  heyraz  optar  af  vorum  vndirm^nnum.  þa 
skipum  wer  at  oll  statuta  herra  vilhelme(!)  sabinensis  episcopi. 
þess  er  fyrrum  war  pafans  sendiboði  til  noregs  ok  vorra  for- 
elldra.  þat  er  at  skilia  miUdrar  aaminningar  jons  erkibiskups 
þat  er  hann  gerði  j  berguin  sub  anno  domini  [CD°.  cc°.  lxxx°.] 
jðrundar  i  niðarosi  sub  anno  domini  CD".  cc'^.  xc^  ok  þat  er 
hann  gerði  i  oslo  sub  anno  domini  CD°.  ccc°.  vj°.  Eilifs  j  berg- 
uin  sub  anno  domini  (D*^.  ccc°.  xx°.  ok  þat  er  hann  gerði  j 
nefndum  stað  sub  anno  domini  00°.  ccc".  xx°.  vij°.  ok  vór 
statuta  hin  fyrri  ok  einkannliga  þau  sem  nu  eru  giðr  a  þessu 
þingi.  ok  skrifiz  inn  j  skipanar  bækr  ok  lesiz  vpp  opinberliga 
af  sialfum  biskupinum  eðr  þeim  er  j  hans  stað  eru  j  hðfuð- 
kirkiu  huers  kaupstaðar  hit  minzsta  einn  tima  aa  hueriu  aare. 
en  af  profðstum  eðr  þeirra  vicarijs  j  ðörum  hinum  stærrum 
kirkium.  ok  se  wtskyrð  íirir  leikum  ok  lærðum  j  oUum  arti- 
culis  þeim  er  þa  kuuna  snerta. 

11.  Nu  sakir  þess  at  litið  tiaar  at  gera  Iðg  eðr  skipanir. 
vfcan  nockurr  se  til  fram  at  fylgia  þui  sem  skipat  er.  þa  bioðum 
wer  formönnum  ok  þeim  ððrum  sem  eiginligt  Jðgboð  hafa  yfir 
sinum  vndirmðnnum.  at  sua  pini  þeir  þa  sem  vmfram  ganga 
eða  vanrækia  fyrr  nefnd  statuta  sem  j  þeim  er  akueðit.  sua  þo 
at  ef  vex  dirfðin  þeirra  er  brotligir  werða  vaxi  þeim  ok  pin- 
urnar  eptir  yfirsyn  formannanna.  ok  at  æigi  beri  þeim  sua  til 
sem  heli  sacerdotem^)  þo  at  þeir  se  goðir  j  ser  sem  hann  war. 
ef  þeir  vmbera  sua  sem  blindandi  iUgerðir  sinna  sona.  at  firir 
þuilikrar  vanræktar  skuUd  falli  þeir  æ,  bak  aptr  með  Rapanda 
dauða.  þa  streingium  wer  með  iðfnu  bandi  boðorðzins  formenn 
ok  staðanna  yfirdomara  at  eptir  sinu  megni  fylgi  þeir  fram  með 
vanduirkt  ok  striðleika  sðgðum  ok  Iðgteiínum  skipanum  með 
ollum  ok  serhuerium  j  þeim  gdl  nefndum  skriptum  ok  fepinum. 
bindandi  vpp  aa  þeirra  samuitzkur.  at  þær  saumu  íepinur  lati 
þeir  snuaz  til  nockurra  þarfiigra  nytia^). 

Ok  til  sannz  vitnisburðar  ok  enn  sterkare  auðsyningar  vm 


')  sacerdote  42;  •')  hér  þrýtr  42. 


714  AKRANES  OG  HÓLAR.  1337. 

alla  her  sagða  luti  settu  sira  jon  ok  sigurðr  kanunkar  af  berguin 
virðoligs  broðurs  vaars  ok  herra  herra  hakonar  með  guðs  miskunn 
biskups  af  þeim  sama  stað  ok  hans  capituli  einuirðoligir  pro- 
curatores  með  vorum  insiglum  sin  innsigli  firir  þetta  bref  er 
gort  war  i  tunsbergi  jn  festo  beate  ODargarete  virginis  sub 
anno  domini  CO^.  ccc".  xxx^  vj°. 


454.  [1337J. 

"Brandur  Arnason  selur  I>orkatle    abola  halfft   Akranes  firer 
xvc.  halfft  Holaland  vt.  og  þar  til  vc  j  frijdu». 

Tímarit  Jóns  Pétrssonar  I,  43  epíir  bók  með  hendi  Jóns  lög- 
manns  Sigurðssonar  á  Eeynistað.  í  AM.  252.  4to  bls.  49  skr.  c. 
1660;  AM.  430.  4to  bls.  9  skr.  c.  1720;  AM.  dipl.  afskrr.  1537 
og  1538,  er  ágrip  pað  af  bréfinu,  er  hér  stendr  sem  fyrirsögn. 
Bréfið  veltr  á  árunum  1329-44. 

Kaupbref  fyrir  halfu  akranesi  og  holum^). 

Jn  nomine  Domini  Amen. 

var  þetta  kaup  þorkelz  abota  og  brandz  Arnasonar  ad  fir- 
nefndur  brandur  selur  honum  halfft  akranes  fyrir  xvc  med  oll- 
um  þeim  gognum  og  giædum  sem  þui  hefur  fylgtt  ad  fornu 
og  nyiu  þui  sem  brandur  hefur  eigandi  ad  ordid.  hier  j  mot 
selur  Brandur  Hoola  land  halfftt  a  nese  vt  og  hier  a  ofan  vc 
frijd  j  vor.  ijc  voru  og  iij  kugilldi  af  huorutueggia  kwm  og 
am.  voru  þesser  kaupvottar. 

þorsteinn  skialgsson  prestur. 

skapte  prestur  bergsson. 

Bondinn  þordur  bergþorsson  og  margir  adrer  dugandi 
menn. 


')  Akraoes  430. 


1337.  ÁRNI  LAURENTIUSSON.  715 

455.  [1337J. 

Bræðr  af  prédikaralifnaði  í  Niðarósi  kæra  til  Pétrs  Philippi 
erkibiskups  í  Uppsölum  ójöfnuð  erkibiskupsins  í  Niöarósi  við 
sig,  g*  ta  þess  að  Arni  prestmunkr  Laurentíusson  og  Hákon 
ungbróðir  hafi  dvalið  hjá  velgerðamanni  lifnaðar  þeirra,  Hákoni 
sýslumanni  á  Jamtalandi,  og  beiðast  þess,  að  erkibiskupinn 
leyfi  þessum  bræðrum  að  fara  um  Jamtaland  sem  förumunkar 
til  þess  að  prédika  og  setja  mönnum  skriptir. 

Bréf  þetta  er  prentað  hér  eptir  Chr.  Lange's  De  norske  Kbstres 
Historie  1  útg.  Kristjauía  1847  bls.  774—75  og-  er  þar  f^lgt  af- 
skript  Langebecks  eptir  frunibréfinu  í  Ríkisskjalsafni  Svía.  Arni  sá, 
sem  hér  er  nefudr,  er  Arni  sonr  Laurentíus  biskups  á  Hólum. 
Ekki  er  meö  öllu  víst  um  ártal  bréfsins,  en  það  liggur  á  milli  11. 
Marts  1330  —  þá  deyr  Ólafr  erkibiskup  í  Uppsölum  —  og  August 
1341,  því  að  þá  deyr  Pétr  erkibiskup  (sbr.  nefnt  rit  1.  útg.  bls. 
273;  2.  útg.  1856  bls.  168),  en  líklegt  er  að  bréfiö  sé  frá  1337 
sökum  þess,  að  1.  September  1338  býðr  Benedikt  páfi  Páli  Bárðar- 
syni  erkibiskupi  í  Niðarósi  að  vernda  grámunka  á  Norðrlöndum 
gegn  Pétri  erkibiskupi  í  Uppsölum  og  virðist  því  sem  það  sé 
afleiðing  af  þessu  bréfi  (sbr.  nefnt  rit  2.  útg.  bls.  233). 

Venerabili  in  christo  patri  ac  domino  suo  fratri  Petro 
philippi  ordinis  prædicatorum,  divina  miseratione  archiepiscopo 
Upsaliensi,  fratres  conventus  Nidrosiensis  salutem  et  orationum 
suíFragia  cum  debitæ  servitutis  reuerentia  et  honore. 

Noverit  vestra  paternitas  veneranda,  dilectos  in  Christo 
fratres,  fratrem  Arnerum  Laurentij  sacerdotem  et  fratrem  Ha- 
qvinum  novitium  fuisse  de  conventu  cum  honesto  viro  Haraldo 
exactori  Jamptiæ  nostro  confratre  ac  sincero  benefactore,  cum 
nostro  unanimi  consensu  ac  licentia  speciali,  et  quia  urgens 
penuriarum  necessitas  ac  graves  caristiæ,  quas  patimur,  vestræ 
paternitatis  subsidia,  de  quibus  multum  confidimus,  nos  cogit 
obnixis  precibus  efflagitare,  qua  propter  dominationi  vestræ 
supplicamus.  quatenus  in  conventus  nostri  commodum  et  ju- 
vamen  ,  dictos  fratres  per  Jamtiam  transeuntes  pro  ista  vice 
tanquam  terminarios  præsentatos  admittere  dignemini,  gratiose 
concedentes  fratri  Arnero  ut  possit  ex  vestra  licentia  et  bene- 
placito  divina  celebrare,  verbum  dei  proponere,  confessiones 
audire  ac  pœnitentias  imponere  salutares.     Instant  enim  nobis 


716  SÆLINGSDALSTUNGA   OG  LEYSINGJASTAÐIR.  1337. 

muri  et  sarta  tecta  ecclesiæ  reparanda,  aliaque  ædificia 
domus  nostræ  satis  gravia  et  sumtuosa.  Ideo  rogamus  vos,  ut 
personaliter  dignemini  conventum  nostrum  pijs  ecclesiæ  largi- 
tionibus  respicere  ac  alios  ad  hoc  iuformare,  ut  per  vestram 
industriæ  benevolentiam  nostram  pauperiem  in  aliquo  valeat 
allevari.  Doftiinus  archiepiscopus  Nidrosiensis  ejusque  collegium 
ad  minus  nos  in  aliquo  bono  respicit,  sed  infert  nobis  infinita 
gravamina  et  multas  infestationes  de  quarta  omnium  funera- 
lium,  quamvis  ecclesiæ  parochiales  suas  habeant  integraliter 
portiones,  prohibet  et  nos  prædicare  in  civitate  et  rure,  nec 
confessiones  audire  et  sub  pœna  privationis  officij  et  beneficij 
vetat  sacerdotibus,  ne  nobis  benefaciant  vel  humaniter  recolli- 
gant,  et  quidem  nobis  malitiose  negat,  Minoribus  tanqvam  suis 
charissimis  concedit:  admittit  etiam  cistercienses  ad  mendi- 
candum,  dans  eis  authoritatem  communicandi  populum  propter 
donaiia,  quæ  recepit  in  occultis,  ideo  vestræ  suggerimus  pietati 
tanquam  firmius  confidentes  per  vestram  sollertiam  nobis  super 
his  de  aliqvo  opportuno  remedio  provideri. 

Valeat  et  vigeat   vestri    status    honorificentia    ecclesiæ  dei 
ad  exaltationem,  nobisque  ad  uberiorem  cumulum  meritorum. 


456.  10.  Juli  1337.  i  llolti. 

Urskurðarbréf  Gríms  lögmanns   I>orsteinssonar   um    landa- 
merki  Sælingsdalstungu  og  Leysingjastaða. 

JSig.  143.  4to  bls.  300  pappírsbók  skr.  mest  öU  í  tíð  Odds  biskups 
Einarssonar  um  og  eptir  1600.  Komin  frá  Dr.  Grími  Thomsen, 
en  honum  gaf  séra  Asmundr  Jónsson  í  Odda  mágr  hans  (d.  1880); 
hafði  átt  hana  áðr  Jón  lektor  Jónsson  og  á  undan  honum  faðir 
hans  Jón  sýslumaðr  Eggertsson  (==  Garðabók,  Dipl.  Isl,  I,  491). 
Landsbókasaín  115.  4to  bls.  396-97  (bréfasafn  séra  Jóns  í 
Hítardal). 

[Urskurdur  Grijms  Iðgmanns  um  land  i  millum  Sælings- 
dalstungu  og  Leýsingiastada  Anno  1337^). 

')  [115. 


1337.  PÁFATÍUND  OG  PÉTRSPENINGAR.  717 

I>eim  godum  monnum  sem  þetta  Bref  siaa  edur  heyra 
sender  grijmur  Iðgmadur  kuediu  Gudz  oc  sijna. 

Asgrijmur  snorrason  kom  fyrer  mig  oc  tiede  mier  þa 
votta  med  suordum  eidum.  ad  þeir  Marcus  oc  sialfur  hann 
ijögdu  med  handlagi  ad  þeir  kiæmu  til  mijn  j  hollt  j  saurbæ 
med^)  fuUri  kiæru  um  beit  a  miUi  tungu  oc  leýsingiastada. 
Nu  af  þui  ad  Sigurdur  bergs[s]on  er  selldi  leysingiastadi  Marcusi 
gieck  vid  fyrir  mier  ad  hann'^)  hefdi  eý  hoUtt^)  leingra  hagbeit  enn 
til  landabrotagils*).  þa  [at  svo  fluttu^).  er  þat  vrskurdur  minn  ad 
ASgrimur  skal  hallda  med  eign  oc  lagbeit  tungulandi  til  land- 
brotagils*)  þar  til  ad  Marcus  profar  ad  hann  eigi  sagdan 
brod[d]geira  med  logum. 

Oc  til  sans  vitnisburdar  setti  eg  mitt  jnnsigli  fyrer  þetta 
Bref  [er]  giðrtt  var  j  hollti  septem  fratrum  Anno  domini.  CD.  ccc. 
XXX.  vij. 


457.  27.  Juli  1337.  í  Björgvín. 

Hákon  biskup  í  Björgvin,  sem  meistari  Petrus  Gervasii,  legáti 
páfans,  hefir  skipað  aðalinnheimtumann  allra  tekna  páfa  um 
endilangt  Noregsríki,  kvittar  Jón  Haldórsson  biskup  í  Skálholti 
fyrir  greiðslu  á  páfatíund  og  Pétrspeningum  um  átta  ára  bil. 

Afskript  Árni  Magnússonar  Barthol.  IV,  E,  689—90.  Dipl. 
Norv.  VII,  Nr.  143,  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isi.  I,  574  (í  nótuj. 

Jn  nomine  domini  amen. 

Noverint  universi  presens  scriptum  visuri  vel  audituri. 
quod  nos  Haquinus  dei  gracia  episcopus  Bergensis.  collector 
generalis  in  regno  Noruegie  omnium  ad  cameram  domini  nostri 
summi  pontificis  spectancium.  quocumque  nomine  censeantur. 
per  venerabilem  virum.  magistrum  Petrum  Gervasii.  canonicum 
viuariensem.  sedis  apostolice  nuncium.  deputatus.  tenore  pre- 
sencium  recognoscimus.  nos  ex  certa  scientia  levasse.  recepisse 
et  plenarie  ac  integraliter  habuisse  de  discreto  viro.  domino 
Ronulpho.  procuratore  venerabilis  in  Christo  patris   ac   domini. 


')  sl.  143;  ^)  sl.  143;    ')  halldid  115;  *)  þannig  143,   ítb;  »)  [eda 
80  flutte(!)  143,  115. 


718  SAMNINGB  KONUNGS  OG  ERKIBISKUPS.  1337. 

domini  Johannis  dei  gracia  episcopi  Soaloholtensis.  nomine 
subsidii.  nec  non  et  censu  Petri  de  annis  octo  persoluto.  sum- 
mam  pecunie  infra  scriptam. 

Jn  primis  videlicet  nonaginta  centenarios  cum  octo  cente- 
nariis  et  septuaginta  duabus  ulnis  de  burello.  quod  jslencha 
sive  pakka  vedmaal  vulgariter  appellatur. 

jtem  tredecem  centenarios  cum  quinquaginta  duabus  ulnis 
de  burello  quod  vulgo  hamfnarvaad  nuncupatur. 

jtem  quadraginta  ulnas  de  burello  quod  bragdarvaad  apel- 
latur  in  vulgari.  preter  has  autem  summas  nobis  facta  fuit 
plena  fides.  quod  tres  trecentenarij  de  burello  quod  jslencha 
dicitur.  in  mari  putruerunt,  de  predictis  igitur  summa  sive 
summis  memmoratum  dominum  skaloholtensem  episcopum. 
procuratorem  suum.  omnesque.  quorum  interest  vel  interesse 
poterit  in  futurum.  nomine  et  auctoritate  apostolica.  qua  fun- 
gimur  in  hac  parte.  absolvimus  et  quittamus  ac  quittum  sive 
quitlos  et  absolutos  pronunciamus  per  hec  scripta.  de  preli- 
batis  summis  ulterius  non  pretendis  eidem  sive  eisdem  finem. 
remissionem  et  pactum  facientes,  salvo  residuo  quod  remanet 
ad  solvendum. 

Jn  predictorum  igitur  omnium  testimonium.  sigillum  nost- 
rum  presentibus  est  appensum,  Datum  Bergis  anno  domini 
m".  ccc",  xxx°.  septimo.  in  festo  sanetorum  septem  dor- 
mientium. 


458.  30.  August  1337.  i  Akrsborg. 

Samningr  Magnúsar  konungs   Eiríkssonar   og  Páls  erkibiskups 
í  Niðarósi  um  dóma  í  andlegum  málum. 

Bartholiniana  III,  D  bls.  797—98  (afskr.  Árna  Magnússonar 
eptir  Cod.  Capsæ  Cypriani  =  A);  Gl.  kgl,  saml.  3262.  4to  skb. 
frá  1576  (=  B).  J^etta  skjal  kemr  að  vísu  íslandi  ekki  sérstak- 
lega  við,  en  Jón  Sigurðsson  setrir  i  einni  athugagrein,  að  þessi 
samningr  sé  nefndr  í  Leiðarhólmsskrá,  sem  finnist  í  AM.  240. 
4to  bls.  26 — 27  og  sé  þar  vitnað  til  hans.  þetta  hef  eg  þó  ekki 
getað  fundið  á  nefndum  stað.  og  Leiðarhólmsskrá  sýnist  vitna  bein- 
línis    í    Sættargerðina    frá    1277.      Vera    má  þó   að  einhversstaðar 


1337.  SAMNINGE  KONUNGS  OG  ERKIBISKUPS.  719 

íinnist  skírskotað  til    þessa    samnings    í    íslenzkum    skjöluni,    og  er 
hann  tekinn  hér  til  vonar  og  vara.     Sbr.  Dipl.  Norv,  II. 

Skipan  Maghnus  konunghs  oc  Pals  erkibiskups^). 
J  nafni  guds  amen.  þat  se  allum  monnum  kunnight  at 
þa  er  lidit  var  fra  burd  varss  herra  jhesu  christi  Of).  vettra 
ccc.  vettra.  xxx.  oc  siau  vetter  a  laughardaghen  nesta  eptir 
Bartholomei  messo  á  Akerssborgh  gerdozst  med  rade  oc  til- 
loghu  virdulighra  herra.  herra  Halvardar.  Hakonar  med  guds 
nad^)  biskupa  i  Hamre  oc  Biorghvin  oc  alls  rikizsins  radrs 
samssykt  er  þar  var  þa.  þetta  sammele  oc  skipan  umdðmes 
aqveddra^)  anefndra  fiarsektta  i  kristnum  retthe.  er  nylegha 
hafde  missmele  á  komet  millim  agetra  herra  oc  hofdhinghia 
herra  maghnusar  med  guds  nad^)  Noreghs  Syia  oc  Gota  kon- 
onghs  af  einni  halfu  oc  herra  Palss  med  samre  nád  erkibiskups 
i  Nidarose  af  annare.  [hvarre  halfvu^)  þat  umdðmi  med  retth 
til  hðyrdi  i  Nidarose.  at  fiarsektir  þer  allar  sem  i  kristinsdomzs 
retthe  standa  skuhi  dðmast  oc  orsskurdast  i  kononghsgardhe  j 
Nidarose  hiafverande  officiali.  sva  at  sinn  dom  oc  orzskurd 
seighi  hvar  [um  sik^)  officialis  eder^)  loghmader.  dagh  eftir 
dagh.  eder  sva  margha  samflðytta  orsskurdi  sem  ein  þeirra 
seigir  i  sen.  sva  margha  seigi  þeghar  annar  þeirra  samflðytta  eftir. 
En  ef  sva  stor  malefni  kunnu  til  at  koma  at  officialis  oc  logh- 
madher  þikiast  eighi  mega  ifvir  at  taka^)  einir  saman  um  þau 
mallemfni  sem  þeim  ber  jaffnner  retter  til  ifvir  at  dðma.  þa 
skal  oíficialis.  fehirdir  oc  loghmader  ganga  a  erkibiskups  gardh 
oc  skal  erkibiskup  þa  dom  a  leghia  af  hvaratveigia  halfunni 
hiafverande.  skal  þessor  skipan  standa  obrighdilegha  af  hvara 
tveigia  halfunni  þar  til  sem  [gud  gefuer  at^)  var  herra  kon- 
ongherinn  kemer  til  Nidarosar  oc  bader  fyrsaghder  herrar  med 
sinu  bestra  manna  ráde  gera  þan  stadda  a  sem  a  langhframa 
skal  standa.  oskaddu  med  þessare  gierdh  oc  skipan  med*°) 
allum  þeim  rett  sem  hvar  halfvan  firer  sik  hafde^^)  um  fyr- 
saght    umdðme.      Oc  til    sanzs    vitnisburdhar    þessarar   samz- 


*)  sl.  B;  ^)  mískunn  B;  ^)  oc  b.  v.  B;  *)  miskun  B:  *)  [huarum  B; 
«)  [sl.  B;  ')  oc  B;  «)  dðma  B;  ')  [sl.  B;  '")  sl.  B;  ")  þannig  B;  firir 
sik,  tvítekið  í  A. 


720  RAFN  PRESTR  ÞORVALDSSON.  1337. 

syktar  oc  skipanar  setto  bader   fyrsaghder   herrar   sin  inzsighli 
firer  þessa  sina  gerdh  er  gor  var  a  deighi  oc  are  sena  fyr  seigir. 


459.  11337], 

Bréf  Hákonar  biskups  í  Björgvín  til  Jóns  biskups  Haldórs- 
sonar  í  Skálholti  með  Rafni  porvaldssyni,  er  Jón  biskup  hafði 
sent  til  hans  og  Björgvínar  biskup  hafði  vígt  til  prests,  og 
mælir  með  honum  til  að  fá  brauð. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  5860;  prentað  áðr  í  Dipl.  Norv.  VII  Nr. 
145  og  Samlinger  til  det  norske  Folks  Sprog  og  Historie  V,  97—99. 
Bréíið  mun  vera  frá  haustinu  1337. 

Virduleghom  herra  oc  sinum  andaleghom  brodor  herra  jone 
med  guds  miskunn  Biskupi  j  skalaholte  sendr  hakon  med 
samre  miskunn  Biskup  j  Biorghwin.  quediu  guds  oc  sina 
brodorlegha  vinaatto  med  allre  aaluoru. 

Eamfn  þorualldsson  klerk  ydarn  sem  þer  sendor  til  vaar 
mðssodiakn  aat  vigslu  sendom  ver  aftr  tii  ydar  vijgdan  prest 
med  guds  vallde  oc  vaaro  ambetti  þi  sem  gud  hefuer  oss  leet 
ouerdom.  Nu  af  þi  at  hann  hefuer  so  haft  sik  j  vaarom  garde 
vm  þessar  Ridir  sem  æinum  godom  oc  spokum  dughande 
manna  ber  til  j  oUu  sinu  framferdi  oc  þer  berit  honom  sialfuer 
vitnisburd  vm  j  brefue  ydru.  þa  bidium  ver  ydr  at  þer  later  han 
þes  niotande  verda  fire  alla  sina  audmiuka  þionostu.  oss  teeda  J 
þui  sem  ver  villdum  hann  kraft  hafua.  saker  vaars  bðnastadar 
eitthuert  beneficium  þat  honum  gefuande  sem  ýdr  þykker  til- 
lellileght  vera  oc  hans  verdleikr  krefuer.  Tempore  confectionis 
presencium  nos  sanum  et  incolumen  vestre  significamus  cari- 
tati.  quod  de  vobis  corditer  et  affectuose  scire  desideramus  et 
audire  cum  deus  prestiterit  tempus  opportunum,  alia  et  plura 
vobis  scribemus  per  dominum  Ronulphum.  sed  et  iste  noua  hic 
emergencia  vobis  poterit  oretenus  explicare.  pro  innumeris  curia- 
litatibus  ac  beneficijs  nobis  per  vos  prestitis  merces  vestra  sit 
bonorum  omnium  Retributor.  et  nos  faciat  de  ah'quo  grato 
vobis  deseruire.  perintime  Rogamus  quod  et  speramus  examus- 
sim  vt  nos  vobis  Recommendatum  peccatorem  oracionum  vestra- 


1338.  JÓN  INDRIÐASON.   —  ÍSLANDSFAR.  721 

rum  suffragijs.  fulciri  velitis  et  iuuare  statum  vestrum  et  vestro- 
rum.  conseruet  altissimus  nunc  et  in  eternum.  amen. 


460.  [1338]. 

Hákon  biskup  í  Björgvín  ritar  séra  Ásláki  höfuðpresti  í  Selja 
og  «af  þi  at  broðer  Erlenðr  Josteinson  befuir  teet  oss  nokor 
so  nymæri  agongu  oc  vloghlegha  aleitni  er  honom  þykkir  herra 
Jon  abote  j  Seliu  seer  væit  hafua  hins  oc  annars  at  herra 
abote  hefuir  skrifuat  oss  j  brefe  sinu  margar  akæror  oc  arti- 
culos  sem  honom  þykkir  afaat  vera  oc  umbota  þurfua»,  býðr 
biskup  séra  Asláki  að  stefna  þeim  báðum  bróður  Erlendi  og 
Jóni  ábóta  fyrir  sig  til  Björgynjar,  »scal  oc  herra  abote  til  sanz 
vita  at  ef  hann  firir  smaar  eðr  glðymir,  þetta  vaart  bod.  at 
ver  skulum  so  mote  honom  framfara  oc  loghum  hæilaghrar 
kirkiu  oc  hennar  hirtingh  at  dælla.  at  hann  skal  kenna  sik 
litit  gagn  hafua  af  sinni  frauist  þriotsko  edr  olydni». 

Bréfið  snertir  ísland  ekki  að  öðru  en  því,  að  Jón  ábóti  er  sami 
maðr  og  Jód  Indriðason,  er  síðar  varð  biskup  í  Skálholti.  (Dipl. 
Norv.  VII,  156  eptir  afskript  meðal  fornbréfaafskrr,  Arna  Magnús- 
sonar  af  norskum  bréfum;  sbr.  Barthol.  VI,  (E)  bls.  417  —  18). 


461.  24.  Februar  1338.  i  Munkliíi. 

IvAR  Andrésarson  Gulaþingslögmaðr,  Sigurðr  Sighvatsson  lög- 
maðr  1  Orkneyjum,  Hákon  Ivarsson,  Hjarandi  I>óraldarson,  Kol- 
beinn  Andrésarson  og  Friðrikr  Árnason  votta  «at  a  matthie 
postola  messo  dagh  a  nitiande  are  rikis  vars  vyrdhulegs  herra 
magnusar  medh  gudz  miskun  noregx  swia  oc  gota  konungx» 
voru  þeir  í  hjá  «i  stufuo  herra  hogna  abota  at  munkaliíui  i 
biorgwin»  er  «halluardhir  asmundarson  vmbodesmadhir  herra 
erlings  vikunnarsonar*  seldi  Högna  ábóta  «þersar  iardhir  af 
halfw  herra  erlings  i  olluikom  halfs  þrettande  manadhar  mata 
boll.  i  medhalþuæith  halfs  seaunda  manadharmata  boil  jtem  i 
geizkusætre  tueggia  manadharmata  boU  oc  i  forse  halfs  ann- 
ars  manadharmata  boll».      Lýkr  Högni    ábóti  þegar    nokkuð  í 

Dipl.  Isl.  IX    B.  46 


722  VERNDARBRÉF  JÓNS  SKÁLHOLTSBISKUPS.  1338. 

ensku  og  smíðuðu  silfri.  vaðmáli  og  hafnarvoðum.  oæftir  þetta 
skuUdskjeylti  haluardir  fridriki  arnasyni  adhir  nempdom  tiU 
herra  abota  om  atta  merkir  forngillda  þær  sem  haluardhir  atte 
at  luka  honum  firir  strengh  þan  sem  han  keypte  af  honum  tiU 
islandz  fars  herra  erUngs.  oc  herra  abota  takande  vidhir  þess- 
are  sculdskayting  jattade  haluardir  medh  handabande  at  luka 
fridhriki  fulkomliga  þersar  adhir  nempdar  atta  merkir». 

(Munklífisbréfabók  Chria  1845  bls.  65—67;  Dipl  Norv.  XII,  88). 


462.  26.  Marts  1338.  i  Oslð. 

Verndarbréf  Magnúsar  konungs    Eiríkssonar,    er    hann    gefr 
Jóni  Haldórssyni  biskupi  í  Skálholti. 

AM.  Dipl.  atskrr.  Nr.  5863.  Bréfið  er  áðr  prentað  í  F.  Joh. 
Hist.  Eccl.  Isl.  II.  94-95  og  Dipl.  Norv.  VII,  Nr.  144  (eptir 
Barthol.  IV,  E.  bls.  421—22). 

CDagnus  med  guðs  miskun  noregs.  swia  oc  gota  konungr 
senðir  allum  monnum  þæim  sem  þetta  bref  sea  eðr  hðyra 
q[ueðiu].  g[uðs]  oc  sina. 

Veer  vilium  at  þer  vitir  at  ver  hofum  tekit  virduleghan 
herra  ok  andaleghan  fadur  herra  jon  med  guds  miskun 
biskup  j  skalahohe  kirkiu  hans  ocgard  med  jorðum  ok  skoghum 
mylnum.  fiskiuæidum.  skip  hans  oc  aUa  hans  swæina  oc  vUld- 
armenn  oc  aUan  annad  varnad  hans  oc  godz  sem  hann  a  æðr 
æigbande  verðr  j  lande  oc  lausum  ðýri.  j.  minna  lutt  oc  mæira 
j.  guds  vaUd.  vaara  værnd  oc  konun[g]leght  traust  til  aUra 
Eettra  maala  firibiodande  fuUkomlegha  hwerium  manne  hwærrar 
stettar  eðr  tighundar  sem  hwer  er.  nokorar  Rangleghar  agongur 
at  væita  herra  biskupi  hans  varnade  oc  godz  j.  nokorum  lutt 
afloglegha.  nema  hwer  sem  aat  þi  værðr  kenðr  kunnr  æðr 
sannr  vili  sæta  af  oss  Ræiði  oc  Refsinghom  oc  horðum  afuar- 
kostum.  oc  a.  ofuan  swara  oss  fuUu  brefuabrote  oc  herra 
biskupi  íuUrette  efter  ioghum.  En  hinir  aller  sem  til  hans  gera 
væl  oc  vinattosamlegha  ákolu  odlazst  af  oss  aast  oc  vinaatto 
med  sonnum  goduilia.  Biodum  ver  oUum  monnum  æinkanlegha 


1338.  BRÉF  TIL  JÓNS  SKÁLHOLTSBISKUPS.  723 

syslomonnum.  loghmonnura.  handgengnom  monnum  oc  vmbods- 
monnum  vaarom  allum  at  gera  til  herra  biskups  væl  oc  vin- 
samlegba  oc  hans  varnadar  allz  bæde  vm  loghleghar  skyllda- 
hæimtingar  hans  oc  adra  luti.  þi  ollu  frammar  at  hann  heíver 
þetta  vaart  værndarbref.  oc  later  han  sua  þess  niotande  værda 
sem  þer  vilir  nokors  gooduilia  of  oss  niotande  værda. 

J>etta  bref  var  gert  j  oslo  þorsdaghen  neesta  æfter  marie. 
mðsso  a  nitianda  aare  Rikiss  vaarss  oc  insighlat  oss  sialfum 
biaværandom.  paall  styrkarsson  Ritaðe. 


463.  14.  Juni  1338.  i  Björgvin, 

Hákon  Björgvinarbiskup  ritar  Jóni  Haldórssyni  Skálholtsbisk- 
upi  vináttusamlegt  bréf  og  þar  með  sendir  hann  gjaíir  og 
verndarbréf  frá  Magnúsi  konungi,  ber  honum  kveðju  frá  Pétri 
Abo  og  spyr  hann  um  aflausn  í>órarins  málara. 

AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  5861;  prentað  áðr  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl. 
Isl.  II,  90-92,  í  Saml.  til  det  norske  Folks  Sprog  og  Hist.  V, 
121—23  og  í  Dipl.  Norv.  VII  Nr.  155  (eptir  Barthol.  iv,  E.  bls. 
703-705). 

Ad  dominum  johannem  skaloholtensem. 

[Vyrduleghom  herra  ok  andaieghom  brððr  sinum.  herra  joni 
med  guds  miskun  biskupi  i  skalaholti  senðr  hakon  med  samre 
miskun  biskup  i  biorguin  qvediu  guds  ok  brodorlegan  kærleika^). 

Ydrum  kærleika  gerom  ver  kunnight.  at  nokot  so  van- 
mætte  oc  krankleika  hofum  ver  haft  fra  oskodens  deghi  oc 
hingat  til  snýzst  þat  nu  þo  fast  til  bata  sem  ver  gudi 
þokkum  oc  þi  verdum  ver  seinazst  varer  vm  bunad  þeirra 
godra  manna  sem  nu  fara  til  islandz  aat  þesso  sinni  enda 
maatte  her  hwaike  vin  fa  ne  adra  luti  er  vinum  sinum  være 
sendande  kom  alldri  af  flaandr  ne  englande  so  mykit  at  æitt 
kær  af  Raudu.  hwitu.  ne  sðto  vini  vttan  slijkt  sem  kom  af 
þydesko  iande  vinum  de  Reno,  oc  þo  þðýghi  gott.  sendom  ver 
yðr  bidiande.  at  þer  æi  firismaar  æin  hæidneskan  væfskinande 
00  æin  budk  med  gingibraad  er  þetta  æi  vttan  hin  minzsta 
oc  fatðkazst[a]  aminningh  til  þess  goduilia  er  ver  værem  ydri 
godsko  skyllduger  skulum  ver  vmbðta  med  þæim  skipum  er  sijdare 
fara.  ef  gud  viil  at  nokot  meghi  til    manna   koma    af    flaandr 

')  [iSalatacio  vt  prias,  hdr. 

46* 


724  JÓN  BISKUP  HALDÓRSSON.  1338. 

eðr  englande.  sendom  ver  yðr  oc  æitt  varnadar  bref  konungs 
vaars  vndir  þuilijkri  forma  sem  þer  meger  sealfuer  sea  que  si 
vobis  videatur  i[n]  articulo  vel  articulis  defectiua  nobis  super 
boc  plene  rescribatis.  et  nouam  vobis  temptabimus  procurare 
de  qua  fiduciam    gerimus    optinenda. 

Tidende  ero  her  engbin  vttan  at  brodr  petr  abo  hæilsar 
ýðr  j  hwæriu  brefe  sem  hann  oss  Ritar  jnter  cetera  pro  uobis 
Retulit  quod  dominus  papa  bononienses  excommunicauerat  pu- 
blice  in  consistorio  suo  pro  eo  quod  legatum  ibi  volentem  intrare 
irreuerenter  et  violenter  expulerunt  et  ecclesiam  cathedralem  vna 
cum  castro  quod  nouiter  edificauerat  funditus  destruxerunt.  bona 
vsurparunt.  spolijs  saturati  sed  nunquam  absoluentur  nisi  satis- 
factione    condigna  precedente. 

í>orare[nn]  er  nokot  so  kan  penta.  oc  skrifua.  er  med 
oss.  seghiande  sik  aflðýstan  af  ýðr  væra.  firi  þa  violenciam 
er  hann  hefuer  gortt  presti  ydrom  nokorom.  en  ef  æi  er  sem 
hann  seger.  þa  bidium  ver  quod  committatis  nobis  vices  vestras 
ipsum  absoluendi.  quod  secure  si  placet  potestis.  virtute  priui- 
legij  sabinensis.  si  tamen  nuUum  ei  membrum  mutilauerit.  bad 
hann  oc  oss  yðr  bidia.  at  þeer  hylpir  honom  so  at  hann  mætte 
sijt  godz  fa.  af  herra  æiriki  oc  þæim  odrum  er  þess  ero  hand- 
hafue.  gðymi  [ýðr  sialfuer  gud  nu  oc  iafmnan]^). 

Skrifuat  j  biorguin  in  festo  basilij  episcopi  et  confessoris. 
anno  domini  CDillesimo".  ccc°.  xxx°.  viij". 


464.  5.  December  [1338].  i  Björgvin. 

Bréf  Hákonar  Björgvinar  biskups  [til  Arna  kanoka  vaða 
Einarssonar]  um  að  Jón  Haldórsson  Skálholtsbiskup  geti  ekki 
veikinda  vegna  farið  til  Niðaróss  samkvæmt  boði  erkibiskups, 
heldr  sendi  hann  Runólf  prest  á  hans  fund;  biskup  svarar 
nokkurri  fyrirspurn  um  tekjur  iausra  brauða. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  5862;  prentað  áðr  í  F.  Joh.  Hist,  Eccl. 
Isl.  n,  92-93,  í  Saml.  til  det  norske  Folks  Sprog  og  Hist.  V, 
135  —  35  og  í  Dipl.  Norv.  VHNr.  162.  (eptir   Barthol.  IV,  E.  bls. 


')  [et  cetera,  hdr. 


1338.  JÓN  BISKUP  HALDÓRSSON.  725 

710 — 11).  Norðmenn  dagsetja  bréfið  5.  Dec,  en  þó  er  eins  víst 
að  skilja  meigi  Niirulásmessuaptan  í  þessu  sambandi  um  kvöld 
messudagsins  sjálfs  eins  og  um  aðfarakvöldið. 

Yðr  se  kunnight  at  výrdulegr  herra  brodr  jon  biskup  af 
jslande  vin  vaar  hin  kærazste  kom  j  buzsu  vaarre  miok  krankr 
oc  modr.  saker  þess.  at  hann  var  kallaðr  aí  vaarom  virduleghom 
herra  Erkibiskupenom.  hefer  hann  þo  j.  biorguin  dwallst  sijdan. 
bæde  saker  sinnar  mððo.  sem  adr  soghdum  ver  oc  þærs  ann- 
ars.  at  han  hugdizst  megha  funnit  fa  min  herra  her  med 
þui.  at  hans  tilkoma  veentizst  til  biorguin  daghlegha.  sendir 
han  nu  prest  sijn.  godan  dughande  mann  sera  Ronolf  nordr  til 
hans.  sijna  afsakan  at  gæra  med  þui  er  hann  sialfuer  skrifwar. 
sem  ver  hyggium  oc  til  mæirrar  varyghdar  til  þess.  hefer  hann 
fenghit  honom  fullt  vmboð.  ef  þess  kann  raed  at  þurfwa, 
tiðystum  ver  oc  bidium.  at  þer  ser  hans  hialpsmaðr.  oc  bæina 
maðr  j  þui  sem  hann  kann  ydar  med  at  þurfwa  namfnlegha  j 
þi.  at  hanu  mætte  skiott  oc  væl  afrædazst  med  ýdarre  tilhiolp 
þar  þer  komer  heni  vidr. 

COinnir  oss.  at  ver  hafwem  vanswarat  til  æinhwers  þes 
þer  hafer  os  skrifwat.  er  þat  þo  wijst  oc  ifuardarlaust.  at  CDin 
herra  CDa  sem  hwer  annar  biskup  med  Raade  brðdra  sinna.  sem 
hallda  fructus  beneficiorum  vacancium.  eðr  annat  kirkna  goz 
er  hann  þrðngist  af  stoorskuldum.  misfellum.  eðr  odrum  logh- 
leghom  naudsynium.  sicut  de  hoc  notant  jnnocencius  et  hosti- 
ensis  de  censibus.  et  jdem  in  summa.  vt  ecclesiastica  beneficia 
sine  diminucione  conferantur.  vildum  oc  ver.  at  enghan  lutt 
næittade  þer  honom  bann  er  hann  a  oc  ma  med  loghum 
krefwia.  aat  þesso  hofum  [ver]  þo  æi  mæira  gort.  her  hia  oss. 
oc  hælldr  minnr.  en  forn  siduenia  er  til.  at  nyir  biskupar  ero 
vaner  at  taka.  sendo  ver  yðr.  ij.  budka  ghinghibraad.  Gðymi 
ýðr  gud. 

Skrifwat  j  biorguin  nikulaasmðsso  æftan.  anno  domini 
[C0°.  ccc°.  xxx".  viij°.^). 

')  [quo  snpra,  hdr. 


726  SAUÐANES.    —  GJAFABRÉF.  1339. 

465.  1339. 

Afhending  Sauðanesskirkju  á  Langanesi. 

AM.  273.  4to  skinnblað.  frumrit;  Árni  hefir  skrifað  á  skinn- 
blaðið  «Regisírum  eigils  biskups  Anno  CDccc''.  xix"  ix''.  <Dcccxliij.% 
og  fékk  hann  biaðið  frá  Birni  biskupi  þorleifssyni  1708. 

anno  domini.  CD.  ccc.  xxx.  oc.  ix.  þa  er  virduligr  herra 
egill  byskup  sennde  sira  æirek  hallz  son  at  ræikna  gods  kyrki- 
unnar  a  saudanese  oc  oddr  bonde^)  tok  med  af  erfuingium 
johans  prests  var  sua  mikit  gods  sagdrar  kirkiu  j  kuikfee^). 


466.  24.  Juni  1339-  á  Reykjum  i  Skafi;aíirði. 

FiMM  menn  votta,  að  Arngerðr  í>orgilsdóttir  gaf  Einari  Gils- 
syni  og  Arnfríði  dóttur  sinni  alla  þá  peniuga,  sem  eptir  stóðu 
af  því  fé,  er  henni  var  dæmt  af  Margrétu  Jónsdóttur  skarts 
með  dómi  í  Björgvín. 

Bréfið  er  prentað  hér  eptir  Dipl.  Norv.  IV,  204— 205  Nr.  238, 
en  þar  er  það  prentað  eptir  frumbréfinu  á  skinni  í  safninu  í  Björg- 
vín;  hafa  verið  fyrir  því  fimm  innsigli,  en  ná  eru  að  eins  þveng- 
irnir  eptir. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
þoruardr  Kolbeinn  pall  prestar  Gudmundr  laugmadr  Einar 
Grimsson  q[vediu]  g[uds]  ok  sina. 

ydr  se  kunnikt  at  ver  vorum  hea  a  Reykium  i  Skagafirde 
a  Jons  messo  baptiste  ok  saam  aEi  at  Arngerdr  þorgils  dotter 
gaf  medr  handa  tæki  Einaii  Gils  syni  ok  Arnnfride  dottur  sinne 
alla  þa  peninga  er  epter  stodu  af  dóme  þeim  er  dæmdr  var  i 
Berguin  a  Margretu  dottur  Jons  skartz  konu  olafs  ok  þar  med 
alla  þa  malstadi  sem  þar  af  hefir  leit.    vid    hueria   sem  þat  er 


')  =  Oddr  Klemetsson  (sbr.  Nr.  451);  *)  hér  kemr  autt  bil  fyrir 
svo  sem  hálfa  fimtu  línu,  og  kemr  þar  næst  á  eptir  registr  frá  1344, 
en  af  þessari  úttekt  befír  bér  alldrei  verið  skrifað  meira. 


1340.  BROT  AF  REIKNINGI.    —    ÞINGEYRAKLAUSTR.  727 

at  tala  sua  sem  hon  matti  framazt  epter  laugum.  sagdiz  hon 
tekit  hafa  af  fyrsogdum  dóme  sex  tigi  marka  enn  epter  var 
hundrad  marka.  sagþa  ek  Gudmundr  laugmadr  þessa  giof  Iðg- 
ligha  er  hon  gaf  arfa  sinu[m]  ok  bonda  hennar.  ok  til  skilrikis 
her  ura  settum  wer  fyrnef[n]der  menn  vor  innsigle  firer  þetta 
bref  er  gert  war  aa  xx  aare  rikiss  wirduligs  herra  Magnusar 
medr  gudz  miskunn  Noregs  Swia  ok  Gotta  konungs  uidr  nefnd- 
um  stad  ok  deghe. 


467.  [um  1340]. 

Sktjldareikningr  manns,  óvíst  hvers. 

AM.    169,    4to,    fornt     skiniihandrit     af     Jónsbók;    þetta     er 
skr.  á  1.  blaðsíðu  og  er  mjög  máð. 

....  koma    fram    a    oruar    þingi  þ sua  domi  . 

.  .  I  [at]  joni  hug  halft  annat  hundrat  at  snora  hundrat  [at]  | 

valgerþu.  x.  aura  at  pali.  xv.  aura  at  harra.  xv  aura  | 

bundrut  uoru  at  kolbeini.  þrettan  merckur  at  au[ðuni?]  j    .  .  . 
merkur  at  sigurþi.  atian(?)  hundrut  at  .  .  .  . 


468.  [um  1340J. 

Skrá  um  Giljárreka  og  nokkra   fleiri  reka  klaustrsins  á  I»ing- 
eyrum. 

AM,  Nr.  278.  4to  skb.,  næst  eptir  rekaskrána  frá  1285  (Dipl. 
Isl.  II,  Nr.  120).  Afskriptir  meðal  fornbréfa  afskripta  Árua  Nr. 
300  (==  B)  eptir  transskripti  Björns  á  Skarðsá  og  séra  Gunnlaugs 
í  Vallholti  1645  og  Nr.  2889  (=  A)  með  hendi  Arna  sjálfs  eptir 
skránni.  Guðmundr  ábóti  deyr  1339.  Er  því  aaðsætt,  að  setja 
verðr  þetta  bréf  litlu  þar  á  eptir. 

pingeyra  klaustr  a  nu  a[llan]  Giliar  reka  ok  þingeyra  sand 
allan  til^)  ossmela  nema  sua  mikit  sem  tilheyrir  undinfbllz^)kirkiu. 


•)  B;  eyða  í  A  fyrir  þessu  orði;  *)  Un  .  .  .  fellz,   A;   Undinfelltz,  B. 


728  TÍUND  ÍSLANDSFARA.  1340, 

En  fra  ossmelum  er  kerlingarreki  vestr  til  hopsoss^).  gaf 
þenna  reka  klaustrinu  þorgerdr  husfreyia  [a  gunnsteinsstodum^) 
med  ollum  gognum  ok  goda  silfr  ross.  var  þa  gudmundr  aboti 
firir  stadnum, 

^)  en  fra  hopsosi  ok  til  sigridastada  oss  aei  stadrinn  at 
þingeyrum  allan  hvalreka  ok  tuo  hluti  i  uidreka  sem  tilheyrer 
melalandi. 


469.  22.  Februar  1340.  i  Björgvin. 

Kanokar  í  Niðarósi  dæma  í  umboði  Páls  erkibiskups  Íslands- 
fara  skylduga  til  þess  að  greiða  tíund  af  skreið,  lýsi  og 
brennisteini. 

Frumbréfið  AM,  Dipl.  Norv.  Fasc.  xxiij,  9b,  Bréfið  er  áðr 
prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  98  og  Dipl.  Norv.  II  Nr.  235. 

vm  tiundargiærd  aflf  islandzfara^). 

J  namfne  guds  amen. 

f>a  er  lidnir  varo  fra  burd  vars  herra  iesu  christi  m.  ccc. 
ok  xl  vættra  in  cathedra  sancti  petri.  komo  þar  a  stðmfnu  firir 
okkur  hakon  ðystæinsson  ok  arna  halkiælsson  korsbröðr  ok 
commissarios  virdulægs  herra  pals  ærkibiskups  j  nidarose  j  com- 
muns  stofuo  korsbrðdra.  sira  thorer  aronson   korsbroðer  j    um- 


')  B;  hop  ....  A;  þar  eptir  kemr  bálfrar  linn  eyða  í  skránni 
(•spatiura  rasuru  in  membrana«  A);  *)  [yfir  línunni  með  sömu  hendi 
(•hic  supra  lineam  eadem  mann»  A);  ')  Árni  Magnússon  segir  á  blaði, 
sem  fylgir  A:  ■qvæ  sequnntur  in  erasorum  locum  recentiori  manu  et 
diverso  atramento  scripta  sunt.  þetta  gerir  l'/i  linu  í  skránni  nú.  en 
sést  til  þriggja  lina  sem  út  ern  skafnar;  hafa  þer  verið  með  sömn  hendi 
eem  hitt  ofan  til,  og  er  auðráðið  af  apicibus  orðanna  eða  stafanna,  sem 
í  verðr  ráðið,  að  annað  hefir  í  þeim  staðið  en  í  þessari  nýju  l'/s  línu. 
verbo:  falsi  criroen  subest*.  Jón  Sigurðsson  álítr  þó  að  þetta  þnrfí 
ekki  að  vera  falsað,  heldr  bafi  annaðhvort  sú  eign  klaustrsins  breyzt. 
sem  þar  var  skráð,  eða  að  hún  hafi  verið  rituð  á  aðrar  skrár  klaastrs- 
ins,  og  hafi  því  eigi  verið  um  þessa  hirt;  *)  aptan  á  bréfinu  með  yngri 
hendi,  þar  stendr  og :  Nota  bene  vm  o[r]8kurdharbref  tiundargerdhar  is- 
landzfarara. 


1340.   TÍUND  ÍSLANDSFARA.  ~  ÞVERÁ   OG   EYHILDARHOLT.    729 

boðe  capituli  ok  sira  siugurðr  rœðesmaðr  a  ærkibiskupsgarðe 
af  æinni  halfu.  nikulas  i  Iðxo  ok  biærne  sælbyggr  af  annara. 
kiærðo  fyrnæmder  thorer  ok  siugurðr  a  nikulas  ok  biærna  aðr- 
næmda  islandzfara  vm  kaupðyris  tiund  af  skræid  lysi  ok  brenna- 
stæini  er  þæir  hafðu  aðr  optlægha  krapt  ok  æigi  fengit.  en 
þæir  suaraðo  sua  til  at  þæir  atto  enga  tiund  af  fyrnæmdom 
lutum  gera  aðra  en  j  vadmalom  j  þeira  stad  þi  ollu  mæira 
æfter  rettre  tiltalu  marchatals  sua  sem  aller  adrer  jslandzfarar 
hafðu  aðr  firir  þæim  gort  at  fonnre  sidueniu.  var  þæim  sua 
þar  tii  suarat.  at  firir  skommu  íluttiz  litil  skræid  af  islande.  er 
þa  var  kallad  matskræid.  en  j  vadmalom  hinn  meste  varnengr. 
en  nu  flytz  ok  af  islande  hinn  meste  ok  bæzsti  varnengr  j  skræid 
ok  lysi.  varo  þæir  ok  spuiðir  en  þæir  hæfði  nokkorskonar 
priuilegium  af  pauanom  æðr  aðrum  hæilagrar  kirkiu  formonn- 
om  vm  linan  fyrsagdrar  tiundargerðar.  en  þæir  quadozst  ækki 
annat  hafua  firir  ser.  vtan  sagðu  at  sua  hafðu  adrer  firir  þæim 
gort.  æfter  þat  krafðu  þæir  sira  thorer  ok  siugurðr  laga  or- 
skurd  af  okkr,  ok  at  skoðaðom  tiitalum  ok  suarom  huarar- 
tuæggia  halfu.  lagagræinum  ok  skynsæmdum  með  goðra  manna 
raaðe.  funnum  mit  at  textr  bokarennar  bæðe  j  nyum  kristnum 
rette  ok  fornom  ok  sættargiærd  millom  kirkiunnar  ok  konftng- 
domsens  ok  sua  hæilagrar  kirkiu  logh  bioða  at  gera  tiund  af 
ollum  rettom  f'ongum  ok  afla.  þi  er  þat  okkar  domr  ok  fuUer 
laghaorskurðr  at  þæir  gere  tiund  sina  sua  af  skræid  lysi  ok 
brennasteini  ok  ollum  oðrum  rettom  fongum  ok  afla.  slikt  j 
hueriu  sæm  fællr  sem  af  vadmalom.  Ok  til  sanz  vitbnisburðar 
settom  mit  officiolatus  insigli  firir  þetta  domsbref  er  gort 
var  j  stad  ok  tima  sem  fyr  segir. 


470.  27.  April  1340.  á  Viðívöllum. 

Samningr  þeirra  Egils  biskups  á  Hólum  og  Rafns  Jónssonar, 
að  öll  landamerki  milli  |íverár  í  Skagafirði  og  Hólastaðar,  Ey- 
hildarholts,  Brekkna  og  J>verárgrundar  skyldu  undir  því  prófi 
standa,  er  biskup  tæki  vegna  Bafns  og  Hólakirkju, 

AM.  orig.  dipl.  Fasc.  I,  6,  frumbréíið  á  skinni.     Afskrr.  Bisk. 
2  og  3.  Fol.  Landsb.   115.  4to  I,  59. 


730  WERÁ  OG  EYHILLDARHOLT.  —  ÍORVALDR  FRÁ  VIÐEY.    1340. 

bref  vm  landa  merki  millum  þuæraar  ok  Egilldar  holtz^). 
AuUum    monnam    þæim    sem    þetta    bref   sea    eðr   hæýra 
senda  þoruarðr  grimsson  jon  biarnarson  pall  þorsteinsson  prestar 
brýniolfr    biarnarson    geir    þorsteinsson    einan    gilsson    bendr 
q[veðiu]  g[uðs]  ok  sina. 

Yðr  se  kunigt  at  ver  vorum  j  hia  j  skalanvm  a  viðeuoll- 
um.  ij,  nattum  efter  gagndagin  eina  ok  saam  aaa^)  handlag 
vyrðuligs  herra  Eigils  biskups  ok  Rafns  jonssonar  með  sua 
faullnum  skilmala  at  oll  þau  landamerke  sem  millum  vere 
þueraar  j  skaga  firde  ok  þessarra  jarða  holastaðar  Eigilldar 
holltz  breckna  ok  þueraar  grundar  skillde  vnder  þui  profe 
standa  sem  herra  biskup  tæke  Rafns  vegna  ok  holakirkiu  huart 
sem  Rafn  vere  viðr  eðr  eige  skiUde  þau  vitne  huarum  gagnaz 
vm  eign  jardanna  sem  herra  biskupe  synðez  logligt  ok  skýn- 
samligt  ok  þat  huarer  tuegiu  hallda'-  ok  hafa  eifinliga^)  sem 
hann  gæýrðe  enda  aa.  ok  til  sanynda  vm  sagt  efne  settum  ver 
fyR  nefnder  mænn  var  jnnsigle  firer  þetta  bref  er  gert  var  j 
fyrnefndum  stad  ok  dege  þa  er  liðet  var  fra  hingat  burð  vars 
herra  jeshu  christi  þushundrat  þriu  hundrat  ok  fiorer  tiger 
vetra. 


471.  26.  Juni  [13401.  i  Björgvin. 

HákON  biskup  af  Björgvin  ritar  Jóni  [Indriðasyni]  biskupi  í 
Skálholti  meðmæli  um  bróður  forvald  frá  Viðey,  er  hafði  dvalið 
með  honum  um  nríð,  og  biðr  honum  orlofs  að  koma  aptr,  ef 
hann  vili. 

Afskriptir  norskra  bréfa  AM.;  Dipl.  Norv.    IX,    Nr.  123;    sbr. 
Saml.  t.  d.  no(ske  Folks  Spr.  og  Historie  V,  148. 

Ad  dominum  Johannem  Skaloholtensem. 
Vyrduleghom   herra   ok    andaleghom    brððr    sinum    herra 


')  Aptan  á  bréfinu;     ')  þannig,  frumr.;     *)  eifinlinga,  frumr. 
*)  Sex  innsigla  þvengir  eru  fyrir  bréfinu,    en  öU  innsiglin  eru  dottin  af, 
oema  hvað  brot  er  eptir  af  innsigli  Páls  þorsteinssonar. 


1340.        1)0RVALDR    FRÁ   VIÐEY.   —  ÞÓRARINN  MÁLARI.  731 

Jone  med  guðs  miskun.  biskup.  j.  skalahoUte  sænðr  Hakon  með 
samre  miskun  biskup  j  Biorgwin  q[ueðiu]  g[uðs]  ok  broðor- 
leghan  kærlæika. 

broðr  þorwalðr  af  vidðyarklaustri  befir  dwallst  hia  oss  vm 
nokora  stund  ok  haft  sik  j  ollu  sinu  aathæfve  ok  framfærd  j 
varom  garde,  sem  æinom  godom  manne  ok  spokum  ber  til. 
þui  bidium  ver  at  þer  later  bann  niotande  verda.  firir  alla 
sina  dyghiligha  ok  audmiuka  þionostu.  oss  viliulegha  teeða,  j 
þui  sem  ver  villdum  han  kraft  hafwa  ok  þeghar  honum  lijkar 
med  ydru  orlofwe  ok  abota  sins  til  vaar  aftrkoma.  skal  hann 
vælkomen  væra  so  lenghi  sem  honom  lijkar.  ok  laater  hann 
liðughan  til  vaar  koma  þeghar  han  krefr  orlof  af  yðr.  gerom 
ver  gernsamlega  þat  yðr  væl  lijkar,  ok  bioder  til  vaar 
traustlega. 

Gðymi  yðr  gud  ok  hans  signada  moðr  vttan  ænda. 

Skrifwat  j  Biorgwin  in  festo  sanctorum  Johannis  et  Pauli 
martyrum,  anno  [domini  OD*'.  ccc°.  xl'-'^). 


472.  [26.  Juni  1340].  i  Björgvin. 

[Hakon  biskup  í  Björgvin]  biðr  Jón  biskup  í  Skálholti  [Ind- 
riðason]  að  hjálpa  I>órarni  málara,  sem  ætli  til  Islands  að  hitta 
vini  sína,  til  þess  að  ná  fé  sínu  hjá  herra  Eiriki  [Sveinbjarnar- 
synij  og  öðrum,  sem  hafi  það  í  höndum. 

Bréfið  er  meðal  norskra  bréfaafskrr.  AM.;  Dipl.  Norv.  IX,  Nr.  123. 

Ad  dominum  Johannem  Skaloholtensem. 

I>oraren  pentr  hefir  dwallst  hia  oss  vm  nokora  tima.  j 
varom  ærendom  ok  gort  vaar  bod  viliulegha  j  þui  sem  ver 
hofum  han  kraft.  ok  vil  gæra  ærende  sijn  ok  hitta  vini  sina  a 
Islande,  þui  later  han  niotande  værda.  vaars  bðnastaðar.  hialp- 
ande  honom  til.  at  han  fae  sijt  godz  af  herra  æiriki.  ok  þeim 
odrum  sem  þess  ero  handhafwe.  hefir  han  iaattat  oss.  at  han 
skal  aftr  til  vaar  koma.  aat  odru  hausti. 

')  [quo  prius,  en  næstu  bréf  á  undan  í  bréfabókinni  ern  frá  1340. 


732  ÞÓRARINN  MÁLARI.  —  WNGEYRAKLAUSTR.  1340. 

Gðymi  yðr  [guð]  jamfnan. 
Bioðr  til  vaar  traustlega. 

skrifwat  [j  Biorgwin  in  festo  sanctorum  Johannis  et  Pauli. 
anno  domini  CD''.  ccc".  xl".*) 


473.  26.  JuDÍ  1340.  i  Björgvin. 

Hakon  biskup  í  Björgvin  gefr  sveini  sínum  í>órarni  [málara] 
Eiríkssyni  meðmælingarbréf  til  allra  dugandi  manna,  einkum 
lærðra  manna  og  umboðsmanna  konungs. 

Bréfið  er  meðal  norskra  bréfaafskripta  í  AM.;  Dipl.  Norv.  IX. 
Nr.    124. 

Allum  monnum  [þæim  sem  þetta  bref  sea  æðr  hðyra]  guðs 
vinum  ok  sinum  senðr  Hakon  [með  guðs  miskun.  biscop.  j. 
Biorghwin  queðiu  guðs  oc  sina]. 

Yðr  se  kunnight.  at  maðr  þessir  er  þoraren  Æiriksson 
hæitir.  ok  þetta  vaart  bref  hefir.  er  vaar  hæimilegher  swæinn. 
þui  bidium  ver  alla  dugbande  menn  ok  æinkanliga  lærda  menn 
ok  vars  virdulegs  herra  konungsens  vmboðsmenn.  at  þer  ser 
honum  gooduiliughir  þar  sem  han  þarf  ydars  lidsinnis  vid. 
hialpande  honom  til  lagha  oc  reettenda.  þar  sem  han  kan 
æigha  maalæfni  med  aðra  menn.  vilium  med  yðr  eðr  ydra 
swæina  ef  þer  æðr  þeir  kunnu  til  vaar  koma  þat  með  godo 
skyllda.  ok  til  sannenda  [her  vm  settom  ver  vaart  jnsighli  firir 
þetta  brefj  er  gort  var  j.  Biorghwin  manadaghen  neesta  eftir 
Jonsvokudagh.  a  þui  are  er  lidnir  varo  fra  burdartijd  vaars 
herra  Jesu  christi  þushundrad  vetra.  þriu  hundrod  ok  fiorotighir. 


474.  3.  Auíi;ust  1340.       á  þingeyrasandi. 

Arni  bóndi  á  Borg  og  Bjðrn  ábóti  á  í>ingeyrum  semja  með 
sér  að  skjóta  allri  þrætu  um  Melasand  undir  Egil  biskup  eða 
þann,  er  hann  nefndi  til. 

')  [vt  prius,  en  næsta  bréf  á  undan  er  frá  26.  Júni  1340. 


1340.  tlNGEYRAKLAUSTR.   —  ÚTSKÁLAR.  733 

AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  443  <'ex  originali  monasterii  Thingeyr- 
ensis,  accuratissimei),  með  atlmgasemdum  Arna  um  innsiglin,  sem 
eru  uppdregin,  og  um   stafagjörð  bréfsins. 

Melasandzbref*). 

Ollom  monnom  þæ[i]m  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra.  senda. 
benedict  kolbeins  son.  bessi  prestr.  þorsteinn  bondi  a  mastod- 
um.  finnbiornn.  þorsteinn  einarsson  oc  einar  olafsson.  Q[uediu] 
G[uds]  oc  sina. 

ydr  se  kunnigt  at  þa  er  lidit  uar  fra  hegat  burd  uors 
herra  iehsu  christi  þusundrat  þriu  hundrat  oc  fioratigher  ara 
a  sunnudhagenn  næsta  epter  olafs,  (Desso.  fýrri  uorum  mer^) 
j  hia  a  þýngeyrasandi  oc  saum  hanndlag  þeirra  herra  biarnar 
abota  oc  arna  boonda  fra  boorg.  medr  þeim  formala  benedicz 
boonda.  at  hualreka  oc  uidar  uttaall  oss  a  kerlinga  reka  medr 
ollum  gre[ijnum  þeim  sem  þeim  hofdu  ordit  oc  uerda  mattu  til 
askilnadar  a  fýrr  nefndum  sandi  logdu  þeir  under  doom 
uirdulighs  herra  eghils  biskups  eda  skipan  þeirra  sem  hann 
nefnir  til.  Ok  til  sannýnda  um  sagt  efni  settum  uer  fiii  þetta 
bref  uor  innsigle  er  gort  uar  olafs  COesso  enu  sidarri  [j 
uefndu  arj^). 


475.  17.  December  1340.  í  Skálholti. 

Kaupsamningr  Jóns  biskups  Indriðasonar  og  Bjarna  bónda 
Guttormsonar,  að  Bjarni  leggr  til  Skálholtsstaðar  Qóiðung  í 
Utskálalandi  með  hlunnindum  og  öUum  akrlöndum  ásamt  karfa 
og  báti,  móti  því  að  Hrómundr  sonr  hans  fái  æfinlega  kost 
með  heldri  mönnum  a  staðnum;  sömuleiðis  gefa  þau  hjón, 
Bjarni  og  Ingibjörg,  annan  íjórðung  nefndrar  jaiðar  hinum  heilaga 
Pétri  postula  og  heilögum  I>orláki  biskupi  til  æfiulegrar  eiguar. 

AM.  260.  Fol.  bls.  55— 56skr.  c.  1650.  Tekið  npp  í  Vilchins- 
bók  aptan  við  Garðamáldaga  á  Alptanesi.  Borið  saman  við  AM. 
259.  Fol.  á  pappír  c.  1650  og  AM.  256.  4to  á  skinni  c.  1640—50. 


')   'So  stendr  skrifad    utan    á  brefenu    med    miðg    gamalle    hendi» 
(AM.);  »)  «ita  evidenter.  (AM.);  »)  0»"  arj,  afskr. 


7^  ÚTSKÁLAR.    —    REYNISTAÐARKLAUSTR.  1340. 

Ollum  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
sender  Jon  med  Gudz  miskunn  biskup  j  skalhoUti  kuediu  Gudz 
oc  sijna  kunnugt  giðrandi  ad  sub  Anno  Domini  [CD".  ccc°.  xl°. 
xvj°.*)  kalendas  Januarij  keyptum  vier  vid  Biarna  bonda  Gutt- 
ormsson  af  stadarins  vegna  j  skalhollti  a  þann  hatt  ad  hann 
[leggr]  til  stadarins  fiordunginn  j  vtskalalandi  med  ollum  þeim 
hlutum  ok  hlunnendum  er  þar  til  liggia  ok  leiged  hafa  ad 
fornu  ok  nýu  vmm  framm  auU  þau  akurlond  sem  Biarni  keypti 
til  vtskaala  ok  ein[n]  karfa  med  atkierum  ok  ollum  reida  ok 
bati.  Hier  a  mot  jatudum  vier  Hromundi  syne  hanz  æfiunliga 
kost  ffl  stadnum  slijkann  sem  hefr  Radzmadr  j  mat  ok  drýck. 
vadmalsklæde.  lijnklæde  og  skofot.  skal  hann  hafa  af  stadnum 
sem  hann  þarf.  skal  fader  hanz  fa  honum  sæng  slijka  sem 
honum  lijkar  enn  staduiinn  halda  sijdaun  ok  eignast  epter 
hanz  dag.  vill  hann  ok  hafa  sier  dryckiar  kost  þa  skal  stadur- 
inn  heita  lata.  skal  ok  Hromundur  eignast  hvs  epter  fedur 
sinn  þau  sem  hann  giorer  vpp  firi  fvllt  verd.  skal  stadurinn 
hallda  ad  torfum  ok  eignast  epter  hanz  dag. 

Jtem  gatu  þau  bæde  hion  Biarne  oc  Jngibiorg  annan 
fiordunginn  j  jordunni  hinum  heilaga  Petre  postula  ok  heilog- 
um  þollaki  biskupi  til  æfinnligrar  eignar  med  ollum  þeim 
hlutum  og  hlunnendum  er  þar  tii  liggia  ok  leigid  hafa  ad 
fornu  ok  nýa. 

Og  til  sanns  vitnisburdar  vm  þetta  vort  kaup  settu  med 
voru  jnsigli  Biarni  bondi  sitt  insigli  ok  prestar  vorer  sira  Sig- 
mundur  officialis.  Eyolfur  Radzmadr.  sira  Teitur  Teitsson  ok 
sira  Arni  Bardarson  syn  jnsigli  fyrer  þetta  bref  er  giort  var  j 
SkalhoUti  a  deigi  ok  are  sem  fyrr  seigir. 


476.  [1340]. 

Olafr  Einarsson  vottar,  að  bann  hafi    verið    hjá    kaupi    Egils 
Hólabiskups  og  Benedikts    bónda    Kolbeiussonar,    að   Benedikt 


')  þannig  260;  IBfél.  59.  4to  les  m".  ccc°.  xl".    vj..  sem    mun    eiga 
að  Tcra  leiðrétting  á  ártalinn  (=  1346),  en  er  misskilningr. 


1340.  REYNISTAÐARKLAUSTR.  735 

gaf  með  Ingibjörgu  dóttur  sioni  til  Staðar  í  fíeyninesi  tuttugu 
hundruð  í  rekpörtum  fyrir  austan  Skaga  og  önnur  tuttugu 
hundruð  í  öðrum  fjám.  , 

AM.  280.  4to  bls.  6  með  hendi  Hákonar  Ormssonar  c.  1640 
("Liber  copialis  Bessa8tadensis»)  sbr.  AM.  277.  4to  bls.  31. 

Ollum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  breff  sia  edur 
heyra  sennder  Olaffur  Einarsson  quediu  Guds  og  sijna.  kunn- 
ugt  giðrande  ad  eg  var  i  hia  suo  fðlldnu  kaupe  þeirra  virdu- 
ligs  herra.  herra  Eigels  Holabyskups  og  Benedikts  Kolbeinssonar 
ad  Benedikt  gaff  med  Jngebiðrgu  dottur  sinne  til  stadar  i 
Reynisnes  xx  hundrut  i  Rekpðrtum  fyrer  austann  skaga.  v 
kyr.  V.  asaudar  kugilldi.  v  hundrud  vðru.  v  hundrud  i  slatrum. 
med  þeim  skildaga.  ad  Benedikt  skyllde  þessa  sðmu  rekparta 
aptur  taka  vnder  sig.  eff  neffnd  Jngibiðrg  geinge  eige  þar  i 
klaustr  vnnder  regiu.  Og  til  sannenda  hier  vmm.  setta  egfyrer 
þetta  breff  mitt  jnnsigle. 


477.  [1340]. 

BeÓdir  Björn  ábóti  á  í>ingeyrum  vottar,  að  hann  var  hjá 
kaupi  þeirra  Egils  Hólabiskups  og  Benedikts  bónda  Kolbeins- 
sonar,  að  Benedikt  gaf  með  Ingibjörgu  dóttur  sinni  til  Staðar 
í  Keyninesi  tuttugu  hundruð  í  rekpörtum  fyrir  austan  Skaga 
og  tuttugu  hundruð  í  öðrum  fjám. 

AM,  280.  4to  bls.  5 — 6  (<'Liber  copialis  Bessastadensis»)  með 
hendi  Hákonar  Ormssonar  c.  1640;  AM.  277.  4to  bls.  31  skr.  1640. 

Vmm  tuttugu  hundrud  j  Rekpðrtum. 

■OUum  godum^)  monnum  þeim*)  sem^)  þetta  breff  siá  edur 
heyra  sennder  Broder  Biðrn  med  Guds  myskun  abote  ad  þing- 
eirum  quediu  Guds  og  sina  kunnigt  giðrande  ad  vier  vorum  i 
hia  so  fðllnu^)  kaupe  þeirra  virduligs  herra  herra*)  Egels  Hola- 
byskups  og  Benedikts    bonda   Kolbeinssonar.    ad    Benedikt  gaff 


')  b.  V.  277;  »)  ed  277;  =>)  fellda  277;  *)  sl.  277- 


736  SNÓKSDALR,  1340. 

med  Jng[e]biðrgu  dottur  sinni^)  til  stadarins  j  Reynisnes  tut- 
tugu  hundrud  i  rekpðrtum^j  fyrer  austan  skaga.  v  kyr. 
.V.  asaudar  kusiHde.  v  hundrud  vðru.  v  hundrud  i  slátrum  med 
þeim  skildaga.  ad  skyllde  hann^)  þessa  somu  rekparta  taka 
aptur  vnder  sig*)  eff  [neffnd  Jngebiðrg^)  geinge  eige  þar  1 
klaustur  vnder  Reglu.  Og  til  sannenda  hier  vmm  setta  eg 
fyrer  þetta  breff  mitt  jnsigle. 


478.  [1340]. 

Máldagi  Stephanuskirkju  í  Snóksdal,    er  Jón  biskup   Indriða- 
son  setti. 

Landsb.  268.  4to  bl.  34a  og  bl.  87a— b  skr.  1601;  aptan  við 
seinni  afskriptina  er  laung  viðbót  frá  c.  1500. 

SnoksDalur. 

Stephánus  kirkia  j  snokzdal  á  heimalannd  halft  oc  gils- 
backa  hálfann.  hordabolstad  hálfann  oc  þuij^)  meira  sem  er 
millum  þreskaulldar^)  oc  leirmula  sionhenndijnng  framm  j 
ábotnn  hia  svijnbiugi  oc  dalaholm  oc  skerid  med. 

vel  attung  j  aullum  Reka  á  hardavelli  miUum  drangs  oc 
grinndar  oc  kiortre  [ad  auk  arlega®). 

vel  settvnng  j  þeim  huolum  er  koma  á  fallanda  stada  reka. 

alla  veidi  j  midá.  sem  lannd  liggur  vid  vt  j  sio. 

Hvn  a  viij^)  kýr  oc  vj  hunndrad  voru  oc  eitt  ross.  olafs 
skript.  kross.  alltaraklædi  iij.  med  ij  dukum.  hokul  eirnn.  gler- 
glugg.  kluckur  ij.  bioUur  ij. 

þar  skal  vera  prestur  oc  diakn. 

þangad  liggia  xiiij^^)  bæir  ad  tijvnndum  oc  lysitoUum. 

Herra  Jon  biskup  sijdare  gaf  kirkivnne  kalek^^). 

')  8i.  280;  ')  rekanum  277;  ')  nefnd  jngibiorg  277;  *)  aptnr  b.  v. 
277;  *)  [hun  277;  *;  þat  268b;  ')  þroskuUdar  268b;  «)  [b.  v.  268b; 
»)  atta  268b;  '")  xuij,  itiá  og  lesa  i  268b;  ")  .NB.  þetta  sjnist  vera 
naaldage  Jons  biskups  Indridasonar*  (ath.  með  hendi  sira  Vigfúsar  í 
Hítardal)  og  er  það  rétt.  Finnr  biskup  heldr  að  Jón  bisknp  Indriða- 
son  hafí  gefið  Snóksdalskirkju  Sveinatungnskóg  (Hist.  Eccl.  Isl.  II,  97), 
en  það  er  ekki  svo,  því  að  það  itak  er  komið  til  seinna,  og  hefir  hann 
ekki  gsett  þess,  að  þar  byrjar  yngri  viðbótiu. 


1340.  tYKKVABÆJARKLAUSTR.  737 

479.  1340. 

Máldagi  I>ykkvabæjarklaustrs  í  Álptaveri,  [er  Jón  biskup  Ind- 
riðason  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  83—84  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl. 
7b— 9a  skr.  1601  (fúið).  Máldagi  þessa  klaustrs  er  ekki  í  Vilchins- 
bók.  Sumar  af  jörðum  þeim,  sem  hér  eru  nefndar,  eru  fyrir  laungu 
farnar  af,  og  finnast  þær  sumar  hvergi  nefndar  annarstaðar,  og  er 
þessi  máldagi  því  bæði  merkilegr  fyrir  það  og  svo  hitt,  að  hann  er  hið 
langbezta  og  greinilegasta  skjal,  sem  til  er  frá  þessu  klaustri.  það 
er  óbætanlegr  skaði,  að  skjalasafn  þessa  klaustrs  er  svo  að  segja 
gjörglatað  fyrir  langalaungn. 

í>yckuabæarklostur  [gamall  maldagi^). 

Stadur  j  þýckvabæ  atte  suo  morg  sængarklæde  Anno 
domini  CO".  ccc°.  xP. 

iij  bedir  oc  xx. 

XXX  bæginda. 

ix  abreidzl. 

atta  blæiur. 

þriv  hægiudisver. 

TioUd  vm  mýklv  stofv  sæmilig.  oc  onnur  postola  Tiolld  oc 
hin  þridiv  faneyt. 

TioUd  vmhverfis  skaia  oc  vm  iiij.  sængur. 

TioUd  vm  Abotastofv. 

Tiolld  vm  matstofv  brædra. 

biorar  fylgia  stofvotiolldvm  hinvm  bestvm. 

Pallklædi  vmhverfvis  myklv  stofv  og  Abota  stofv. 
Svo  margtt  j  skrudi. 

XXX  hokla. 

kapur.  xj  oc  xx. 

messoklædi  suo  morg  sem  hoklar. 

sloppar  xj. 

dalmadikur  nitian  mod  svbtilvm. 

glitader  dvkar  xj. 

AUtaraklædi  niv  med  dvkvm  bvnvm  oc  fordvkvm. 

kalekar  vij.  eru  v.  gylldir  enn  ij  ogylldir. 

corporalia  vij. 

smellta  krossa  ij.  oc  einn  messingar  kross  oc  skryn. 

Texta  godan  oc  ij  adra. 

CDarivskriftter  ij. 

*)  [sl.  268. 

Dipl.  I8i.  II.  B.  4 


738  ÞTKKVABÆJARKLAUSTR.  1340. 

krossa  iij  steinda  med  likneskÍTm. 

joDs  skript  baptiste. 

þorlaks  skriftt. 

COarie  skrift  magdalene. 

iij.  baghlar. 

kluckur  vij.  oc  BioUur  iij. 
í>etta  j  matar  koste. 

Div  saudir  kiotz  oc  Davi 

halfvr  setti  tighvr  meghre  mors.  oc  xx  idur  feita  mors, 

XXX  vetta  miols. 

vætt  smiors. 

half  jBorda  tvnua  skyrs. 
|>etta  er  j  kvikfiam. 

halfvr  TjVDde  tvghur  kvgillda  á  leighvm. 

þriar  kyr  hÍDS  fímta  tighar  heima. 

yxD  ellre  odd  tuævetur  Ditian. 

XV  tvævetur. 

halfur  þridie  tðghur  veturgamalla  navta. 

halfur  þridie  toghur  kalfva 

halfvr  tivDde  toghur  asavdar  auDars  hvDdradz. 

veturgamalltt  cc  oc  x  savder. 

halfur  siovudi  toghur  gelldings  med  hrvtvm. 

hross  veturgomvl  oc  ellre  þriv  hÍDs  fimtta  tighar. 

gyllttur  med  iiij  grijsvm  oc  iiij  gæser. 
{>etta  j  jordvm. 

hvoll  j  mydal  takazt  af  cc  vorv  oc  ij  vætter  smiors. 

Af  hryggivm  vætt  smiors.  oc  ij  merkur  vorv. 

Ad  dvrholmvm  ccc  vorv  oc  ij  vetter  smiors. 

Af  ketilstodvm  ccc  vorv  oc  ij  vætter  smiors. 

Af  geilum^)  ij  vætter  smiors  oc  x  avrar  vorv. 

Af  gðtvm  ij  vætter  smiors  oc  xij  avrar  vorv. 

Af  heidi  iij  merkur  vorv. 

Af  vijk  cc  vorv  oc  ij  vætter  smiors.  oc  xij  avrar.  j  sallte. 

Af  fagradal.  halft  annad  hvudrad. 

Af  stapalaade^)  z.  fíordvugar  smiors  oc  fæda  ij  navt. 
.Af  HoUtte  iij  merkur. 

*)  þannig  bæði  263  og  268,  nú  =  Giljam;  *)  þes8i  jörð  þekkist  nú 
ekki;  maD    hafa    verið    í    ÐynskógahTerfi. 


1340.  ÞYKKVABÆJARKLAUSTR.  739 

Af  skalldabæ  vj  merkur. 

Af  Jorvijk  iij  merkur. 

Af  Myrvm  iij  merkur. 

Af  Sondvm  iij  merkur. 

Af  fiosvm*)  c. 

Af  ose^)  iiij  merkur. 

Af  grimstodvm  ccc. 

Af  lynghvm  iij.  merkur. 

Af  fagrahlijd  iij  merkur. 

a  fým  hvndradvm  a  stedivbacka^)  x  avra. 

af  aa  cc. 

Af  skaptaarnese*)  cc. 

Af  hvamme  halft  annad  c. 

Af  flegv  cc. 

Af  Borgarfelli  ij  merkur. 

Af  grof  iij  merkur. 

Af  Lokinhomrom^)  halft  annad  hvndrat. 

Af  hrifvnese  cc. 

Af  skarde*)    cc.    oc    legdzt  j    mote   c   vidar.    xx    hrossa 
mellenur. 
|>essar  erv  jtolur. 

X  avrar  af  Lomagnvpi. 

v  avrar  af  horksdal. 

halfvætt  ostz  fra  Ravfvarbergi''). 

fæda  V  lomb  a  Erpstodvm^). 

fra  karstodvm  c. 

fæda  kv  j  vijk  sydre.  oc  adra  a  geirlandi. 

fæda  kv  ad  fliotvm. 

fæda  iiij  kyr  j  holltti  oc  i  avrar  vorv.  halfur  fiord- 
vngur  ostz. 

Jtem  j  Geirabæivm^)  halfur  fiordvngur  ostz. 

J  efre  eý  fæda  ij  kýr.  v  avrar  vorv.  halfur  fiordvngur  ostz. 

vndir  hravni  íæda  ij  navt  oc  kv.  oc  fiordvngur  ostz. 

')  =  nú  Fjósakot;  ")  farin  af  á  18.  öld;  ')  þekkist  ekki,  nema  það 
sé  sama  og  Hunkubakkar;  *)  þekkist  ekki,  nema  það  sé  sama  og  Skaptár- 
dalr;  *)  lokinhemro  268.  nú  =  Hemra;  ')  Skarð  í  Meðallandi  blés  upp 
á  18.  öld;  ')  raufaberg  268;  ^)  nú  =  Refstaðir  í  Landbroti;  *)  geirabæi- 
UDum  268;  =  Geirlandsbæjum. 

47* 


740  ÍYKKVABÆJARKLAUSTR.  1340. 

Af  kirkivboli^).  c.  oc  halfur  fiordvngur  ostz. 
Af  osabakka^)  halfur  fiordvngur  ostz." 
Af  hrenbæ  iiij  hrossa  oc  xx    klyfiar    a   veturinn   af  t«dv. 
fiorar  vætter  j  klyfiar. 

Af  dvnskogum^)  halfur  fiordvngur  ostz. 

Af  herþiofstavdvm^)  fæda  ij  kyr  oc  iiij  vetrvnga. 

fæda  iiij  vetrvnga  j  skaldabæ  vm  fram  landskylld. 

J  hlijd  halfur  fimti  fiordvngur  smiors. 

fiordvng  ostz  j  Asa  ytre. 

J  lagheý*)  beit  ij  hesta  a  vetrin. 

beit  XX  oxna  gamalla  a  hofdabreckv  heide  a  svmar. 

Af  Reyni  fæda  ij  kyr. 

vætt  miols  vr  ysta  Bæli. 

Af  kirkivlande  attatighi  skreidar. 

Af  vestmannaeyivm  sextigi  skreidar. 

Stadur  a  alla  reka  halfa  j  hofda. 

hann  a  hafnarness^)  fioru  med  prestskylld  yj  avra. 

halfva  hvale  a  efre  eyiar  fiorv  tuitugha  oc  lenghre, 

Stadurinn a  tuitugha  hvaleoclengre  a  bvlandz^)fiorvvestan  af. 

halfvan  allan  reka  a  dvnskoga  fiorv. 

halfan  reka  vid  ytre  Asa  a  Bænhusstuf. 

j  langanesi^)  fylger  skogur  heidi. 

Annar  gejlvm. 

þridie  hvale. 

fiorde  legteigur. 

fimtte  gatnaskogur. 

setti  klængs  navtur. 

siovndi  Sigvatz  navtur. 

Gallta  Bol  hit  atta. 

nivndi  hruggia  skogur. 

Tivnde  fylger  dyrholmvm. 

ellefte  vijkar  skogur. 
ij  silfurker  oc  ij  mðsurker. 

.  ')  Kirkjaból  og  Osabakki  bafa  verið  jarðir  i  Meðallandi,  en  erafarnar 
af  fyrir  langa  laungu;  *)  farnir  af  fyrir  laungo;  ')  =  Herjólfsstaðir  nú; 
*)  í  Lágeyjarhverfi;  þar  bjó  Sturla  Arngrímsson  þegar  bana  tók  nijög  af 
1311;  *)  jörð  þessi  er  farin  af  fyrir  laungu;  *)  bvldz,  263;  ^)  í  Hrífuness 
landi  í  Skaptártnngu.  þessi  skógarítök  fylgja  nokkmm  þessum  klaustr- 
jörðum  enn. 


1340.  HÖFÐABREKKA  OG  RETNIR  í  MÝRDAL.  741 

480.  [1340J. 

Máldagi  Ólafskirkju  á  Höfðabrekku    [er  Jón    biskup    Indriða- 
son  setti]. 

Jón"biskup  Indriðason  hefir  riðið  aostr  í  Ver  1340  og  sett  þá 
máldaga;í)ykkvabæjarklaustrs;  mun  hann  þá  hafa  vísiterað  vestr  á  leið 
og  sett  í  þeirri  ferð  máldaga  kirkna  milli  Mýrdalssands  og  Fúla- 
lækjar  þá  er  hér  fara  eptir.  Höfðabrekkumáldagi  stendr  ekki  í 
Yilchinsbók,  1352  átti  kirkjan  Ólafslíkneski  (Flateyarannáll);  hér 
er  það  einnig  nefnt.  AM.  263.  Fol.  bls.  16  skr.  1598;  Landsb. 
268.  4to  bl.  9a— b  skr.  1601. 

Hofdabrecka  [Gamall  maldagi^). 

Olafs  kirkia  ad  höfdabreeku  a  slijkt  j  heima  landi  sem 
suarar  til  prestzskylld  oc  diakns. 

viij  kyr  oc  vij  asaudar  kugilldi.  iiijc  oc  xx  fioru. 

þrenn  messukiæde.  keleik.  v.  kiertistikur.  kietil.  iij  alltara 
klædi.  kantara  kápur  ij.  sloppa  ij.  tiðlld  vmmhuerfis  sig.  glodar 
kier.  smellta  krossa  ij.  oc  ij  adra.  skrijn.  olafs  lijkneski.  CDariu 
skript  litla  med  tine.  kluckur  iij,  oc  merke.  kolu  oc  munnlaug. 
kistu  oc  hundrad  j  bokum.  tuær  merkur  vax  oc  glerglugg. 
fontzvmmbuning. 

þangad  liggia  vnder  ij.  halfkirkiur  og  sungid  annann  huern 
dag  ad  huorre.  tekur  prestur  ij  merkur  ad  huorre.  einn  bær 
annar^)  liggur  þangad. 

481.  [1340]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Eeyni   í  Mýrdal   [er  Jón   biskup  Ind- 
riðason  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  16  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  9b 
skr.  1601.     Reynismáldagi  er  ekki  í  Vilchinsbók. 

Reýner  [gamall  máldagi^). 

Mariukirkia  ad  Reýne  a  xx  hundrud  j  landi. 

vij  kugilldi  bufiar. 

messuklædi  þrenn  oc  messustack.  kluckur  vj.  kaleik.  slopp 
oc  kápu.  kross  yfer  alltare  med  lijkneskium  oc  annar  kross.  glodar 
kier.  oc  baksturjarnn.  kertistiku  eina.  alltare  klædi  tuenn  oc^þrijr 
dukar.  bækur  iij.  x.  merkur  vax.  og  mork  reýkelsis.  olafs  skriptt  oc 
COariuskriptt.  sacrarium.  oc  kolu.  messufata  kistu.  lectara.  merki. 
vatzkietill. 

þangad  liggia  vnder  x.  bæer  ad  tijundum  oc  lysetoUum. 
vtan  j  dal  tekst  heima. 

')  [263;  ')  [sl.  268;  ')  [263. 


742  DÝRHÓLMAR.   —   SÓLHEIMAR.  1340. 

þar  skal  sýngia  annan  huernn  dag.  tekur  presturij.  merkur. 
tuttugu  messur  j  huamm  oc  taka  xl  alna.  xij.  messur  a  heide. 
tekur  prestur  halfa  niork.  or  vik  halfa  mðrk. 

þar  skal  vera  prestur  oc  taka  iiij.  merkur. 


482.  [1340]. 

Máldagi  Michaelskirkju  á  Dyrhólmum  í  Mýrdal  [er  Jón  biskup 
Indriðasou  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  16  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bls.  9b 
—  lOa  skr.  1601.     Dyrhólma  máldagi  er  ekki  í  Vilchinsbók. 

Dýrholmar  [gamall  maldagi^). 

Michaels  kirkia^)  ad  durholmum  á  land  a  raudhalse^)  oc 
fioru  goda  oc  eina  ku. 

messuklæde  tuenn.  kaleik.  kantarakapu.  slopp.  alltaraklædi. 
iij.  tiolld  vmmhuerfis.  sig.  kluckur  iij  oc  krossa  iij.  mariuskriptt. 
kiertistikur  ij.  munnlaugar  ij.  skijrnar  sá  oc  vatzkietill.  CDariu- 
s0gu.  oc  postola  sðgur.  glerglugga  iij.  oc  glodarkier.  fiorar 
merkur  vax  oc  pund  lýsis. 

I>angad  skal  vinna  dagsverk  vm  eingi  verk.  oc  fá  sier 
sialfer  verkfære  af  þeim  bæium  er  þangat  liggia  vnder  oc  hafa 
lokid  fyrer  CTDariu  messu.  halfa  vætt  smiðrs  vr  vestrum  husum 
00  eins  hezts  haga  xij.  manade. 

I>ar  skal  vera  prestur  oc  sýngia  jafnann  messu  sem  giðr 
er  til  oc  greida  iiij  merkur  presti. 

^adan  skal  syngia  a  kietilsstade  hinn  fiorda  huern  dag  oc 
luka  mðrk  presti  dag  j  viku  vmm  langa  fðstu. 

xij.  messur  skal  sýngia  ð,  Breckur, 

sækia  skal  prest  frá  veturnottum  oc  til  sumars. 

þar  skal  grafa  tanniaus  bðrn  jnnann  þijnga.  oc  þá  fötæka 
menn  sem  ei[g]j  fýlger  fie. 

kirkian  a  tijvnd  a  brekkum  oc  ð,  raudhalse.  á  steig  oc  a 
kietilstðdum.  j  hrýggium  oc  ad  huale  oc  vr  vestrum  husum. 

er  þar  kirkiu  dagur  þrim  nottum  epter  michaelsmessu. 


483.  [1340]. 

MiLDAGi  Maríukirkju    á  Ytri-Sólheimum   í   Mýrdal    [er    Jón 
biskup  Indriðason  setti]. 

AM.    263.    Fol.    bls.  16—17    skr.    1598;    Landsb.  268.  4to 

')  [263;  ')  Nichulas  kirkia  263;  ')  Raudahalsi  268. 


1341.  SÓLHEIMAR.  743 

bl.  lOa — b  skr.  1601.      Sólheimamáldagi    er    ekki    í    Vilchinsbók. 
Sbr.  Dipl.  Isl.  I,  251. 

Solheimar  [Gamall  maldagi^). 

Mariu  kirkia  á  solheimum  a  heimaland  halft  med  öUum 
gðgnum  oc  giædum. 

xij.  kyr.  xxx.  asaudar  oc  tuær  ær.  iij  hundradz  hross.  v. 
naut  veturgðmul.  ij.  tuævetur. 

fimm  messuklæde  oc  tuo  hokla  lausa.  slopp  og  kápur  ij. 
alltara  klæde  v.  duka  iij.  kaleika  iij.  mariuskriptt.  kross  med 
lijkneskium.  jafngodann  fiorum  mðrkum.  textum  silfurbuinn. 
brijk  yfer  alltare.  alltaris  stein  lausan.  kiertistikur  iij^).  refiU. 
halfrar  fimtandu  alnar  nýiann.  baksturjarn.  munnlaug  oc  kolu 
oc  kier  lijtid.  vatnkall.  merke.  lectara  tuo.  messufata  kistu.  cc 
j  bokum. 

í>angad  liggia  ij.  kirkiur  oc  sungid  huern  dag  helgan  til 
annarar.  oc  takazt  iiij.  merkur.  annann  huern  dag  til  annarar 
oc  takazt  ij  merkur. 

V.  aurar  af  Bænhuse  a  Solheimum. 

half  mork  af  Bænhuse  ad  huale. 

half  mork  vr  kielldudal. 

zij.  aurar  af  felli. 

grðftur  af  oUum  bæium  fyrer  vtan  Brandzlæk.  oc  þar 
skuiu  vera  prestar  ij.  tekur  heima  prestr  iiij  merkur. 

kirkian  a  salun  eitt  lijtid^). 


484.  30.  April  1341.  á  Holum. 

PrÓf    og   úrskurðr    Egils    Hólabiskups    um    landamerki    milli 


')  [263;  ■•')  -eda  fimm.,  á  spássín  í  263;  .þriar-  268;  »)  í  AM. 
263.  Fol.  stendr  þetta  aptan  við  máidagann: 

•  þad  giorum  vier  eiriliur  jonsson  oc  þorsteinn  jonsson  prestar 
B[kálholts]  Biskups  d[æmi8]  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  vorn 
opnu  briefi  ad  vier  hofum  sied  oc  yfirlesid  máldagann  á  solheimum«. 

það  er  óvíst  hverir  þessir  prestar  eru,  en  þetta  transskript  muo 
vera  gert  á  16.  öld. 

Neðan  við  þetta  lætr  Oddr  biskup  setja  þessa  athngasemd. 

•  Sa  maldage  var  á  Solheimnm  Anno  CD.   D.  xc  þann  ix.  CDartij^. 
Transskriptarbréfið  liggr  ef  til  vill  enn  við  kirkjuna. 


744  ÞVERÁ,  EYHILLDARHOLT  OG  SELSHAGI.  1341. 

f>vGrár  í  Skagafirði,  Eyhildarholts,  Brekkna  og  Selshaga  og 
gerir  hann  Rafui  Jónssyni  fjárútlát  til  Hólakirkju  fyrir  ólög- 
legan  ágang  á  staðarins  jarðir. 

AM.  Orig.  dipl.  Fasc.  I,  7,  frumbréfið  á  skinni;  Afskrr.  Bisk 
Fol.;  Landsb.  115.  4to  II,  73—75.     Sbr.  Nr.  470. 

bref  vm  þuer  aar  masil  ok  ægildarholt  oc  selzhaga^). 

J  Guðs  nafne  amen. 

Gerom  ver  jon  koðranson  þoruarðr  grimsson.  paall  þor- 
steinsson.  prestar.  petr^)  halldorsson  logmaðr.  Geyr  þorsteins- 
son.  Einar  grimsson  leikmenu  kvnnigt  at  þa  er  liðit  var  fra 
hegað  burð  vars  herra  jeshu  christi  CD.  ccc.  xl.  ok  eitt  aar.  jn 
festo  vitalis  martiris  at  þueraa  j  skagafirðe.  vorom  ver  ihia  ok 
heýrðum  a  huilikt  prof  virðuligr  herra  Egill  biskup  liet  fram 
leiða  vegna  heilagrar  holakirkiu,  millum  þueraar  ok  staðar 
jarða  af  þeim  askilnaðe  vorðit  hafðe  millim  hans  ok  safns 
bonda. 

j  fýrstu  af  þeirre  vndirstoðu  sem  nefndr  Rafn  hafðe  log- 
fest  eignat  ser  ok  kallat  fasta  eign  hola  kirkiu  er  selshage 
heiter.  ok  egilldar  hollte  til  heýrir.  beidde  herra  biskupj  fýrstu 
Rafn  bonda  sitt  skilriki  framme  lata  með  huerium  hætte  hann 
mette  Rettliga  logfest  hafa  selshaga  eðr  ser  logliga  eignat.  En 
nefndr  Rafn  gat  ecke  prof  ne  skilrike  synt  fyrer  oss  eðr  oðrum 
skyrum  monnum  þar  hiauerandum  [erj  þætte  honum  gagna 
mega  vm  eign  eðr  tilkall  sagðrar  jarðar.  Hafðe  Rafn  bonde 
hannlagt  þat  herra  biskupe  aðr.  at  hann  skiUde  skipa  ok  prof 
a  taka  millum  staðarlanda  ok  jarða  Rafns  bonda.  efter  þui  sem 
eitt  brief  skilrikra  manna  þar  vm  giort  vattar  huerrt  herra 
biskup  liet  þar  opinberliga  vpp  lesa.  Siðan  soru  þeir  þorkell 
magnuss  son  og  sigurðr  biarnarson  at  þeir  vissu  at  þeir  menn 
sem  i  egilldar  hoUti  hofðu  buit  hofðu  haft  selfor  ok  selgiorð 
a  sumrum  i  selhaga  ok  allar  aðrar  landznytiar  þær  sem  þeir 
villdu  hafa  en  hagbeit  a  vetrum  okatlegu  fe  sinu  at  selinu  ok 
einge  hafðe  akiært  ne  at   fundit    ok    hafa    egilldarhollz   menn 


')  Aptan  á  bréfína;  önnar  áskript  með  hér  am  bil  samtiða  hendi: 
litere  saper  possessionibas.  Með  bendi  frá  17.  öld:  am  EigiUdar  [bolt] 
þT«ra  og  Selshaga  landamerkia  brefT;  ')  pet',  skbr. 


1341.  l-VERÁ,  EYHILDARHOLT  OG  SELSHA6I.  745 

vetri  minnr  en  fiora  tigu  vetra  haft  sua  at  þeir  mundu.  Siðan 
dæmdum  ver  fýrr  nefndir  menn  at  boðe  herra  biskups  ok  sam- 
dýcke  Rafns  selshaga  heilagri  holakirkiu  til  æfinligrar  eignar 
vtan  herra  biskup  villde  þa  vatta^)  taka  ef  Rafn  fenge  at 
þessa  iorð  selhaga  ætte  þueRa  ef  hun  skiUde  vrænt  vera.  ok 
efter  dominn  afsagðan  kuaz  Refn  ecke  þui  mundu  framfara  at 
leitaz  þaðan  af  vm  nockora  fortaks  vatta 

Jtem  villde  Rafn  bonde  af  telia  beit  ok  torfskurð  [i] 
breckna  londum  ok  þui  liet  herra  biskup  þorkel  lang  ok 
þorhall  þat  sueria  at  breckna  menn  hofðu  haft  beit  ollu 
fie  sinu  nautum  ok  sauðum  ok  sua  torfskurð  frialsliga  i 
þueraarland  eige  skemmr  en  þria  vetr  ok  xx  syðan  þeir 
mundu. 

Jtem  nefndi  herra  biskup  oss  enn  til  at  gera  æfinnlik 
iarðar  mork  miUum  þueraar  ok  grvndar  með  vilia  ok  samdýcke 
Rafns  huer  þar  imeðal  skulu  standa.  or  griotvorðum  þeim  sem 
ver  giorðum  i  grundum  suðr  fra  þueraa  Rettsyne  ofuan  i  iarð 
krossa  er  ver  gerðvm  ok  þaðan  or  iarð  krossum  Rettsýne  ofan 
i  dyendis  os. 

Jtem  giorðum  ver  þesse  landamerke  i  miUum  þueraar  ok 
selshaga  enn  at  boðe  biskups  ok  samdýcke  Rafns.  Rettsyne  or 
garðstað  þeim  sem  geingr  vestan  or  bangarslý  i  iarðkrossa  þa 
sem  ver  gerðum.  Rettsynis  austr  i  sandzsik  en  vestr  fra  bangar- 
slý  Rettsýne  i  husavaðal  var  kallz  laus  eign  holakirkiu. 

Jtem  efter  sua  gort  kallaðe  herra  biskup  nefndan  Rafn  af 
sialfs  sins  giorð  i  bann  fallit  hafa  ok  lausnar  við  þurfa  firer 
vUogliga  logfesting  er  hann  eignaðe  ser  ok  hafðe  jnn  igengit 
ok  nýtiar  af  haft  heilagrar  holakirkiu  fasta  eign  an  logligu 
profue  edr  nockorum  skýsamlignum  likindum.  Gaf  Rafn  bonde 
þessa  sina  gerð  ok  ologliga  framferð  með  handatæke  a 
allan  haatt  vpp  i  valld  herra  Egils  biskups  at  hann  skipaðe 
viðr  hann  her  vm  efter  þui  sera  honum  sýndiz  Retligaz  ok  aðr 
en  herra  biskup  leyste  optnefndan  Rafn  sor  hann  þann  eið  at 
hann  skillde  alldre  heðan  af  jnnganga  i  fasta  eignir  heilagra 
kirkna  með  nockorskonar  vallde  eðr  vlogligvm  afdrætte  en  bæta 
þetta  sat[t]  brot  efter  biskupsins  Raðe. 


')  ógreinilegt 


746  ISLANDSFAE.  1341. 

Jtem  efter  losnina  sagðe  herra  biskup  honum  vpp  at  hann 
skillde  f^ða  fatækan  olmosumaan  a  sinum  koste  vm  tolf  man- 
aðe  ok  luka  heilagre  holakirkiu  x,  kugillde  a  næstum  fardog- 
um.  ok  a  sama  sumre  efter  olafs  COessu  fýrre.  v.  hundruð 
voru.  ok  onnur  fimm  hundrað  i  voruvirðum  hafnar  voðum. 
ok  enn.  x.  kugillde  a  oðrum  fardogum.  ok  skyllde  oU  þessi  ku- 
gillde  þriðiungarfie  vera  ok  luka  þetta  fie  allt  i  EgiUdarhoIIte 
efter  ýfersýn  þeirra  manna  sem  herra  biskup  nefnde  til  ef  þeim 
semde  eige  Rafne  bonda  ok  Raaðsmanne. 

Ok  til  skilrikiss  vm  sagða  framferð  setium  ver  var  jnsigle 
firer  þetta  bref  er  gort  var  at  holum  næsta  dagh  firer  tueggia 
postola  messo  philippi  ok  iacobi.  a  þui  sama  are  sem  fýrr 
segir.  voru  þessir  menn  viðr  þessa  framferð.  Einar  hafliða  son. 
þorualldr  magnusson.  bauðuar  guðmundarson.  prestar.  brýniolír 
biarnarson.  sigurðr  g[ri]ms  son.  jon  þorleifs  son  leikmenn. 
huerer  sin  jnsigle  firer  settu  þetta  bref  með  vorum  jnsiglum  til 
stýrktar  ok  vitnisburðar  þessarrar  giorðar. 

Tólf  innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfina ;  ern  þau  nn  öll  dottin  frá,  og 
að  eins  tíu  innsiglaþvengir  eptir  og  förin  eptir  þá  tvo  fyrstu. 


485.  24.  August  1341.  i  Björírvin. 

Bréf  Hákonar  biskups  í  Stafangri  til  ívars  Ögmundarsonar, 
þar  sem  biskup  getr  um  nokkur  einkamal  og  minnist  á  útgerð 
bússu  sinnar  til  Íslands. 

Dipl.  Norv.  VIII  Nr.  147  eptir  afskript  meðal  norskra  forn- 
bréfa  í  afskripta  safni  Arna  Magnússonar. 

Ad  dominum  Juarum. 

Bref  ydart  kom  til  vaar  nest  er  vider  var  fest  herra  Er- 
lings  bref  ok  med  sama  hætte  fek  oss  Æindriði  Juarsson  annat 
fyr.  sænðom  ver  bæde  þat  fyrra  ok  hitt  sidarre  til  hans  j.  þui 
er  ver  sidarre  fænghom  yðru  brefe  vndirstoðom  ver  at  þer  vilir 
med  guðs  naðom  vilia  bryllaup  dðttra  ydra  gæra  nu  at  Mikkialls- 
mðsso.  bidium  ver  af  ollu  hiarta  at  sialfuer  guð,  gefui  þar 
godan  tima  til.  ok  late  yðer  ok  þæim  baðom  þat  til  glædi  ok 
hæiders  værda.  vmberir  med  oss.  aat  þesso  sinne.  er  æi  matt- 


1342.  JÓN  BISKDP  SIGURÐAKSON.  747 

om.  þo  at  ver  villdim  ok  skyldughir  værem  nokor  þingh  þau 
yðer  sænda.  er  þuilikum  ærendom.  mætte  æðer  ætte  tilhðyra. 
wollde  þui  nokot  so  brotbunader  buszu  vaarrar  til  Islandz  ok 
þat  sæm  ver  j.  knærrenom  sændom  en  mest  sialfs  vars  bun- 
ader  er  kallader  varom.  af  varom  vyrdulighom  herra  erki- 
biskupinum  til  concilium  sidazsta  dag  Julij  manadar.  nu  æf 
þæir  ero  nokorer  lutir  er  ver  mæghom  her  firir  yðra  skyld  gort 
fa.  þa  bioðer  til  vaar  vrughligha  sæm  ydars  vinar. 

Gðymi  yðer  gud  ok  allan  ydarn  varnað  nu  ok  jamfnan. 
hafuer  suæinen  afsakadan  er  dualdezst  hia  oss  oflænghi  saker 
vaarrar  flolskylldu, 

Skrifuat  j  Biorgwin  jn  festo  Bartholomei  [anno  domini  m". 
ccc".  xP.  primo^). 


486.  18.  Januar  1342.  i  Niðarosi. 

Páll  erkibiskup  í  Niðarósi  stefnir  í  bréfi  til  Hákonar  Björgynjar' 
biskups  til  biskupaþings  í  Björgvin  eða  þar  í  grend  1.  August 
1342  og  getr  þess  að  hann  ætli  þá  að  vígja  [Jón  Sigurðarson] 
biskup  til  Skálholts;  býðr  hann  biskupi  að  annast  um  það,  að 
klerkaráð  hans  og  innheimtumenn  páfatíunda  komi  á  þingið. 

Barthol.  IV  (E)  bls.  488—89  ;  Norskar  fornbréfaafskriptir  Árni 
Magnússonar;  prentaö  í  Dipl.  Norv.  IX,  Nr.  135. 

Paulus  dei  pacientia  archiepiscopus  Nidrosiensis,  venerabili 
in  Christo  fratri,  domino  Haquino,  eiusdem  gracia  episcopo 
Berghensi,  salutem  in  domino  Jesu  christo. 

Cum,  secundum  sanctorum  patrum  decreta,  metropolitani 
cum  suis  suffraganeis  teneantur  singulis  annis,  omni  excusacione 
remota,  provincialia  concilia  celebrare,  in  quibus  de  corrigendis 
excessibus  et  moribus  reformandis  subditorum,  cum  dei  timore 
diligentem  habeant  tractatum,  attendentes,  ad  sacrorum  canon- 
um  observantiam  iuramenti  interpositione   nos    astrictos,   pro- 


')  [anno  quo  supra,    stendr    i    þessa  bréfi,    en    bréfin    á  nndan  eru 
frá  1341. 


748  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  ÍRIÐJA.  1342. 

vinciale  concilium  in  estate  proximo  jam  futura  duximus  con- 
vocandum,  jn  eodem  concilio  episcopum  ad  scalothensem  eccle- 
siam  consecrando.  Quocirca  fraternitati  vestre,  auctoritate 
metropolitica,  in  virtute  sancte  obedientie  firmiter  demandamus, 
quatinus  ad  provinciale  ad  memoratam  Scalotensem  ecclesiam 
interessendum,  Berghis  vel  ibi  prope,  ubi  commodius  visum 
fuerit.  Kal.  Augusti  proximo  venturis,  videlicet  sub  anno  gracie 
m°.  ccc°,  xl°.  secundo,  quolibet  impedimento  cessante,  studeatis 
personaliter  comparere,  quem  terminum  vobis  peremptorium 
assignamus,  vobis  nihilominus  in  virtute  obedientie  injugentes, 
quatenus,  auctoritate  presentium,  citetis  capitulum  et  cano- 
nicos  vestros,  ut  per  syndicum  seu  syndicos  vel  eciam  procura- 
tores,  ad  hoc  habentes  speciale  mandatum,  et  precipue  illos, 
qui  denarium  beati  petri  et  alias  pecuniarum  quantitates  et 
summas  ad  cameram  domini  pape  spectantes,  collegisse  dinos- 
cuntur,  in  loco  et  termino  prefixis  compareant,  prout  penas 
contra  illos  a  canone  latas,  qui  ad  provincalia  concilia  vocati 
non  veniunt,  voluerint  evitare,  Jn  recognitionem  autem  sus- 
ceptionis  et  exequcionis  huius  nostri  mandati,  nobis  vestras 
patentes  literas,  tenorem  presentium  continentes,  per  presen- 
tium  portitorem  remittatis.  Scriptum  Nidrosie  xviij.  die  mensis 
Januarij,  [anno  domini  m°.  ccc°.  xl°.  secundo^). 


487.  [August  1342].  i  Björgvín. 

Skipan  Páls  erkibiskups  í  Niðarósi  hin  þriðja. 


Gl.  kgl.  saml.  1164.  Fol.  bl.  81a— 84b  skb.  þetta  frá  c.  1450 
(=A);  AM.  350,  Fol.  bl.  138b— 141b  skb,  skr.  1363  (=  B);  ÁM. 
351.  Fol.  8kb,  c.  1360  bl.  92a— 94  (=  C);  AM.  354.  Fol.  bl.  27b 
—  31bskb.  c.  1400  (=  D);  AM.  138.  4to  skb.  c.  1500(=E);AM. 
347.  Fol.  bl.  87b-90b  skb.  c.  1370  (=  F);  AM.  456.  12mo  bl. 
162b — 175a  skb.  c.  1480  (=  G).  Eptir  þessom  handritum  er  statútan 


')  [anno  suprascripto,  því  að  í  bréfi,  sem  þetta  er  tekið    upp    í,    er 
ártalið  komið  áðr  (sbr.  Dipl.  Norv.   IX,  137). 


1342.  SKIPAN  PÁLS  EKKIBISKUPS   HIN  ÍRIÐJA.  749 

prentuð  í  Norges  gl.  Love  III,  284 — 94,  en  áðr  er  hún  prentuð  í 
F.  Joh.  Hist.  Isl.  Eccl.  I,  518—27  með  latínskri  þýðingu.  Hér  er  til 
í'rekari  samanburðar  höfð  þessi  handrit,  sem  Norðmenn  hafa  ekki 
notað:  AM.  186.  4to  bls.  94—103  skb.  c.  1480  (=  H);  AM. 
687A.  4to  bls.  9-11  skb.  skr.  1479  {=  I);  AM.  42Á.  8vo  bls. 
200 — 206  (=  K),  en  þó  er  ekki  tekinn  orðamunr  úr  42  nema 
hér  og  hvar,  og  er  hér  að  nokkru  leyti  ágrip  úr  skipaninni,  en  að 
öðru  leyti  er  textinn  svipaðr  og  í  hinum  íslenzku  afskriptunum. 
Norðmenn  heimfæra  þessa  skipan  til  1336 — 46,  en  líklega  er  hún 
gerð  á  biskupaþingi  því,  sem  haldið  var  í  Björgvín  í  Augúst  1342 
(sbr.  Nr.  486).  Sá  texti  sem  hér  er  kallaðr  B  hefir  ekki  verið  notaðr 
áðr.  Hef  eg  bæði  prentað  hann  sérstaklega  af  því  að  skinnbókin  er 
góð,  og  að  hann  stendr  þar  í  nokkuð  öðra  sambandi,  en  <  í  hinum 
skinnbókunum.     Sbr.  skipan  Jóns  Sigurðarsonar  1345. 

Skipan  herra  pals  erkibiskups^). 

[J  nampne  guðz'^)  amen. 

1.  Weer  eghum  allir  crisnir  men  at  trua  a  ein  sannan 
guð  foður  alzvaldanda^)  scapara  himins  oc  iardar.  oc  a  hans 
einka  son  þen  sama  guð  varn  herra  ihesum  christum  sem 
giætin  var  af  helghum  anda.  borin  af  mariu  mðy.  pindir  vndir 
pylato*).  krosfestr  oc  i  iorð  grafuin.  steig  niðr^)  till  heluitis. 
en  a  þridia  deghi^)  stod^)  han  upp  af  dauða^).  var  her  a  iord- 
rike  siðan  .xl.  dagha  tiU  þess  er  han  steig  upp  till  himpna.  sitir^) 
a  hðgri  hand  alzuallanda  guðz.  scall  þeðan  koma^°)  at  dðma 
lifs'^)  oc  dauða^^).  wer  eighum  oc  at  trua  a  heilaghan  anda 
sem  er  sannir  oc  hin  samme  guð  með  foður  oc  syni.  [oc  at 
ein  er  heilogh  kirkia  sem  er  samnaðir  allra  cristinna  manna^"). 
weer  eighum  oc  at  trua  at^*)  uarar  syndir  firirgefuaz  oss  i 
tíkirn.  oc  sua  þær  sem  wer  gerum  siðan  ef  wer  iðrumzst  script- 
berum  oc  ifuirbðtum  eftir  þy  sem  lerðir  menn  visa'*^)    oss  þeir 


')  Vm  cristeliga  tru  A;  Vm  helga  tru  ok  vm  okr.  vm  skriptamál 
ok  C;  Her  segir  um  heiiaga  trv  almenniliga  D;  Skipanir  herra  Pals 
erchibiskups  i  Nidarose  E;  Her  byriazst  upp  syodalia  F;  Vm  alminniliga 
tru  G;  Vm  osidv  H;  *)  [In  nomine  domini  B,  D,  E;  '^)  alzvaldande  A; 
*)  Pilatus  ualldi  G,  I;  *)  ofan  B,  C,  E,  I;  *)  eptir  pining  þessa  (sína  I) 
b.  V.  G,  I;  ')  reis  H,  I;  «)  oc  b.  v.  H,  I;  «)  hann  nu  b.  v.  I;  '")  a  efsta 
dome  b.  v.  G,  I;  a  domadege  H;  ")  lifenndr  F,  G;  ^*)  Cap.,  fyrirsögn 
F;  Hér  hleypir  H  úr  næsta  kafla  að  orðunum:  warest  menn  og  tanfrar 
lifronar  etc;  *')  [sl.  G;  Vra  tru  uara  F;  **)  ailar  b.  v.  I;  ^')  skipa  B, 
C,  E;  til,  b.  V.  I. 


750  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  5RIÐJA.  1342. 

semfþer  tiU  ero  skipaðir  oc  vald  hafua  af  heilagri  kirkiu^). 
weer  eighum  oc  at  trua  at  wer  sculum  up  standa  af  dauða 
huar^)  i  [þeim  sama  likama^)  sem  nu  hefuir  han  oc  taka 
verðlaun  eftir  þy  sem  wer  gerðum*)  her^).  goðhir  men  eilifua 
glædhi  i  himerike.  en  vandir^)  men  eilifuar  kualir  i  heluite.  En 
huer  sem  oðruuiss^)  truir.  oc  ey  heldir  þessa  tru  [sem  nu  er 
told^)  [firir  vtan  ef.  han  fer^)  till  heluitis  kuala. 
2.  Articuli  fideiio). 
|>eim  fakunnighum  monnum  þo  sem  ey  kunnu  alla  þessa 
tru  80  skiluisiigha  wt  at  greina^^)  oc  ey^^)  ero  skyldughir 
framar  sakir  vigslu  eða  oc  kunnasto.  nðghir  at  þeir  true^'*)  þet 
sem  truir  heilogh  kirkia.  oc  þo  at  þeir  true  [oðruuis  en^*)  þeir 
eighu  [at  trua^^)  ero  þeir  eigi  villumenn  ef  þeir  trua  þi  so  at 
þeir  hyggia  kirkiuna  so  trua  oc  hafua  þet  i  sinum  hugh  stað- 
lastligha  at  þeir  vilia  þet  trua  sem  hon  truir. 

3.  *®)  Weer  sculum  oc  forðaz  .vij.  hðfuðsyndir.  so  sem  er 
drambuise^').  agirnd^^).  likams  lostasemi  vtan  hiunskaps.  hatir^'). 
ofnðit[8]la  matar  oc  drykkiar.  a[f]wnd  oc  læti  tiU  guðz  tion- 
usto.  þui  at  huer  sem  eina  hueria  þeirra  hefuir^")  vscriptborna 
oc  [ey  ifuir  bðtta^*)  eftir  lerðra  manna  raðe  ef  þeim  leezst 
frest  oc  mattr  tiU  oc  dðyr  han  i  þy.  þa  fer  han  til  eilifra 
faeluitis  kuala. 

4.  Warizst  men  oc  [lif^')  runir^^)  oc  galldra.  þui  at  þet 
er  ekki  vtan  fiandans  villa^*)  oc  hans  darscapir. 

5.  Warist  men  oc  okir  swa  sem  er  at  selia^^)  eðir  taka 
seer  [nakora  fearmune^^)  framar  en  rett  verð  sakir  þes  at  han 


^)  Enn  vm  tru,  fyrirsögn  F;  ')  huer,  I;  *)  [þeirri  ðnd  ok  likania  C; 
þann  hinn  sama  likama  D;  *)  til  b.  v..  C;  ')  Eigu  þa  b.  v.  I;  *)  illir 
G,  I;  ')  gerir  b.  v.  I;  «)  [sl.  D;  »)  [ferr  utan  allt  ef  B,  E;  ferr  hann 
I;  '°)Jtem,  fyrirsögn  P;  '»)  grenura  F;  ")  ey  sl.  D;  ")  kunni  D;  '*) 
[æigi  8ua  sem  B,  E;  '*)  [sl.  C;  '*)  Vra  höfud  s.  .  .  .  fyrirsögn  F;  hér 
byijar  E  eigiulega  að  undanteknura  fyrstn  orðum  statútunnar;  '^)  dramb- 
semi  B,  E,  G,  J;  '*)  agirni  I;  reiði  vaustillt  b.  v.  C,  I;  ")  hatir  sl.  C, 
I;  ")sl.  I;  ok  hefir  b.  v.  C;  ")  [obætta  B,  C,  E;  =")  laufrar.  lifrunar 
H;  taufur  lifrunir  I;  taufr  ok  lyf  B,  E;  taufr  D;  ")  [runar  C;  [taufr 
iifrunar  F,  G;  runir  sl.  D;  '*)  velar  ok  viUar  C;  8uiliar(!)  og  daraskapar 
hans  H;  ")  skilia  B-G,  H,  I;  ")  [nöckurn  fearlat  B,  E;  1.  C. 


1342.  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKKPS  HIN  ÞRIÐJÁ.  751 

læær  sit  gotz  a  frest.  eða  taka  kyrleighur  af  omerktum  oc 
okannaðum^)  kuom  ok  oðrum  kuikendum  þeim  sem  engan^) 
auoxt  gera  af  ser.  sem  ero  kalfuar  oc  kuighur  oc  annat 
vmerkt^). 

6.  Huaruetna  oc  sem  men  leggia  veð  i  iarðir.  kyr.  eða 
garða  oc  alt  annat  þet  sem  auoxt  gerir  af  seer  eða  leighu  ma 
bera.  þa  a  sa  auoxtir  eða  leigha  [sem  þer  verðir  af*)  reknaz 
þeim  tiU  sculda  sleckingar^)  sem  vædhit^)  a.  En  ef  hann  tækir 
auoxt  eða  leigu  oc  þo  skuldena  sem  aðir^).  þa  er  þet  okkir.  En 
hin  sem  skuldena  lauk  a  aftir  at  hafua^)  alt  þet  sem  han 
lauk  i  okrit^)  wt.  oc  ma  af  þeirri  synd  engi  maðr  Iðysast 
nema  han  luki  þeim  aftir  sem  han  hafdhe  þet  af  eða  hans 
erfuingia.  ey  heldir  en  hafðe  stolit  iammikit  fra  honum.  En  ef 
han  ma  þet  með  engo  mote  gera.  vende  þet  till  almuso  með 
raðe  oc  skipan  biscops  sins.  þui  at  engi  minne  maðr  en  biscop 
huarke  prestir  ne  broðir  hefir  vald  [tiU  þer  nakot  vmskipte  a 
at  gera.  ne^")  af  þeirri  synd  Iðysa.  oc  þo  at  nakur  faazst  i 
þui.  þa  er  hin  eigi  lausare  en  aðir.  oc  þet  sama  vm  alt  annat 
rangligha  fengit^^)  vist  eðir  ouist  [þet  sem  han  ma  ey  þeim 
aftr  fa  sem  han  hafde  þet  af  eða  hans  erfuingia^^). 

7.  Oc  af  þi  at  sumir  men  vita  ey  annat  en  þeir  meghi 
Igysast  [af  sinum  syndum  ollum^^)  af  einfaldum  prestum  eða 
brððrum.  þa  sculu  men  vita  at  þau  ero  morgh  fall  sem  huarke 
prestir  ne  brððir  megho^^)  aflðysa  nema  biscop  fæ  þeim  serligha 
vald  þer  tilP^).  oc  þui  varizst'^)  þeir  men  sem  i  nakot  þeirra^'^) 


*)  knnandum  I;  daudum  G;  ')  engan  sl.  G,  I;  ')  óljóst  i  A;  viðr- 
likt  B,  G,  I;  kalfar  edr  þui  vidrlikt  edur  kvigur  þat  er  mallt  vm  þann 
mann  er  olmusu  sina  giorir  af  rangfeingnu  fe  at  suo  þickir  sem  sa  madur 
hafe  drepit  son  iians  og  biode  honum  af  klæd[d]an  blodug[an]  at 
yferbotum.  En  þat  munde  morgum  þikia  hugreiting  enn  eigi  yferbott. 
þiker  vorum  drottnne  hadung  at  ser  dreigin  j  slikvm  anhnosum  og  odr- 
vm  þvilikvm,  b.  v.  H;  Enn  vm,  okr  fyrirsögn  F;  *)  [sl.  B,  E;  at  b.  v.  H; 
*)  lyktingar  B;  slokningar  H;  lokningar  D,  I;  reikningar  G;  ok  lokningar 
I;  •)  godzit  B,  E;  werdit  C,  G;  ^)  fulla  b.  v.  B,  G,  H,  I;  «)  taka  C;  ») 
offrit  B;  '")  [til  þess  at  giora  þar  nockut  at  eða  G;  til  nockut  þar 
nockut  at  ad  gera  I;  "j  godz  b.  v.  C,  F.  G,  H,  I;  '')  [sl.  C,  G,  I;  oc 
þat  sama  ár  etc.  sl.  B,  D;  Vm  lausn,  fyrirsögn  F;  ^')  [sl.  B,  E;  '*)  þa 
b.  V.  ýms;  '*)  oc  af  þi  at  sumir  etc.  sl.  C;  **)  geymi  C;  ")  þetta  B,  C; 
kann  b.  v.  D. 


752  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  ÞEIÐJA.  1342. 

falla  at  þeir  scriptbere  þet  biscopum  sinum.  eða  fai  orlof  [af  hon- 
um^)  at  han  lofue  þeim  sem  þeir  vilia  till  scripta  uið^)  ganga 
þa  at  aflðysa.  oc  er  þet  bætir  at  scripta  faðirin  beiðiz  þes  af 
biscopi  sinum  oc  nefni  ekki  mannin.  oc  ero  þet  þessor  fall 
[sem  her  fylgia^)  sem  engi  maðr  ma  aflðysa  [ne  vmskipte  a 
gera  minne  maðr  en^)  biscop. 

Fðrst  i  þeirre  openberre  script  sem  sætt  er  firir  openbere 
storglðpe^).  so  sem  ero  vtistoður.  karinur^).  oc  vatnfostur  oc 
allir  aðrar  scriptir  þær  sem  sætiazst  firir  openbera  storglðpe. 

Jtem  ma  engi  maðr  minne  en  biscop  Iðysa  af  banne  þi 
sem  maðr  fellir  i  af  [loghunum  siolfuum'^).  so  sem  er  ef  maðr 
leggr  heptugar  hendir  a  [lerðan  man.  klerk^).  munk  eða 
nunnu^). 

Jtem  sculu  [men  oc^°)  vitha  at  engi  ma  lofua  at  vinna  a 
þeim  helghum**)  sem  bioðast  i  heilagri  kirkiu.  oc  eigi  heldir 
ma  nakur  maðr  lofua  [at  briota^^)  ne  [vmskipte  a  at  geraþeim 
fostum^^)  sem  bioðaz  i  heilagri  kirkiu.  nema  biscop  oc  sa^*) 
sem  han  fær  þer  serligt  vald  till  oc  vmboð  vm^^). 

Jtem  mandrap. 

Jtem  þeir  eða  þær  sem  firirgera  getnaðe  sinum. 

Jtem  þeir  sem  briota  merkiligha  kirkiufrið. 

Jtem  sa  sem  leggir  heptugar  hendir  a  foður  eða  moður. 

Jtem  almennilighir  raansmen. 

Jtem  openberir^^)  horkallar.  Oc  sa  sem  verðir  openbar 
at  þui  at  han  spillir  frendsemi  eða  sifskap.  oc  allir  þeir 
kallar  eða  konur  sem  i  meinbughum  bua  saman  openberligha^^) 
till  likamligrar  samuistar.  J>eir  bua  oc  allir  saman  i  meinbugh- 
um  sem  eygitasaman  giptz  eptir  guðs  loghum^^).  huertsem  þet 
meinar  frendsemi  eða  sifscapir  andelighir  eða  verallligir.  vigsla 


')  [sl.  C;  ')  Bið  b.  V.  B,  C.  D,  E,  G;  »)  [sl.  B;  *)  [nema  B,  E; 
')  glœpi  oc  storsynder  D;  *)  carenur  B;  ^)  [Iðgligum  sökum  D;  *)  klerk 
8l.  C,  D,  F,  G,  H,  I;  »)  [klerk  edr  klaustramann  B;  '")  [allir  menn  I; 
")  dögum  b.  V.  D;  tidum  b.  v.  I;  *')  [sl.  D,  I;  *»)  [um  at  skipta  eda 
briota  þær  fostur  D;  '*)  einn  b.  v.  H,  1  ofl.;  '*)  at  leysa  G,  I;  "*)  okur- 
kallar  oc  b.  v.  G,  H,  I;  '^)  opinberliga  sl.  B,  C,  E,  G,  I;  '*)  oc  landz 
b.  V.  E;  frá:  samuistar,  til:  og  af  þvi  at  þeir  menu  sem  i  þessa  giæpi 
falla  sl.  H. 


1342.  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  ÍRIÐJA.  753 

eða  skylda  til  reinlifuis  oc  alt  annat  þet  sem  hindra  ma  log- 
lighan  hiunscap  saman  at  bindazt. 

Jtem  sa  sem  profuaðr  er  at  þi  at  han  hefuir  borit  fals 
vitni. 

Jtem  openberir  spamen*)  eða  galdramen. 

Jtem  meineiðamen. 

Jtem  villumen. 

Jtem  þeir  sem  ey  halda  iattaða  tru. 

Jtem  sa  sem  tækir  annars  manz  [godz  laust  eða  fast^). 
reet  eða  lunnendi  af  honum  með  valde  vtan  doms. 

So  hit  sama  er  sa  huer  sem  dræghir  þa  doma  vndir  sek 
vtan  logh  [oc  dom^)  sem  annar  er  i  hefdinne  oc  hefuir  aðir 
fylgt. 

Jtem  sa  sem  festiz  eða  giptiz  vitande  nermeir  en  [i  fimta 
kuizsl  a  annan  huern  væghin*)  at  frendsemi  eða  sifscopum. 
eða  lerdir  maðr.  subdiakn  oc  upp  i  fra^).  oc  so  klaustramen 
konur  sem  karlar  þeir  sem  saman  bindaz  tiU  hiunskaps  vit- 
ande^).  falla  i  ban')  af  samu^)  uerkeno.  af  hueriu  þa  ma  engi 
aflðysa  minne  maðr  en  biscop. 

^)  Skript^'')  oc  þeim  monnum  sem  i  Iðyndum  bindaz  saman 
[tiU  hiunscaps  eða^^)  mote  forbodhe  [eða  vtan  lysing^^)  hei- 
lagrar  kirkiu.  ma  engi  [skriptir  firir^^)  sætia  ne  aflðysa  minne 
maðr  en  biscop. 

Jtem  huer  sa  karlmaðr  sem  festir  [sialfuiliugur^*)  [eða 
trulofuar^^)  eina  konu*^)  annarre  þeirri  sem  han  hafðe  aðir 
fest  eða  trulofuat  lifuande  aat  sinne  vitand  nema  þau  se  aðir 
skild  sakir  einna  hueria  meinbugha  eftir  heilagrar  kirkiu  logh- 
um.  oc  so  su  kona  sem  giptizst  eða  handsælst  nakorum'^) 
manne  meðan  sa  lifuir  er  hon  hefuir  aðir  giptz  eða  handsælst. 
fellir  i  ban  af  sialfuo  uerkeno  af  hueriu  þau  megho  ey  aflðys- 
ast  fðr  en  þau  hafua  bðtt   við  heilaga   kirkiu.   swa    sem   firir 


')  taufrmenn  b.  v.  B,  G,  I;  ")  [fasta  eign  (goz  I)  B,  I;  ')  [sl.  B,  E, 
G;  *)  [firata  knislatinnar  D;  *)  [finita  kuisl  oc  ut  i  fra  G,  I;  ^)  vitandi 
sl.  C;  ')  ef  þeir  gera  vitandi  b.  v.  C;  ®)  sealfu  B-G;  ')  Vm  skript,  fyrir- 
sögn  G;  »'')  Suo  I;  Skriptir  B,  C,  E,  G;  ''}  [sl.  C;  '")  [sl.  B,  C,  E;  '*) 
b.  V.  I;  '*)  b.  V.  I,  G;  '»)   [sl.  B,  E;   '")  at  b    v.  I  ofl.;  '")  audrum  G,  I. 

Dipl.  Isl.  II.  B.  48 


754  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKXJPS  HIN  ÞRIÐJA.  1342. 

hordom.  oc  at  þes  hattar  rnisgerð  oc  syndar  auke  forðizst  þui 
heldir^).  þa  er  sua  skipat  at  engi  maðr  af  oðru  biscops  dðme  skal 
fa  konu  [i  annars^)  biscopsdðmi  nema  hann  hafue  fult  skilrike 
firir  seer  eða  se  swa  merkilighir  maðr  oc  kunnigir  goðum 
monnum  at  eingi  grunsemd  meghi  a  honum  hafuaz  onnur  en 
goð  huert  ef  saman  uerðir  bundit  með  verkino.  ^)þa  firirbioð- 
um  wer  oUum  prestum  vndir  pino  afsetnings  [embetis  oc*) 
kirkiu.  at  þeir  puse  eigi  þesbattar  hiunscap  ne  se  i  þeirra 
[bryllaup  eða  samgongu  ðle^)  [ne  pusaðar  messo  seghi^). 

Jtem  ma  engi  maðr  gifua  afgiptir  openbarligha  i  kirkiu 
nema^)  biscop  [oc  upp  i  fra^).  [oc  þo  biscop  engum  nema  þy 
folke  sem  i  hans  biscopsdðme  er^).  En  erchibiscop  ollu  rikis 
folkii»). 

Oc  af  þi  at  þeir  men  sem  i  þessa  glðpi")  falla  [sem  aðir 
ero  taldir  eða  nakorn  af  þeim^^)  komizst  eigi  iafnan  firir  biscop 
þa  hðfuir  at  vera  at  huerium  biscopsstole  skipaðr  einuerðug- 
um^**)  maðr  till  sem  vald  hefuir  af  flestum  oUum  lutum  þess- 
um  at  Iðysa.  sem  klerkar  kalla  penitenciarium. 

8.  Warizt  ok  men  viðir  at  spiUa  andlighri  frendsemi  sem 
wer  kallum  guðsyfui**).  þi  at  þer  liggir  so  mykit  viðir  oc 
meira  en  maðr  spille  naturlighri  frendsemi*^).  oc  at  iðir  se 
þet  þui^^)  liosare.  þa  sculu  þer  vitha  at  [sifscapir  þessi^')  sem 
her  fylghir*^)  hindra^^)  hiunscaps  band  oc  sundir  slita  þo  at 
saman  bindiz  siðan^"). 


')  ollu  meirr  B,  E;  *)  [af  odru  B,  E,  G,  1;  *)  Vm  pnsan,  fyrirsögn 
F;  *)  [sl.  D;  *)  [samgongu  B,  C,  E,  G;  [brudkaupi  D;  [brudlaopi  F; 
•)  [el.  D;  edur  þeim  pusunar  messo  segi  I;  ^)  minni  raaðr  enn  B;  frá: 
opinberliga,  vantar  eitt  eða  tvö  blöð  í  I;  *)  [sl.  B,  Bt  ')  sl.  B,  C,  E;  '") 
frá:  Jtem  ma  etc.  sl.  G;  Ok  þui  er  þat  rad  oUum  langferða  monn- 
um  at  taka  orlof  af  sinum  biskupi  er  (adr  en  D,  F)  þeir  fara  heiman 
at  þeir  megi  niotandi  nerda  þeirra  afgipta  sem  gefaz  þar  sem  þeir  kunna 
(frara  b.  v.  C,  D,  F,  G)  at  koraa  b.  v.  B,  G;  Vra  lausn,  fyrirsögn  F. 
Hingað  er  í  D,  F,  G  kaflinn  flattr  "En  erchibiskup  .  .  .  foIki»;  ")  stor- 
glœpi  B,  C,  E;  **)  [sl.  B,  C,  E;  ")  einuirdingum  B,  E;  einuirðingu  C; 
einuerdughum  F;  einuirdiliga  G,  H;  '*)  gudsifiar  B,  G,  H;  '*)  skylld- 
semi  D.  F;  '*)  þui  avlln  B,  E,  F;  ")  [sifskapir  þeir  (þessir)  B,  G; 
'«)  fylgia  B,  G;  »»)  talma  B,  C,  E;  *")  Biðan  sl.  B,  D,  E,  H. 


1342.  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  ÞRIÐJA,  755 

Fðrst  i  millum  þes  sem  skirðir  er  oc  allra  hinna  er  a 
halda,  huart  sem  þeir  ero  fleire  eða  færri. 

Annur  imillum  þes  er  skirðir  verðir  oc  barna  þes  sem  a 
heldir.  huart  sem  þau  ero  eghinnar  konu  born  eða  frillu. 

I^ridie  millum  þes  er  skirðir  verðir  oc  eghinnar  konu  eða 
eghins  bonda  þes  sem  a  heldir.  þau  sem  aðir  hafðu  [i  kast^) 
saman  komit. 

Hin  fiorða  oc  hin  fimta  millum  þes  er  a  heldir  oc  foður  oc 
moður  þes  sem  skirðir  verðir. 

Hin  setta  miUum  þes  er  skirðir  verðir  oc  hins  er  skire^). 

Hin  .vij.  millum  þes  er  skirðir  verðir  oc  barna  þes 
er  skire. 

Hin  .viij.  miUum  þes  [er  skirðir  verdhir^)  oc  peighinnar 
konu  þes  er  skire.  þeirra  sem  han  hafði  adir  i  kast  við  komit. 

Hin  .ix.  oc  .X.  millum  þes  er  skire  oc  foður  oc  raoðir  þes 
er  skirðir  verðir. 

CDeð  somum  fim  hattum  verða  guðsyfia[r]  millum  þes  er 
haldin  verðir  vndir  biscops  hand  oc  þes  er  a  heldir  oc  hans 
konu  oc  barna*).  oc  með  somum  fim  hattum  millum  þes  er 
biscopar  oc  hins  er  biscopaðir  verðir.  Ero  þet  þa  .xx.  band 
[sem  hiunscapp  megho  hindra"*)  [af  guðsyfium^).  oc  þi  [vare 
men  sek  viðir')  at  sem  fæstir  halde  a  hueriu  barne  vndir 
skirn  eða  biscops  hand^).  Oc  eptir  loghum  heilagrar  kirkiu  a 
ekki  raeira  a  at  halda  vtan  ein  karlmaðr  eða  kona.  [oc  ma 
þolaz  at  hin  same  halde  bæði  vndir  skirn  oc  biscops  hand^)  i 
nauðsyn  en  eigi  ellighar.  werða  oc  so  morgh  bondin  bæði  við 
þen  sem  a  er  haldit.  oc  so  við  foður  oc  moður^")  sem  margir 
halda  a.  en  engi  guðsifiar  verða  þeirra  i  miUum  sem  heldo. 

9.  En  [er]  þet^^)  varandiz  at  þo  at  hiunscapir  spillizt  sakir 
guðsifia  þeirra  sem  aðir  varo  en  hiunscapir  bindizt.  þa  skilst 
þo  ekki  sa  hiunscapir  sem  aðir  var  bundin  sakir  þes  sifscapar 
sem  siðan  kemr  till.  huert  sem  han  [gerir]*'^)  vitande  eða  ouit- 


»)  [sl.  D;  ')  skirði  B,  C,  E,  F;  skirir  D,  G;  *)  [sl.  C;  *)  frá:  Hin  .ix. 
etc.  sl.  G;  *)  skilia  B.  E;  [sl  G;  *)  [sl.  C,  G;  ')  [nariz  menn  nið  B,  F; 
[variz  m.  huer  fyrir  sig  G;  *)  ok  ma  þolaz  at  hinn  sami  halldi  undir 
skirn  ok  biskups  hond  b.  v.  B,  E;  F;  »)  [sl.  B,  C,  E;  ")  þess  b.  v.  C, 
þar  b.  v.  G;  *')  ok  b.  v.  ýms;  ")  at  þeim  b.  v.  B,  C,  E. 

48* 


756  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  ÞRIÐJA.  1342. 

ande.  scal  þeim  þo  script  fire  sætiazst  er  þet  gerðo  vitande 
eða  ouitande^)  með  veilum^). 

10.  So  oc  ef  barn  dðyr  aðir  þet  verðir  biscopat.  [eighu 
faðir  oc  moðir  script  firir  taka.  ef  þeirra  vanrðkt^)  hefuir  tiU 
gengit^)  at  þet  varð  ey  biscopat^)  sua  sem  þet  hafui  oskirt 
dðyt  af  þeirra  glðmsku  eða  vanrðkt.  ^)  Huergi  sculu  born 
skirast  nema  i')  kirkium  þer  sem  funtir  er  till  þes  skipaðir. 
vtan  se  konunga  born  eða  annara  storhofðingia  sem  lofuaz 
heima  skirast.  Engi  ma  oc  born  skira  annar  en  prestir  vtan 
nauðsyn.  en  i  nauðsyn  ma  huar  maðr  skira  kona  sem  karl- 
maðr.  heiðin  sem  cristin.  iamuæll  faðir  eða  moðir  sem  huar 
annar  ef  nauðsyn  er  tiU.  oc  þo  skilst  ekki  þeirra  hiunscapir 
firir  þet^).  En  [ey  er  so  vm  guðsifiar.  þui^)  at  þet  er  fiora 
handa  men^'')  er  ey  [megho  guðsifiar  veita*^). 

Fðrst  er  abote  oc  abadiis*^)  oc  alskyns  reinlifuis  folk. 

Annat  folk  er  þet  sem  ey  ma  guðsifiar  veita  sem  ero 
heiðnir  men  þeir  sem  ey  hafua  við  crisne  tekit. 

Hit  þriðia  folk  ero  þeir  allir^^)  sem  ey  ero  biscopaðir 
sialfuir  [eða  ey  kunna  credo  oc  Pater  noster'*).  [þui  at  guð- 
faðir^^)  sem  a  heldir  sætir  sek  i  borghan  oc  vorðzlu  við  guð 
firir  þen  sem  han  heldir  a.  [oc  þy  er  han  skyldughir  at  minna 
han  a  at  han  gðyme  reinlifue  oc  retuise.  oc  aa  han*^)  at  kenna 
honum  credo  oc  Pater  noster  oc  onnur  cristeligh  godinde^^). 
CDa  þet  engi  heiðin  gera  þui  at  han  hefuir  enga  cristeligha  trv 
oc  ey  heldir  sa  sem  ey  er^^)  biscopaðir.  þui  at  han  ma  ey  ful- 
kompliga  cristin  heita. 

Hit  fiorða  mankyn  er  þet  sem  ey  ma  guðsifiar  veita.  er*^) 


')  eðr  b.  V.  B,  G;  ')  vælum  B,  G;  velum  H;  Vra  skiru,  fyrirsögn  F; 
')  gleymska  B,  C,  E;  gl.  eða  vanrökt  F;  uangcymsla  G;  *)  borit  C;  *) 
[sl.  D;  *)  Vm  skirn,  fyrirsögn  F;  '')  soknar  b.  v.  B,  E,  F,  G;  *)  Huerir 
ei  roegha  sifiar  ueita,  fyrirsögn  F;  ')  [sua  er  um  guðsifiar  C;  '")  folk 
B,  G,  H;  ")  [ma  guds.  ueita  oc  eigi  á  eptir  Iðgum  G;  '')  brodir,  systir 
b.  V.  B,  B,  E;  brædr  eda  (ok  H)  systr  b.  v.  D,  G,  H;  brodir  e.  systir 
b.  V.  F;  ")  allir  sl.  B,  C,  E;  '')  [sl.  D,  F,  H;  oc  marin  ness  b.  v.  G; 
'*)  [Jteiíi  sa  C;  [þuiat  sa  G;  '*)  [sl.  Ú;  ")  gedindi  B,  E,  G,  H;  '«)  adr, 
b.  V.  ýms;  '*)  H;  þnau(!)  A. 


1342.  SKIPAN  PÍLS  ERKIBISKUPS  HIN  ÞRIÐJA.  757 

hion  þau  sem  aðir  ero  saman  bundin  [till  hiunscaps^)  [en  þau 
helde  a.  er  oc  bætir  at  oskýldir')  halde  a  ef  þeir  ero  till  en 
skyldir^). 

11.  Warizt  oc  allir  men  at  engi  sa  karlmaðr  sem  er 
.xiiij.*)  vetra  eða  eldri.  [kuænmaðr  .xij.  vetra  eða  eldri**)  gangi 
till  at  lata  biscopa  sek  nema  han  se  fastande  oc  inuirðuliga 
scriptaðir  sua  sem  huar  goðir  maðr  vill  reiða  sek  tiU  at  taka 
vars  herra  likam^).  þui  at  slikt'')  embeti  heilagrar  kirkiu  sem 
klerkar  kalla  sacramenta  eighu  eigi  annan  vægh  at  takazst  eða 
gifuast  nema  fastande^)  bæði  þeim  sem  gifuer  oc  [so  þeim 
sem'*)  tækir. 

12.  Werðir  maðr  karll  eða  kona  hia  staddir  þer  sem  kona 
pinazst  i  barnburðe.  oc  synist  þet  likare  at  hon  meghi  ey  laus 
við^)  verða  oc  opinbaraz  einhuer  limir  a  barneno  oc  eptir 
raanzlighri  skepno  oc  seez  lif  i.  þa  ause  sa  sem  hia  verðir 
staddir  vatni  a  þen  lim  til  varygðar  oc  seghi.  Ek  skirir  þik 
guðz  skepna  i  nampne  foður  oc  sonar  oc  heilags  anda.  oc 
[verðir  þet  lifs  laust  við  moðerena^^).  þa  scal  þet  skiraz  oc 
nefnaz  so  sem  onnur  born  þau  sem  ef  er  i  huert  skirð  ero 
eða  eigi. 

13.  Er  oc  huer  maðr  skyldughir  karl  sem  kona.  siðan  han 
er  til  þes  aldirs  komin  er  han  kan  greina  [ilt  fra  goðu^^).  oc 
vita  huat  [bætir  er'^).  at  scriptbera  allar  syndir  sina[r].  þær 
sem  han  hefuir  gort  oc  ey  aðir  scriptborit  oc  ifuir  bððt  hit 
minzsta  ein  tima  a  .xij.  manaðum  firir  sinum  eignum  soknar- 
prest.  oc  fulgera  þa  script  sem  honum  verðir  þer  fire  sæætt  oc 
taka  so  siðan  með  allre  virðiugu  at  paaskum  vars  herra  likama 
ok  bloð  a  huerium  .xij.  manaðum.  nema  hans  soknarprestir 
raðe  honum  annat  sakir  [einhueria  skynsamligra^*)    tilfella  sek 


')  [sl.  B,  E;  ')  skylldir  G;  ')  oskylldir  G;  [þat  er  bodit  at  oskylldir 
inenn  hallde  aa  ef  þeir  ero  til  en  eigi  skylldir  H;    *)  siau  G;    ')  [sl.  B, 

C,  D,  E,  F,  H;  ')  enn  kuenmaðr  .xij.  uetra  b.  v.  B,  C,  E;  ^)  þilik  B,  G; 
')  utan  storar  nauðsyniar  b.  v.  B,  G;  ')  [sl.  D,  F;  '")  af  D;  ' ')  [ef  þat 
barn  uerdr  laust  uid  modurina  ined  lifi  B;  [vferði  þat  barn  lifs  laust  wið 
moðurina  C,  F;  [ef  þat  b.  verdr  lijfs  vid  modurina  skilit  D;  [ef  þ.  b.  v. 
lifs  laust  vid  m.  G;   ")  [gott  fra  illu  D,  F,  G;  ")  [betr  eða  verr  er  giort 

D,  E,  G;  gott  er  edur  jlltt  H;    '*)  [einna  hueria  syndsamligra  H. 


SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN   ÞRIÐJA.  1342. 

af  at  halda  þi  guðz  etnbeti  vm  nakora  stund.  ellighar  scall 
han  sætiaz  wt  af  heilagri  kirkiu.  oc  ef  han  dðyr  i  þui  þa  er 
huarke  græfuir  i  kirkiu  ne  kirkiugarðe^)  CDa  oc  eingi  maðr  taka 
guðz  likam.  olean.  pusann  firir  kirkiudurum  af  oðrum  en  sin- 
um  soknarpreste  nema  hann  hafui  hans  serligt  orloí''')  þer  till. 
En  ef  nakur  broðir  eða  reinlifuis  maðr  gefuir  nakorum  manne 
vars  hera  likama  eða  pusar  hiun^)  saman.  [eða  syngir  bruð- 
messor  hiunum*).  eða  olear  nakurn  man  vtan  serligt  orlof  þer 
till  hans  soknarprests.  þa  fellir  han  i  ban  af  sialfo  verkino.  af 
hueriu  han  ma  [engi  af  Iðysa  nema  pafwin^).  Er  þeim  oc  ey 
vaðalaust^)  fat  falla  i  þa  somu  pinu'')  sem  eithuert  þetta  tækir 
af  þeim.  einkanligha  siðan  þet  verðir  lyst  firir  honum^).  oc  þy 
varist  men^)  við  þet^°). 

14.  [Sua  er^^)  ok  skipat  at^^)  allar  þær  sektir  sem^^) 
mðnnum  [kunnu  til  at^*)  falla  við  profasta  eðr  þeirra  airmenn 
i  heilagrar  kirkiu  vmboði.  at  þat  skal  upp  lukaz  með  uitorði 
soknar  prestzins  þess  sem  sakaðr  er.  sva  at  prestrinn  hafi  til 
reiðu  [at  tia^^j  biskupi  sinum  fyrir  huersu  mikit  eðr  fyrir 
huat  huert  uar  vt  lokit.  at  biskupinn  megi  [proua.  ok  þar 
megi  hann*^)  nockut  ráð  aa  leggia.  ef  þat  kann  prouaz.  at  [þui 
hafi*^)  olðgliga  sett*^)  uerit.  eðr  þær  naðir  £a  gera  sem  honum 
þickir  [til^^  tilfelliligt*")  uera^i). 

15.  ^"^)  í>et  forbyðir  oc  pafuin  oUum  brðdrum  vndir 
ognan  eilifrar  bðluanar.  at  þeir  amæli  ey  [formonnum  hei- 
lagrar^^)  kirkiu  i  sinum  predicanum.  eða    oc  leiðe^*)    af   leik- 


^)  Kaflinn:  "Er  oc  huer  maðr  skyldnghr  etc.»  sl.  B,  C,  E,  en  G 
skýtr  klausnnni  síðar  inn  (nóta  10);  ')  umboð  B,  E,  G;  ')  þeini  B,  C,  E; 
*)  [sl.  D;  biunum  sl.  B,  E;  *)  [huergi  afleysaz  vtan  i  pafa  garði  D,  E; 
*)  vandalaust  D,  H;  ')  [sl.  G;  at  falla  i  þat  sama  bann  H;  *)  mðnn- 
um  B,  E,  G;  *)  giörla  b.  v.  B,  G,  H;  '")  Hér  endar  F;  G  skýtr  hér  inn: 
•  Er  oc  huer  maðr  .  .  .  kirkingarðe,  o.  s.  frv.;  ")  [Variz  nien  B;  ")  [Sua 
er  oc  skipat  um  G;  skrifad  H;  ")  með  b.  v.  C.  G;  '^)  [til  G;  ero  og 
kuuna  H;  *')  firir  b.  v.  C;  [skrifat  at  tia  H;  '*)  [þar  C,  G;  '^)  [þat 
hefir  (hafa  H)  C,  H;  '«)  sott  C;  '»)  til  sl.  C;  er  í  E;  "*)  tilheyriligt  C; 
")  [til  fallit  vera  eptir  malavexte  H;  þessi  14  §  er  ekki  í  A,  en  í  B,  C, 
E,  G,  H,  K;  **)  þessir  kaflar:  'þet  forbyðir  oc  pafuin  .  .  .  nakorn 
man«,  og  ^þet  er  forboðit  .  .  .  bann  ok  pinu»  eru  að  eins  í  A,  D,  H, 
en  í  D  og  H  1  annari  röð;  ")  heilagri  H;  **)  leggia  H. 


1342.  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  ÞRIÐJA.  759 

mounum  at  rðkta  sinar  soknarkirkiur  oc^)  till  þeirra  ganga. 
eða  lyse  oskynsamligar  afgiptir  framar  en  þeim  er  lofuat.  eða 
oc  ef  þeir  verða  við  staddir  er  menn  gera  testamenta.  at  þeir 
aftæli''^)  ey  þa  sem  testamenta  gera  at  gifua  [heldir  kirkiu  en 
oðrum  storkirkum^).  at  þeir  rðkti  ey^)  gefuazst  ser  eða 
einhuerium  sinna  brððra  eða  conuentu  oðrum  tiU  scadha.  oc 
at  þeir  taki  ey  till  sin  nakor  scriptamal  at  hðyra  framar  en 
soknarprestenum  er  lofuat  eptir  loghum.  oc  þo  þeir  at  eins  sem 
priores  prouinciales  predicara.  eða  ministri  barfðtta  brððra.  eða 
þeirra  vicarij  oc  custodes  berfotta  biððra  fare  tiU  biscopanna 
oc  beiðizst  ððmyukligha  vm  sek  eða  vm  þa  brððir  sem  þeir 
hyggia  þer  befua  tiU  vera.  at  brððir^)  sem  kosnir  verða  i  þeirra 
stoðum  eða  biscupsdðmum  meghi  hðyra  prestligha^)  scripta- 
mall  þeirra  vndirmanna  sem  við  þa  vilia  till  scripta  ganga.  oc 
þeim  script  sætia  eftir  þy  sem  þeir  sea  firir  guði  likt  vera 
[með]  orlofue  oc  goðuild  hofðingianna.  oc  eptir  þet  sculu  priores 
prouinciales  predicara.  oc  ministri  barfðtta  brððra  kiosa  men 
gilda  oc  hafua^)  profuaða  at  lifnaðe.  skilrika.  hofsama.  vitra 
tili^)  saloþarfligs  embetis.  oc  forna  so®)  biscopunum  oc  beiðazt 
af  þeim  at  þeir  megbi  hðyra  scriptamal  oc  Iðysa  folk  af  i 
þeirra  biseopsdðmum  eða  stoðum  sem  aðir  seghir.  en  með  oðr- 
um  hetti  hafua  þeir  ekki  vald  till  nakur  scriptamall  at  hðyra 
eða  aflðysa  nakorn  man^"). 

16.  í*et  er  forboðit  brððrum  ollum  oc  lerðum  monnum 
huerrar  stettar  eða  tignar  sem  buer  er  at  leiða  eða  lokka  með 
fortolum  eða  oðruuis  at  heita.  sueria  eða  trulofua  eða  með  ein- 
huerium  oðrum  hætti  [at  kiosa  seer  at  annare  kirkiu  legstað 
eða  vmskipti  a  gera  or  oðrum  soknum^^).  En  ef  einhuer  þeirra 
geri  oðruuiss.  þa  gerir  pafuin  þen  kosning  allungis  ohæfuan^^) 
oc  skipar  at  þeir  sem  eftir  þuilikum  ile[i]ðingum  kiðsa.  megi 
með  eingum  hætti  at  so  kosnum  stað  liggia.  [oc  engum  stað 
oðrum  megho  þeir  seer    legstad    kiosa.    en    on    alz    motemælis 


')  at  þeir  H;  ^)  take  edur  telie  H;  ^)  [hofudkirldum  edr  ordum  stór- 
kirkium.  ok  D;  gudi  heilagri  kirkiu.  edur  fatækura  monnnm  H  (og  þrýtr 
hér  um  sinn);  *)  at  b.  v.  D;  *)  þeir  b.  v.  D;  ')  frialsliga  D;  ^)  höfa  ok  D; 
®)  sua  b.  V.  D;  ')  6o  sl.  D;  '")  eigi  helldr  en  þeir  þa  b.  v.  D;  ")  [at  þeirra 
kirkium   legstad.  edr  ok  nykosin  eigi  vra  at  skipta  D;  '^)  onytan  D. 


760  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  ÞRIÐJA.  1342. 

scalu  þeir  grafuaz  at  þeim  kirkium  at  huerium  þeir  ætti  at 
grafuaz  at  loghum  ef  þeir  hafðu  i  engum  stað  oðrum')  kosit'). 
En  ef  þeir  somu  lerðir  men  eða  reinlifuis  men  dyruazt  at 
grafua  þa  [sem  eftir  ileiðingum  þeirra  at  eins^)  kusu  ser  leg- 
stað  hia  þeim  i  sinum  kirkium  eða  kirkiugarðum.  þa  skyldar 
pafuin  þeim  tiU  at  fa  aptr  þa  grafna  likama  ef  þeirra  verðir 
beizt  innan  .x.  dagha^)  [fra  graptar  deghinum.  oc  alt  þet  sem 
sakir  legstaðarins  fa  þeir  með  huerium  hætti  eða  i  huat  nampne 
þet  kemir  till  þeirra.  huart  sem  beizt  verðir  eða  eigi.  ellighar 
leggir  pafuin  forboð  a  þær  kirkiur  oc  kirkiugarða  sem  grafuit 
var  i  so  at  þar  ma  huarke  syngiaz  ne  grafuaz.  [i  allt  til  þess 
er  aftr  er  golldit^)  með  fullnaði  þeirri  kirkiu.  sem  hann  átte 
at  at^)  grafazt  ef  hann  hefði  i  engum  stað  kosit.  En  huer  sem 
þessa  skipau  pafuans  ryfr  eða  rifter  huart  sem  þat  er  sa  sem 
kyss  eða  sa  sem  i  uerðr  leiddr.  fellr  i  bann  af  sialfu  verkinu. 
þat  sem  hann  ma  [i  engum  stað'')  af  leysaz  [vtan  j  pafa 
garði^).  geyme^)  þui  aller  menn  firir  guðs  saker  at  þeir  [hlydi 
eigi^^)  slikum  ileiðingum.  ne  ok  halldi  heit  sin  eða  iattanir  þar 
vm  aðr  giort  at  þeir  falli  eigi  i  fyrr  sagt  bann  ok  pinu^^). 

,  17.  ^^)  J  nampne  guðz  amen.  Se  þet  ollum  monnum  kunnykt 
at  maðr  þen  .N.  etlar  at  leita  ser  logligs  hiunscaps  bandz  viðr 
þa  mðy  eða  konu  eptir  guðz  loghum  oc  heilagrar  kirkiu.  En  ef 
þeir  ero  nakore  men  sem  vitha  þer  einhueria  meinbugi  vera  at 
þet  hiunscaps  band  raa  ey  með  loghum  þeirra  miUum  bindazt. 
hafue  þet  upp  borit  oc  logliga  teet  firir  kirkiu  domarum  innan 
80  marga  dagha.  Gifui  þat  ihesus  christus  þesso  goðu  folke  so 
saman  binda.  fulkompna.  framhalda.  oc  þen  enda  at  þet  snuiz 
guöi  tiU  heiðirs  oc  æro.  sialfuum  þeim  till  gagus  [oc]  nyt- 
semdar.  vinum  oc  frendum  till  glæði  oc  hugganar. 

18.     J  nampne  guðz  amen.  þeir  men    sem    bornum   sculu 
tiU  fermingar  halda  göyme  at  engin    halde    sialfs   sins    barne 


')  oðrum  sl.  D;  ')  [sl.  H;  ')  [eftir  j  leíding  þeirra.  þo  at  eins  þeirra 
sem  D,  H;  *)  [xij.  manada  H;  *)  lokit  H;  *)  b.  v.  H;  ^)  af  öngam  H;  ^)  [nema 
pafanum  H;  ')  geyma  D;  '")  [hlyda  H;  ' ')  klausan  fra  [i  allt,  er  einangis  í  D, 
H;  '*)  það  sem  nú  fer  á  eptir,  vantar  í  öll  handritin,  nemaA;  en  í  D,  G 
standa  hér  rétt  á  eptir  Skriptaboð  Árna  biskups  þorlákssonar,  og  hafa 
Norðmenn  prentað  þau  raeð  í  Ngl.  Love,  en  þeim  er  liér  slept,  og  eru 
þaa  áðr  prentuð  í  safni  þessu  við  ár  1269. 


I 


1342.  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  ÞRIÐJA.  761 

vnder  biscops  hand  eðir  styfbarne  ef  fadhir  eðir  moðir  barns- 
ens  lifuir,  Engin  scal  þen  oðrum  till  fermingar  halda  sem  ey 
er  sialfuer  fermdir.  Engin  scal  oc  ferming  taka  [optar]  en  ein 
tima.  Ga  þeir  giorla  sem  bornum  eðir  vaxnum  monnum  halda 
till  fermingar.  at  þeir  kenni  giorla  oc  muni  a  hueriu  þeir 
halda  oc  hueria  manna  born  þau  ero.  þui  at  þuilikar  guðsifiar 
verða  i  ferming  sem  i  skiring  með  allre  virðing  oc  þyrmslum 
sem  þer  till  hðyra.  Muni  þeir  oc  giorla  ret  skiringar  nampn 
barnanna  sem  þau  halda  vndir  biscops  hand  oc  nempni  með 
sama  nampni  vtan  nakur  vili  þa  nampni  skipta.  þui  at  þet 
nampn  scal  huar  hafua  siðan  sem  þa  verðir  nempdr.  AUir 
sculu  oc  þetta  embeti  fastande  taka  með  mykille  virðing  oc 
guðræzlu.  þeir  sem  ero.  xij.  vetra  gamble  eðir  .xij.  vetrum 
ellri.  þui  at  þetta  embeti  er  staðfesting  crisningar  mote  and- 
skotans  ale[i]tan  oc  ma  af  engum  gifuazt  vtan  af  þeim  sem 
retligha  hefuir  biscops  vigslu.  Scall  oc  engin  dyrfuaz  fram  at 
ganga  til  fermingar  þen  sem  veit  sek  i  banne  vera  eðir  stor- 
mælum  eðir  nokore  dauðlighre  synd.  sculu  fðrst  fram  ganga 
karlmen  oc  siðan  kuenmen.  hafui  þeir  sem  barnin  leiða  i  hðgri 
hendi  seer  reina  oc  mateliga  longa  dregla  oc  fai  þeim  i  hendir 
þeghar  þeir  koma  fram  firir  biscops  knæ  sem  vm  sculu  binda 
enne  barnanna  þar  sem  heilog  crismaer  a  lagö.  Sculu  þeir  dreglar 
vera  vm  howd  barnanna  .iij.  daga  oc  .iij.  netir.  siðan  sculu 
loysa  karlmen  af  sueinbornum.  en  konur  af  mðybornum  oc  twa 
enni  barnanna  i  varmu  vatni.  oc  siðan  kasta  dreglunum  oc 
vatneno  i  eld.  Wariz  þeir  oc  giorla  sem  barnum  tiU  ferm- 
ingar  fylgia  at  engin  þrengiz  fram  firir  annan.  þui  at  þeir  sem 
fyrst  verdha  fermdir  verða  ey  fðr  leðugir  en  hinir  sem  siðar- 
meir  fermaz.  sculu  þeir  sem  barnum  halda  till  fermingar  huert 
barn  wt  leiða  vm  sanghuss  dðr  þegar  er  fermt  er  oc  iin  aftr 
vtar  i  kirkiunne  oc  biða  so  oU  saman  þar  tiU  er  þau  taka 
guðz  blezzan  vndir  biscops  hendi. 


AM.  344.  Fol.  bl.  78a— 79  skb.  skr.  c.  1350—1400.  þetta  er  í 
skinnbókiniii  áfast  statútu  Eih'fs  hinni  miklu  (Nr.  355D)  og  er  ekki 
línuskil  á  milli,  heldr  byrjar  þetta  í  miðri  Hnu,    það  kynni  að  geta 


762  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  ÍRIÐJA.  1342. 

verið  umtalsmál,  hvort  báðir  þessir  stófar  þ.  e.  þessi  skipan  og  það 
af  Eilífs,  sem  í  skinnbókinni  stendr,  eigi  ekki  eiginlega  við  skipan 
Jóus  biskups  Sigurðarsonar  frá  1345,  sem  þar  er  næst  á  undan, 
og  hvort  hann  haíi  þá  ekki  tekið  þessar  skipanir  upp  í  sína,  en  af 
því  það  er  þó  óvíst  er  þetta  skilið  að  hér  og  prentað  hvert  á 
sinum  stað. 

Vær  skvlvm  tordaz  ok  vij  hofvdsyndir.  sva  sem  er  dramb- 
visi  agirnd  likamans  lostasemi  vtan  hivskaps  ofneyzlv  matar 
ok  dryckiar  ranglig  reidi  ok  ðfvnd  ok  leti  til  gvdsþionostv, 
þviat  hverr  sem  þær  hefir  eda  eina  hveria  af  þeim  oskript- 
borna  ok  obætta  eptir  lærdra  manna  radi  ef  honum  lezt  frest 
ok  mattr  tii  ok  heyrn  i  þvi.  þa  ferr  hann  til  helvitis  kvala 
eilifra. 

Variz  menn  ok  galldra  ok  rvnar  þviat  þat  er  ecki  vtan 
fíandans  velar  ok  villa  ok  hans  daraskapr. 

Variz  menn  ok  okr  sem  er  at  taka  framar  eda  skilia  en 
rett  verdr.  sakir  þers  er  hann  leigir  goz  sitt  a  frest  eda  taka 
leigv  af  merktvm  kwm  eda  einkendvm  ok  odrvm  kvikendvm 
þeim  sem  eingan  avðxt  gera  af  ser.  sva  sem  ero  kalfar  eda 
kvigor  ok  annat  vidlikt. 

Hvervitna  þar  sem  menn  leggia  ved  i  iardir  kyredagarda 
ok  allt  annat  þat  sem  avöxt  gerir  af  ser  eda  leigv  ma  bera  þa 
a  sa  avðxt  eda  leigv  sem  þar  verdr  af.  ok  reiknaz  þeim  til 
sleckingar')  sem  verdit  a.  En  ef  hann  tekr  avðxt  eda  leigv  ok 
þo  skvlldina  fvlia  adr  þa  er  þat  okr.  £n  hinn  er  skvlldina 
lavk  a  aptr  at  taka  allt  þat  er  hann  lavk  i  okrit  vt  ok  ma  af 
þeirri  synd  eingi  leysa  nema  hann  Ivki  þat  aptr  þeim  sem 
hann  hafdi  þat  af  eda  hans  erfingia.  eigi  helldr  en  hann  hefdi 
iafnmiklv  stolit  fra  honvm.  En  ef  hann  ma  þat  med  eingv 
moti  gera  vendi  þat  til  olmvsv  med  radi  ok  skipan  biskvps 
þviat  eingi  minni  en  biskvp  hvarki  prestr  ne  brodir  hefir  valld 
til  nockor  vmskipti  þar  a  at  giora  ne  af  þeirri  synd  at  leysa. 
en'  þo  at  nockor  faiz  þa  er  eigi  lavsari  en  adr.  ok  þat  sama 
er  vm  allt  annat  rangfeingid  godz  vist  eda  ovist.  ok  þui  geymi 
menn  þeir  sem  i  þetta  falla  at  þeir  skriptberi  þat  biskvpi  sin- 
vm  eda  fai  orlof  at  hann  lofi  þeim  þa  er  þeir  vilia  til  skripta 
ganga  vid  þa  af  at  leysa  oc  er  þat  betr  at  skriptafadir  beidiz  þess 

^)  má  og  lesa:  slöckingar. 


1342.  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  tRIÐJA.  763 

af  biskvpi  sinvm  ok  nefni  ecki  manninn.  ero  þessi  favll  sva 
sem  her  fylgia  at  eingi  ma  afleysa  ne  vmskipti  a  gera  minni 
madr  en  biskvp. 

Fyrst  i  þeirri  opinberri  skript  sem  sett  er  firir  opinbera 
storglæpi  sva  sem  ero  vtistodor  karinor  ok  vatnfostvr  ok  allar 
adrar  skriptir  þær  sem  setiaz  firir  opinbera  storglæpi. 

Jtem  ef  madr  leggr  heiptvga  hðnd  a  lærdan  mann  mvnk 
eda  nvnnv. 

Jtem  ma  eing[inn  annjar  en  biskvp  lofa  at  vinna  a  þeim 
helgum  dogvm  sem  biodaz  i  heilagri  kirkio  nema  biskvp  ok  sa 
sem  hann  fær  þar  serliga  valld  ok  vmbod  yfir. 

Jtem  manndrap. 

Jtem  þeir  eda  þær  sem  firirfara  getnadi  sinum. 

Jtem  þeir  sem  briota  kirkna  frid  oc  eigi  ma  nockur  lofa 
eda  breyta  eda  vm  at  skipta  þeim  fostvm  sem  biodaz  i  heilagri 
kirkiv  nema  biskvp. 

Jtem  sa  sem  leggr  heiptvgar  hendr  a  favdvr  sinn  eda 
modvr  eda  ok  almenniligr  ransmadr. 

Jtem  opinberir  horkarlar  ok  sa  sem  opinberr  verdr  at  þvi 
at  hann  hefir  spillt  fr^ndsemi  eda  sifskap. 

Jtem  allir  þeir  menn  sem  i  meinbvgvm  bva  saman  til  likam- 
ligrar  sambvdar  ok  eigi  geta  saman  gipz  at  logvm  hvart  sem 
meinar  frgndsemi  eda  sifskapr.  andligr  eda  veralligr  vigsla  eda 
skyllda  til  hreinlifis  ok  allt  þat  sem  hindra  ma  :  logligan  hiv- 
skap  saman  at  binda. 

Jtem  sa  sem  profadr  er  at  þvi  at  borit  hefir  falsvitni. 

Jtem  opinberir  spamenn  tavfrmenn  eda  galdramenn. 

Jtem  meineida  menn. 

Jtem  viUumenn. 

Jtem  þeir  sem  eigi  hallda  iattada  trv. 

Jtem  sa  sem  tekr  annars  manz  godz  ok  rett  eda  hlvnnendi 
af  þeim  med  valldi  ok  vtan  doms. 

Sva  ok  sa  hverr  er  dregr  þa  doma  vndir  sig  vtan_dom  ok 
log  sem  annar  er  i  hefdinni  ok  hefir  adr  fýlgt. 

Jtem  hverr  er  festiz  eda  giptiz  vitandi  nær  meir  en  i  fimtv 
kvisl  a  annan  hvern  veg  at  frændsemi  eda  sifskopvm  eda  lærdr 
madr.  svbdiakn  ok  vpp  þadan  ok  sva  klavstramadr  karl  sem 
kona  þeir  sem  saman  bindaz  til  hivskaps  falla  i  bann  af  sialfv 


764  SKIPAN  PÁLS  ERKIBISKUPS  HIN  ÍRIÐJA.  1342. 

verkÍDV  ef  þeir  giora  [vitjandi.  þat  sem  þa  ma  eingi  af  leysa 
nema  biskvp.  oc  þeir  sem  i  leyndvm  bindaz  saman  moti  bodi 
heilagrar  kirkio  ma  eingi  skript  firir  setia  [ne]  af  leysa  minni 
madr  en  biskvp. 

Jtem  hverr  sa  karlmadr  sem  festir  eda  trvlofar  adra  konv 
at  annaRÍ  liiandi  þeirri  sem  hann  hafdi  adr  fest  eda  trvlofaz 
at  sinni  vitand  nema  þav  se  adr  skild  [sakir]  einhverra  mein- 
bvga  eptir  heilagrar  kirkio  logvm.  ok  sva  sv  kona  sem  band- 
selz  eda  giptiz  nockorvm  manni  medan  sa  lifir  sem  hon  hefir 
adr  giptz  eda  handselldz  fellr  i  bann  af  sialfv  verkinv  þat  sem 
þav  ma  eingi  af  leysa  fyr  en  þav  hafa  bætt  vid  heilaga  kirkio 
sva  sem  firir  hordom.  ok  at  menn  fordiz  þvi  helldr  þa  er  sva 
skipat  at  engi  madr  af  odrv  biskvpsdæmi  skal  fa  konv  i  ann- 
ars  biskvpsdæmi  nema  hann  hafi  fvlt  skilriki  firir  ser  eda  se 
sva  merkiligr  madr  eda  kvnnigr  godvm  monnvm  at  eingi  grvn- 
semd  megi  a  hafaz.  hvat  ef  saman  verdr  bvndit  med  verkinv. 
þa  firirbiodvm  ver  ollvm  prestvm  vndir  pinv  afsetningar  em- 
bættis  ok  kirkio  at  þoir  pvsi  þesshattar  menn  ne  se  i  þeirra 
samgongv  ne  segi  þeim  pvsanar  messo. 

Jtem  ma  engi  madr  gefa  afgiptir  i  heilagri  kirkio  nema 
biskvp  ok  vpp  i  fra  en  erckibiskvp  ma  oUv  rikissins  folki  ok 
er  þvi  rad  ollvm  langferdamonnvm  at  taka  orlot  af  sinvm 
biskvpi  er  þeir  fara  heiman  at  þeir  megi  niota[ndi  ver]da  þeirra 
afgipta  sem  gefaz  þar  sem  [þeir  kvnnv]  fram  at  koma  ok  af 
þvi  at  þeir  sem  i  þess[hattar  glæjpi  kvnnv  at  falla  komaz  eigi 
iafnfan  firir  biskvp.  þa]  hæfir  at  vera  a  hverivm  biskvpsstoli 
ei[nvirdingv]m  skipadr  [madr]  til  þess  at  valld  [hafi  af  flestvm] 
ollvm  þessvm  Ivtvm  at  leysa  sem  [klerkar  kalla  penitenjciarivs^). 


488.  11.  December  1342.        i  SonakaupaDgi 

RéttaRbót  Magnúsar    konungs    Eiríkssonar    um    sýslur,    um 
skemdarvíg  og  mart  fieira. 


*)  Hér  kemr  í  skinnb.  seni  beint    framhald    af    þessu    §  37—40    af 
skipan  Jóns  biskupa  Sigorðarsonar  frá  26-  Júlí  1345  (sjá  A-textann  þar). 


1342.  KÉTTARBÓT  UM  SÝSLUR  OFL.  765 

AM.  350.  Fol.  bls.  160  skb.  skr.  1363;  AM.  158A.  4to  bls. 
117 — 18  skb.  c.  1420  (Hlíðarendabók).  Prentuð  í  öUum  Jóds- 
bókarútgáfum  Hólura  1578,  1580,  1582,  1707  og  1709,  Akureyri 
1858,  og  er  árfærð  þar  til  1343;  á  dönsku  prentuð  í  Jonsbogen  1763 
bls.  374-76. 

R[ettar]  B[ot]  CD[agnus]  K[onungs]^). 

CDagnus  meðr  guðs  naað*^).  noregs  konungr  [sendir  oUum 
monnum  aa  jslandi  Q[veðiu]  G[uðs]  ok  sina^). 

U§r  uilium  at  þer  uitit  at  sakir  lýðni  þeirrar.  ok  þegnskýlldu 
sem  ugr  hýGium  os  hafa  eiga  af  ýðr  sem  af  oðrum*)  uarum 
þegnum.  þa  uilium  ugr  ok  fullkomliga  bioðum.  at  engin  maðr 
taki  sýslur  til  nockurs  langframa.  nafnbðtr  eðr  annat  starf. 
þat  sem  konungdominum  heyrir  til  at  skipa.  nema  sá  er  þers 
uill  beiðaz.  komi  sealfr  til  vár.  at  u§r  skipum  þa  huerium  eptir 
þui  sem  os  sýniz  huerr^)  uerðr  uera. 

fur  bioðum  u§r  fullkomliga.  at  þeir  menn  sem  saklausa 
menn  drepa.  eðr  onnur  skemdar  vig  uinna  færiz  af  landinu. 
nema  [uár  serlig  bref  eðr  boð  komi  þar  tiP). 

Sua  leGium  uer  ok  landraða  sajk  aa  þa  alla  sem  vlýðnis^) 
samhelldi  eðr  samleýpi  gera  til  þers  at  stýrkia  illgerðarmenn. 
moti  krununnar  rett.  ok  landzins  Iðgum.  ok  þa  sem  draga 
þeim')  undan  laga  refstum^).  sem  þeir  ero  uerðir.  sakir  sinna 
afbrota. 

Sua  uilium  ugr  at  hirðstiori  uaR  lati  sækia  oss  til  handa 
sýslugiolld.  ok  sakareýri  þann  sem  falla  kann  af  þeim  syslum 
sem  lausar  uerða  a  landinu  meðan  þeir  er  þær  syslur  uilia 
beiðaz.  ero  i  íerð  til  uár^).  ok  aptr  til  landzins. 

Vilium  ver  þersa  uára  skipan  obrigðiliga  hallda^)  lata.  þar 
til  er  oss  ok  Ráði  uáru  uerðr  skýnsamliga  teð  at  onnur  skipan 
megi  aa  gðraz. 

Vilium  uer  at  hirðstiori  uaR  her  retti  sýslumenn'")  þa 
sem  ostýrir  ero.  ok  um  Iðg  fram  þýngia  uarum  þegnum.  Ok  ef 
þeir  uilia  bæta  sik  eptir  hans  raði  ok  hirðarinnar.  þa  samniz^^) 
þeirra  afbrot  til  uár.  undir  goðra  manna   innsiglum.    til  þeirra 


')  [rettarbætr  herra  magnusar    kongs  158;  *)  miskvnn  158;    ')  [et- 

cetera  350;  þannig  158;  *)  sl.  158;  *)  [serliga  komi   waar    bref    til    edr 

bod  158;  *)  olyd  158;  ^)  þa  158;  «)  refsingum  þeim  158;  ')  halldaz  158; 
'°)  eptir  logvm  b.  v.  158;   ")  iafniz  158. 


766  REYNISTÁÐARKLÁUSTR.  1343. 

gerða')  sem  uer  uilium  þar  m  gera.  ok  hafi  mistþann  goðuilia 
sem  þeir  af  oss  hafa  til  þers  er  var  bref  ok  boð  þar  um.  koma 
aptr  til  landzöins. 

{>etta  bref  var  gort  i  sona^)kaupangi  a  oðinsdag^)  næsta 
eptir  Nichulas  CDesso.  aa.  fiorða  aari  ok  .xxt^.  Rikis  vars.  sira 
arni  aslaksson*)  canceler  uaR  innsiglaði.  oss  sealfum  heauer- 
andum.  helgi  iuarsson  ritaði. 


489.  4.  Januar  1343.  á  Hjaltabakka. 

FiMM  menn  votta,  að   Benedikt  Kolbeinsson    og  Kolbeinn    son 
hans  seldu  Eeynisness  stað  jafnmikla  reka  sem  J>or8teinn  Kol- 
beinsson  seldi  Egli  biskupi  á  Hólum. 
Af  bréfinu  eru  til  tvö  frumrit. 

/k. 

AM.  orig.  dipl.  Fasc.  I,  9a,  frumbréfið  á  skinni. 
vm  Reka^). 

Ollum  monnum  þæim  sem  þetta  bref  sea  edr  hæyra  senda 
prior  þorgeir.  at  þingeýium  eiiikr  klerkr  gæir  þorsteinsson  olafr 
einars  son  halldor  thomas  son  einar  siguatz  son  leikmænn 
q[vediu]  g[uds]  ok  sina  kunigt  gæyrande  at  ver  vorum  j  hia 
at  benedikt  kolbeins  son  ok  kolbein  son  hans  selldo  Ræyness- 
ness  stad  þessa  reka  alla  iafn  mikla  sem  þorsteinn  kolbeins 
son  sellde  herra  egle  biskupe  a  holum.  fyrer  xl  hundraða.  friðra 
penga  tok  pall  þessa  reka  af  þæim  fedgum  er  þa  var  radz 
madr  reyne  ness  stadar  ok  til  sannýnda  vm  sagt  efne  settum 
ver  fyR  nefnder  mænn  firer  þetta  bref  var  jnnsigle  er  gort  var 
a  hialltabacka  a  ellefta  dag  jola  anno  domini  CD°  trecentessimo 
xl.  tercio. 

Innsiglin,  sem  hafa  verið  sex,  erti  nú  dottin  frá,  nema  innsigli 
Eiriks  kleriis  er  heilt  og  brot  eptir  af  innsigli  Haldórs  Thomassonar.  í 
innRÍgla  þveingina  hefir  verið  klipt  niðr  bréf  með  samtíða  hendi,  og  að  því 
er  virðist,  til  séra  Eiríks  þorsteinssonar.  það  er  ilt  að  komast  að  því  að 
lesa  á  sama  þveingina,  þvi  að  innsiglín  klipa  nm  þá,  en  þetta  má  lesa 
raeð  vissn: 

')  nada  158;  ')  sl.  158;  »)  .va.  dag  (=  fimta  dag)  158;  *)  sl.  350; 
*)  afskrr.  af  bréfinu  finnast  í  AM.  277.  4to  og  280.  4to;  *)  Aptan  á  bréfin. 


1343.  REYNISTAÐARKLAUSTE.  767 

[ei]riki  þorstæinssyni  send[ir] uid  mik  j  heueskligu  vidbragdi 

ok  sæmiligu  uid  kvrtæsi  uar  ek  ad  hybylum  ydrum  ok  uar  giortt  uid  mik 

allnel en  þo  sakna....er  sua  sagt  ad    vid   ydr  sie    sott  godu    ad 

skipta 


B. 

Fasc.  I,  8.  annaö  frumrit  á  skinni. 

vm  profentur  ok  reka  saulur*). 

Ollum  monDum  sem  þetta  bref  sea  eðr  hæyra  senda  prior 
þorgæir  af  thingæyrum  æirikr  klerkr  gæir  þorsteins  son  olafr 
æinars  son  halldor  thomasson  æinarr  sighuatz  son  læikmenn 
q[vediu]  g[uds]  ok  sina.  kunnikt  gerande  at  wer  uorum  j  hia 
at  benedikt  kolbæins  son  ok  kolbæirn  son  hans  selldn  ræynines 
stad  reka  alla  iafn  mikla  sem  þorsteinn  kolbæins  son  sellde 
herra  egle  biskupe  a  holum  íirer  xl  hundraða  friðra  penga  tok 
psall  þessa  reka  af  þeim  fedgum  er  þa  uar  radsmadr  ræynis- 
nes  stadar.  ok  til  sannenda  um  sagt  efni  settum  wer  fyrr- 
nefndir  menn  firer  þetta  bref  var  innsigle  er  gort  var  aa  hiallta- 
backa  a  ellipta  dagh  iola  anno  domini  m°.  ccc°  xl.  tercio. 

Innsiglin,  sem  hafa  verið  sex,  eru   öll  dottin  frá. 


490.  Í1343]. 

Feú  Kristína  abbadís  á  Keynistað  samþykkir  rekakaup  þau,  er 
séra  Páll  ráðsmaðr  og  Benedikt  Kolbeinsson  og  Kolbeinn  sonr 
hans  höfðu  gert  4.  Janúar  1343  (sjá  Nr.  489). 

AM.  orig.  dipl.  Fasc.  I,  9b.  frumbréfið  á  skinni. 

I>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  hæyra  sendir 
fru  kristina  abbadis  at  stad  q[vediu]  g[ud8]  ok  sina  kunnikt 
gerande  at  ek  samþycke  kaup  þat  er  þeir  sira  pall  ok  benedikt 
ok  kolbæirn  son  hans  hafa  gort  um  reka  sua  fallit  sem  bref 
þeirra  þar  um  gort  vattar  ok  her  er  med  bundit.  Ok  til  stad- 
festu  vm  sagt  kaup  setta  ek  firer  þetta  bref  mitt  innsigle. 
Innsigli  abbadísarinnar  er  fyrir  bréfínu,  en  er  æði  mikið  brákað. 

')  Aptan  á  bréfinn. 


768  HOF  í  ÁLPTAFIRÐI.  —  STAFAFELL.  1343. 

491.  [1343]. 

Málgagi  Maríukirkju  að  Hofi  í  Álptafirði  [er  Jdn   biskup  Sig- 
urðarson  setti]. 

1343  kom  Jón  biskup  út  í  Reyðarfirði  og  visiteraði  þá  vestr 
eptir  (SkálhoItsaoDáll  ofl.).  Mun  því  mega  eigna  honum  ýmsa  af 
hinum  fornu  máldögum  eystra,  eiokum  um  Skaptárþing  (Sbr.  Dipl. 
Isl.  I,  168—69).  AM.  263.  Fol.  bls.  9  skr.  1598;  Landsb.  268. 
4to  bl.   la  skr.  1601,  mjög  rotið  og  að  miklu  fúnað  upp. 

gamali  maldage. 

Mariu  kirkia  ad  hofvi  j  alftafirde.  a  heima  land  alltt  og 
Ellv  land. 

kyr  V.  ix  kvgilldi  j  asavd.  oc  iij  ross. 

halft  annad  hundrad  j  bua  bvhlvtum. 

kirkian  a  allann  reka  vtan  fíardar.  mille  markskers.  oc 
melrackaness  oss. 

fiordvng  i  ollvm  reka.  vid  starmyringa. 

selveýde  alla  halfa.  jnnan  fiardar  vid  þvottaa.  vtan  þa  er 
geythellvm  heyrer. 

hofs  kirkia  a  þridivng  j  vtsela  drapvm.  Annan  þvottaa. 
þridia  starmyringar.  ef  þeir  drepa.  enn  fimtunginn^)  ef  adrer 
drepa. 

hvn  a  kalek.  BiortioUd')  vm  sðnghvs.  kluckur  iij.  oc  iij 
Biollur.  allttarissklædi  iij.  oc  ij  dvkar.  ij  kapur.  oc  ij  sloppar. 
smelltta  kross.  og  steindur  kross.  messvklædi.  ij.  merki.  ij. 
marivskrift.  Bakstur  jarnn  og  messv  fata  kistv.  sacrarium  mvn- 
lavg.  elldbera.  oc  glodarker.  kertistika  ein.  oc  lektari.  fontz 
vmbvning. 

þar  skal  vera  prestur  og  diakn^). 


492.  [1343]. 

Máldagi  Maríukirkju  að  Stafafelli  í  Lóni  [er  Jón  biskup  Sig- 
urðarson  setti]. 

AM.  259.  4to  a)  bl.  29—30  skr.   skr.    1592;   b)  bl.  llBa;  c) 
bl.  126.     þessi  máldagi  er  mikið  eldri  en  frá    Vilchins  tíð  og  eldri 


')  fimmtungur  268;  *)  bior  268;  *)  diakne  268. 


1843.  STAFAFELL   OG  HOFFELL.  769 

en  frá  dögum  pórarins  biskups  (1361 — 63);    mun  því   vera    frá  tíð 
Jóns  biskups  Sigurðarsonar. 

Stafafelli). 

Mariukirkia  ad  stafafelli  a  heimaland  alltt  med  gögnum 
og  giædum.  rekum  og  skogum.  millum  Bæiarfiðru  og  papa- 
fiardaross. 

hun  a  krossaland  og  þar  med  vjc  fioru  er  liggur  millum 
hualnessfiðru  og  vijkurfiðru. 

skogarbðgg  j  skalahuammi. 

selfðr  og  V.  hrossa  beit  j  barma  á  sumar. 

annann  skogarteig  j  stifningalid. 

hun  á  alftaveidar  allar  á  loni  og  selaveide  alla  inn  firir 
straumsnes,  vigur  med  ðllum  gðgnum  og  giædum.  og  skogar- 
hðgg  j  hlijdardal. 

þar  fylgia  atta  kugiUde.  hundradz  hestur.  ij  hundrud  vðru. 
hross  tuævett.  xiijc  j  ofrijdu  og  x  aura.  fornn  messufot  ad 
ðllu.  kaleika  ij.  alltaraklædi  iiij  oc  einn  duk  þar  med.  og  ij 
duka  adra.  tiolld  umhuerfis  einfoUd.  kluckur  yj  og  eina  brotna. 
smellta  kross.  mariuskriptt  og  þorlakzlijknneski.  kistil  og  baudk 
cum  reliquijs.  kantara  kapur  ij.  sloppa  iij.  biortialld.  gler- 
glugga  ij  og  sotdrýftt.  brijkarklæde.  merki  eitt.  elldbera.  og 
glodarker.  munnlaugar  ij.  steintialld.  krokstikur  ij  med  jarnn. 
baksturjarnn  fornn.  viij  merkur  vax  ok  reykelsi. 

þar  skulu  vera  ij  prestar, 

þangad  liggia  .x,  bæier  ad  tijuudum  og  lysetollum.  eru  þar 
j  .V.  bænhus  og  takast  vj  aurar  af  hueriu. 


493.  [1343]. 

Máldagi  Maríukirkju   í  Hoffelli   í  Hornafirði   [er   Jón    biskup 
Sigurðarson  setti]. 

AM.  259.  4to  bl,  119b  með  hendi  Odds  biskups  Einarssonar: 
uTranskriptum  í  Hoffelli  Anno  [15]92...  AM.  259,  4to  bl,  34b 
önnur  afskr.  frá  1592;  AM.  263,  Fol.  bl.  90  skY.  1598.  Máldagi 
þessi  er  þvi  nær  orðréttr  sem  liann  er  hér  tekinn  upp  í  Vilcliinsbók, 


')  með  hendi  Odds  biskups  í  b;  maldsBge  stafafellzkirkiu  c, 

Dipl.  Isl.  II.   B.  ^9 


770  HOFFELL   OG   BORGARHÖFN.  1343. 

svo  að  yngri  en  1397  getr  hann  ekki  verið,  nema  hér  sé  seinni 
viðbót  í  bókina,  en  svo  mun  það  ekki  vera,  heldr  er  hann  víst|miklu 
eldri,  því  að  það  er  nokkurnveginn  víst,  að  þetta  er  máldagi  Jóns 
Sigurðarsonar,  því  að  hér  er  ekki  getið  Svínafells,  er  hann  lagði  til 
Hoffells,  og  kemr  það  fyrst  fram  í  máldaga  Oddgeirs. 

Hoífell. 

Mariukirkia  j  hofsfelli  aa  haalt  heimaland  med  ollum  gogn- 
um  oc  giædum.  utan  paall  Boudi^)  aa  þar  j  omagavist.  er  hann 
keypti  af  magnusi  Bonda  j  skál  firir  xijc. 

xj  kyr.  h  asaudar.  vijc  j  metfie. 

hun  aa  tuenn  messuklædi.  ad  ollu.  oc  kaleik.  alltarisklædi 
ij  oc  duka  ij.  kiertiss  stikur  ij.  tiolld  umhuerfiss  sig.  tabulum 
og  kross  sæmiligann  med  lijkneskium.  ok  silfurkross  lýtinn  cum 
reliqvijs.  oc  merki  ij.  mariuskript.  oc  onnur  forn.  Tumass  lijkn- 
eski.  kluckur  ij.  vatzkietilll.  elldberi.  messuklædakista.  kola. 
sacrarium  inunnlog.  glergluggur. 

þangad  liggia  undir  tijund  ur  krossbæ  og  setbergi  med 
lysitollum. 


494.  [1343]. 

MAldagi   kirkjunnar  í  Borgarhöfn   í  Hornafirði  [er  Jón  biskup 
Siguröarson  settij. 

AM.  263.  Fol.  bls.  93  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bls.  3b 
skr.  1601;  stendr  í  263  sem  «Vilchins  maldagei>;  er  og  svo  hjá 
Vilchni,  en  mun  þó  vera  eldri.  í  268  stendr  þessi  máldagi  meðal 
máldaga  Jóns  biskups  Sigurðarsonar.     Sbr.  Kálfafellsmáldaga. 

Borgar  haufnn^). 
Kirkia   j    Borgarhofn    a   svo   mikid   j    landi^)  sem  prestz 
skylld  heyrir. 

Kirkian  a  ij  kyr  .xxx  asaudar. 

Kluckur  iij.  biollur  ij.  [krossa  tuo*).  TioIId.  Alitaraklædi  ij. 


')  Páll  bóndi  Pálsson  bjó  i  Hoffelli  á  ofanTerðri  lö.  öld,  en  þetta 
virðist  ekki  vera  hann,  þvi  máldaginn  sýnist  með  vissn  vera  eldri  en 
svo;  *)  268;  ')  jordu  268;  *)  [«kr088»  hefir  máldagab.  eptir  Vilch.,  en 
skrifar  á  spássiu  «Gan)Ie  maldaginn  belldnr  krossa  tno>;  rotið  nr  268. 


1343.  KÁLFAFELLSSTAÐR.  771 

kolv.  sacrarivm  mvnlaug.  [kross  annan').  þar  tekzt  heima  tijvnd 
oc  halfer  lysitollar. 

þar  skal  syngia  paskadaginn  fyri.  oc  annann  hvern  dag 
helgan.  oc  xij  messvr  ad  auk  firir  bænhus  þat  sem  verid  hefer 
oc  j  hegsgerdi.  tekur  prestur  .c.  oc  vj  avra. 

þar  skal  oc  luka  presti  c. 

þar  skal  vera  biskupsgisting. 


495.  [1343] 

Máldagi  Olafskirkju  að  Kálfafelli   í  Fellshverfi  [er  Jón  biskup 
Sigurðarson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  15  skr.  1598;  Landsb.  368.  4to  bl.  2b 
—  3a  (fúinn)  skr.  1601.  þessi  máldagi  er  eldri  en  Oddgeirs  frá 
1367,  og  mun  þetta  því  vera  Jóns  máldagi  Sigurðarsonar.  sé  hann 
ekki  enn  eldri. 

Kalfafell  [gamall  maldagi^), 

Olafs  kirkia  ad  kalfafelli  j  fellshuerfi  á  heima  land  allt  med 
gðgnum  oc  giædum. 

skoga  og  fiðrur  slijkar  sem  eru. 

vidarhogg  j  Hola  land  a  xxx.  hesta. 

viij.  kyr.  asaud  ij  fátt  j  fimtiju.  gielldfiar  kugilldi  oc  iij 
hross.  vjc.  j  metfie. 

hun  a  jnnan  sig  j  tiðlldum  cc.  skrijn.  mariu  skriptt. 
kros[s]a  ij.  glerghigg.  brijk  yfer  alltare.  kluckur  ij.  kistur  ij. 
kiertistikur  ij.  fyrer  c.  oc  þar  med  glodarkier.  kaleik  fyrer 
halfa  fimtu  mörk.  fernn  messuklædi.  alltaris  klædi  iiij  oc  dukar 
iij.  kápa  oc  sloppar  ij.  messustackur,  fontz  vmmbuning,  merki 
eitt.  munnlaug  oc  lysekola,  lectara  ij.  oc  eildbera.  þela  hðgg. 
klucku  málmur  nockur.  ijc.  j  bokum. 

þangad^)  liggur  tijund  oc  lysetollur  af  viij  bæium. 

þangad^)  liggr  kirkia  j  borgarhðfnn  oc  misser  songs  hinn 
fiorda  huern.  halfkirkia  a  Breidabolstad  oc  ðnnur  a  reýnivelli  oc 
iiij  bænhus.  takast  vj  aurar  af  þremur.  afeinu  v  aurar,  takast  vj 
aurar  [oc  hundratj  af  borgarhðfnn  enn  hundrad  af  huorre  hinna*). 

þar  er  tueggia  presta  skýlld  oc  diakns. 


')[.,..  ij  .  268,  ')  [263;  ')  þaghat  268;  *)  hinni  268. 

49* 


772  BREIÐIBÓLSTAÐR   OG  BREIÐÁ.  1343. 

496.  [1343]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Breiðabólstað  í  Fellshverfi  [er  Jón  biskup 
Sigurðarson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  96  skr.  1598.  sbr.  Kálfafellsmáldaga,  Nr.  495. 

Kirkia  a  Bieidabolstad  j  fellzhverfi  a  ij  kugilldi.  ij  alltaris 
klædi.  Tiolld  vond  innan  sig.  eina  kluckv.  sacrarivm  mvnlaug. 
kross  smelltan.  marivlikneski. 

þar  a  ad  sýngia  annann  hvern  dag  helgan  oc  greida  c  presti. 

jtem  eirn  hestur. 


497.  [1343J. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Breiðá  í  Öræfum  [er  Jön   biskup  Sig- 
urðarson  setti]. 

AM.  363.  Fol.  bls.  94  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  3a— b 
skr.  1601.  Jetta  mun  vera  máldagi  Jóns  biskups  Sigurðarsonar. 
Fjölsvinnr  er,  trúi  eg,  prestr  nefndr  —  ekki  getið  hvar  hann  var 
prestr  —  á  ofanverðri  15.  öld,  en  óvíst  er  að  það  sé  sá, 
sem  getr  um  í  þessum  maldaga,  og  varla  líklegt  vegna  þess,  að 
af  skipulagi  máldagans  er  svo  að  sjá  sem  kirkjan  hafí  auðgazt 
allmikið  eptir  daga  Fjölsvinns,  og  væri  þaö  ólíklegt  ef  hann  hefði 
verið  uppi  á  ofanverðri  15.  öld,  því  þá  var  Breiðármörk  farin  að 
ganga  af  sér  og  dýrð  hennar  farið  að  halla.  í  268  stendr  þessi  mál- 
dagi  og  meðal  máldaga  Jóns  biskups  Sigurðarsonar.  Breiðármerkr 
kirkja  mun  hafa  lagzt  af  nál.  1500  eða  fyrri  og  féll  þá  Breiðár- 
mörk  með  fjöru  undir  dómkirkjuna  í  Skálholti;  en  3.  Aug.  1525 
seldi  Ögmundr  biskup  Asgrími  ÁsgrímssyDÍ  Breiðármörk  og  skildi 
Skálholtskirkju  alla  stórreka  og  tré,  er  væri  leingri  en  sex  álnir 
«eins  og  áðr  hefr  verið',  en  ekki  er  þar  getið  um  kirkjuskyld,  og 
i  Breiðármáldaga  þeim,  er  heimfæra  verðr  til  Stefáns  eða  Ög- 
mundar  biskups  er  kirkja  heldr  ekki  nefnd  á  nafn,  en  að  eins  fjara, 
er  Skálholtskirkja  eigi,  og  hefir  þar  því  ekki  verið  nein  kirkja  þá  (Bisk. 
Skálh.  Fasc.  III,  16);  lét  Haldór  sýslumaðr  Skúlason  ganga  um  greint 
kaup  ddm  20.  Maí  1587  að  Holtum  í  Hornafirði  og  staðfesti  al- 
þingisdómr  1587  þann  dóra  og  dæmdi  kaupbréf  dómkirkjunnar  mynd- 
ugt;  bjó  þá  á  Breiðármörk  Mikill  ísleifsson.  (Bisk.  Skálh.  Fasc.  III, 
16 — 17;  sbr.  Leyndarskjalasafn  Island  Supplem.  IV,  Ib.  dómabók 
þórðar  lögmanns  Guðmundssonar). 

Breidarmork  [gamall  maldagi*). 
Mariukirkia  ad  Breidai.  a  heimaland  alltt  med   fiorum    oc 
skoghvm  þeim  sem  þar    hafa    ad    fornv    fylgtt.    oc  þeim  som- 
vm  morkvm  sem  ad  fornu  hafva  verid. 

')  [263. 


1343.  HNAPPAVELLIR.  773 

hvn  a  oc  Holafiorv  xij  hvndrad  ad  sira  fiolsvinnur  gaf. 

hvn  a  Helli  hinn  æystra.  Holaland, 

vj  kyr.  XXX  asaudar  og  sex  ær.  kugilldiss  ross.  ccc  j  metfie. 

hvn  a  ix  hvndrad  j  bokum.  messvklædum.  kluckum  oc  kalek 
og  oUv  kirkivskrvde. 

f>angat^)  liggia  vnder  tuo  bænhus  oc  takast  sex  avrar  af 
hvarv. 

kirkian  a  halfa  vindaass  fiorv.  oc  er  oll  samt  hundrad 
fadma. 

þar  skal  vera  prestur  oc  taka  hvndrat. 

henni  fylgir  ix''  fiorv.  er  Hggur  firir  sallthofda. 

kirkian  a  fioratighe  asavdar.  oc  viij  ær. 


498.  [1343]. 

Máldagi   Maríukirkju   á    Hnappavöllum    í    Öræfum    [er   Jón 
biskup  Sigurðarson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  94  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  3b 
skr.  1601.  þetta  niun  vera  máldagi  Jóns  biskups  Sigurðarsonar. 
Kirkja  hefir  víst  verið  mjög  snemma  á  Hnappavöllum  og  samhliða 
kirkju  á  Rauðalæk. 

nappaveller  [gamall  maldagi^). 

Mariukirkia  a  nappavelli  a  fiordung  j  heima  lande  med 
ollum  gognvm  oc  giædvm. 

ij  kyr.  oc  xviij  ær. 

hvn  a  XXX  hesta  hrishogg  j  breidarland. 

j  Hola  land  til  xviij  rossa. 

j  kviskæria  land^)  skog  j  miUvm  kambskardz  oc  vattarar 
slykur  sem  hann  er. 

j  Hrvtafell  xij  vngneyta  rekstur. 

hvn  a  kross  sæmiligann  med  likneskivm.  tiolld  vmhverfis 
kirkiv.  merki  ij.  messuklædi  iij.  tuenn  corporalia.  alltaraklædi 
iiij  oc  iij  dukar.  kluckur  iiij.  kalek.  kertistikur  ij.  iiij  merkur 
j  bokum.  sacrarivm  mvnnlaug  oc  lysikolv.  halva  mork  vax. 
vatzketil.  glodarker  oc  elldbera.  messustack   oc  messufata  kistv 


')  þagat  268;  ')  [263;  ')  lanndz,  268. 


774  HOF   í  ÖRÆFDM.  1343. 

oc  adra  litla  kistv.  sloppa  ij.  oc  eina  kantara  kapu.  fontklædi. 
skrift  litla. 

skogartopt  hia  biorghum  oc  j  hrutafelli.  nattrekstur  busmala 
fra  skarde  a  hvolá. 

hvn  a  hofudlin  eitt  staktt  oc  einn  glerglugg. 

þangad  liggia  vnder  iiij  bæier  ad  allre  skylldv.  erv  þriu 
bænhus  oc  takast  sex  avrar  af  hveriv. 

prestur  tekur  heima  fiorar  merkur. 

fiordung  j  oUvm  Hnappavalla  rekum. 


499.  [1343]. 

Máldagi   Klemenskirkju  að  Hofi  í  Héraði    (Öræfum)   [er   Jón 
biskup  Sigurðarson  setti]. 

AM.  259.  4to  bl.  38—39  og  bl.  119—20  skr.  1592  (báðar 
afskriptirnar  samhljóða).  Landsb.  268.  4to  bl.  4a— b  skr.  1601; 
AM.  dipl.  afskrr.  2044,  afskr.  gerð  V12  1710  í  Skálholti  <-eptir 
fornu  pappirsblade  med  gamalle  hende>)  og  staðfest  af  þorleifi  Ara- 
syni,  þórði  þórðarsyni,  þorgils  Sigurðssyni  og  Grími  Magnóssyni.  í 
268  eru  eyður  vegna  fúa,  en  þær  fyllast  af  259,  sera  hér  er  prentað 
eptir.  Sbr.  Michealsmáldaga  1387.  1362  tók  af  Raaðalæk  og  Hof 
(annalsbrot  frá  Skálholti). 

Hof  j  öræfum. 

Clemenskirkia  ad  hofi  j  hieradi  aa  heimaland  haalft  med 
ollum  gognum  oc  giædum.  skaptafell  halft.  sandhöfda  haifan. 
svinanes  haalft.  suinafell  hasilft. 

hofsmenn  eiga  j  krosshollt^)  fimtige  hrossa  hofn  ollum 
vinnuhrossum  [vm  helgar^).  af  þeim  bæ  liggur  kyrfodur  til  hofs 
oc  íQ^)  ad  abyrgiast  ad  ðllu. 

hofsmenn  eigu  oll  orknadraap  j  lambeýaros  oc  til  þess  er 
graus  ber  næst  j  sulufell. 

fylgia  þessi  oll  somun  giædi  einn  veg  eignarhluta  sem 
kirkiuhluta  ad  hofi. 

hofsmenn  eigu  helming  allra  þeirra  fiarna  sem  liggia  tii 
jokuifells*). 

')  259,  268;  krokshollt  2044;  *)  [eyða  í  268;  þannig  2044;  rrnn- 
helgar  259;  *)  eiga  268;  *)  2044  endar  hér. 


I 


1343.  RAUÐILÆKR  í  HÉRAÐI.  775 

gylltur  kalekur  var  virtur  kirkiunni  j  iiijc.  skrin  j  iijc. 
kross  oc  kalekur  ogylldur  j  iiijc.  texti  oc  alltaris  steirn  silfur- 
buinn  j  ij«.  hulsker^)  xiij  aurar^).  tuenn  cQessuklædi  en  bestu 
j  viij''  [ooessuklædi,  iij.  ccc^).  kantara  kapur  þriar  ijc.  dalmadika 
oc  subtill  ij  merkur.  alltarisklædi  fimm  med  dukum  j  iiijc. 
glodarker  ij  og  jarnstika.  iij  merkur.  sloppar  fiorir  oc  fontklædi 
oc  dukar  [ij<=*).  tiolld  umhuerfis  kirkiu.  híalít  annad.  c.  vatzkall 
oc  munnlaugar  ij  oc  vatzketill  [ij  merkur.  krossar  ij.  kista^).  ui. 
alnir  lerepz  j  hundrad,  lesbækur  þriar  samsettar  med  saung 
davidspsalltara  iiij".  Graduale  hundrad.  gudspioll  oc  pistlar 
dominicale  oc  de  sanctis  per  anni  circulum  hundrat.  capituiarius. 
collectarius^).  commonisbok.  handbok  med  lagasaungum  ijc. 
ottusaungua  bok  oc  saalutidabok  v  aurum.  artijda  skraa.  for- 
maalabok.  ix  smabækur.  mork.  inn  summa  xl^.  vijc.  xij^)  aurar. 
katrinar  skript.  [klemus  skript^).  kluckur  |vj.  oc  biollu  eina 
gler^)gluggar  ij.  [solarstein  eirn^'^). 

þangad  liggia  undir  ij  bæier  ad  tiundum  oc  er  [bænhus  m, 
hvorum^^)  oc  takast  af  vj  aurar. 

þar  [skal  vera  prestur^^)  oc  diakn.  tekur  prestur  iiij  merkur. 


500.  [1343]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Bauðalæk  í  Litlahéraði  [er  Jón  biskup 
Sigurðarson  setti]. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  2046  "Epter  qvere  tilheyrande  Sandfellz- 
kirkiu  i  ðræfum,  er  i  16.  blada  forme  halft  af  kalfskinne,  halft  af 
pappir  med  gamalle  skrift».  (AM.);  AM.  263.  Fol.  bls.  94 — 94  skr, 
1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  4b  -  5a  (fúið)  skr.  1601.  1362  tók 
af  Rauðalæk  og  Hof  (annáll  frá  Skálholti)  sbr.  Gottskálksannál,  sem 
segir  kirkjan  hafi  staðið  ein  húsa.  Jón  Sigurðsson  hefir  heimfært 
þenna  máldaga  til  c,  1340  (Dipl.  Isl,  I,  245). 


')  þannig  259,  268;  ')  aorum  268;  ')  [sl.  259;  *)  ij.  c,  268  (=i  tveir 
hundrað?);  *)  [krossar  ij  merkur.  ij  kistod),  268;  *)  b.  v,  268;  ')  xv, 
268;  8)  [b.  V,  268;  ')  [fúið  úr  268;  *")  [.  ,  .  .  stein  268;  '')  [fúið  úr 
268;   '*)  [fúið  úr  268,  nema  seinasta  atkvæðið  .  .  .  vr. 


776  RAUÐILÆKR  í  HÉRAÐI.  1343. 

Raudilækur  [gamall  maldagiO- 

CDariu  kirkia  at  rauda  I§k  m  heima  land.  allt  hladua 
hollt.  allt  langanes  oc  backa  med  ollum  [gognum  og^)  gfdum. 
€ýrar  allar  Þ§r  holum  hafa  fylgt.  þria  hlute  i  ingolfshofda.  enn 
eyrar^)  horn  ij.  hlute. 

kirkian  m  fuglberg  allt  1  hðfdanum. 

hun  20,  eingeteig  i  gegnisholum. 

annar  er  laageý  oU  fyrer  austan  gautu. 

þridie  litla  eý. 

fiorda  kerlingareý  austan  tii  motz  uid  nesmenn  oc  stein- 
hýlltinga*). 

V.  hrossholmur. 

vj.  koUuhvalsey.  oc  aller  starkadar  hoimar. 

kirkian  æ,  skoga  alla  sem  eru  ut  fraa  [sauda  bols^)8koge  til 
maudru  hola  oc  allar  tungur  yfer  [sauda  bols'^^skoge  til  þeirrar 
er  skammstodum  fylger. 

annar^  skogar  teigur  er  [jnn  a  daF)  æ.  hestvelle  frai  skridu 
hinne  miklu  til  [raudu  hella^). 

fioru  æ,  hun  mille  kviaar  oc  hamra  enda  [halfa  vid  sand- 
fellinga^). 

adra  aa  hun  ein*°j  fyrir  sunnan  kviaa  til  einangra. 

hina  þridiu  fioru  aa  hun  fyrer  eyrar^)  horne.  tvo  hlute  allz 
reka  uid  sandfellinga.  [oc  at  auk*^)  aattung  i  matreka^^). 

Fimtan  ýxna  hofn  gamalla  i  hola  land. 

xl.  gelldinga  hofn  annars  hundrads  i  fiallz  land. 

Ostgialld  er  af  oUum  b§ium  i  hierade  millum  sanda. 

kirkian  aa  xv.  kyr  oc  I.  aasaudar  [oc  vj.  §r'^).  veturgamla 
saude  einn  oc**)  xx.  oc  þria  tvgvetra.  einn*^)  uxa  vj.  vetra'^) 
ij.  þrevetra^^).  tvo  tv^vetra.  v.  naut  veturgomul.  kugilldi  i 
gaasum.  iij.  kalfa.  [vij.  hross  roskin.  oc  tuau  hross  til  þriggia 
marka  verd*^). 

')  [263;  =")  [sl.  263,  268;  'j  eyar  263,  268;  *)  steinshylitinga  263. 
268;  *)  [sandabols  2046;  «)  enn  263;  ')  [b.  v.  263,  268;  «)  [rodabella 
263;  ')  [b.  V.  263,  268;  þessa  fjöru  ksypti  Narfi  príor  á  SkriJSu  4.  Jú!í 
1504,  og  er  hún  talin  1800  faðmar  (Bisk.  Skalh.  Fasc.  XVIII,  37);  '°)  b. 
V.  263;  ")  [enn  ad  afnami  263,  268;  '')  markreka  268:  '^)  [gl.  263, 
268;  '*)  vm  263;  '*)  sl.  263,  268;  '«)  gamlan  b.  v.  263;  ")  «hingad 
til  nær  kalfskinned.  þad  sem  epter  fylger  er  á  pappir  raed  gamalle  hende 
(AxM).;  '«)  [x  hross  263. 


1343.  LÓMAGNÚPR.  777 

ix*"  i  metfie  innan  veggiar. 

saald  korns  i  iordu. 

Hun  sa  innan  sig  viij.  hankla.  vij.  messuklæde  [oc  einn 
serk  lavsann*).  þria  sloppa.  kapur  ij.  kaleik  gylltann^)  oc  ij 
adra.  kluckur^)  v.  biollur  v.  glodarker  ij.  kertistikur  iiij.  kierta- 
hialm  oc  elldbera.  baksturiarn.  alltaris  klæde  vj.  brikar  kl^di 
ij.  [iij.  duka^).  tiolld  umhverfis  kirkiu.  skrin.  xexta  oc  husl- 
ker**).  krossa  iiij.  CDariuskript  oc  Nicholas^)  glerglugg^).  munn- 
laugar  iij.  vatnzkalF)  oc  skirnar  sear.  fonts  umbuningur.  merke 
ij.  oc  messufatakista. 

þangat  liggia  und[ir  x  bæir^)  at  tiundum  oc  lysitoUum. 
ut[atf]  ad  sandfelle  oc  [jokuls  felli.  þar  eru^")  halfkirkiur")  oc 
tekst  hundrad  af  sandfelle.  xij.  aurar  af  iokulfelle.  bgnhus  þriu 
00  takazt  vj  aurar  af  hveriu.  oc'^)  þat  sem  nidre  liggur 
[þat  m^% 

þar**)  er  tveggia  [presta]  skylld. 

iiijc.  i  bokum.  refil  nyiann  godann.  [c  vorv*^).  [ix  ross 
roskinn  oc  ij.  tolf  aura  ross*^). 


501.  [1343]. 

MAldagi  Nikuláskirkju  að  Lómagnúpi  [er  Jón  biskup  Sigurð- 
arson  setti]. 

AM,  263.  Fol.  bls.  15  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl. 
5a— b  skr.  1601.  þessi  máldagi  er  eldri  en  visitazía  Gyrðs  biskups 
c.  1353,  sbr.  Vilchinsbók.  Bænlms  á  Núpstað  (Lómagnúpi)  stendr 
enn  i  dag. 

Lomagnvpur  [Gamall  maldagi^'^). 
Nichulas  kirkia  ad  lomagnupe  á   tuo  hlute  j  heima  lande. 
iij  kyr.    fimmtiju   asaudar    og   iiij 'gielldær.  naut  tuævett. 
hundradz  hest  og  x.  aura. 


'}  [b.  V.  263,  268;  *)  giUdann  263;  ")  rotið  úr  2046;  *)  [b.  v.  263, 
268;  ")  hulsker  263,  268;  «)  Nicholae  2046;  ')  b.  v.  263;  «)  vatzketii 
263,  268;  ')  [rotið  úr  2046;  '")  [rotið  úr  2046,  eptir  oc  stendr  f  og  svo 
kemr  eyðan ;  f  er  eflanst  raislesið  fyrir  j;  ")  rotið  úr  2046;  ")  cn  lokid 
firir  263,  268;  ")  [sl.  263,  268;  '*)  sl.  2046;  '*)  [263;  vantar  í  2046; 
'")  [b.  V.  268;  '')  [263. 


778  •        KÁLFAFELL  í   FLJÓTSHVERFí.  1343. 

Jnnann  veggia  eina  huijlu.  þrenn  messuklædi  ad  ðllu  og 
messustack.  iiij  alltaraklædi  oc  iij  duka.  kaleik  j.  oc  þrenn 
corporalia.  kiertistikur  iij.  smellta  kross.  glodakier  oc  elldbera. 
ix  merkur  vax.  sloppa  ij  oc  ij.  kantara  kapur.  kluckur  iij  oc 
tiolld  vmmhuerfis  kirkiu.  iij  merkurj  bokum.  munnlaug.  rodu- 
kro88[a]  iij.  sacrarium  munnlaug.  trieskrijn  med  reliqvijs.  halft 
setta.  c.  fioru.  hun  a  oc  stol  oc  lectara. 

þangat  liggia  vnder  ij.  bæer.  til  tijundar  oc  er  bænhus  ad 
raufarbergi.  oc  takazt  af  vj  aurar. 

þar  skal  vera  prestr  oc  diakn. 


502.  [1343]. 

Máldagi    Nikuláskirkju    að    Kálfafelli    í    Fljótshverfi  [er  Jón 
biskup  Sigurðarson  setti]. 

A. 

[Stóismáldaginnj. 

Laodsbdkasafn  268.  4to  bl.  5b— 6a  skr.  1601.  Fúin  spilda 
af  blaðinu,  og  er  hér  sumpart  fylt  eptir  heimamáldaganura,  sem  er 
heill  eða  Vilchinsbók,  því  máldaginu  er  þar  orðréttr,  nema  nokknr 
▼iðbót  seinast  að  auki. 

Kalíafell. 
[Njicholas  kirkia  at  kalfafelli  j  fliotzhuerfi  á  heima  land 
allt.  kelldu  backa.  eirikz  fell  halft.  fiordung  tvijtugra  triía  j 
raunfioru^)  oc  leingri  oc  skal  fetum  mæla.  oc  fiordung  tvijtugra 
bvala  oc  leingri.  skal  þa  alnvm  mæla.  oc  forsfloru'')  halfa. 
fiskveidi  alla  i  divpá  þa  er  divparbacka  hefur  fylgt.  afreit  j 
skorvm  at  helmingi  vid  svijnfellijnga.  kolskog  j  vest[r]um 
skorum.  suo  sem  til  bus  þarf.  fra  lundi  skal  greidast  mork 
voru  til  kalfafellz  huer[t]    ár    elligar    kvikfie   jafngott.   j  hualz 


')  HrauD  eða  Skóghraun  var  bær  í  Pljótshverfi,  en  er  farin  í  eyði 
lyrir  laungu ;  mun  það  vera  fjara  þeirrar  jarðar,  sem  hér  er  nefnd;  *)  Fors 
Tar  bær  inni  í  heiði;  er  farinn  af  fjrir  laungu;  sama  er  að  segja  nin 
Keldubakka,  Eiriksfell  og  Ðjúpárbakka. 


1343.  KÁLFAFELL   í   FLJÓTSHVERFI.  779 

land  sælldijngsland  j  veitu  huer  missere.  skal  saa  sem  at  kálfa- 
felli  byr  taka  votnn  vpp  at  sijnvm  hlut.  sa  er  byr  at  íorssi 
skal  luka  huertt  ár   thii    kalfafells.    ij.  merkur  voru. 

kirkian  a  Ix  Ssaudar.  eru  þar  j  .iij.  gelldær.  vj  gelldijnga 
gamla.  átta  tuævetra,  fiora  hruta  tuævetra.  xxx  ueturgamalla 
sauda.  vj  kyr.  iij  hross  fyrir  cc.  oc  vij  aurar.  ij  kvgiUdishross.  xj 
hundrud  jmetfe.  erþarj  vird  fitin  erliggur  vesturfyrir  breidabolstad. 

sex  manna  messuklædi  oc  serk  at  auk  oc  ij  hokla  lausa.  allt- 
arisklædi.  v.  kapur.  iij.  sloppar.  ij.  tiolid  tuifolld.  vmmhuerfis 
kirkiu.  glerglugga.  iiij.  kluckur.  iiij.  tabulum  oc  skrijn.  textvm 
oc  alltaris  stein  bvinn.  kalek  gyllttann  oc  annan  ogylltann. 
huslker  med  silfur,  krossa  ij,  mariuskript  oc  nicholáz  [likn- 
ejske.  [thorlaks  skript.  kertistikur  v,  baksturjarn.  halfa  fiordu] 
mork  vax  oc  reykelsis.  x[ij.  manada  bekr,  glodaker].  elldbera, 
biarnfell.  kistur.  [ij. 

þangat  liggur  kirkia  at  lundi.]  oc  svngit  annann  huernn 
dag  helgann.  þriu  bæ[n]hus  [oc]  half  mork  af  einu  enn  ?j 
aurar  af  tueimur.  half  m[ork]  af  dal   fyrir  bænhvs  skylld. 

þangat   liggur   tijvnnd   af  vj.  [bæi]vm, 

þar  skulu  vera  prestar  ij  oc  diaknn,  luka  fátækum  monnum. 
xij.  aura  voru  á  langa  fostu. 

Halla  kolbeinsdottir  gaf,  v.  rossa  enng  j  hualsland  oc  sl^ 
ostan  af  ja[fn]liga  medann  nockur  enng  er  epter. 


B. 

[Heimamáldaglun], 

AM.  359.  4to  bl.  lllb  með  hendi  Sveins  Runólfssonar  1615. 
Oddr  bisknp  skrifar  neðst  á  blaðið  oAnno  1615.  4  maij  fra  Sr, 
Jone  Hakasynei)  (á  Kálfafelli);  er  þessi  afskript  gerð  eptir  bók 
Kálfafeliskirkju, 

Kalíafell  j  fliotshuerfui. 
Nichulaskirkia  ad  kalfafelle  j  fliotzhuerfi  aa  heimaland 
alltt.  kielldubacka.  eiriksfell  halftt.  fiordung  tuijtugra  tria  j 
hraunfiðru  oc  leijngri  oc  skal  fetum  mæla  oc  fiordung  tuij- 
tugra  huala  oc  leingri  oc  skal  alnum  mæla  oc  forsfiðru  halfa, 
fiskueyde  alla  j  diupaa  þa  er  diupaarbacka  hefir  fylgtt.  afrett  j 
skorum  ad  helminge  vid  suijnfellinga.  kolskog  j  vestrum  skorum 


780  KIRKJDBÆJARKLAUSTR.  1343. 

sem  til  bus  þarf.  fra  lundi  skal  greýda  mork  voru  til  kalfafells 
huertt  aar  elligar^  kuikfie  jafngott.  j  huolsland  sælldings  land 
j  veýt  huertt  missere.  skal  saa  sem  ad  kalfafelli  býr  taka  votn 
vpp  aa  sijnum  hlut.  saa  er  býr  ad  fosse  skal  luka  huertt  aar  til 
kalfafells  tuær  merkur  vðru. 

kirkian  aa  sexlýgi  asaudar  oc  voru  j.  iij.  gelldar.  vj  gelld- 
inga  gamla.  viij  tuæuetra.  fiora  hruta  tuæuetra.  þriatigi  vetur- 
gamalla  sauda.  sex  kýr.  iij  hross  firir  ij  hundrud  oc  vij  aura. 
ij  kugiUdishross.  xj  hundrud  i  metfie.  er  þar  j  vird  fitin  er 
liggur  vestur  firir  breýdabolstad. 

vj  manna  messuklædi  oc  serkur  ad  auk  oc  ij  hokla.  alltar- 
isklædi  fimm  oc  iij  kápur.  sloppa  ij.  tioUd  vmhuerfis  kirkiu 
tuifolld.  glerglugga  iiij.  kluckur  iiij.  tabulum  oc  skrijn.  alltaris 
steirn  buinn  oc  textum.  kaleýk  gýlltann  oc  annann  ogylltann. 
hulsker  med  silfur.  krossa  ij.  mariuskriptt.  nichulas  skriptt. 
thorlachs  skriptt.  kertistikur  v.  ba[k]stur  jarnn.  halfa  fiordu 
mork  vax.  reykelsi.  xij  manada  bekr.  glodaker.  ij.  elldbera. 
biarnfell.  kistur  ij. 

Halla  kolbeinsdottir  gaf  v.  hrossa  eng  j  huolsland  oc  slaa 
austann  af  jafnliga  medan  nockud  eingi  er  eftter. 


503.  [1343]. 

Máldagi  Kirkjubæjarklaustrs  [er  Jón  biskup  Sigurðarson  settij. 

Landsbdkasafn  268.  4to  bl.  6a— 7a  skr.  1601;  nokkuð 
fúið.  Jón  biskup  vísiterði  í  Kirkjubæ  1343  og  tók  þar  eina  systur 
og  lét  brenna  fjrir  lauslæti  og  svívirðing  á  guðs  líkania  (annálar). 
Sumir  segja  að  tvær  systur  hafi  verið  afteknar  og  hafi  þær  veriö 
grafnar  á  stapa  nokkrum  skamt  fyrir  utan  klaustrið  niðri  við  Skaptá ; 
er  stapi  sá  enn  í  dag  kallaðr  Systrastapi  og  eru  leiðin  enn  sýnd  og 
á  annað  að  vera  sígrænt.  Gæti  þessi  máldagi  verið  frá  þeim  tíma; 
þar  á  móti  er  hann  varla  Michaels  frá  1387,  því  til  þess  ber  þeim 
of  mikið  á  millum  þessum  og  Vilchinsmáldaga.  Kirkjubæjarklaustrskirkja 
var  flutt  að  Prestbakka  milli  1850  og  1860,  og  var  vígð  af  Páli 
prófasti  Pálssyni  1  Hörgsdal  21.  Apríl  1859,  sem  þá  bar  bæði  upp  á 
skírdag  og  sumardaginn  fyrsta,  en  staöinn  sjálfau  flutti  Jón  Magnús- 
son,  er  bjó  á  Kirkjubæjarklaustri  (d.  1840),  því  að  túnin  blésu 
mjög  upp.     Stendr  bærinn  nú  nokkru  ofar  við  Skaptá  en  áðr. 


')  óvart  fallið  úr  259. 


1343.  KIRKJABÆJARKLAUSTR.  781 

Kirkiubæiarklðstur. 

Stadur  j  kirkiubæ  á  heimaland  allt.  dali.  ij.  mau[r]tungu. 
geirland.  mork.  ytrabæ.  heidi.  tungu.  erpstadi.  v[i]k.  selbudir. 
hraun.  steinsmyrar  ij.  fliot.  sel.  slyiar.  Breckur. 

Suo  mikit  kuikfie. 

hálft  iiij  hundrad  Asðdar. 

ccc  lamba  á  fiail  rekit. 

gelldijngur  med  hrutum  c.  oc  xxx. 

veturgamallt  hundrad  oc  tijgi  tygir. 

kálfar  vj  oc  xx. 

c.  asaudar  á  leigum.  oc  x  kýr. 

xl.  kva  heima  oc  at  vtbuvm  oc  .iij.  gelldnaut  tuævetur  oc 
elldre,  xij  oc  xx.  veturgomul.  halfur  þridie  togur. 

hROSs  tuævetur  og  ellre  xvij.  oc  xx. 

med  londum.  Ix.  kugillda  oc  iij. 

j  fiorum  niju  tygir  fadma  hinnz  fiorttanda  hundradz 
vmm  XX. 

XXX  asaudar. 

kirkian  á  jnnann  sig.  v.  kaleka  gyllta.  einn  medur  gyll'). 
iij  ogyllda.  klockur  viij.  xij  hokla  hina  betre  medur  pell  og  silki 
og   dyrum  klædum.    niju   lettare.    xiiij    kapur    hinar  betre.  vj. 

lettari.  vj.  dalmatikur.  viij.  sloppa.  ix  messu 

...ar  flores  beate  vir[ginis] du§  partes  moralium.  atta 

[merjkur  brendar.  eru  þar  j.  vij  rosir  oc  ein  spira.  tuær  skurnir 
..V  spænir.  eitt  mosurkær.  textar.  ij.  bunir.  eitt  klædi  gott 
med  baldikinn.  oc  hokuU  godur  blár.  fiorttann  anntependija. 
tiolld  oc  bordar  vmmhuerfis  kirkiu.  xij.  lectara  dukar.  iiij. 
glodarker.  elldbera.  vij  kerttistikur  thil  háalltaris.  jarnnstiku 
stora.  fonntz  vmmbunijng.  skrijn.  krossar  ij  smelltir.  iij.  adrer. 
mariuskrift  oc  katrijnar  skript  stor.  kross  frammi  á  kor.  tabu- 
lum  fýrir  alltare  oc  brijk  upp  yflr. 

I>essar  itolur  aa  stadurinn  i  kirkiubæ. 

frá  þvera  skulu  niju  aurar  voru  huertt  vor. 

frá  kelldugnupi  half  mork  vðru. 

af  horkzlandi  half  mork  voru  oc  ij  vetrunga  fodur. 

af  vppsolum  half  mork  vorv. 


')  þ.  e.  gvll  =  gull;  bendir  á  fornan  ritliátt. 


782  KIRKJUBÆJARKLAUSTR.  1343. 

af  þýckoabæ  halfur  fiordi  eýrer. 

af  hraunnsmula  halfann  fiorda  eyrir. 

af  selbvdvm  fimm  aura. 

af  dalbæ  audrum.  v.  avra. 

af  asgardi.  c.  voru  oc  yj  aurar. 

j  hátvnvm  skal  fæda  iiij  kyr  oc  vetrung  oc  greida  vætt 
miols. 

j  efri  vijk  ij  kyr. 

j  asgardi  skal  fæda  vetrung. 

af ^)  tuær  alnnar  hinns  v  eyrirs. 

af  holmvm  half  vætt  smiors  oc  xij  fiordunngar  melmiolz. 

j  arnnanesi  atta  vættir  salltz. 

thil  kirkiubæiar  liggia  xj  oc  xx  bæir  at  tijvndum  oc  lysi- 
tollum  vtan  at  á  fiorvm  bævm  tekst  heima. 

suo  mikil  er  jnntekt  af  londvm  stadarins  i  kirkiubæ. 

i  dal  eystra.  c. 

j  vestra  dal.  c. 

j  mortungu  halft  annad  [hvndradj. 

£a  geirlandi.  ccc.  [oc]  v.  aurar. 

j  mork.  cc. 

j  ytra  bæ.  cc. 

á  [heidi .... 

j  tungu ] 

a  erpstodum  iij  merkr. 

j  vijk.  c.  oc.  V  [aurar]. 

[a  selbu]dum.  c. 

a  steinsmyre.  c.  oc.  v.  aurar. 

at  fliot[um ]  aurar. 

a  steiusmyre  eystre.  c.  oc  xv  aurar. 

at  seli  [ij  merkr]. 

at  slygivm  halft  annad  hund[rad. 

a]  brekkum  þriu  [hundrud]. 


504.  [1343]. 

Máldagi  Nikuláskirkju   í  Skál  á  Síðu  [er  Jón  biskup  Sigurð- 
arson  setti]. 

')  Hér  er  eingin  eyða  í  handritinn,  en  bæjarnafn  hefir  hér  anðsjáan- 
lega  gleyrazt  úr. 


1343.  SKÁL   OG  BÚLAND.  783 

AM.  263.  Fol.  bls.  16  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bi.  7a 
skr.  1601.  Máldagi  Skálarkirkju  er  ekki  í  Vilchinsbók.  Skálarkirkja 
fór  af  fyrir  Skaptáreldi  1783,  en  leyft  var  þó  með  konungsbréfi  25. 
Júní  1802  að  hafa  þar  kirkjugarð  og  gröpt,  Nú  er  kirkjan  lögð 
niðr  fyrir  laungu.  þó  að  ináldagi  þessarar  kirkju,  er  stendr  í  Hítar- 
dalsbók,  sé  styttri  en  þessi,  er  þessi  þó  bersýnilega  eldri. 

Skai  [gamall  œaldagi^) 

Nichulas  kirkia  j  skál  a  prestskylld  j  heima  landi. 

ij.  kugilldi. 

hun  a  kross  lijtinn  med  lijkneskium.  Nichulas  skriptt.  þor- 
laks  skript.  CTDariuskripter  ij.  olafs  skriptt  kaleik.  messuklæde 
tuenn  oc  hðkul  lausann.  kápur  tuær  oc  slopp  einn.  alltarisklædi  iij 
med  dukum  oc  einum  fordukum.  kiertistikur  ij.  tiolld  vmm- 
hueríis  kirkiu.  vatzkietill.  sacrarium  munnlaug.  merki  Biarnfell. 
V.  kluckur.  glergluggar  iij. 

þadann  er  sungid  annann  huern  dag  helgann  j  Hollt  oc 
tekr  prestur  ij  merkur. 

þangad  liggia  vnder  ij.  bæer  adrer. 

[kirkian  a  iiij  kugilldi^). 


505.  [1343]. 

Máldagi  Ólafskirkju  á  Búlandi  í  Skaptártungu  [er  Jón  biskup 
Sigurðarson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  15  skr.  1598;  Landsb.^268.  4to  bls.  7a 
skr.  1601.  Búlandsmáldagi  er  ekki  í  Vilchinsbók.  jþó  þessi  mál- 
dagi  sé  leingri  en  sá,  sem  stendr  í  Hítardalsbók,  er  þessi  auðsjáan- 
lega  eldri. 

Bvlannd  [Gamall  maldagi^). 

Olafskirkia  a  Bulahdi  á  prestzskylld  j  heima  lande. 

iiij  kyr.  iiij  ær  oc  xx. 

kaleik*).  messuklæde  ij.  alltaraklæde  ij.  slopp.  kantara 
kaapu.  tiolld  vmmhuerfis  kirkiu.  rodukross  med  lijkneskium 
sæmiligann.  kluckur  ij.  oc  biollu  eina.  merke.  glodarkier.  ;sacra- 
rium.  xij  aurar  j  bokum. 

prestur  tekur  iij  merkur. 


b.  V.  268 


')  [263;  *)  [sl.  268,  og  er  þetta  án  efa  yngri  viðbót;  ')  [263;  *j  oc, 


784  SVÍNADALR  OG  ÁSAR.  1343. 

506.  [Í343]. 

JTlÁLDAGi    Nikuláskirkju    í    Svínadal    í    Skaptártungu    [er  Jón 
biskup  Sigurðarson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  95  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  7a— b 
(fúið)  skr.  1601.  Hálfkirkjan  í  Svínadal  er  lögð  niðr  lyrir  löngu, 
en  fjara  fylgir  enn.     Svínadalsmáldagi  er  ekki  í  Vilchinsbók. 

Svijnadalur  [gamall  maldage^). 

Nicholas  kirkia  j  svinadal  a  vij  kvgiUdi.  klukkv  eina  oc 
tuær  biollur.  v.  merkur  vax.  kertistikur  ij.  [glodaker^)  refvel 
eirn.  oc  steintiolld  tvo  forn.  ein  messvfot.  alltarisklædi  ij,  oc 
dvkar  med.  iij  bækur.  slopp.  sacrarivm. 

þar  skal  syngia  af  Bvlandi  iij  helgidaga  samfast.  syngia 
Nicholasmesso  fyrre.  huersu  ^em  ber.  sækia  skal  prest  med 
hesti.  fra  allra  heilagra  messv  oc  til  krossmessv.  þar  skal  seigiazt 
messa  med  jmbrodogvm  ollvm.  ad  avk  helgra  daga. 

Tekur  prestur  iij  merkur. 

[kirkian  a  c  vorv.  kalek.  glitadan  dvk  oc  v.  avra^). 


507  [1343]. 

IflÁLDAGi  Maríukirkju  í  Ásnm  hinum  eystríí  Skaptártungu  [er 
Jón  biskup  Sigurðarson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  15—16  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl. 
7b  skr.  1601.  Ásamáldagi  er  ekki  í  Vilchinsbók.  Einar  Bjarnar- 
son  galt  Magnúsi  biskupi  Eyjólfssyni  Ása  1487  upp  í  sekt,  og  voru 
þeir  þá  metnir  þrjátigi  hundraða. 

Asar  a  Sijdu  [gamall  maldagi^). 

Mariu  kirkia  og  hins  heilaga  peturs  j  asum  a  borgarfell 
halft.  þridiung  j  heimalandi. 

smellta  kross.  mariu  skriptt.  tiðlld  vmmhuerfís  sig.  vtan 
eigi^)  vtar  vmm  þuert.  kaleik.  messuklædi  iij.  sloppa  ij.  oc 
kantara  kapu.  alltara  klædi  iij  oc  duka  ij.  oc  eina  forduka. 
kluckur  iiij.  oc  biðllur  ij.  glodar  kier  oc  elldbera.  kiertistikur  ij. 

')  [263;  ')  [b.  V.  268;  ')  [þetta  kynni  að  vera  viðbót  Gyrðs  c.  1353 
eða  Oddgeirs  1367;  *)  [263;  «)  ey  263. 


1344.        SKÁLHOLTS  REKAK.  —  SAUÐANES.         785 

vatzkietill  oc  skijrnar  sá.  merki  j.  munnlaugar  ij.  fontklædi  oc 
rodukross  ujed  trie.  ij  merkr  j  bokum.  stol  j.  paxblad.  mess- 
ingarkier  tuð  lijtil.  lysikolu. 

hun  a  V.  kyr  xxx.  asaudar  og  iiij  kugiUdis  hross.    kýr  ij. 
med  Bænhusinu  j  ýtrum  ásum. 

þar  skal  vera  prestur  oc  taka  iiij.  merkur. 

þangad  liggia  iiij.  bænhus.  tekst  mork  af  einu.    vj.    aurar 
af  ðdru.  half  mðrk  af  tueimur. 

þangad  liggia  vnder  vij.  bæer  ad  tijundum    oc    lýsetollum 
00  allre  skylldu, 

[Jtem  lagdizt  til  sidan  Geirmundur  kom  ij  kyr  oc  ij  hross 
alltarisklædi  sæmiligtt  fyrer  mariualltare  med  dukum'). 


508.  [1344]. 

Skrá  um  þá  reka,  sem  Jón  biskup  Sigurðarson  lagði  til  Skál- 
holtsstaðar  fyrir  Ströndum. 

Landsb.  268.  4to  bl.  93b.  skr,  1601. 

J>essa  reka  feck  jon  biskup  sigurdarson  vnndir  stadinn, 

fiordunng  hualreka  j  byrgisvijk.  ad  vrteknum  hinum  nij- 
unda  hlut, 

þridiung  hualreka  a  knarrarnesi  og  þronga  bas. 

attung  agoda  a  krossnesi. 

attung  agoda  a  munadarnesi, 

fiordung  hualreka  j  ofeigsfirdi  er  oddur  prestur  gaf. 

Suo  mikit  sem  huammveriar  hafa  att  j  hualreka  a  ruteyiar- 
stronnd  med  agoda.  oc  halfann  vidreka. 


509.  1344. 

Máldagi  Sauðaneskirkju,  er  Ormr  biskup  Ásláksson  setti. 

AM.  273.  4to  skinnblað,  frumrit  samtíða,  en  æði  máð. 

Anno  domini   CD.    ccc.    xl,    iiij.    consecraccionis    venerandi 
domini  ormeri  secundo  var  sua  mikit  kuikfee  kirkiu  aasaudanese. 


^)  [þetta  mun  víst  vera  seinni  viðbót, 

Dipl.  Isl.  II.  B. 


.50 


786  SAUÐANES  —  ALVIÐRA.  1344. 

kugilldi.  xiij.  j  V0ru.  ccc.   oc  half  mork.    hundrads    hross. 

Jnnan  veggia  hundrads  huila.  flatbýtna.  xiiij.  ær  verd. 
biargfestr.  viij.  fadma  oc  .xx.  til  drattar.  en  bandfestr.  ij.  fadma 
oc  .XX.  halí  viætt  ræyda. 

Jnnan  kirkiu  CDessoklæde.  ij.  med  bunum  blæium.  hokull 
ifuer  fram  corporalia.  iiij.  stolur.  ij.  oc  handlin.  ij.  dukr  kalekr 
glodarker.  ifuer  sloppr.  canteris  kapa.  klockur.  v.  ODariu  likn- 
eski.  olafs  likneski,  krossar  ij.  fontr.  elldbere.  klakhogg.  brodd- 
stafr.  kirkiusaar  med  bunade.  merke  .ij.  kistur.  iij.  ketill  oc 
munnlaugh.  allteris  klæde  .iiij.  oc  allteris  blæia.  brikar  kliæde^). 
ij.  biarnfell.  ij.  krokstikur  oc  æin  er  stendr  æ,  alltteri.  stolur. 
ij.  kertaklofue  litiU  æirlampr.  xiij.  merkr  vax  oc  ræýkelse. 

J  bokum  olafs  saga  haralldzsonar.  mariu  saga.  nikolaas 
saga.  siluester  saga.  iij.  aa  æirni  bok.  CDessobækr.  ij.  commvne 
suffragium  at  messum.  artidaskra  virdar.  vj.  ærum  at  fraa 
toldum  sogubokum.  sermons  bok.  dauids  psalltere.  sextan  alna 
refuill  med  halfbræidum  duk.  Refuill.  xij.  alna  med  haltl)ræidum 
duk.  messu  biækr^).  ij.  fra  iolafostu  til  paska  samsettar  at 
CDessum.  lesbok  fra  messodoghum  fram  ifuer  mariu  CDesso  j 
fostu.  tuiærrar  biækr^)  at  songb  fra  jons  COesso  til  psEtöka. 
aspiciens  bok  at  songh  til  paEiska.  lesbok  de  sanctis  fra  jons 
CDesso  fram  ifuer  nikolaass  CDesso.  noua  historia  er  þeir 
brædr  gafu. 

2)  Efter  odd  bonda^)  gafuzst.    v.    hundrud.    jtem  efter  jon 

sæmundarson  kyr.  ix d   ....    j    fiytianda    æyre   oc   half 

mork  oc.  ij.  merkr  er *)  son  laghde  íirer  Biarnfell. 


510.  5.  September  1344.  i  Alviðru. 

JóN  biskup  Sigurðarson  vígir  kirkju  í  Alviðru  í  Dýrafirði  guði 
til  heiðrs  og  dýrðar  og  hans  signuðu  móður  jungfrú  Maríu, 
hinum  heilaga  Ólafi  og  blessuðum  Benedicto. 

AM.  orig.  dipl.  Fasc.  I,  10,  frumbréfið  á  skinni. 

')  þannig;  ')  þessi  grein  kemr  á  skinnblaðinu  naeð  svo  sem  hálfrar 
annarar  línu  miUibiii  frá  hino  og  er  nijög  máð;  *J  =  Oddr  Klemetsson 
(sbr.  Nr.  451  og  465);  *)  alveg  máð  af. 


1345.  ALVIÐRA.   —   SKULDIR  VIÐ  KAUPMENN.  787 

bref  firer  aluidru  kirkiu^). 

OUum  goðum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra 
sendir  Broðir  jon  meö  guðs  miskun  biskup  j  skalahollte. 
Q[veðiu]  G[uðs].  ok  sina  kunnikt  gerandi  at  sub  anno  domini 
millesimo.  ccc''.  xP.  quarto.  nonis  septembris.  vigðum  ver 
kirkiu  j  aluidru  j  dýrafirði.  guði  til  heiðrs  ok  dýrðar.  ok  hans 
signuðu  moður  jungfru  mariu.  hinum  heilaga  olafuo.  oc 
blezaðum  benedicto  með  þeim  maldagha  at  þar  skal  synghiazst 
siðarri  messa  annan  huern  dagh  helghan.  En  pascha  dagh  ok 
mariu  messu  fyrre  skal  synghiazst  siðarri  messa.  þo  at  eighi 
telizst  sua  til.  er  kirkiudaghr  mariu  messo  siðarri.  skal  þa 
synghiazst  j  fyrr  nefndri  kirkiu  allar  kirkiudagshatiðir.  ok  fýrra 
messa.  En  mariu  messu  tiðir  heima  at  gnupi  með  siðarri  messu. 
kirkia  a  innann  sigh  mariu  skript.  oiafs  likneski.  ij.  krossa 
með  likneskium.  hinum  þridia  hefuer  iattað  til  barðr  bondi  ok 
glerglugg.  ok  þar  með  likneski  sancti  benedicti.  iij  alltara  klæði 
klockur.  iij.  ok  hin  fiorða  brotin.  prestr  skal  taka.  ij.  merkr 
j  tiða  offr.  ok  kost  með  huerri  messu,  En  bondi  skal  taka 
heima  tiund  ok  lysitoll.  sina  ok  sinna  heimamanna.  ok  tii 
sannz  vitnisburðar  settum  ver  vart  jnsighli  fýrer  þetta  bref  er 
gort  var  j  aluiðru.  ari.  ok  deghi  fyrr  soghðum. 

Innsigli  Jóns  biskups  Sigurðarsonar  er  fyrir  bréfinu,  en  er  brákað. 


511.  [um  1345]. 

Réttarbót  Magnús  konungs  Eiríkssonar  um  að  landsmenn  hafi 
goldið  Björgynjarkaupmönnum  skuldir  sínar  fyrir  þorláksmessu 
(20.  Júlí),  og  að  kaupmenn  flytji  skatt  konungs  af  Islandi  tilNoregs. 

Kéttarbót  þessi  finst  hvergi  árfærð,  en  hún  er  sett  hér  hérumbil 
niiðjavega  á  árabilið  1330 — 60,  Hún  er  eldri  en  1363  með  vissu,  því  að 
það  ár  er  Skarðsbók  skrifuð,  og  líklega  er  hún  yngri  en  1340,  því  að 
um  það  leyti  er  skinnb,  Gl.  kgl.  s,  3269B.  4to  rituð,  sem  hefir  allar 
Islenzkar  réttarbætr,  sem  eru  eldri  en  1330  eða  frá  því  ári,  en  þar 
er  þessi  ekki,  Hér  er  prentað  eptir  hinni  langelztu  skinnbók,  sem 
hefir  þessa  réttarbót:     AM.  350.  Fol.  bl.  80b  (Skarðsb.)  skr.   1363; 


')  aptan  á  bré&nu, 

50* 


788  SKULDIR  VIÐ  KAUPMENN.    —  MIKLIGARÐR.  1345. 

á  undan  er  réttarbótin  frá  1354,  en  á  eptir  rb.  um  sýslur  (Nr, 
488).  Borið  saman  við  AM,  456,  12rao  bls.  78— 79  skb.  c.  1480; 
AM.  161,  4to  bls,  267  skb.  skr.  1561  —  65;  ÁM.  45.  8vo  bls.  90 
-91  skb.  c.  1570;  Uldal,  322.  4to  bl.  181  skb.  c.  1570;  Thott. 
2097.  4to  bl.  92—93  skb.  c.  1650;  en  flest  af  orðamuninum  er 
marklaust.  Réttarbót  þessi  hefir  aldrei  verið  prentuð  fyrr  á  íslenzku, 
en  á  dönsku  er   hún  prentuð  í  Jonsbogen  1763  bls.  398. 

R[ettar]  B[ot]  CDfagnusar]  k[onungs]^). 

CDagnus  með  guðs  nað  noregs  konungr.  etcetera. 

Saker  þess  at  kaupmenn  af  berguin  fa  seint  eðr  æigi  sinar 
skulldir.  af  ýmissum  monnum  her  i  landinu^)  i  sua  mikinn 
haska  sem  þeir  uerða  sik  ok  sitt  goðz  at  leGia  aa  haustum.  þa 
gerum  uer  þessa  skipan  á  at  þeir  skolo  hafa  skullder  sinar  af 
landz  monnum  allar  at  þorlaksCDesso^).  ok  sua  þeim  [Rett  gort^). 
Enn  huerr  sem  odru  uis  gerir  forfallala) st  skal  luka  oss.  ok 
þeim  er  skulidina  atti  CDðrk  fur  huert^)  hundrad  uðru  eðr  annat 
goz  at  iafnri  reikning. 

Skylldugir  skoio  kæpmenn  at  forða  uárn  skatt  heðan 
af  landinu  þo  sua  at  leGia  ecki  sit  goðz  eptir  með  fullri  leigu 
slikri  sem  skynsamlig  er.  ok  hirðstiora  uarum  ok  þeim 
semr.  fur  bioðandi  ollum  kaupmonnum.  at  taka  uockut  goðz 
i  skipin  atan  uárt.  ef  þat  er  til.  nema  kost  ok  klæði  þeirra 
manna  sem  skyllda  eyrindi  hafa  til  uár.  vitit  far  uist.  ef 
þer  halldit  æigi  þenna  uarna  boðskap.  at  huerr  af  ýðr  skal 
suara  .x.  CIDerkr  i  brefabrot  ok  þann  skaða  sem  þar  af  fæz. 
enn  goðzit  upptækt  08[s]  til  handa  þat  er  farþegar  eiga. 
Datum  etcetera. 


512.  21.  April  1345.  á  Munkaþverá. 

Ormr  Hólabiskup  kaupir  af  Stefáni  ábóti  á  Munkaþverá  hálfa 
jörðina  Miklagarð  í  Eyjafirði  með  öUum  hlunnindum  og  votta 
það  fjórir  prestar. 

AM.  orig.    dipl.    Fasc.  I,     11    frumbréfið    á    skinni;     afskr.     í 
Landsb.  115.  4to  II,  138. 


')  vm  skuUder  ntlendskra  2097;  bref  CDagnns  456;  *)  londnm  45, 
1080;  *)  Olafsmesso  fyrri  232;  *)  [riettur  gior  456  er  rett  giora  1080; 
greydt  2097;  *)  annadhvort  2097, 


1345.  SKIPAN  JÓN  BISKUPS  SIGURÐARSONAR.      .  789 

bref  vm  halfuan  myklagard^). 
aullum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  eðr  heyra  gerum 
wer  pall  eirikr  þorleifr  biarne  prestar  kunnugt  at  þa  er  lidit 
var  fra  hegat  burð  vars  herra  jeshu  christi  þushundrat.  ccc.  xl. 
ok  V.  aar  þorsdag  næsta  firer  feslum  georgij  martiris  at  munka- 
þuera  vorum  wer  j  hia  saam  ok  heyrðum  aa  at  virðuligr  herra 
ormr  biskup  keypti  með  handa  bande  at  herra  stepbani  er  þa 
var  abote  firi  þuerar  klaustri  meðr  samþycke  allra  reglu  brædra 
halfuan  miklagard  j  eyiafirði  meðr  ollum  þeim  hlunnendum 
sem  honum  fylgde  þa  er  hann  kom  vnder  þuerarstað  ok  sira 
jon  koðransson.  gaf  firer  sua  mikla  peninga  at  vexte  ok  frið- 
leika  sem  her  er  skrifat.  xx.  hundrut  voro  eðr  kugiUdi  j  grytu- 
backa.  xv.  hundrut  j  skarði  j  hnioskadal.  v.  hundrut  j  lauga- 
landi.  xiiij.  ok  xx.  hundrut  vndir  sonum  herra  stefhans  fyrr- 
nefndz  gunnlaugi  ok  vlfe.  tok  herra  stephan  abote  vndir  þui 
sama  handlagi  alla  greinda  skuildar  stade  en  kuittaði  herra 
orm  af  saugdu  jardar  verde  ok  frialsade  jardina  honum  til  efin- 
ligrar  eignar.  ok  til  sannynda  her  vm  settum  wer  fyrrnefndir 
menn  var  jusigle  firer  þetta  bref  er  gort  var  j  sagdum  stað 
dege  ok  are. 

Innsigli  Páls  og  þorleifs  er  dottið  frá  bréfinu,  en  innsigli  Eiríks  og 
Bjarna  eru  enn  fyrir  því,  en  brákuð. 


513.  26.  Juli  1345.  i  Siíálholti. 

Skipan  Jóns  biskups  Sigurðarsonar  í  Skálholti,  þar  sem  hann 
endrnýjar  og  samþykkir  ýmislegt  úr  skipunum  erkibiskupa  og 
hinna  fyrri  Skálholtsbiskupa. 

Finnr  biskup  Jónsson  hefir  látið  prenta  í  kirkjusögu  sinni  (II, 
82 — 83,  83  —  84,  85-87)  þá  texta  af  þessari  statútu,  sein  hér  eru 
kallaðir  B,  GIl  og  K,  og  eignar  hann  statútuna  Jóni  biskupi  Haldórs- 
syni  (1322  —  39),  en  það  er  ekki  rétt;  kemr  þessi  skekkja  af  því  að 
hann  hefir  ekki  þekt  þær  afskriptir  statútunnar,  sem  hér  eru  kall- 
aðar  A,  C  og  F,  er  taka  af  öil  tvímæli  í  þessu  efni.  Skálholts- 
annáll  og  Gottskálksannáll  geta  þess,  að  Jón  biskup  Sigurðarson 
hafi  hafið  tilkall  um  tíundamál  kirkna  af  hinum  ríkurum  mönnum 
1344  (sbr.  A  §  12  o.  s.  frv.)  og  að  haun  hafi  það  ár  haldið  fyrstu 
synodus  í  Skálholti  um  sumarið  milli  Jónsmessu    og    Pétrsmessu  og 

')  Aptan  á  bréfinu. 


790  SKIPAK   JÓNS   BISKUPS   SIGURÐARSONAR  1345. 

Páls  (24 — 29.  JÚDÍ),  en  ekki  er  nú  kunnug  nein  skipun  eptir  hann 
frá  því  ári.  Um  efni  þessarar  statútu  er  þess  að  geta  að  mart  í 
henni  er  tekið  upp  úr  eldri  biskupastatútum :  sumt  er  úr  skipan 
Magnúsar  biskups  Gizurarsonar  frá  1224  (t.  a.  m.  C  §  11,  §  56), 
annað  úr  skipan  Staða  Árna  1269  (t.  a.  m  C  §  10,  §  14,  §  18, 
§  19,  §  20.  §  72,  §  73,  §  74,  §  86).  enn  annað  úr  skipan  Páls 
erkibiskups  hiuni  síðustu  (t.  a.  m.  C  §  21),  en  langflest  er  tekið 
úr  skipan  Eilífs  erkibiskups  hinui  miklu,  svo  sem  C  §  17,  §  27.  § 
28.  §  29,  §  30,  §  31,  §  32,  §  58,  §  75,  §  76,  §  82,  §  83,  §  84, 
§  85,  §  87.  §  88.  §  89,  §  90,  §  102— §  113.  Var  það  alvani 
biskupa  að  taka  upp  og  samþykkja  mikið  úr  eldri  skipunum  og 
stundum  að  samþykkja  þær  í  heilu  lagi  eins  og  skipan  Eilifs,  sem 
eg  áðr  nefndi.  Áf  því  að  í  þessari  skipan  stendr  mjög  mart  úr 
skipan  Eilífs  hinni  miklu  (sjá  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  355)  þá  virðist 
ekki  ólíklegt,  að  það  kunni  að  vera  Jón  biskup  Sigurðarson,  sem 
hefir  samþykt  hana  í  þeirri  mynd  sem  hún  er  nú  til. 


AM.  344.  Fol.  bls.  149—51  og  157  skb.  c,  1350  - 1400;  AM. 
456.  12mo  bls.  175—80  skb.  c.  1480  Eptir  §  36  kemr  í  344  langr 
kafli  úr  skipan  Eilífs  hinni  miklu  (Nr.  355D)  og  sem  beint  áframhald 
af  því  án  línuskils  kafli  úr  síðustu  skipan  Páls  erkibiskups  (Nr.  487B); 
sem  beint  áframhald  af  skipan  Páls  koma  svo  §  37  —  40  (§  37  = 
C  §  77;  §  38  =  C  §  78;  §  39-40  =-  C  <^  21)  úr  þessari 
skipan  Jóns  biskups.  Fyrir  ofan  kaflann  úr  skipan  EiHfs  ritar 
Árni  «Ex  statut[is]  Eilifi  Ar[chijepiscopi»,  en  á  lausum  seðli  aptast 
í  bókÍDDÍ  telr  hann  alla  þessa  kafla  skipan  Jóns  biskups:  "Aptan 
vid  bref  Jons  biskups  vantar  heilan  dalk  in  folio  og  annadhvort 
aDDann  heilann  eda  nockud  af  honum  sem  ei  verdur  a  hitt  þvi  hann 
er  slett  afrifeDD».  þetta  væri  þá  svo  að  skilja,  að  Jón  biskup  hefði 
tekið  þessa  kafla  upp  í  sína  skipan  og  þarmeð  samþykt  þá,  og  gæti 
það  verið,  því  að  skipan  hans  er  mjög  blandin,  en  þessum  köflum 
er  hér  kipt  burt  og  eru  þeir  prentaðir  með  skipunum  tíilifs  og  Páls. 

bref  ions  biskups^). 

[J^J  noDQÍne  domini  amen, 

anno  domini  CD®.  ccc.  xl.  quinto.  in  crastino  iacobi  apo- 
stoli  i  skalhollti  in  sinodo  skipadi  virdvligr  berra  ion  biskup 
med  gvds  nad  tertius  med  þui  nafni.  med  samþycki  allra  þeirra 


')  skipan  456. 


1345.  SKIPAN  JÓNS  BISKUPS  SIGURÐARSONAR.  791 

lærdra  manna  er  þar  voro  vid  staddir   þessa  articulos  sem  her 
fýlgia^), 

1.  Jn  primis  at  huerr  prestr  lati  a  brott  [sina  frillv  or 
sinni  sokn  innan  halfs  manadar  a  minntr^). 

2.  Jtem  at  fornir^)  kirkio  vidir  leggiz  eigi^)  i  onnor  hus 
vtan  med  biskups  orlofi. 

3.  Jtem  at  ýfir  einkis  andads  mans  leidi  geriz  krossar  eda 
pentiz  sua  at  [fottrodaz  megi^). 

4.  Jtem  at  soknarmenn  hverrar  kirkio  geri  [at  kirkio 
gardi^)  innan  manadar  sidann  þeir  verda  a  mintir  ella  setiz  vt 
aí  heilagri  kirkio'). 

5.  Jtem  at  hverr  prestr  leggi  til  þeirrar  kirkio  sem  hann 
hefir  halldit  hinn  tivnda  part  af  ollv  þvi  godzi  sem  hann  hefir 
af  henne  aflat^) 

6.  Jtem  at  til  þeirrar  kirkio  Ivkiz  tivnd  af  allri  fasteign 
sem  hon  liggr  i  sokninni. 

7.  Jtem  at  allir  menn  þeir  sem  eigi  ero  heimilisíastir 
Ivki  lysitoll  at  þeirri  kirkio  sem  þeir  [ero^)  at  paskum  ella 
missi  þionostv. 

8.  Jtem  at  þeir  menn  sem  eigi  koma  til  [prestz  at 
paskvm  at  iata  sig  a  langa  fostv^")  taki  eigi  gvds  likama  at 
paskvm. 

9.  Jtem  at  fyrir  lavnfestingar  skal  þvilika  skript  setia 
sem  fyrir  [fiormenninga  at  frændsemi*^). 

10.  Jtem  at  hverr  prestr  [hafi  ser^^)  tidabækr  oc  messv- 
klædi  oc  kalek   innan.  v.  ara  fra  þui  er  hann  er  vigdr. 

11.  Jtem  at  allir  klerkar  leggi  af  fiolgeirvnga  innan 
manadar*'^). 

12.  Jtem  at  eingi  bondi  taki  at  vtkirkio  meiri  tivnd  en 
af  þeirri  [sinni  iðrdv**)  oc  lavsa  godzi  oc  þeirra  manna  tivnd 
oc  lýsitoll  sem  hann  helldur  a  sinn  kost. 


')  [þessa  articulis(!)  baud  wirdiligur  herra  jon  biskup  sigurdarson 
tercius  in  sinodo  456;  ')  [ur  sinvm  þingura  sina  frillu  þegar  hann  kemur 
heini  456;  ')  aunguer  456;  *)  sl.  456;  *)  [fottrodizt  aa  jordu  eda  stein- 
um  456;  *)  [gard  um  graptar  kirkiu  456;  ^)  þar  til  er  þeir  giora  at  b, 
V.  456;  *)  §  5  sl.  456;  ')  [taka  guds  likama  456;  '")  [kirkiu  prestz  j 
langafostn  at  jata  sic.  neitazt  456;  ")  [opinberan  hordom  456;  ")  [eigi 
allar  456;  '')  sidan  þeir  eru  amintir  v.  b.  456;   '*)  [fasta  eign  456. 


792  SKIPAN  JÓNS   BISKUPS  SIGURÐARSONAR.  1345. 

18.  Jtem  at  hverr  prestr  eigi  þat  kerti  [sem  konur  offra  j 
kirkiogðngv  sinni^). 

14.  Jtem  at  bðrn  skilldv  eigi  skriptaz  ne  konur  i  kirkio 
leidaz  eda  hion  saman  vigiaz  vtan  at  soknar  kirkivm. 

15.  Jtem  at  allir  prestar  officere  einn  veg  oc  neýti  vars 
herra  likama  af  patenv. 

16.  Jtem  at  allir  prestar  eigi  slopp  oc  korkapv  innan. 
xij.  manada  sidan  þeir  vigiaz. 

17.  Jtem  at  eingi  prestr  oleadi  hinn  sama  mann  optarr 
en  vm  sinn^)  med  sama  krisma. 

18.  Jtem  at  hverr  prestr  leggi  til  spitals  mork. 

19.  Jtem  at  credo  in  vnvm  segiz  dagliga.  in  natali  do- 
mini  vsqve  ad  vltimvm  diem  octavarvm  epiphanie  inclvsive  ex- 
cepto^)  festo  innocencivm. 

20.  Jtem  at  devs*)  vobiscvm  segiz  [ante  secreta  in  missa 
cvm  nvlla  voce^). 

21.  Jtem  fyrirbavd  hann  at  eta  kiðt  manadag  oc  þridia- 
dag  fyrir  pskvdag. 

22.  Jtem  at  eingi  eti  kiðt  at  paskvm  fýrr  en  hann  hafi 
tekit  gvds  likama. 

23.  Jtem  fyrirbavd  hann  at  katlar  þeir  eda  kerolld  sem 
bðrn  skiraz  i  oc  heilðg  krisma  kemr  vid  skal  til  einkis  annars 
hafaz  þadan  af. 

24.  ^)  Jtem  skipadi  hann  at  fyrir  avstan  lonsheidi  oc  fyrir 
vestan  gilsfíðrd  skoio  prestar  allir  tekit  hafa  krismv  it  seinazta 
a  thorlaksmesso.  En  fyrir  avstan  iokvlsá  a  solheima  sandi  oc 
fyrir  vestan  hvita  i  borgarfirdi  at  ions  messo  baptiste  en  vm 
allan  svnlendinga  fiordvng  at  vppstigningardegi. 

25.  Jtem  at  allir  kirkiosoknarmenn  þeir  sem  færir  ero 
skolo  koma  til  soknar  kirkio  sinnar  aila  þa  daga  sem  i  sextan 
daga  halldi  ero^). 

26.  Jtem  at  eingi  prestr  segi  messo  vtan  hia  se.  ij. 
menn  oc  kvnni  annar  hvarr  at  anza  prestinvm  i  messvnni. 


•)  [er  konnr  ganga  i  kirkiu  med  ok  þær  oflFra  til  alltaris  456;  ')  aa 
xij.  manadura  456;  ')  uno  b.  v.  456;  *)  dominus  456;  *)  [lágt  j  hnerri 
raesso  ante  secretam  456;  *)  §  24  kemr  eptir  §  25  í  456;  ^)  hér  bætir 
456  inn  i:  Jtera  at  eingi  prestr  syngi  burt  paskadag.  en  fari  annan  dag 
j  pasknm  ok  gefi  reidu  folki  sinu  sem  eigi  ma  til  kirkiu  komazt. 


1345.  SKIPAN  JÓNS  BISKUPS  SIGURÐARSONAR.  793 

27.  Jtem  at  prestar  allir  syngi  tidir  eda  lesi  i  sloppi  eda 
korkapv  forfallalavst. 

28.  Jtem  at  allir  prestar  syngi  heima  at  kirkio  ottosðng 
oc  aptansðng  inar  stærstv  ha[tidir]  vtan  biskups  skipan  se  odrv 
[viss]  til. 

29.  [Jtem  at]  prestar  geymi  at  þeir  gefi  eigi  gvds  hkama 
nockorvm  þeim  manni  sem  eigi  er  biskupadr.  en  olie  alla  þa 
menn  sem  gvds  likama  hafa  tekit.  oc  eigi  yngri  en  .xij.  vetra. 

30.  Gangi  manna  konur  i  kirkio  ef  þær  viha  at  paskvm 
oc  hafi  þær  lettari  vordit  fyrir  palmsvnnvdag.  standi  i  kirkio. 
iiij,  daga  at  paskvm  ok  taki  gvds  likama  en  fýlli  sidan  vti- 
stodv. 

31.  Jtem  at  prestr  sýngi  hvergi  i  brott  alla  þa  daga  sem 
i  sextan  daga  halldi  erv  nema  þeir  vili  til  vtkirkna. 

32.  Jtem  prestvm  Ivkiz  allt  tida  oífr  sitt  eigi  seinna  en 
friadaginn  j  fardogvm.  Ivkiz  eigi  þa  er  vti  ero  fardagar  Ivki 
sem  fyrir  tivndar  halld. 

33.  Jtem  ait  þeir  se  aUir  skyiidir  at  f^astaj  fostvnætr  vm 
xij.  manadi  sem  hann  a.  v.  hvndrat  fyrir  hvern  tveggia  miss- 
era  omaga  sin  þann  sem  hann  er  skylldr  fram  at  færa. 

34.  Jtem  at  biskup  eigi  þvilika  sekt  a  ollvm  rettnæmvm 
ordvm  ef  klerkar  tala  eda  gera  sem  konungr  a  þegnvm  sinvm. 

35.  Jtem  iofadi  hann  at  hreinar  kistvr  se  i  kirkivm  oc 
annat  þat  sem  hreint  er  oc  eigi  er  vandr  þefr  af.  sua  þo  at 
eigi  verdi  orvm  at. 

36.  Jtem  skipadi  hann  at  hvar  sem  afgiðf  af  hval  eda 
annaRa  heilagra  daga  veidvm  verdr  meiri  en  hvndrat  þa  se 
heime  skipt  i  fiora  Ivti.  sem  annaRÍ  skiptitivnd.  En  hvar  sem 
er  hvndrat  at  eins  eda  þadan  af  minni  þa  hafi  fatækir  menn 
einir  saman^). 


')  það  seni  eptir  kemr  í  344,  er  úr  skipan  Eilífs  erkibiskups  hinni 
miklu  og  byrjar  með  grænum  upphafsstaf,  en  fyrirsögnin  er  nú  máð  af, 
ef  hún  hefir  uokkur  verið.  Árni  hefir  ritað  hér  við  'Ex  statut[Í8]  Eilifi 
Ar[chi]episcopi».  Eptir  þennan  kafla  úr  statútu  Eilifs  kemr  kafli  úr 
statútu  Páls  erkibiskups  hinni  síðustu,  en  þar  eptir  §  37  -  40  úr  skipan 
Jóns  biskups,  alveg  áfast  kaflanum  úr  statútu  Páls;  er  því  líklegt  að 
þetta  bafi  n])phaflega  staðið  í  skipan  Páls,  þó  það  finnist  nú  einungis  i 
þessn  sambandi.  í  456  kemr  næst  skipan  Gyrðs  frá  1354,  og  endar 
þvi  hér  i  því  handriti  skipan  Jóus  biskups  raeð  vissu 


794  SKIPAN  JÓNS  BISKUPS  SIGURÐARSONAR.  1345. 

37.  Eigi  ma  lik  vera  i  k[irkio  medan]  hamessa  segiz  eda 
onnor  m[essa  en  salujme[ssaj  ok  gefz  eigi  pax  i  sal[vme3svm 
sem  i  odrvm]  messvra  at  vær  megvm  eigi  s[amneyta  davdvm 
monnvm]  sakir  þess  at  oss  er  [okvnnigt  hvart  þeir  ero]  sattir 
vid  gvd  eda  eigi  en  [ver  eigvm  eingvm  þeim  at]  samneyta  sem 
eigi  er  [i  satt  vid  hann  ok  eigi  ma  taka]  gvds  likama, 

38.  [Ef  manni  erj  kent  at  hann  bland[iz  vid  feoat  einn- 
hvern.  þat  er  firirbodit]  hverium  kristnvm  [manni,  þa  sæki 
madr  med]  heimiliskvidar  vi[tni.  en  sa  syni  med  lyrittarei]di 
eda  fari  vtl[ægr.  sva  skal  allra  vtlegdarmala]  synia^), 

39.  Ver[dr  karilmadr  eda  kona  hia  8to]dd  þar  sem  k[ona 
piniz  i  barnbvrdi  ok  syniz  þat]  likar[a]  at  hon  [megi  eigi  vid 
skiliaz  eda  lavs  verda  vid  barnit.  ok  opinberaz]  einn  hverr 
lim[r  a  barninv  med  mannligri  skepnv]  ok  sez  lif  i  [þa  avsi 
sa  sem  hia  verdr  staddr]  vatn  a  þ[ann  lim  til  varygdar  ok  segi 
Ek  ski]ri  þik  sk[epna  gvds  i  nafni  fodvr  ok  souar  ok]  anda 
he[ilags.  verdr  þat  barn  lavst  vid]  modvrina  [þa  skal  þat  barn 
skiraz  ok  nefnaz  sem  onnor]  bo[rn  þav  sem  ef  er  a  hvart  adr 
ero  skird]. 

40.  Ef  v[erdr  if  a  hvart  skirt  er]  eda  eigi  ok  [se  litit  at 
barninv.  skiri  med  þessvm  ordvm.  Ef]  þv  ert  sk[irdr,  þa  endr- 
skiri  ek  þik  eigi.  En  efj  þv  ert  eigi  sk[irdr  þa  skiri  ek  þik  i 
naf]ni  fodvr  ok  [sonar  ok  anda]  heilags ^) 


B. 

AM  354.  Fol.  bl.  36  —  37  skinnb.  c,  1400  (Skálholtsbók 
yngri).  Prentuð  í  F,  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  85  —  87,  en  eignuð 
þar  Jóni  biskupi  Haldórssyni;  segist  Finur  biskup  hafa  haft  til 
samanburðar  pappírsafskript  ágæta,  er  hann  haföi,  og  hefir  það  verið 
bein  afskript  af  AM,  186.  4to  (sjá  I). 

Statuta  jons  biskups. 
f>essa    articulos    baud    uirduligr     herra    jon     biskup    jn 


')  ebr.  Dipl.  II,  Nr.  105;  *)  hér  endar  skinnbókin  og  getr  verið  að 
vanti  einn  eða  tvo  dálka,  þvi  að  mestr  hluti  blaðsins  er  rifinn  af  að 
endilaungn. 


1345.  SKIPAN  JÓNS  BISKUPS  SIGURÐARSONAR.  795 

synodo,  en  herra  gyrdr  godrar  aminningar  staðfeöti  hans  eptir- 
komandi  med  samþýkt  lærdra  manna  aa  prestastefnu. 

1.  Jn  primis  at  huerr  prestr  skal  lata  brott  or  sinum 
þingura  sina  friUu  innan  fyrsta  halfs  manadar  sem  hann  kemr 
heim. 

2.  Jtem  at  eingir  kirkiu  vidir  leggiz  i  onnur  hus  utan 
biskups  orlof. 

3.  Jtem  at  yfer  einskis  andads  manz  leidi  gioriz  eda 
pentiz  krossar  aa  iðrdu  eda  steinum  til  at  þeir  fottrodiz. 

4.  Jtem  at  soknarmenn  giore  gard  um  kirkiu  innan  man- 
adar  sidan  þeir  uerda  aa  mintir.  ella  setiz  þeir  vt  af  kirkiu.  þar 
til  sem  þeir  giora  at. 

5.  Jtem  at  huerr  prestr  leggi  til  heilagrar  kirkiu  decim- 
am  partem  omnium  acquisitorum. 

6.  Jtem  til  þeirrar  kirkiu  leggiz  tiund  af  allri  fasta  eign 
sem  hon  liggr  j  sokninne. 

7.  Jtem  at  þeir  menn  sem  eigi  ero  heimafastir  luki  lysi- 
toll  þar  sem  þeir  taka  guds  iikama  at  paskum.  ella  missi 
þionostu. 

8.  Jtem  at  þeir  allir  er  eigi  koma  til  prests  neittiz  at 
taka  guds  likama  aa  paskadag. 

9.  Jtem  skipadi  hann  firir  launfesting  slika  skript  oc  fe- 
pinu  sem  firir  opinberan  hordom. 

10.  Jtem  at  hueR  prestr  eigi  ser  allar  tidabðkr  oc  CDesso- 
klædi  oc  kalek.  innan  fimm  aara  sidan  hann  uar  uigdr. 

11.  Jtem  at  allir  klerkar  leggi  fiðlgeirunga  innan 
manadar. 

12.  Jtem  at  eingi  bondi  taki  meiri  tiund  at  kirkiu  en 
af  þeirri  fastaeign  oc  lausagodzi  oc  þeirra  manna  tiund  oc  lysi- 
toll  er  hann  helldr  aa  sinn  kost  þa  xij  manudi. 

13.  Jtem  at  huerr  prestr  skal  eiga  kerti  þat  er  konur 
offra  j  sinne  kirkiugðngu. 

14.  Jtem  at  eigi  skulu  konur  leidaz  j  kirkiu  at  bðnhus- 
um.  edr  born  skiraz  ne  hion  saman  vigiazt  oc  huergi  nema  at 
soknarkirkiu  sinne. 

15.  Jtem  at  allir  prestar  officeri  einn  veg  oc  neýti  guds 
likama  af  patenu. 

16.  Jtem  at  allir  prestar  eigi  ser  slopp  oc  kórkápu  innan 
xij  manada  sidan  hann  uigiz. 


796  SKIPAN  JÓNS  BISKUPS  SIGURÐARSONAR.  1345. 

17.  Jtem  at  eingi  piestr  oleadi  optar  hinn  sama  mann 
en  vm  sinn  aa  xij.  manudum  oc  ðngan  framar  en  einn  tima 
med  sama  krisma. 

18.  Jtem  at  credo  in  unum  segiz  cotidie  jn  nataii  do- 
mini  usque  ad  ultimara  diem  octauarum  epiplianie.  inclusiue 
excepto  uno  festo  innocencium. 

19.  Jtem  infra  octaua  assumpcionis  beate  virginis  et  infra 
octaua  ascensionis  et  infra  octaua  festum  corpoiis  cliristi. 

20.  Jtem  at  huer  prestr  leggi  mork  til  spitals. 

21.  Jtem  at  dominus  uobiscum  segiz  lagt  j  buerri  OOesso 
ante  secretam. 

22.  Jtem  bannadi  hann  at  eta  kiot  m  paska  tima  fjR 
en  þeir  tðki  ádr  várs  herra  likama. 

23.  Jtem  bannadi  hann  at  eta  kiot  manadag  oc  þridia 
dag  firir  ðskudag. 

24.  Jtem  at  manna  konur  ef  þær  standa  af  sængarfðr 
firir  paska  gange  j  kirkiu  an  kertis  oc  taki  guds  likama  a 
paskadag.  oc  se  j  kirkiu  um  alla  paska.  en  standi  sidan  utan 
kirkiu  eptir  rettri  tiltaulu. 


C. 
AM.  39.  8vo  bls.  308—324  skinnb.  c.    1470    (lögbók  Bárðar 
Gíslasonar  í  Vatnsdal). 

jnstitvtionem. 

Jí^  nomine  domini  amen. 

Anno  domini.  crD°.  ccc.  xl.  quinto  jn  crastino  jacobi  apo- 
stoli  j  skalhoUti  jn  sinodo  skipadi  virdvligr  herra  jon  biskup 
med  guds  nad  tercius  med  þui  nafni  med  samþycki  allra  þeirra 
lærdra  manna  er  þar  vorv  vid  stadder  þessa  articulos  sem 
hier  fylgia. 

1.  J  fyrstu  at  huerr  prestr  lati  a  brutt  sina  frillu  vr 
sinni  sokn  jnan  halfs  manadar  a  minnter. 

2.  Forner  kirkiv  vider  leggiz  eigi  j  onnor  hvs  vtan  med 
biskvps  lofi. 


1345.  SKIPAN  JÓNS  BISKUPS  SIGURÐARSONAR.  797 

3.  Yfer  eingis  andads  manz  leidi  geriz  krosar.  edur  pentiz 
svo  at  fottrodaz  megi. 

4.  Soknarmenn  huerrar  kirkiu  geri  at  kirkiugardi  innan 
manadar.  sidan  þeir  verda  aminter  ella  setiz  vt  af  heilagri 
kirkiii. 

5.  Huerr  prestr  leggi  til  þeirrar  kirkiu  sem  hann  hefir 
halldit  hinn  tivnda  part  af  ollv  þvi  godzi  sem  hann  hefer  af 
henne  aflat. 

6.  Til  þeirrar  kirkiu  lukiz  tivnd  af  allri  fasteign  sem  hun 
liggur  j  sokninni. 

7.  Allir  menn  þeir  sem  eigi  eru  heimilis  fastir  Ivki  lysi- 
toll  at  þeirri  kirkiu  sem  þeir  eru  at  paskum.  ella  missi 
þionvstu. 

8.  I>eir  menn  sem  eigi  koma  tii  prestz  at  paskum  at 
iata  sig  a  langa  fðstu.  taki  eigi  guds  likama  at  paskum. 

6.  Fyrir  launfestingar  skal  þuilika  skript  setia  sem  firir 
fiormenninga  at  frændsemi. 

10.  Eigi  skal  prestr  syngia.  ij.  messur  vm  dag  at  einv 
alltari  naudsyniaiaust.  skyllt  er  at  .iij.  se  iola  dag. 

11.  Eingi  a  at  leyfa  synd.  oc  eingi  at  gera  þo  bodinn  se. 

12.  Vm  þa  eina  hluti  kyss  hugur  ðmbðn  er  madr  er 
skylldr  at  vita.  bioda  bera  skript  firir  bera  synd  enn  leynda 
skript  firir  leyndan  Iðst. 

13.  Banna  berliga  j  formæli  a  paskadaginn  þionvstutekiv 
huerivm  þeim  er  eigi  hefir  til  skriptar  geingit.  edur  veit  a  hendr 
sier  leynda  stora  hluti. 

14.  A  þat  skulu  prestar  minna  alþydv  oc  bioda  skylldu- 
liga  at  huerr  madr  falli  a  kne  med  vpp  halldandi  hðndum 
þann  tima  j  messunni  er  prestrinn  helldr  vpp  holldi  oc  blodi 
uors  herra  iehsu  christi  oc  bidi  ser  miskunnar  oc  se  klykt  til 
þess  iafnan  oc  halldit  vpp  loganda  kerti  hia  prestinvm. 

15.  Eigi  skal  prestr  bergia  þui  vatni  er  hann  þuærr 
innan  kalek  med  ef  hann  skal  syngia  adra  messu  sidar  þann 
sama  dag.  lati  diakn  sinn  bergia  þui  vatni.  edur  steypi  j  sac- 
rarivm.  þui  at  eingi  skal  messu  syngia  nema  fastandi. 

16.  t>at  er  firirbodit  at  þeim  monnum  se  gefin  þionvsta 
er  opinberliga  erv  j  friUuIifnadi.  nema  þeir  handsali  firir  kenne- 
manni  oc  fyrir  vottum  at  skilia  eptir  þui  sem  hann  bydr.  edur 
ganga  saman  ella  Iðgliga. 


798  SKIPAN  JÓNS  BISKUPS  SIGURDARSONAR.  1345. 

17.  Eingi  madr  ma  sér  konu  fa  skylldare  at  frændsemi 
edur  sifskðpum  enn  at  fimta  manni  se  til  annars  þeirra  at 
telia.  Enn  at  fiorda  manni  af  huorra  tueggiv  halfu  er  firir- 
bodit  at  fa. 

18.  Prestar  eiga  at  minna  a  soknarmenn  sina  at  þeir  kunni 
rett  pater  noster.  credo  in  deum.  aue  maria.  Requiem  eternara 
oc  barn  at  skira  þa  er  naudsyniar  krefia  oc  profa  þa  þar  af. 

19.  Ecki  eiga  olærdir  menn  vatn  at  vigia. 

20.  f>at  er  oc  fastliga  firirbodit  at  nockur  skiri  j  odrv 
enn  j  vatni  edur  sio  edur  snio  bræddum.  þuiat  eigi  er  skirn 
rett  nema  bædi  sie  vid  haft  uatn  oc  ord.  oc  þui  er  onýt  hraka 
skirn  þo  at  nðckfujr  hafi  hana  retta  kallat. 

21.  Verdr  oc  kallmadr  edur  kona  hia  stðdd  þar  er  kona 
piniz  j  barnburdi.  oc  syniz  þat  likara  at  hun  megi  eigi  vid 
skiliaz  edur  laus  verda  vid  barnit  oc  opinnberaz  einnhuerr  limr 
a  barninu  eptir  mannligri  skepnv  oc  s[e]z  lif  j.  þa  ausi  sa  sem 
hia  verdr  staddr  vatni  a  þann  lim  til  varygdar  oc  segi  Eg 
skiri  þig  skepna  guds.  j  nafni  fod[u]r  oc  sonar  oc  anda  heilax. 
verdr  þat  barn  laust  vid   mod[u]rina.    þa   skal  þat  barn  skiraz 

oc  nefnaz  sem    ðnnor    bðrn    þau    sem    ef   er    a  huort  skirt  er  S 
edur  eigi.  og   se   litit    at  barninu  skiri  med  þessum  ordum  Ef 
þu    ert    skirdr    þa    endrskiri    eg   þig    eigi.  Enn  ef  þu  ert  eigi 
skirdr  þa  skiri  eg  þig   4   j    nafni    fod[u]r   oc    sonar   oc   anda 
heilax. 

22.  I>at  barn  sem  madr  helldr  undir  skirn.  skal  eigi  sa 
hinn  sami  hallda  þui  vndir  hiskups  hðnd  utan  naudsyn. 

23.  Eingi  prestr  olei  hinn  sama  mann  optarr  enn  vm 
sinn  a  xij.  manudum.  edur  med  sama  krisma.  Trui  eg  oc  þðrf 
vinna  þo  at  madr  se  eigi  optar  oleadur  enn  þrysuar  a 
æfí  sinni. 

24.  Eigi  ma  sa  taka  guds  likama  sem  eigi  er  biskupadr. 

25.  Olea  ma  alla  þa  menn  sem  guds  likama  hafa  tekit. 
oc  eigi  yngri  enn.  xij.  vetra.  oc  ef  med  skynsemi  kunna  at 
beidaz.  ella  fari  þat  eptir  radi  soknar  prestz. 

26.  pau  ein  hion  skulu  prestar  saman  vigia  sem  brvd- 
guminn  var  eigi  fyrr  eigin  kuæutur.  oc  su  koua  sem  eigi  var 
fyr  manni  gipt. 

27.  Lik  skal  nidr  setia  skirdag  fírir  messu.  Enn  a  langa 
friadag  eigi. 


1345.  SKIPAN  JÓNS  BSKUPS  SIGURÐARSONAR.  799 

28.  Laugardag  firir  paska  skal  setia  nidr  lik  eptir  messu 
oc  syngia  eigi  salumessu. 

29.  Paskadag  skal  eigi  lik  nidr  setia  oc  eigi  messu 
syngia. 

30.  Annan  dag  paska  ma  lik  nidr  setia  oc  syngia  salu- 
messu. 

31.  Alla  Iðghelga  daga  er  rett  at  bua  vm  lik  oc  gera  at 
kistu.  edur  barir.  oc  med  at  fara  oc  grafa.  nema  þa  daga  sem 
fyrr  vorv  greindir. 

32.  Joladag  skal  eigi  lik  iarda. 

33.  Ef  finnz  af  likama  kristins  manz  þa  skal  syngia  allan 
liksðng  yfer  ef  merki  sier  huort  verit  hefir  karlmadr  edur 
kona  oc  viti  menn  vist  at  sa  edur  su  atti  Iðghelgann  grðft  at 
heilagri  kirkiu. 

34.  J>o  at  hðfut  finniz  af  rnanni  eitt  saman  þa  a  yfir  þui 
at  syngia.  Enn  þo  at  hðfut  [f]inniz  eigi  af  manni  oc  bere  skyn- 
samir  menn  kenzl  a  likam.  þa  skal  hinn  andadi  eigi  missa 
firir  þat  embættis  sins.  Enn  ef  einn  huerr  limur.  hðnd  edur 
fotur  edur  nðckut  annat  bein  edur  holld  finnz  sierliga,  þa  er 
eigi  greint  huort  þar  skal  yfir  syngia  edur  eigi.  eun  þo  se  allt 
j  kirkiugardi  grafit  þat  er  finnz  af  likam  kristins  manz  ef  sa 
atti  at  kirkiu  at  liggia. 

35.  Effinnz  af  liki  kristins  manz  vti  eins  huers  stadar  oc  se 
suo  miðg  vanadr  likaminn  at  eigi  siai  getnadarlimina.  huort 
karlmanz  lik  er  edur  konv.  enn  menn  viti  vist  at  sa  edur  su 
sem  vti  vard  atti  at  kirkiu  at  liggia  þa  a  yfir  at  syngia.  Enn 
þat  er  eigi  greint  huort  yfir  konu  skal  syngia  edur  karlmanni. 
Enn  þar  sem  ef  er  a  huort  er,  truir  eg  karlmanz  tegvndina  þvi 
hier  firir  eiga  at  setiaz.  þuiat  hun  er  hueruitna  j  helgum  ritn- 
ingum  firir  buort  tueggia  sett, 

36.  Einn  veg  skal  liksaung  syngia  yfir  hueriv  barni  þui 
sem  heilaga  skirn  hlytur  sem  yfir  rosknum  manni  þuiat  undir 
allt  bænahalld  þat  sem  fyrir  fram  lidnvm  monnvm  er  skipat 
mega  felaz  þeirra  kristinna  manna  salir  sem  meir  þurfa  bæna 
at  niota  enn  bðrnin.  Enn  eigi  true  eg  framar  skyllt  vera  at 
syngia  salumesso  yfir  bðrnum  ðndðdum  enn  likar, 

37.  pskv  j  kirkiu  skai  huert  lik  iarda  sem  formadr 
stadarins  edur  soknar  prestur  edur    sa  er  yfir  syngur  kuedr  £a. 


800  SKIPAN  JÓNS  BISKUPS  SIGURÐARSONAR.  1345. 

38.  Jafndýr  eru  oU  leg  j  kirkiugardi.  huort  sem  þau  erv 
nær  edur  fiR  kirkiu. 

39.  Talga  ma  krisma  spyt[u]r  nær  er  vill  oc  iafnanvel 
ioladag  oc  paskadag  oc  suo  barn  at  skira. 

40.  Huerr  profastr  kalli  saman  alla  presta  j  sinv  vmbodi 
þa  er  hann  kemur  heim  af  presta  stefnu  oc  opinberi  firir  þeim 
greiniliga  alla  þa  articulos^  sem  a  prestastefnu  vorv  skipadir 
oc  fai  þeim  ollvm  in  scriptis. 

41.  Huerr  prestr  skal  eiga  innan  fyrsta  aars  sins  prestz- 
skapar  korkapu  med  slopp.  edur  innan  tueggia  aara.  ella  luki 
halfa  mork  firir  huort  sem  missir.  Enn  messoklædi  oc  kaleik 
oc  allar  tidabækr  innan  v.  ara  oc  luki.  xij.  alnar  firir  hueria 
bok  er  missir.  suo  firir  buert  messuklædi  oc  kalek  oc  missi 
officium  sacerdotale  suo  leingi  sem  hann  a  eigi. 

42.  Huerr  profastur  taki  vt  krisma  vin  oc  hueiti  af  skal- 
hollte  oc  skipti  huerr  miUum  presta  j  sinv  vmbodi.  enn  eingum 
íai  [hann]  odrvm. 

43.  Prestar  oc  diaknar  skulu  aunga  lausung  a  ser  syna 
edur  leikaraskap  j  klæda  bunadi  sinvm.  bere  huorki  stickhnif 
ne  tðsk[ujr.  edur  dregla  hvfur  opinherliga. 

44.  Eingi  prestr  hafi  messuklædi  edur  kaleik  j  þing  utao 
med  þess  orlofi  er  kirkiu  vardueitir. 

45.  Huerr  bondi  er  skylldr  at  fæda  manu  med  presti 
iafnuel  þo  at  hann  se  ridandi  fra  CDichaelsmessu  oc  til  kros- 
messo  a  vor.  Enn  prestr  er  skylldr  at  hafa  þann  mann  med 
ser  at  honum  se  fuU  fylgd  j  oc  hann  se  þa  betur  færr  enn  adr. 
oc  sa  þioni  honum  j  messu.  Enn  heima  bondi  fai  mann  til  þa 
er  madr  fylgir  eigi  presti. 

46.  Heytollr  skal  lukaz  fyrir  marivmessudag  sidara  a 
sumarit.  Enn  sa  prestr  sem  eigi  vili  taka  millum  messudaganna 
Iðgliga  til  bodinn.  hafi  eingan  heytoll  oc  se  sektalaust.  Enn  sa 
er  eigi  vill  luka  j  settan  tima.  gialldi  presti  þeim  sem  hann 
helldr  firir.  iij.  avra. 

47.  Suo  skulu  prestar  Ivka  matgiafir  firir  oll  sin  hion 
þau  sem  þeir  hallda  a  sinn  kost  sem  leikmenn.  iafnuel  a 
sumar  sem  a  vetur  þa  er  skylld  uatnfasta  stendr  yfir. 


')  articnlis,  bdr. 


1345.  SKIPAN   JÓNS   BISKUPS   SIGURÐARSONAR.  801 

48.  CDatgiafir  skulu  lukaz  firir  þa  meDn  at  eins  sem 
prestr  eda  bondi  hallda  a  sinn  kost  vm.  xij.  manudi  eptir 
skylldu  sinni  oc  sa  bunadur  ma  eigi  þarnaz. 

49.  J  þui  profastzdæmi  leysiz  huerr  oc  taki  skript  firir 
brot  sin  sem  hann  braut  at.  þo  at  j  annars  vmbodi  kvnni  opin- 
bert  at  verda. 

50.  puilik  þyrmsl  erv  ðll  a  bænahusum  oc  þuilikr  rettr 
sem  biskup  lofar  saung  at  sem  a  soknarkirkium.  suo  at 
huerr  sem  þadan  tekr  annars  manz  godz  med  stulld.  grip  eda 
rani.  eSa  nockurs  konar  ofvalldi.  falli  sa  j  bann  af  sialfu 
verkinv. 

51.  f>at  "er  tueggia  aura  sekt  ef  bondi  sækir  eigi.  iij. 
svnuvdaga  soknarkirkiu  sina  samfast.  Enn  ef  hann  er  suo.  vj. 
svnnvdága  at  hann  sækir  alldri  a  þeim  tima  soknar  kirkiu 
sina.  þa  er  hann  sekr  halfri  m(lrk  oc  vt  settr  af  heilagri 
kirkiv. 

52.  Allir  kirkiu  soknar  menn  þeir  sem  færir  erv  skulu 
koma  til  soknar  kirkiv  sinnar  alla  þa  daga  sem  j  sextan  daga 
halldi  eru. 

53.  Manna  konur  ef  þær  standa  vpp  af  sængarfðr  firir 
paskadag  gangi  j  kirkiu  aan  kerte  oc  taki  guds  likama  a  paska- 
dag  oc  se  j  kirkiv  vm  alla  paska  oc  standi  sidan  vtan  kirkiu 
eptir  rettri  tiltðlu. 

54.  Fiora  tðgv  daga  skal  huerr  kona  vtan  kirkiu  standa 
eptir  barnburd  enn  eigi  leingur.  Ganga  ma  hun  íyrr  j  kirkiu  ef 
henne  likar  at  hinvm  hæstum  hatidum  ef  manadr  er  fra  lidinn 
barnburdinvm. 

55.  í>a  er  prestr  leidir  manz  konu  j  kirkiu.  stðckui  hann 
a  hana  vigdv  vatni  oc  taki  j  hðnd  hennar  hægri  leidandi  hana 
inn  med  liosi  oc  med  þessum  ordum.  Jngredere  in  templum 
domini  ut  purificata  a  vicijs  omnibus  digne  possis  accedere  ad 
altare  domini  dei  tui.  amen. 

56.  (lOanna  konur  at  eins  skal  j  kirkiu  leida  med  log- 
anda  kerti  þær  er  bðrn  eiga  med  bondum  sinum.  enn  allar 
adrar  med  eingu  kerti. 

57.  Huerr  prestur  eigi  þat  kerti  sem  konur  offra  j  kirkiu 
gongv  sinni. 

58.  Ef  kona  sykiz  af  sængar  reýckiu.  þa    se    henne    eigi 

Dipl.  Isl.  II.  B.  51 


802  SKIPAN  JÓNS   BISKUPS   SIGURÐARSONAR.        '     1345. 

neitat  olian  ef  hun  er  eiginkona.  Enn  friUu  neitaz.  nema  sa 
iati  at  eiga  hana  sem  til  hennar  hefir  tekit.  Eda  hun  iati  skiln- 
adi  vid  hann  ef  henue  batnar. 

59.  Ef  su  kona  andaz  fyr  enn  hun  se  j  kirkiu  leidd  er 
barn  atti  vid  bonda  sinvm.  þa  se  kona  leidd  j  kirkiu  firir  lik- 
inu  med  loganda  kerti. 

60.  Huert  þat  lik  sem  at  kirkiu  a  at  liggia  er  lofat  j 
kirkiu  at  bera  oc  syngia  þar  liksaung  yfir. 

61.  Prestum  lukiz  allt  tida  ofFur  sitt'eigi  seinna  enn  fria- 
daginr  i  fardðgum.  Lukiz  eigi  þa  er  vti  erv  fardagar  taki  sem 
fyrir  tiundarhalld. 

62.  p&Y  erv  allir  skylldir  at  þurfasta  fðstunætur  vm  xij. 
manadi  sem  hann  a.  v.  hundrut  firir  huern  tueggia  missera 
omaga  sinn.  þann  sem  hann  er  skylldr  fram  at  færa. 

63.  Eingi  bondi  taki  at  vtkirkiv  meiri  tiund  enn  af  þeirri 
sinni  iðrdv  oc  lavsa  godzi.  oc  þeirra  manna  tivnd  oc  iysistoll 
sem  hann  helidr  a  sinn  kost. 

64.  Eigi  skulu  bðrn  skiraz  ne  konur  j  kirkiu  leidaz  eda 
hion  saman  vigiaz  vtan  at  soknar  kirkiu. 

65.  Fyrirbodit  er  at  eta  kiðt  manadaga  oc  þridiadaga 
fyrir  öskvdag. 

66.  Eti  einge  kiðt  at  paskum  fyrr  en  hafi  tekit  guds 
likama. 

67.  Katlar  þeir  oc  kerolld  sem  bðrn  skiraz  j  oc  heilðg 
krisma  kemur  vid  skal  til  eingis  annars  bafaz  þadan  af. 

68.  Lofat  er  at  hreinar  kist[u]r  se  j  kirkivm  oc  annat 
þat  sem  hreint  er  oc  eigi  er  vondr  þefur  af.  suo  þo  at  eigi 
verdi  orvm  at. 

69.  Huar  sem  afgiðf  af  hual.  eda  annara  heilagra  daga 
veidvm  verdr  meiri.  enn  hundrat.  þa  se  henne  skipt  j  fiora 
hluti  sem  annari  skiptitivnd.  Enn  hvar  sem  er  hundrat  at  eins. 
edur  þadan-af  minni.  þa  hafi  fatækir  menn  einir  saman, 

70.  Fasta  skal  tueggia  postula  messu  philippi  oc  iacobi 
ef  berr  a  gagndaga.  Enn  hafa  tuimællt  krossmesso.  nema  beri 
£a  miduikudag  firir  ascensionem.  vinna  eigi  leingur  enn  til 
midsaptans  firir  huorn  tueggia  messodaginn. 

71.  Ef  Iðgtekna  messudaga  berr  a  friadag  a  jolafðstu  þa 
er  lofat  huitt  at  eta  oc  einmællt.  Enn  ef  þa  berr  a  miduiku 
daga  jolafostunnar.  þa  er  lofat  tuimællt  at  eta  oc  eigi  kiðt. 


1345,  SKIPAN   JÓNS   BISKUPS   SIGURÐARSONAE.  803 

72.  Eigi  skulu  piestar  gefa  leyíi  rumiielga  daga  þo  at 
tidahalld  se  mikit.  þa  daga  sem  adr  er  alþydu  fasta  skylld.  oc 
eigi  fðstu  natta  leyfi  nema  Iðgtekna  daga  oc  friadag  j  paska 
vikv. 

73.  Huerr  sa  prestr  er  hion  skal  saman  viga.  þa  skal 
hann  lysa  adr.  iij.  drottins  daga  huern  a  bak  odrum  j  sðng- 
husdyrum  at  sa  madr  vill  þeirrar  konv  fa.  oc  ef  nðck[u]r  er  sa 
þar  er  viti  a  uera  írændsemi  edr  sifskapi  þa  beri  hann  þat  vitni 
vm  adr  enn  festar  edr  brudkaup  se. 

74.  Prestur  skal  oc  beyra  iayrdi  konunnar  naudungarlaust 
at  hun  samþyckir  þann  mann  at  eiga. 

75.  í^ui  er  sett  at  þrysuar  se  lyst  j  heilagri  kirkiv  firir 
hiona  samgang  adr  brullaup  er  gert  at  þeirra  hiona  bðrn  er 
henne  hallda  vpp  erv  arfgeing  eptir  fod[u]r  oc  mod[ur]  suo 
sem  eiginnar  konu  bðrn.  þo  at  þar  finniz  a  Iðgligir  mein- 
bugir  sidar  meir.  Enn  þeina  hiona  bðrn  sem  þessari  lysing 
lata  eigi  vpp  hallda  oc  profaz  þeirra  j  millum  Iðgligir  mein- 
bugir  sidar  meir.  verda  alldri  arfgeing  suo  sem  getinn  j  mein- 
bugum. 

76.  Huerr  madr  sem  ser  festir  mey  edr  konu  at  guds 
Iðgum  er  skyldur  at  gera  brvllaup  til  hennar.  innan  þeirra 
næstv.  xij.  manada  sem  hann  hefir  fest  hana. 

77.  Eigi  ma  lik  vera  j  kirkiv  medan  hamessa  segiz  edr 
ðnnor  messa  eun  salumessa.  oc  þui  gefz  eigi  pax  j  salumessu 
sem  j  odium  messum  at  vær  eigum  eigi  afc  samneyta  daudum 
monnum  sakir  þess  at  oss  er  okunnigt  huort  þeir  erv  sattir  vid 
gud  edr  eigi.  Enn  ver  eigum  eingum  þeim  at  samneyta  sem  eigi 
er'j  satt  vid  hann. 

77.  Ef  manni  er  kent  at  bann  blandiz  vid  fenat  einn 
huern.  þat  er  firirbodit  huerium  manni.  þa  sæki  armadr  med 
heimiliskuidar  vitni,  enn  sa  syni  med  lyritareidi  edr  fari  vt- 
lægr.  suo  skal  allra  vtlegdar  mala  synia. 

79.  Klerkar  allir  leggi  af  fiðlgeirunga  jnnan  manadar. 

80.  Allir  prestar  officere  einn  veg  oc  neyti  vors  herra 
likama  af  patenv. 

81.  Huerr  prestr  leggi  til  spitals  mðrk. 

82.  Fyrirbodinn    er    prestum    allr    osæmiligr    fiarafli    oc 

kaupskapur  sa  at  kaupa  nðckðrn  hlut  til  þess  afla  at  hann  seli 

þat  sama  dyrra  vt  aptur. 

51* 


804  SKIPAN   JÓNS   BISKUPS  SIGURÐARSONAR.  1345. 

83.  Eigi  skulu  lærdir  menn  taka  vmbod  til  nðkkorar 
kærslu  edr  standa  a  stefnum  firir  leikmannadomi  vtan  sæki 
sinn  rett.  edr  kirkiv  sinnar,  edr  þeirra  annara  er  iðgin  bioda. 
firir  eckiur  eda  bðrn  föd[u]rlaus  edr  frændr. 

84.  Klerkum  ollum  er  fastliga  firirbodit  undir  bannz  pinv 
j  nðckðrvm  domvm  at  sitia  edr  doma  edr  bref  at  rita  eda  j 
nðckðrvm  radum  eda  reidum  eda  samþykt  vera  vm  liflat  eda 
lima  manna. 

85.  Eigi  skulu  lærdir  menn  vilni  bera  eda  nðckura  eida 
sveria  firir  leikmonnum  eda  leggia  sig  undir  þeirra  dom  ne  vm 
nðckurn  hlut  eda  nðckurs  annars  vtan  biskups  orlof. 

86.  Eingi  prestr  eda  klerkr  skal  sueria  eida  leikmanni 
eda  leggia  sig  eda  sin  mal  vndir  leikmanna  dom  vtan  rad 
biskups  sins. 

87.  Lærdum  monnum  er  bodit  at  þeir  skulu  hreinliga 
lifa  oc  hafa  gott  oc  sæmilgt  medferdi  j  ollum  hlutum.  varaz 
skulu  þeir  alla  breytni  j  klædnadi  sinvm  bædi  at  lit  oc 
skurd.  J  yfir  klædvm  sinvm  ollum  skulu  prestar  einlit  klædi 
hafa  allz  kyns  vtan  eigi  gult.  raudt.  grænt.  eda  rðndott. 
skegg  sitt  oc  krvnv  skulu  lærdir  menn  lata  raka  suo  opt  sem 
þarf  oc  harskurd  kringlottan  suo  stutt  at  eyrna  snepill  syniz. 
eda  luki  mðrk. 

88.  Fyrirbodit  er  ollvm  lærdum  monnum  fastliga  vndir 
bannz  pinv  at  giðra  nðck[u]r  kaup  eda  skilyrdi  eda  taka  ved 
eda  krefia  nðckurn  mann  fiiir  pvsan.  jardan  eda  oleau.  eda 
uðckut  sitt  starf  eda  prestligt  embætti  er  huerr  er  skylldr  at 
gera  kaupjaust.  Enn  krefia  ma  bann  sidan  forna  skylldu.  oc 
taka  med  þðckum  huetuelna  þat  sem  huerr  viU  med  godv 
gert  hafa. 

89.  Lærdum  monnum  er  fyrirbodit  at  sitia  þau  brullaup 
er  eigi  hefir  adr  lyst  verit.  Enn  huerr  er  at  þui  verdr  kendr  þa 
skal  biskup  suspendera  hann  ab  officio  vm.  iij.  ár.  oc  eigi  þo 
meiri  refstar  von  ef  biskupi  litz  epter  malavðxtum. 

90.  Suo  er  oc  fyrirbodit  sub  pena  suspensions  at  syngia 
pvsvnarmessu  yfir  konum  er  þær  giptaz  oc  yfir  eingvm  nema 
iungfrvm  einvm. 

91.  Eigi  skulu  prestar  reka  leikmenn  vr  kirkiu  nema 
opinberar  sakir  se  til  þær  sem  þeir  vita  visan  vilia  biskups  til. 
eda  hans  umbodzmanz. 


1345.  SKIPAN  JÓNS  BISKUPS  SIGURÐARSONAR.  805 

92.  I>at  er  fastliga  fyrirbodit  at  nðck[u]r  late  sem  hann 
syngi  messu  ef  hanu  ma  eigi  syngia.  eda  hann  veit  at  hann 
vantar  nðck[u]r  þau  fðng  sem  skyllda  krefur  at  hofd  se. 

93.  Ef  opinbert  verdr  saurlife  prestz  med  barngetnadi  þa 
skal  hann  leggia  messusðng  þar  til  er  hann  finnr  biskup.  eda 
hans  vmbodsmann  ok  tekr  skript  oc  yfirbot. 

94.  Eingi  prestr  segi  messu  vtan  hia  sie.  ij.  menn  oc 
kunni  annar  huor  at  anza  prestinum  j  messunni. 

95.  Allir  prestar  syngi  tidir  eda  lesi  j  sloppi  eda  kor- 
kapu  forfallalaust. 

96.  Prestar  allir  syngi  heima  at  kirkiv  ottvsaung  oc 
aptansðng  hinar  stærstu  hatidir.  vtan  biskups  skipanir  se  odrv 
vis  til. 

97.  Syngi  prestar  huergi  j  brvtt  alla  þa  daga  sem  j  sextan 
daga  halldi  erv.  nema  vili  til  vtkirkna. 

98.  Krismv  skal  huerr  prestur  nya  taka  aa  huerium  .xij. 
manudum.  suo  at  firir  austan  lonsheidi  oc  firir  vestan  gilsfiörd 
skulu  prestar  allir  tekit  hafa  krismu  it  seinzta  a  thorlaks- 
messu.  Enn  firir  vestan  iokulsa  a  solheimasandi  oc  firir  vestan 
huita  j  borgarfirdi  at  ionsmesso  baptiste.  Enn  um  allann  svnn- 
lendinga  fiordung  at  uppstigningardegi. 

99.  Biskup  a  þuilika  sekt  a  ollum  rettnæmum  ordum  ef 
klerkar  tala.  eda  gera  sem  konungr  a  þegnum  sinum. 

100.  Prestr  skal  iafnan  til  reidu  vera  hveruitna  sem  hann 
verdr  kuaddr  Iðgliga  at  skira  barn.  eda  fara  j  naudsyn  til  siuks 
manz.  Enn  ef  hann  firir  nemz  kuaddr  oc  deyr  barn  oskirt  edr 
siukr  madr  oskriptadr  þa  se  hann  ipso  facto  suspensus  ab  of- 
ficio  et  beneficio  oc  godz  hans  þat  sem  hann  hefir  afiat  a 
kirkiunni  j  biskups  valldi.  Suo  framt  sem  skynsamiiga  er  j  moti 
íarit  presti.  huort  sem  hann  þarf  a  sio  edr  landi  at  fara.  oc  se 
iafnvel  heim  reiddr  sem  heiman.  oc  suo  at  hann  þurfi  eigi 
sialfur  at  roa. 

101.  Prestr  skal  huern  tima  er  hann  ferr  vm  herad  at 
naudsyn  til  siuks  manz  hafa  med  ser  uiaticum  hreinlega  geymt 
j  handbok  oc  bera  sialfur  a  briosti  sinv.  bædi  til  kirkiu  oc 
fra.  oc  eigi  odrvm  j  hendr  fa  vtan  prestr  se  at  vigslu  eda 
diakn. 

102.  Prestr  skal  eigi  gefa  þionustu  utan  biskups  orlof 
nðckrum    manni   þeim    sem    i    stormælum   er.    eda  opinberum 


806  SKIPAN   JÓNS  BISKUPS  SIGURÐARSONAR.  1345. 

glæpum  fyrr  enn  þeir  bæta  eptir  Iðgum  sin  afbrot  oc  annars 
soknarmanni  naudsynialaust.  Enn  ef  odrvuis  gerir.  gialldi  bisk- 
upi  halfa  mork  nema  liann  uerdi  kraídr  at  veita  sivkum  manni 
þionustu  j  annars  prestz  sokn.  þa  skal  hann  fara  til  hans  oc 
veita  honum  naudsynia  hialp. 

103.  Fyrirbodit  er  at  uðck[u]r  prestr  dirfiz  at  segia  messo 
a  nðckurn  dag  fyrr  enn  [hann]  hefir  adr  rækiliga  sungit  ottv 
sðng  de  tempore. 

104.  Huerr  prestr  er  at  þui  verdr  keudr  at  hann  lockar 
eda  teygir  nðckurn  siukan  mann  eda  heilan  vr  annars  kirkiu 
sokn  at  kiosa  at  sinni  kirkiu  ser  leg.  þa  er  hann  skyldr  aptr 
at  færa  til  soknar  kirkiu  þat  lik  med  fullnadi  er  þui  liki  fylgdi 
oc  suo  skal  huervetna  er  nðck[u]r  prestr  tekr  lik  vr  annars 
kirkiusokn.  vtan  pilagrima  og  vegfarandi  menn. 

105.  Vtlenzka  menn  ma  j  þeirri  kirkiusokn  iarda  sem  þeir 
andaz.  ef  þeir  gera  eigi  adra  skipan  firir  ser. 

106.  Prestar  allir  er  kirkiur  vardueita  oc  curam  hafa  tekit 
af  biskupi.  hafa  fult  ualld  huerr  j  sinni  sokn  at  setia  skriptir 
oc  leysa  soknarmenn  sina  af  ollum  leyniligum  syndum  oc  mis- 
giordum  skriptbornvm  vid  sig.  Enn  j  þessum  einvm  atburd- 
um  skal  til  biskups  visa  og  eigi  ðdrv  vis  afleysa.  leyniliga  ef 
leynt  er. 

J  fyrstu  ef  nðck[u]r  hefir  fallit  j  bann  þat  sem  Iðgin  lia 
biskupi  einum  af  at  leysa  sem  er  ef  nðck[u]r  hefir  lagt 
heiptuga  hðnd  a  klerk  eda  klaustramann. 

Annar.  Hueruitna  sem  finnz  inregularitatem  contractam 
sem  er  ef  nðck[u]r  lærdr  madr.  prestr.  diakn.  eda  subdiakn 
hefir  sungit  eda  þionustu  ueitt  eda  embætti  j  kirkiu  in  maiori 
excommunicacione  ef  nðck[u]r  hefir  hlaupit  eda  yfir  gleymt 
sinum  vigslum  eda  tekit  vigslur  af  odrum  biskupi  orlofslaust. 
vtan  sa  se  daudvoni  er  til  skripta  gengr.  eda  miðg  siukr  þa 
ma  huerr  prestr  firir  allar  syndir  aflausn  gefa  skriptbornar  þo 
med  þui  skilordi  sem  fyr  segir  ef  honum  batnar. 

107.  Enn  ef  prestr  ryfr  skriptamal  oc  uerdr  at  þui 
sannur.  þa  se  hann  tekinn  af  vigslum  oc  settur  j  hit  hardazta 
klaustr  oc  geri  þar  æfinliga  idran  oc  hafi  biskup  fe  hans. 

108.  Siukum  manni  skal  enga  skript  setia.  vtan  heyra 
skriptamal  hans  oc  segia  suo.  pu  skait  fulla  tru  oc  von 
00    akall    hafa    til   allzvalldanda    guds    at    hann   vili  fyrirgefa 


1345.  SKIPAN  JÓNS  BISKUPS   SIGURÐARSONAE.  807 

þier  oU  þin  afbrot  oc  kalla  þier  til  arnadarordz  iungfru  sanctam 
mariam  oc  alla  guds  helga  menn  oc  gef  fyrir  sal  þinni  slikt 
sem  gud  skytur  þier  j  hug.  adra  skrift  set  eg  þier  einga.  utan 
ef  þier  batnar  kom  til  min  sem  fyrst.  oc  teli  fyrir  honum  sem 
innvirduligaz  at  hann  idriz  sem  hann  orkar  oc  leggi  hðnd  a 
hðfut  honum  oc  geíi  aflausn  sem  fyrr  segir, 

109.  Lysa  skulu  prestar  huern  tima  j  langa  fðstu.  einkan- 
liga  fyrir  soknarfolki  sinv  at  huerr  madr  karl  oc  kona  er  sam- 
vizku  alldr  heíir  til.  skal  it  minzta  einn  tima  a.  xij.  manvdum 
til  skripta  ganga  vid  soknarprest  sinn.  oc  þui  at  eins  vid  annan 
at  soknar  prestr  hans  lofi. 

110.  Ok  ef  vtansoknar  madr.  nema  pilagrimar  eda  veg- 
farandi  menn  se  komandi  til  skripta  til  nðckurs  prestz  orlofs- 
laust.  þa  segi  prestr  honum  þegar  at  hann  hefir  huorki  valld 
til  at  leysa  hann  ne  binda  oc  visi  honum  suo  aptur  til  soknar 
prestz  sins. 

111.  Eingi  prestr  skal  heyra  skriptamal  þess  manz  er 
hann  veit  j  banni  vera  fyrr  enn  hann  er  leystr  af  þeim  sem 
med  Iðgum  a  hann  at  leysa  oc  þar  med  skulu  prestar  fyrst 
eptir  leita  j  skriptamaium  þar  næst  huort  hann  kunni  credo  oc 
pater  noster  oc  aue  marie  oc  biodi  at  þeir  nemi  sem  fyrst  er 
eigi  kunna  adr. 

112.  Eingi  prestr  skal  j  skriptamalum  bioda  nðckðrum 
eda  til  leida  at  hann  sveri  eida.  eda  trulofi  at  hann  skuli  þa 
eina  hueria  synd  skriptborna  alldri  optar  gera.  Einkannliga  þær 
sem  sizt  ma  uaraz.  þuiat  ef  hann  gerir  sidan  j  moti  iatan  sinni 
þa  brytr  hann  tuifallt. 

113.  Kenna  skulu  prestar  þeim  sem  til  skripta  ganga  huersu 
þeir  skulu  til  skripta  ganga  at  þeir  segi  suo  sin  afbrot  at 
þeir  rægi  sig  enn  eingan  annan  nefniliga.  vtan  syndinni  se  suo 
hattat  at  hann  megi  eigi  hana  odruvis  segia.  sem  henda  kann 
at  hann  hefir  haft  systr  sina.  eda  þuilikt  annat  oc  at  þeir 
skriptberi  med  sannri  idran  allar  sinar  syndir  oc  misgerdir  oc 
leyni  eingv^). 

')  Hér  endar  skinnbókin,  og  getr  hér  vantað  nokkuð  aptan  af. 


808  SKIPAN   JÓNS  BISKUPS   SIGURÐARSONAR.  1345. 

Ð. 

I. 

AM.  688C.  4to  bls.  1  skb.  skr.  1479.  Næst  á  eptir  kemr 
skipan  Gyrðs  frá  1354. 

4 þeir  gera  at. 

5.  Jtem  at  til  þeirrar  kirkiu  lukizt  tivnd  af  allri  fasta 
eign  sem  hun  liggur  j  sockninni. 

6.  Jtem  at  þeir  menn  sem  eigi  ero  heimilisfastir  Inki 
lysistoll  þar  sem  þeir  taka  Guds  likama  at  paskum  edur  misse 
þionuztu. 

7.  Jtem  at  oUum  monnum  þeim  sem  eigi  koma  til  kirkiu 
prestz  j  langa  fostu.  at  iata  sig  neitaz  at  taka  guds  likama  at 
paskum. 

8.  Jtem  at  þuilik  skript  se  fyrir  launfesting  sem  fyrir 
opinberan  hordom. 

9.  Jtem  at  allir  prestar  eigi  allar  tidabækur  ciOessuklædi 
oc  kalek  jnnan  fim  sara  fra  þvi  er  hann  er  uigdur. 

10.  Jtem  at  allir  klerkar  leggi  af  fiolgeirunga  jnnan  man- 
adar  sidan  þeir  ero  aaminter. 

11.  Jtem  at  eingi  taki  meiri  tiund  at  utkirkiu  en  af 
þeirri  fastaeign  oc  lausa  gozi  oc  þeirrra  manna  tiund  oc 
lysitoU  er  hann  helldur  æ,  sinn  kost  vm  þa  xij,  manudi. 

12.  Jtem  ath  hver  prestur  eigi  þat  kerti  er  konur  ganga 
j  kirkiu  med  oc  þær  offra  til  alltaris. 

13.  Jtem  eigi  skulu  konur  leidazt  j  kirkiu  j  bænhusum 
eigi  born  skirazt  eigi  hion  saman  uigiazt  oc  huergi  nema  j 
socknar  kirkium. 

14.  Jtem  at  allir  prestar  officeri  einn  ueg  oc  neyti  uors 
herra  likam  af  patenu. 

15.  Jtem  at  allir  prestar  eigi  sier  slopp  oc  korkapu  iunan 
xij.  manadasidan  hann  er  uigdur. 

16.  Jtem  at  eingi  prestur  oleadi  optar  enn  sama  mann 
en  um  sinu  aei  xij.  manudum. 

17.  Jtem  ad  in  purificatione  sancte  CDarie  et  inveneracione 
segiz  eigi  huic. 

18.  Jtem    at    credo    in    unum    segiz    cotidie    in    natale 


1345.  SKIPAN  JÓNS  BISKUPS   SIGURÐARSONAR.  809 

domini  usque  ad  ultimam  diem  octauarum  epiphanie.  inclusiue 
excepto  uno  festo  innocencium. 

19.  Jtem  at  hver  prestur  leggi  mork  til  spitals. 

20.  Jtem  at  dominus  uobiscum  segiz  lagt  j  huerri  messo 
ante  secretam, 

21.  Jtem  fyrirbaud  hann  at  eta  kiot  aa  paska  tima  furr 
enn  hann  tekur  adur  gudz  likama. 

22.  Jtem  bannadi  hann  at  eta  kiot  manadag  oc  þridiu- 
dag  næsta  fyrir  oskudaginn. 

23.  Jtem  ef  manna  konur  standa  af  sængarfor  fyrir  paska 
gangi  j  kirkiu  sine  cera  oc  se  j  kirkiu  um  paska  uiku  oc  taki 
guds  likama  m.  paskadag  enn  standi  þær  utan  kirkiu  eftir 
rettri  tiltolu. 

24.  Jtem  at  engir  katlar  edur  kerolld  se  til  annars  hofd 
þau  sem  baurn  ero  j  skird. 

25.  Jtem  at  allir  soknarmenn  komi  til  kirkiu  alla  þa 
daga  sem  j  xvj  daga  balldi  ero  oc  færir  erv. 

26.  Jtem  at  eingi  prestur  syngi  burt  paskadag.  enn  fari 
annann  dag  j  paskum  oc  gefi  reidu  folki  þvi  sem  eigi  ma  til 
kirkiu  komazt. 

27.  Jtem  at  eingi  prestur  segi  messo  suo  at  færri  se  bia 
enn.  ij.  oc  kunni  annar  at  suara  prestinum. 

28  Jtem  at  prestar  lesi  tidir  sinar  edur  syngi  j  kirkiu 
forfallalaust  oc  hafi  medan  slopp  edur  korkapu. 

29.  Jtem  at  allir  prestar  syngi  heima  j  kirkiu  sinni  ottv- 
saungua  oc  aptansaungua  hinar  stæztu  hatidir  utan  biskupa 
skipanir  standi  annann  ueg  til. 

30.  Jtem  at  prestar  geymi  at  þeir  gefi  aungum  þeim 
manne  guds  likama  edur  olean  er  eigi  [er]  adur  biskupadur. 

31.  Olea  skal  alla  þa  sem  guds  likama  hafa  tekit,  taki 
skynsom  born  x  uetra  elligar  eigi. 

32.  Jtem  at  prestur  syngi  eigi  j  burt  til  bænhusa  aila 
þa  daga  sem  j  sextan  daga  halldi  ero.  enn  syngia  skulu  þeir 
til  kirkna. 

II. 

AM.  688C.  4to  bls.  3-5  skb.  skr.  1479;  AM.  456.  12mo  bls. 
187 — 93  skb.  skr.  c.  1480  (hér  fylgt),  og  er  hér  næst  á  undan  skipan 
Vilhjálms  kardínála  frá  1347,  en  þar    á    undan    skipan    Gyrðs    frá 


810  SKIPAN   JÓXS  BISKUPS   SIGURÐARSONAE.  1345. 

1354.  í  688  er  skipan  Gyrðs  írá  1359  næst  á  undanþessum  klausum, 
Sum.t  af  þessu,  svo  sem  4  og  6  kemr  alveg  beim  við  það,  sem  stendr 
í  C-textanum  af  Skipan  Jóns  biskups  Sigurðarsonar  og  svarar  4  hér 
til  §  53  —  56  þar,  en  6  hér  til  §  27  -  36  þar.  Einnig  svara  tvær 
næst  síðustu  greinarnar  í  5  til  §  89 — 90  þar,  sem  aptr  svarar  til 
§  40-41  í  skipan  Eilífs  binni  miklu  (1323—48).  Fyrri  blutinn 
af  6  stafar  og  frá  skipan  Eilífs.  Aonar  kaflinn  hér  svarar  nokkurn- 
veginn  til  niðrlagsákvæðanna  í  §  5  í  skipan  Eilífs  og  til  §  21  í 
C  textanum.  Fyrsti  kaflinn  hér  svarar  að  efni  nokkurnveginn  til 
skipanar  Arna  biskups  þorJákssonar  frá  1269  (Dipl.  Isl.  II,  Nr.  7): 
A  §  11  og  B  §  15  og  D  §  5.  Fyrri  bluti  fimta  kaflans  hér  virð- 
ist  hafa  stoð  sína  í  Kristinrétti  Arua  biskups  (sbr.  kap,  19).  En 
þriðji  kaflinn  er  orðrétt  skipan  sú.  sem  hér  að  framan  er  eignuð 
Arna  biskupi  |)orIákssyni  og  heimfærð  til  1269  (Dipl.  Isl,  II,  Nr, 
13).  það  er  því  tvent  til,  að  annaðbvort  er  það  tilvilviljun,  að 
þessar  klausur  standa  hér  saman  í  handritunum  og  að  einhver  laga- 
safnari  hafi  tínt  þær  saman  og  raðað  þeim  niðr  rétt  sem  af  hend- 
iugu,  ellegar  þá  að  þessar  klausur  bafi  allar  staðið  í  skipan  Jóns 
biskups  Sigurðarsonar  írá  upphafi,og  gæti  það  verið  og  er  í  sjálfu 
sér  ekki  ólíklegt,  úr  þvi  að  sum  önnur  bandrit  (einkum  C  og  F) 
taka  upp  mikið  af  því  sama.  Að  skipan  Arna  biskups  frá  1269 
um  boldtekju  barna  stendr  bér  orðrétt,  þarf  í  sjálfu  sér  ekki  að  vera 
kynlegra,  en  að  Jón  biskup  hefir  samþykt  ýmislegt  annað  úr  skipun- 
um  hans.  Að  öðru  leyti  læt  eg  þetta  liggja  milli  hluta,  en  læt  þetta 
fylgiast  bér  að,  og  sakar  það  ekki  úr  þvi  að  eptir  þessu  handriti 
hefir  ekkert  af  þessu  verið  prentað  fyrri,  og  af  því  að  það  er  als- 
endis  óvíst,  bvort  þessi  skipan  Jóns  Sigurðarsonar  sé  í  nokkurri  af 
öllum  þeim  útgáfum,  sem  bér  eru  prentaðar  nú  í  sinni  upphaflegu 
mynd,  svo  að  leggja  verðr  fram  hér  alt  sem  snertir  hana  að  ein- 
hveriu  leyti,  og  hægt  er  við  að  koma. 

1.  vm  barn  skirn. 

Ef  barn  þat  sem  skemmri  skirn  uar  skirt  er  lifanda  fært 
presti  oc  profar  hann  þat  rettliga  eptir  heilagrar  kirkiu  skipan 
skirt  hafa  uerit.  þa  leidi  hann  þat  þegar  j  kirkiu  utan  prim- 
signan.  segiande  jngredere  in  templum.  leg[g]i  oleum  sanctam  á 
briost  oc  hals  sine  jnterrogacione.  abrenuncias  satane  et  cetera. 
segiandi  et  ego  lineo  [te]  oleo  salutis  et  cetera.  oc  leggi  crisma  j 
hofud  oc  segi.  Deus  et  pater.  oc  færi  sidan  barn  i  skirnar  kufl 
segiande.  accipe  uestem  candidam.  þa  fai  hann  þui  loganda 
uaxkerti  j  hægri  hond  oc  segi.  accipe  lampadem  oc  giore  þetta 
allt  epter  þui  sem  j  handbok  er  til  noterat. 

2.  vm  barn  skirn. 

Ef  prestur  efazt  huort  at  barn  er  skirt  annat  huort  af 
ordum  þess  er  skirdi.  edur  þeir  herma  tuefallt  fra  sem  hia 
uoro.  j  þessu  efni  primsigni  prestur  barnit  oc  skire    med  þess- 


1345.  SKIPAN    JÓNS  BISKUPS   SIGUEÐARSONAR.  811 

um  ordum  si  baptizatus  es  non  te  rebaptizo.  sed  si  baptizatus 
non  es  ego  bapiizo  te  jn  nomine  patris  et  cetera.  oc  giore  allt 
sidan  sem  uant  er.  jafnuel  ma  skira  born  j  sio  sem  j  sætu 
uatni  oc  suo  ma  bræda  js  edr.  snio  at  þat  uerdi  at  uatni.  enn 
j  aunguum  log  odrum.  edr  annars  battar  uokua  skal  barn  skira.  oc 
þui  er  onyt  hraka  skirn.  a  huerium  degi  oc  sem  þarf  jafnuel 
ioladag  oc  paskadag  ma  barn  skirazt  suo  oc  at  telgia  crisma  spytur. 

3.  vm  holldtekiv  barna. 

Tolf  uetra  gomul  born  skulu  taca  corpus  domini  skyllduliga 
oc  könna  uel.  credo  in  deum.  pater  noster.  oc  aue  maria  oc 
barnskirnar  ord.  suo  er  oc  soknar  prestur  skylldur  at  kenna 
þeim  oc  ollu  sinu  þinga  folki  at  jata  sig  rækiliga  oc  synder 
sinar  oc  fara  med  sic  rækiliga.  þa  er  þau  hafa  nytekit  guds 
likama.  þau  ein  born  mega  taca  corpus  domini.  x.  uetra  gomul 
ef  likar.  sem  a  kirkiubæium  upp  uaxa  oc  graptarstadur;,er.  oc  af 
skynsðmum  monBum  fædazt  oc  sialf  ero  grein[d]ar  god.  oc  hafa 
marga  þa  hluti  sed  oc  heyrt  oc  numit.  sem  til  skynskemdar  oc 
heilagrar  truar  heyra.  Eigi  þarf  til  þess  at  slægiazt  at  nockur 
born  taki  guds  likama  yngri  en  tiu  uetra.  huerar  skynsemi  edr 
nams  sem  þau  ero.  Jafngomul  skulu  born  taka  corpus  domini 
sueinar  oc  meyiar.  huort  sem  þau  taka  tiu  uetra  edr  tolf. 
þuiat  huergi  er  med  oss  skrifat  logmal  til  þes  at  pilltar  taki 
yngri  enn  meyiar  ellri  odruuis  en  þat  fari  epter  skynsemd 
huorra.  oc  radi  soknar  prestur  meir  en  bondi  edr  husfreyia. 
huer  oc  er  duelr.  xij.  uetrum  leingur.  edr.  dregr  framar  j  oueniu 
at  skriptazt  eigi  edr  taka  corpus  domini  þa  er  hann  utlægr  oc 
huer  peningur  sá  er  hann  aa^). 

4.  hvenar  giptar  konur. 

Manna  konur  ef  þær  standa  upp  aa  af  sængar  faur  firir  paska. 
gangi  j  kirku  aan  kerti  oc  taki  guds  likama  á  paskadag  oc  se 
j  kirkiu  um  allapaska  oc  standi  sidanutan  kirkiu  epter  rettri  tiltolu. 
fioretigi  daga  skal  huer  kona  utan  kirkiu  standa  epter  barnburd  en 
eigi  leingur.  ganga  ma  hon  fyrr  j  kirkiu  ef  henni  likar  at 
hinum  hæstum  hatijdum  ef  mannadr  er  fra  lidinn  barnburdinum. 
ef  prestur  leider  manz  konu  j  kirkiu.  stðckui  a  hana  uigdu 
uatni  oc  taki  j  hond  henni  bægri.  leidandi  hana  jn  med  liose 
med  þessum  orduHa.  jngredere  in  templum  domini.  ut  purificata 
a  uicijs  omnibus  digne    posses   accedere    ad  alltare  domini  dei 

n  Hér  skýtr  688C  inn  C  §  58,  §  25  og  §  23. 


812  SKIPAN  JÓNS   BISKOPS  SIGURÐARSONAR.  1345. 

tui.  ailar  konur  adrar  skulu  med  eingu  kerti  ganga  j  kirkiu  oc 
eigi  skal  prestur  med  hendi  leida  þær  helldur  stockua  at  eins 
uigdu  uatni  oc  gangi  sialfar  j  kirkiu. 

5.    vm  brulla[up]. 

[Brullaup  skulu  eigi  giorazt  þann  dag  oc  nott  sem  loghei- 
lagr  dagur  eda  fostudagur  er  eptir. 

Jtem  fra  þui  er  jolafasta  hefzt  oc  fram  yfer  geisla  dag. 

Jtem  fra  niu  uikna  fostu  oc  fram  um  paska  uiku. 

Jtem  fra  gagndaga  uiku  oc  fram  um  huita  sunnu  uiku. 
má  Sl  þessum  timum  eigi  brudlaup  giora  ne  konu  fa.  En  huer 
at  þessu  giorer  j  mot  gialldi.  xij  aura  oc  taki  skript. 

Lys£a(!)  má  firir  brudlaupum  a  huerium  timum  sem  likar 
iij.  drottinsdaga  skal  lysa  nema  at  biskup  lofi  at  sialldnar 
86  lyst*). 

Eigi  skulu  prestar  sitia  at  þeim  brudlaupum  sem  eigi 
hefer  logliga  adr  lyst  uerit.  En  ef  þeir  giora  þat  þa  skulu  þeir 
leggia  af  officium  sitt  um  þria  uetur  oc  taka  þo  meire  skript 
ef  biskupi  synizt.  edr  hans  umbodzmanni  epter  mála  uoxtum. 

fyrerbodit  er  prestum  sub  pena  suspensionis.  at  syngia 
pusunar  messo  eckium  er  þær  giptazt  oc  eingum  odrum  nema 
iungfrum  einum. 

þau  ein  hion  skulu  prestar  sama[n]  uigia  sem  brudgum- 
inn  uar  eigi  íyrr  kuæntr  oc  su  kona  sem  eigi  uar  fyr  raanni 
gipt. 

6.  vm  lijk. 

Alla  loghelga  daga  er  rett  at  bua  um  lik  og  giora  at 
kistu  edr  barer  oc  med  at  fara  oc  grafa  nema  sio  daga  sem 
fyr  uoru  greinder.  joladag  skal  eigi  lik  jarda. 

Ef  finz  af  likama  kristins  manz.  þa  skal  syngia  allan  lik- 
song  yfer  ef  merki  sier,  huort  at  uerit  hefer  kallmadur  edr  kona. 
oc  uiti  menn  uist  at  sa  eda  su  atti  kirkiu  gropt  logligan,  þo 
at  hðfut  finnizt  af  manni  eitt  saman  þa  aa  yfer  þui  at  syngia. 
Enn  þo  at  hofudit  finnizt  eigi  oc  beri  skynsamir  menn  kenzl  á 
likaman  þa  skal  hinn  andadi  eigi  missa  firir  þat  embættis  sins, 
edr  ef  einn  huer  limur.  hond  edr  fotur  edr  nockut  annat  bein 
edr  hollá  finzt  sierliga.  þa  er  eigi  greint    huort    þar    skal  yfer 


')  [Sbr.  Kristinr.  Arna  kap.  XIX. 


1345.  SKIPAN   JÓNS  BISKUPS   SIGURÐARSONAR.  813 

syiigia  edr  eigi.  enn  þo  se  allt  j  kirkiugardi  grafit  þat  er  finzt 
af  likama  kristins  manz  ef  sa  atti  at  kirkiu  at  liggia. 

Huers  kristins  manz  likam  skal  j  kirkiu  bera  oc  þar  yfer 
syngia  þat  sem  skipat  [er]  adr.  enn  hann  er  jardadr. 

Eingi  skal  efazt  j  þui  at  ef  kona  uerdr  med  barni  daud, 
skal  hana  þa  j  kirkiugardi  graía  sem  adra  menn.  oc  eigi  skera 
ne  fra  taka. 

Lik  skal  eigi  grafa  adr  en  kolnat  er.  þar  j  kirkiugardi  skal 
huert  lik  jarda  sem  formadr  stadarins  edr  soknarprestur.  edr 
sá  er  yfer  syngur  kuedur  aa. 

Jafndyr  eru  oll  \eg  j  kirkjugarde.  huort  sem  þau  ero  nær 
kirkiu  edr  firr. 

J  þeim  articulo  sem  fyrr  var  getid  og  stendr  j  hinum 
forna  kristnum  retti.  ef  finzt  af  liki  kristins  manz  wtj  eins 
huers  stadar  oc  se  miog  uanadur  likamin  at  eigi  siae  getnadar 
limuna  huort  at  karlmanz  lik  er  edr  konu.  enn  menn  uiti  uist  at 
sa  edr  su  sem  uti  vard  atti  at  kirkiu  [at]  liggia.  þa  aa  yfer  [at] 
syngia.  en  þat  er  eigi  greint  huort  yfer  konu  skal  syngia  edr 
karlmanni  en  þar  sem  ef  er  á  huort  er.  trui  eg  karlmanzins  teg- 
undina  þui  hier  firir  eiga  at  setiazt.  þuiat  hun  er  hueruetna  j 
helgum  ritningum  firir  huorutueggia  sett. 

Einueg  skal  liksong  syngia  yfer  hueriu  barni.  þui  sem  hei- 
laga  skirn  hlytur  sem  yfer  rosk[n]um  manni.  þuiat  under  allt 
bænahalld  þat  sem  firir  fram  lidnum  er  skipat.  mega  felazt 
þeiria  kristinna  manna  saler.  sem  meir  þurfa  bæna  at  niota 
enn  borninn.  enn  eigi  trui  eg  framar  skyllt  vera  at  syngia  sálu 
messo.  yfer  bornum  ondudum  en  likar^). 


•)  Hér  eptir  kemr  í  456:  a)  Tilkviðjanar  hvatskeytilegrar  etc.  (= 
Dipl.  Isl.  II,  99),  b)  þessar  sakir  á  armadr  bps  at  sækja  etc  (=  Dipl. 
Isl.  II,  Nr.  58). 

í  688C.  kemr  hér  á  eptir:  a)  Eigi  skulu  prestar  syngia  CDessur  ij 
vm  daga  etc.  (úr  statútu  Arna  1269)  bls.  5—  6. 

b)  þá  kemr  um  guðsifjar  bls.  6 — 7  (=  Dipl.  Isl.  II,  11). 

c)  Nú  skuiu  klerkar  etc.  bls.  7  (=  Dipl.  Isl.  II,  100). 

d)  þessar  sakir  á  ármaðr  etc.  bls.  7  (=  Dipl.  Isl.  II,  58). 

e)  Nú  af  því  að  hjúskapr  bls  7-8  (=  Dipl.  Isl.  II,  90). 


814  SKIPAN  JÓKS  BISKUPS  SIGDRÐARSONÁR.  1345. 

AM.  42A.  8to  bls.  220—21  skinnb.  þetta  skr.  c.  1480;  á 
undan  er  kafli  úr  skipan  Jóns  Haldórssonar  ^^io  1326  og  úr 
Gyrðs  frá  1359,  en  á  eptir  kemr  klausa  úr  skipan  Vilchins  frá 
1396. 

aliud  statutum. 
Jtem    fyrirbaud    virduligur    herra   jon    biskup   jn  crastino 
jacobi  apostoli  jn  sinodo. 

1.  at  katlar  þeir  oc  kerolld  sem  born  skirazt  j  oc  heilðg 
krisma  kemur  vid  skulu  til  einskis  annars  hafazt  sidan. 

2.  Jtem  skipadi  hann  at  fyrir  austan  lomagnups  sand  oc 
fyrir  uestan  gilsfiord.  skulu  prestar  tekit  hafa  nýia  krisma  hit 
seinazta  þorlaksmesso.  Enn  fyrir  austan  jokulsfa  aa  solheima- 
sandi  oc  fyrir  vestan  huitsa  j  borgarfirde  at  jonsmesso  baptiste. 
enn  vm  allann  sunnlendinga  fiordung.  at  vppstigningar  deigi. 

3.  Jtem  at  aller  kirkiusoknarmenn  þeir  sem  færir  eru 
skulu  koma  til  kirkiu  alla  þa  daga.  sem  j.  xvj.  daga  halldi  eru 
elligar  luki  halfa  mork  fyrir  huern  dag  er  þeir  missa  tida 
viliandi. 

4.  Jtem  skipadi  hann  at  eingi  prestur  syngi  j  burt  aa 
paskadag.  enn  fari  annann  dagh  paska  at  gefa  gudz  likama 
þui  folki  sem  [eigi  ke]mur  til  kirkiu  sialft. 

5.  Jtem  at  eingi  prestur  syngi  eda  lesi  suo  messo  at 
eigi  sie  hia  tueir  menn  hit  minzta  oc  kunni  annar  at  annza 
presti. 

6.  Jtem  at  allir  prestar  geymi.  at  þeir  gefi  eigi  gudz 
likama  eda  olian  nðckurum  manni  þeim  sem  eigi  er  bisk- 
upadur. 

7.  Jtem  olia  þa  alla  sem  gudz  likama  hafa  tekit.  taki 
skynsom  bðrn.  x.  vetra.  enn  eigi  ella. 

8.  Jtem  at  prestum  lyktizt  tida  offur  sitt  allt  hit  seinzta 
friadaginn  j  fardaugum  oc  lycktizt  ei  þa  wti  eru  fardagar.  luki 
sem  lyrir  tiundar  halld. 

9.  Jtem  at  þeir  se  aller  skylldir  at  fasta  fðstunætur.  xij. 
manade.  sem  hann  cn.  v.  hundrud.  oc  tveggia  missera  biðrg 
fyrir  huern  omaga  sinn.  þann  sem  hann  er  skylldugur  framm 
at  færa. 


1345.  SKIPAN   JÓNS   BISKDPS   SIGURÐARSONAR.  815 

10.  Jtem  at  biskup  eigi  þvilika  sekt  aa  ollum  riettnæmum 
ordum  oc  giordum  er  klerkar  tala  eda  giora  sem  kongur  aa 
þegnum  sinum. 

11.  Jtem  lofadi  hann  at  hreinar  kistur  sie  j  kirkiu  oc 
annat  þat  sem  eigi  verdr  orum  at.  oc  eigi  er  vondur  þefur  at. 


F. 

ÁM.  148.  4to  bls.  221—37  skb.  c.  1500  (Landeyjabók). 

Statuta. 

Jn  nomine  domini  amen. 

Anno  domini  CD°.  ccc.  xP.  quinto. 

Jn  crastino  jacobi  apostoli  j  skaalhollti  in  sinodo  skipade 
virduligur  herra  jon  biskup  med  gudz  naad  tercius  med  þui  nafne 
med  samþýcke  allra  þeirra  lærdra  manna  er  þar  voro  vid  staddir. 
þessa  articulos  sem  hier  fýlgia. 

1.  Jn  primis  at  huer  prestur  lati  sa  brott  sina  friUvinn- 
ann  halfsmanadar  aamintir. 

2.  Jtem  at  yfuer  einskis  andadz  manz  leide  giorizt  krossar 
eda  pentizt  suo  at  fottrodazt  megi. 

3.  Jtem  at  fornir  kirkiuvidir  leggizt  eigi  j  aunnur  hus 
vtan  med  biskups  ordlofe. 

4.  Jtem  at  soknarmenn  huerrar  kirkiv  giore  at  kirkiu- 
garde  innan  manadar  sidann  þeir  verda  aa  mintir.  ella  setist  vt 
af  heilagri  kirkiv. 

5.  Jtem  at  huer  prestur  leggi  til  þeirrar  kirkiu  sem  hann 
hefver  halldit  hinu  tiunda  part  af  aullo  þui  godze  sem  hann 
hefver  af  henne  aflat. 

6.  Jtem  at  til  þeirrar  kirkiu  lukizt  tivnd  af  allre  fasta 
eign  sem  hun  liggur  j  sokninne. 

7.  Jtem  at  aller  menn  þeir  sem  eigi  ero  heimilisfaster 
luki  lysistoll  at  þeirre  kirkiv  sem  þeir  er[u]  at  at  paskum.  ella 
misse  þionvstu. 

8.  Jtem  at  þeir  menn  sem  eigi  koma  til  prestz  at  pask- 
um.  at  jata  sig  aa  langa  faustu.  take  eigi  gudz  likama  at 
paskum. 


816  SKIPAN   JÓNS  BISKUPS   SIGURÐARSONAR.  1345. 

9.  Jtem  at  fyrir  lavnfestingar  skal  þvilika  skript  setia 
sem  fyrir  fiormenninga  at  frændsemi. 

10.  Jtem  at  huer  prestur  hafi  sier  tidabækur  oc  messu- 
klædi  oc  kalek  innan  fimm  aara  fra  þai  er  hann  er  vigdur. 

11.  Jtem  at  allir  prestar  leggi  af  fiolgeirunga  innann 
manadar. 

12.  Jtem  at  eingi  bondi  taki  at  vtkirkiv  meire  tivnd. 
enn  af  þeirri  sinne  iordu  og  lavsagodze  oc  þeirra  manna  tiund 
00  lýsistoll  sem  hann  helldr  aa  sinn  kost. 

13.  Jtem  at  huerr  prestur  eigi  þat  kerti  sem  konur  offra 
j  kirkivgavngv  sinne. 

14.  Jtem  at  baurn  skýlldv  eigi  skirazt.  ne  konur  j 
kirkiv  leidazt  eda  hion  saman  vigiazt  vtan  at  soknarkirkium. 

15.  Jtem  fyrirbaud  hann  ath  eta  kiot  mánudag  oc 
þridia  dagh  firir  auskvdagh. 

16.  Jtem  at  eingi  eti  kiot  a  paskum  fýrr  enn  hann  hafi 
tekit  gudz  likama. 

17.  Jtem  fyrirbaud  hann  at  katlar  þeir  eda  kerolld  sem 
baurn  skirazt  j  oc  heilug  krisma  kemur  vid.  skai  til  einskis 
annars  hafuazt  þadan  af. 

18.  Jtem  skipadi  hann  at  firir  austan  lonsheide  og  firir 
vestan  gilsfiord  skulu  prestar  aller  tekit  hafa  krismu  hit 
seinzta  aa  thorlaksmessv.  Enn  firir  austan  jokulsaaaa  soolheima 
sande  oc  firir  vestau  huitaa  j  borgarfirde  aa  jonsmessu  baptiste. 
Enn  vm  allann  sunnlendinga  fiordung  at  vppstigningardeige. 

19.  Jtem  at  aller  kirkiusoknarmenn  þeir  sem  færer  erv 
skulu  koma  til  soknarkirkiu  sinnar  alla  þa  daga  sem  j  sextan 
daga  halldi  erv. 

20.  Jtem  at  eingi  prestur  seige  messo.  vtan  hia  siev  tueir 
menn  oc  kunne  annarr  at  þiona  j  messunne. 

21.  Jtem  at  prestar  aller  syngi  heima  at  kirkiv  ottv- 
saung  oc  aptansavng  hinar  stærstv  hatider.  vtan  biskups  skipan 
sie  audrv  vis  til. 

22.  Jtem  at  prestar  geýme  at  þeir  gefi  eigi  gudz  likama 
nockurum  þeim'  manne  sem  eigi  [er]  biskupadur.  Enn  olea  alla 
þa  menn  sem  gudz  likama  hafua  tekit.  og  eigi  yngri  enn 
tolf  vetra. 

23.  Gangi  manna  konur  j  kirkiv  at  paskvm   ef  þær  vilia 


1345.  SKIPAN  JÓNS  BISKUPS  SIGURÐaRSONAR.  817 

og  hafi  þær  lettare  vordit  fyrer  palmsvnnvdag.  standi  j  kirkiu 
fiora  daga  af  paskum.  oc  taki  gvdz  likama,  enn  fylli  sidann 
vtístaudv. 

24.  Jtem  at  prestar  syngi  huergi  j  brott  alla  þa  daga 
sem  j  sextan  daga  halldi  erv.  nema  þeir  vile  til  utkirkna. 

25.  Jtem  at  prestum  lukizt  allt  tidaoífur  sitt  eigi  seinna 
enn  friadaginn  i  fardaugvm.  lukizt  eigi  þa  vti  erv  fardagar.  luke 
sem  firir  tiundar  halld. 

26.  Prestur  skal  iafnan  til  Reidu  vera  hueruetna  sem  hann 
verdr  kuaddur  laugliga  at  skira  bavrn.  eda  fara  j  navdzsyn  til 
siuks  manz.  Enn  ef  hann  fyrir  nemzt  kvaddr  oc  deyr  barn 
oskirt.  eda  sivkur  madr  oskriptadur.  þa  sie  hann  ipso  facto.  þat 
er  at  skilia  af  sialfu  verkinu  suspensus  ab  officio  et  beneficio. 
suo  sem  af  settur  bædi  stad  oc  embetti.  oc  godz  hans  þat  sem 
hann  hefver  aflat  af  kirkivnne  j  biskups  vallde  suo  framt  sem 
skynsamliga  er  moti  farit  presti.  huort  sem  hann  þarf  aa  sio 
eda  lande  at  fara  oc  sie  iafnvel  heim  Reiddr  sem  heimann.  oc 
suo  at  hann  þurfe  eigi  sialfr  at  Roa, 

27.  Eingi  prestur  skal  heyra  skriptamaal  þess  manz  er 
hann  ueit  j  banne  vera  fyrr  enn  hann  eR  leystur  af  þeim  sem  med 
lavgum  aa  at  leýsa.  oc  þar  med  skulu  prestar  fyst  epter  leita  j 
skriptamaalvm.  þar  næst  huort  hann  kunne  credo  oc  pater 
noster  oc  Aue  maria.  oc  biodi  at  þeir  nemi  sem  fyst  er  eigi 
kunna  adr. 

28.  Eingi  prestur  skal  j  skriptamsalvm  bioda  nockurum 
eda  leida  at  hann  sueri  eida  eda  trvlofi  at  hann  skvle  þa  eina 
hucria  synd  skriptborna  alldri  optar  giora.  Einkanliga  þær  sem 
sidzt  ma  varazt.  þuiat  ef  hann  giorer  sidann  moti  iatan  sinne 
þa  brýtur  hann  tuifallt. 

29.  Kenna  skulu  prestar  þeim  sem  þeir  skripta  huersv  þeir 
skvlv  til  skripta  ganga.  at  þeir  seigi  suo  sin  afbrot.  at  þeir 
Rægi  sig  enn  aungvann  annann  nefniliga.  vtan  syndinne  sie  suo 
háttad  at  hann  megi  hana  eigi  audrv  vis  seigia  sem  henda 
kann.  at  hann  hefuer  haft  systur  sina.  eda  þvilikt  annat.  oc  at 
þeir  skriptberi  med  sannre  idran  allar  sinar  syndir  oc  mis- 
giorder  oc  leýni  aunguo  af.  oc  fare  sidann  epter  innuirduliga 
at  hann  vile  syndir  sinar  skriptbornar  þa  afseigia  sier  fram- 
leidis.  oc  hallda  sig  fra  þeim.  oc  tia  honum  verdlavn  misverka 

Dipl.  Isl.  U    B.  52 


818  SKIPAN  JÓNS  BISKUPS  SIGURÐARSONAR.  1345. 

sinDa.  oc  þa  avmbun  er  hann  fær  af  gude  ef  hann  bætir.  og 
mikilleika  þeirrar  pinv  er  hann  skal  fa  ef  hann  deyr  j  þessum 
syndum.  oc  ef  sa  jatar  yfuerbot  med  idran.  þa  skal  honum 
skript  setia.  oc  leysa  hann  sidann  oc  leggia  haund  j  haufut 
honum  oc  segia. 

Absolucionem  et  remissionem  et  cetere.  Et  ego  absoluo  te 
auctoritate  domini  nostri  iehsu  christi  et  beatorum  apostolorum 
petri  et  pauli  et  officij')  mihi  commissi  ab  hijs  peccatis  que 
confessus  es  et  ab  alijs  que  oblitus  es.  Jn  nomine  patris  et 
filij  et  spiritus  sancti.  amen. 

Enn  ef  nockur  suarar  suo.  at  hann  vill  af  nockurre  synd 
eda  fleirum  egi  lata.  þa  skal  prestur  heyra  skriptamaal  hans 
þav  sem  hann  viU  seigia,  oc  gefa  honum  Raad  aa  þenna  heatt. 
þo  at  þu  ætter  allann  heiminn  oc  gæfir  hann  j  aulmosu.  og 
iafnan  fastadir  þv  medann  þu  lifer.  þa  audladizt  þu  himinriki 
eigi  þui  helldr  medann  þv  liggur  j  haufutsyndum.  eda  hefer 
vila  til  framleidis  at  giora.  Enn  þo  Ræd  eg  þier  at  þv  faster 
oc  gefer  aulmosik  oc  aunnur  myskvnnar  verk.  og  bid  firir  þier 
iduliga  þuiat  þui  fyrr  mun  gud  birta  hiarta  þitt.  oc  kueikia  til 
idranar  oc  yfuerbotar.  Enn  aungua  adra  absolucionem  skal 
hann  gefa  honum.  vtan  bioda  at  hann  halldi  hans  Raa,d.  og 
sem  fýst  kome  hann  aptur  til  hans. 

30.  Eigi  skal  nock[u]r  prestr  gefa  absolucionem  firir 
nockura  eina  skriptborna  synd.  nema  hann  vile  allar  seigia  oc 
bæta.  skal  þo  einkannliga  þat  varazt.  at  hann  leidi  aunguann 
j  aurvilnan. 

31.  I>ess  skal  hver  prestur  geýma  at  hann  seti  aungum 
þa  skript  nie  biode  þann  hlut.  sem  sa  er  til  skripta  geingr 
seigizt  med  aungvo  mote  halldit  geta.  at  hans  sýnd  ýrdi  sid- 
ann  þui  meiri.  ef  hann  hefdi  sidann  eigi  halldit  tekna  skript. 
skal  þo  hver  telia  fyrir  sem  bezt  at  hann  hafvi  fullann  vilia  til 
at  bæta.  og  sýna  honum  huersu  micit  hann  hefver  tapat  j 
sýndinne.  oc  huersv  hann  aflar  allt  aptur  med  skriptagange  oc 
yfverbot. 

32.  f>at  skvlv  prestar  og  giorla  geyma  at  þær  erv  sumar 
synder.  sem  er  stuUdr.  okur.  oc  allt  þat  er  nock[u]r  hefver 
annars  oheimullt  godz.  aa  hueria  leid  sem  þat  er  til  komit.  þa 
ma  su  synd  alldri  bætazt  nema  Rettvm  eiganda  sie  aptur  lokit 

')  officivm(!)  skb. 


I 


1345.  SKIPAN  JÓNS  BISKUPS  SIGURÐARSONAR.  819 

med  fullnade.  ef  honum  eda  hans  arfua  ma  na.  leyniliga 
ef  leynt  er.  oc  ef  honum  naaer  eigi.  þa  gefizt  avlmosa  epter 
prestz  raadi.  Enn  ef  sa  hefver  eigi  til  or  aptur  skýlldi  luka. 
og  villdi  þo  giarna  giallda.  oc  sier  prestur  idran  aa  honum. 
þa  seti  hann  honum  skript  og  gefi  absolucionem.  og  biodi*  at 
luka  aptur  med  fullnadi  þat  fýsta  hann  kann  faa. 

33.  Prestar  aller  er  kirkiur  vardueita.  og  curam  hafua 
tekit  af  biskupi  fullt  valld  huer  j  sinne  sokn  at  setia  skripter. 
oc  leýsa  soknarmenn  sina  af  ollum  leýniligum  sýndum  oc  mis- 
giordum  skriptbornum  vid  sig.  Enn  j  þ[essujm  einum  atburdum  skal 
til  biskups  visa  oc  eigi  audruvis  afleysa  leyniliga  ef  leynt  er. 

J  fyrstu  ef  nock[u]r  hefuer  fallit  j  bann.  þat  sem  laugin 
lia  biskupi  einum  af  at  leýsa.  sem  er  ef  nock[u]r  hefver  lagt 
heiptuga  havnd  aa  klerk  eda  klavstra  mann. 

Annar  hueruetna  sem  finzt  inregularitatem  contractam  sem 
er  ef  nockur  lærdr  madr.  prestr  edur  diakn.  eda  svbdiakn. 
hefver  sungit  edr  þionosto  veitt  eda  embætti  j  kirkiu  in 
maiori  excommunicacione.  ef  nock[u]r  hefer  hlaupit  eda  ýfuer 
gleymt  sinum  vigslum.  eda  tekit  vigslur  af  audrum  biskupe  ord- 
lofslaust.  utan  sa  sie  daudvone  er  til  skripta  geingr  eda  miog 
sivkur.  þa  ma  huer  prestur  fyrir  allar  synder  aflausn  gefa 
skriptbornar.  þo  med  þui  skilorde  sem  fýrr  seiger  ef  honum 
batnar.  Enn  ef  prestur  Ryfr  skriptamæl  oc  verdr  at  þvi  sannur. 
þa  sie  hann  tekinn  af  vigslum.  og  settur  j  hit  hardazta 
klaustur.  oc  giore  þar  æfuinliga  idran.  og  hafi  biskup  fie  hans. 

34.  Fyrerbodit  er  at  nockur  prestur  dirfiz  at  seigia  messu 
ai  nock[u]rn  dag  fyrr  enn  hann  hefer  adr  Rækiliga  sungit  ottv- 
saung  oc  prima  de  tempore. 

35.  í>at  er  fyrerbodit.  at  nock[u]r  sa  prestur  sem  hann 
veit  sig  staddan  vera  j  haufvtsýndum  dirfizt  at  seigia  messu. 
fyrr  enn  hann  hafi  nefniliga  ok  skiluislega  skriptborit  þa  synd. 
vid  þann  prest  er  hann  naer  fyst  vtan  naudsýn  sie  at  oc  idrizt 
þa  syndarinnar  med  þeim  hvg.  at  hann  vile  skriptbera  hana 
þegar  hann  naaer  presti, 

36.  Svo  vtvisa  heilagrar  kirkiu  laug.  at  prestar  skulu 
hafa  hrein  messuklædi  sin.  oo  alla  þa  hluti  adra  sem  þeir  skolo 
til  gudz  þionosto  hafa.  enn  sialfa  sig  þo  hreinazta.  þuiat  þat 
uardar  mestu. 

37.  Eigi  skvlv  þeir  med  okur  fara. 

52* 


820  SKIPAN  JÓNS  BISKUPS  SIGURÐARSONNAR.  1345. 

38.  í>at  er  oc  fullkomligá  firirbodit  at  þeir  halldi  frillur 
eda  fremi  opinberliga  saurlife. 

89.  Eigi  skvlv  þeir  og  messu  syngia.  suo  at  su  kona  sie 
kirkiu.  sem  þeir  ero  adr  opinberer  at  saurlifi  vid.  þuiat  laug 
heilagrar  kirkiv  seigia  þa  af  þessum  hlutum  sialfsetta  j  bann 
og  afsetta  officio  et  beneficio  ipso  facto.  oc  eigi  leysazt  mega 
nema  af  pafuanvm.  edr  þeim  er  hann  fær  leýfi  til. 

40.  Fyrerbodinn  er  prestum  aliur  osæmiligur  fiarafle  og 
kaupskapur.  sa  at  kavpa  nockurn  hlut  til  þess  afla.  at  hann 
seli  þat  sama  dýrra  vt  aptur. 

41.  Jtem  hver  er  festizt  eda  giptizt  vitandi  nær  meiri. 
enn  j  fimtv  kvisl  annann  hvorn  veg  at  frendsemi  eda  sifs- 
kaupvm.  eda  lærdr  madr  subdiakn.  oc  vpp  þadann.  og  suo 
klaustramadr.  kall  sem  kona.  þeir  sem  saman  bindazt  til 
hiuskaps  falla  j  bann  af  sialfv  verkino.  ef  þeir  giora  vitandi 
þar  sem  þa  ma  eingi  afleýsa  nema  biskup.  oc  þeir  sem  j  leýnd- 
um  bindazt  saman  moti  bodi  heilagrar  kirkiv.  ma  eingi  skript 
fyrir  setia  nie  afleýsa  minne  madr  enn  biskup. 

42.  Jtem  hver  sa  kallmadr  sem  festir  edr  lofar  med  tru 
adra  konv.  at  annare  lifande.  þeirri  sem  hann  hafdi  adur  fest 
eda  trulofazt  at  sinne  vitand.  nema  þav  sie  adr  skild.  saker 
einhverra  meinbuga.  epter  heilagrar  kirkiv  lavgvm.  oc  suo  su 
kona  sem  handsellzt  eda  giptizt  nockurvm  manne  medann  sa 
lifer  sem  hun  hefver  aadur  giptz  edr  handsellzt.  fellur  j  bann 
af  sialfu  verkinv.  þat  sem  þau  ma  eingi  afleýsa  fyrr  enn  þav 
hafa  bætt  vid  heilaga  kirkiv  suo  sem  fyrer  hordom. 

43.  Og  at  menn  fordizt  þvi  helldr  þa  er  skipat  at  eingi 
madr  af  audrv  biskupsdæme  skal  faa  konv  j  annars  biskups 
dæme  nema  hann  hafi  fuUt  skilrike  fyrer  sier.  eda  sie  suo 
merkiligr  madr  eda  kunnigr  godum  monnum.  at  eiugi  grvn- 
semd  megi  aa  hafazt.  huad  ef  saman  verdr  bundit  me[dj 
verkino.  þa  fyrirbiodum  vier  ollum  prestum  vnder  pinv.  af- 
settning  embættis  oc  kirkiv.  at  þeir  pvvsi  þesshattar  menn  nie 
sie  j  þeirra  samgavngv.  ne  seigi  þeim  pusanarmessu. 

44.  Eigi  ma  sa  taka  gvdz  likama.  sem  eigi  er  biskupadur. 

45.  Verdi  karl  edr  kona  hia  staudd.  þar  sem  kona  finzt 
j  barnburde.  oc  sýnizt  þat  likara  at  hun  megi  eigi  lavs  verda 
vid  og  opinberazt  einnhver   limur  aa   barnino   epter   mannligri 


1345.  SKIPAN   JÓNS    BISRUPS  SIGURÐARSONAR.  821 

skepnv  oc  siezt  lif  j.  þa  ausi  sa  sem  hia  verdr  staddr  vatni  aa 
þann  lim  til  varýgdar  oc  seigi.  Eg  skire  þig  skepna  gvdz.  j 
nafne  faud[u]r  oc  sonar  oc  anda  iieilags.  og  verdr  þat  barn 
lifs  laust  vid  modurina.  þa  skal  þat  barn  skirazt.  oc  nefnazt 
sem  aunnur  bavrn.  þau  sem  ef  er  aa  huort  skirt  er  eda  eigi. 
et  cetera. 

valete. 


Gt. 

I. 
AM.  135.  4to  bls.  219—20  skinnb.;  þetta  er  skr.  c.  1500. 
f>essa  articulos^)  baud  oc  skipadi  virduligur  herra  jon  biskup. 
jn  sinodo. 

1.  Jn  primis  at  huer  prestur  lati  brott  or  sinum  þingum 
sina  friUu.  innan  fysta  halfs  manadar  er  hann  kemr  heim. 

2.  Jtem  at  ongir  kirkiuuidir  legiz  j  aunnur  hus  utan 
biskups  orlof. 

3.  Jtem  at  yfer  einskis  manz  leide  pentizt  krossar  ajordu 
edur  steinum  til  þess  at  fottrodizt. 

4.  Jtem  at  soknarmenn  geri  gard  vm  kirkiu  innan  man- 
adar  sidan  þeir  verda  aaminter  elligar  setizt  þeir  vt  af  kirkiu. 

5.  Jtem  at  huer  prestur  leggi  til  kirkiu  decimam  partem. 
9.    Jtem  at  til  þeirrar  kirkiu  lukizt  tivnd  af   allri   fasta- 

eign  sem  hon  liggur  j  sokninne. 

7.  Jtem  þeir  menn  sem  eigi  ero  heimilisfastir.  luki  lios- 
toU  þar  sem  þeir  taka  guds  likama  at  paskum  eda  missa 
þionostu. 

8.  Jtem  skipadi  hann  [at]  allir  þeir  menn.  sem  eigi  koma 
tii  prestz  sins  j  langa  faustu.  þa  neitazt  þeim  ath  taka  guds 
likama  at  paskum. 

9.  rJtem  skipadi  hann  fyrir  launfestingar.  þuilika  skript 
oc  fepinu.  sem  fyrir  opinnberan  hordom. 

10.  Jtem  at  huer  prestur  eigi  allar  tidabækr.  coessoklædi 
oc  kalek.  inan  v  ara  sidan  hann  var  vigdr. 

11.  Jtem  allir  klerkar  iegge  af  alla  fiolgeiringa  jnnan 
manadar. 

')  articnlis,  hdr. 


822  SKIPAN   JÓNS  BISKUPS  SIGURÐARSONAR.  1345. 

12.  Jtem  at  einge  bondi  taki  meire  tiund  at  halfkirkium 
en  af  þeirri  fastaeign  oc  lausagozi  oc  þeirra  manna  tivnd  oc 
liostoll  er  hann  helldr  a  sinn  kost. 

13.  At  huer  prestur.  skal  eiga  kierti  þat  er  konur  ofra.  j 
sinne  kirkiugongu. 

14.  Jtem  at  eigi  skulu  konur  leidazt  j  kirkiu  at  bæn- 
husum  edur  born  skirazt  ne  hion  saman  vigazt.  oc  huergi  vtan 
at  soknarkirkiu.  nema  biskup  lofi  at  halfkirkiu. 

15.  Jtem  at  allir  prestar  officere  einn  ueg.  oc  neyti  guds 
likama  af  patinu. 

16.  Jtem  at  allir  prestar  eigi  slopp  oc  korkapu  innann. 
xij.  manada  sidan  hann  var  vigdr. 

17.  Jtem  at  einge  prestur  oleadi  en  sama  mann  optarr 
enn  vm  sinn  a  xij  manudum. 

18.  Jtem  at  huer  prestur  leggi  mork  til  spitals. 

19.  Jtem  bannadi  hann  at  eta  kiot  a  paska  tima  fur  enn 
menn  taki  adr  corpus  domini. 

20.  Jtem  bannadi  hann  at  eta  kiot  manadag  oc  þridia- 
dag  j  fostugang. 

21.  Jtem  ef  bonda  konur  standa  upp  af  sæng  fyrir  paska 
gangi  j  kirkiu  ann  kerti  oc  taki  guds  likama  a  paskadag  oc 
se  j  kirkiu  vm  alla  paska.  eu  standi  sidan  utan  kirkiu  eptir 
rettri  tiltolu. 

II. 

AM.  135.  4to  skb.  c.  1500;  AM.  186.  4to  bls.  106—107 
skb.  c.  1500.  Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  83  —  84  og 
eigDað  JÓDÍ  bískupi  HaldörssyDÍ    (eptir  afskript  stafaDdi  frá  186). 

Vm  skirnar  sae^). 
pessa  articulos^)  baud  oc  skipadi  at  hallda  uirduligur  herra. 
jonn  med  gudz  mýskun  biskup  j  skalhollti  jn  crastino^)  sancte 
jacobi  apostoli. 

1.  Jn  primis  at  ongir  katlar  ne  kerulld  se  til  nokkurs 
anna[r]s  haft  þat  sem  born  eru  j  skird. 

2.  Jtem  at  allir  þeir  menn  sem  færir  ero  komi  til  kirkiu 
alla  þa  daga  sem  j  xvj  daga  halldi  ero. 


I 


*)Íon  biskap  186;  *)articDli8,  skb.r')  crastina(.')  135;  crastina  diel86. 


1345.  SKIPAN   JÓNS  BISKUPS    SIGURÐARSONAR.  823 

3.  Jtem  at  eingin  prestur  syngi  burt  paskadag.  en  fari 
annan  oc  geíi  þa  [corpus  domini  þvi  folki^)  sem  eigi  ma  komaz 
til  kirkiu. 

4.  Jtem  at  eingi  prestur  segi  messo  sua  at  færri  menn  [se] 
hia  en  tueir  oc  kunni  þo  annar  at  [anza  prestinum  j  CDesso^), 

5.  Jtem  at  allir  prestar  syngi  eda  lesi  tidir  sinar  j  kirkiu 
forfallalaust  oc  med  slopp  oc  kapu. 

6.  Jtem  at  allir  prestar  syngi  heima  at  kirkiu  sinne  ottu- 
songua.  oc  aptansongua  stæ[8]ttu  hatidir.  [nema  biskup  skipi 
annann  veg'). 

'7.  Jtem  at  prestar  geymi  at  þeir  geíi  eigi  gudz  likama 
edr  olean  þeim  manni  sem  eigi  er*)  biskupadr.  enn  olei  alla  þa 
sem  guds  likama  hafa  tekit.  Taki  skynsom  born  [x  vetra.  enn 
elligar  eigi^). 

8.  Jtem  skulu^)  prestar  [syngia  til  vtkirkna  þa  daga  sem 
j  xvj  daga  halldi  ero.  oc  syngi  furr  eda  seinna  heima  at 
kirkiu'). 

III. 

AMagD.  135.  4to  bls.  221—23  skb.  c.  1500. 

vm  skirn  ef^). 

Jn  nomine  domini  amen. 

Skipadi  virduligur  herra  jon  biskup  j  ska[l]hoilti  tercius 
med  þui  nafni  med  samþycki  allra  lærdra  manna  er  þar  voru 
vid  staddir  þessa  artichulis(!)  sem  her  fylgia. 

1.  Jtem  ef  uerdr  karll  eda  kona  hia  stodd  þar  er  kona 
pinizt.  j.  barnburdi  ok  likara  at  hun  megi  eigi  vid  skilazt  edur 


')  [folke  gvds  likania.  þat  186;  *)  svara  presti  186;  ')  [vtan  biskupa 
skipan  staudi  annan  veg  til  186;  *)  skirdur  eda  b.  v.  186;  *)  [gudz 
likama.  x.  uetra  eda  elldri  enn  eigi  yngri  186,  og  bætir  hér  inn  í  þess- 
ari  grein,  er  stendr  áðr  í  handritinu;  Jtem  at  raanna  konur  gangi  j 
kirkiv  ef  þær  vilia  at  paskvm  oc  hafe  þær  lettare  vordet  firir  paskadag.  oc 
stande  j  kirkiu  iiij  daga  af  paskvm.  enn  fylle  sidan  vtistodur  eptir  tolv; 
*)  at  186;  ')  [synge  eigi  aa  burtt  til  bænhusa  þa  daga.  sem  j  xvj.  daga 
halldi  ero.  enn  syngia  skvlv  þeir  til  kirkna  186.  Uér  eptir  kemr  í  135 
upphafið  af  skipan  Eilífs,  staðfestri  af  Jóni  biskupi,  en  í  186  koma 
jíreinar  ýmsar  úr  skipan  Eilifs,  og  standa  sumar  þeirra  í  skipan  Jóns 
biskups  þar  sem  hún  er  fylst  (sjá  Dipi.  Isl.  11,  Nr.  355  H);  *)  þannig  skb. 


824  SKIPAN  JÓNS  BISKUPS   SIGURÐARSONAR.  1345. 

uid  skiliazt  bainit  ok  opinbeiázt  einn  huer  limur  a  barninu 
eptir  mannligri  skepnu  ok  sedz  lif  j.  þa  ausi  vatni  barnit  sa 
sem  hia  verdr  stad[d]r  a  þann  lim  sem  j  lios  kemur  til  uar- 
ygdar  ok  segi  sua. 

Ek  skire  þig  skepna  guds.  j  nafni  faudur  ok  sonar  ok  anda 
heilags. 

2.  Werdr  þat  barn  Jaust  vid  modurina  þa  skal  þat  barn 
skirazt  ok  nefnazt  sem  aunur  born. 

3.  f>ar  sem  ef  er  a.  huort  skirt  er  edur  eigi  ok  se  litid 
at  barninu  skire  med  þessum  ordum. 

Ef  þu  ert  oskirdur.  þa  skire  ek  þik  h^.  j  nafni  fodur  ok 
sonar  og  anda  heilags. 

4.  Huer  bondi  er  skylldr  a[t]  fæda  man[n]  med  [presti]. 
Jafnuel  þo  hann  se  ridandi  fra  CDickels.  ClOesso  ok  til  kross 
COesso  a  vor.  En  prestur  er  skylldr  at  hafa  þann  mann  med  ser 
at  honum  [se]  fylgd  j  ok  hann  se  fær  at  þiona  honum  j  CDesso. 
Enn  kirkiu  bondi  fai  mann  til  þa  madr  fylgir  eigi  presti. 

5.  HeytoUr  skal  lukazt  fyrir  mariu  messo  seinne.  en  sa 
prestr  sem  eigi  uill  taka  heytoll  millum  CDessodaga.  laugliga 
bodinn  hafi  ongan  heytoll  ok  se  sektalaust.  En  sa  er  eigi  uill 
luka  j  settan  tima  gialldi  presti  þria  aura. 

6.  Sua  skulu  prestar  luka  matgiafir  fyrir  oll  sin  skylldu 
hion  er  þeir  ballda  a  sinn  kost  sua  sem  leikmenn.  fyrir  þær  nætur 
sem  skyllt  er  at  uatnfasta  fyrir.  Matgiafir  skulu  lukazt  fyrir 
þa  at  eins  sem  prestr  eda  bondi  hallda  a  sinn  kost  vm.  xij. 
manudi  eptir  skylldu  sinne,  ok  hans  bunadr  ma  eigi  þarnazt. 

7.  J  þui  profastdæmi  leysiz  huer  ok  taki  skrift  fyrir  brot 
sin.  sem  hann  braut.  þo  at  j  annars  vmbodi  kunni  opinbert 
at  verda, 

8.  vm  þyrmsl. 

I>uilik  þyrmsl  eru  auU  a  bænhusum  ok  þuiKkur  rettr  þar 
sem  biskup  lofar  song  at  sem  a  soknar  kirkium.  ok  [saj  sem 
þadan  tekr  anars  manz  godz  med  stuld.  grip  eda  rani.  eda 
nockurs  konar  ofurualldi  fellr  sa  j  bann  af  sialfu  uerkinu. 

9.  p&t  er.  ij.  aura  sekt  ef  bondi  sækir  eigi.  iij.  sunnu 
daga  soknar  kirkiu  sina  samfast.  En  ef  hann  [er]  sua.  vi. 
sunnudaga.  at  hann  sækir  alldri  a  þeim  tima  soknar  kírkiu.  þa 
[er]  hann  sekr  halfri  mork.  ok  ut  settur  af  heilagri  kirkiu. 


1345.  SKIPAN  JÓiNS   BISKUPS   SIGURÐARSONAR.  825 

10.  Fyiirbodinn  er  prestum  allvr  osæmiligur  fiaraöi  at 
kaupa  nockurn  hlut  til  þess.  at  hann  seli  þat  sama  dyrra.  enn 
hann  kaupir. 

11.  Eige  skulu  lærder  menn  taka  vmbod  til  nockurar 
kærslu.  eda  standa  j  stefnvm  fyrir  leikmanna  domi,  vtan  sæki 
sinn  rett  eda  kirkiu  sinnar.  eda  þeirra  annara  sem  lauginn 
bioda.  fyrir  eckiur.  eda  born  fodurlaus  eda  frændr. 

12.  Klerkum  aullum  er  fastliga  fyrir  bodit  vndir  bandz 
pinu  j  nockurum  domum  at  sitia  eda  doma  eda  bref  at  rita, 
eda  j  nockurum  radum  eda  reidum  eda  samþycktum  ath  vera 
vm  liflat  eda  lima  manna. 

13.  Eige  skulu  lærdir  menn  uitni  bera  eda  nockura  eida 
at  sveria  fyrir  leikmonnum.  eda   leggia  sig    vndir    þeirra   dom 

?m  nockurn  hlut.  eda  nockurs  anars leikmanni  eda  leggia 

vndir  leikmenn  eda  sin  mal.  vtan  rad  biskups  sins. 

14.  Prestr  skal  iafnan  til  reidu  vera  huenar  sem  hann 
verdur  kuad[d]ur  laugliga  at  skira  barn  eda  fara  j  naudsyn  til 
siukra  manna.  en  ef  hann  fornæmizt  ok  deyr  barn  oskirt.  eda 
siukur  madr  oskriftadr  þa  se  hann  ipso  facto  suspensus  ab 
officio  et  beneficio.  ok  godz  hans  þat  sem  hann  hefir  afiat  af 
kirkiunni  j  biskups  ualldi.  sua  framt  sem  moti  er  farit  presti. 
huort  sem  hann  þarf  a  sio.  eda  landi  eda  se  iafnuel  reid[d]r 
heim  sem  heiman.  sua  at  hann  þurfí  eigi  sialfur  at  Roa. 


H. 

AM.  136.  bls.  272—74  skinnb.  skr.  c.  1500  (Skinnastaðabók). 

I. 

vm  skipanir  jo[ns  biskups]. 

1.  Jn  crastina  [die]  jacobi  sua  sem  virdvligr  herra.  herra  jon 
biskup  hafdi  synodum  j  skalhollti  [baud]*)  hann  at  katlar  þeir 
at  born  skirdiz  j  edr  keruUd  oc  heilog  krisma  kemur  vid  skal 
til  einskis  annars  hafa  þadan  fra. 


')  þetta  orð  vantar  í  hdr.,  en  hér  stendr  fur,  sera  ekki  á  við. 


826  SKIPAN  JÓNS  BISKUPS  SlGURÐARSONAR.  1345. 

2.  Jtem  at  fur  avstan  lonsheidi  skipadi  hann  oc  fur 
uestan  gilsfiord  skulu  prestar  allir  tekit  hafa  nyia  krisma  hit 
seinsta  at  thorlaksCDesso.  en  fur  austan  jokulsaa.  aa  solheima- 
sandi  oc  fur  uestan  huitaa  j  borgarfirdi  oc  millvm  ad[r]  nefndra 
takmarka  hit  seinsta  at  jonsCDesso  baptiste.  en  vm  allan  sun- 
lendinga  fiordung  at  uppstigningardegi. 

3.  Jtem  at  allir  þeir  sem  fur  eru  kirkiusoknarmenn  skulu 
koma  til  soknar  kirkiu  sinnar  alla  daga  sem  j  sextan  daga 
balldi  eru. 

4.  Jtem  skipadi  [hann]  at  engi  prestur  syngi  CDesso. 
vtan  ij  menn  eda  fleiri  ed  fæsta  adrir  oc  kvnni  annar  at 
suara  presti. 

5.  Jtem  at  allir  prestar  syngi  heima  at  soknarkirkiu  sinni 
ottvsongua.  oc  aptansongua  hinar  stærstu  hatidir.  utan  biskupz 
skipan  se  odruvis  til. 

6.  Jtem  at  prestar  allir  syngi  eda  lesi  tidir  sinar  j  kirkiu 
forfallalaust  oc  hafí  m,  medan  slopp  eda  korkapu. 

7.  Jtem  at  prestar  greymi  at  þeir  gefi  eigi  guds  likama 
eda  olean  nockurum  þeim  sem  eigi  [er]  biskupadr.  olie  alla  þa 
sem  guds  likama  bafa  tekit.  taki  skynsom  born  x  vetra  en  ei 
elligar.  gangi  manna  konur  j  kirkiu  ef  þær  vilia  at  paskvm  oc 
hafi  lettari  vordit  fur  palmsvnnvdag.  standi  j  kirkiu  fiora  daga 
af  paskvm  en  fyili  sidan  vtistodv  sina. 

11. 

vm  ar[ticuIos]. 

Í>e88a  articvlos  skipadi  virdvligr  herra.  herra  jon  biskup 
þridi  med  þvi  nafni  jn  synodo. 

1.  Jn  primis  at  hverr  prestr  lati  brvtt  sina  fokariam  in- 
fra  kuadredam  er  hann  veit  þessa  skipan. 

2.  Jtem  at  ongver  kirkiu  vidir  leggiz  j  onn[u]r  hus  vtan 
biskups  orlof. 

3.  Jtem  at  yfer  einskis  andadz  manz  liki  geriz  krossar 
edr  pentur  sua  at  trodaz  megi  j  svndur. 

4.  Jtem  at  kirkiusoknarmenn  geri  at  kirkiugardi  jnan 
manadar  sidan  þeir  voro  samintir  ella  setiz  þeir  vt  af  kirkiu. 

5.  Jtem  at  hverr  prestr  leggi  til  þeirar  kirkiu  sem  hann 


I 


1345.  SKIPAN    JÓNS  BISKUPS  SIGURÐARSONAR.  827 

hefir  halldit  hinn  tivnda  partt  af  oUv  þvi   gozi  sem  hann  hefir 
aí  henni  aflat. 

6.  Jtem  at  til  þeirar  kirkiu  leggiz  tivnd  af  allri  fasta- 
eign  sem  hon  liggr  j  sokninni  elia  missi  þeir  þionvstv. 

7.  Jtem  at  allir  þeir  menn  sem  eigi  eru  heimilisfastir. 
Ivki  lysistoll  til  þeirar  kirkiu  sem  þeir  eru  at  paskvm. 

8.  Jtem  at  þeir  menn  sem  eigi  jata  sik  fur  presti  aa 
langa  fostv  taki  eigi  gvdz  likama  at  paskvm. 

9.  Jtem  skipadi  hann  fur  lavnfesting  þvilika  skript  oc  fe- 
pinv  sem  fur  opinberan  hordom. 

10.  Jtem  at  engi  bondi  taki  at  vtkirkiv  meiri  tivnd  en 
af  þeiri  sinni  jordv  oc  lavsagozi  oc  þeirra  manna  tivnd  sera 
hann  helldr  aa  sinn  kost  vm  xij  manadi. 

11.  Jtem  at  prestr  eigi  kerti  þau  sem  kon[u]r  offra  j 
kirkiugongv  sinni. 

12.  Jtem  at  born  skiriz  eigi  ne  konur  j  kirkiv  leidiz 
vtan  at  soknarkirkiv. 

13.  Jtem  allir  prestar  offizeri  einn  veg  oc  neyti  guds 
likama  af  patinv. 

14.  Jtem  at  engi  prestr  oleadi  nockurn  mann  optar  en 
vm  sinn  aa  xij  manodvm. 

16.  Jtem  in  prefacione  beate  virginis  segiz  eigi  hvic. 

15.  Jtem  at  credo  jn  vnum  segiz  cotidie  aa  natali  domini 
oc  ad  uilttimam  diem  octavarum^)  ephiph[an]ie^). 

17.  Jtem  at  manna  kon[u]r  ef  þær  standa  af  sængarfor 
fur  paska  gangi  j  kirkiv  sine  cera  oc  se  j  kirkiv  vm  paska 
vikv  oc  taki  guds  likama  at  paskadegi.  sidan  standi  þær  vtan 
kirkiv  eptir  rettri  tiitolu. 

18.  Jtem  at  engi  prestr  syngi  brvtt  paskadag.  en  fari 
manvdag  j  paskvm  oc  gefi  folki  reidv  þvi  sem  eigi  ma  til 
kirkiv  koraaz. 

19.  Jtem  at  prestar  lesi  tidir  sinar  eda  syngi  forfallalaust 
oc  hafi  medan  slopp  eda  korkapv. 

20.  Jtem  at  allir  prestar  syngi  heima  at  kirkiv  sinni 
ottvsongua  oc  aptansaungva  hinar  stærstv  hatidir  vtan  biskupa 
skipan  standi  odruuis  til. 


*)  eccia,  hdr!  *)  ephiph.  .  .ium(!)  hdr. 


828  SKIPAN   JÓNS  BISKUPS   SIGRRÐARSONAR.  1345. 

21.  Jtem  at  prestar  ^eymi  at  þeir  gefi  ongvm  maniii 
guds  likama  eda  olean  er  eigi  er  adr  biskupadr.  olia  skal  alla 
þa  sem  guds  likama  bafa  tekit.  Taki  skynsom  born  x  vetra 
elligar  eigi. 

22.  Jtem  at  prestar  syngi  eigi  brutt  til  bænhusa  alla  þa 
daga  sem  j  sextandaga  halldi  ero.  en  syngia  skvlv  þeir  til 
kirkna. 


AM.  51.  8vo  bls.  77  —  80,  skinnb.  c.  1500,  mjög  götug  og 
lasin;  AM.   186.  4to  bls.  104—106  skb.  c.  1500. 

statuta  jons  biskups^). 
í>essa    articulos     baud    virduligr    herra    jon     biskup    [jn 
sinodo^). 

1.  jn  primis  at  huer  sem  einn  prestur  skal  lata  brutt  or 
sinum  þingum.  sina  frillu  jnnan  fursta  halfs  manadar  er  hann 
kemur  heim. 

2.  Jtem  ath  aunguer  skolo  kirkiu  uider  leggiazt  til  ann- 
ars  hus  nema  biskup  lofi. 

3.  Jtem  ath  ýfer  einkis^)  manz  leidi  geriz  eda  pentiz 
krossar  aa  jordu  edur  steinum  til  at  fottrodazt. 

4.  Jtem  ath  soknarmenn  geri  gard  um  kirkiu  innan  man- 
adar  sidan  þeir  eru  aa  minntir.  ellegar  setiz  þeir  ut  af  kirkiu. 
þar  til  er  þeir  gera  ath. 

5.  Jtem  at  huerr  prestur  legge  til  heilagrar  kirkiu  deci- 
mam  partem  omnium  requisitorum(!) 

6.  Jtem  at  til  þeirrar  kirkiu  lukizt  tiund  af  allri  fasta 
(eign]  sem  hun  liggr  j  sokninni. 

7.  Jtem  at  þeir  menn  sem  eigi  eru  heimilisfastir  luki 
lysistoll  þar  sem  þeir  taka  guds  likama  at  paskum  elligar  missi 
þionustu. 


')  186;  *)  [hinn  8Íoa[n]da(!)  51;  ef  þetta  væri  rétt,  þá  hefðiJón  biskup 
krabbi  1461 — 1465  átt  að  endrnýja  þessa  skipan;  186  hefir:  jn  sinodo, 
og  er  hitt,  ef  til  vill,  niislestr  eða  misskript  fyrir  það  *)  andads  b.  v. 
186. 


1345.  SKIPAN  JÓNS  BISKCPS  SIGUEÐARSONaR.  829 

8.  Jtem  at  allir  þeir  menn  sem  eigi  koma  til  kirkiu- 
prestz  j  langafostu  neitaz^)  at  taka  guds  likama  m,  paskadag. 

9.  Jtem  skipadi  hann  fur  launfesting  þuilika  skript  ok 
fepinu  sem  fyrir  opinberan  hordom. 

10.  Jtem  at  huerr  prestur  eigi  ser  allar  tidabækur  ok 
ClOessoklædi  ok  kalek  innan  fim  ara  sidan  hann  var  uigdr. 

11.  Jtem  at  allir  klerkar  leggi  af  fiolgeirunga  jnnan 
manadar. 

12.  Jtem  at  eingin  bondi  taki  minni  tiund  af  utkirkium 
en  af  þeirri  fastaeign  ok  lausagoze  oc  þeirra  manna  tiund  ok 
lysis  toll  er  bann  helldr  aa  sinum  kost  þa  xij  manudi. 

13.  Jtem  at  huerr  prestur  eigi  kerti  þat  er  konur  oífra  j 
kirkiu  gongu  sinni. 

14.  Jtem  at  eigi  skolo  konur  leidazt  i  kirkiu  at  bænhus- 
um  edur  baurn  skiraz.  edur  hion  saman  uigiazt  ok  huergi  utan 
at  kirkiu'^). 

1 5.  Jtem  at  allir  prestar  officeri  einn  ueg  [ok]  neyti  guds 
likama  af  patena. 

16.  Jtem  at  prestar  allir  eigi  ser  slopp  ok  korkapujnnan 
xij.  manada  sidan  bann  uigdiz. 

17.  Jtem  at  eingi  prestur  oliadi  optar  en  sama  [mannj 
en  um  sinn  a  xij  manudum. 

18.  Jtem  at  in  p[urif]icacione^)  beate^)  marie  oc  te  in- 
ueneracione  segizt  eigi  huic. 

19.  Jtem  at  credo  jn  unum  dominum*^)  [segiz]  cotidie  in 
natali  domini  vsqve  at  ulltimam^)  diem  octauarum  epiphanie 
[inclusiue  excepto  uno  festo  innocencium. 

20.  Jtem^)  jnfra  octauam  assumpcionis  beate  uirginis  et 
jnfra  octauam  ascensionis^)  et  infra  octauam  corporis  christi. 

21.  Jtem  at  huerr  prestur  leggi  mork  til  spitála^). 

22.  Jtem  at  dominug  uobiscum  segizt  lagt  j  huerri 
messo  ante  secretam. 

[23.  Jtem  bannade  hann  kiot  at  eta  aa  paskatima  fyrr  enn 
þeir  tace  adur  gudz  likama^"). 


')  neitiz  186;  ')  soknarkirkiu  186;  *)  prefacione  186;  *)  sancte  186; 
*)  sl.  186;  •)  ulitimum  186;  ')  [sl.  186;  «)  þannig;  «)  spitalans  186; 
'")  [sl.  51. 


830  SKIPAN   JÓNS  BISKUPS  SIGURÐARSONAR.  1345. 

24.  Jtem  bannadi  hann  at  eta  kiot  manudaga  ok  þridiu- 
dag  fírir  auskudag. 

25.  Jtem  ef  manna  konur  standa  af  fyrir  paskir  sængrfor 
sinni  gangi  j  kirkiu  an  kerti  ok  taka  guds  likama  sa  paskadag 
ok  se  j  kirkiu  um  alla  paska  en  standi  sidan  utan  kirkiu  eptir 
rettri  tiltolu^). 

26.  Jtem  fyrirbaud  hann  at  katlar  þeir  sem  baurn  skir- 
azt  j  eda  kerolld  er  heilaug  krisma  kemur  uid  skuli  til  einski? 
annars  baíazt  hedan  af. 

27.  Jtem  skipadi  hann  fírir  austan  lonsheidi  ok  fírir 
uestan  gilsfiord  skolo  prestar  allir  tekit  hafa  krisma  hit  seinzta 
ath  thorlaksCDesso.  Enn  fur  austan  jokulsa  a  solheimasandi  ok 
firir  uestan  huita  j  borgarfirdi  [at  jonsmesso].  Enn  um  allann 
sunnlendinga  fiord[ung  atj  uppstigningardegi. 


H. 

AM.  186.  4to  bls.  68—69  skinnb.  c.  1500.  Prentað  í  F. 
Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  82—83,  en  eignað  þar  Jóni  biskupi  Hal- 
dórssyni;  segist  Finnr  biskup  prenta  eptir  pappírsblöðom  hjá  sér,  og 
hafa  þau  verið  afskript  stafandi  frá  186, 

Statuta  gyrdz  biskups(!). 

1.  Ju  crastino  jacobi  ^)  so  [sem]  virduligur^)  berra.  herra 
jon  biskup  hafdi  sinodv^)  j  skalhollti.  baud  bann  at  katlarþeir 
sem  bornn  ero  skird  j.  eda  kerðUd  oc  heilagur  krisme  kemur 
vid  skal  til  einskis  annars  hafa  þadan  af. 

2.  Jtem  skipade  hann  at  fyrir  avstan  lonndzheide  oc  fyrir 
uestan  gilsfiord.  skvlv  prestar  tekid  hafa  nyia  krisma  hid  sein- 
asta  at  þorlagsCDesso.  En  fyrir  vestan^)  jokulsaa  [aa]  solheima 
sand[i]  oc  fyrir  uestan  huitaaj  borgarfirde.  j  millum  adr  nefndra 
tacamarka(!)  hid  seinnasta  at  jonsOOesso  baptista.  Enn  vm  allan 
svnlendingafiordvng.  at  uppstigningar  deige^). 

3.  Jtem  allir  kirkivsoknar  menn  þeir  sem  at  færir  ero  til 
skvlv  koma  til  soknar  kirkiv  sinar  alla  þa  daga  sem  j  xvj  daga 

')  Hér  endar  186;  *)  jacobbo(!)  hdr.;  ')  virduligvin(!)  hdr.;  *)  sl.  Hist. 
Eccl.(!);  *)  anstan,  Hist.  Eccl.;  *)  deide(!)  hdr. 


1346.  VIÐEYJARKLADSTR.  831 

halldi  ero  ella  luki  halfa  mork  fyrir  hvern  dag  sem  þeir  missa 
tida  viliande. 

4.  Jtem  at  bonde  faie  hverr  oc  sæke  til  sinnar  kirkiv 
hinn  þridia  hvern  svnnvdag  ef  hann  er  heima.  eda  einhverr 
skynsamur  madr  af  þeim  by^).  hans  vegna  nema  forfoll  kome 
til.  at  sækia  tidir  til  soknar  kirkiv  sinnar. 

5.  Jtem  vanræke  hann  .iij.  svnnvdaga  samfasta.  ann  for- 
falla  giallde  vmbodzmanni  biskups  iij  aura.  sitie  þeir  so  vm 
adrar  iij.  vikvr  med  samre  vanrægt  Iðgliga  aaminter.  þa  skvlv 
þeir  sialfsettir  vt  af  heilagri  kirkiv.  og  af  hennar  sacramenta. 
þar  til  sem  þeir  taca  skript  sina  oc  sættazt  vit  gud  oc  heilaga 
kirkiv  oc  luka  þar  til  j  segtt  halfa  mork  vmbodzmanni 
biskups. 

6.  Jtem  at  bænhus  þau  sem  biskup  lofar  at  syngia  ad 
hafe  þvilikar  [rentúr  aa  sier  oc^)  þyrmslur.  sem  adrar  soknar 
kirkivr.  suo  oc  at  huerr  sem  at  þadan  tecr  anars  mans  goz 
med  stuUd.  gripe  edur  rane.  edur  nokurs  konar  ofuallde  falle  j 
bann  af  sialfv  verckinv. 

7.  Jtem  at  vtlendir  menn  oc  so  allir  adrir  skvlv  þar  luka 
tivnd  sina  retta  sem  sem  þeir  ero  j  vetursetv  stad  staddir  oc 
þeir  ero  nottina  helgv  nema  þeir  sev  at  heimbodvm  j  odrvm 
stad.  þa  snuist  þo  tivnd  til  v[e]tursetv. 


514.  [1346]. 

Grímr  lögmaðr  í>orsteinsson  gefr  klaustrinu  í  Viðey  reka  fyrir 
Hraunslandi  í  Grindavík. 

AM.  Nr.  238.  4to  bl.  36b.  (Bessastaðabók)  skr.  c.  1570  eptir 
transscripto  frá  1475;  AM.  65.  8vo  (tvær  afskriptir);  AM.  Dlpl. 
afskrr.  Nr.  1778  og  Nr.  1779;  IBfél.  126.  4to  bls.  10;  alt  eptir 
Bessastaðabók.  Grímr  lögmaðr  fer  alfari  norðr  1346,  og  frá  ^ví 
ári  mun  þetta  bréf  vera  (sbr.  Esp.  Árb.  I,  79;  Safn  tii  sögu  ís- 
lands  II,  616),  en  víst  er  að  það  er  yngra  en  1319  og  eldra  en 
1350. 


')  bæ,  Hist.  Eccl.;  ')  [sl.  Hist.  Eccl. 


832  VIÐEYJARKLAUSTR.   —   SANDaR  Í  DÝRAFIRÐI.  1346. 

Avllvm  þeim  godum  monnum  sem  þetta  bref  siaedrheyra 
sender  Grimur  þorsteinsson  kvediv  gvdz  ok  sina. 

Eg  giore  ýdvr  kvnnigtt  at  ec  hefir  gefid  til  klavstvrs  vorar 
frv  sancte  marie  j  videý  gvde  alltzvalldanda  til  heidvrs  ok 
sæmdar  ok  sagdri  myskvnnar  modvr.  Enn  mier  til  salvhialpar 
ok  þeim  godvm  monnum  til  vidvrhialpar  er  þar  þiona  gude 
dag  ok  nott  vndir  heilagre  regllv  allann  þann  reka  sem  halfv 
hravnslande  heyrer  til  bædi  hvala^)  ok  vidar  ok  avll  þav  tre 
sem  liggia  a  sagdri  fiorv  ok  eg  2Bl  millvm  lambastapa  ok 
marks  vidvr  þorkottlvstade  vtann  vj  alna  tre  ok  þadann  af 
smære.  þav  fýlgia  eigi  þessvm  reka.  enn  avstur  fra  lambastapa 
skal  ec  hafa  allan  reka  svo  leinge  sem  ec  viU  enn  sagtt  klavstur 
epter  minn  dag. 

Jtem  savdhofnn  hvndradi  savda  j  sagdre  jordv. 

Og  til  santz  vitnisbvrdar  set  eg  firir  þetta  bref  mith 
innsigUe. 


515.  [1346]. 

Máldagi  Nikuláskirkju  á  Söndum  í  Dýrafirði    [er   Jón   biskup 
Sigurðarson  settij. 

Landsb.  268.  4to  bl.  94b  skr.  1601.  Sandar  í  Dýrafirði  urðu 
staðr  1358  (Gottskálksannáll),  og  er  þessi  máldagi  eldri  og  getr 
hann  naumast  verið  yngri  en  hér  er  sett  eða  frá  1344. 

A  sonndum. 

Nicholaskirkia  a  sonndum  a  heimalannd  halft  oc  galltar 
dal  halfann. 

niju  kýr  oc  hest. 

kirkia  a  jnnann  sig.  kross  og  skrin  mariu.  skript  oc  nicho- 
las  skript.  klockur  iij.  boc.  kanntara  kð,pu.  hocull  oc  glodaker. 
refla  þril 

þar  skal  vera  prestur  heimilisfastur  oc  taka  iiij.  merkur. 

þanngat  liggia  tiju  bæir  ad  tijundum  oc  lysitollum. 

halfkirkia  j  huammi  oc  syngia  annan    huern  dag  helgann. 

þar  tekst  heima  tijund  oc  lysitoUar. 

')  hvalar,  hdr. 


1346  HVÁMMR    Í  NORÐRÁRDAL.  833 

516.  [1346J. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Hvammi  í  Norðrárdal    [er  Jón    biskup 
Sigurðarson  setti], 

JSig.  143.  4to  bls.  335-36  á  pappír  skr.  c.  1600.  þessi 
máldagi  er  fornlegr;  er  með  vissu  eldri  en  1399  og  víst  eldri  en 
Gyrðs  máldagi  (sbr.  Vilchinsbók),  og  er  víst  ekki  yngri  en  frá  dög- 
um  Jóns  biskups  Sigurðarsonar,  en  getr  vel  verið  töluvert  eldri. 

Huammur  j  nordmaardal. 

(Dariu  kirkia  j  hvamme  j  norduraardal  á  xx  kugiUdi  oc 
eitt. 

bun  a  land  a  bole  oc  froda  einge. 

kluckur  iiij^). 

þar  liggur  til  kirkiu  tiund  beimamanna  og  af  xx.  bæium 
odrum  oc  þar  liggia  til  viij  bænbus  oc  lukast  vj  aurar  af  bveriu. 

þar  skai  vera  prestr. 


517.  10.  Marts  1346.  í  0sl6. 

Verndarbréf,  er  Magnús  konungr  Eiríksson  gefr  Ormi  bisk- 
upi  Áslákssyni  og  dómkirkjunni  á  Hólum. 

AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  Lxvii,  8,  transscriptum  á  skinni  frá  30. 
Júlí  1542;  AM.  Dipl.  aí'skr.  Nr.  584  (eptir  transscr.i,  Bréíið  er 
tekið  upp  í  Biskupasögur  séra  Jóns  Haldórssonar.  Prentað  í  F. 
Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  I,  431-33  (ónákvæmt).  í  Bisk.  Nr.  2.  Fol. 
er  afskript  af  bréíinu. 

Magnus  med  gudz  naad  Noregs  swia  oc  skaane  konungr. 
sender  ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
Q[uediu]  G[uds]  oc  sina. 

Wier  wilium  at  þer  witid  ad  Gudi  allz  wolldugum  til 
heidurs  ok  hans  signudu  modur  mey  marie  ogh  ollam  Gudz 
helgum  monnum.  þaa  tokum  wier  heilaga  hola  kirkiu  ok  wirdu- 


')  Hér  mun  vera  hleypt  ór  kafla  um   inventarium    (sbr.    Gyrðsmáld. 
1354). 

Dipl.  Isl.  II.  B.  &3 


834  ORMR  HÓLABISKUP.  1346. 

ligann  berra  oc  andaligann   faudur    ok    win    worn    kæra    herra 
orm  med  gudz  mýskunn  Biskup  at  holum    sa   jslanndi.    sueina 
hans  þæ,  sem  hann  helldur  dagliga  aa  sinn    kost  ok  land  bola 
jarder  garda  skip  kaupeyrer.  skoga  fiska.  fvglweR  reka   ok   all- 
ann  varnad  og  gozs.  þat  sem  kirkiann  oc  hann  eiga  edur  eig- 
andi  verda  j  landi  oc   lausum    eyri.   hwort   sem    þat   verdur  j 
minna  hlut  edur  meira  logliga.  j    Gudz   walld   vora   wernd  ok 
konungligt  traust  til  allra  Rettra  mala.  fullkomliga  firir   biod- 
andi  hverivm  manne  huerrar   stiettar   eda  tigundar   sem   huer 
er  kirkiunne  edur  honum  edur  hans  sueinum  firr  nefndum  edur 
warnade    ok     gozs    kirkivnnar    oc    hans.    nockrar   Rangligar 
fflgongur  at  weita.  nema  hwer  sem  þat  giorer.  wile  sæta  af  oss 
reidi.  Refsingum  oc  hordum  afarkostum.  og  aa   ofan   swara  oss 
xiij.  morkum  j  brefa  broth  oc  þeim  fuUretti  sitt  epter  logvm  er 
brotid  er  vidur  oc  halfvaukenn  saker  þessa  wors  varnadar  brefs. 
Swo  vilium  vier  ok  at  aller  menn  wite  at  vær  hofum   þ» 
skipan  aa  giðrtt  at  herra  ormur  firr  nefndr  skal  sialfur  hafa  oc 
taka  einfalldann  sakeyre  af  sinvm  dagligum  sueinum.   vtan  al- 
eigu  maal.  vor  þegngilldi    bref  ok    fridkaup.    Biodvm    vier   oll- 
um  monnum  einkanliga  sýslvmonnum  Iðgmonnum  handgeingn- 
vm  monnum  vorum  oc  vmbodzmonnum.  at  þier    stýrkit   kirki- 
vna  firr  nefnda  ok  herra  orm  biskup  goz   hans    ok   varnad  ok 
sueina  hans  firr  sagda.  þui  ollu  framar    til   laga  oc   Rettinda. 
bædi  vm  logligar  skvllda  heimtingar  ok  adra    hluti   vid   hwad 
manna  sem  þat  er  ad  skipta.    ath  vær   hofum    gefit   kirkivnne 
00  honum  þeir[a]  varnadi  og  goze  þetta  vorth   bref   til    styrks 
ok  werndar  ok  latid  þeim  þess  so   niotanndi    verda.    sem    þier 
vilid  hafa  þack  ok  ofusv  af  oss.  Er  þat  fuUkomid  bod  wort  ath 
þier  iukit   med  greidskap  optnefndum  herra  orme  biskupi  allar 
Riett  giðrwar  skvllder  til  tiv  marka    edur   tiv  mðrkum    stærre 
og  hafit  luckt  jnnan  manadar.  fraa  þui  sem  þier  verdit  krafder. 
so  framt  sem  þier  wilied  ei  oss  suara  fiorum  CDðrkvm  j    brefa 
broth.    ok   þo   Rett   giora   at  sijdar   se. 

þetta  bref  var  giort  j  oslo  freadagenn  næsta  firir  Gregorij 
CDesso  aa  seaunda  aari  ok  tuttugzta  Rijkies  wors.  Herra  arne 
aslaksson  canceler  vor  jnsigladi  oss  sialfum  hiaa  werunndvm. 


1346.  ENNI,   TUNGUNES,   HJALTABAKKI,   KLIF.  835 

518.  28.  Marts  1346.  á  þverá. 

Jabðakaupabréf  Orms  Hólabiskups  og  f>orsteÍDS  Kolbeins- 
soiiar,  að  J^orsteinn  lætr  biskup  fá  Enni  í  Refasveit  með  veiði 
I  Blöndu  fyrir  Timgune?  á  Ásum. 

AM.  orig.  dipl.  Fasc.  1.  12,  frumbréfið  á  skinni;  afskr.  í  Landsb. 
115.  4to  II,  165 — G6.  Innsigli  Árngríms  ábóta  og  Eiríks  eru 
dottiri  frá.  Innsigli  Orms  biskups  og  þorsteins  Kolbeinssonar  eru 
fyrir  bréfinu  enn,  en  þci  brákuð. 

bref  vm  ænni^). 
Ver  ormr  med  guds  miskun  biskup  aa  holum.  af  annarre 
halfuu.  en  ek  thorsteinn  kolbæins  son  af  annarre  Gerum  þat 
oUum  godum  monnum  kunnikt.  at  þa  er  lidit  var  fra  hegat 
burd  vaars  herra  ieshu  christi  OD.  ccc.  xl.  ok  vj.  aar  jn  festo 
eustachij  at  þueraa  j  skagafirde  vaattum  hiauerandum  brodur 
arngrimi  ok  sira  æirike  býttum  vit  jordum  ockar  j  millum  svo 
at  ek  thorsteinn  kolbæins  son  gaf  vpp  j  valld  výrdolegs  herra 
orms  biskups  jordina  alla  j  enne  med  væide  j  blondu.  ok  allum 
þeim  gognum  sem  henne  hefuer  at  fornu  fýllgt  ok  nýio.  hoola 
kirkio  til  æfinnligrar  æignar,  her  j  mot  lagdum  ver  ormr 
biskup.  nefndum  thorsteini  jord  alla  j  tungunesæ  med  þeim 
lunnendum  sem  ver  fengum  hana  æiga  honum  ok  hans  erf- 
inngium  til  stadughrar  æignar.  ok  til  sanennda  her  um  settum 
vit  ockr  jnnsigle  firer  þetta  bref.  ok  af  þui  at  vit  fýrrnefndir 
arngrimr  ok  æirikr  vorum  j  hia  sogdum  jardaskiptum.  settum 
vit  her  firer  ockr  jnnsighle.  Gort  j  nefndum  stad  deghe  ok  aare. 


519.  7.  Október  1346.  á  þing;eypum. 

Ormr  biskup  á  Hólum  gefr  klaustrinu  á  J>ingeyrum  land  alt  á 
Hjaltabakka  og  jörðina  að  Klifum  að  fráskilldri  veiði  í  Blöndu. 

AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  444  "ex  originali  monasterii  thingeyrensis, 
accuratissime»   (AM.)  «Jnnsigled  er  burtu»   (AM,).     Afskr.  er  í  AM. 


')  Aptan  á  bréiina. 

35" 


836  HJALTABAKKI   OG  KLIF.  1346. 

280.  4to  bls,    155—56;  Landsb.     107.    4to.      Prentað    í    F.    Joh. 
Hist.  Eccl.  Isl.  II,  200-201. 

vm  hialltabacka^). 

Ormr  med  guds  miskun  biskup  aa  hoolum  sendir  allum 
monnum  þetta  bref  seaanndum  edr  höýranndum  quedio  guds  oc 
sina.  kunnikt  gerannde  at  firir  guds  skýlld  til  upphelldiss  stadn- 
um  00  klaustreno  aa  thingayrum  er  ver  unnderstanndum  miok 
þurftught  vera.  hofum  ver  lagt  þangat.  sogdo  klaustre  til 
ofuinligrar  eignar  land  allt  aa  hialltabacka.  iordina  at  klifum. 
vtan.  vaide  ii  blondo  skalagiord  oc  elldiuid  i  iordina.  er  ver 
uilium  at  mnsaman  heilogh  hoolakirkia  hallde  oc  hafue  til  efu- 
inligrar  iOÍgnar.  alla  þa  er  þar  fýlger.  en  allar  adrar  landz- 
nytiar  med  nefndom  iordum  skolu  þeir  afuinliga  hafua  oc  hallda. 

Jtem  her  ofuan  aa  tokum  ver  brott  med  þesso  vaaro 
brefue  diaknsuist  or  iordinne  ii  huamme  er  laurencius  biskup 
gaf  stadnum.  soo  at  þar  skal  hedan  af  alldre  firir  oss  ne  vaara 
eptirkomendr  diakn  skipazst. 

forbiodum  ver  allum  oc  serhueriom  huerrar  tighindar  edr 
stettar  huerr  er  þessa  vaara  skipan  rifua  edr  rifta  hedan  af. 

ok  til  sannenda  her  vm  settum  ver  vaart  innsighle  firir 
þetta  bref  gort  m  thingeyrum  in  festo  marci  pape  anno  gracie 
CD.  ccc.  xl.  vj.  nostre  consecrationis  quarto. 


520.  [1346-49]. 

Skipan  Árna  erkibiskups  Einarssonar  1  Niðarósi. 

Gl.  kgl.  saml,  Nr.  1154.  Fol.,  skinnb.;  þetta  er  skrifað  c. 
1450.  þessi  skipan  er  áðr  prentuð  í  Norges  gl.  Love  III,  295 
— 301.  þó  að  þessi  skipan  komi  íslandi  ekki  beinlínis  við,  er  þó 
gott  að  hafa  hana  hér  til  samanburðar  svipuðum  íslenzkum  skipunum. 

Arne  með  guðz  miskun  erchibiscop  i  Niðarose  sendir  oll- 
um  gudz  vinum  i  sino  biscopsdðme  queðiu  guðz  með  hans  nað 
oc  blezzan. 

Margfallig  skylda  biscopligs   oaibetis  sem    sialfuir   guð  oc 


')  nianu  antiqua  (AM.). 


1346.  SKIPAN  ÁRNA  ERKIBISKUPS.  837 

hans  heilogh  kirkia  hefuir  oss  ouerdhum  i  hendir  fengit  rekkir 
oss  oc  aminnir  iðuligha  at  leita  með  allra  ahyggio  þeirra 
vægha  sem  helzt  megho  ydhir  væra  til  andliga  hugganar  oc 
iðrum  salom  viss  gðymsla  guðz  buðorða  þessa  heims  oc  orug 
iinleðning  euerðeligha  glæði  utan  enda. 

l.  Er  þet  upphaf  oc  grunuoll  varra  fortolu  oc  kennedoms  i 
þesso  brefue  at  mer  kungerom  eftir  guðz  buðorðum  oc  heilaghra 
fedhra  predican  at  þet  er  þreggia  handa  folk  cristinni  sem  guð 
hefuir  valt  vndir  kirkiunnar  lyðni  oc  buðordhe  seer  at  þiona 
vndir  vbrigðelighre  won  eilifs  fagnaðar.  Fórst  er  mðydomir 
karlmanz  eða  kuenmanz  þeirra  sem  alla  sina  dagha  göyma 
reinligha  beði  likams  oc  hierta  vtan  alla  saurghan  likamlegra 
samuistar.  Er  þessi  stettir  guöi  þekkastir  swa  sem  han  er  i 
engla  liki  till  allar  fæghirðar  oc  venleika.  þar  nest  er  ekkiu- 
domir.  sem  þeir  men  er  sek  halda  eftir  likamligha  saurgan 
sina.  sek  till  iðran  ob  ifuirbota,  oc  firir  sina  alla  likams  lost- 
semi  oc  enda  sua  sit  lif  þessa  heims  i  guðz  þionusto.  Er  i 
þeima  tweggia  handa  stettom  flest  þet  folk  sem  sek  hefuir  bundit 
vndir  með  velum  eðir  klaustrlifnað  vndir  guðz  oc  heilagrar 
kirkio  tionusto.  þo  at  guð  hafue  oc  marghom  oðrum  monnum 
til  þessa  sama  dygðeligs  lifnaðar  sina  naðir  gifuit.  þet  er  oc 
vndir  guðz  buðorðhum  oc  naðhum  þriðia  handa  folk  sem  lifuir 
i  hiunscapp  med  kerleika  við  guð  oc  sin  iamcristin  i  lydhni 
vidh  heilagha  kirkiu  oc  sinna  logligha  formanna  bæði  andeligha 
oc  likamligha  oc  einkanligha  gðyma  vbrigdheligha  truscapp 
sins  hiunscaps  huart  viðir  annat.  þar  með  iðkande  sin  lifnað 
með  almuso  gerðhum  oc  oðrum  miskunnar  verkum.  Hðyrir 
þesse  stettir  tiU  þeim  monnum  sem  ey  ero  till  andeligs  embetis 
skyldbunir  sem  fðr  seghir.  hueriura  wer  sendom  oc  einkan- 
ligha  þetta  bref  radhande  aminnande  oc  biðiande  af  guðz  halfuo 
at  þeir  gðymir  .x.  guðz  buðordha  oc  varizt  .vij,  hofwðsyndir 
oc  alt  þet  sem  heilogh  kirkia  oc  hennar  formen  firir  bioða  oc 
boðhit  hafua.  Nu  huar  er  lifuir  vtan  einhuern  af  þessum  þrenna 
handa  lifnað  þa  er  han  vtan  guðz  naða.  FriUulifnadhir  oc  alla 
handa  likams  loste  sem  við  manna  getnaða  limum  gerist  vtan 
hiunscaps.  han  er  bannaðir  oc  bolfuaðir  af  sialfum  guði  oc 
heilagre  kirkiu.  En  þeir  men  sem  hiunscaps  lifnað  vilia  byria 
00  till  hiunscaps  seer  kuenfangs  leita  tale  fyrst    uið    foður  oc 


838  SKIPAN  ÁRNÁ  ERKIBISKUPS.  1346. 

moður  oc  adhra  giptingar  men  þeirra  mðyar  eðir  konu  oc  einkan- 
legha  við  sialfua  hona  sem  han  viU  meö  guðz  loghum  eiga. 
oc  ef  þeirra  samþykt  fellir  saman  sem  þetta  ærande  varðar  þa 
scall  eftir  loghum  oc  landz  sidhum  godhum  með  skilrikum 
vattum  trulofuan  oc  festing  a  koma  þeirra  millom.  Er  æ  þui 
bætir  sem  þet  er  bergheligre  giort.  þui  at  hinar  festingar  sem 
meö  fwllmenzsco  oc  pretuise  oc  swiklighum  fortolum  lettra 
manna  gerast  hefuir  heilogh  kirkia  yðir  firir  enktit.  Er  þo  þet 
rað  at  þau  sem  sek  trulofua  saman  með  frialsom  vilia.  at  þau 
halde  sina  iattan.  þo  at  kirkian  dðmer  ekke  vm  profiaust  mall. 
sidhan  festing  er  a  komen  þa  scai  lysa  þria  sunnodagha  þet  minzsta 
eðir  adhra  heilaga  dagha  þessare  festing  at  kirkiu  þeirri  sem 
þau  ero  vppfðd  i  soknenne  eða  þer  þau  hafua  heimili  i.  eðir 
þeir  men  ero  i  sem  kunnykt  er  vm  þeirra  ætt  oc  athæfue. 
Scai  prestir  i  þeirri  lysing  gera  þeim  ollum  stefnu  viðirkueme- 
ligha  longa  sem  nakot  hafua  eðir  vilia  mote  kasta  þeirra  sam- 
bande.  swa  at  þet  se  uppborit  firir  kirkiu  dome  fðr  en  sam- 
gangir  oc  bryllaup  geriz.  Oc  ef  nakur  kastar  þar  i  mote 
frendsemi.  sifskap  eða  aðra  meinbughi.  þa  scall  protastir  erchi- 
biscops  eðir  soknarprestir  firirbiodha  þeim  framare  at  gera.  för 
en  þet  mall  er  profuat  oc  orskurðat  með  kirkiunna  dome.  Nu 
ef  engin  kastar  i  mote.  eða  rðynaz  þau  kost  enkis  veið  sem 
upp  ero  boren.  þa  sculu  þau  bryllaup  sit  gera  eftir  loghum  oc 
landzsidhum  rettum  oc  þo  i  þeim  timum  sem  loghin  ero  ey 
forbodhin  oc  fare  a  bryllaups  dagh  til  kirkiu  þeirra  sem  bryl- 
laupp  gerizt  i  sokninne.  oc  take  þar  af  preste  heilagha  blezzan 
oc  pusan  oc  fulkome  siðan  hiunscapp.  sem  fðr  seghir  eptir 
loghum.  Megho  þo  eingi  pusaðe  veizlu  gerazst  oftare  en  ein 
iima.  oc  þui  ma  prestir  allrek  þau  saman  pusa  sem  fðr  ero 
pusað.  En  uæll  ma  han  heiðirligha  messo  syngia  a  bryllaups 
deghi  þeirra.  Gerir  pusan  swa  mykit  at  þo  at  meinbughi  telizt 
a  siðan  þau  hafua  saman  buit.  swa  at  þau  verði  at  skiliazt.  þa 
ero  barn  þeirra  arfgeng  oc  enga  pino  firir  taka  sculu  þau 
huarke  fostur  eða  feargiðld  ef  lyst  var  sem  fðr  seghir.  Engi 
scal  oc  sa  mote  kasta  þeirra  hiunscapp  sem  visti  at  lyst  var 
oc  bar  ekki  motekast  upp  íðr  en  hiunscapir  þeirra  var  ful- 
komen.  vtan  sa  er  þet  gerir  meghi  fuifðra  at  han  visse  þet 
eigi  þa.  En  ey  er  lyst  oc  verða  þau  at  skiHast.  þa  sculu  þau 
taka  fullar  scriptir  með  fostum  oc  vtistoðum  oc  fullum    giold- 


I 


1346.  SKIPAN  ÁRNA  ERKIBISKUPS.  839 

um.  oc  born  þau  sem  þeirra  millum  ero  alen  ero  till  enkis 
arfs  eða  sðmdar  komen  huarke  veralligha  eða  andeliga.  Ekki 
scal  oc  prestir  þæt  bryllaupp  sitia  eðir  nakot  embeti  i  þui 
bryllaupe  at  veita  sem  utan  lysing  geriz,  Nu  kan  með  guðz 
miskun  kona  verdha  barn  hafuande  þa  scall  hon  sek  gðyma  i 
alle  guðrezlo.  oc  vakte  æ  þeim  muni  bætir  sem  hon  vet  sin 
tima  till  meira  lidha  fððzlutima  barnsens.  gange  þa  tiU  scripta 
nakorum  .x.  doghum  edir  .xij.  eðir  þui  uere  firir  þet  sem 
henni  þykkir  vaan  at  henni  kome  barnsykir  a  hendir  oc  gere 
sik  sua  satta  uið  guð.  leggiande  alt  sit  traust  vndir  guðz 
nadhir  oc  iomfru  sancte  Marie  hielp  oc  arnaðar  orð  at  hon 
frialses  með  godhum  hætti  or  sinum  vanda  oc  vaða.  oc  at  sa 
getnadhir  sem  hon  er  þa  hafuande  kome  með  lifue  i  lioss  oc 
lytalaust  oc  aliz  með  heilsu  oc  hemmingiu  tiU  guðztionustu. 
frendom  oc  vinum  till  hugganar. 

2.  Oc  af  þui  at  mer  komum  allir  swa  nauðligha  i  þenna 
sorghadall  at  engi  kemir  utan  verk  ok  syukdom  grat  oc  vesold. 
swa  at  margir  dðya  bædhi  lifs  oc  salar  fðr  en  nai  cristinne 
oc  heilagre  skirning.  vtan  hueriar  eingiii  ma  frialsas  æueligha 
heluitis  pinu  sakir  vara  fðrsta  fðreldra  Adams  oc  Euo  syndar 
oc  ulyðni.  þui  er  þet  rað  vart  oc  boð  at  þen  tima  sem  konur 
fðða  barn.  hafui  inne  hia  seer  viðirkuemelikit  kerald  með 
vatne.  at  barnit  mðghi  skirast  ef  þet  kemir  sua  krangt 
oc  vstyrkt  i  lioss  at  men  trðysti  eigi  at  tiU  kirkiu  moghi 
fðra.  Scal  prestir  skira  en  han  er  a  gardhenum  fðr  en  leik- 
maðir.  fðr  leikmaðr  en  kooa.  kona  ef  ey  er  kalmaðir  till.  faðir 
ef  ey  er  hinna  till.  oc  fðr  modhir  en  oskirt  dðyr.  skal  ekki 
þeirra  hiunscapir  skiliazst  firir  þessa  guðsyfiar  sakir  slikra 
nauðsynyar  sem  nu  ero  told.  En  sa  er  skirir  barnit  scall  nepna 
sliku  nampne  sem  íadhir  eða  modhir  seghia  tiU  ellighar  gifui 
siaifuir  cristeligt  nampn.  en  han  nar  þeim  eigi.  oc  dðpi  þrys- 
uar  i  vatn.  fðrst  a  grufwo.  sidhan  sit  sinne  a  huara  hdbena. 
oc  hafue  barnit  sem  skemst  i  vatneno.  oc  seghi  han  þessin 
orð  medhan  han  skirir  þet.  Son  ego  te  baptizo  in  nomine  patris 
et  fihi  et  spiiitus  sancti  amen.  Ellighar  swa.  son  ek  skirir  þik 
i  nampne  foður  oc  sonar  oc  hins  heilagha  anda  amen.  Ekki 
scall  till  leggia  þessara  ordha  oc  ey  af  þeim  fella.  J  vatne 
scall  skira.  oc  ma  skira  i  þui  vatne  sem  snior  verdhir  tiil  eðir 


840  SKIPAN  ÁRNA  ERKIBISKUPS.  1346. 

iocul.  J  engom  oðrura  lut  eðir  vætzsku  ma  barn  [skira]  vtan  i 
vatne  sem  nu  er  sagt.  En  ef  barn  styrkis  þa  skall  til  kirkiu 
fðra  oc  seohia  preste  at  heima  var  skirt  sakir  nauðsyniar.  oc 
seghia  honum  alla  atferð  skiringar.  Ef  prestir  tortryggir  þeirra 
tillsogu  sem  barn  föra  till  kirkio.  þa  skal  þen  er  skirdhi  eða  þen 
sem  hia  var  nakur  sanna  með  einseidhi.  oc  þet  scall  nðya.  sidhan 
scal  prestir  ekki  primsigna  barnit.  utan  lata  þet  þeghar  iin  i  kirkio 
oc  leggi  acrismu  a  barnit  vtan  aðra  skiring.  með  oUum  þeim  ifuir- 
sang  sem  han  er  van  a  barn  at  leggia  siðan  þet  kemir  or 
funtin.  Scall  oc  barn  ferma  lata  þegar  fðrst  ma  biscopi  na. 
gifs  i  þui  helgho  embeti  traust  oc  styrkir  mote  andskotanum  oc 
hans  prettom.  oc  þui  er  þet  fulkuemd  oc  staðfesti  heilaga 
skirn.  Ma  sa  engi  hielpaz  sem  þet  embeti  hefuir  eigi  fengit 
sakir  þes  at  han  firirsmar  þet  eðir  glðmir  af  hyrðizleyso. 

3.  Nu  ef  barn  fððiz  sua  starkt  at  ei  þarf  heima  skira.  þa 
scal  guðsyfia  till  fa.  ein  karlman  oc  eina  konu  at  minzstu.  þet 
nðghir.  vtan  tighinda  manna  born  se  oc  þeir  vilia  fleire  tiU 
fa.  Sculu  guðsyfiar  born  tiU  kirkiu  fðra.  en  prestir  scal  skira 
sem  han  veit  sit  embeti  till  væra  oc  kirkiu  bðkir  visa  honum. 
Ero  guðsifiar  margfaldar  oc  fylghir  þeim  hin  mesta  þyrmsU  oc 
margfaldeligh  vyrðing.  en  þessar  ero  guðsyfiar.  fðrst  millum  þes 
er  skirdhir  verdhir  oc  hins  er  skirir.  onnur  er  millum  hins  er 
skirir  oc  foður  hins  skirða.  þriðia  millum  hins  er  skirir  oc 
moður  hins  skirða.  Fiorða  millum  barna  þes  er  skirir  oc  þes  er 
skirðir  verðir.  Fimta  millum  þes  er  skirðir  verðir  oc  þeirra  sem 
honum  halda  till  skiringar.  Setta  millum  þes  er  skirðir  verðir 
oc  logligh  husprðy  hins  sem  a  honum  heldir  þo  at  hon  se  ey 
nere.  Oc  somu  leið  ef  husprpy  heldir  a  barne.  þo  at  husbonde 
se  eigi  nere.  Siunda  millum  þes  er  skirðir  verðir  oc  barna 
þeirra  sem  a  halda.  huart  sem  þau  ero  fleire  eða  ferri.  Att- 
ande  millum  þes  er  a  heldir  oc  fodhur  þes  sem  til  skirn  verdhir 
haldin.  Niunde  millum  þes  er  a  heldir  oc  moður  þes  sem  a 
verdhir  hallit.  werdha  þessa  samu  guðsyfiar  með  same  virdhing 
oc  þyrmslum  i  ferming  sem  i  skiring.  so  at  engar  megho  mill- 
um  guðsyfiar  giptingar  bindaz.  Oc  ef  nakur  dyrfuiz  at  binda 
eðir  bundit  hafua.  þa  verða  þau  sem  þes  hafua  dyrfs  með 
kirkiu  dome  oc  harðom  afuarkostum  at  skiliaz.  Ero  þetta  kirki- 
unnar  logh  oc  heilaghra  teðra  skipan  hueriar  allir  men  eigha 
swa  at  gðyma  sem  .x.  guðz  buðorð. 


1346.  SKIPAN  ÁRNA  ERKIBISKUPS.  841 

4.  f»ar  með  sculu  þeir  gðyma  ydhir  truligha  með  allre  ðð- 
mykt  oc  cristelighe  siðferð.  einkanligha  at  þeir  komir  iðuligha 
till  idhra  soknarkirkiu.  þui  at  þet  er  idhor  pelagrims  ferð.  oc 
hon  nðghir  iðir  en  þeir  með  fridhi  oc  siðsemd  iðka  þer  sem 
þeir  verðir  með  veraldlighe  jBolskyldo  oc  likams  erwdhe  iðir  oc 
yðrum  bornum  at  íðdha.  oc  þer  með  bædhi  veraldlighom  oc 
andelighom  iðrum  formonnum  at  þiona.  Sculu  þeir  swa  or 
iðrum  heimilum  buaz  tili  kirkiu.  at  þeir  sculit  afleggia  hatir 
oc  ilzsku  awnd  oc  alla  vndirhyggiu.  en  væll  moghir  þeer  tala 
huar  við  annan  vm  siin  mala  skipti  vtan  forðz  oc  ilzsku.  oc 
scuiu  men  engar  skuldir  krefia  eðir  scuidar  hemtingar  eða  aðrar 
soknir  byria  eðir  iðka  i  kirkiu.eðir'kirkiugarðe.  Nu  komir  þeir  till 
heilagrar  kirkiu.  fallir  fðrst  a  idhur  kne  fire  kirkiudurum  oc 
minnizt  viðir  dðr  eðir  kiikiu  hutð.  gangir  siðan  kring  vm 
kirkiuna  en  væðiratta  er  swa  till  fallen  at  þet  ma  væll  gðra. 
gangir  sidhan  iin  i  kirkiuna  oc  kastir  a  idhir  vigdhu  vatne. 
fallir  sidhan  a  knæ  firir  hinum  helga  crosse  oc  bidhir  idhir 
guð  tiU  nadha  oc  minnizt  upp  a  hans  pino  með  huerre  han 
Iðsti  oss  tapaða  men  vndan  andskotans  valde.  Seghir  iðra 
Pater  noster  oc  heilser  iomfru  sanctam  Mariam  með  Marie 
vers  sem  swa  byriar  Aue  Maria  eðir  bergir  a  brioste  yðro  oc 
seghir  swa  en  þeer  kunner  ey  meira.  Guð  alzvallande  veri  meer 
nadhigir  oc  miskunsamir  syndugum  manne.  En  þo  er  huar 
maðir  skyldughir  at  kunna  credo.  Pater  noster  oc  Marie  vers 
oc  sek  at  signa  með  hins  helgha  crossmarke  oc  þessum  orðum. 
Ek  signar  mik  i  nampne  fodbur  oc  sonar  oc  hins  belga  anda. 
Nu  er  prestir  ey  till  kirkio  komen.  eðir  ey  þa  en  till  messo 
buen.  þa  stendir  uæll  at  meðan  þer  gangir  kring  vm  kirkiuna. 
gange  huar  til  graftar  sins  fadhur.  modhur.  syskina  eðir  frenda 
oc  vina  oc  seghi  þer  sina  Pater  noster.  oc  gange  swa  iin  i 
kirkiuna.  ellighar  geri  þet  eftir  messona  fðr  en  þeir  gangir  or 
kirkiu  gardhenum,  Telium  wer  ey  þui  fire  iðir  at  guð  hðyrir 
men  iamuæll  ine  i  kirkiu  vm  alla  handa  retlaat  bðnahald  sem 
i  kirkiugarðenum  vtan  liosare  kerleiks  mark  er  þet  at  huar 
minniz  sins  nainnga.  ef  allir  eðir  sumir  sia  at  han  vitiar 
þeirrar  graftar.  en  þa  er  men  vnte  þui  ekke.  Nu  byriar  prestir 
heilagha  messo.  fallir  þa  allir  a  knæ.  sidhan  megho  þeer  standa 
tiU  þes  er  byriar  Gloria  in  excelsis  deo.  íallir  þa  oc  allir  a  kne 


842  SKIPAN  ÁRNA  ERKIBISKUPS.  1346. 

oc  minniz  at  þenna  sang  byriaðe  englar  a  þa  samu  natt  oc 
tima  sem  guðz  son  föddir  var  af  iomfru  Marie  reinum  likam 
at  Iðysa  oss  or  anskotans  valde.  allir  sculu  þeer  a  kne  falla 
oc  beria  a  briost  ydhor  swa  oft  sem  þeer  hðyrir  i  messonne 
þessor  orð  læsin  eðir  sungin.  Jhesus  christus.  Maria.  Siðan 
megho  þeer  sitiande  messo  lydha  þar  tiU  er  þeer  hðyrir  guð- 
spiold  sem  sialfs  guðz  orð  ero  i.  allir  sculu  þa  upp  standa  oc 
taka  ofuan  siin  capruun  oc  standa  swa  barhofðe  medhan  lestin 
verdbir  læsin.  siðan  sculde  men  offir  sit  tiU  altare  fðra  oc 
heiðra  swa  embeti  heilagrar  messo  oc  guðz  hold  oc  bloð  sem 
i  messonne  helghaz  oc  i  vpphalde  teez  ollum  monnum  i  asyn 
brauðz  oc  viins.  En  þa  er  prestir  haldir  vpp  guðz  likam  ocþar 
nest  hans  bloð.  þa  scall  huar  cristin  maðir  tia  með  fullri  ðð- 
mykt  alla  sina  elsko  oc  astsemi  till  sins  scapara  með  barom 
hofdhum  oc  knefalle.  upphallande  sinum  handum.  oc  beria 
þrysuor  a  bryoste  seer  þui  at  þrefaldeligha  syndom  wer  mote 
honum.  þet  er  i  huxan.  ordhum  oc  verkum.  oc  kennomst  viðir 
at  þet  er  þen  samme  voldughe  guð  sem  scop  himil  oc  iorð  oc 
alt  þet  þer  i  millum  er  bædhi  ifuir  oc  vndir  oc  loyste  alla 
sina  vine  or  andskotans  valde  oc  alt  mankyn  scall  dðma  a  sidh- 
arsta  deghi  huern  eftir  sinom  gerningom.  Er  þet  oc  alla  manna 
cristinna  þioðar  obrigdhelig  tru  at  medhan  guðz  likame  heighaz 
uphelz  oc  nðytiz  i  heilaghe  messo  með  kraft  guðligha  ordha 
00  prestins  embeti.  þa  iykkiz  upp  himpnanir.  oc  guðz  englar 
fara  oíwan  at  luta  oc  nigha  sinum  haleita  scapare.  swa  at  þar 
kemir  þa  saman  himpnesk  oc  iarðligh  skepna  með  allre  ðð- 
myukt  oc  glædhi  oc  fuUum  fagnadhe  at  þiona  sinum  oc  var- 
om  sannom  guði  þo  at  mer  syndughir  men  sem  eigi  ero[m] 
verðughir  þet  at  sia  með  likamlighum  aughum  sakir  varra 
margfaldeligha  vesaldar  oc  likamsens  brðyskleika.  Einkanligha 
biodhum  wer  at  men  gangi  með  spekt  hofsemi  oc  guðrðki- 
ligha  at  taka  guðz  likam  a  pascha  dagh  oc  þrengir  engin  fram 
firir  annan.  sem  marghir  aumlighir  men  oc  at  ollu  vitlauser 
dyrfuaz  at  sðkia  þa  till  heilags  aiteri  þui  iikazt  at  þeer  fare 
með  herskilde  aat  sinum  scapare  oc  lausnare  sem  hinir  aumu 
Juda  gerdhu  þa  er  þeir  fangadhu  han  till  daudha.  Standa 
sculu  men  i  kirkio  eðir  a  kne  liggia  meðan  syngir  Pater  noster. 
|>a  pax  er  gifuit  af  guðz   alteri.    þa   scall    huar   annan    kyssa. 


1346.  SKIPAN  ÁRNA  ERKIBISKUPS.  84^ 

karlœen  siin  i  millum.  en  kuenmen  siin  i  millum.  Scall  sa  koss 
vera  með  fullom  kerleika  swa  af  hierta  sem  af  likam.  En  huer 
þeirra  sem  messo  kos  gifuir.  þen  sem  af  guðz  alteri  oc  likam 
byriar.  með  swikum  oc  iluilia.  han  er  drottens  swikare  oc  sins 
iamcriötins  forradhare.  luttakare  alz  vfagnaðar  með  hinum  for- 
dðmda  Judase  sem  varn  herra  Jhesum  Christum  sin  guð  oc 
meistara  selde  i  trunaðe  till  hinna  liotasta  pinu  oc  hins  haðogh- 
a3t[a]  dauða.  f>ui  nest  sculu  men  taka  með  knefalle  litillat- 
ligha  guðz  blezzan  vndir  sins  prests  hende.  oc  fara  swa  með 
frið  huar  heim  till  sins  heimilis. 

5.  Werir  oc  i  virdhing  við  sialfuan  guð  oc  alla  himpneska 
dyrð.  goðuiliughir  oc  stuðnir  iðrum  soknarprestom.  einkanligha 
medhan  þeir  ero  retferðughir  i  sinom  lifnað  oc  i  rette  lydhni 
við  sialfuan  guð  oc  oss.  þui  at  þeir  ero  skyldughir  iðir  and- 
ligha  hialp  at  veita.  er  þeir  komir  i  heimen.  her  eror.  oc  heðan 
farer.  Hafuum  wer  fastligha  at  þeer  se  idhir  ðdmyukir  i  prest- 
ligho  embeti.  i  olium  lutum  goðuiliughir  sem  sinum  andligh- 
om  barnom. 

6.  Forbioðum  wer  fulkompligha  at  þer  takir  ey  við  nakorum 
preste  þeim  sem  nyskipadhir  kallaz.  vtati  han  lyse  adhir  oc 
upplæse  i  heilaghe  kirkio  sino  opno  skipanar  brefue  með  varo 
hangande  incigle. 

7.  I>et  áculu  allir  men  gðyma  at  koma  fastande  at  hðyra 
helgha  messo  þeir  sem  fultida  men  ero.  oc  at  allir  sei  kirkio  oc 
kirkiogarde  liodhir  vtan  alz  harðysti  oc  latir  iðir  i  hugh  koma 
huersu  mykiJl  salo  haske  þet  mon  vera  at  gðra  þer  syndir  sem 
men  sculu  sina  syndir  bðta. 

8.  Sðkir  oc  með  iðro  erfuodhe  þangat  sem  afgiítir  gifuaz.  oc 
gðrir  þet  með  fulle  íru  oc  orugge  vaan  iðir  tiU  vissar  salo 
hialpar. 

9.  Warizt  oc  banzatta  men  swa  sem  fulasta  eitirorma.  at 
þeir  samnðtizt  þeim  ekke  eðir  nakorn  bliðscapp  eðir  eftirlæte 
gðrir. 

10.  Gðymir  iðir  firir  runum.  galdrum  oc  gerningom.  lifiom. 
hindirviti  oc  ollum  atrunadhe  þeim  sem  heiiog  kirkia  kennir 
iðir  eigi  oc  hennar  formen  oc  tionustu  men.  Huar  sem  oðru- 
uiss  gerir.  þa  er  han  sem  viUumadhir  i  guðz  bannæ. 

1 1.  f>et  er  huar  madhir  skyldughir  sem  a  þeim  aldre  er  at 


844  SKIPAN  ÁBNA   ERKIBISKUPS.  1346 

han  ma  syndir  giðra,  óc  sik  veit  i  nakore  rsynd  einkanligha 
dððligha  fallit  hafua.  at  han  scriptberi  sek  með  allre  iðran 
swa  opt  sem  han  veit  sik  i  nakore  synd.  Einkanligha  gange 
men  timeligha  till  scripta  i  longa  fostu.  þui  at  huar  fastu 
daghr.  bðnahald.  almusugerð  oc  alha  handa  miskunna  uerk  ero 
ret  scriptadhum  manne  till  salohielp  oc  vissa  frialsan  fra  skyld- 
ugri  pinu  sinna  afbrota.  En  alhr  þesser  lutir  koma  tiU  engrar 
hielp  þeim  sem  sinar  syndir  viU  ey  með  iðran  oc  ifuirboot  af 
ollu  hiarta  scripta  oc  framleidhis  varaz  sem  guð  gifuir  honum 
þar  til  hielp  oc  nadhir  vmfram  alla  luti. 

12.  Timeligha  sculu  þeer  kalJa  till  idhar  prest  þeghar  þeer 
kunnit  i  syukdom  leggiast  oc  gerir  þa  idhar  scriptagang  reiniiigha. 
oc  takir  sidhan  guðz  likam  oc  helghaolian.  at  þeir  moghir  traustliga 
sattir  vera  með  guð  oc  men.  oc  með  goðre  samuitzsku  viðii  þetta 
skiliast.  þa  sculu  men  oc  sit  testamentum  gerna  gðra.  Fðrst 
sialfuum  gudhi  saal  sina.  þer  nest  helghum  kirkiugardhe  likana 
liif  sin.  minnizt  sidhan  soknarprestz  sins,  frenda  oc  vina  með 
nakore  huggan  sem  guðz  lane  sem  guð  heíuir  hueriom  leent 
eftir  slikum  efnum  sem  huar  orkar.  en  enghan  fatighan  man 
eggiom  ver  þer  sem  gotz  er  swa  litit  till  at  varla  ma  frials- 
ligha  nðghiaz  barnom  einkanligha  skilgetnum  till  vidhirlifuis. 

13.  Gðymir  idhir  firir  guðz  sculd  fra  ollum  stuld  oc  okkir 
00  vidhir  ologlighum  afla.  oc  hafuir  retferdheligha  iðrar  tiundir 
af  ollum  rettum  afla  bædhi  af  sio  oc  af  lande  sem  þeer  eror 
gudhi  skyldughir  oc  hans  tionusto  monnum.  Sua  oc  i  oðrum 
skattum  rettum  oc  tollom  sem  þeer  ero  skyldughir  wt  at  gðra 
eðir  greiða  at  loghum  oc  landz  sidhum  rettum. 

14.  Haldir  oc  cristelighan  kerleik  með  dauöa  manna  likama 
00  fðlghir  þeim  með  goðuild  tiU  heilags  legstaðar.  ey  sidhir 
fatðkum  monnum  firir  guðz  sculd  en  rikom.  þui  at  allir  ero 
þa  fatðkir.  oc  minnizt  þes  þo  at  manna  likamir  se  nu  i  sinom 
daudha  nakot  anstyggir  asynum  þa  hafua  þo  varer  likamir  þet 
ifuir  alla  kuikande  likama  at  þer  scall  salen  aftir  koma  i  a 
domadeghi  till  æueligha  lifganar  eftir  guðz  dome  oc  sidhan 
sculu  þau  aldrig  skiliazt, 

Gifue  gud  alzualdughir  idir  þetta  bref  sw[a]  at  atgðyma 
at  þeer  raoghir  þer  med  afia  oc  odlaz  fe  oc  frid  aar  oc  hemm- 
ingiu  þessa  heims  oc  euelighan  med  sialfuom  gudhi  i  himerike 
vtan  enda,  Amen. 


1347—8.  TESTAMENT  KOXÚNGS.   —  VERZLUN.  845 

521.  15.  Juli  1347.  i  Ljöðhusum. 

Testamentisbréf  Magnúss  konungs  Eiríkssonar  og  Blaunku 
drottningar,  þar  sem  þau  geta  ýmsar  gjafir  til  kirkna,  kapellna. 
klaustra,  spítala  og  fátækra  manna. 

Frunibréfið  á  skinni  í  Ríkisskjalasafni  Svíþjóðar.  l'rentað  í 
Hand!.  rörande  Skandinav.  Hist  XH.  1825,  bls.  38-56,  Saml.  til 
d.  norske  Folks  Spr.  og  Hist  V  5V9-87;  Dipl.  Norv.  V,  Nr.  193. 
Hér  er  að  eins  tekið  það  úr  bréfinu,  sem  kemr  þessu  safni  við. 

Testamentum  domini  regis  et  domine  regine  Blancha. 

Nos  Magnus  dei  gracia  rex  et  Blancha  eiusdem  gracia  re- 
gine  Suecie.  Noruegie  et  Scanie  ....  legamus  .... 

Jtem  ecclesie  Stafanggir  vnam  casulam.  dalmaticam  subtile 
et  vnam  capam. 

Jtem  ecclesie  Hamar  tantum. 

Jtem  ecclesie  cathedrali  sancti  Magni  in  Orchadia  tantum. 

Jtem  ecclesie  Scalahult  jn  Jslandia  tantum. 

Jtem  ecclesie  Holæ  tantum. 

Jtem  ecclesie  cathedraii  jn  Grœnlande  centum  marchas 
denariorum.  jn  vestibus  pro  ornatu  ecclesie  preciosis. 


Datum  Ludhosie  anno  domini   m°.  ccc".  xl".    septimo.  do- 
minica  ante  beate  Margarete  virginis  et  martyris. 


522.  15.,  18.,  eða  20.  Februar  1348.  i  Oslo. 

Réttarbót  Magnúss  konungs  Eiríkssonar,  þar  sem  hann  bannar 
útlendum  kaupmönnum  verzlun  í  norðrhluta  Noregs  og  í  skatt- 
löndum  ríkisins. 

AM.  330.  Fol.  á  pappír.  frá  c.  1600  (=  A);  AM.  331.  Fol. 
á  pappír  frá  c.  1600  (=  B);  Stockh.  Sk.  31,  R.  4  Nr.  14.  Fol. 
(==  C).  B  og  C  eru  norskdanskar  þýðingar  og  A  einnig  bjagað. 
Norges  gl.  Love  III,  170. 

Magnus  med  gudtz  miskund  Noregs  suia  och  skona  kon- 
unger  sennder  aullum  monnom  theim  som  thetta  breff  sia  eder 
hðyr[a]  quediu  guds  och  sina. 


846    TUNGA  í  BLÖNDUDAL  OG  LANGAMÝRI  Á  ÁSUM.    1349. 

ver  haffuom*)  vnnderstanndit  att  vthlenndske  koupmeund 
siglla  thiill  skatlande  varo  och  annar  stadar  thar  som  ey 
heffuer  fyr  vanna  aa  verit  och  vart  lannd  heffuir  thar  skada 
aff  oc  suo  noker  kiapmennd  i  landeno  och  thui  forbiodum  ver 
och  fuUkommeleiga  [at  nokor  koupmader  segla^)  med  sino 
koupðyre  nordann  om  Bergenn  eder  uokor  stadar  thiill  vaare 
skatlannda  [och  thar  med  kallom  ver  affther  och  onytte 
gerom^)  eda  seylar  med  koupðyre  edar  godtz  senndar  se  that 
alt  optekit  oss  thiill  hannde. 

Thette  bref  var  giort  i  oslou  [siau  nattom  fðr  Laupars*) 
messo^)  aa  .ix.  aare  och  .xx.  riikis  vars  och  iundsiglad  oss 
sialffum  hiauerendom. 


523.  15.  Mai  1349.     í  TuDg;u  i  Blöodudal. 

ViTNiSBURÐR  Bsssa  Brandssonar  og  Ásmundar  Grímssonar  um 
að  Tunga  í  tílöndudal  eigi  torfskurð  í  Ytri-Löngumýri. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  3922  «Exoriginali.  Brefed  hefur  vered 
alls  med  tveimur  jnnsiglum,  er  skrifad  á  kalfskinn.  Jnnsigleun  er[u] 
bæde  vidföst.  enn  so  molud  og  brotenn  [adj  eoke  verdur  á  Iesed»; 
nieð  hendi  Jóns  Magnússonar  bróður  Árna. 

011  um  monnum  þeim  sem  þétta  bref  sia  edr  heyra  gerum 
vid  bessi  brannsson  oc  asmundr  grimsson  kunect  at  vid  heyrd- 
um  okkur  ellri  menn  þat  segia  en  aunga  j  moti  thala  at  tunga 
j  blaundudal  ætti  torfskurd  j  iordina  a  lang[a]myri  enni  ytri 
aa  asum  ar  eptir  ar  suo  miken  sem  bondi  viUdi  lata  skæra  er  j 
tungu  byggi  oc  iordunni  væl  nægþi.  vissu  uid  ok  at  þeir  haufdu 
sæm  j  tungu  biug[gju  suo  felldan  torfskurd  j  langamyrar  jord 
tutaugu  vetr  ok  leingr  ar  eptir  aar  ataululaust.  atti  ek  furr  nefndr 
asmundr  langamyri  ellefu   vetur    ok  tallda   ek  aldri  aa   aþr  sl- 


')  haffna,  hdr.;  '■')  [alle  wdlenndÍBke  kiepmend  att  segle  B,  C;  ')  [och 
her  mitt  igienn  kalde  wij  och  wduelig  giorer  alle  the  breffue  sora  ther 
ora  wdgiffnitt  er,  end  huo  sora  her  effther  thette  gier  B,  C;  *)  Laarantz(!) 
hdr.;  *)  [thenn  .ij.  dag  for  Petri  ad  Catedram  B;  [then  7  dag  for  Petri 
ad  Catedram  C. 


I 


1349.  PÁFABRÉF.  847 

nefndan  torfskurd  þuiat  ek  Reiknadi  hann  vera  fulla  æign  vr 
tungu.  ok  til  sanynda  ber  um  sættum  vier  fyrrnefndir  menn 
okkur  insigli  firi  þetta  bref  gort  i  tungu  i  blaundudal  in  festo 
halluardi  martiris.  a  þritukta  aRÍ  Rikis  okkars  virduligs  herra 
herra  magnusar  med  Guds  nad  noreghs  ok  suia  Rikis  konungs. 


524.  18.  August  1349.  i  Avignon. 

Klemens  páfi  VI.  sendir  Árna  erkibiskupi  í  Niðarósi  og  lýð- 
biskupum  hans  endrrit  af  boðskap  sínum  Unigenitus  frá  18. 
Janúar  1343  um  júbilár  í  Rómaborg  1350  og  býðr  honum  að 
kunngera  þetta. 

Dipl.  Norv.  I,  318  eptir  skjalabók  Klemens  páfa  VI.  á  páfa- 
garði  í  Róma  (Clem.  VI.  ann,  vii  ex  instrum.  miscellan.  1349), 
Gyrðr  Skálholtsbiskup  og  Ormr  Hólabiskup  munu  hafa  feingið  afskript 
af  bréíinu  eins  og  aðrir  lýðbiskupar, 

Clemens  episcopus,  seruus  servorum  dei. 

Venerabilibus  fratribus  [Arnoni]  archiepiscopo  Nidrosiensi 
eiusque  suffraganeis,  salutem  et  apostolicam  benedictionem. 

Dudum  de  fratrum  nostrorum  consilio  et  plenitudine  apo- 
stolice  potestatis  indulgentiam,  quam  telicis  recordationis  Boni- 
facius  papa  viij  predecessor  noster  omnibus  vere  penitentibus 
et  confessis,  qui  beatorum  Petri  et  Pauli  apostolorum  basilicas 
de  urbe  in  anno  a  nativitate  domini  millesimo  trecentesimo,  et 
extunc  quolibet  anno  centesimo  secuturo,  certo  modo  visita- 
verint  concessit,  ad  annum  quinquagesimum  duximus  reducen- 
dam,  statuendo  quod  quicumque  voluerint  indulgentiam  huius- 
modi  assequi,  basilicas  predictas  ac  Lateranensem  ecclesiam  in 
anno  a  nativitate  eiusdem  millesimo  trecentesimo  quinquagesimo 
proxime  secuturo,  etextunc  de  quinquaginta  in  quinquaginta  annos 
certo  modo  visitare  deberent,  prout  continetur  plenius  in  confectis 
super  hoc  nostris  literis,  quarum  tenor  talis  est.  [Hér  kemr  boð- 
skaprinn  Vnige'nitus  frá  18,  Jan,  1343,  sem  ekki  snertir  ísland  sérstak- 
lega],  Quocirca  fraternitati  vestre  per  apostolica  scripta  manda- 
mus  quatinus  singuli  vestrum  in  singulis  vestris  civitatibus  et 
diocesibus  predictas  litteras  nostras  subditis  vobis  clero  et  po- 


848  HELGAFELLSKLAUSTR.  1349. 

pulo  publicetis  et  intelligibiliter  exponatis,  ut  annuente  domino 
ad  pronierendum  huiusmodi  indulgentiam  se  disponant.  Ceterum 
quia  presentes  littere  nequirent  forsitan  propter  viarum  dis- 
crimina  vel  alia  impedimenta  legitima  singulis  vestrum  com- 
mode  presentari,  volumus,  quod  per  te  frater  archiepiscope, 
dictarum  litterarum  transumptum  manu  publica  scriptum  tuo- 
que  munitum  sigillo  vobis,  fratres  suffraganei,  transmittatur, 
cui  velut  originalibus  litteris  adhiberi  volumus  plenam  fidem. 

Datum  Avinione.    xv.  kal.  Septembris,    pontificatus    nostri 
anno  octavo. 


525.  23.  August  1349.  á  Ilelgafelli. 

EiÐFESTR  vitnisburðr  tveggja  manna    um  það,    að  staðrinn   að 
Helgafelli  eigi  alla  veiði  í     Straumfjarðará  milli  fjalls  og  Qöru. 

AM.  264.  4to  bls  7-8  papp.  skr.  1606;  AM.  252.  4tö  bls. 
6  —  7  papp.  skr.  c.  1660  (Jón  Steindórsson);  AM.  dipl.  afskrr.  Nr. 
1540  og  Nr.  1624. 

Wmm  veide  j  straumfiardara^). 
OUum  þeim  godum  monnum  sem  þetta  breff  sia  eda  heýra 
sender  Pietur  [prestur  Marteinsson^)  Quediu  Gudz  oc  sijna 
kunnigtt  giaurande  ad  sub  anno  gratiæ  [cio  ccc  xl  nono^)  jn 
octava  assumtionis  sancte  mariæ  ad  Helgafelle  tok  eg*)  þessa 
eida  af  Arna  Runolfssyne^)  oc  Petre  Gudlaugssyne  af  stadarins 
vegna  ad  Helgafelle.  ad  stadurinn  ætte  alla  veide  j  straum- 
fiardaraa  j  miUum  fialls  oc  fiauru.  Saugdu  þeir  oc  suo.  ad 
þessa  veide  hefde  aunguer  adrer  menn  sier^)  eignad  umm  þeirra 
daga  suo  at  þeir  visse.  oc  var  þa  annar  siautugur  ad  alldri. 
enn  annar  fímtugur.  Oc  thil  sanninda  hier  umm  setta  eg  mitt 
jnnsigle  fiier  þetta  bref.  [oc  sijra  skapte  sitt  jnnsigle  fyrer  þetta 
breF).  er  giaurtt  var   j  saugdum    stad    deige  oc    are.  ad  þess- 


')  Eignarbrief  firer  veide  j  Strðmfiardara  252;  *)  [SteÍDgrijrazson 
252;  ')  MXL  nono(!)  252;  *)  sl.  252;  *)  Bryniolfssine  252;  «)  adur  b.  v. 
252;  ')   [sL  252. 


1350.  INGJALDSHÓLL   OG   KEFLAVÍK.  849 

um  monnum  hiaverondum.  herra  þorsteine  abota  oc  brædrum 
hans.  Augmunde  Gudmundarsýne.  Katle  Sverrissyne.  Gudmunde 
biarnarsyne.  Halldoru  Haflidadottur  oc  audrum  godum  monnum. 


526.  [um  1350]. 

Samninge  þeirra  Snorra  Andréssonar    og  Hauks  Gunnarssonar 

um  reka  Keflavíkr  undir  Jökli. 

AM.  252.  4to  bls.  14—17  papp.  skr.  c.  1660;  AM.  dipl.  af- 
skrr.  Nr.  1539.  þetta  bréf  er  með  vissu  eldra  en  10.  Marts  1356 
því  að  þá  selr  Haukr  Ingjaldshól. 

Wm  kieflauijkur  reka. 

Jn  Nomine  Domini  Amen. 

War  þessi  tiltala  Snorra  Andriezsonar  vid  Hauk  bonda 
Gunnarsson  a  Jngialldzhole.  Geysladag^)  so  sem  hann  var  j  vm- 
bode  stadarinz  a  Helgafelle. 

Jn  primis  Beit  j  Burfellzdal  hinum  eífra.  og  vm  halífa 
skialldbreid.  gieck  og  Haukur  bonde  medur  ad  skarde  heífde 
filgtt  ad  fornu  allur  Burfellzdalur  hinn  eífre.  og  so  allur  skialld- 
breidur.  enn  þo  heífde  verid  skilin  beit  j  dalinn.  og  so  aíf 
greindre  skialldbreid.  enn  stadnum  var  sellt  skard.  Enn  snorre 
beidde  ad  Hðkur  bonde  feingi  votta  ad  nðckurn  tijma  heffde 
fra  vered  skiled  sýdan  hann  gieck  med  ad  skard  heffde  att  ad 
fornu.  Beidde  Snorre  ad  Haukur  bonde  tiede  hðnum  maldaga 
edur  jonnur  skilrijki  eff  hann  villde  nðckurn  Reka  eigna  sier. 
þar  sem  hrðnskardz  land  geingur  ad.  enn  Haukur  bonde  kuadst 
þar  huorcke  haffa  til  maldaga  edur  vitne  vm  þessa  eign.  vtann 
menn  hafa  lagt  samann  langann  tijma  reka  med  Iðndum.  og 
þad  være  forn  heffd  og  Iðug.  Enn  snorre  firerbðd  so  framt  sem 
hann  ætte  med  adurnefndz  stadarins  vegna  ad  hðkur  bonde 
haffe  nockud  aff  Rekanum  firer  mðnskarde  firr  enn  hann 
feinge  nðckud  skilrijke  til  huornenn  vndann  hefde  geinged 
Rekinn. 

J  þridiu  grein  liet  Snorre  lesa  maldaga  vm  landamercke  j 
mille  þrandarstada  og  Jngialldzholz^).  þad  sem  med  var  bunded 
brieff  Jonz  biskups  Halldorssonar.  vottandi  ad  hann  villde  þann 
maldaga  halldast   lata    vm    firsðgd    landamercke.  jatade  hökiir 

')  =  13.  Janúar;  *)  Sbr.  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  75  (ár  1280). 


Dipl.  Isl.  II.  B. 


.04 


850  YZTU-GARÐAR   í   STADARSYEIT.  1350. 

bonde.  ad  hann  villde  þann  maldaga  hallda  i  ollum  greinum 
enn  kuadst  so  ecke  skilia  hann.  sem  snorre  villde  hann  skilia. 
og  fleire  adrer  menn.  og  einkannlega  huðrsu  vitt  klýíf  hiete. 
sijdann  handlðgdust  þeir  hðkur  bonde  og  snorre  þar  uid  ad 
vera  sem  steffnder  bader  a  Jngialldzhole  epter  paska  vm  vored. 
þa  er  þeir  sira  Flose  og  þordur  sonur  hans  være  þar.  og  vnder 
þann  dom  sem  þeir  neffndu  þar  iffer.  ad  puncta  maldagann  og 
ganga  a  landamerckinn.  ad  snioalðsre  jordu.  skiUdu  þeir  þar 
þa  vera.  med  oll  sijn  proff  og  skilrijke.  þo^)  sem  huðr  feinge 
til.  so  sagde  og  hðkur  bonde.  ad  hann  hefde  lated  veita  lurk- 
ans  læk  vr  fornum  farueg  af  torffuelle  sijnum  þeim  sama  sem 
greiner  landamercke.  enn  snorre  quedst  lijtast.  ad  hðkur  bonde 
ætte  ad  fa  vitne  til  huar  hann  hefde  ad  fornu  falled.  med  þuij 
hann  sagde  nu  lækinn  ey  falla  sem  ad  fornu  saker  veitu  hans 
voru  þesser  menn  vid  þeirra  tal  og  handlag.  fIosí  Jonsson. 
Gudmundur  Arnason.  Og  þorgýlz  oddason  prestmenn,  leikmenn 
Biðrn  Jonsson.  snorre  þorleýffson.  Eýnar  broder  hans.  Hallur  vr 
lone.  Giller.  Sðlue.  Sumarlide.  Hakon. 


527.  [um  1350]. 

Skrá  um  landamerki  Yztu-Garða  í  Staðarsveit  á  Snæfellsnesi. 

AM.  264.  4to  bls.  16  skr.  1606;  AM.  252.  4to  bls.  14  papp. 
skr.  c.  1660;  AM.  dipl.  afskr.  Nr.  1614. 

Jtre  Garda  landamerke^). 
fesse  eru  landamerkie  medur  ystum  Gaurdum  ad  rædur 
Hagagardur  j  Hauldavatn  vr  stadarhorne  oc  alltt  firi  nedan 
kielldu  oc  veitulæk  oc  ut  firi  nedan  Torflæk.  en  vautn  rada 
alltt  hid  efra.  ut  i  Lysu.  En  hun  rædur  alltt  til  siofar.  Jtak  j 
midgardaland.  stackskurdur  enn  eingiar  tueim  meiginn  þordar- 
lækiar  thil  hagagardz.  oc  einge  ut  fra  vedum  oc  upp  med 
Hraunaa  thil  Rima^)  þess  er  geingur  fýrer  ofann  [þorugard*). 


')  =  þau;  ')  252;  ')  Rana  252;  ')  þuergard  252. 


1350.  ÞYKKVABÆJARKLAUSTR.  851 

528.  1  Januar  1350.  i  Kirkjubæ. 

HaLLGEIR  Andrésson  ábóti  í  þykkvabæ  í  Veri  lý^ir  eignum,  ítökum 
og  landamerkjum  þykkvabæjarklaustrs.       Palbbréf. 

Bréfið    er    prentað    hér  eptir  afskript   Jóns  Sigurðssonar,    sem    gerð 

er    eptir    afskript  af  kopíu    frá    1735,  seiii  séra  Jón  Austmann    í    Vest- 

manneyjum  hafði  sent  hinu    kgl.    norræna   Fornfræðaféiagi  1853;    kvaðst 

prestr  hafa  feingið  skjaiið  frá  1735   eptir  tengdaforeldra  sína    á  þykkva- 

bæjarklaustri,  og  hafi  það  þá  verið  hálffúið  og  væti  það  enn  1853.   Aptau 

vid  stendr  þetta:     "þetta   er  rett  útkoperað  eptir  þeim  gömlu  orðura  sem 

fyrir  oss  komu,  sera  votta  undirskrifaðir  við  Berufjörð  þann  2.(1)  Febrúar  1735 

Jon  Gissursson  pr.  m.  e.  h.  Gunnlcgr  Oddsson 

lllugi  Bergssou  Olafur  Eirikssoa 

Eyjolfur  Arnason  m.  e.  h. 

þetta  document  npplesið  við  réttinn  á  Leiðvelli  1740  d.  10.  Juni  testera 

Eirikur  Gísiason  Olafur  Loptsson. 

Rétt  eptir  vidimeraðri   copie    skrifað    testerar    með    eiginbendi    og    lijá- 
þryktu  signeti 

Bjarni  Nicolassou 
(L.  S.). 
Aptan  á  kopiu  Bjarna  Nikniassonar  stóð:  >Copia  af  þeim  gamla  maldaga 
1735«.  —  Af  því  að  erfiðleikar  eru  á  því  að  koma  Hallgeiri  inn  í  ábóta- 
röðina  í  þykkvabæ  og  Birnu  inn  í  abbadísaröðina  í  Kirkjubæ  hefir  Jóu 
Sigurðsson  ætlað,  að  þetta  bréf  vari  »samsetningr  einn»,  og  verðr  hér 
að  rannsaka  þetta  mál  ítarlega.  Er  þá  fyrst  að  athuga  hvort  það  fái 
staðizt,  að  Hallgeir  hafi  verið  abóti  í  þykkvabæ  1.  Janúar  Í350  og  Birna 
abbadís  í  Kirkjubæ.  þorlákr  Loptsson,  lielgasonar  var  ábóti  í  þykkva- 
bæ  frá  því  1314.  Annálum  ber  ekki  saman  um  dánarár  hans.  Skál- 
holtsannáll  segir  hann  hafa  andazt  1350,  Flateyjarannáll  1351  og  Gott- 
ekálksannáll  1354  og  segja  þeir  hver  um  sig  Eyjólf  Pálsson  vígðan  til 
ábóta  1351  (Skálh.),  1352  (Fiat.)  og  1354  (Gottsk.).  þó  það  væri  rétt; 
er  stendr  í  Skálholtsanuál.  að  þorlákr  hefði  dáið  1350,  þá  gæti  Hallgeir 
þó  ekki  verið  orðinn  ábóti  1.  Janúar,  því  að  þótt  hinn  hefði  dáið  nýárs- 
morgun,  var  ekki  tími  til  að  setja  nýan  ábóta  á  þeim  sama  degi  og  svo 
fyrir  hann  að  ferðast  frá  þykkvabæjarklaustri  austr  að  Kirkjubæ.  Auk 
þess  er  Gottskálksannáll  hér,  eins  og  svo  margopt,  réttari  og  skil- 
merkilegri,  en  aðrir  annálar  og  segir  hann  skýlaust  að  þorlákr  ábóti  hafi 
<láið  -næsta  dag  pro  festum  Vincencii»  [ai.  fyrir  festum  Vincencij;  Vin- 
ceucius  22.  Jan.  =  20.  eða  21.  Janúar]  1354,  og  getr  þess  að  Eyjólfr 
Pálsson  ráðsmaðr  í  Skálholti  hafi  verið  vigðr  til  ábóta  mjög  skjótlega 
«svo  sem  hann  stóð».     Fær  það  því  með  eingu     móti    staðizt    að    Hall- 

54* 


852  ^YKKVABÆJARRLAUSTR.  1350. 

geir  Andrésson  hafi  verið  ábóti  i  pykkvabæ  1350.  Jórunn  Hauksdóttir. 
Erlendssonar  og  Steinunar  Óladóttur  var  vígð  til  abbadísar  í  Kirkjubæ 
1343  og  kölluð  Agnes.  Um  dánarár  hennar  vita  menn  ekki,  því  að  það 
er  villa  í  Hólaannál  að  hún  hafi  dáið  1361;  á  þar  að  standa:  •obitus 
frú  Steinunar  Óladóttur,  móður  frú  Agnesar  abbadísar  í  Kirkjubæ»  (Gott- 
skálksannállu  Er  þvi  ekki  berlega  ómögulegt  að  Birna  hafi  kunnað  að 
geta  verið  þar  abbadís  1350').  Dagsetning  bréfsins  -á  nýársdag*  er  svo 
grunsaroleg.  að  bún  ein  væri  uóg  til  þess  að  tortryggja  bréfið,  þó  að  alt 
annað  stæði  í  skorðum.  Eptir  fornu  íslenzku  timatali  hefst  árið  ekki 
með  Janúar,  heldr  með  Jólnm,  svo  að  aðfangadagr  er  síðasti  dagr 
ársins,  en  Jóladagr  hinn  fyrsti.  Heffli  því  bréfið  verið  gert  25.  Dec.  1350, 
þá  mnndi  án  efa  hafa  verið  komizt  svo  að  orði:  in  nativitate  domini  eöa 
á  nokkurn  þvílíkan  hátt.  Ef  bréfið  hefði  verið  gert  'á  nýársdag*  eptir  því,  sera 
nú  er  haldið,  mundi  án  efa  hafa  staðið:  fimtudaginn  næsta  fyrir  (ante)  epi- 
phaniam  domini  eða  in  octava  nativitatis  domini  og  ef  miðað  hefði 
verið  við  mánaðardag  hefði  átt  að  standa  'C&\.  Januarii-,  eða  ef  til  vill: 
■  fyrsta  dag  (primo  die)  Januarii-  og  er  þó  slíkt  fágætt,  og  rita  menn 
því  nær  aldrei  mánaðardag  1  íslenzkum  bréfum  á  líkan  hátl  og  nú  er 
gert  fyrri  en  eptir  miðja  16.  öld.  Dagsetning  þessi,  sem  er  vottr  nra 
fákunnáttu  þess,  er  samsett  hefir  bréfið,  bendir  á  að  það  sé  gert  eptir 
að  nýi  stýll  var  algjörlega  kominn  á  og  byrjan  hins  forna  árs  gleymd. 
Orðfœri  bréfsins  ait  og  form  er  í  sjáifn  sér  svo,  að  það  getr  ekki  stað- 
izt,  að  þ£:ð  sé  frá  1350,  einkura  er  upphaf  bréfsins  vottr  um  ókunnugleika 
falsarans  á  lorrai  fornbréfa.  það  hefði  og  verið  nóg  að  kalla  -þá  heilögu 
Birnu'  bláttáfram  frú  Birnn  abbadís,  því  það  er  hinn  venjulcgi  titill  abba- 
disa,  en  af  lifandi  mönnum  var  einginn  kallaðr  heilagr,  nema  páfinn 
einn.  Að  segja  til  landamerkja  eptir  örskotum  er  heldr  ekki  venja  og  er 
þvi  jafnóheppilegt  sem  annað.  Ef  upphaf  bréfsins  hefði  átt  að  vera  í 
nokkru  lagi  hefði  það  þurft  að  vera  einhvern  veginn  svo: 

Vér  bróðir  Hallgeir  með  guðs  misknnn  ábóti  í  þykkvabæ  heilsum 
öllum  þeira,  er  þetta  bref  sia  eðr  heyra  með  guðs  kveðju  ok  vorri. 
kunnigt  gerandi.  at  sub  anno  gracie  CD".  €00".  1"  in  octaua  nativitatis 
domini  svo  sem  ver  vorum  staddir  at  heimboði  fru  Birnu  meö  samri 
miskunn  abbadis  i  Kirkjubæ  morgum  dugandismonnum  nærverandum. 
lystum  ver  þessum  jtokum  og  landamerkjura  klanstrsins  í  þykkvabæ.  J 
fyrstu  a  kirkian  allt  heimaland  0.  s.  frv. 

Að  efni  til  getr  sumt  í  bréfiua  staðizt,  eins  og  sést  á  samanbnrði  við 
máldaga  Jóns  biskups  Indriða^onar  frál340  (Dipl,  Isl.  11,  479)  t.  a.  m.  um 
Búlandsfjöru.  það,  sera  hér  stendr  uui  reka  við  Ingólfshöfða  á  víst  að  réttu 
lagi  við  Hjörleifshöfða.  Hér  er  sagt  að  Hallgeir  gefi  Kirkjubæjarklaustri 
Brandaland;  en  1490  eru   þessir    skógar    enn    eign    þykkvabæjarklaustrs. 


')  þess  má  geta  að  til    eru    Birnohólar   seni    öinefni    á    Síðunni 
(8br.  Stjórnartiðindi  1890  B  bls.  36). 


1350.  ÞYKKVABÆJARKLAUSTR.  853 

Um  eignir  og  ítök  er  að  eingu  farandi  eptir  þessu  bréfi,  þó  það  sé  gert 
nieð  einhverjum  stuðningi  af  raáldögum  klaustrsins,  ef  til  vill  eptir  minni. 
Hver  bréf  þetta  hefir  samsett  er  ekki  með  öHu  víst,  en  fyrst  kemr  það 
fram  á  fyrra  hluta  18.  aldar  eptir  daga  Árna  Magnússonar,  og  virðast 
helzt  líkur  til  að  Bjarni  sýslumaðr  Nikulásson  sé  eitthvað  við  það  rið- 
inn.  I  Landskjalasafni  íslands  er  afskript  af  því  á  dönsku,  sem  Bjarni 
hefir  lagt  frara  1  má'aferlum  sínura  (=  B),  og  er  sú  ekki  hót  tryggilegri  en 
hin  íslenzka,  sem  einnig  stafar  að  nokkru  leyti  frá  Bjarna  að  því,  er  leingst 
má  rekja.  Er  það  fremr  kyuligt  að  transskript  þess  eptir  máldagabók 
klaustrsins  er  iátið  vera  gert  austr  í  Múlasýslu,  auðsjáaulega  til  þess 
að  falsið  kæmist  síðr  upp.  það  virðist  þó  nokkuð  Ijóst,  að  ólíklegt  er 
aö  máldagabók  klaustrsins  hefði  verið  korain  þangað.  Bréf  þetta  hefir 
verið  nokkuð  kunnugt  eystra  á  síðara  hluta  18.  og  fyrra  hluta  19  aldar. 
Er  auðséð  að  Mála-Davíð  (d.  5.  Jan.  1839)  þekkir  það,  og  getr  eptir  þvi 
um  Hallgeir  ábóta  i  kvæði  sínu  um  Kirkjubæjarklaustrskirkju,  auk  þess 
Rtm  hann  nefnir  aðra  menn,  er  einungis  koma  fyrir  i  Krukkspá').  Enn 
hitt  tel  eg  merkilegra;  að  Særnundr  prestr  Magnússon  Hólm  getr  þessa 
eða  annars  líks  bréfs  í  lýsing  sinni  á  Skaptafellsýslu  (IBfél.  333.  4to)  skr. 
1776  í  Khöfn,  og  verðr  hér  nú  að  fara  frekar  út  í  nokkur  atriði  bréfsins, 
en  áðr  hefir  verið  gert.  Hér  er  nefnd  í  bréfinu  «höfnin  Sæluvík*.  Hún 
er  að  vísu  ekki  nefnd  í  máldögum  klaustrsins,  en  hún  mnn  þó  vera  ein 
og  hin  sama  og  'Sæluhöfn"  í  Alptaveri,  sem  getið  er  um  við  Kötiugos 
1721  (Markús  Loptsson:  Rit  um  jarðelda  á  íslandi  Rvík  1880  bls.  30). 
Hér  er  og  nefndr  «Uöfðafjörðr«  og  er  það  í  samkvæmni  við  Landnámu 
L  6:  ■•var  þar  (o:  við  Hjörleifshöfða)  þá  fjörðr,  ok  horföi  botninn  inn  at 
höfðanum".  En  eptir  sögnum  virðist  þessi  fjörðr  hafa  farið  af  i  hino 
svo  nefnda  Sturluhlaupi  úr  Kötlu  1311  (Sbr.  Rit  Markúss  bls.  28—29). 
En  það  sera  er  einkennilegast  og  í  sjálfa  sér  eptirtektaverðast  í  þessu 
bréfi,  er  að  hér  er  nefndr  "Kúðafjörðr»  og  «eyjar  í  Kúðaflrði».  Land- 
náma  IV,  11  getr  þess  aö  Vilbaldr  Dofnaksson  fór  af  l'rlandi  til  íslands 
og  hafði  skip  það  er  hann  kallaði  Kúða,  og  kom  í  Kúðafljótsós,  en  ekki 
getr  hún  ura  íjörð  neinn,  en  þó  hafa  langa  leingi  verið  sagnir  um  að 
fjörðr  hafi  þar  verið  alt  upp  á  móts  við  Hestalandshóla,  þangað  til  að 
Katla  hafi  borið  sand  i  hann  í  Sturluhlaupi  1311.  Sæmundr  prestr 
Hólra  var  fæddr  i  Hólmaseli  í  Meðallandi  1749  og  uppólst  þar  og  á 
Staðarholti  í  Meðallandi  og  var  þvi  gagnkunnugr  iandslagi  öllu  þar  og 
sögnum,  er  um  héraðið  hafa  geingið,  því  að  hann  var  bæði  stalminnugr 
og  mjög  eptirtektasamr  og  hafði  auk  þess  miklar  mætui  á  æskustöðv- 
um  sinum  og  gerði  sér  alt  far  um  að  vita  um  þær  sem  mest  og  réttast; 
er  og  sögn  hans  öll  þeim  mun  merkilegri  sem  hann  lýsir  héraðinu  áðr 
en  Skaptáreldr  1783  umturnaði  því  og  var  það  þá  enn  að  miklu  leyti  eins 
og  það  hafði  verið  í  fornöld.     Segist  hann  fyrst  hafa  «uppteiknað»  þetta 

')  í  samkvæmni  við  þetta  á  það  að   vera,    sern    stendr    í    riti  mínu 
Om  digtn.  pá  Isl.  i  d.   15.  og  16.  árh.     Kh.  1888,  bls.  482. 


854  ÞYKKVABÆJARKLAUSTR.  1 350. 

•  pláss'  (3:  Vestr-Skaptafellsýslu,  Ran^árþing  og  Árnesþing)  1770  eptir 
bcði  Finns  bisknps  og  undir  hans  urnsjón  og  segir  að  -sú  teikning*  hafi 
verið  'vel  upptekin  og-  virt  af  Dr.  Finni".  en  margopt  segizt  hann  hafa 
farið  um  þessa  staði  eptir  það  og  átta  sinnuni  endrbætt  uppdrátt  sinn  og 
lýsing.  Um  Kúðafljót  fer  hann  þessum  orðuni  :  •Kúðafljót  er  yfir  milu 
breitt  með  blautum  botn,  tvær  til  hálfa  þriðja  alin  djúpt  landa  á  milli, 
og  alt  eitt  bera  vatn;  rennr  hægt  frara;  er  víst  sjö  til  átta  mílur 
langt  frá  sjó  til  fjaila,  og  nær  viðlíka  breitt  o:  l'/4  raílu,  en  siðan  rennr 
það  optast  i  þrengslum  og  gljúfri.  Stórt  vogunarefni  er  fyrir  framandi 
og  ókunnuga  út  í  það  að  leggja.  Ei  verðr  bátum  hér  við  komið,  þvi 
það  fellr  opt  til,  að  sem  hryggir  eða  eyrar  eru  hér  og  hvar  í  vegi,  sem 
þó  eru  svoddan  ysja,  að  eins  eiu  djúpar  og  þar  vatnið  er  tvær  álnir,  en 
svamiar  þó  fram  úr.  það  til  fellr  þrálega  sérdeilis  að  vestanverðu,  að 
bæði  hestar  og  jafnvel  menn  fara  hér  á  kaf.  en  rífa  sig  þó  upp  um  síðir 
og  ösla  svo  frarn  úr;  mega  menn  hér  þó  yfir  reisa,  og  er  þetta  þjóðbraut 
þar,  en  aldrei  heyrist  þar  nokkur  drukni  eðr  druknað  hafi;  má  [það] 
sýnast  mjög  undarlegt.  þetta  fljót  er  svo  breitt,  sem  fyr  er  sagt,  að 
valla  kann  yfir  það  sjást  eða  eygjast,  utan  í  rétt  hreinu  veðri  og  stendr 
því  austan  megin  ein  stika  af  [tré]  þriggja  eða  fjögra  faðma  Iðng  til  að 
sjá  upp  á,  8V0  maðr  ei  villist,  en  að  vestan  einn  hóll,  kailast  Grjóteyri, 
hvern  menn  stefna  á,  þegar  vestr  yfir  skal  fara.  Áðr  en  Sturlublaup  kom  fram 
úr  Kötlugjá,  var  þetta  fallegrfjörðr  með  skóg  á  báðar  síður  að  norðan  og 
hæðum  langt  fram  eptir,  en  síðan  slétt  graslönd  að  sjó.  Eyjar  voru  og 
ínnan  am  fjörðinn  með  gras,  skóg  og  eggvarp,  því  í  einumgömlum 
máldaga  stendr,  að  þykkvabæjarklaustr  ætti  eggvarp  í  Kúða- 
firði,  en  draghrís  í  Búðardal;  hann  er  mestu  hvar  stendr')  Hraunsá, 
nú  eitt  pláss  fult  af  niela  og  sandhnjótum  og  lítilfjörlegu  lyngi.  þessi  bók 
mun  nú  ekki  meir  vera  til  (sem  var  þó  mikið  rör),  þvi  þá  var  hún  farin 
að  trosna  til  blaða  [þegar  eg  sá  hana],  en  ekkert  er  þarr[af]  uppskrifað ; 
eg  trúi  það  væri  membrana,  er  góð  voru  í  skóbætur;  af  hverjum  eyjum 
allar  eru  nú  burt  utan  ein,  sem  er  hár  sandhóU,  og  heitir  Melkinn.  þá 
var  þar  kaupstaðr,  sem  heitir  Kúðhólmi  i  útsuðr  af  Asum  í  Skaptár- 
tungu,  og  í  sandhrauni  þar  fyrir  sunnan  er  enn  að  sjá  búðanna  grund- 
völl  og  undirstöðusteina  og  heitir  það  Búðarhraun;  skiphald  af  járni 
hefir  og  til  skamms  tíma  sést  í  Kúðhólma  og  annað  við  Kerlingardalsá. 
Áminst  fljót  sprettr  fyrst  upp  í  Bláfjalli;  í  það  renna  Leirá  itera  Bauga- 
deild,  tvær  stórelfur  slœmar  og  opt  ófærar;  á  milli  þeirra  er  einn  hólmr, 
sem  var  lamba  afréttr;  drap  þar  hlaupið  úr  Kötlugjá  150  lömb,  sem  öU 
flutu  með  því  í  sjó.  ítem  rennr  í  Kúðafljót  vatnsfallfið]  Landá.  Sagt 
er  að  tveir  rnenn  eitt  sinn  hafi  róið  til  fiska  suðr  í  firðinum,  hvar  út- 
ræði  skuli  hafa  verið,  og  þá  yfir  fallið  stórveðr,  en  komizt  þó  af  með. 
naumindum,    og  móðir  þeirra  hér  fyrir  lagt  á  fjörðinu,    hvort    fjörðr  eða 


')  þ.  e.  á  uppdrætti  séra  Sæmundar. 


1350.  ÞYKKVABÆJARKLAUSTR.  855 

fljót  yrði,  skyldi  einginn  i  deyja.  þetta  er  lygilegt,  en  ei  verðr  öllu 
neitað,  sem  heyrist  um  soddan  í  gömlum  sögum,  þó  nú  sé  það 
ómögulegt'. 

[jó  að  sumt  standi  hér  ekki  aiveg  heima  hjá  séra  Sæmundi  er  þó 
Kúðafljóti  og  hólmunum  og  þar  í  kring  lýst  svo,  að  varla  mun  raiklu 
skeika,  og  er  sögn  þessi  öll  merkileg,  og  því  er  þetta  bréf  tekið  bér,  að 
sögusögn  þessi  um  fljótið  mun  vera  forD,  og  er  bréfið  því  ekki  alls 
ómerkilegt  fyrir  lýsing  og  sögu  héraðsins. 

það  eru  rök  til  þess,  að  Meðallandið  hefir  nú  um  langan  tima  legið 
mjög  undir  eyðing  af  vatnagangi.  I  Leiðvalladómi  þeirra  þorleifs  og 
þorsteins  Magnússonar  sýslumanna  í  Skaptárþingi  frá  15.  Maí  1643  er 
þess  getið  að  Lyngakvísl,  sem  félli  úr  Landá  nokkru  fyrir  ofan  Leiðvöll 
og  þar  sem  áðr  hafi  verið  hlaðinn  i  garðr  þá  fyrir  nokkrum  árum,  hafi 
fallið  suðr  í  skurð  þann  er  geingr  suðr  eptir  Odda  og  Grímsstaðalandi,  og 
hafi  stórskemt  þær  jaröir.  Er  þar  dæmt  öllum  héraðsmönnum  skylt  að 
stífla  kvíslina  fyrir  ofan  Leiðvöll  og  þeim  að  leggja  til  mann,  er  ekki 
geti  farið  sjálfir  Var  dórarinn  samþyktr  i  lögréttu  við  Öxará  um  sumarið 
(IBfél  125.  4to).    Nú  á  dögum  hleypr  Kúðafljót  opt  á  Meðallandið  á  vetrum. 

Eptirskrifuð  orð  eru  útskrifuð  og  fundin  úr  gamalli  þykkvabæjar- 
klausturs  máldagabók. 

Hallgeir  Andressou  ábóti  á  þykkvabæjarklaustri  anno  CDcccl 
auglýsti  öllum  höfðingjum  saman  komnum  á  nýjársdag  við  þat  stóra 
gestaboð,  sem  gjört  var  af  þeirri  heilögu  Birnu  abbadís  á  Kirkju- 
bæjarklaustri. 

þetta  segir  hann  a  kirkian  a  munkaklaustrinu  þykkvabæ,  nefni- 
lega  klaustursins  heimaland  allt  að  Kúðafirði.  alla  höfnina  Sæluvík. 
þriú  ðrskot  frá  siálfri  ser  til  austrs.  hálft  fiorda  til  landnorðrs.  fiðgur 
til  norðrs,  fimm  til  útnorðrs. 

til  vestrs  allt  at  Höfðafirði. 

til  suðurs  landsuðis  ok  útsuðrs  allt  laud  í  sió. 

hún  á  smá  ok  efri  dali  1  Höfðabrekku  landi.  ok  alla  skóga  at 
Skálarhraunum. 

gefr  ábótinn  þeirrl  heilögu  kirkiu  á  Kirkiubæ.  Brandaland  allt 
frá  Skaptá  at  Brandalands  kvísl. 

Kirkian  á  ok  allar  eyiar  í  Kúðafirði. 

halían  reka  við^  Ingólfshöfða.  alla  tuttugu  álna  hvali  ok  stærri 
á  Búlandsfiðru. 


B. 

Landskjalasafn  íslands  III.  145  fsk.  d.,  og  er  hér  fylgt  af- 
skript  Cand.  theol.  Hannesar  þorsteÍDSsonar.  þessi  danska  þýðing 
bréfsins  er  einkennileg  að  því,  að  hér  er  Jón  Bergsson  sem  einn  af 


856  UTANSTEFNINGARBRÉF.  1350. 

afskriptavottunum,  en  í  A  er  háun  nefndr  Illugi  Bergsson.  Einnig 
ber  hér  að  öðru  leyti  alt  að  samma  brunni  sem  fyrr  er  getið,  því 
að  hér  enda  vottorðin  um  bréfið  með  Bjarna  sýslumanni  Niiíulás- 
syni  og  rekr  því  helzt  að  því,  að  hann  megi  hafa  vitað  eitthvað 
um  samsetning  þessa  Birnubréfs. 

Efterskrevne  ord  ere  fundtne  og  udcoperede  af  een  gamel 
Tijckvebæis  Closters  Jorde  Bog. 

Hallgeir  Anderssen  Abot  paa  Tijckvebæis  Closter  Áuno  1350 
gior  kundbahrt  for  alle  forsamlede  fornemme  Mænd  paa  Nyt  Aars 
dag  i  det  store  Giestebud  sem  giort  war  af  den  h:^)  Birnu(!) 
Abbadijs  paa  Kijrkebæ  Closter. 

Dette  (siger  hand)  tilhörer  kirken  paa  Munke  Closteret  Tijckvebæ 
netnl.  Clostersens  hiemmeland  alt  til  Kaudafiord,  al  hafnen  Sæluvijk 
3  bueskud  fra  sig  selv  imoed  0sten,  3  og  halv  Nordost,  4  til 
Norden,  5  til  Nordvest;  til  Vesten  alt  til  Höfdefiord;  imoed  synden, 
Sydost,  Sydvest  alt  land  til  strandbredden. 

Den  tilhörer  Smádale  og  Efredale  i  Höfdabreckuland  og  alle 
skove  til  Skdlahraune. 

Giver  Aboten  den  hellige  kirkie  paa  Kyrkebæ  Brandeland  alt 
fra  Skaftaa  til  Brandelands  kvisl. 

Kirken  tilhöre  og  alle  0er  paa  Kaudefiord,  og  haivparten  af 
det  som  driver  af  söen  ved  Ingolfshöfde,  alle  tiuge  alen  lange 
hvale  og  mindre  paa  bulands  strandbred. 

Dette  er  Reet  udcoperet  efter  de  gamle  ord  soni  os  forekomrae,  det 
vidne  underskrevne  ved  Berrefiord  d.  12(!)  Febr.  1735. 

Jon  GissurssoD  Gunnlauger  Oddsson. 

m-  e.  h.  Olafer  Eireksson. 

Jon  Bergsson, 

Eiolfer  Arnason. 

m,  e.  h. 

Rett  efter  denn  attesterede  Copie  translatefed,  testerer  Biarne  Nicolasson. 


529.  2.  Juni  1350.  i  Björgvin. 

MagnúS  konungr    Eiríksson    stefnir    utan    átla    bændum    fyrir 
norðan  land  sakir  mótþróa  við  Orm  Ásláksson  biskup  á  Hólum. 

Frumbréfið  er  á  skinni  í  Biskupaskjalasafni  Islands  Holens. 
Fasc.  I,  1;  innsiglalaust;  (afskr.  Pálma  Pálssonar);  er  þetta  elzt 
konungsbiéf  til  Islands,  sem  nú  er  til  í  frumriti.  AM.  Dipl.  Isl. 
Fasc.    LXVII,    8,  transscriptum  á  skinni  frá  30.  Júlí    1542.  Bisk. 


')  þaunig  skammstafað. 


1350.  UTANSTEFNINGARBRÉF.  857 

Nr.  2.  Fol.;  AM.  Dipl,  afskrr.  Nr.  5864  og  er  sú  afskript  gerð 
eptir  transskriptbréQnu;  AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  585  eptir  transskript- 
inii,  sem  Arni  fékk  frá  Ragnheiði  Jónsdóttur.  Bréíið  er  prentað  í 
F.  Joli.  ilist,  Eccl.  Isl.  I,  433-35.  þetta  bréf  byggist  aö  nokkru 
á  saniningnuni  milli  erkibiskups  og  konungs  frá  30.  Aug.  1337 
(Dipl.  Isl.   II,  458). 

Datum  1350.  Magnus  konongr  a  xxx^  oc  eino  are^). 

CDagnus  med  guds  naad  Noregs  suýa  oc  skane  konougr. 
Seiídir  allum  monnum  j  hola  biskupsdeme  a  jslande  þeim  aem 
þetta  brcf  sea  æder  haýra.  Q[uediu].  G[udz].  oc  sina. 

ýmisir  godermennhafuateet  ossocvaro  rade  nu  nerstom  er  ver 
sealfuer  varom  j  biorghwin  ýdra  miok  hardligha  framfærd  oc  mest 
haskaligha  till  ýdra  saalo  ef  sua  sanprofuazst  sem  oss  er  kunnigt 
gort  at  þer  hafuer  med  sarahæillde  oc  ofmýkli  dirfd  j  olýdui  fallet 
mote  guds  Ret  oc  heilagre  kirkiu  j  þui  at  þer  hafuer  a  almenni- 
læghoþinghi  samtak  gortmoteýdrumandlæghom  fædr  oc  formanne 
heilager  kirkiu  sem  [er]  var  kære  vin  virduleger  herra  ormer 
med  guds  nad  biskup  j  holom  sua  at  þer  vilir  Rada  hans 
færdom  oc  folke  þen  tima  sem  hann  skall  ýder  heilagrar  kirkiu 
oc  kristinsdomsens  embætte  veita. 

Nu  saker  þes  at  oss  höfuer  med  engo  mote  þuilika 
olýdni  þola  oc  allra  sist  at  Rett  kristni  oc  heilagrar  kirkiu 
frealsi  minki  æder  kræinkizst  a  varom  timum.  þui  biodom  ver 
ýder  allum  samman  ok  serligha  huæirium  j  sin  stad.  at  þer 
værir  j  allre  þeiri  lagha  lýdni  vider  herra  orm  íirr  næmfndan 
oc  adra  lærda  menn  oc  hans  vmbodesmen  her  j  biskupsdem- 
eno  sem  hola  kirkia  oc  hennar  formen  oc  lærder  men  hafua 
her  till  haft  fyr  mæir  a  daghum  vara  forælldra  konongha  j 
Noreghi  med  allum  þeim  fridi  oc  frealse  sem  kirkian  a  holom  oc 
hennar  formen  hafua  haft  her  tiU.  fýr  en  þer  býriade  þessa 
olýdni  ok  biodom  ver  fuUkomlægha  benedict  kolbeinssýni 
oc  kolbeini  sýni  hans,  geira  at  saýlu.  nikolas  a  flatatungo. 
arna.  a.  sýlfreksstadum.  maghnusi  .a.  swalbarda.  sigurdi  maghe 
hans.  petre  logmanne  oc  kalfue  brödr  hans.  at  þer  komer  tiU 
vaar  æder  vars  drotzsæta  j  Noreghi  j  fýrsta  skipi  sem  gengr  af 
islande  fra  þeim  dæighi  sem  þer  hafuer  seet  ædr  höyrt  þetta 
vart  bref  oc  suarer  Retto  oc  takir  rett  æptir  landz  loghum. 
vm  þau  ýdur  maalefni  sem  fara  millum  herra  orms  biskups  oc 

0  Aptan  á  bréfinu. 


858  VIDIMUS.    —  HÉÐARALÓN,  1350. 

ydar.  vitande  till  sandz  at  el  þer  hindrir  hola  kirkiu  frealsi 
æder  herra  orms  biskups  Rentor  æðr  ingiolld  tiundir  æder 
adra  luti  sem  kirkiuna  j  holom  vardar  hædan  j  fra  till 
þes  daghs  er  þet  er  ordæilt  miUum  ýdar  her  j  Noreghi  íirir 
kirkiunnar  formanne  j  Nidarose  oc  íirir  varom  drotzsæta  oc  Rik- 
issens  Rade.  ef  mer  sialfuer  erom  æi  jnnan  landz.  at  þeir  allir 
sem  j  þui  sambælldi  ero.  oc  sua  þer  firr  næmfndir  menn  ef  þer 
firir  nemizst  at  koma  till  Noreghs  oc  swara  retto  vra  þessor  maai- 
efni  at  huar  einn  af  ýder.  skall  suara  fullri  iandrada  sok 
vider  oss  oc  kirkiuna  j  Noreghi. 

I>etta  bref  var  gort  j  biorghwin  halfwm  manade  firir  Bot- 
olfs  voku  a.  þretugta  oc  einu  are  Rikis  vars.  herra  arne 
aslaksson  kanceler  vaar  jnsiglade.  oss  sealfum  hiauerandom. 


530.  28.  Aug^ust  1350.       á  Grenjaðarstöðum. 

þoRLFJFR  Bergþórsson,    Böðvar   |>orsteinsson    og    Qórir    menn 

aðrir  vídímera  rekaskrá  Möðruvallaklaustrs  frá  1296  (Dipl.  Isl. 

II,  Nr.  161). 

Landsbókasafii  Nr.  115.  4to  II.  239  (bréfasafu  séra  Jóos  í 
Hítardal). 

pesse  rekaskrá  var  upp  lesin  a  Greniadarstodum  in  festo 
Augustini  episcopi  og  saman  boren  vid  þa  ellstu  Holaskrá  oss 
biáverundum  og  aheirundum.  settum  vær  þorleifur  Bergþorsson. 
Bajdvarþorsteinsson.  Jngemundur  Jonsson.[prestar].  Kolbeinn  Bene- 
diktsson.  þordur  Flosason.  Stigur  Jonsson  leikmenn  vorjnnsigie 
fyrer  þessa  skrá  Anno  Domini  CD.  ccc.  1.  ar. 


531.  1350. 

Bréfságrip  um  Héðaralón  og  Einholt  á  Snæfellsnesi. 

AM.  252.  4to  bls.  50,  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to  bls.  10, 
séra  Jón  í  Hítardal  c.  1730;  AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  1542  og  Nr. 
1631. 

Hiedara  lon'). 
pordur    Flosason    sellde   Asgrijme   abota   Hiedaralon    firer 
Eýnhollt  anno  1350. 

')  430. 


1350.  FYLKJATAL.   —  LAUSAMENN.  859 

532.  [1350]. 

8krá  um  nokkur  fylki  og  lönd,  er    heyra    til  tehirzlu    Noregs 

konungs. 

Jón  Sigurðsson  hefir  ætlað,  að  þetta  væri  skrá  ura  þau  lönd, 
er  Magnús  konungr  Eiríksson  ætlaði  sjálfum  sér,  þegar  hann  fékk 
Eiríki  syui  sínuni  Svíþjóð  og  Hákoni  Noreg  1350  (sbr.  Lögmanns- 
annál  og  Flateyjarannál).  AM.  157B.  4to  bls.  64  skinnbók  frá  c. 
1460;  AM.  281.  4to  bls.  188  á  pappír  skr    c.  1680. 

Aull  finnmork.  halogaland.  navmvdaler.  nordmære.  ravms- 
dalr.  svnnmære.  nordfiorduar.  svndfiorduar.  sogn.  uors.  haurda- 
land.  hardangur.  agder.  utan  þat  liggr  til  tvnbergis.  fiehirdzhi. 
þar  med  grændland.  island.  færeyiar. 

I>essi  lavnd^oc  fylke.  heyra  til  noregs  kongs  fiehirdslu. 
med  auUum  skauttum  oc  skylidum^). 


533.  [1350]. 

Réttarbót  Magnúss  konungs  Eiríkssonar  um  lausamenn. 

Thott.  3106.  4to  á  pappír  c.  1750  a)  bls.  97—99,  b)  bls.  333 
—  34,  skr.  c.  1650.  AM.  60.  8vo  bl.  32-33  á  pappir  frá  c. 
1690  Mvtgefin  .  .  .  1530»,  sem  kynni  að  vera  ritvilla  fyrir  1350. 
Að  öðru  leyti  getum  vér  ekki  að  svo  stöddu  gefið  frekari  upplýs- 
ingar  um  þessa  réttarbót. 

Réttarbót  Magnúsar  kóngs^) 

[Magnús  með  guðs  miskun  etcetera^). 

Nú  eru  þat  lausamenn,  sem  tíund  gera  til  þriggja  hundraða 


')  157  hefir  «hier  hefur  upp  8a[ktal]>,  því  að  á  eptír  kemr  Baktal  úr 
Jónsbók.  I  AM.  281.  4to  bls.  189,  sem  er  á  pappír,  en  kynni  að  stafa 
frá  Hauksbók  í  fyrsta,  stendr  þetta  fylkjatal  í  Noregi  (sbr.  Dipl.  Isl.  III,  13): 

Filke  i  Norege. 

1.  Haleigia  filke.  2.  Naumdæla  fylke.  3.  J  þrandheime  eyra  filke 
4.  Sparbyggia  filke.  5.  Stiordæla  filke.  6.  Skauna  filke.  7.  Verdæla  filke. 
8.  Strinda  fllke,  9,  Gauldæla  filke.  10.  Orkdæla  filke.  11.  Nordmæra  filke. 
12.  Sunnmæra  filke.  13.  Firda  filke.  14.  Fiala  filke.  15.  Signa  filke.  16. 
Hörda  filke.  17.  Rygia  filke.  18.  Egda  filke.  19.  Austur  Egder.  20.  Vest- 
fold.  21.  Vingulmerk.  22.  Ranrijke.  23.  Raumarijke.  24.  Heidmerk.  25. 
Hadaland.  26.  Ringarijke.  27.  Gudbrandsdaler. 

*)  Eiríkssonar  Svíajarls  b.  v.,  b;  ')  [sl.  b. 


860  EÉTTARBÓT  UM  LAUSAMENN.  1350. 

ok  lír  því  skulu  eiga  v  ok  þaðan  af  iiieira  búlausir  ok  ógiptir, 
þeir  skulu  gjalda  kongi  skatt  .xx.  álnir  á  liverjnm  misserum 
jyrir  þat  þeir  meiga  at  ósekju  fara  með  kaup  sín  ok  varning 
sunnan  lands  ok  norðan,  austan  eðr  vestan.  pær  xx  álnir 
heita  lausaraannatollr;  ei  er  lausamaðr  ella. 

Nú  eru  þeir  menn,  er  minna  fé  eiga  ok  þó  \^uúv  séu 
akulu  búðarmenn  heita  eðr  sjómenn,  þeir  skulu  kónginum  þá 
hlýðni  sýna,  at  selja  honum  eðr  hans  umboðsmanni  þar  hvat 
sem  þat  er  þeir  haía  til  sölu  af  þaríindum  ef  hann  þat  girnist 
fyrir  jafnft]  veið  ok  aðrir  bjóða,  ella  skulu  þeir  bændum  þjóna 
tíf  með  þurfa.  En  ef  þeir  vilja  þat  ekki  heldr  liggja  með 
ómensku  missi  húðina  ok  útlægir  úr  sveitinui,  neraa  sá  vilji 
meiri  miskuu  á  gera,  er  vort  vald  hefir  ok  vór  setjum  til,  þar 
at  auk  hver  þá  hj^sir  eðr  heimilar  annan  veg  í  mót  voru  bréli 
svari  oss  fullri  sekt  ok  bréfabroti. 


Laí»;íæringar  og  viðaukar. 

Bls.  1—5  Nr.  3.  Séra  Eggert  Briem  ætlar  að  með  »þverárfundi«, 
þeim  sem  hér  er  nefndr,  kunni  að  vera  átt  við  landamerkjafund,  er 
haldinn  hafi  verið  að  þverá  og  þykir  mér  það  allsennilega  til  getið. 
þess  skal  geta,  að  þar  sem  ð  kemr  fyrir  hér  í  prentuðu  skránni,  þá  ætti 
þar  að  standa  d.  —  23.  skipan  Árna  er  prentuð  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl. 
Isl.  II,  49—54  eptir  AM.  351.  FoL  og  175.  4to    en    ekki  AM.  671.  4to. 

—  26'.  sækingar  les  særingar.  —  42?.   skiptaboðinu  1.   skriptaboðinu. 

—  47' '.  yfirvald  1.  málsaðila.  —  51*.  Form.  xiv.  I.  Form.  xv.  það 
getr  verið  efamál,  hvort  sumt  af  þessum  forsögnum  (Nr.  10)  eigi  við 
þessar  skipanir  Árna  biskups;  mætti  ef  til  vill  heimfæra  nokkrar 
þeirra  til  skipanarinnar  1275.  —  54».  neðanm.  "),  I.  ").  —  55.  vi.4, 
1.  skipan  Alexanders  III.  1125,  1.  skipan  Alexanders  III.  1180.  — 
62"-".  siii  buiiyíiga  huoríi,  er  líklega  rétt  lesið  svo:  sinn  búning  á 
hvoru.  —  66*.  »{=  Garðabók)*  á  að  falla  burt.  —  68j.  nm.  *)  og,  1. 
*)  og.  —  71*.  miilvm,  1.  miUvm;  lo.  n.  fiordungur,  1.  fjórðungur;  9  n. 
flordungur,  1.  fiordungur.  —  77  nóta  ^)  268,  1.  238.  —  8O10.  esiv- 
hergs,  1.  esivbergs.  —  83io.  hvaleka,  I.  hvalreka.  —  84^.  smlellta, 
1.  smellta;  —  84^°.  1238—1302,  1.  1258—1302.  —  87' ^  .j  holmi., 
virðist  vera  ofaukið  og  er  slept  úr  hinum  síðari  máldögum  Odda- 
staðar.  —  88 — 90.  þess  skal  getið,  að  það  er  mishermt,  að  síðari  kafli 
rekaskrárinnar  sé  í  eldri  hluta  handritsins  AM,  276.  4to;  hann  er 
einungis  í  yngra  hlutanum  frá  1446,  en  eingu  að  síðr  er  hann  langt- 
um  eldri  en  það  ár.  Síðar  hefir  skráin  og  verið  tekin  upp  í  mál- 
dagabók  Ólafs  biskups  Rögnvaldssonar.  Á  Öxarárþingi  1782  kom 
fyrir  ágreiningsmál  milli  Ljósavatnskirkju  og  Hálskirkju  í  Fnjóskadal 
um  reka  í  Náttfaravíkum  og  höfðu  menn  þá  skrá  þessa  meðhöndum, 
en  þótti  vanta  skilríki  fyrir  ýmsum  örnefnum  og  svo  fyrir  því,  hverir 
þeir  þorljótr  og  Gunnsteinn  væri  (Lögþb.  1782  bls.  35 — 37),  og  árið 
eptir  var  sæzt  á  málið  þegjandi  (Lögþb.  1783  bls.  62).  Séra  Eggert 
Briem  hefir  nú  bent  mérá  að  rekja  má  gerr,  en  eg  gerði,  ætt  Gunn- 
steins  Hallssonar  föður  Vigfúss,  og  að  faðir  hans  var  Hallr  Gunnsteins- 
son  á  Einarsstöðum,  þórissonar,  en  Gunnsteinn  þórisson  átti  Hallberu 
dóttur  þorgils  Oddasonar;  er  Gunnsteins  getið  í  Hvammsbrennu 
vestra  1160  (Sturl.  I,  41);  þorgils'sonr  Gunnsteins  varð  ílendr  vestra 
og  svo  ætlar  Eggert  prestr  að  Hallr  hafi  orðið,  því  að  börn  hans  sé 
vestra;  ætlar  hann  því  heldr    að  Gunnsteinn    sá   og    Jóreiðr  sú,  sem 

Dipi.  isi.  11.  B.  ^" 


862  LÁGFÆRINGAR  OG  VIÐAUKAR. 

skráin  nefnir,  sé  af  þeirri  grein  þessarar  ættar,  er  orðið  heíir  kyrr  í 
Reykjadal.  —  Bls.  90"":  gerð;  1.  gerð,  90»:  skeliahamars  osa  1,  til 
skeliahamarsosa;  94*:  687  1.  689;  904.  erkiþiskupi  1.  erkibiskupi;  96' 
meir  1.  mier;  104,  nóta.  ^)  [cum  ...  1.  *)  [cum  .  .  .;  116'-*  alltar- 
stein  1.  alltarisstein ;  1168.  það  er  einkennilegt,  að  hér  er  nefnd 
Akrey,  sem  klaustrið  keypti  ekki  fyrri  en  1360  (Dipl.  Isl.  III.  Nr.  110), 
og  verðr  það  að  vera  yngra  innskot,  því  máldaginn  ber  það  með  sér,  að 
hann  er  eldri  en  frá  þeim  tímum  og  telr  meðal  annars  ekki  Höskuldsey, 
sem  klaustrið  fékk  1280;  118*-^  sundeyiar  1.  .sandeyiar;  119".  gauta 
dals  I.  gautudals;  123ii.  54  I.  56;  124i.  flordung  1.  fiordung;  126i4. 
Q[ediu]  I.  Q[uediu];  134 — 137.  Formálar  þessir  eru  ennfremr  í  skinnbók- 
Inni  AM,  175A.  4to  bls.  70—72,  en  eru  þar  litlu  réttari  en  í  AM.  350. 
Fol. ;  þetta  er  helzti  orðamunr:  Ii.  Cum  incontinencie  crimen  quod 
carnis;  $  (bls.  135)  submittendo  slept;  et:  te;  4-5  admitti.  II,  4  in 
hac  parte  felt  úr;  IV,  1  de  felt  úr;  3  dic[t]a  ritað  hér  d»ca  (=  domi- 
nica?).  V  (bls.  136)3.  contaminacione  spiritualis  cognacionis;  s.  hac 
parte  (eins  og  leiðrétt  er);  seinni  partr  þessarar  forsagnar,  er  með  ann- 
ari  hendi;  12.  tuum  felt  úr;  domine  tue;  is.  inimicus  (eins  og  leiðrétt 
er);  eptir  in  eo  er  þessu  bætt  inn:  »efínD.  e«  og  að  niðrlagi:  p.  t. 
et  cetera.  VI,  3.  qui  pius  passus;  in  c[ruce]  p.  fyrir:  in  hac  parte. 
VII,  j.  manifestus  es;  IX,  6.  sancta  (S')  slept.  X.  formálann  vantar  í 
handritið.  1419.  cononicorum  I.  canonicorum;  143i.  dyoeesin  I.  dyo- 
cesin;  14öií.  leceat  I.  liceat;  1499.  aðri  I.  aðr;  158*.  mann  I.  manna 
ailuollum  I.  ailauoUum;  1638.  skal  fystl.  skal  honum  fyst;  168".  mel- 
rakkahelgi I. melrakkabelgi;  170".  kiarnarhafrar  I.  kiarnhafrar;  1716.  Dett- 
hards  I.  Detthardings;  192»-«.  nocholai  I.  nicholai.  —  217—219  (Nr.  94). 
Klausa  þessi  úr  ritumGotfreðser  merkileg,  þ\Tað  nú  þekkist  ekkert  írit- 
um  hans  prentuðum,  er  svaritil  hennar{ritGotfreðs  eru  í  Jacobi  Sirmondi 
Soc.  Jesu  Presbyteri  Opera  varia  Venetiis  1727,  III,  404—657).  Nr.  85  er 
prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  I,  498neðanmálsog  er  þar  eignað  Eilífi 
erkibiskupi;  bls.  234".  VnhVm;  235i4  og  236'-*:  eg  hefi  lagtfunes 
balenarum  út  með  hvalseymi,  en  réttara  held  eg  þó  nú  sé  að  þýða 
það  svarðreipi;  237*,  aposticam  1.  apostolicam;  237"*  Sohorciasupi 
1.  Schorciasupi ;  ábls.  239hefir  blaðsíðutalið  misprentazt  339;  —  242" 
skyrktu  I.  styrktu ;  250i.  stapa  á  að  falla  úr;  251i4.  staðamá  I.  staða- 
mál;  nóta  *)  I.  ');  264'.  godz  1.  gudz;  266  nóta  2.  þar  hefir  mis- 
prentazt  v*  fyrir  vc,  Af  Árna  biskups  sögu  er  svo  að  sjá  sem  það 
hafi  þótt  nokkuð  ótrúlegt  um  tíund  herra  þórðar  og  Jóns  lögmanns: 
»lézt  þá  hvárr  þeirra  tíunda  fimm  hundruð  hundraða«  ;  mætti  ætla  svo 
á,  að  hvor  þeirra  hafi  átt  í  núgildandi  fé  hér  um  bil  75,000  kr.  — 
BIs.  270  Nr.  146,  þess  skal  geta,  að  þetta  skjal  er  mjög  líkt  því, 
sem  stendr  í  dómi  Ara  lögmanns  Jónssonar  frá  30.  Júní  1531  um 
vinnufólk  og  lausamenn;  er  því  annaðhvort,  að  Ari  og  dómsmenn 
hans  hafa  haft  fyrir  sér  fornan  dóm,  eða  þá  að  þetta  er  ágrip  úr 
Aradómi,  og  gæti  ef  til  vill  legið  eins  nærri  að  ætla  það,  en  þá  var 
dómr  Ara  ekki  rannsakaðr  til  hlítar,  er  þetta    skjal  var    prentað,    og 


LAGFÆRINGAR  OG   VIÐAUKAR.  863 

því  fór  eg  þar  eptir  ætlan  Jóns  Sigurðssonar.  þó  skal  þess  geta  að 
Ari  fer  stundum  eptir  fornum  skjölum,  nefnir  t.  a.  m.  gamla  Sátt- 
mála  í  einum  dómi  sínum,  og  er  slíkt  fátítt.  —  280  neðanmáls  1.  2. 
salua  1.  salue;  nóta  ai  natuitatis  1.  natiuitatis;  285  §  2'  orðið  maðr  falli 
úr  á  síðara  staðnum;  304*  laborihus  1.  laboribus ;  —  304 — 314,  þess 
skal  getið,  að  séra  Eggert  Briem  heíir  haldið  því  fram,  að  Sighvatr 
Hálfdánarson  muni  aldrei  hafa  búið  á  Grund  í  Eyjafirði,  þótt  svo 
haíi  áðr  talið  verið  (Tímarit  Bókmfél.  IV,  121—122).  Hann  hefir  því 
tjáð  mér  að  sér  þyki  það  ólíklegt,  að  það  muni  vera  Sighvatr  Hálf- 
dánarson,  sem  nefndr  sé  í  rekaskránni,  heldr  sé  það  ókunnr  maðr 
nokkur  í  þingeyjarsýslu.  Eg  skal  ekki  þrátta  um  þetta,  en  láta  hvern 
hafa  á  því  þá  skoðun,  sem  honum  þóknast;  804ao.  1286  1.  1386;  306 
nóta  3.  afskreidzla  I.  afreidzla;  307  nóta  16  kalf(ktapa)  1.  kalf(stapa); 
309io.  ada  1.  eda;  311  nóta  14,  það  er  líkast,  að  klausan  um  Hóla- 
reka,  sem  neðanmáls  er  tilfærð,  sé  ekki  annað  en  afbökun  og  að  GuU- 
tings  (Gullteigs?)  sé  mislestr  fyrir  Salltnes;  3203  AM.  76.  4to  1.  AM. 
276.  4to;  324ii.  gud  1.  guds;  326s.  hafa  haft  1.  hafa  halft;  328". 
mandatum  1.  magnatum;  389  nóta  l:Michaels  1.  Michaelsmesso;  342" 
smágreium  1.  smágreinum;  343  nóta  3:  3260  1.  3269;  354'*.  skipta- 
mál  1.  skriptamál;  355^  gjalftollr  1.  gjaftollr;  359i*  í  Gilsbakkamál- 
daga:  og  ej  fiskveide,  á  að  skilja  og  lesa :  og  ij  (=  í)  fiskveide,  og 
11  línum  neðar  á  að  standa  Hexstöðum  (=  Heggsstöðum)  f.  Hrexstöðum ; 
867'^.  insigligi  1.  insigli;  374i4.  [half  c  a  af  .s.  á  að  vera:  hálft 
annat  .c;  375^  firodungi  1.  fiordungi;  377  Nr.  209.  Eg  hefi  stungið 
upp  á  því  að  Helga,  sem  nefnd  erí  Nesmáldaga,  kynni  að  vera  systir 
Arna  biskups  Helgasonar  og  hafa  verið  kona  Finns  sonar  Bjarna(r) 
Hamra-Finnssonar,  en  séra  Eggert  Briem  hefir  bent  mér  á,  að  sá  er 
gallinn  þar  á,  að  þau  væri  þá  að  öðrum  og  þriðja  hjónin: 

Hamra-Finnr 

Bjarni  (Björn)    Guðrún 

Finnr  Helgi  Loptsson 

I 
Helga. 

382  §  1.  1.  5.  skal  hon,  stendr  svo  í  handritinu  og  er  það  aö  vtsu  annav- 

hvort  ritvilla   eða  þá  =  skal  hann,  eins  og  í  sumum  norrænum  málýzk- 

um;  391  §  7  2.  sýlumanni  1.  sýslumanni;    392i3.  flestir  1.  festir;    393 

§  16'.  óðt  I.  óðr;  406i.  Árni  1.  Árna;  407  Nr.  229i.  Steingrímsfirði  I. 

Bjarnarfirði.     þess  skal  geta  um  Nr.  230,   að  Steingrímr  biskup   hefir 

á  einum  stað  heimfært   þenna  Tungumáldaga  til  1305,   en  eingin  rök 

vitum  vér  fyrir  því,  hversvegna  hann  gerir  það ;  408  nóta  1,  postulu 

1.  postula;  hun  262  I.  hun  á  262;    nóta  ')  gautada  I.  gautadal;    nóta 

*)  368  I.  268;    409.  nóta  *)  252  1.  262;  417' ^    AM.  138  1.  238;    4175. 

Mgl.  1.  Ngl.;  422.  nóta  4)  ákyrgist  1.  ábyrgist;  434*'.    af  Liotasandi  I. 

á  Fliótsandi;  435'\  GraduU  1.  Gradall;  437i5    santis  1.  sanctis;    4436. 

fiardar  Bolz  I.  fiardar  Botz;  4446.  messufat  1.  messufata;  nóta  ')  1.  *); 

55* 


864  LAGFÆRINGAR  OG  VIÐAUKAR. 

446*.  SundBrecka  1.  Sund.  Brecka;  446".  grundamenn  1.  grundarmenn; 
447i7.  Eyiarstvf  1.  Eyrarstvf ;  4499.  professionale  1.  processionall ;  471*. 
þrennur  1.  þremur;  472u.  Bollastadi  1.  Bottastadi(=  Botnastaði);473  nóta 
1  hætt  1.  bætt;  475'.  úr  Hjaltabakkamáldaga  er  þetta  fallið  í  prentaninni 
eptir  orðin  fra  Blonduosi:  oc  á  motz  vid  Gilicarmenn.  alla  þa  halfa 
veydi  j  blonduosi ;  4847.  Brandgils  1.  Brandagils ;  485^.  er  ecki  skyllda, 
stendr  svoíhdr.,  en  á  víst  að  vera:  en  ecki  skyllda;  485ii.  XCVIII  1. 
XCVII;  491^  haíi  1.  hafa;  498^  ferelldri  1.  forelldri;  512.  Nr.  355A.  þetta 
latneska  brot  er  og  áðr  prentað  í  Norges  gl.  Love  IV,  604  í  nótu  og 
les  Dr.  G.  Storm  í  upphafi  síðustu  greinar  in  ipsum  sanguinem,  og 
má  vera  að  það  sé  fult  svo  rétt;  4.  og  5.  neðanmálsgrein  hafa  skipt 
um  sæti  í  prentaninni;  563  nóta  43  hand-  ofaukið;  540  §  3^  setia 
sitia;  544  §  27*.  hueysla  1.  hneysla:  561*.  allaris-  1.  alltaris;  562  § 
23',  messfotum  1.  messufotum;  563  §  3*.  Biikupe  1.  Biskupe;  564**. 
skyrti  1.  skyrt;  572  §  4*.  curum  I.  curam;  §  84.  fðdarlaus  1.  fðdur- 
laus;  576*.  ætti  oc  miUi:  Skálavijkur  oc  gnups,  ekki  að  falla  úr?  — 
677,  ártalið  í  efra  kjalhorni  blaðsins  á  að  vera  1325.  Bls.  578 
Nr.  360.  Niðrlag  Svignaskarðsmáldaga  mun  vera  frá  dögum  Árna 
biskups  Helgasonar,  því  að  Kolbeinn  þorgilsson  er  nefndr  í  bréfi  einu 
gerðu  í  Borgarfirði  18.  Mai,  1417  og  bjó  hann  á  Borg  á  Mýrum.  það 
er  því  rangt  að  kalla  hann  Gilsson;  í  5.  I,  að  ofan  á  þessari  bls.  á 
að  standa  diupavadz  fyrir  diupvads ;  581  nóta:  ')  1.  ');  590.  nóta  *)  [hefir 
I.  [hefir;  5943.  vera  alla  1.  ver  alla;  6072.  sacrinam  I.  sarcinam;  610'* 
impose  1.  imposite;  617.  í  Arnesmáldaganum  I.  16.  0.  kertistikur.  ij. 
onnur  læst.  kross.  1.  kertistikur.  ij.  oc  onnur  læst.  kalek.  kross.;  I. 
24.  o.  fliutar,  hefir  upphaflege  verið  misskrifað  fluttar,  en  svo 
verið  skrifað  ofan  í  það  og  átt  að  gera  úr  því  fliota;  1.  2,  n.  vidrif 
1.  vidirif;  621$.  Gunnlaugr  1.  Guðlaugr.  í  Nr.  881,  þar  sem 
eg  hefi  gert  tilraun  til  þess  að  ættfæra  Einar  auðmann  og  syni 
hans,  þá  hefi  eg  að  vísu  farið  rétt  í  því,  að  hér  væri  fyrir  ætt 
Jóns  Brandssonar  á  Stað,  en  hefi  þó  ekki  séð  þelta  nógu  rétt- 
lega.  þar  á  móti  hefir  lærðr  maðr,  Eggert  prestr  Briem,  sýnt  mér  fram 
á  það,  að  Einar  auðmaðr  bjó  í  Vík  út  frá  Stað  í  Reyninesi  1239 
(Sturl.  I,  383)  og  1246  og  átti  Ingibjörgu  Bergþórsdóttur  frændkonu 
þórðar  kakala,  og  hét  Brandr  sonr  þeirra  (1,72);  hefir  Ingibjörg  verið 
dóttir  Bergþórs  Jónssonar,  Brandssonar,  Ættin  sést  bezt  af  þessari  töflu : 
Jón  Brandsson 

Bergþór  Jónsson 

I 
Einar  auðmaðr  c/)   Ingibjörg  Bergþórsdóttir 

I 
Brandr  Einarsson.  Bergþór  Einarsson.  þorgrímr  Einarsson. 
623*.  dögundardals  1.  dpgurdardals ;  626i3.  porsonur  I.  personur;  630*. 
Vilhjalmi  afFæreyjum,  stendr  í  skinnbókinni,  en  það  er  viUa  og  ætti 
að  vera  Vilhjálmi  af  Orkneyjum,  því  að  Signarr  er  biskup  á  Færeyjum 
1327;  631  §  4  síðustu  h'nu:  *)  I. ');  635,  nótan:  pítallagðr  mun  vera  réttara 


LAGFÆRINGAB  OG  VIÐAUKAR.  865 

en  pírallagðr;  642  Nr.  889;  dagsetning  þessa  bréfs  mun  vera  réttari 
9.  Maí  en  7.  Maí;  —  651  Nr.  399.  J^að  eru  rök  til  þess,  að  menn 
hafa  á  íslandi  á  16.  öld  borið  þessa  réttarbót  fyrir  sig,  svo  sem  gert 
er  í  bænarskrá  þeirri,  er  Jón  lögmaðr  Jónsson  bar  fyrir  Kristján 
konung  fjórða  af  hendi  landsmanna  1592;  —  664^'-".  til  forsia 
ætti  að  vera  oc  forsia;  665i2.  xiij  manada  ætti  að  vera  xij  manada; 
nóta  *)  362  1.  262.  þess  er  að  geta  um  skóga  þá  sem  hér  eru  eign- 
aðir  Hrunakirkju,  að  sumir  þeirra  hafa  heyrt  til  hinum  svo  nefndu 
Austrskógum  í  Árnessýslu,  sem  ílestir  voru  í  þjórsárdal,  en  þjórsár- 
dalr  fór  af  að  mestu  Htlu  fyrir  miðja  14.  öld,  nema  Sandártunga,  sem 
var  enn  bygð  1615.  Brynjólfr  Jónsson  frá  Minnanúpi  hefir  í  Árbók 
hins  ísl.  fornleifafélags  1884—85  bls.  38 — 60  ritað  greinilega  skýrslu 
um  pjórsárdal.  En  til  eru  skrár  yíir  þessa  skóga  og  örnefni  í  þjórs- 
árdal,  sem  skýra  bæði  Hrunamáldaga  og  hafa  fjölda  af  örnefnum,  sem 
eru  ekki  kunn  annarstaðar  frá;  er  eldri  skráin  gerð  fyrir  1587,  því 
að  hún  hefir  staðið  í  bréfabók  Gísla  biskups  Jónssonar,  og  er  án  efa 
gerð  um  hans  daga  (1555  —  1587),  og  er  hún  nú  til  í  afskript  stað- 
festri  í  Skálholti  1629  af  Oddi  biskupi  og  sjö  mönnum  öðrum  (AM. 
261.  4to  bls.  140—42);  hún  er  rituð  með  hendi  séra  Vigfúsar  Illuga- 
sonar  þá  dómkirkjuprests  í  Skálholti,  og  er  hún  á  þessa  leið: 

Skogaheiti  og  þeirra  takmark  fyrer  nordan  Skridufell: 
Skrifud  epter  Brefa  Bok  herra  Gijsla  saluga  B[iskups]  .Tonssonar. 

J>etta  eru  skoganðfn  og  skogamðrk  fýrir  nordan  Skridu- 
fell.  so  sem  hier  epterfýlger. 

Fýrst  Dimon. 

Stein[s]holts  skogur  ad  tuemur  klettum  jardfaustum. 

í>a  Hamartorfa  fyrer  nordan  kauilud  er  Oddgeýrshola- 
skogur  vnder  nordare  auxlinne  á  Dimon. 

I>a  HáfhoUts  skogur. 

|>a  eru  Aslakstungur  sem  stadurinn  a.  Sagt  er  ad  Hola- 
stadur  eigi  þar  elldevidar  tak  i, 

J>a  Hiýdartorfa. 

J>a  Bæiartorfa. 

Fagre  skogur  og  Brúna  skogur  vestann  frá  og  nordan  fra: 
a  stadurinn  allt  saman. 

Berghalstader  og  átte  þrandarhollt  halfann. 

Lieþrælar  i  Keykiahollte  og  á  stadurinn. 

J>a  er  Gieldingahollts  skogur  fremst  i  fossárdal  fyrer  vestan 
ana.  þar  fyrir  nordan  og  vestan  ána  á  stadurinn  lika  alit  saman. 

Jtem  fyrer  nordan  þar  jnn  i  fossárdal  á  stadurinn  og  lijka 
allt  saman.  vtan  Brassholltstorfu  og  Neistastada  torfu. 

Jtem  austur  frá  er  Lepparstadar  skogur. 


866  LAGFÆRINGAR  OG  VIÐAUKAR. 

Enn  austur  fra  nordur  med  HoUtamanna  á  er  kalladur 
Hiallaskogur  og  á  stadurinn. 

fyrer  austann  Holtamanna  á  fremst  næst  vijkinne  er  Lang- 
hoUts  skogur  i  floa.  med  rðdrunni^). 

J>a  Gjáskogur. 

Jtem  Steinastada  skogur.  millum  Holtamanna  ár  og  Raudar- 
ar^).  hann  allann  á  Holastadur. 

Enn  fyrer  nordan  Raudá^)  er  Kalldnesingur  og  ad  gautum 
þeim  sem  liggia  vpp  á  Saudafell. 

enn  Austur  frá  þeim  gautunum  j  krijngum  Sandafell. 
nordur  ad  Skumstungu  eru  Bláskogar.  med  þeim  flautunum 
sem  ad  áfastar  eru  fýrer  framan. 

Jtem  Asskogar  aller  fyrer  suunan  med  ánne  eru  allt  stadar 
skogar. 

Jtem  fýtia  skogar  fremre.  allt  stadar  skogar. 

Enn  nýrdri  fýtia  skogar  á  stadurinn  hálfa.  enn  Kielldur  halfa. 

|>a  er  þar  fyrer  nordan  Krekluskogar.  heýra  stadnum  til. 
enn  sumer  seigia  almenning. 

Jtem  fyrer  framan  Sandafell  eru  AltavðUur  og  Hellisskogur. 
allt  Hrunaskogar. 

pa.r  fyrer  framan  Hrossatungur  hinar  nordare.  sem  liggia 
vnder  Olafsvelle. 

Enn  fremre  Hrossatungur  a  stadurinn.  Sumer  seigia  Klofe 
eige  adrar. 

Jtem  alla  runna  á  S[k]eliafelle.  kryngum  þad  og  vppá  á 
stadurinn. 

Jtem  vestan  til  fyrst  i  Burfelle  er  Hurdarbaks  hrijs.  á 
stadurinn. 

|>á  Egilstada  skogur  fyrer  ofan  gautuna. 

|>a  Grafarskogur.  á  stadurinn  og  Hraungierdingar. 

J>á  Giegnisholatorfa  hin  nedre  er  köllud. 

Oddastadarskogur  á  Burfellshálse. 

I>á  er  I>randvellingur. 

J>á  Sandvijkurskogur  ad  Storkonugrof.  þesser  aller  fyrer 
ofan  gautuna. 

Enn  allt  austurfrá  Storkonugrof  og  ad  Biarnarlæk  med 
torfunne.  fyrer  austan  hann  er  allt  stadarskogur.  nema  Haurs- 
hoUtstorfa  kaullud  er  hia  þiofagile. 

')  þannig. 


LAGFÆRINGAR  06  VIÐAUKAR.  867 

Enn  fyrer  vestan  Storkonugrof.  fyrer  nordan  gautuna  er 
HroashoUtingur. 

f>á  Tunguskogur. 
|>á  Mostunahðfde. 
|>á  Miosendis  skogur  á  Giánum. 
I>á  Stoxeyringur. 
|>á  Kalldnesingur  vestast. 

|>á  Hornid.  Fossrofur  og    Tungurnar   badar.  á    Stadurinn. 
J>á  er  Oddaskogur.  fra  Sandatungu   og    ad  Vatsgrðf  og  ad 
gautunum. 

Jtem  Saulmundarhollt  ad  Nupá.  enn  fyrer  nordan  gautuna 
þordarhollt.  Nupur  á  hálft  enn  Steinshollt  halft. 

Fyrer  vestan  þordarhoUt  er  minne  Mostunahðfde  og  Hæls- 
rofur.  Sandlækiartorfa  og  Hofs  skogur, 

Neðan  við  stendr  þetta  og  eru  nöfnin  öll  eiginhandarrit : 
Riett  copierad  eptir  þuj  sem  sera  Snæbiörn  Stephansson  sende  i 
Skalhollt  Anno  1629.    Og  til  sanninda  hier  vmm  vnderskrifum  vier  vor 
nöfn  med  eigenhende  j  Skálhollte  14  dag  Februarij  Anno  1629. 
Oddur  Einarsson        Arne  Oddzson  med  Eigin  hendi. 
med  ejgen  hende       Jon  Gyssursson  med  Eiginhendi. 
S,  Vigfus  Jllugason    Ketill  Jðrundsson  med.  E.  H. 
med  eigenhende        Pall  Gunnlaugsson  Med  E.  hendi. 
Eirikur  þorsteinsson  Gudmundur  Jonsson 
med  Eiginn  hende     med  E.  hendi. 
Aptan  við  þessa  afskript  kemr  í  bókinni  endrrit  af  þessu    skjali 
og  eptir  þessari  afskript  gert  á  Leirá  3.  Nóvember  1642  og  vottað  af 
Árna  Oddssyni,    þórði    Henrikssyni,    Nikulási    Illugasyni    og    þórarni 
Illugasyni. 

Hina  skrána  hefir  Oddr  biskup  Einarsson  látið  rita  1615  eptir 
fyrirsögn  Brynjólfs  Eyjólfssonar  bónda  í  Sandártungu  og  Páls  sonar 
hans,  bónda  á  Sandlækjarhjáleigu  í  Gnúpverjahreppi,  og  er  skrá  sú 
færð  inn  í  kver,  sem  átt  hefir  Oddr  biskup  og  nú  er  í  AM.  59.  8vo 
(bls.  85—90).    það  er  frumrit  skrárinnar,  en  hún  er  svo: 

Vmm  austurskogana  j  árnessyslu  firir  vtan  þiotzá^)  ogþeirra 
ernefne  nordur  fra  Sandartungu. 

Fyrst.  hia  Sandár  Tungu.  þar  j  heima  lande  er  kðllud 
Tunga  og  Hornn.  þad  huertueggia  eru  stadar  skogar. 

Jtem  hejter  þar  Oddaskogur.  hann  er  strax  vid  tvnid  á 
Sandartungu.  og  vilia  prestar  j  Odda  eigna  hann  Odda  kirkiu. 

Jtem  fyrer  nordann  fossá.  eru  hurdarbaks  hrijs. 

*)  þannig. 


868  LAGFÆRINGAR   OG  VIÐAUKAR. 

Jtem  Skieliafell.  og  á  stadurinn  j  Skalliollte  þad  huer- 
tueggia. 

J>a  kallast  Eýgilstada  skogur  j  Burfelle. 

Og  þa  er  enn  eirn  stadar  skogur. 

J>ar  næst  er  giegnishola  torfa. 

Jtem  Stockseyringur  fyrer  framann  gðturnar  a  halsinum. 

par  næst  kallast  Giaskogur.  hanu  er  lijka  firir  framan 
gjoturnar. 

Jtem  Sandvijkingur  framan  j  halsinum.  frá  timburlæck  og 
ad  storkonugrof  (enn  nu  er  sagtt  þeir  vilie  hallda  Sandvijkur 
skog  leingra). 

Jtem  nordur  med  fiallinu  fra  storkonu  grof.  og  med 
Biarnalæk.  ad  stora  steininum  sem  stendur  nordur  j  fialhnu. 
þad  hefur  verid  halldinn  stadar  skogur. 

I>a  er  HorshoUttz  skogur. 

I>a  eru  tuennar  Hrossatungur.  fremre  og  nyrdre.  sem  lijka 
hafa  verid  halldnar  stadarskogur. 

í>essar  hrossatungur  eru  fýrer  austan  og  framann  reidgðt- 
urnar.  Enn  fyrer  vestann  reidgaturnar  er  Hellers  skogur  alltt 
ad  Hola  skoge. 

Jtem  tuenner  alftaveller.  og  eru  þeir  fremre  eignader  Hruna 
enn  hiner  stadnum  j  Skalholltte. 

Jtem  vid  ána  fýrer  austann  alftavelle  kallast  artorfur  (og 
eru  lijka  eignadar  stadnum). 

Jtem  austann  vertt  j  Sandafelle  ero  bláskogar.  þá  á  stad- 
urinn.    Enn  sumer  vilia  nu  lata  þá  bláskoga  vera  Almenninga. 

Jtem  firir  nordann  Skumstungur  eru  tuenner  fýtia  skogar. 
fremre  og  nordare  og  eiga  Kielldur  halfa  þa  nordare.  enn  stad- 
ur  j  skalholltte  á  þa  halfa     Og  alla  hina  fremre  fýtia  skoga. 

Enn  nordast  eru  kallader  kræckluskogar .  þad  vilia  menn 
nu  hallda  almenninga. 

Jtem  Kalldnesingur.  er  framan  j  Saud[a]felle  firir  vestann 
reidgoturnar  nordur  fra  holaskoge. 

5>etta  sem  fýr  skrifad  er  vram  firr  sagda  austur  skoga.  var 
skrifad  j  skalhoUtte  7  dag  martij  Anno  1615  eptter  tilsogn 
þeirra  fedga  Bryuiolfs  Eyolfssonar  Buanda  j  Sandartungu  og 
Pals  Bryniolfssonar  Buauda  j  Sandlækiar  hialejgu. 

Sagdist  Bryniolfur  nu  hafa  xij  vetur  um  sextugtt  og  lof- 


LAGFÆRINGAR  OG   VIÐAUKAR.  869 

ade  mier  med  handsolum  synum  vitnisburde  hier  vppá.  nær 
sem  eg  viUde  láta  taka  hann  og  vppskrifa  eptter  henum  eptter 
þui  sem  halldid  hafe  verid  j  hans  minne.  og  so  sem  fader 
hans  og  adrer  gamler  menn.  hafi  sier  til  sagtt.  ad  adur 
hafe  halldid  verid.  og  þar  lofade  hann  syn  sanninde  á  ad  leggia 
eptter  sijnum  vitnisburde.  ad  hann  visse  ecki  annad  sannara 
þar  vmm.  Enn  huad  huer  eige  med  riettu  seigist  hann  ecki 
vita  oc  ecke  meiga  framar  bera  enn  so  sem  balldid  hafe  verid 
sijdann  fyrst  hann  visse  til. 

J>ar  vppa  hafde  hann  handsol  vid  mig.  og  var  þar  vid  staddur 
pall  Bryniolfsson  sonur  hans.  og  Audunn  jonsson.  a  sama  áre 
og  deige  sem  fýrr  seiger. 

Jtem  sagdist  greindur  Bryniolfur  Eyolfsson  hafa  bvid  v 
ár  á  Haga  j  eystra  hrepp.  jtem  v  ár  allz  á  skridufelle.  fyrst  3 
ár.  og  j  annan  tijma  2  ár.  Jtem  á  Sandartungum  allz  xviij  'á,r. 

Jtem  sagdist  Pall  Bryniolfsson  hafa  eitt  sinn  heýrtt  syra 
Stephan  Gijslason  heima  j  Odda  lesa  um  þessa  austurskoga. 
bædi  um  þeirra  ^rnefne  og  huad  stadnum  j  SkalhoIItte  og 
0drum  være  eignad.  og  þad  hafde  hann  presturinn  lesid  vr 
einne  bok.  og  þui  villde  eg  fá  þad  ad  vita.  eda  vtskrift  þar  af. 
mier  og  adrum  til  leidrettingar.^) 

Jtem  villde  eg  af  tækist  eda  aílegdist  su  mickla  ovenia 
vmm  sokn  oc  yrkiu  þeirra  vr  Rangárvalla  syslu  firir  austan 
þiossá.  þar  þeir  fara  árlega  bæde  haust  og  vor  j  þessa  skoga.  so 
sem  i  adra  almenninga.  huad  mote  lykindum  er  ad  þeir  mune 
eiga  alier  þar  tiltalu  til  med  riettu. 

Jtem  er  sagtt  ad  Gijsle  Hakonarson  eigne  kloía  þær  fremre 
Hrossatungurnar.  Enn  eg  veit  ecke  huad  hann  hefur  fýrer 
sier  þar  vmm. 

Jtem  er  sagtt  ad  steinsholltt  eige.  halft  þordarholltt.  og 
Dimon.  fram  fra  Hamratorfu.  Enn  halftt  þordarholltt  á  þioss- 
árbollt. 

66815.  þarlakz  1.  þorlakz;  674'.  þess  má  geta  um  aurn,  sem  kemr 
fyrir  í  Frostastaðabréfinu  (415),  að  á  innsigli  hans  stendr  S.  ARNI 
G[UÐMU]NDI,  en  öll  hin  innsiglin  eru  molnuð  eða  ólæs;  678'''.  gess 
*)  1.  gess  ^);  hálfkirkja   stóð  í    Borg   undir    FjöUum    þangað    til    nál. 


')  þetta  er  án  efa  skrá  sú,  sem  prentuð   er  hér   næst    á    undan 
eptir  bréfabók  Gísla  biskups. 


870  LAGFÆRINGAR  OG   VIÐAUKAR. 

1701,  að  hún  var  lögð  niðr;  —678—79  Nr.  421:  skinnblað  það  er 
Arni  Magnússon  hefir  farið  eptir  er  nú  meðal  frumbréfa  í  safni  hans 
Fasc.  LXIV,  32,  og  sýnir  samanburðr  við  það  að  afskript  Arna  er  áreið- 
anleg  í  alla  staði.  Miðbæliskirkja  var  lögð  niðr  1765.  —  6834.  Séra 
Jón  Jónsson  í  Miðmörk  getr  þess  í  sóknarlýsing  sinni  1840  að  >nú  á 
dögum  viti  menn  ei  hvar  Bláfell  er<.  —  684  Nr.  426  (sbr.  Nr.  423  og 
425):  Séra  Jón  íMiðmörk  getr  þess  ennfremr  í  sóknalýsíng  sinni,  að  þessar 
jarðir  hafi  farið  af  í  Dals  og  Merkrþingura:  »1.  Nauthús  hjáleiga  frá 
Stórumörk,  2.  Gröf  hjáleiga  frá  sama  bæ;  3.  Miðmerkr  hjáleiga 
skamt  frá  bænum;  hefir  sú  hjáleiga  lagzt  í  eyði  1692;  hinir  tveir 
fyrrtéðu  munu  hafa  eyðilagzt  um  sömu  mundir  eða  fyrr;  4.  Litli- 
Murnavöllr  eyðilagzt  á  17.  öld;  5.  Dímonarhólmi  eyðilagzt  á  16. 
öld;  6.  Stóri-Murnavöllr  eyðilagðist  á  19.  öld  að  húsum,  tún  og 
slægjur  lagðar  til  Eyvindarholts,  sem  hvorutveggja  var  yrkt,  tvö 
fjárhús  eru  þar;  7.  Lambhúshóll  hjáleiga  frá  Dal,  hefir  eyðilagzt 
fyrir  Markarfljóti  á  16.  öld  eðr  17du;  8.  ólafshús  hjáleiga  frá  Dal, 
hefir  lagzt  í  eyði  seint  á  18du  öld;  9.  Vestrsel  hjáleiga  frá  Selja- 
landi,  hefir  staðið  sunnarlega  í  sandhólmanum,  eyðilagðist  1675  fyrir 
Markarfljóti;  10.  Kýrnytarstaðir  hjáleiga  frá  Seljalandi  skamt  frá 
hinni,  eyðilagðist  1670;  11.  Rótabakkar  hjáleiga  frá  Seljalandi  skamt 
fyrir  utan  selið,  eyðilagðist  1688  fyrir  Markarfljóti ;  12.  Hátún  hjáleiga 
frá  Seljalandi,  eyðilagðist  af  sömu  orsökum  á  17.  öld;  13.  Hvasstún 
hjáleiga  frá  Seljalandi  skamt  fyrir  ofan  bæinn,  eyðilagðist  1635;  14. 
Setberg  hjáleiga  frá  Seljalandi  skamt  fyrir  ofan  bæinn,  afbrotin 
1635  af  Markarfljóti;  15.  Forna-Fit,  stórbýlisjörð;  þar  stendr  eptir 
bæjarhóllinn  og  stórar  rústir;  eyðilagðist  um  sömu  mundir  og  Selja- 
lands  hjáleigurnar  og  túnin  þar;  16.  Hali,  stórbýlisjörð,  nálægt  Hafrs- 
hól,  eyðilagðist  af  Markarfljóti  um  sömu  mundir  eða  1612«.  — 
686'*.  tysitollum  1.  lysitollum;  687aa.  Borgarholt  kallast  í  máldagan- 
um  frá  1371  og  Wichinsmáldaga  Borgarkot;  —  695  Nr.  440.  þess 
skal  getið,  að  þessi  Klofamáldagi  er  í  formála  fyrir  I.  bindi  af  Bisk- 
upasögum  heimfærðr  til  »um  1382«,  en  það  sýnisthafa  við  hálflítið  að 
styðjast,  því  að  Oddgeir  biskup  þorsteinsson  andaðist  í  Noregi  15. 
August  1381  og  Michael  biskup  hinn  danski  kom  ekki  út  fyrr  en  1384, 
svo  að  biskupslaust  var  sunnan  á  íslandi  árin  1382  og  1383.  Ef  nokk- 
urt  lag  ætti  að  vera  á  því  að  heimfæra  máldagann  til  þessara  tíma 
þá  ætti  það  að  vera  til  1378,  því  að  Michaelsmáldagi  er  með  vissu 
gerðr  1387,  en  í  honum  er  reiknuð  portio  um  »ix  ár  er  þorsteinn 
tók  af  Kötlu«.  Katla  hefir  verið  ekkja  Klofa-þorbjarnar,  en  þorbjörn 
dó  1373  og  hefir  þá  verið  gamall  maðr,  og  gat  þ\T  vel  hafa  búið  í 
Klofa  1332,  en  alls  ekki  1382,  því  að  þá  var  hann  dauðr  fyrir  m'u 
árum.  En  af  þessum  máldaga  er  það  auðséð  að  þorbjörn  er  á  lífi, 
þegar  hann  er  gerðr.  það  mun  því  misprentað  í  formálanum  1382 
fyrir  1332.  —  TOP.  fimtande  rikis  I.  firatande  are  rikis.  —  702  Nr. 
450.  A  er  einnig  prent.  aptan  við  Kristinrétt  Árna  biskups  ed.  Thor- 
kelin.  Hafn.  1777  bls.  237—40.  —  7i0i6.  erkibiskups  I.  erkibiskup.  — 


LAGFÆRINGAR  OG  VIÐAUKAR.  871 

715'.  Hákoni  1.  Haraldi.  -  730  nóta  *)  1.  ').  —  Bls.  737-40  (Nr. 
479),  780—82  (Nr.  503),  784—85  (Nr.  506—507),  851—56  (Nr.  528). 
Af  því  af  að  í  þessum  máldögum  úr  Vestrskaptafellssýslu  kemr  fyrir 
mart  af  bæjanöfnum,  sem  nú  eru  horfin  og  vandi  er  að  skýra,  hvar 
átt  haíi  heima,  svo  og  sökum  hins  að  í  Birnubréfinu  er  farið  með 
mál,  sem  meta  þurfti  nákvæmlega,  ritaði  eg  síðla  vetrar  1890  Magn- 
úsi  dannebrogsmanni  á  Skaptárdal  Magnússyni  og  bað  hann  um  upp- 
lýsingar  þær,  er  hann  mætti  gefa,  og  vissi  eg  hann  þá  muna  leingst 
fram  þeirra  manna,  er  vitrir  voru  og  réttorðir  og  gagnkunnugir  hér- 
uðum  þessum.  Fékk  eg  skýrslu  frá  Magnúsi  um  vorið  með  bréfi  dag- 
settu  á  Skaptárdal  14.  Maí  1890,  og  segist  Magnús  þá  vera  >kominn 
hátt  á  níunda  tug  yfir  áttrætt*,  það  er  að  skilja  hátt  á  níunda  ár 
hins  níunda  tugar  (fæddr  1801).  En  nokkrum  dögum  eptir  að  bréfið 
og  skýrslan  voru  rituð  og  send  af  stað  til  míu  tók  Magnús  sótt  og 
andaðist,  svo  að  eg  frétti  lát  hans  með  sama  pósti  og  eg  fékk  bréfið 
frá  honum.     Skýrsla  Magnúsar  er  fróðleg  og  er  hún  á  þessa  leið: 

Helga  Ólafsdóttir,  ekkja  eptir  klaustrhaldara  Magnús  Andrés- 
son,  sem  nokkurn  tíma  hélt  þykkvabæjarklaustr  eptir  mann  sinn, 
nefnir  í  landaþrætumáli  )>margar  eyjar  á  Kúðafirði«,  enda  er  þetta 
næsta  líklegt,  að  svo  hafi  verið,  og  hólmar  þeir,  sem  enn  eru.  og 
ýmist  kallast  nLeiðarvalIahólmarM  eða  »Sandahólmar«  hafa  þá  líklega 
verið  meira  eða  minna  af  þessum  eyjum.  Melkinn  heitir  enn  á 
merkjalínu  milli  Skálmarbæjar  og  Jórvíkr.  þessir  hólmar  hafa  verið 
að  útliti  alt  öðruvísi  en  nú,  bæði  hærri  og  máské  minni,  og  því  eru 
eyjarnar  taldar  farnar  af  1776.  Merki  sjást,  eða  hafa  fyrir  skömmu 
sést  þar,  að  skógi  vaxið  hefir  verið  í  Alptaveri,  og  skógr  er  enn 
talsverðr  fyrir  utan  Kúðafljót  í  Skálmarbæjarhraunum.  Grashólmi 
einn  er  enn  í  útsuðr  af  Ásum.  sem  Kúðhólrai  heitir,  og  örskamt 
frá  Leiðvelli  í  litlu  dalverpi  sjást  enn  margar  tóptir  og  sumar 
þeirra  sokknar  í  jörð;  þessar  tóptir  kallast  enn  »Búða  tóptir«.  Búða- 
hraun  heitir  enn  hraunið  skamt  frá  tóptunum.  Búðardalr  vita 
menn  að  vísu  ekki  fyrir  víst  hvar  verið  hefir,  en  mjög  mikið  mælir 
með  því,  að  álíta,  að  hann  hafi  verið  það,  sem  tóptirnar  standa  í,  en 
nokkuð  af  honum  sé  nú  komið  í  Kúðafljót,  sem  nú  rennur  miklu  austar,  en 
áðr.  Klettkorn,  sem  er  að  smáeyðast,  er  útnorðan  (eða  vestan)  til  við 
tóptirnar,  og  heitir  það  »Kúðanef«;  er  það  gömul  sögn,  að  þar  hafi 
skipinu  »Kúða«  verið  lagt  við,  en  farið  síðan  á  smærri  skipum 
uppeptir  í  Kúðhólma.  Hólmarnir  í  Kúðafljóti  eru  enn  margir, 
sumir  stórir  en  sumir  smáir  en  nokkrir  eyddir  á  fáum  árum  af 
fljótinu.  fess  er  áðr  getið,  að  varla  sé  á  því  efi,  að  skógivaxið 
land  hafi  verið  vestan  vert  við  Kúðafljót,  en  á  hinn  bóginn 
er  líka  mjög  líklegt,  að  eins  hafi  verið  austanmegin  Kúðafljóts  eða 
fjarðar,  því  meðal  annars  hefir  núlifandi  maðr  í  Meðallandi,  bóndi 
miðaldra.  fundið  uppblásna  skógarrót  mikla  á  Höfðamelum,  sem  eru 
útnorðr  af  Langholti  og  aðra  í  Hvannkeldu,  milli  bæjanna  Hnausa 
og  Eeðga.  Ós  í  Meðallandi  vita  mena  gjörla  hvar  verið  hefir; 
hann  var  langt    fyrir  austan  Kúðafljót,    þar  sem  það    rennr   nú  og 


872  LAGFÆRINGAR  OG  VIÐAUKAR. 

hefir  runnið ;  hann  var  fyrir  austan  Sanda-  og  Koteyjar-lönd,  þar 
sem  nú  er  leira,  hér  um  hil  800  faðmar  á  breidd,  og  finnast  bæjar- 
rústirnar  íleirunni;  á  Ósi  var  byggð  1785,  tveimr  árum  eptir  Skaptár- 
eld;  síðar  var  bærinn  fluttr  þangað,  sem  hann  er  nú  og  heitir 
síðan  Slíurðbær,  af  því  bærinn  var  settr  á  bakka  við  rennsli  nokk- 
urt,  sem  Skurðr  heitir,  sá  er  Lyngamenn  grófu  og  síðar  skal  getið. 
Hvar  Osabakki  hefir  verið,  get  eg  ekki  sagt,  en  til  hefir  hann  verið, 
því  segir  vísau:  »Árni  minn  á  Osabakka  ekki  er  frómurt.^)  Um 
Kirkjuból,  Steðjubakka  og  Skaptárnes  get  eg  eingar  upplýsingar  gefið. 
Ekki  hygg  eg  að  Nes  hjá  Búlandi  hafi  áðr  heitið  Skaptárnes,  og 
Skaptárdalr  getr  það  því  síðr  verið,  því  hann  hefir  ávalt,  að  minni 
hyggju,  haldið  sama  nafni,  en  mér  hefir  dottið  í  bug,  að  Nes  hjá 
Ásum,  sem  fór  af  í  Skaptáreldinum  1783,  hafi  heitið  Skaptárnes, 
því  Skaptá  hefir  áðr  runnið  skamt  eða  rétt  fyrir  austan  Nesland,  og 
Landáin,  sem  hefir  verið  kvísl  úr  Skaptá,  hefir  runnið  fyrir  austan 
Nesbæinn.  Um  Hafnarnes  í  Álptaveri  get  eg  ekkert  sagt.  Ósabakki 
er  fráleitt  sama  sem  Osabær,  sem  hefir  verið  í  Alptaveri  (þar  heita 
eun  þá  Osbæjarhálsar  fyrir  sunnan  Landbrotsá)? 

Vísa  sú,  sem  greinir  frá  fjórbýli  í  Svínadal  er  þannig: 

Svínadalnum  sagt  er  frá 
seggir  búa  fjórir  á, 
Bauluvelli  bragnar  slá, 
brúðir  eptir  raka  Ijá. 

Til  landnorðrs  eða  austrs  frá  Osrústinni  eru  tóptir:  1.  Möngu 
tættr,  2.  porsteinsgarðr,  3.  tóptarrústir,  sem  eg  ekki  veit  nafn  á,  og 
4.  Melr;  þar  er  mælt,  að  kirkjan  hafi  áðr  verið  ;  en  frá  Mel  var 
hún  flutt  að  Skarði;  enn  mótar  fyrir  götum  (þó  Htið)  hjá  Skurðbæ, 
sem  legið  hafa  að  Melkirkju  og  íil  sjávar.  Rétt  fyrir  síðustu  alda- 
m.ót  fanst  í  rofi  við  Skurðbæ  skaflaskeifa  mikil,  sexboruð;  hefir  hún 
máské  verið  undan  hesti,  er  riðið  var  til  Melkirkju  eða  þá  til  sjávar. 
J)að  er  gömul  sögn  í  Meðallandi,  að  þegar  kirkjan  var  flutt  frá  Mel 
að  Skarði,  hafi  hestr  farizt  af  brú  í  Skarðsá;  hestrinn  bar  prédik- 
unarstólinn;  var  stóllinn  að  vísu  hirtr,  en  spáð  um  leið,  að  ekki 
muudi  Meðallendingum  frá  þeim  tíma  verða  haldsamt  á  prestum 
sínum. 

Oddar:  Gamlar  sagnir  segja  að  í  Oddahverfi  hafi  verið  12 
bæir;  8  af  þessum  býlum  höfðu  staðið  þar  sem  nú  heitir  Helguþúst; 
á  þessum  stað  var  einnig  bænhús. 

Skarðsá:  Skarðsá  hafði  komið  úr  Arnargljúfri,  langt  suðr 
frá  Botnum  og  runnið  austr  hjá  Skarði  og  faliið  fram  í  Lyngakvísl. 

Höfðakvísl:  Hún  rann  utan  úr  Breiðalækjargljúfri ;  þar 
barðist  Kári  við  Kringlumýri;  Kringla  var  veiðivatu;  rann  svo 
kvíslin  austr  hjá  Langholti  og  Lyngum  og  heitir  Lyngakvísl  fyrir 
austan  Langholt  og  fellr  í  Straudarholtsós. 

')  Ósabakki  er  farinn  af  fyrir  1550,  því  að  ekki  er  hann  talinn 
með  þykkvabæjarklaustrsjörðum  í  klaustrajarðabókinni  fornu  (J.  þ.) 


LAGFÆRINGAR   OG  YIÐAUKAR.  873 

Hólmasel:  Bær  er  Hólmar  hét  hafði  staðið  í  útnorðr  frá 
Efri-Steinsmýri,  fyrir  ofan  Steinsmýrarfljót;  Hólmar  áttu  landskika 
sunnan  til  við  fljótið ;  hafði  bóndinn  á  Hólmum  þar  í  seli,  meir  til 
að  ásælast  Skarðsland  heldr  en  að  hann  ætti  þar  nóg  land  fyrir 
búsmala  sinn;  en  þegar  Skarð  var  eyðilagt  af  sandi,  keyptu  Skarðs- 
menn  þetta  selstæði  fyrir  ítak  í  Skarðsmýri,  og  nefndu  Hólmasel; 
mun  það  brátt  hafa  orðið  prestssetr,  því  Espólín  getr  um  séra 
Haldór  Högnason  frá  Hólmaseli,  er  dó  af  falli  af  hestbaki  [1760]. 
Björn  Jónsson  var  prestr  í  Hólmaseli  1783;  hann  var  stórríkr  og 
drambsamr,  en  stundum  ör  á  góðgjörðir  við  heimafólk  og  aðkom- 
andi.  Kona  Björns  prests  hét  Elin;  hún  var  mjög  naum  til  útláta, 
og  má  sem  eitt  dæmi  um  sínku  hennar  telja,  að  þegar  menn  voru 
önnum  kafnir  að  bjarga  fé  prests  undan  jarðeldinum  og  prestrinn 
bauð  henni,  að  veita  vel  fólkinu,  hafi  hún  rent  mjólkinni,  gefið 
síðan  fólkinu  undaurennuna,  en  helt  rjómanum  ofan  á  skyrkerin 
og  sagt,  að  hún  mundi  aptr  vitja  skyrkerja  sinna.  Tún  var  stórt 
í  Hólmaseli,  girt  görðum,  og  fagrt  land  umhverfis;  bærinn  ásjálegr 
með  8  til  10  þilhúsum;  þaðan  var  fé  flutt  ^o/g  1783  á  30  hest- 
um  klyfjuðum,  og  12  kýr  reknar;  daginn  eptir  sást  að  eins  á  húsa- 
bustir  upp  úr  eldinum. 

Selkrókr^)  hefir  bær  heitið  í  Meðallandi;  var  hann  í  útsuðr 
af  Syðri-FIjótum,  sem  nú  standa  í  Selkrókslandi. 

Kumli  hét  í  Fljótalandi;  um  sama  leyti  sem  Skarð  tók  af, 
eyddust  einnig  3  bæir  þar  nálægt,  er  hétu:  Sauðholt  og  Flóðholt. 
Klaufirnar  voru  3 :  Einarsklauf,  Brynjólfsklauf  og  Oddsklauf.  Skapt- 
áreyrar  hétu  svo:  Nautaeyri,  Hrossaeyri  og  Lambaeyri.  Akrhólmi 
hét  hólmi  sá,  sem  Botnabóndinn  rak  fé  sitt  í,  er  eldglóðina  bar  að 
1783,  og  brann  það  þar  alt.  Mikil  jökulhlaup  höfðu  komið  í  Með- 
allandið  fyrir  Skaptáreld;  jafnvel  fyrir  árið  1600  kom  hlaup  mikið 
í  Lyngakvísl  ofan  úr  Landá,  sem  flóði  yfir  Lyngaland,  en  til  að 
hleypa  vatninu  af  landinu  sínu,  grófu  Lyngamenn  skurðinn,  sem  er 
fyrir  norðan  Skurðbæ.  Jökulhlaup  úr  skurðinum  skemdi  gott  eingi, 
er  Grímstöðum  tilheyrði;  varð  það  að  stórri  leiru,  og  af  þeirri  leiru 
er  sagt,  að  sandr  sá  kæmi,  er  eyddi  Melkirkju.  Lyugamenn  voru 
sektaðir  fyrir  að  grafa  skurðinn.  M[agnús]  Magnússon. 

Bls.  740i 3. Langanes  »)  1.  Langanes ');  741 ' '.  keleik  I.  kaleik,  —  742—43  Nr. 
483.  Sólheimamáldagifinst  og  í  broti  því  af  máldagabókOddsbiskups,  sem 
ritað  er  1592  og  nú  er  í  British  Museum  í  Lundúnum.  Orðamunr  er  þessi, 
sem  mark  er  að :  9.  Hnu  máldagans  (bls.  748) :  halfrar  fimtandu  alnar.  ny 
baksturjarn;  1.  19.  við  orðið  Brandzlæk  er  sett  athugasemd  áspássíu: 
»eda  hraunslæk*,  en  það  er  rangt,  því  að  Brandslækr  er  enn  talinn 
sóknaskil  í  lýsing  séra  Jóns  Sigurðssonar  á  Reynisþingum.  I  staðinn 
fyrir  þessi  orð:  »Sa  maldage  —  ix.  Martij<  (sjá  bls.  743  neðanmáls) 
stendr  hér:  »transscriptum  Solheimum  D.  e.  9  Martij  1590«.  —  bls. 
749  nóta  ')  syodalia  1.  synodalia.     Bls.  772—777  Nr.  497—500  (Öræfa- 


')  mun  vera  það,  sem  í  máldögunum  er  nefnt  Sel  (J.  p.) 


874  LAGFÆRINGAR   OG  VIÐAUKAR. 

máldagarnir).  í  Norðanfara  XVII,  1878  Nr.  21—22  (bls.  43—44) 
stendr  fróðleg  skj'rsla  um  býli  að  fornu  í  Öræfum  (Héraði),  og  er  sú 
skýrsla  samin  1712  á  Hofi  í  Öræfum  af  ísleifi  syslumanni  Einarssyni 
(d.  1720),  en  skj'rslu  þessa  sendi  Magnús  Bjarnason  á  Hnappavöllum 
Sigurði  prófasti  Gunnarssyni,  og  kom  hann  henni  í  Norðanfara.  BIs. 
781  í  Kirkjubæjarklaustrsmáldaganum  hefir  fallið  úr  orð  og  heil  Una 
í  5  neðstu  línunum  á  þessari  blaðsíðu  um  ítölur  klaustrsins.  þar  á 
að  standa  svo: 

þessar  itolur  a  stadurinn  i  kirkiubæ. 

frá  þverá  skulu  lukast  niju  aurar  voru  huertt  vor. 

frá  keldugnupi  half  mork  voru. 

af  horkzlandi  half  mork  voru. 

af  breidabolsstad.  xij.  aura. 

af  dalbæ  hálf  mork  voru  oc.  ij.  vetrunnga  fodur. 

af  vppsolum  half  mork  vorv. 
Eyðurnar   um  afgjaldið  af  Heiði,  Tungu    og   Fljótum   má    fylla    með 
nokkurnveginn   fullri  vissu  á  þessa   leið  (sbr.  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl. 
IV,  79): 

á  [heidi  c]. 
j  tungu  [cc]. 

at  fliot[um  c  oc  v]  aurar. 
Bls.  788io.  uarna  1.  uarn  og  í  1.  5(n.)  ábóti  I.  ábóta;  nóta  *)  1.  *). — 
798  §  2j.  hiskup  I.  biskup.  —  800  §  433.  opinherlega  I.  opinberliga.  — 
805  §  98  og  830  §  2.  vestan  Jökulsá  á Sólheimasandi  stendr  í  hand- 
ritunum,  en  það  er  þó  rángt  og  ætti  að  vera  fyrir  austan  eins  og  stendr 
í  hinum  skinnbókunum,  —  BIs.  818*  etcetere  1.  et  cetera.  —  819  § 
33».  af  biskupi  fullt  valld  I.  af  biskupi  hafa  fullt  valld.  —  820  § 
39'-»  sie  kirkiu,  I.  sie  i  kirkiu.  —  845"  regine  1.  regina,  —  859  Nr. 
533.  Sum  handrit  og  þar  á  meðal  einmitt  AM.  60.  8vo  —  eg  trúði 
mér  þá  ekki  sjálfum  og  því  lét  eg  vera  eyðu  fyrir  því  —  láta  þessa 
réttarbót  vera  útgefna  í  Kaupmannahöfn  1530,  en  eigna  hana  þó  um 
leið  fullum  fetum  Magnúsi  konungi. 


Registe. 


A  (Árbær)  í  Holtum  í  Rangárþingi 
88,  697—698. 

Á  (Arbær)  á  Landi  í  Rangárþingi 
86.  695. 

Á  á  Síðu  739. 

á  (með  blautum  botni)  854.  —  árbotn 
736.  —  árfar  (=  árfarvegr)  484. 

áauki  (auki)  dauðs  fjár  (=  leiga 
dauðs  fjár)  58. 

abbadís,  abbadissa,  abbatisse  186, 
300,  326,  703,  704,  705,  707, 
756,  767,  851—52,  855,  856.  — 
vígsla  abbadísar  852. 

abbas,  sjá  ábóti. 

ablutio  (sbr.  þvottr)  512,  548. 

Aboensis  episcopus  610,  sjá  Ha- 
boensis. 

ábóti  (abbas)  103, 143,150, 151, 194, 
195,  237—38,  249,  267,  269,  326, 
330,  331,  350,  351,  357,  358, 
389,  492,  606,  644,  647,  649, 
650,  672,  701,  703,  704,  705, 
707,  714,  721,  722,  731,  732,  733, 
735,  756,  788,  789,  835,  849, 
851,  852,  853,  855,  856,  858.  — 
abbates  Nidrosiensis  provinciæ 
103,143.  — kosning  ábóta  (electio 
abbatum)  103,  143,  150.  —  vald 
ábóta  672.   —  vígsla  ábóta  851. 

Ábótastofa  í  þykkvabæ  í  Veri  737. 

ábreiða  (rúmábreiða)  708,  737. 

abrenuntio  (sbr.  afneiting)  516,  556. 

absolutio  (sbr.  aflausn)  135,  521, 
522,  523,  525,  526,  546,  547,  553, 
554,  559,  560,  561,  704,  706, 
718,  724,  818,  819. 


ábúð  200,  206,  288,  289,  534,  570. 

abusio  (sbr.  ósiðr)  352. 

ábýli,  sjá  ábæli. 

ábyrgð    205,    207,   208,   344,    612, 

675.    —    búfjárábyrgð    208.    — 

ábyrgð  á  fúlgufé  208.  —  ábyrgð 

landsdrottins     207.     —     ábyrgð 

votta  205. 
ábæli,  ábýli,  534,  568,  570.    —  at 

gera  eindeild  af  ábæli    534.    — 

at   leggja    ábæli    (ábýli)   í    eyði 

534,  570. 
Ábær  "á,  millum  á<  í  Skagafjarðar- 

dölum  463.  —  Ábæjarkirkja  487. 
acta  704,  707.  —  conscribere  acta 

704. 
actio  146. 

Aðalból  í  Miðfirði  483. 
Aðalbrandr   Helgason,    Lambkárs- 

sonar,    prestr   á  Reykhóluro  (d. 

1286)  130. 
Aðaldahl  (þorleifr  Arason)  629. 
Aðaldalr  í  Suðrþingeyjarsýslu  435. 

—  Aðaldælar  433. 
Aðalvík  í  ísafjarðarsýslu   260—61. 
Adam  839. 

aðfangadagr  (Jóla)  852. 
aðfarakvöld  725. 
adjutores  304. 
administratio :  jus  administrationis 

703. 
adulterium    40,  48,  103,  132,  133, 

134,  135,  142,  704,  707.  —  adul- 

terium  simplex  132, 134.  —  adul- 

terium  duplex  133.  134.  Sjá  hór- 

dómr. 


876 


REGISTR. 


advena  104,  144, 

advent,  adventa,  adventus  (sbr. 
Jólafasta)  443,  460,  462,  463, 
466,  469,  481,  537,  542. 

aeyiafiðrðr  650,  sjá  Eyjafjörðr. 

afarkostir  722,  834,  840. 

afbrot  225,  338,  501,  520,  525, 
546,  548,  549,  553,  555,  558, 
560,  572,  765,  792,  806,  807, 
817.  844. 

afdráttr  385.  —  afdráttr  ok  þving- 
anir  klerka  495.  —  ólöglegr  af- 
dráttr  745. 

afdyri  535. 

afeyringar  207,  210. 

affall  534,  571. 

affinitas  (sbr.  consanguinitas,  frænd- 
semi)  38,  42,  131,  135,  630. 

afflutningr  (við  konung)  159. 

afgiptir,  afgjafir  126,  128,  207,  234, 
394,  612—14,  639,  699,  754,  759, 
764,  793,  802,  843.  —  at  gefa 
afgiptir  í  kirkju  754,  764.  —  af- 
gjafir  heilagra  daga  veiða  126, 
128,  207,  394,  612—614,  639, 
754,  759,  764,  793,  802.  —  af- 
gjafir  annara  daga  veiða  614.  — 
afgjafir  af  hval  612-614,  639, 
793,  802.  —  afgjöf  fyrir  skip- 
ruðning  234.  —  óskynsamlegar 
afgiptir  759.  —  tuttugu  daga  af- 
gipt  699. 

afgreiðsla,  sjá  afreiðsla. 

aflát  232,  600. 

aflausn  (sbr.  absolutio)  28,  32,  33, 
34,  35,  134—38,  160,  178,  218, 
225,  524,  525,  547,  548,  554, 
560,  583,  585,  588,  590—592, 
723—24.  751,  752,  753,  768, 
759,  760,  762,  763,  764,  806, 
807,  819,  820.  —  aflausnarfor- 
sagnir  48,  134 — 38.  —  ef  maðr 
deyr  óleystr  28,  32—33,  34. 

afli  (sbr.  fjárafli)  153,  532,  539, 
550,  729,  803,  820,  844.  —  ólög- 


legr  afli  844.    —   réttr  afli  844. 

—  vinnuafli  154. 

afreiðsla,  afgreiðsla  (af  hval)  306, 
307,  308,  311-12,  314,315,  316, 
320,  321,  432,  445,  447,  486, 
863.  —  at  reiða  með  sHku  sem 
rekr  124.  —  afreiðsla  (afdráttr) 
til  fjögurra  (tveggja)  hrossa  314, 
315.  —  afreiðsla  til  Skinnastaða 
307,  308.  —  þriggja  vætta  af- 
reiðsla  af  tíu  vættum  eðr  minna 
486.  —  þriggja  vætta  afreiðsla 
af  hundrað  vættum  306,  308, 
311—12,  315.  —  sex  vætta  af- 
reiðsla  af  tuttugu  vættum  321, 
486.  —  tíu  vætta  afreiðsla  af 
tvítugum  hval  eðr  meira,  hund- 
raði  vætta  eðr  meira  447.  — 
tólf  vætta  afreiðsla  af  óskiptum 
hval  432.  —  XV  vætta  afreiðsla 
445.  —  at  gjalda  xvja  hlut  af 
óskiptum  hval  432. 

afreit,  sjá: 

afrétt,  afréttr  207,    210,    284,   287. 

—  frá  Ásgeirsá  afrétt  á  Arnar- 
vatnsheiði  479.  —  frá  Ásólfs- 
skála  geldneyta  afrétt  í  Langa- 
nes  682.  —  frá  Eyri  í  Seyðis- 
firði  afrétt  á  Vestrheiðar  616.  — 
frá  Grenjaðarstað  afrétt  í  Nátt- 
faravík  hálfu  fjórða  hundraði 
sauða  431.  —  í  Grímstungum 
afrétt  at  helmingi  við  þórhalls- 
staði  477.  —  frá  Hálsi  í  Fnjóska- 
dal  afrétt  á  heiði  út  439.  —  frá 
Helgastöðum  afrétt  í  Náttfara- 
vík  437.  —  frá  Kálfafelli  í 
Fljótshverfi  afrétt  í  Skorur  (= 
Núpstaðarskóga)  at  helmingi  við 
Svínfellinga  778,  779.  —  frá 
Kirkjubæ  í  Tungu  afrétt  á  Vestr- 
eyjar  708.  —  frá  Laufási  af- 
rétt,    er  Laufáshagi    heitir    447. 

—  frá  Miklabæ  í  Blönduhh'ð  af- 
rétt   í   Norðrárdal   461.    —    frá 


REGISTR. 


877 


Múla  (ítala)  í  Náttfaravík  437.  — 
frá  Stað  í  Súgandaíirði  afrétt  í 
Vatnadal  575.  —  frá  Torfastöðum 
í  Biskupstungum  afrétt  fyrir  norð- 
an  vötn  669.  —  frá  Viðey  af- 
rétt  í  Skarðskinn  247,  248.  — 
frá  þerney  afrétt  í  Starrdal  64. 

—  lambaafréttr  í  Hrífunes- 
hólmi  854. 

afsetning  (sbr.  suspensio,  suspen- 
sus)  589,  590,  707,  754,  764, 
817,  820.  —  afsetning  embættis  og 
kirkju  754,  764,  820.  —  afsetn- 
ingardómr  590.  —  afsettr  stað 
og  embætti  817.  —  afsettr  officio 
et  beneficio  571,  707,  820.  —  at 
afsetjast  sínum  heiðri  600,  712. 

—  klerkar  afsettir  kirkjunnar  em- 
bætti  640.  —  klerkar  afsettir  sín- 
um  sæmdum  601,  640.  —  klerkar 
afsettir  sínum  vígslupalli  640. 

afskyld  (fjárhlutar)  114. 

aftekja    182    (sbr.    oftekja).  —  af- 

tekja  staðarfjá  95. 
afvinna  fjár  64,  85,  117,  444. 
áganga,  ágangr  184,  587,  608,  721, 

722,  744,  834.    —    ágangr    van- 

trúar    og    villumanna    608.     — 

ágangr  við    kristið    fólk  587.  — 

ranglegar  ágaungur  722,  834.  — 

ólöglegr  ágangr  744. 
Agapitus   píslarvottr   (18.    August) 

409. 
Agatha  hin  helga  433.  —  Auguthu- 

messa  (5.  Febr.)  433. 
Agðanes  í  Noregi  544. 
Agðir  í  Noregi  415,  420,  859. 
ager  389,  sbr.  akr. 
agi  599,  600. 
Agnes  abbadís  í  Kirkjubæ  852,  sbr. 

Jórunn  Hauksdóttir. 
agnus  dei  279. 
ágóði  261,  620,  633,  785. 
áin  hjá  Ósi  í  Bolungarvík  616. 
Akbrautarholt  í  Holtum  í  Rangár- 

þingi  87. 

Dipl.  Isl.  II.  B. 


Aki  kanceler  339,  340,  345,  369. 
ákoma,  ákomur  207,  209,  658. 
akr,  akrar,  akrlönd  (sbr.  korn, 
mælir,  sáð,  sáld,  sældingr,  þrí- 
malingr)  54,  208,  245,  284.  — 
akrland  Sandgerðinga  í  Garði 
(1270)  77.  —  akrlönd  á  Útskál- 
um  í  Garði  (1340)  733—34.  — 
akrland  undir  sælding  korns  á 
Loptsstöðum  (1331)  671. 

Akranes  í  Borgarfjarðarsýslu  403. 

Akranes  (riú  eyðijörð)  í  Miklholts- 
hrepp  114,  714. 

Akrar  í  Blönduhh'ð  466. 

Akrar  í  Hraunhrepp  í  Mýrasýslu 
113. 

Akrey  á  Breiðafirði  82,  116,  862. 
—  Akreyingar  82. 

Akrhús  380. 

Akrhöfði  í  Axarfirði  (jörðin  var 
komin  í  eyði  1449)  427. 

Akrsborg  718,  719. 

Akrvík  í  Árneshreppi  í  Stranda- 
sýslu  408. 

Akstaðir  (=  Askersstaðir  =  Ask- 
staðir)  í  Langanesi  undir  Eyja- 
fjöUum  85,  68].  —  Akstaðaháls 
85. 

ákæra  593,  721.  —  ákærulaus  643. 

áköllsulaus  643. 

Álamýrar  milli  Ingjaldshóls  og 
þrándarstaða  á  Snæfellsnesi  165. 

Álar  á  Akranesi  403. 

aldin  132,  153,  391.  —  jarðar 
aldin  132. 

aldr  599,  632,  661,  757,  843.  — 
aldr  ok  eðli  599,  —  aldr  ok 
æfi  661.  —  aldr,  er  menn  kunna 
at  greina  ílt  frá  góðu  (gott  frá 
illu)  757.  —  aldr,  er  maðr  má 
syndir  gera  843. 

aleigumál  834. 

áleitan,  áleitni:  andskotans  áleitan 
761.  —  ólögleg  áleitni  721. 

alemandr  652. 

alex  (grútr):  captura  alecis  303. 
56 


878 


REGISTR. 


Alexander  páfi  hinn  III.  (1159 — 
81)  55.  861. 

Álfadalr  í  Myrahreppi  1  Isafjarðar- 
sýslu  360. 

Álfr  úr  Króki  355. 

Álfsnes  með  Sundum  (á  Kollafirði) 
64. 

Álfsson:  Erlingr,  ólafr. 

alin  (verðaura)  39,  57,  88,  114, 
116.  168.  170,  234,  268,  284, 
285,  286,  299,  300,  335,  355, 
397,  437,  456,  458,  473,  474, 
597,  599,  603.  604,  605,  648, 
682,  691.  695,  708,  742,  782, 
800,  855,  856,  860.  —  alin  fyrir 
dægr  at  leysa  leyfi  utan  föstu- 
nátta  597.  —  tvær  álnir  fyrir 
dægr  að  leysa  leyfi  utan  föstu- 
nátta  603,  605.  —  alin  afgjöf 
fyrir  skipruðning  234.  —  alin  af 
hverju  hundraði  gjaftollr  355.  — 
alin  vaðmáls  Jórsalatíund  bónda 
123.  —  tvær    álnir    í    mat  299. 

—  tvær  álnir  af  fiski  442,  — 
iiij  álnir  í  álögur  300.  —  sex 
álnir  vaðmáls  í  eyri  168.  —  sex 
álnir  mórendar  í  eyri  286.  — 
sex  álna  sekt  fyrir  melrakka 
285,  298.  —  sjö  (átta)  álna  virði 
í  ölmusu  39.  —  níu  álnir  presti 
í  Árnesi  116.  —  tólf  álnir  í  mæl- 
um  88.  —  tólf  álnir  fátækum 
mönnum  frá  Eyjólfsstöðum  397. 

—  tólf  álnir  fiskatoUr  hinn  minni 
á  þaunglabakka  444.  —  tólf 
álnir  konungi  og  tólf  álnir  kaup- 
manni  fyrir  hundraðs  skuld  at 
Ólafsmessu  648.  —  tólf  álna 
sekt,  hafi  prestr  eigi  feingið 
messubækr  innan  fimm  ára  800. 

—  tólf  álnum   skreiðarvætt  442. 

—  tólf  álnir  vaðmáls  284,  599, 
604.  —  tólf  álnir  vaðmáls  at 
slá  niðr  kaleik  599,  604.  — 
fimtán  álnir  frá  Uxahrygg  til 
Odda  88.  —    fimtán    álnir    fyrir 


at  hreinsa  kirkjugarð  134.  — 
átján  álnir  úr  Vestrholtum  til 
Odda  88.  —  átján  álnir  leggi 
bóndi  til  kirkju  á  ári  258.  — 
tuttugu  álnir  lausamannstollr 
860.  —  tuttugu  álnir  skattr  335. 

—  tuttugu  álnir  vaðmáls  á  vor 
eða  sauð  tvævetran  667.  — 
tuttugu  álnir  þingfararkaup  335. 

—  hundrað  álna  messukaup  114. 
alin  (mál)  57,  71,  74,  75,  168, 170, 

321,  322,  450,  486,  487,  708, 
743.  775,  778,  779,  786,  855, 
856.  —  álnarkefli  fylgi  landi 
321,  322,  486,487.  —  hvali  skal 
álnum  mæla  778,  779,  —  alt,  er 
teljast  má  í  álnum  57.  —  enskt 
lérept  tvíelnt  ij  álnir  fyrir  eyri 
170.  —  tveggja  álna  lángr  viðr 
miUi  sniða  75.  —  þriggja  álna 
tré  486.  —  breitt  lérept  iij  álnir 
fyrir  eyri  170,  —  sex  álnir  lér- 
epts  á  hundrað  775.  —  sex  álna 
tré  778.  779.  —  átta  álna  langr 
refill  378.  —  ix.  álna  refiU  440. 

—  tíu  álna  tré  71,  74.  —  tólf 
álna  tré  71,  74.  —  hálf  tólfta 
álin  hafnarvoðar  708,  —  tólf 
álna  laung  ferskepta  tvö  hund- 
ruð  450.  —  tólf  álna  (lángr) 
refill  'i'^fy.  —  refiU  hálfrar  fimt- 
ándu  álnar  743.  —  xvj.  álna 
refill  786.  —  refill  .xvij.  álna 
476.  —  tvítugir  (tuttugu  álna) 
hvaUr  740,  855,  856.  —  tvítugt 
tré  778,  779.  Sbr.  eggelníngr, 
hvalr,  tvíelnt,  ulna,  vaðmál, 
viðr. 

Alkuhólmr  á  Breiðafirði  116. 

alUr  heilagir  (omnes  sancti)  65, 
410.  —  allra  heilagra  kirkja:  á 
Breiðabólstað  í  Steingrímsfirði 
261.  —  í  Hjarðardal  260.  —  í 
Holti  undir  Eyjafjöllum  84,  680. 

—  á  Vatnsleysu  65.  —  allra 
heilagra  messa  (1.  Nóv.)  85,  260, 


REGISTE. 


879 


278,  360,  410,  485,  578,  784.  — 

sexdægra  skyld  fyrir  allra  heil- 

agra  messu  85. 
almannavegr  286. 
almennilegt  þing  125  {—  alþingi). 
almenning,    almenningr    158,    287, 

588,  591,  708,  866,  868,  869.  — 

—  almenningr  kaupstaðar  eðr 
borgar  588. 

Almenning  í  Kirkjuhvammshreppi  í 
Húnavatnsþingi  479. 

Almenningar  við  Axarfjörð  í  þing- 
eyjarþingi  305,  310. 

Almenningar  á  Hornströndum  620. 

almenningsbækr  591. 

almúgi  (sbr.  alþýða)  178,  240,  273, 
274,  334,  355—57,  366,  387, 
416,  419,  495,  496,  497,  591.  — 
bændr  og  almúgi  í  Hólabiskups- 
dæmi  489 — 491.  —  almúgans 
samþykt  334.  —  stjórnarar  al- 
múga  591. 

álpt,  elptr:  álptahreiðr;i671.  —  álpt- 
veiðr  (álptaveiði)  359,  428,  475, 
479,  769.  —  álptveiðaskip  359. 

Álptafjörðr  í  Suðr-Múlasýslu  768. 

Álptanesí  Gullbringusýslu  361,  362. 

Álptavellir,  tvennir,  í  þjórsárdal 
665,  866,  868. 

Álptaver  í  Vestr-Skaptafellssýslu 
737,  853,  871,  872.     Sbr.  Ver. 

altare,  altari  24,  29,  34,  57,  129, 
183,  213,  216,  526-28,  534, 
537,  538,  548,  549,  551,  555, 
561,  562,  563,  565,  586,  792, 
797,  808,  842,  843.  —  heilagt 
altari  216,  842.  —  at  brjóta 
altari  586.  —  at  offra  til  altaris 
792.  —  at  þjóna  til  altaris  537. 

—  altare  domini  801,  811.  — 
guðs  altari  842,  843.  —  altaris- 
blæja  526,  527,  528,  549,  551, 
555,  561,  562,  565,  566.  Sjá 
kirkja.  —  altarisbúnaðr  527, 
551,  562,  565.  Sjá  kirkja.  — 
altarisdúkr    548,    599,    604.    — 


óvígðr  altarisdúkr  549.  Sjá  kirkja. 

—  altarissteinn  fastr  599,  604.  — 
Sjá  kirkja.  —  altarissteinn  laus 
599,  604.  Sjá  kirkja.  —  altaris- 
steinn  vígðr  599,  604.  Sjá  kirkja. 

Alviðra  í  Dýraíirði  í  ísafjarðar- 
sýslu  786—87.  —  Alviðrukirkja 
787.  —  Alviðrumáldagi  787. 

alþingi  (sbr.  Öxarárþing)  1,  5—19, 
168,  170,  174,  185,  206,  208, 
212,  214,  219,  223,  226,  229, 
232,  242,  243,  262,  266,  286, 
290,  298,  299,  333,  334,  335, 
342,  343,  355,  369,  379,  387, 
481,  497,  582,  594,  595.  —  al- 
þingisbók  369  —  alþingisdómar 
6,  8,  9,  13,  85,  88,  162.  270.  — 
alþingismáldagar  84—88.  —  al- 
þingismenn  6,  8,  297.  —  alþíng- 
issamþykt  1,  5—19,  162,  298, 
299,  355,  418,  594.  —  alþingis- 
sókn  387.  —  alþingi  uppi  342, 
343. 

alþýða  (sbr.  almúgi)  125,  130,  156, 
159,  173,  263,  265,  281,  390, 
797,  803.  —  alþýða  ríkisins  881, 
390.  —  alþýðufasta  29,  sbr.  fasta. 

álög  (á  Kúðaíirði)  854. 

Álög  (j  alogum)  í  Flóa  671. 

álögur  273,  300,  336,  355—57,  364, 
365,  366,  626,  627.  —  at  heimta 
álögur  af  klerkum  626.  —  lög- 
teknar  álögur  357.  —  iiij  álnir 
í  álögur  300. 

Ambason :  Einar. 

amboð,  andboð  117. 

Ambrosius  hinn  helgi  biskup  í 
Mailandi  (d.  377)   168,  446,  538. 

—  Amb'rosiusmessa  (4.  Apríl) 
673. 

á  millum  á,  sem  kallast  í  Ábæ 
463. 

áminning,     áminningar     214,    254, 

255,    519,    539,    569,    573,    584, 

591—93,    712,     713,     723,    815, 

821,  826,  828,  831,  837.  —  áminn- 

56* 


880 


REGISTR. 


ing  biskups  569.  —  þrjár  (þrenn- 
ar)  áminningar  214,  573.  —  lög- 
leg  áminning  (löglega  ámintr) 
255.  539,  584,  587.  588,  831.  — 
áminningarbréf  251. 

áminning  (minning,  memoria): 
ágætrar  áminningar  614,  631, 
711.  —  góðrar  áminningar  795.  — 
heilagrar  áminningar  614.  — 
mildrar  áminningar  630,  631, 
710,  712,  713. 

ámót  (Hvítár  og  Dögurðardalsár) 
359. 

amplexus  meretricii  704. 

Ámúlastaðir  í  Landeyjum  685.  Sbr. 
Vomúlastaðir. 

Amundi  Guðmundarson  prestr  í 
Borg  undir  Eyjafjöllum  678. 

Ámundi  Hallsson  prestr  í  Eyvind- 
arhólum  undir  Eyjafjöllum   678. 

Ámundason:  Erlendr,  Erlingr. 

Ámýrar  í  Helgafellssveit  82. 

Ánastaðir  í  Kirkjuhvammshreppi  í 
Húnavatnssýslu  481. 

anathema  (sbr.  bann)  217,  218. 

ánauð:  þján  ok  ánauð  leikmanna 
500. 

Anbyon  (=  Arnbjörn)  gullsmiðr 
701. 

AndakíII  í  Borgaríirði  402. 

andboð,  sjá  amboð. 

Andey  á  Breiðaíirði  116. 

andleg  frændsemi  (sbr.  cognacio 
spiritualis,  sbr.  guðsifjar)  133. 
—  andlegir  hlutir  150,  177,  182, 
183,  230,  269,  365,  583,  585, 
586,  707.  —  sakir  áfastar  and- 
legum  hlutum  707.  —  andlegr 
faðir  493. 

Andreas,  sjá  Andrés. 

Andreas  plukkr,  plut,  plyt,  sja 
Andrés  plyttr. 

Andrés  (anndreis)  Bjarnason  79. 

Andrés  biskup  í  ósló  (Andreas  As- 
loensis,  1267—1287)  106,  145, 
154,  175,  185,  191,  251,  252,  255. 


I  Andrés    Gregoriusson   lendr    maðr 

Noregskonungs  106. 
Andrés  Hrólfsson  í  Dal  undir  Eyja- 

fjöllum  683. 
Andrés  Pálsson  á  Ringheimi  341. 
Andrés  plyttr    (plukkr,    plut,    plyt) 
lendr    maðr   Noregskonungs    (d. 
1281)  106,  145,  154,  239,  254. 
Andrés  postuli  20,  189,    443,    456, 
I     457,  467,  667.  —   Andrés  kirkja 
i      29.  —  í  Bræðratungu  669.   —  á 
Ríp  467.    —    á    Sjávarborg  468. 

—  Andrésmessa    (30.  Nóv.)    29, 
,      40,  129,  360,  445,  446,  596. 

I  Andrésson :    Hallgeir,    Ivarr,    Kol- 

1     beinn,     Magnús,     Pétr,    Snorri, 

Sörkvir. 
andskotinn:      andskotans     áleitan 
761.   —    prettir  andskotans  840. 

1      —  vald  andskotans  841,  842. 

j  .4ngers  á  Frakklandi  217. 

I  Angimyri,  eingi    frá  Grenjaðarstað 

I      431. 

!  anima,  animæ  (sbr.  sál,  sála)  146, 
147,  160,  275,  351,  572,  702, 
710.  —  animæ  íideles  189.  — 
cura  animarum  275,  572,  710, 
712.  —  medici   animarum    353. 

—  salus  animarum  351. 
Anker,  P.  K.  lögfræðingr  294. 
annara    bræðra     597,     602.       Sbr. 

frændsemi. 

annmarki  601, 602, 603.  —  annmarka 
atburðr  599,  605.  —  hinir  stærstu 
annmarkar  601. 

antidotum  confessionis  353. 

antiphonæ  537 — 538,  sbr.  messa. 

apostoli  (sbr.  postuli)  189,  282, 
521,  546,  559,  614,  645,  790, 
796,  814,  815,  818,  822,  847.  — 
apostolica   auctoritas    121,   718. 

—  apostolica  benedictio  237, 
323,  607,  609,  610,  847.  —  apo- 
stolica  gratia  608,  609.  —  apo- 
stolica  potestas  847,  —  pleni- 
tudo  apostolicæ   potestatis   847. 


REGISTR. 


881 


—  apostolica  privilegia  106, 146, 
703.  —  apostolica  reverentia 
610.  —  apostolica  scripta  237, 
323,  847.  —  apostolica  sedes 
101,  236,  237,  506,  608,  609, 
610,  703,  717.  —  arbitrium  apo- 
stolicæ  sedis  236.  —  apostolicæ 
sedis  auctoritas  106,  506.  — 
nuntii  apostolicæ  sedis  608,  610, 

717.  —  oraculum  apostolicæ 
sedis  236.  —  apostolicum  man- 
datum  388.  —  apostolicum  nomen 

718.  —  apostolicæ  literæ  101. 
appellatio  323. 

appelleran  221,  222,  254,  255. 

aptansaungr  668,  706,  793,  805, 
809,  816,  823,  826,  827. 

aqua  512,  601.    Sbr.  vatn. 

ár:  tvö  ár  40—42,  132—133,  800.— 
þrjú  ár  39—40,  132,  596,  804.  — 
fjögur  ár  132-33.  —  fimm  ár  40, 
791,  795,  800,  808,  816,  821,  829. 

—  sex  ár  133.  —  sjö  ár  39—40, 
42.  —  xiv.  ár  39.  —  byrjun  hins 
forna  árs  852. 

aranea  (gaunguló)  512. 

Arason,  sjá  undir  Ari. 

Arbakki  á  Skagaströnd  470,  471, 

arbitri  222. 

arbitrium  133.  —  arbitrium  apo- 
stolicæ  sedis  236.  —  arbitrium 
diocesani  703. 

Arbót  í  þingeyjarsýslu  4.   Sjá  Bót. 

archiepiscopus  (sbr.  erkibiskup)  101 
-106,  139—140,  141—147,160, 
190,  192,  235,  236,  323,  328,  351, 
352,  388,  506,  545,  606,  608, 
609,  610,  701,  702,  703,  715, 
716,  747,  790,  793,  847,  848.  — 
curia  archiepiscopi  106.  ~  electio 
archiepiscoporum  101—103,  140. 

—  judicium    archiepiscopi     145. 

—  præsentia    archiepiscopi   145. 

—  honor  præsentiæ  archiepi- 
scopi  145.  —  subsidium  archi- 
episcopi  609. 


arðruxi,  sjá  nautpeningr. 

áreit  329. 

Arfadalir  í  Grindavík  246,  248. 

árfar,  sjá  á. 

arfgeingr:  arfgeing  börn  203,  518, 
557,  565,  574,  803. 

arfi  (=  erfingi)  289,  523,  547,  554, 
559,  565, 727,  819.  ~  útarfar  348. 

arfr  173,  181,  199,  203,  206—207, 
209,  210,  234,  285,  344,  348, 
349,  379,  382,  384,  385,  386, 
392,  393,  399,  413,  414,  584, 
660,  661,  674,  839.  —  arflaus 
234.  —  at  játa  arfi  660,  661.  — 
at  fyrirgera  arfi  285.  —  at  upp- 
gefa  arf  661.  —  at  ættleiða  til 
arfs  661.  —  föðurarfr  203.  — 
móðurarfr  203.  —  Möðruvalla- 
arfr  380.  —  arfsvik  197,  202, 
395.  —  arfsöl  207.  —  arfsals- 
menn  612.  —  arfsalsmanna  góss 
612.  —  arftaka  207,  348,  379, 
411.  —  arftaka  ættleiðinga  411. 
—  arftökumaðr  294. 

argentum  (sbr.  silfr)  236,  323. 

Ari  Geirsson  484. 

Ari  Jónsson  lögmaðr  862 — 63. 

Ari  prestr  á  Draflastöðum  441. 

Ari  prestr  á  Skútustöðum  430. 

Ari  prestr  á  Svalbarði  í  þistilsfirði 
425. 

Arason:  Jón,  þorleifr. 

ármaðr,  ármenn  221,  234,  369, 
370,  387,  758,  803,  813.  —  ár- 
maðr  biskups  125—27,  369,370, 
387,  813.  —  ármaðr  erkibiskups 
221.  —  ármenn  prófasta  758.  — 
ármenningr  erkibiskups  272. 

árnaðarorð  172,  525,  548,  554,  560, 
807,  839. 

Arnarbæhsbók  405. 

Arnargljúfr  í  Meðallandi  872. 

Arnargróf  3. 

Arnarhóll  á  Eyrarbakka  75. 

Arnarhvoll  í  Landeyjum  87. 

Arnarnes  í  Landbroti  782, 


882 


REGISTR. 


Arnarnes  (á  Akranesi?)  403. 
Arnarstapi  undir  Jökli  166(=stapi). 
Arnarstígr  3. 
Arnartunga    (eldra     Akratunga)    í 

Staðarsveit  á  Snæfellsnesi  114. 
Arnarvatnsheiði  479. 
Arnason,  sjá  undir  Árni. 
Arndís    systir    þorbjarnar    prests, 

próventukona   á   þingeyrum  269 

-270. 
Arndór  ostr  271. 
Arnes  í   Trékyllisvík   á  Ströndum 

116,  617,  618,  622,  623,  864.  — 

Árneshreppr    618.      —    Árnes- 

kirkja  617,  618. 
Arnesiugaskrá  364  —  357.  —  Árnes- 

sýsla  865,  867.  —  Árnesþing  343, 

661,  853 
Arney  á  Breiðaíirði  636. 
Arnfríðr   dóttir  Arngerðar   þorgils- 

dóttur  726. 
Arngeirsstaðir  í  Fljótshh'ð  87,  688. 
Arngerðarey  (nú  Klambrey)  í  Laxá 

í  Laxárdai  í  þingeyjarsýslu  481. 
Arngerðr  þorgilsdóttir  726. 
Arngrímr   Brandsson  bróðir,    síðar 

ábóti  á  þingeyrum  835. 
Arngrímr  Jónsson  lærði    171,  324, 

334,  343,  381,  390,  405. 
Arngrímsson:  Sturla. 
Arni  á  Aski  í  Noregi  502—503. 
Arni   Ásláksson    kanceler,    líklega 

bróðir  Orms  biskups,    766,  834, 
^   858. 
Arni    Bárðarson    bóndi    á   Borg    í 

Húnavatnsþingi  732—733. 
Arni  Bárðarson  prestr  734. 
Arni    biskup   í    Björgvin    [(1305 — 

1314),  Arno  Bergensis]  349,  351, 
^  353,  362,  367,  372. 
Árni  bóndi  á  Langanesi  425. 
Arni  bróðir  í  Borgund,  líklega  faðir 

puríðar     fylgikonu      Laurentíus 

biskups  271. 
Arni  Brynjólfsson   848    (sbr.  Árni 

Runólfsson). 


Árni  Einarsson   vaði   erkibiskup  í 
Niðarósi  (d.  1349)  511,  724,  836, 
847. 
Árni  Gíslason  sýslumaðr  á  Hlíðar- 

enda  (d.  1587)  225,  227. 
Árni  Gíslason  prestr  í  Holti  undir 
Eyjafjöllum  (d.  23.  Dec.  1621)95. 
Árni  Hallkelsson  kórsbróðir  728. 
Árni  Helgason    biskup   í   Skálholti 
(d.  1320)  49,  120,  358,  360,  361, 
362,    377,    397,    402—404,     406 
—410,  507,  647,  676,  863,  864. 
Árni  bróðir  í  Hólmi  272. 
Árni  horn  421. 
Árni  Jörundarson  372. 
Árni  Laurentíusson,  biskups  Kálfs- 

sonar,  bróðir  493,  715. 

Árni  Magnússon  prófessor   86,  95, 

123—24,     155,     248—251,     271, 

272,    273,    275,    293,    325,    330, 

343,    344,    349,    358,    362,    376, 

396,    494,    497,    545,    580,   581, 

633,    674,    676,    678,    717,    718, 

I     726,    727,    728,    733,    790,    793, 

i     853,  857,  870. 

i  Árni   Nikulásson    (Arno    Nicholai) 
i     323. 

j  Arni    Oddsson   lögmaðr  (d.    1665) 
j      124,  867. 

Árni     Ólafsson    á     Leirubakka     á 
I      Landi  (d.  1339)  694. 
Árni  Ólafsson  mildi  biskup  í  Skál- 
1      holti  (d.  1430)  397,  402,  404. 
Árni  á  ósabakka  í  Meðallandi  (fyrir 
I      1650)  872. 
I  Árni  rans  323, 
Árni    Runólfsson    848    (sbr.   Árni 

Brynjólfsson). 
Árni    biskup    í     Stafangri     (Arno 
j      Stafangrensis,    1277 — 1303)   145, 
I      154,  175,  185,  191,  239,  275. 
Árni  á  Sylfreksstöðum    (Silfrastöð- 

um)  í  Skagafirði  857. 
Árni  þorláksson  biskup  í  Skálholti 
(Staða-Árni,  d.  1297)  1,  2,  23— 
66,    82—83,     92—93,    94—100, 


REGISTR. 


112—120,  123,  125,  128-130, 
131,  138—39,  140,  159,  161, 
163,  174,  175,  185,  189,  190, 
191-92,  194,  195,206,  210,212, 
214,  216,  217,  218,  219—221, 
223,  225—227,  229,  232—234, 
237-243,  245,  256—261,  262, 
263-268,  269,  270,  271,  275, 
278,  279,  323—325,  346,  362, 
377,  378,  403,  500,  568,  582, 
611,  614,  619,  621,  637,  638, 
639,  640,  641,  760,  790,  810, 
813,  861,  862. 

Árnason:  Brandr,  Daði,  Eilífr,  Ei- 
ríkr,  Eyjólfr,  Friðrekr,  Guðmundr, 
Indriði,  Jón,  Marteinn. 

Arnisius  192,  sjá  Árni  (þorláksson). 

Arnkötludalr  í  Steingrímsfirði  408. 

Arnkötlustaðir  (ArnkauUustaðir)  í 
Holtum  í  Rangárþingi  88,  698. 

Arno,  sjá  Árni. 

Arnór  312. 

Arnór  Bjarnarson  prestr  312. 

Arnór  faðir  þorbjarnar  í  Höfn  312. 

Arnór  frosti  á  Frostastöðnm  í 
Skagafirði  673-675. 

Arnórsson:  þorbjörn. 

arnstapar  tveir  484. 

Arnsteinn  í  Hruna  664. 

Arnúlfr  á  Guðini  414. 

Arnúlfr  sveinn  Auðfinns  biskups  í 
Björgvin  504. 

Aronsson :  þórir. 

árós  í  Fjörðum  í  Suðrþingeyjar- 
sýslu  {—  Fossárós)  92,  455. 

Árós  í  Súgandafirði  (=  Vatnadals- 
ós)  595. 

árós  í  Trékyllisvík  á  Ströndum 
116,  617. 

Arosiensis  episcopus  608. 

Árskógr  á  Árskógarströnd  við  Eyja- 
fjörð  454 — 55,  487.  —  Árskógar- 
kirkja  454 — 455. 

ártíðir:  ártíðir  biskupa  326.  —  ár- 
tíðir  konunga  326.  —  ártiðahald 
326,  531.    -     ártiðardagr    Egils 


biskups  Eyjólfssonar  480.  —  Er- 

lends  Færeyjabiskups  (13.  Júní) 

363.  —  Eyjólfs  föður  þorsteins  lög- 

manns    446.    —    móður   Jóns   í 

Hvammi   634.    —    Sveins  föður 

Jóns  í  Hvammi  634.    —    ártíða- 

skrá,  sjá  kirkja. 
Ártorfur  í  þjórsárdal  868. 
Árvík,  líklega  þórsárvík,  á  Vatns- 

nesi  481. 
ás,    fram    undan   Kirkjubólsborg   í 

Garði  77. 
Ás  1  Holtum  i  Rangárþingi  88. 
Ás  í  Kelduhverfi  í  Norðrþingeyjar- 

sýslu  428—29.   —    Áskirkja  428 

—429,  487. 
Ása  kona  Lopts  þórðarsonar  457. 
Ása  Pétrsdóttir  í  Æðeyju  646. 
Ásar  í  Húnavatnssýslu  835,  836. 
Ásar  í  Skaptártungu  871,  872.    — 

Ásar  eystri  784—85,  854.  —  Ása- 

máldagi   784—85.    —   Ásar  ytri 

740,  785. 
ásauðr,    ásauðar    kúgildi,    sjá    kú- 

gildi,  sauðpeningr. 
Asbjarnarnes  i  Húnavatnssýslu  376. 
Ásbjörn  (uppi  um  1270)  80. 
Ásbjörn     Sigurðarson     prestr     og 

skólameistari     í    Skálholti    (um 

1500)  86. 
ascensio  domini(sbr.  uppstigningar- 

dagr)  29,  129,  504,  796,  802,  829. 
Ásgarðr  í  Grímsnesi  63. 
Asgarðr  í  Hvammssveit  í  Dalasýslu 

634. 
Ásgarðr  i  Landbroti  í  Vestr-Skapta- 

fellssýslu  782. 
Ásgeir  í  Grindavík  faðir  Sigurðar  362. 
Asgeirsson:  Sigurðr. 
Ásgeirsá  í  Víðidal  478—479.  —  Ás- 

geirsárkirkja  478—479,  487. 
Ásgeirsstaðir    í    Laxárdal    í    þing- 

eyjarsýslu  431. 
Ásgrímr  310. 
Ásgrímr,  ef  til  viU  Ásgrimr  Snorra- 

son  637. 


884 


REGISTR. 


Ásgrímr  Ásgrímsson  á  Breiðá  772. 
Ásgrímr  Bergþórsson,  Jónssonar 
^  621. 

Asgrímr  Jónsson  ábóti  á  Helgafelli 
^  858. 

Asgrímr  prestr  í  Vatnsfirði  619. 
Ásgrímr  Snorrason    í  Sælingsdals- 

tungu  717. 
Asgrímr    þorsteinsson,  Jónssonar, 

riddari  (d.  1285)  2,  4,   125,  238, 

243,  245,  246,  362. 
Asgrimsdóttir :  Helga. 
Asgrímsson:  Asgrímr,  Eysteinn. 
Ashildarholt  í  Skagafirði  467. 
Ashildarmýrarsamþykt  355. 
aska  526,  528,  549.  551,  5"  2,  563. 
Askatin  biskup  1  Björgvín  (1270 — 

1277)  106. 
Askell  Kolbeinsson  323. 
Áskelsson:  Brandr. 
Asker  sstaðir  ( » askur  stadir « )  i  Langa" 

nesi  undir  Eyjafjöllum  85.    Sbr. 

Akstaðir. 
Askillus,  sjá  Áskell. 
askr  198,  394.   —    Björgynjaraskr 

394.  —  rángr  askr  394.  —  askr 

tjöru  154. 
Askr  í  Noregi  502. 
Aslákr  gús  lendr  maðrNoregskon- 

ungs  (d.  1274)  106. 
Aslákr  höfuðprestr  í  Selju  721. 
Aslákr  á  Lyngi  379. 
Ásláksson:   Árni,  Ormr. 
Ásláksstúngur  í  þjórsárdal  865. 
Aslo  {=  Ósló)  414.  —    Asloia  (= 

Ósló)  353.  —  Asloensis  105,  106, 

144.  145,  351. 
Asmundarstaðir    á    Melrakkasléttu 
^  432,  486. 

Asmundr  Grímsson  846. 
Asmundr  Jónsson  prófastr  í  Odda 
^  716. 

Asmundarson :  Hallvarðr. 
Asólfsskáli    undir  EyjafjöUum    87> 

680,  682.  —  Skálamáldagi  682. 


Asparvík  í  Kaldaðarneshreppi  1 
Strandasyslu  261. 

Ásskógar  í  þjórsárdal  866. 

assumptio  Mariæ  (=  Maríumessa 
hin  fyrri)  39,  280,  622.  796,  829. 
848.  —  octava  assumptionisbeate 
virginis  796.     Sbr.  Maria. 

Ásti  á  Mærðinni  281,  282. 

Ástríðr  Sigvaldadóttir  358. 

astures  (sbr.  austures)  104,  143. 

atfaraþing  198,  205,  383,  384,  656. 

atkeri  734. 

Atlastaðir  (eyðijörð)  í  Laxárdal  í 
Skagafjarðarsýslu  468. 

Atli  í  Mýdal  414. 

atria  ecclesiæ  704. 

áttfeðmingr  torfs  250,  260,  456, 
620.     Sbr.  torf. 

áttungr  (hvah-eka)  70,  71,  72,  74. 
75,  83,  91,  116,  119,  261.  307, 
308,  309,  311,  313,  314,  316,  318, 
319,321,  360,  408,  431,  432,434, 
436,  442,  446,  455,  486,  487, 
616,  620,  622,  623,  736,  776, 
785. 

atvistarmaðr  420. 

auctoritas  135,  160,  506,  521, 
546,  559,  570,  703,  705,  716, 
718,  748,  818.  —  auctoritas  apo- 
stolica  121,  718.  —  auctoritas 
communicandi  populum  716.  — 
auctoritas  concilii  705.  —  auc- 
toritas  dei  patris  omnipotentis 
135.  —  auctoritas    Jesu    Christi 

135,  521,  546,  559,  818.  —  auc- 
toritas  metropolitica  502,  503, 
505,  748.  —  auctoritas  officii 
clericalis  135 — 37.  —  auctoritas 
apostolorum  Petri  et  Pauli  135 — 
137,  521,  546,  559,  818.  —  auc- 
toritas  propria  703.  —  auctori- 
tas  prælationis  703.  —  auctori- 
tas  sanctæ  matris  ecclesiæ  135, 

136,  137.  —  auctoritas  aposto- 
licæ  sedis  506,  718.  —  auctori- 
tas  virginis  135. 


KEGISTR. 


885 


Auðfinnnr  Sigurðarson  biskup  í 
Björgvin  (1314-1330)  363,  499, 
501,  502,  503,  504,  505—506, 
624,  680. 

Auðkúla  í  Húnavatnsþingi  474.  — 
Auðkúlukirkja  474.  —  Auðkúlu- 
staðir  474. 

Auðnir  í  Svarfaðardal  457. 

Audoenus,  sjá  Auðun, 

Auduenus,  sjá  Auðun. 

Auðun(?)  727. 

Auðun  Hugleiksson  hestakorn, 
lendr  maðr  Noregs  konungs  (d. 
1302)  94,  146,  154,  158,  239. 

Auðun  Jónsson  869. 

Auðun  kórsbróðir  í  Niðarósi  (1273) 
106,  146,  154. 

Auðun  prestr  [Kráksson,  d.  1330] 
409. 

Auðun  brattr  prestr  495. 

Auðun  Serksson  (Auduenus  Ser- 
quiri)  323. 

Auðun  þorbergsson  rauði  biskup 
á  Hólum  89,  300,  312,  321,  322, 
366—367,  372,  378,  387,  388, 
397—399,  423—424,  425,  429, 
430,  431,  433,  450,  451,  489— 
491,  495,  496,  650.  —  Auðunar- 
máldagi  (-máldagar),  Auðunar- 
máldagabók  89,  321,  322,  423 
—489. 

Auðunargarðr  415. 

Auðunarson:  Bjarni,  Vígleikr. 

Auðunarstaðir  í  Víðidal  479.  — 
Auðunarstaðamenn  479. 

auðæfi,  auðr  182,  585,  586,  660.— 
auðæfi  stundleg  182,  585.  — 
auðæfi  kirkjunnar  586.  —  auð- 
ugir  menn  598,  603.  Sbr.  ríkir 
menn. 

auga  711,  842.  —  at  stinga  auga 
manns  út  óbótaverk  110,  111. 
—  hin  innri  augu  711.  —  líkam- 
leg  augu  842. 

Augnalækr  á  Skaga  nyrðra  250. 

Augustinus    hinn   helgi    kennifaðir 


og  biskup  (d.  430i  166,  538,  858. 

—  festum  Augustini  858. 
Augustus  (mensis)  407. 
aumr  maðr  597.  —  aumingi  605. 
aurar,  sjá  eyrir. 
aurum  (sbr.  gull)  236. 
Austfirðingafjórðungr   68,   82,  374, 

375.  —  Austfirðir  75,  396,  497. 
Austmenn  (=  Noregsmenn)  648. 
Austr-Egðir  í  Noregi  859. 
Austrhlíð  í  Biskupstungum  670. 
Austrhólmar    í    Laxá   í  þingeyjar- 

þingi  434. 
Austrlækr  á  Tvídægru  359. 
Austrtún     (Austrtó,     fyrir    Austr- 

tóm)     í     Skeggjastaðaþingum    í 

Norðrmúlasýslu  71,  74. 
austrænir  (=  norrænir)  kaupmenn 

648. 
austures   (sbr.    astures,    sbr.    gás- 

haukar)  143. 
Auþdi  Ólafsson  lendr  maðr  358. 
ave  Maria  25,  30,   39,  41,  42,  48 

—49,    52,    132,   276,    520,    546, 

553.   558,   575,    625,    636,    798, 

807,  811,  817,  841.    Sbr.  kirkja. 
áverkar    658.    —    áverkar    veittir 

í  kirkju  34.  —   áverkamenn  34, 

657. 
aves  (sbr.  fuglar)  104,  143. 
Avignon,    Aviniona,    á   Frakklandi 

606,  608,  609,  610,  847,  848. 
Ávík  í  Árneshreppi  í  Strandasýslu 

618,  622.  —  Ávíkrland  hið  eystra 

622. 
ávöxtr     fjár     (sbr.     leiga,     renta. 

vöxtr)  57,  58,  207,  270, 347,  532, 

570,  648,  751,  762. 
ávöxtr:  jarðarávöxtur  534. 
áþéttisorð  (áþættisorð)  291. 


Babilon  215. 
lonense  54. 
bað  38,  40. 
baðstofa  153. 


—    Concilium  Babi- 


886 


RE6ISTR. 


Bakkar  (=  Háfubakkar)  425. 

Bakki:  Niðar  bakki  158. 

Bakki    á    Ásum    i    Húnavatnsþingi 

(sbr.  Hjaltabakki)  475.  —  Bakka- 

kirkja  475. 
Bakki  1  Eingihlíðarhreppi  i  Húna- 

valnssýslu  470  (=  Sölvabakki). 
Bakki   undir    Eyjafjöllum    677.   — 

Bakkakol  undir  Eyjafjöllum  676. 
Bakki  í  Hálshreppi  i  Suðrþingeyjar- 

syslu  431. 
Bakki  i  Héraði  (Öræfum)  776. 
Bakki    1    Hrunamannahreppi    664, 

665. 
Bakki  í  Hrútafirði   (=    Tannstaða- 

bakki)  484. 
Bakki  1  Landeyjum  85,  681. 
Bakki   í    Miðfirði    (=    Staðarbakki) 

482—483.    —    Bakkakirkja    482 

-483. 
Bakki  í  Noregi  867,  378,  379. 
Bakki  í  Skagafirði  301,  302.  398. 
Bakki  (=  þaunglabakki)  444.') 
Bakki  í  Skeggjastaðaþingum  í  Norðr- 

Múlasýslu  71,  74. 
Bakki  á  Tjörnesi  428.    —   Bakka- 

garðr  428. 
Bakki  í  Öxnadal  487. 
Balafeli  á  Langanesi  425. 
baldikinn.  baldrskinn.   baldrskiner, 

baldrskyn  (sbr.   kirkja):    altaris- 

klæði  af  baldikinn  427,  447,  448, 

440,  474,  476.  —  tabula  og  brík 

meðr  baldrskinn  448.    —    hand- 

lín  ok  stóla  með  baldrskinu  476. 

—  höfuðh'n  með  baldrskinn  476. 

—  hökuU  með  baldrskinn  449, 
474.  680.  —  baldrskinnskápa 
433,  435,  448.  —  klæði  gott  með 


<)  JónFétTssoB  ætlar  (Sýsl.  I,  16),  að  hér 
sé  átt  Tið  Giýtabakka,  en  þuð  Tirðíst  Tcra 
ólíklegt.  Kirkjan  á  Þaunglabakka  atti  alt 
beimaland  og  tvo  hluti  í  rekuni,  áðr  Eyjólfr 
Helgason  gæ6  kirkJDnní  reka,  en  það  heiir 
verið  þriðjnngr  fyrir  heimalandi,  sem  bana 
gaf. 


baldikinn    781.    —    baldikinns- 

stóla  433,  471,  476. 
balenæ  (sbr.  hvalr)  236.   —    funes 

balenarum  (sbr.  svarðreipi)  236. 
balivi,  ballivi  (sbr.   exactor,   sýslu- 

maðr)    101,    104,    144,    145.    — 

balivi  laici  101.   —    balivi  regis 

(sbr.  officialis)  104. 
Bálkastaðir    í     Hrútafirði     484.  — 

Bálkastaðamenn  484. 
Ballará  á  Skarðsströnd  636. 
band,  bönd:  at  færa    klerk  í  bönd 

255,  584.  —  at  binda  menn  345. 

—  at  binda  börn  á  bak  mönn- 
um  345.  —  at  brjótast  úr  bönd- 
um  220.     Sbr.  bann. 

band  (=  bann)  825. 

Bangarslý  í  Skagafirði  745. 

bann  (sbr.  anathema,  interdictum) 
24,  25,  150,  174,  177,  178,  180 
—184,  187,  188,  212,  213—217, 
222,  224,  225,  231—233,  239, 
244,  254,  256,  269,  325,  366, 
499,  520,  524,  528,  530,  532, 
533,  539,  546,  547,  550,  551, 
553,  558,  560,  565,  572,  582— 
593,  596,  604,  627,  628,  629, 
630,  632,  706,  712,  725,  745, 
752,  758,  801,  819,  824,  831.  — 
eilíft  bann  53,  583.  —  fuUkomið 
bann  587.  —  guðs  bann  843.  — 
hið  minna  bann    214—215,  217. 

—  páfabann  44.  Sbr.  páfi.  — 
bann  af  sjálfu  verki  (af  sjálfs 
sín  verki)  28,  32,  33,  35,  57, 
582—594.  —  þjónustubann  275, 
343,  606.  —  bannfærsla,  bann- 
færðr  217,  225,  232.  —  banns- 
artikular  174,  212.  216.  —  banns- 
atkvæði  175,  J82.  184,  215,  585, 
587,  588.  —  bannsáfelli  183,  244, 
586.  —  bannsdómr  590.  —  banns- 
klausur  216.  —  bannspína  188, 
187,  499,  532,  533.  550,  551, 
672,  583,  587,  588,  590,  593, 
706,    753,    758,    760,    761,    763, 


REGISTR. 


887 


764,  804,  806,  807,  817,  820, 
825,  843.  —  bannsetning  54,  55, 
176,  187,  326,  592,  625,  627, 
628.  —  at  skrifa  bannsetningar 
625.  —  bannsetningarbann  187, 
628.  —   bannsetningarpína   627. 

—  bannsetningarsverð  176,  187. 

—  bannsettr  lýðr  219.  —  bann- 
settir  menn  27—28,  32,  35,  180, 
181,    183,    188,    212,    213,    215, 

216,  217,  218,  219,  232,  240, 
254,  266,  583—584,  586,  587, 
590,  591,  593,  594,  707,  712, 
843.    —     einfaldlega    bannsettr 

217.  —  opinberlega  bannsettr 
707.  —  opinberlega  boðaðr  bann- 
settr  712.  —  lík  bannsettra 
manna  590.  —  banns  spjót  592. 

—  bannsungnir  menn  160,  231, 
232.  —  bannsverk  94,  150,  212. 

—  bannsök,  bannsakir  32,  34, 
210,  215,  232,  582—94.  —  bann- 
sakabréf  Jóns  biskups  Haldórs- 
sonar  582—94,  596. 

baptizare,  baptizatus  514,  516,  517, 

545,  557,  811,  839. 
Barbara  hin  helga  667, 
Barð  í  Fljótum  458—459,  487. 
bardagi  í  kirkju  223. 
Bárdalstunga  í  Grímstungnaþingum 

í  Húnavatnssýslu   477    (=    Kár- 

dalstunga  í  Jónsmáldagaog  síðan), 
Bárðardóttir,  Bárðarson,   sjá  undir 

Bárðr. 
Barðastaðir  í  Staðarsveit    á    Snæ- 

fellsnesi  164. 
Bardo,  sjá  Bárðr. 
Bárðr,  norrænn  maðr,  510. 
Bárðr  bóndi    í  Alviðru    í  Dýraíirði 

787. 
Bárðr     Gíslason     lögréttumaðr     í 

Vatnsdal  796. 
Bárðr    Högnason     snota,     lögmaðr 

331. 
Bárðr   Pétrsson    Gulaþingslögmaðr 

og  ritari  konungs  340,  646,  649. 


Bárðr  Serksson  kanceler  288,  304, 
322,  323,  328  (sbr.  Bardo,  Bor). 

Bárðr  sláttusveinn  357,  358. 

Bárðardóttir :  Ragna. 

Bárðarson:  Árni,  Páll,  Vígleikr. 

Barðsvík     á     Hornströndum     616, 
620. 

Barfota    broder    klaustr     i    Tuns- 
bergi  94. 

Barkastaðir  í  Miðfirði  483. 

Barmar  í  Lóni  1  Austr-Skaptafells- 
sýslu  769. 

barn,  börn  25,  30,  37,  45,  46-49, 
50—62,  156,  193,  197,  202—204, 
218,  224,  278,  280,  293,  2v,5,  296, 
297,  298,  344,  345,  348,  349, 
379,  882,  384,  386,  393,  395, 
399,  413,  513,  515,  516,  518 
519,  530,  535,  540,  545,  550, 
556—558,  563—565,  670—573, 
596,  597,  599,  603,  604, 
611,  631,  639,  640,  641,  647, 
755,  756,  757,  760,  761,  792, 
794,  795,  798,  799,  800—811, 
813—814,  816—817,  820,  821— 
823,  825—830,  838-844.  —  and- 
leg  börn  843.  —  brjóstbarn, 
barn  á  brjósti,  293,  295,  296, 
297,  298.  —  at  biskupabarn50.— 
at  bölva  barni  sínu  599,  604.  — 
dauðvænt  barn  515,  556,  563.  — 
ef  barn  deyr  756.  —  eiginnar 
konu  börn  755,  803.  —  friUu- 
barn,  frilluborið  barn    382,  385, 

755.  —  fræðslutími  barna  839.  — 
föðurlaust  barn  632,  550,  572, 
640,  804,  825,  —  börn  getin  í 
brigzli  og  vanvirðing  klerkastétt- 
arinnar  631.  —  gröptr  barna 
37,  742.  —  holdtekja  barna  51 — 
52,  810—811.  —   börn   konungs 

756.  —  kviknað  (n^'kviknað)  barn 
með  konu  597,  603.  —  barn 
laust  við  móðurina  757,  794, 
798,  820,  824.  —  meybörn  50, 
761.  —    at    misfara   með    barni 


888 


REGISTR. 


224.  —  börn   í  ómegð  349,  395. 

—  óskírð  börn  515,  519,  556, 
558,  563—565,  571,  756,  757, 
794,  798,  805,  817,  821,  824, 
825,  839.  —  óstyrkt  barn  og 
krankt  839.  —  sjúkt  barn  556, 
563.  —  skilgetin  börn  197,  204, 344, 
882,  384,  385,  395,  399,  844.  - 
skirt  barn  757,  794,  798,  821, 
824.  —  skynsöm  (greindargóð) 
börn  taki  guðs  likama  tíu  vetra 
gömul  809,  811,  814,  823,  826, 
828.  —  smábörn  276.  —  sterkt 
barn  840.  —  stífbörn,  stjúpbörn 
646,  761.    —    börn  stórhöfðingja 

756.  —  sveinbörn  50,  7Q1.  — 
tannlaus  börn  742.  —  tiginna 
manna  börn  840.  —  tólf  vetra 
gömul  börn  taki  corpus  domini 
52,  811.  —  önduð  börn  799, 
813. 

barnburðr.    barnsfæðing   280,  570, 

757,  794,  798,  801,  811,  820, 
823.  ~  kona  verðr  dauð  með 
barni  813.  —  kona  skilst  við 
barn  794,  798,  823.  —  kona 
verðr  laus  við  barn  794,  798, 
820.  —  at  skera  (taka)  barn  frá 
konu  813. 

barngetnaðr  (barneign)  25,  30,  45, 
188,  572,  598,  603,  805.  —  at 
sjá  við  barngetnaði  598,  603. 

barnsfaðerni  46  —  47,  48 — 49. 

barnskírn  (sbr.  að  öðru  leyti  skírn), 
49—52,  365,  515,  520,  810,  311. 

—  barnskírnarorð  (ok  atferli) 
49—52,  515,  520,  811.  —  at 
skíra  barn  heima  840.  —  at 
endrskíra  barn  794,  798.  —  at 
fylgja  barni   til   fermingar   761. 

—  at  færa  barn  til  kirkju  839, 
840.  —  at  halda  börnum  til 
fermingar  51,  760—61.  -  at 
halda  á  barni  840.  —  at  halda 
barni  undir  skírn  (til  skíringar, 
til  skírnar)  640,  755,    798,    840. 


—  eingi  haldi  barni    sjálfs    sín 
undir  skírn  50.  —  at  leiða  barn 
í  kirkju  810.    —    at    ausa  barn 
vatni  824.  —  at   ausa    vatni    á 
lim  barns   í    fæðingu    757,    794, 
798.  821. 
barnsýki  839.     Sbr.  barnburðr. 
barnsæng  530.     Sbr.  barnburðr. 
Barnabas  postuli  282. 
barón.     barún,    barónar,    barúnar 
(barones)    102,     106,    121,    141, 
145,    147,    154,    155.     161,    253, 
j     627. 

I  Bartholomeus  postuli  457,  576, 
I  719,  747.  —  Bartholomeuskirkja: 
i  í  Otradal  576.  —  á  Upsum  457.  — 
i      festum     Bartholomei      747.     — 

Bartholomeusmessa  719. 
|Bartholinus  Corsi  237. 
'  Básar  í  Grímsey  486. 
'Básar    í    Grindavík   246,    248.    — 
j      Básareki  246,  248. 
i  Básar  á  Melrakkasléttu  313. 
'.  basilicæ     beatorum     apostolorum 
I     Petri  &  Pauli  847. 
■  Basilius     episcopus     &     confessor 
i      724.  —   festum  Basilii  724. 
Bassi,  maðr  á  Snæfellsnesi  164. 
bátar  (sbr.  skip)  733,  734,  854. 
Baugadeild,  á  í  Vestr-Skaptafells- 

sýslu  854. 
Baugstaðir  í  Árnessyslu  238. 
Bauluvellir  í  Svínadalslandi  í  Skapt- 

ártungu  872. 
beati  immaculati  599,  604. 
beðr  (sbr.  rekkja)  708,  737. 
Beðstæðingar  (=  Bessastaðamenn) 

361. 
beinamaðr  725. 

Beinir  Hólabiskup,  sem  menn  halda 
að  hafi  verið  á  íslandi  einhvern 
tíma  á  árunum  1401 — 1414  (sbr. 
F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  H,  572 
ff.)  423,  483.  [það  gæti  verið 
vafamál,  hvort  Hólamenn  á  17. 
öld  hefði  ekki  mislesið,   og  að  á 


REQISTR. 


889 


bókfellinu  hafi  staðið  Ormr,  en 
ekki  Beinir]. 

beit  (sbr.  hagbeit,  höfn)  81,  82, 
166,  245,  250,  288,  373,  427, 
434,  575,  578,  617,  621,  665, 
671,  679,  681,  688,  717,  740, 
745,  777,  849.  -  geldhesta 
beit  671,  —  hrossabeit  245,  688, 
777.  —  lambgymbra  beit  740. 
—  lögbeit  717.  —  mánaðarbeit 
373,  578,  621.— nautbeit671.  - 
sambeit  81,  250,  671.  —  stóð- 
hrossa  beit  575,  671,  688.  -  tólf 
kúgilda  beit  82.  —  tveggja  hesta 
beit  740.  —  tveggja  mánaða  beit 
81,  679.  —  vetrbeit  671  (sbr.  það 
orð).  —  beit  .xx.  oxna  gamalla 
740. 

Beitilshamrar  í  Arnarfirði  576. 

Belgsdalsbók  11,  168. 

Benedikt  ábóti  hinn  helgi  (Blezaðr 
Benedictus)  485,  786-87. 

Benedikt  Kolbeinsson,  Auðkýlings, 
474,  492,  581,  733,  734,  785, 
766,  767,  857. 

Benedikt  páfi  hinn  XII.  (1334— 
1842)  715. 

Benedikt  þorsteinsson  lögmaðr 
2,  95. 

benedictio  apostolica  237,  323,  607, 
609,  610,  703,  847. 

Benediktsdóttir :  Ingibjörg. 

Benediktsson:  Kolbeinn. 

beneficium,  beneficia  104,  144,  326, 
327,  500,  501,  515,  519,  536, 
539,  545,  556,  558,  569,  571, 
589,  628,  629,  631,  632,  704, 
706,  707,  716,  720,  725,  805, 
807,  820,  825.  —  beneficia  ec- 
clesiastica  725.  —  beneficia  kirkj- 
unnar  50.  —  beneficia  vacantia 
725.  —  persónur,  sem  halda 
beneficia  706.  —  beneficiatæ  per- 
sonæ  703.  —  settr  af  beneficio 
571.  —  afsettr  officio  et  bene- 
ficio    707,    820.     -     skildr    við 


beneficium  569.  —  suspensus 
ab  officio  et  beneficio  500,  501, 
515,  519,  548,  545,  556,  558, 
682,  704,  805,  817,  825.  -  pœna 
suspensionis  (privationis)  officii 
et  beneficii  533,  536,  716. 
berfættr:  at  gánga  berfættr  38.  — 
berfættir  bræðr  149,  759.  — 
custodes  berfættra   bræðra    759. 

—  kirkja  berfættra  bræðra   149. 

—  barfota  broder  klaustr  94.  — 
ministri  berfættra  bræðra  759. 

berg  út  frá  Stað  í  Grindavík  246, 
248  (=  Staðarberg). 

Berge  (í  Björgvin)  107. 

Bergenn,  sjá  Björgvin. 

Bergensis  105,  106,  144,  191,  323, 
351,  608,  610,  702,  717,  747.  - 
canonicus  Bergensis  828.  —  ci- 
vitas  Bergensis    105,    106,    323. 

—  concilium  Bergense  202.  — 
episcopus  Bergensis  105,  106, 
502—506.     Sbr.  Björgvin. 

Bergháls[s]taðir  í  þjórsárdal  865. 
Berghylr    í    Hrunamannahreppi    í 

Árnessýslu  664. 
berging    hins    helgasta    holds    og 

blóðs  195. 
Bergis  (í  Björgvin)  107. 
Bergr,    er    gaf   Áskirkju    saungbók 

429. 
Bergr  Guðriksson  á  Helgastöðum  5. 
Bergr  kórsbróðir  við  Kristskirkjuna 

i  Björgvin  358. 
Bergr    Sokkason    ábóti    á   Múnka- 

þverá  493,  574-575,  649,  650. 
Bergsendi  (líklega  Krýsuvíkrbergs- 

endi)  124. 
Bergsson:     Illugi,     Jón,      Sigurðr, 

Skapti,  þórarinn. 
Bergstaðir     í    Helgastaðahreppi     í 

Suðrþingeyjarþingi  486. 
Bergstaðir    í    Kirkjuhvammshreppi 

í  Húnavatnssýslu  330. 
Bergstaðir  á  Skagaströnd  470. 
Bergstaðir    í    Svartárdal    í  Húna- 


890 


REGISTR. 


vatnssýslu    473,    487.    —    Berg- 

staðakirkja    473.    —  Bergstaða- 

þing  472. 
Bergstaðir  á  Vatnsnesi  481. 
Bergsteinn    bóndi   í    Skildinganesi 

við    Skerjafjörð    (um    1700)    76, 

78,  81. 
Bergúlfr  Rögnuson  281,  282. 
Bergvað  í  Hvolhrepp  86,  87. 
Bergþór  Einarsson  auðmanns  621, 

622,  864. 
Bergþór    Jónsson,    Brandssonar    á 

Stað  í  Steingrímsfirði  621,  864. 
Bergþór  klerkr  331. 
Bergþórshvoll     í     Landeyjum    87, 

688. 
Bergþórsdóttir :  Ingibjörg. 
Bergþórsson:  Ásgrímr,  þórðr,  þor- 

leifr. 
Bergæ    189,    190,    192,    304,    363, 

718,  748.     Sjá  Björgvin. 
Berjanes     undir   Eyjafjöllum    676, 

677. 
Berjavík  (nú  Beruvík)  undir  Jökli 

á  Snæfellsnesi  115. 
Bernardus  de  Ortolis  608,  610. 
Berno  Erlingi  145.    Sjá  Bjarni  Er- 

lingsson. 
Berufjörðr   í    Suðr-Múlasýslu    851, 

856. 
Bessadalr  í  ísafjarðarsýslu  621. 
Bessastaðir    á     Álptanesi     12.    — 

Bessastaðabók  8,  76,  78,  80,  81, 

82,  194,  245,  377,  831.  —  Liber 

copialis    Bessastadensis    735.  — 

Bessastaðasamþykt  12.    Sbr.  Beð- 

stæðingar. 
Bessastaðir  í  Hrútafirði  484. 
Bessi,  norrænn  maðr,  502. 
Bessi  Brandsson  846. 
Bessi  prestr  á  Mársstöðum  í  Vatns- 

dal  476,  733. 
beztu    menn    196,    355-357,  381, 

383,    390,     392,    395,   414,    659, 

719.  —  ráð  beztu  manna  719. 
Bíasker,  sjá  Býjasker. 


Biklækr  á  Tjörnesi  428. 

Bílustaðir  á  Vestmannaeyjum  66. 

Birkja  í  Noregi  341. 

Birna,  svo  kölluð  abbadís  á  Kirkju- 
bæjarklaustri  (Sú  heilaga  Birna) 
851—56.  —  Birnubréf  851-56, 
871. 

Birningsstaðir  í  Fnjóskadal  439. 

Birnunes  á  Arskógarströnd  455. 

Birnustaðir  í  Laxárdal  í  Suðrþing- 
eyjarsýslu  431. 

Birta,  á  í  Staðarsveit  á  Snæfells- 
nesi  114.   —  Birtueingjar  114. 

biskup  (sbr.  episcopus,  lýðbiskup) 
24—37,  43,  46,  50,  51,  54,  55, 
57,  58-61,  63,  101-107,  125- 
28,  130,  133,  134,  138-39,  148— 
157,  159,  161,  163,  174,  175, 
178,  180,  181,  184,  185,  188— 
192.  193,  194,  195—197,  204, 
206,  207-210,  212,  214,  216, 
217,  220,  221,  222,  223,  224- 
230,  231—233,  237—244,  252- 
256,  262-266,  267-269,  270, 
274—279,  291,  322—326,  342, 
345-347,  349,  350,  354,  362, 
363,  365,  367,  369-372,  387, 
397,  405,  406,  411,  412,  415, 
444,  490,  494-495,  496,  499, 
501,  506-515,  517,  519,  523- 
525,  527-542,  544,  545,  547— 
552,  554,  555,  556,  557,  560- 
573,  582-584,  587,  590.  591, 
592,  593,  594,  599-601,  603, 
605.  606,  609-614,  629,  630, 
631,  632,  637,  638,  639-641, 
645,  647,  649,  650,  659,  673- 
675,  704,  705-707,  709-717, 
720—726,  729—735,  743,  750, 
752-754,  758-762,  763,  764, 
766,  767,  788,  789-791,  793— 
796,  801,  804-806,  809,  810, 
812-817,  819,  820—828,  830, 
831,  833—836,  840,  847,  849, 
852.  853,  856-858,  864.  —  Hóla- 
biskupar  301  (sjá  annars  Hólar). 


REGISTR. 


891 


—  íslenzkir  biskupar  155.  — 
biskupar  sé  kosnir  áíslandi491. 

—  nýir  biskupar  725.  —  Skál- 
holtsbiskupar  50,  63,  242,  279, 
324,  325,  356,  363,  409,  434, 
504-506,  511.  (Sjá  annars  Skál- 
holt).  —  útlendir  biskupar  á  ís- 
landi  491.  ~  casus.  sem  biskup- 
inum  heyra  til  705.  —  confir- 
matio  biskupa  326.  —  conspi- 
ratio  móti  biskupi  601.  —  cura 
af  biskupi  523,  547,  —  fimtán 
merkr  biskupi  fyrir  hreinsan 
kirkju  og  kirkjugarðs  134.  —  at 
fórna  biskupum  759.  —  at  halda 
(barni)  undir  biskups  hönd  51, 
133,  755,  761,  798.  -  at  slá 
biskup  591.  —  at  reka  biskup  í 
útlegð  591.  —  áminning  biskups 
214,  569.  —  biskups  ármaðr 
125—128,  369,  370,  387,  813 
(sbr.  biskups  umboðsmaðr).  — 
biskups  boð  745.  —  biskupsbréf 
269,  588,  629.  -  biskupsdómr 
139,  155,  157,  225,  590,  631.  - 
biskupsdæmi  151,  153,  181,  242, 
254,  279,  324,  325,  425,  501, 
513,  514,  539,  543,  556,  563, 
573,  582,  583,  612,  618,  629, 
632,  706,  754,  759,  764,  820, 
836,  857.  —  biskupseiðr,  bisk- 
upaeiðr  504—506.  —  biskups- 
forræði  á  kirknafjám  og  stöðum 
53—55,  63,  261,  324,  326  (sbr. 
staðr,  staðamál),  —  biskups  for- 
sjá  54,  55,  640.  —  biskups  frá- 
fall  556,  563.  —  biskupafundr 
628.  -  biskupsgarðr  152,  349, 
350,  372,  492.  —  biskupsgisting 
360,  409,  411,  634,  682,  771.  — 
biskups  góss  347.  —  biskups 
hjávera  157.  —  kallanir  biskupa 
157.  —  biskups  kné  761  (sbr. 
undirbiskup).  —  biskups  líkneski 
441  (sbr.  kirkja).  —  biskups  lof, 
biskups  orlof  796,  826.    —  bisk- 


ups  mennl97,  204,  591.  — bisk- 
ups  ráð  54,  55,  57,  411,  745, 
751,  762,  804,  825,  —  biskups 
rentur  858.  —  biskups  réttr  370. 

—  biskups  ríki  256.  —  sakeyrir 
biskups  af  okri  58.  —  samþykki 
biskups  705.  —  skipanir  (stat- 
útur)  biskupa  23-55,  58-61, 
128-129,  131-138,  174—188, 
192-194,  275,-278,  279—280, 
351-354,  498-502,  510-574, 
582-594,  596-606,  611-614, 
623—633,  637-641,  702-707, 
709—714,  748-764,  789—831, 
836-844,   -   starf  biskups  255, 

—  stefna  biskups  157,  —  bisk- 
upsstóll  149-150,  151,  152,  180, 
242,  243,  255,  277,  354,  365, 
612,  614,  625,  626,  630,  632,  712, 
754,  764,  —  biskupssveinn  363, 
508.  —  biskupssveina  eiðr  508. 
biskups  sýsla  126.  —  biskups 
sök  370,  —  biskupstíund  (sbr, 
tíund)  126,  192,  194,  301,  398, 
459,  494-495,  579-581,  642- 
643.  —  biskups  umboðsmaðr 
30,  32,  43,  46,  58,  60,  194,  225, 
230,  370,  371.  804,  805,  812, 
831,  857.  —  biskups  úrskurðr 
230  (sbr.  úrskurðr).  —  biskups- 
vald  54,  188,  519,  531,  539,  545, 
558,  565,  571,  576,  640,  805, 
807,  825.  —  biskups    vilji   804. 

—  biskupsvígsla  761  (sbr.  con 
secratio,  vígsla).  —  vitnisburðar- 
bréf  biskups  573,  632.  -  yfirboð 
biskups  177,  354.  —  yfirreið  bisk- 
ups  61—66,  82—83,  396,  410,676. 

—  biskupa  þing  52-55, 174,  175, 
185,  212,  219,  223,  226,  229, 499, 
511,623,  624,625,  747,  749,  — rök- 
semd  ok  vald  biskupaþings   185. 

—  biskupa  þjónusta  255. 
biskupan,  biskupaðr  50,   755,   756, 

757,  793,  798,  799,  814,  816, 
820,  823,  826,  828  (sbr.  barn). 


892 


REGISTR. 


biskuplegt  embætti  265,  624,  836. 
—  biskupleg  kirkja  629.  —  bisk- 
uplegt  sæti  501.  —  biskupleg 
tign  256,  500,  501,  583,  639.   - 

biskupleg  virðing  629. 
Biskupsbrekkur     i     Borgarfjarðar- 

sýslu  403. 
Biskupstungur  í  Árnessýslu  670. 
Bitra  í  Strandasýslu  409.  —  Bitru- 

háls  258. 
bjalla  276  (sjá  kirkja,    sbr.  camp- 

ana). 
bjargabrún:  at    halda    bjargabrún 

(=  vera  brúnsléttr?)  433. 
bjargfestar  425,  786. 
Bjarka  í  Noregi  414. 
Bjarkarhrís  1  Kelduhverfi  [»Barkar- 

hrís  í  Kelduhverfi,    sem  einginn 

veit   hvað   né   hvar    er«,    segir 

sóknarlýsing     frá     Múla     1839] 

434. 
Bjarkarstaðir  í  Aðaldal  434. 
Bjarkey    á    Hálogalandi    í    Noregi 

328. 
Bjarnalækr,  sjá  Bjarnarlækr. 
Bjarnanes    í    Kaldaðarneshreppi    i 

Strandasýslu  407. 
Bjarnará  í    Suðr-þingeyjarsýslu   (á 

Tjörnesi)  91,  428. 
Bjarnardóttir :  þóra. 
Bjarnarfjörðr   1  Strandasýslu   261, 

863. 
Bjarnargjá   í  Grindavík  245 — 246, 

248. 
Bjarnarhöfn    í    Helgafellssveit    82, 

257.  —  Bjarnarhafnarfjall  82. 
Bjarnarlækr  (Bjarnalækr)    í  þjórs- 

árdal  866,  868. 
Bjarnarson  (sbr.  Bjarnason):  Arn- 

ór,      Brynjólfr,      Einar,     Finnr, 

Gizur,   Guðmundr,    Hákon,    Jón, 

Ljótr,    Sigurðr,     þorgeir,     þor- 

steinn,  þorvaldr. 
Bjarnason  (sbr.  Bjarnarson):  And- 

rés,  Gísli,   Hrómundr,   Kolbeinn, 

Magnús. 


Bjarnastaðahlíð   1  Skagafjarðardöl- 

um  464. 
Bjarnastaðir  1  Bárðardal  438. 
Bjarnastaðir  í  Selvogi  378. 

Bjarnharðr  af  Ortolis  609. 
Bjarni,    er    gefr    til    Laufáskirkju 
447. 

Bjarni  á  Völlum  á  Landi  696. 

Bjarni  Auðunarson  riddari  349, 
350,  378,  379,  384.  386,  395. 

Bjarni  Erlingsson  lendr  maðr 
Noregs  konungs,  tveir  menn  um 
sama  skeið,  Bjarni  í  Gizka  á 
Sunnmæri  (d.  1313)  og  Bjarni  í 
Bjarkey  á  Hálogalandi  94  (sbr. 
Björn),  106,  154,  254  (Bjarni  í 
Gizka),  278  (B.  í  Gizka),  328 
(B.  í  Bjarkey),  332— 33,  350,351. 

Bjarni  (Björn)  Hamra-Finnsson863. 

Bjarni  Guttormsson  bóndi  á  Út- 
skálum  733—34. 

Bjarni  Ingimundarson  ábóti  á  þing- 
eyrum  269—270,  494. 

Bjarni  kanceler  239. 

Bjarni  Nikulásson  sýslumaðr  í 
Skaptafellssýslu  (d.  1764)  851- 
856. 

Bjarni  Oddsson  sýslumaðr  á  Bust- 
arfelli  (d.  1664)  67,  318. 

Bjarni  prestr  nyrðra  789. 

Bjarni  selbyggr  729. 

Bjarni  þórisson  79. 

Bjarni  þorsteinsson  amtmaðr  621. 

Bjólstaðir  í  Vogum  í  Noregi  414. 

bjórar  með  stofutjöldum  í  þykkva- 
bæ  1340,  737  (sjá  annars  kirkja). 

bjór:  hálf  lest  bjórs  363. 

björg:  tveggja  missira  björg  (fyrir 
hvern  ómaga)  393,  814. 

Björg  í  Héraði  (Öræfum)  774. 

Björgvin  (Bergvin,  Björgyn)  í  Noregi 
94,  97,  100,  109,  155,  157,  158, 
159,  174,  175,  185,  189-191. 
193,  194,  212,  219,  229,  239, 
240,  254,  266,  268,  272,  274, 
302,    322,    330,    332,    333,    339, 


REGISTR. 


893 


340,  341,  342 

353,  357,  358 

367.  371.  372 

399.  401.  404 


349,  350,  351, 
362,  363,  366, 
390,  394^  395^ 
406,    415,    498, 

499,   501.    502-505,    511,    623, 

624,    628,    629,    630,    631,    644 

-647,    649.   652,  673,  701,  713. 

714,  717.  719,   720,    721,    723- 

726,    728,    730,    731,    732,    746, 

747.  748.  —  Björgvinaraskr  mót- 

markaðr  394.  —  Björgynjarkálf- 

skinn    350.    —    Björgynjarkaup- 

menn  787.  788. 
Björn,  sjá  Voga-Björn. 
Björn  ábóti  á  þingeyrum  732,  733. 

735. 
Björn  Blöndal  Gunnlaugsson  læknir 

304. 
Björn    Ellingsson    94    sjá    Bjarni 

Erlingsson. 
Björn  Grímsson    málari  syslumaðr 

í  Árnessýslu  6,  18,  161,  204. 
Björn  Ingjaldsson  prestr  (líklega  í 

Presthólum)  708. 
Björn  Jónsson  á  Skarðsá  58,   125, 

248.  727. 
Björn  Jónsson  prestr  í  Hólmaseli 

873. 
Björn  Jónsson  á  Snæfellsnesi  850. 
Björn  Pétrsson  sýslumaðr  á  Bustar- 

felli  396. 
Björn  prestr  á  Bergsstöðum  í  Svart- 

árdal  473. 
Björn    Sæmundarson    í    Gunnars- 

holti  (d.  1285)  96,  99. 
Björn  Tómasson    sýslumaðr   þing- 

eyinga  6,  56. 
Björn  Þorleifsson  biskup  á  Hólum 

726. 
Bláfeldr  í   Staðarsveit    á  Snæfells- 

nesi  164. 
Bláfell,  skógarítak  Dalskirkju  undir 

Eyjafjöllum  683,  870. 
Bláfjall  í  Búlandsheiði    í   Skaptár- 

tungu  854. 
Blákápa  (MSteph.  61.  4to)  8. 


Blancha       regina,       sjá       Blanka 

drottning. 
bland  við  búfé  228.   234.  794.  803 

(sbr.  bú,  búfé). 
blanda    fjármanni    leigulaus    247. 

248. 
Blanda  í  Húnavatnssyslu  475,  835, 

836.  —    Blönduós    475.  864.  — 

veiði  í  Blöndu  835-36. 
Blanka   drottning    Magnúsar    kon- 

ungs  smeks  845, 
Blasius  biskup  hinn  helgi   63.    — 

Blasiusmessa  696. 
Bláskógar  i  Sandafelli  í  fjórsárdal 

866.  868. 
Bleikastaðir  (=  Blikastaðir)  í  Mos- 

fellsssveit  377. 
Bleiksmýrardalr   út   úr  Fnjó'skadal 

453. 
blezan:    heilög     blezan     838.   — 

guðs  blezan  761.  836,  843. 
bhðlæti  við  konu  598.  604. 
Blikalón  á  Melrakkasléttu  90.  308, 

312,    814,   321.    486.    —   Blika- 

lónsreki  90. 
Blikasker  á  Breiðaíirði  116. 
blóð:    guðs  hold    ok    blóð   842.  — 

hold    (h'kami)    ok   blóð    drottins 

vors    (vors  herra)    Jesu    Christi 

195,    276.    583.    625.    757,    797, 

—  mánaðarblóð  konu  231,  599, 
604. 

blót  223. 

blýstika  685,  sjá  kirkja. 

blæja:  blæja  með  mörkum  {—  ár- 

salr?)  708.     Sjá  annars  kirkja. 
Blæjureki  fyrir  Hvanndölum  91. 
Blöndudalr    í    Húnavatnssýslu  846 

—-847.  —  Blöndudalshólar  (sbr. 

Hólar  í  Blöndudal)  473-74,  487. 

—  Blöndudalskirkja  473—74. 
Blönduhhð  í  Skagafirði  461. 

boð:  at  fella  boð  198.  286.  —  at 
flyfja  boð  655.  —  at  skera  upp 
boð  655.  —  at  skera  upp  boð, 
ef  hval    rekr    79.    —    boðburðr 


DipL  Isl.  II.  B. 


894 


REGISTR. 


425, 

440. 

508-510, 

526.    531, 

536. 

541. 

648,    562. 

568.    582. 

585. 

591. 

599,    604. 

625.    653. 

656. 

657. 

658.    660. 

713.    729. 

800. 

854. 

—    at   rita 

bækr  585. 

198,  205.  —  boðferðir  konungs 
152.  198.    —    boðslóð  205.  345. 

boðorð,  boðorð  guðs,  boðorð  hei- 
lagrar  kirkju,  hjálpsamleg  boð- 
orð  29.  173.  599.  604,  605,  624, 
713.  837. 

bodza  195  (=  Botnsá). 

bók  154—155.  163-164.  172-173. 
182.  186.  196.  199.  205.  209. 
254.  264.  267.  271.  277.  283— 
287.  329.  344.  891.  392.  394. 
-51 

m 

,    6C 

66 

it   r: 

—  at  skrásetja  á  bók  425.  — 
at  skafa  letr  (skipanir)  af  bók- 
um  182.  264.  585.  591.  —  bók- 
band  329.  508.  —  bókareiðr  (sbr. 
eiðr)  271.  358.  —  bóklærðr  maðr 
133.  —  almenningsbækr  591.  — 
alþingisbók  369.  —  bréfabók 
147.  674.  731  (opt).  —  dóma- 
bók  354  -  handbók  328.  513. 
516,  527.  536.  541.  549.  655, 
556!  562.  564,  805.  810.  "-  helg 
bók  154-155,  186.  264.  267. 
508-509.  656-658.  —  jarðabók 
856.  —  kirkjubækr  840.  - 
klaustraskjalabók  80.  —  lands- 
lagabók  356.  401-402.  Sbr. 
lögbók.  —  máldagabók  853. 
855  (sjá  annars  máldagi).  — 
messubók  537  (sjá  annars  kirkja). 

—  skjalabók  847.  —  skipanabók  . 
713.  -  textar  bókar  729.  —  | 
tíðabækr  536.  541.  791.  795,1 
800.  808,  816,  821.  829  (sjá ! 
annars  kirkja),  —    þingbók  298.  | 

bókanöfn  (sjá  kirkja) :  Annales  | 
regii,  Annales  vetustissimi,  Arna 
biskups  saga,  Arnarbælisbók,  j 
Auðunarmáldagi,  Belgsdalsbók,  1 
Bessastaðabók,  Liber  copialis ! 
Bessastadensis,  Blákápa,  Borgar- ' 


þingsbók,  Borgarþings  kristinréttr. 
Búalög,  Bj'jarmannalög,  Crymo- 
gæa,  Decretales  Bonifacii  papæ, 
Esphæla,  Eyrspennla.  Farmanna- 
lög.  Flateyjarannáll.  Frosta- 
þingslög,  Garðabók,  Goffridus, 
Gottskálksannáll,  Gráfuglsbók, 
Grágás,  Gulaþingslög,  Hauksbók. 
Hauksnautr,  Heynessbók,  Hirð- 
siðir,  Hítardalsbók.  Hlíðarenda- 
bók,  Hvanneyrarbók,  Höyers- 
annálar.  Járnsíða,  Jónsbók.  Kon- 
ungsbók  (afGrágás),  Kristinréttr 
Árna  Þorlákssonar,  Kristinréttr 
hinn  forni.  Kristinréttr  Jóns 
erkibiskups.  Kristinréttr  ólafs 
biskups  Hjaltasonar  og  Árna 
Gíslasonar,  Landeyjabók,  Lands- 
lög  Magnúsar  konungs  lagabætis. 
Laurentius  saga.  Maurersbók. 
Melsteðsbók,  Munkhfisbréfabók. 
Reykholtsmáldagi,  Skálholtsann- 
áll,  Skálholtsbók  eldri  (forna. 
góða  eða  betri)  Skálholtsbók 
yngri,  Skarðsbók,  Skinnastaða- 
bók,  Staðarfellsbók.  Staðarhóls- 
bók,  Sturlunga.Summa  Remundi. 
Surtla,  Svalbarðsbók.  Svart- 
skinna,  Codex  Thorlevianus, 
Codex  Tunsbergensis,  Vatns- 
fjarðarbók,  Vilchinsbók. 

ból:  mánaðar  mata  ból  331,  333. 
414.  —  hálfs  annars  mánaðar 
mataból  721.  —  tveggja  mánaða 
mata  ból  721.  —  sjö  mánaða 
mata  ból  721.  —  tíu  mánaða 
mata  ból  701.  —  ellefu  mánaða 
mata  ból  341.  —  hálfs  þrettánda 
mánaðar  mata  ból  721.  —  fim- 
tán  mata  ból  350.  —  tuttugu 
mánaða  mata  ból  350.  414.  — 
tuttugu  mata  ból  331.  —  sex  aura 
ból  332.  —  fjórtán  aura  ból  386. 
—  átján  aura  ból  281. 

Bollason:  Skeggi. 


REGISTR. 


895 


BoUavík  (BoUuvík)  við  Þistilsfjörð 
433,  434. 

Bolli  Brandsson  í  Skógum  676. 

bólstaðr  (=  býli)  164. 

Bólstaðr  efri  í  Steingrímsfirði  119. 
(=  Efraból). 

Bólstaðarhlíð  í  Svartárdal  í  Húna- 
vatnssýslu  472.  473,  487.  -  Ból- 
staðarhlíðarkirkja  472. 

Bolungarvik  við  ísafjarðardjúp  616, 
619,  620. 

bolöxi  (bolexi)  403. 

Bóndastaðir  í  Hjaltastaðaþinghá  í 
Múlasýslu  708. 

bóndi,  bóandi  64,  118,  123,  139, 
194-195.  196,  198,  200,  202— 
208.  210,  218,  219,  224,  257, 
258.  261,  270,  280,  284,  285, 
286,  332,  344-345,  346,  356, 
365.  366,  370.  371,  382,  383. 
386,  391,  393,  394.  402,  409, 
410-411,  418,  419,  422,  428, 
442.  450,  457,  481.  489-491. 
495,  496.  497,  498,  517,  577, 
617^  634,  640,  641,  655,  668, 
673-675,  680,  691,  695.  714, 
726,  727.  730,  732,  733,  734, 
735,  745,  746,  770,  787,  800- 
802,  811,  816,  822,  824,  837, 
829.  831,  846,  849.  850.  856. 
860.  —  eiginbóndi  755.  —  heima- 
bóndi  640,  800.  -  húsbóndi 
203,  233,  283,  840.  -  kirkju- 
bóndi  824.  —  bóndabréf  210.  - 
bóndasamþykt  355.  —  löglegt 
samband  milli  bónda  og  hús- 
freyju  218.  —  skilríkir  bændr 
394.   —  skynsemd  bænda  641. 

Bonifacius  páfi  hinn  Vni.  (1254  — 
1303)  322,  323.  589,  626.  627. 
847.  —  Decretalia  Bonifacii  589, 
626. 

Bononienses  724. 

bonum,  bona  352,  353,  507.  703. 
704,  720,  724.    —    bona   hospi- 


talis  sancti  Magni  507.  —  bona 

monasteriorum  352,  353. 
Bor  cancellarius    304,    sjá    Bárðr 

Serksson. 
borð  157.  216,  217,  277,  509,  531, 

633,  708,  712.  —  vont  borð  708^ 

—  lesning  fyrir  sínu  borði  277. 

—  guðs  borð  216.  —  prests  borð 
531.  —  borðbúnaðr  326. 

Borðeyri  í  Strandasýslu  359. 
borðlægr  viðr    72,  75.  —  borðviðr 

333. 
Borg  undir  Eyjafjöllum    678,    869. 

—  Borgarmáldagi  678. 
Borg  á  Mýrum  864. 

Borg  í  Reykhólasveit  577. 

Borg  í    Skagafirði    (sjá    Sjáarborg) 

487.  —  Borgarkirkja  487. 
Borg  í  Þverárhreppi  í  Húnavatns- 

sýslu  732,  733. 
borgan :  at  ganga  í  borgan  283.  — 

borganarmenn  338,  393. 
Borgar  (Borgir)  í  Noregi  281,  282. 
Borgarfell  í  Skaptártungu  739,  784. 
Borgarfjörðr    í    fverárþingi     792, 

805,  814.  816,  826.  830,  864. 
Borgarháls  í  Bitru  409. 
Borgarholt  (sbr.  Borgarkot)  kirkju- 
jörð  frá   Breiðabólstað    í  Fljóts- 
hlíð  687.  870. 
Borgarhöfn  í  Hornafirði  770,  771. 
I  Borgarkot  870.  Sbr.  Borgarholt. 
\  Borgarþingsbók    108.    —    Borgar- 
j      þingsmenn  108.  —  Borgarþings- 
I      kristinréttr  370. 
I  Borgund  í  Noregi  271. 
I  bót,  bætr  270.  286.   340,  341,  743, 
753,  764.  818,  820,  843.  —  sálu- 
I      bót  151,   241,  336.  -    skaðabót 
!      283,  287.  —  vígsbætr   285,  286. 
í      -  þokkabót  294,  296.  —  öfund- 
I      arbót  294,    296.   297.  402.     Sbr. 
I      yfirbót. 
,  Bót  í  Aðaldal  4. 
!  Bóthildr  Þorgarðsdóttir  332. 
I  Botn,  takmark  Ærlækjarreka  313, 
57* 


896 


REGISTR. 


Botn  í   Hrafnagilsþingum   í    Eyja- 

firði  453. 
Botnar  í  Meðallandi  872.  —  Botna- 

bóndinn  873. 
Botnateigr  Ásskirkju  í  Kelduhverfi 

428. 
Botnsá  í  Kjós  194,  374. 
Bótólfr  ábóti  hinn  helgi  281,  395, 

414,  858.  —  Bótólfsuka,  Bótólfs- 

vaka  281,  376.    395.    414,    496, 

858. 
Bótólfr    Hákonarson    prestr    333. 

372. 
Bottastaðir  (=  Botnastaðir)  í  Svart- 

árdal     í     Húnavatnssyski    472, 

864. 
bragðarvoð  718. 
Brandagil  í  Hrútafirði  484.  864. 
Brandaland  (þar  sem  nú  er  Skálar- 

hraun)    í    Vestr-Skaptafellssýslu 

852,  855,  856.    —  Brandalands- 

kvísl  855.  856. 
Brandanes   við  Húnavatn  í  Húna- 

vatnsþingi  475. 
Brandr,  er  gefr  Skinnastaðakirkju 

hvalreka  427. 
Brandr  á  Draflastöðum  440. 
Brandr    .4rnason     á     Snæfellsnesi 

714. 
Brandr  Áskelsson  79, 
Brandr  Einarsson  auðmanns  621, 

622,  864. 
Brandr    Eiríksson    bóndi    í  Höfða 

674.  675. 
Braiidr  Eyjólfsson  skógr  í  Skógum 

undir  Eyjafjöllum  641,  642.  677. 
Brandr  prestr  í  Hvammi  í  Laxár- 

dal  469. 
Brandr   Þorbjarnarson    í    Skógum 

676. 
Brandslækr     í    Mýrdal     í     Vestr- 

Skaptafellssýslu  743,  873. 
Brandsson :  Arngrímr,  Bessi,  BoUi, 

Eyjólfr,  Jón,  Páll. 
Brassholtstorfa   (Brattholtstorfa)   í 

í*jórsárdal  865. 


1  Brattagil  í  Hrútafjarðardal  359. 
iBrattaholt    (Brattholt)    í    Biskups- 
;     tungum  668. 

ibrauð  720.  724.  —    tekjur   lausra 
I     brauða  724. 

:brauð     132.    134,    589.    600.    627. 
842.  —  í  ásyn    brauðs    og    víns 

842.  —  at  baka  brauð  589. 
627.  —  at  fasta  við  vatn  ok 
brauð  132.  134.  Sbr.  vatn, 
fasta.  —  gingibraað  (-brauð)  723. 
725.  —  brauðofnar  153. 

Brautará  261  =  Brúará. 

Brautarholt  á  Kjalarnesi  241.  263. 
—  Brautarholtssamningr  241. 

bréf  19-23.  80,  93,  107,  119- 
122,  125,  139.  148-149,  151. 
153,  154.  155.  156-158,  159 
—161,  171,  172, 173,  175.  183— 
184,  186,  188,  191-193,  194 
195-197,  198,  205,  206-208 
210,  236-244.  251-252,  254 
256.  262;  263-266.  268^  269 
271,  273,  274,  278,  280-283 
286,  322,  324,  327,  328.  330— 
332,  336-337,  339—343.  345- 
351,  356-358.  362,  363,  365 
—369,  372,  384,  386,  387.  388. 
390,  395,  397,  400,  401,  404— 
406.  413-414,  419.  420,  421, 
510,  532,  550,  572,  582,  583, 
587,  592-594,  600.  610.  613. 
614,  624.  629,  640.  644.  645- 
647,  648-  650,  652,  653,  660— 
661,  673-675,  701.  702,  714. 
715-718,  720-724.  730,  734- 
735.  744,  746-747,  765-767, 
789,  790,  804,  825,  833—836, 
837^  844,  845,  847^  848,  849, 
851-853,  855-858,  860.  — 
bréfabrot  162- 1G3,  241,  399— 
401,  419—420,  652,  722.  788, 
834,  860.  —  bréfabrotsmenn 
139.  —  upplestr  bréfa    í   kirkju 

843.  —  áminningarbréf  251.  — 
bannsakabréf  582.    —    biskups- 


REGISTR. 


897 


bréf  (skilríkt)  269.    588,  629.  - 

—  bóndabréf  210.  —  dómsbréf 
729.  —  eignarbréf  848.  —  falsan 
bréfa  213.  587.  600.  —  falsari 
bréfs  852.   -  falsbréf  851-856. 

—  fornbréf  852.  —  frelsisbréf 
148.  —  Frostastaðabréf  673— 
75.  —  frumbréf  íslenzk  300  — 
302,  397-399,  642-644.  649- 
650,  673—675,  726—727,  729- 
73o!  743-746.  766—767.  785— 
787,  788—789.  835,  856—858.  — 
Herjólfsbréf  411.  414  (=  Herj- 
ólfsréttarbót).  —  jarðakaupabréf 
835.  —  kaupbréf  714.  —  kaup- 
málabréf  673,  675.  —  konungs- 
bréf  207,  241.  262—264.  267, 
286,  367,  372,  856.  —  landa- 
merkjabréf  1—5,  81—82,  165- 
166,    372—373,    743-746,    850. 

—  lögleg  bréf  149.  —  meðmæla- 
bréf  609,  732.  —  Melasands- 
bréf  733.  —  náðarbréf  195.  — 
opið  bréf  244,  266,  843.  - 
óskafið  bréfog  heiltmeðhanganda 
innsigli  367.  —  páfabréf  161, 
183,  213,  587,  588.  -  sendibréf 
354.  —   skipanarbréf   624,    843. 

—  staðfestubréf,  staðfestingar- 
bréf  380,  643.  —  sýslubréf  383. 

—  sættarbréf  177.  —  testa- 
mentisbréf  845.  —  transskriptar- 
bréf  592.  857.  —  umboðsbréf 
618,  701.  —  umburðarbréf  210, 
243.  —  úrskuröarbréf  347,  716. 
728.  —  varnaðarbréf  400,  401, 
724,  834.  —  verndarbréf  148, 
148.  154,  722.  833.  —  viðvar- 
anarbréf  256.  —  vitnisburðarbréf 
573,  632.  —  ættleiðingarbréf  660. 

Breiö  í  Lýtingstaðahreppi  í  Skaga- 

firði  674. 
Breiðá  í  Héraði  (Öræfum)  772.  773. 

—  Breiðármörk  (=  Breiðá)  777. 
Breiðalækjargljúfr      í     Meðallandi 

872. 


Breiðavatn,  sem  Gilsbakkakirkja  á 

álptaveiði  á  859. 
Breiðavík    á    Tjörnesi    317.     319, 

431. 
Breiðibólstaðr  í  Fellshverfi  í  Horna- 

firði  771,  772. 
Breiðibólstaðr   í    Fljótshlíð    687— 

689. 
Breiðibólstaðr    á    Síðu    779,    780, 

874  (sbr.  bls.  781). 
Breiðibólstaðr  á  Skógarströnd  116. 
Breiðibólstaðr       í      Steingrímsfirði 

261. 
Breiðibólstaðr  í  Vatnsdal   í  Húna- 

vatnsþingi  478,  487,   —  Breiða- 

bólstaðarkirkja  478. 
Breiðibólstaðr    í    Vestrhópi    479 — 

480,   487.     —     Breiðabólstaðar- 

kirkja  479—480. 
Brekka  i  Bitru  117,  635. 
Brekka  í  Fjörðum  í  Suðr-f'ingeyj- 

arþingi  444,  446,  864. 
Brekka,    eyðijörð    í   Grlmstungna- 

þingum  í  Vatnsdal  476,  477. 
Brekka     í   Holtum    í    Rangárþingi 

86,  698.  —  Brekkuland  í  Rang- 

árþingi  688. 
Brekka  á  Ingjaldssandi  i  ísafjarð- 

arsýslu  360. 
Brekka  á  Langadalsströnd  í   ísa- 

fjarðarsýslu  615. 
Brekka  í  Staðarsveit   á    Snæfells- 

nesi  (=  Furubrekka)  114. 
Brekka  í  Sveinsstaðahreppi  í  Húna- 

vatnssýslu  330. 
Brekkur  í  Mýrdal   í  Vestr-Skapta- 

fellssýslu  742,  781,  782. 
Brekkur  í  Skagafirði  729,  730,744, 

745. 
Brekkur     í     Þistilsfirði     434.     — 

Brekknakot  425. 
Breknur  í  Noregi  281. 
brenna;  atbrennamanninni  óbóta- 

verk  110,  111.  —  at  brenna  (hei- 

laga)kirkju  213,  586.  —  atbrenna 


898 


REGISTR. 


gögn  guði    vígð    528.    549.    563. 

—  brennuvargar  113. 
brennusteinn  161,  728,  729. 
Bretalækr  í  Miðfirði  (=núBrekku- 

lækr)  482. 

Brettingsstaðir  á  Flateyjardal  í 
Suðr-Í'ingeyjarsýslu  441. 

brigð,  at  brigða  205,  286,  291, 
358.  -  landabrigðil73.  -  brigð 
lands  286.  —  óðalsbrigði  291, 
383.     Sbr.  jarðabrigði  (jörð). 

Brimnes  á  Langanesi  70,  74,  425. 

brjóstbarn,  sjá  barn. 

Broddanes  í  Kollafirði  258. 

Broddason:  Nikulás. 

broddgeiri  717. 

bróðir,  bræðr  (=  munkar):  and- 
legr  bróðir  362,  720,  730.  - 
berfættir  bræðr  94,  149,  759.  — 
virðulegr  bróðir  255,  278.  — 
bræðr  á  MöðruvöUum  313.  — 
bræðr  at  fingeyrum    249,    492. 

—  bræðr  í  f'ykkvabæ  737.  — 
prédikarabræðr  336.  —  reglu- 
bræðr  789.  —  ungbróðir  715 
(sbr.  novitius).  —  bræðra  klausfr 
354.  —  ráð  bræðra  725.  Sbr. 
kórsbræðr. 

Brókarlækr  (Brokkarlækr)  i  Skefils- 
staðahrepp  í  Skagafjarðarsýslu 
301,  398. 

brottsaungr,  sjá  burtsaungr. 

brú,  bryggja :  halda  brú  á  læk  457. 

—  bryggja  á  Garða  (Gerða)læk 
í  Flóa  671.  —  manngeing 
l>ryggja  á  Seljalandsá  undirEyja- 
fjöUum  684.  —  brúargerð  464. 

Brú  (Brúar,   Brúarland)   í   Aðaldal 

4,  436. 
Brú  efri  og  neðri  i  Grímsnesi  63. 
Brú   (Brúarland)      í    Laxárdal     i 

í'ingeyjarsýslu  (eyðijörð)  431. 
Brúará      í    Kaldaðarneshreppi      í 

Strandasýslu  261,  408. 
Brúarfoss  í  ViUingadalsá  á  Skarðs- 

strönd  117. 


brúðkaup,  brúðlaup,  bruUaup,  26 
—27.  29,  34.  59.  60,  177,  244, 
278,  517,  518.  533,  550.  557, 
564,  567,  573.  574,  629,  632, 
746.  754.  803,  804,  812.  838, 
839.  —  brúðkaupsdagr  (brullaups 
dagr)  395,  835.  —  brúðkaupsgerð 
177,  364,  567,  641.  —  lýsingar 
iij  drottinsdaga  fyrir  brúðkaup 
26—27,  29,  244,  518.  550,  567, 
573.  574,  803,  804,  812,  838, 
839.  —  brúðmessa  758.  Sbr. 
giptingar. 

brúkun  hrossa  421. 

Brúnaskógr  í  Pjórsárdal  865. 

Brúnastaðir  í  Mælifellsþingum  í 
Skagafirði  465. 

brundtið  620. 

brunnr  í  Króki  í  Garði  77. 

Brunulfus,  sjá  Brynjólfr. 

Bryöjuholt  í  Hrunamannahreppi 
664. 

bryggja,  sjá  brú. 

Bryggjuteigr  Múlakirkju  í  Aðaldal 
[»sem  einginn  veit  hvar  er«,  segir 
sóknarlýsing  frá  Múla  1839] 
434. 

Brynjólfr  (á  Urðum  í  Svarfaðar- 
dal)  457. 

Brynjólfr  Bjarnarson  hinn  ríki 
492.  730,  746. 

Brynjólfr  Eyjólfsson  bóndi  í  Sand- 
ártungu  í  Hreppum  867,  868, 
869. 

Brynjólfr  Jónsson  frá  Minnanúpi 
865. 

Brynjólfr  klerkr  20-21. 

Brynjólfr  lendr  maðr  Noregs  kon- 
ungs  106. 

Brynjólfr  Sveinsson  biskup  í  Skál- 
holti  1,  56.  68.  147,  168,  226, 
229. 

Brynjólfsklauf  í  Meðallandi  873. 

Brynjólfsson:  Árni  (sbr.  Runólfs- 
son),  Páll. 


REGISTfi. 


Bræðratunga  í  Biskupstungum  668 
—669. 

bú  75,  117,  153,  198,  286,  287. 
578,  778,  780.  —  einfalt  bú  á 
Stokkseyri  75.  —  búfastr  maðr 
620.  —  búfaung  391.  —  búfé 
65,  118,  208.  223,  234,  283,  284, 
445—446,  448,  679.  —  at  bland- 
ast  við  búfé  223,  234.  —  at  ríða 
búfé  323.   —  búfjárábyrgð    208. 

—  búfjárgangr  424.  —  búfjár- 
hagar  422.  —  búfjárkúgildi  65, 
118,  445-  446,  448.  679,  741  (sjá 
kúgildi).  —  bú.sgagn,  búsgögn: 
1270:  fjögur  hundruð  ok  tuttugu 
í  búsgögnum  ok  húsbxinaði  ok 
veiðarfærum  í  Vallanesi  83.  — 
1274:  fjögur  hundruð  og  tuttugu 
í  búsgagni    ok    húsbúningi   114. 

—  1306:  fjögur  hundruð  í  bús- 
gagni  ok  húsbúningi  á  Gilsbakka 
359.  —  1318:  hálft  annat  hund- 
rað  í  búsgögnum  á  í>aungla- 
bakka  445.  —  fimm  hund- 
ruð  í  búsgögnum  á  Hrafnagili 
453.  —  sex  hundruð  í  við- 
um  og  búsgögnum  og  veiðigögn- 
um  á  Hjaltabakka  475.  —  1326: 
tólf  hundruð  í  metfé,  búsgögn- 
um  eðr  öðru  í  Holti  581.  — 
1332 :  sex  hundruð  í  búsgagni  á 
Keldum  693.  —  búhlutir,  bús- 
búhlutir  439—440,  665,  768.  — 
búhross  421  (sbr.  hross).  —  bú- 
lausir  menn  19,    845,    391,  860. 

—  búleigur  153.  —  búnautn  577. 

—  búsmali  578,  773.  —  bú- 
þegnar  195. 

Búagarðr  í  Noregi  341. 

Búalög  178,  299. 

búð,  búðir :  búð  ok  skipstaða  í  Hös- 
kuldsey  ok  Akrey  82.  —  verzlanar- 
búðir  854.  —  þingmanna  búðir 
294.  —  búðarmenn  860.  —  búða- 
tóptir  871. 


Búðardalr      á    Skarðsströnd     117, 

635,  650,  651. 
Búðardalr  í  Meðallandi  854,  871. 
Búðahraun  við  Kúðafljót  854,  871. 
buðkr:      buðkr     með      gingibraað 

(gingibrauð)  723,  725.  Sjá  kirkja. 
Buðlungarhöfn  í  GnúpasveitíNorðr- 

þingeyjarsýslu  311.—  Buðlungar- 

hafnarreki     311.       Sbr.     Huml- 

ungarhöfn. 
búi,  búar  298,  422. 
buk(k)skinn  íslenzk  375. 
Búland  í   Skaptártungu    740,    783, 

784,  872.   —    Búlandsfjara    740, 

852,  855,    856.    -    Búlandsmál- 

dagi  783. 
búnaðr  (sbr.  bú):  at    reisa    búnað 

285. 
Bundinhryggr,     ey     á     Breiðafirði 

116. 
Bundinsker  =  Bundinhryggr. 
Bunusdagar  63. 
búr    535,    571.     —    búrhurð    535, 

571. 
burellum    (sbr.     islenzkt     vaðmál, 

pakkavaðmáí)  718. 
Búrfell   í   Grímsnesi   í   Árnessýslu 

63—64. 
Búrfell  í  Þjórsárdal  866,  868. 
Búrfellsdalr     undir     Snæfellsjökli 

166,  410.    —    Búrfellsdalr    hinn 

efri  undir  Jökli  849. 
Búrfellsháls  í  Þjórsárdal  866,  868. 
Burgenses  de  Hamburg  302 — 304. 
burtsaungr  62,  63,    64,    113,    450, 

475,  483,  662  (sbr.  saungr). 
bússa  (sbr.  skip)  725,  746,  747.  — 

útgerð  (brotbúnaðr)  bússu  tilís- 

lands  af  Noregi  746—47. 
Bustarfell  í  Vopnafirði  396. 
Butraldastaðir  1  Fljótshlíð  686. 
bygöarfleyg  stórmæli  369.  —  bygð- 

arfleygt  344,  370.    —  um  bygð- 

arrymt  369,  370. 
bygging  jarða   283,  287,   288,  534, 


900 


REGISTR. 


561.    571.     —     byggingakapituli 

288—289. 
Býjarmannalög  108, 
Byjasker  í  Garði  á  Rosmhvalanesi 

77,  79. 
Byrðingasker  í  Útskálaós  í  Garði  77. 
Byrgi  í  Kelduhverfi  305.  310.  314. 

320.    427.     —     Byrgisreki    305, 

310.  314. 
Byrgisklettr  á  Breiðafirði  116. 
Byrgisvík  við  Veiöileysu  i  Stranda- 

sýslu  408.  785. 
Bæjartorfa  í  í*jórsárdal  865. 
bænarskrá.    bænarstaðr    209,   243, 

244,    262.    263.    283.    390.    648. 

720.  731.   —  bænarskrá  íslend- 

inga  592.  863.   —  bænir,  bæna- 

hald    39,    132,     156.    161,   185. 

209,    217.    232,    243,    265.    336, 

516,    531.    598,    600.    603—606. 

624^    724.    725,    799.    808.   813. 

823.  841.  844.  —  sacramentisbæn 

507. 
bænhús  (sbr.  kirkja)  188,  639.  641, 

796,   801.    809.    822.    824.    828. 

829,  831.   —    bænhússkyld   779. 

—  bænhússaungr  668.  —  þyrmsl 
á  bænhúsum  641.  801.  824.  831. 

—  bænhús  i  Álfsnesi  með  Sund- 
um  64.  —  á  Ánastöðum  1  Mið- 
firði  481.  —  í  Asum  ytri  í 
Skaptártúngu  785.  —  í  Bratta- 
holti  í  Biskupstungum  668.  — 
á  Brekku    á    Ingjaldssandi   360. 

—  í  Bæ  í  Kaldaðarnesþingum  i 
Strandasýslu  407.  —  á  Dal  í 
Fljótshverfi  779.  —  á  Drambodds- 
stöðum  668.  —  í  Fagrey  á 
Breiðafirði  636.  —  í  Geldinga- 
holti  í  Gnúpverjahreppi  397.  — 
á  Hamri  í  Kaldaðarnesþingum  í 
Strandasýslu  407.  —  í  Heggs- 
gerði  í  Hornafirði  771.  —  á 
Heiði  á  Rangárvöllum  692.  —  í 
Hlíð  í  Gnúpverjahreppi  397.  — 
á  Hólum  í  Biskupstungum   668. 


—  á  Hvoli  í  Mýrdal  743.  —  á 
Ingjaldshóli  (fyrir  1317)  410.  — 
á  Kaldbak  í  Kaldaðarnesþingum  í 
Strandasýslu  407.  —  á  Kára- 
stöðum  í  Miðfirði  481.  — í  Keldna- 
holti  í  Biskupstungum  668.  — 
á  Laugabóli  á  Langadalsströnd 
615.  —  í  Langey  á  Breiðafirði 
636.  —  á  Melgraseyri  615.  — 
í  Múla  í  Biskupstungum  668.  — 
í  Mörk  á  Landi  695.  —  á  Núp- 
stað  777.  —  í  Oddum  í  Meðal- 
landi  872.  -  á  Ósi  í  Miðfirði 
481.  —  í  Rafnsey  á  Breiðafirði 
636.  —  á  Raufarbergi  í  Fljóts- 
hverfi  778.  —  á  Sólheimum 
eystri  í  Myrdal  743.  —  í  Svíney 
á  Breiðafirði  636.  —  eitt  bæn- 
hús  í  Eyjardalsárþingum  438.  — 
í  Flateyjarþingum  á  Flateyjardal 
441.  —    1   Miðbælisþingum    679. 

—  tvö  bænhús  í  Breiðabólstað- 
arþingum  í  Vestrhópi  479.  —  í 
Breiðárþingum  773.  —  í  Hofs- 
þingum  í  Öræfum  775.  —  í 
Holtastaðaþingum  472.  —  1 
Höfðaþingum  á  Höfðaströnd  460. 

—  í  Nesþingum    í   Aðaldal  435. 

—  í  Staðarbakkaþingum  483.  — 
í  Staðarþingum  í  Hrútafirði  483. 

—  í  Steinsholtsþingum  663.  — 
þrjú  bænhús  í  Asaþingum  i 
Skaptártungu  785.  —  í  Ássþing- 
um  í  Kelduhverfi  429.  —  í 
Hnappavallaþingum  774.  —  í 
Holtsþingum  undir  EyjafjöUum 
682.  —  í  Kálfafellsþingum  í 
Fljótshverfi  779.  —  í  Núpsþing- 
um  í  Gnúpverjahrepp  663.  —  í 
Rauðalækjarþingum  777.  —  í 
Reykjahlíðarþingum  429.  —  í 
Teigsþingum  687.  —  fjögur 
bænhús  í  Kálfafellsþingum  í 
Hornafirði  771.  —  í  Lundar- 
brekkuþingum  438.  —  í  Mæli- 
fellsþingum  465.  —  í  Sauðanes- 


REGISTK. 


901 


þingum  425.  —  í  Undenfells- 
þingum  477.  —  í  Viðimýrarþing- 
um  467.  —  fimm  bænhús  í 
Bergstaðaþingum  473.  —  í  Prest- 
hólaþingum  426.  —  í  Stafafells- 
þingum  769.  —  í  Svalbarðs- 
þingum  í  Þistilsfirði  425.  —  í 
í'verárþingum  í  Laxárdal  431.  — 
i  í'verárþingum  í  Skagafirði  461. 
sex  bænhús  í  Húsavíkrþingum 
428.  —  í  Krossþingum  685.  — 
í  Staðarfellsþingum  637.  —  sjö 
bænhús  í  Fellsþingum  í  KoUa- 
firði  258.  —  í  Hálsþingum  í 
Fnjóskadal  438.  —  í  Skinna- 
staðaþingum  427.  —  átta  bæn- 
hús  í  Hvammsþingum  í  Norðr- 
árdal  833. 

Bænhússtúfr  fyrir  Meðallandi  (= 
Ytri-Ása  fjara)  740. 

bær:  kirkjubær  811  (sjá  annars 
kirkja).  —  bæjarprestr  826,  513, 
519  (sbr.  prestr). 

Bær  (Saurbær)  við  Finnafjörð  í 
Skeggjastaðaþingum  71,  74. 

Bær  í  Flóa  (=  Gaulverjabær)  671. 
—  Bæjarkirkja  671. 

Bær  í  Kaldaðarneshreppi  í  Strand- 
syslu  407. 

Bær  í  Lóni  í  Austr-Skaptafells- 
sýslu  769.  —  Bæjarfjara  769. 

Bær  í  Súgandafirði  575. 

Böðvar  Guðmundarson  prestr  746. 

Böðvar  f'órarinsson  á  Snæfells- 
nesi  165. 

Böðvar  í*órðarson,  Sturlusonar  á 
Stað  á  Snæfellsnesi  164,  165. 

Böðvar  Þorsteinsson  prestr  á 
Grenjaðarstöðum  305,  310,  858. 

Böðvarsdalr  (Böðvardalr)  í  Vopna- 
firði  72,  75.  —  Böðvarsdalsá 
72,  75. 

Böðvarsson:  Þorgils. 

bölvan  706,  712,  758.  —  eilíf 
bölvan  706,  712,  758.  —  at 
bölva  barni  sínu  599,   604  (sbr. 


barn).  —  at  bölva  föður  sínum 
599,    604.    —    at    bölva    móður 
sinni  599,  604. 
börur    (líkbörur)    799,     812     (sjá 
kirkja.  sbr.  kista). 

Calix,  calices  512  (sbr.  kaleikr. 
kirkja). 

Calixtus  páfi  hinn  helgi  467.  — 
Calixtusmessa  467. 

camera  domini  papæ  748.  —  ca- 
mera  summi  pontificis  717. 

campana  (sbr.  bjalla)  303. 

canceler,  cancellarius,canciler  (sbr. 
kanciler,  kanziler,  kanslari)  804, 
325,  339,  340,  349,  766,  884, 

canones  351,  512,  702,  747,  748. 
—  canones  sancti  851,  747.  — 
canonica  prepeditio  507.  —  can- 
onicæ  sanctiones  104,  148,  704. — 
canonici  (sbr.  kanunkr.  kanoki) 
102,  106,  121,  134,  143,  146, 
328,  388,  389,  717,  748,  862.  — 
canonicus  Bergensis  323.  — 
canonici  cathedralium  ecclesia- 
rum  889.  —  canonici  episco- 
pales  388.  ~  canonici  (ecclesie) 
nidrosiensis  102,  106,  121,  141. 
146,  323  (sbr.  kórsbræðr).  — 
canonici  plebani  889.  —  can- 
onicus  regularis  184.  —  cononi- 
cus  Vivariensis  717.  —  jus  can- 
onicum  146. 

capa  845. 

capella,  capellæ  (sbr.  kapella)  108, 
143,  389.  —  capellanus,  sbr. 
kapellan. 

capitulum  (kapituli,  klerkaráð) : 
capitulum  í  Björgvin  714.  — 
capitulum  í  Niðarósi  (nidro- 
siense)  154,  328,  624.  -  pro- 
curatores  capituli  714.  —  red- 
ditus  capituli  388.  —  umboðs- 
menn  capituli  154,  728-29. 

cardinalis  703,  706,  Sbr.  kardin- 
álar,  kardináli. 


902 


REGISTR. 


carenur  752,  sbr.  karína,  karinur. 
caristiæ  715. 

casula,  casulum,  512,  845. 
cathedra:    Cathedra    sancti    Petri 
728.    —    Petrus    ad   cathedram 

846.  —  Cathedralis  ecclesia503 
(sbr.  ecclesia). 

catholica  fides  607,  608,  609,  610. 
Caturcensis  diocesis  608,  610. 
Cecilia  hin  helga    435,    451,    576. 

—  Ceciliukirkja  á  Nesi  í  Aðal- 
dal  435.  —  í  Saurbæ  í  Eyja- 
firði  451. 

censura  ecclesiastica  328,  607. 

census  389,  718,  725.  —  census 
Petri  718. 

centenarius,  centenarii  718,  (Sbr. 
trecentenarius). 

cera  809,  827. 

cere  (sbr.  vax)  323. 

Christr,  Christus  (sbr.  Jesus  Christr) 
140,  156,  158, 163,  172,  174, 175, 
180,  182,  185,  189,  190,  195, 
216,  236,  240,  '252,  276,  288, 
302,  325,  331,  335,  336,  351, 
367,  388,  384,  886,  388,  395, 
397,  420,  521,  546,  548,  555, 
559,  561,  583,  585,  594,  595, 
625,  630,  631,  647,  701,  702, 
709,  711,  715,  717,  719,  728, 
730,  732,  733,  744,  747,  749, 
760,  789,  796,  797,  818,  829, 
885,  842,  848.  —  drottinn  vor 
Jesus  Christus  588.  —  corpus 
Christi  594,  595,  596.  -  festum 
corporis  Christi  594,  595,  796.  — 
tíðagerð  de  corpore  Christi  595. 

—  sanguis  Christi  526,  548,  555, 
561.  —  sponsa  Christi  140.  — 
Christi  fideles  189,  190,  302, 
351,  702. 

cimiteriorum  violatores  134. 
cistercienses  716  (sbr.  grámunkar). 
civitas    105,    144,    160,    192,  215. 
323,    352.    388,    607,    609.    716, 

847.  —    civitas   Bergensis    192, 


323.  —  civitas  Gardensis 
(Grænl.)  160.  —  civitas  Nidro- 
siensis  328.  607. 

claustrum,  claustra  (sbr.  coeno- 
bium,  klaustr,  monasterium)  187, 
708,  —  prelati  claustrales  389. 

Clemens  páfi  hinn  IV.  (1265-68) 
21—23. 

Clemens  páfi  hinn  V.  (1805—14) 
388,  610. 

Clemens  páfi  hinn  VI.  (1342—52) 
847. 

Clemenskirkja  á  Hofi  í  Öræfum 
774.  —  Clemenskirkja  á  Vest- 
mannaeyjum  66. 

clerus  (sbr.  klerkr)  190,  847.  — 
clericalis  militia  607.  —  clerici 
48,  108.  104.  107.  142,  148, 146, 
160,  190,  286,  889,  702—704. 
—  clerici  episcopi  103,  148.  — 
clerici  jurati  704.  —  clerici  re- 
ligiosi  389,  —  clerici  seculares 
889,  390.  —  clericus  constitutus 
infra  sacros  704,  —  causæ  inter 
clericos  et  laicos  108, 143.  —  con- 
cilum  clericorum  703.  —  dignitas 
clericorum  708. —  honestas  cleri- 
corum  702.  —  laici  clericorum 
145,  —  ordo  clericorum  703.  — 
status  clericorum  703.  —  vita 
clericorum  702, 

coenobium  352  (sbr.  claustrum, 
klaustr,  monasterium), 

cognatio    136,    —    cognatio    spiri- 

tualis  133,  862, 
I  coUecta,    coUectæ,    collectur   448, 
I     479.     Sbr,  kirkja. 
j  coUectores  decimæ  236.  389,  612, 
!     717. 

I  Columbamessa  441. 
!  commemoratio  Pauli  266. 

commun,  commune,  communsborð 
327,  682,  638,  712,  728,  —  com- 
munstofa  kórsbræðra  728. 

communio,  commonio  (fratrum) 
fidelium  136—87. 


REGISTR. 


903 


composicio  (inter  ecclesiaro  et 
regem)  100-106,  139—155, 
177. 

computus  888.  507.  —  computa- 
tores  612. 

concilia  (sbr.  kirkjuþing)  53—55, 
191,  237.  351-852,  388,  499, 
610,    680.    702-703.    705,    712, 

747.  —  concilium  Babilonense 
54.  —  concilium  Bergense    702. 

—  concilium  fidelium  191.  — 
concilium  Lateranense  53.  55.  — 
concilium  Lugdunense  237.  — 
concilium  provinciale  388,  499, 
702,  747—748.  —  concilium  sac- 
rum  703.  —  concilium  sacrum 
provinciale  702.  —  concilium 
Toletanum  53.  —  concilum  Vien- 
nense  610,  630,  712.  —  auctori- 
tas  concilii  705. 

confessio  353,  715,    716.    —    con- 

fessor  192.  353,  538,  724. 
concubina  (sbr.  deigja,  frilla)  704. 

—  concubinatus  704. 
confirmeran  (=  ferming)  276. 
confrater  715  (sbr.  frater). 
conpurgatores  (sbr.  eiðvætti,  sönn- 

unarmenn)  47. 
conganguinitas    38,    42,    131,  132, 
133,  630.  —  primus   gradus  af- 
finitatis  &  consanguinitatis  38.  — 
secundus  gradus  (linee)   38.    48. 

—  tercius  gradus  consanguini- 
tatis  48,  132,  188.  —  iiij  gradus 
consanguinitatis  48,  132,  133. 
Sbr.  affinitas,  frændsemi. 

consecratio    139.    147,    512,    703, 

748,  836.  —  consecratio  Grimeri 
episcopi  Scalholtensis  (1321) 
602—506.  —  consecratio  Jo- 
hannis  archiepiscopi  Nidrosien- 
sis  139.  147.  —  Johannis  (Sig- 
urdssonii)  episcopi  Scalotensis 
747 — 748.  —  consecratio  Ormeri 
episcopi  Holensis  785.  Sbr.  vígsla. 


consensus  unanimis  715.  ■ 

consistorium  724. 

conspiratio  (móti  biskupi,  heilagri 
kirkju)  501,  601. 

constitutiones  140,  712. 

consuetudo,  consuetudineslOl,  103, 
104, 140, 141, 191.—  antiqua  con- 
suetudo  104, 140.  —  consuetudo 
approbala  142.  —  consuetuml02, 
141.    Sbr.  venja. 

contaminatio  136,  862. 

conventa,  convent,  conventus 
(munkaráð)  336,  606,  610,  715, 
716,  759.  —  convents  innsigli 
336.  —  conventalis  monachus 
137. 

coria  (sbr.  húð,  skinn):  coria  bo- 
vina  236.  —  coria  focarum  236. 

cornua  infidehtatis  607.  —  cornua 
superbiæ  607. 

corona  101,  102, 140, 141, 142,  190. 

—  coronatio  191. 

corporale,  corporalia,  corporall 
276,  512,  513,  526,  548,  549, 
551,  555,  561,  562,  566,  599, 
604.     Sbr.  kirkja. 

corpus :  corpus  (&  sanguis)  do- 
mini  26,  30,  83,  36,  52,  193, 
213,  596—598,  601-603,  605, 
631,  639,  811,  822,  823.  —  at 
taka  corpus   domini   ólofat  598. 

—  corpus  Christi  474.  —  festum 
corporis  Christi  594  —  96,  796.  — 
tíðagerð  de  corpore  Christi  595. 

—  receptio  corporis  &  sangui- 
nis  555. 

Cosmas  pislarvottr  410.  634. 

crastinum  (morgundagrinn) :  cra- 
stinum  Jacobi  apostoli  790,  796, 
814,  815,  722,  830.  —  crastin- 
um  Selientium  454.  —  crastina 
dies  bz2,  825. 

Credo.  Credo  in  deum,  Credo  in 
unum,  Credo  in  unum  domin- 
um  25,  30,  48,  52,  276,  279, 
280,    520,    537,    546,    553,    558, 


904 


REGISTR. 


625.    630.    756.    792.    796,    798, 

807,    808,   811,    817.    827,   829, 

841. 
cremabilia  (sbr.  eldiviðr)  303. 
crimen  134,    135,    136.    138.    211, 

302.  704. 
cruoris  effusio  137. 
crux:  sancta    crux    137.    512    (sjá 

kirkja,  kross). 
Crymogæa     Arngríms     171.     324, 

334,  343,  381.  387,  390,  405. 
culpa.  culpæ  38.  105,  145. 
cultus  divinus  607. 
cura,    cura    animarum.     cura    af 

biskupi  275,  523,  547,  554.    559 

—560.  572,  710.  712,  806.    819, 

864. 
curia  106,  144.  237.  —  curia  Ro- 

mana  237. 
curialitates  720. 
custodia    525.    703.     —    custodes 

berfættra  bræðra  759. 

Daðastaðir  í  Gnúpasveit  í  Norðr- 
Þingeyjarsyslu  309.  707—708. 

Daðastaðir  í  Sauðárhreppi  í  Skaga- 
fjarðarsýslu  301. 

Daði  Árnason  89,  91. 

Dagr  prestr  á  Skútustöðum  430. 

dagr:  dagar  í  sextán  daga  haldí 
792,  793,  801,  805.  809,  814, 
816,  817,  822,  823,  826.  828, 
830--831.  —  ánefndr  dagr  541. 
—  endadagr  706 — 707.  —  helgir 
dagar.  sjá  helgr.  heilagr.  —  höf- 
uðdagar  606.  —  lífdagar  382, 
385.  —  hinir  lægri  dagar  61. — 
lægnir  dagar  597.  —  löghelgir 
dagar  799,  812.  —  lögteknir 
dagar  803  (sbr.  lögtekinn).  — 
nónhelgir  dagar  391.  —  sex 
auradagar  61.  126.  —  síðustu 
(síðastir.  efstir,  yztir)  dagar 
364,  530,  550,  586,  628,  842.  - 
skyldardagr  327.  —  sýkn  dagr 
383,  394.  —  verkdagar    í  pásk- 


um.  í  páskaviku  600,  606.  — 
virkir  dagar  391.  —  dagsverk 
680,  742. 

Dalahólmr  í  Miðdölum  í  Dala- 
sýslu  736. 

Dalbær  eystri  í  Landbroti  874. 

Dalbær  ytri  í  Landbroti  782. 

Dalgötur  3. 

Dalir  í  Dalasyslu  633. 

dalmatica  845,  sjá  kirkja. 

dalr.  dalir  644,  849,  855.  856.  — 
smá-  og  efri-dalir  855—56.  — 
dalrinn  vestari  (vestasti.  vesti) 
í  f  istilsfirði  69,  73. 

Dalr  undir  Eyjafjöllum  682—83. 
684,  870.  -  Neðri-Dalr  683. 

Dalr  í  Héraði  (Öræfum)  776. 

Dalr  í  Mýrdal  í  Vestr-Skaptafells- 
sýslu  741. 

Dalr  eystri  á  Síðu  781.  782. 

Dalr  ytri  á  Síðu  (Þverárdalr)  781. 
782. 

Dalr  í  Tungusveit  í  Skagafirði 
(Litli-Dalr)  466. 

Dalsá  í  Súgandafirði  (=  Vatna- 
dalsá)  575. 

Damianus  píslarvottr  410,  634, 

dandimenn,  dannemenn  (=  dug- 
andi  menn)  411,  417.  —  dandi- 
manna  dómr  417. 

dáraskapr  329.  750,  763.  —  sleitr- 
legr  dáraskapr  829. 

Darrastaðir  á  Rosmhvalanesi  (nú 
Kothús)  78. 

dauði.  dauðr:  hrapandi  dauði  713. 
—  misdauði  198,  205,  349.  — 
dauðra  manna  gröptr  530.  sjá 
gröptr.  —  samneyli  við  dauða 
menn  794,  803.  —  dauðvani. 
dauðvoni,  dauðvænn.  dauðr- 
vann  maðr  524,  547.  554,  560, 
806.  819.  —  dauðvænt  barn 
515.  556.  563.  —  dautt  fé.  at 
byggja  dautt  fé  36.  57-58  (sbr. 
okr). 


REGISTR. 


905 


Davíð  konungr  215,  626.  — 
Davíðssálmar  215. 

debitum  conjugale  212. 

decanus  606,  sbr.  djákn. 

decima,  decimæ  (sbr.  tíund)  103, 
104,  142,  143,  160,  235-237, 
303,  388,  389,  610.  —  decimatio 
389.  —  decima  sexennalis    610. 

—  decima  pars  (acquisitorum) 
795,  821.  —  decima  pars  om- 
nium  requisitorum(!)  828.  — 
assiguatio  decimæ  237.  —  im- 
positio  decimæ  388. 

decreta,  decretalia    53,    589,    626. 

—  Decretalia  Bonifacii  páfa  589, 
626.  —  Decreta  sancíorum  pat- 
rum  352,  747. 

dedicatio  ecclesiæ  189,  425,  427, 
430,  447,  448,  451,  454,  456, 
467,  471,  472%  474',  475', 
476,  480.  482',  484.  —  ec- 
clesia  non  dedicata  445,  474. 
478'  480,  483,  485.  —  ecc- 
lesia  nova  et  non  dedicata  473. 
Sbr.  kirkja. 

Deichmann  biskup  147. 

deigja  (sbr.  concubina,  friUa)  707. 

Deildará  Þistilsfjarðar  megin  á 
Melrakkasléttu  90,  307,  308. 
312,  314,  320.  321,  486. 

Deildarhamar  á  Snæfellsnesi  114. 

Deildarhamar  á  Skaga  nyrðra471. 

Deildarsker  í  íistilsfirði  70,  73. 

delicta  217,  353. 

delinquentes  352. 

Demetrius  píslarvottr  472. 

denarius,  denarii  106,  145,  303, 
748,  845.  —  cusio  denariorum 
(sbr.  silfrslátta)  106,  145.  - 
centum  marchæ  denariorum 
845.  —  denarius  beati  Petri 
(sbr.  Pétrspeningr)  748.  —  de- 
narii  sterlingorum  303  (enskt 
silfr). 

dentes 


focarum      (rostungstennr) 


236. 


Depill,  rekaítak  frá  Gunnsteins- 
stöðum  í  Langadal  485. 

Detharding,  Gerhard  171,  862. 

deus  (sjá  guð)  135—37,  141,  146, 
147,  190,  236,  279,  302,  323,  388, 
507,  520,  537,  538,  601,  606,  609, 
610,  625,  630,  701,  702,  715, 
716—718,  720,  747,  792,  798, 
801,  810.  811,  841,  845.  —  deus 
omnipotens  135,  141.  —  deus  ad- 
juvet  505.  —  deus  benedicíus  49, 

—  deus  vobiscum  792.  —  deus 
triunis  601.  —  credo  in  deum, 
sjá  credo.  —  agnus  dei  279.  — 
ecclesia  dei  190,  716.  —  gloria 
in  excelsis  deo  841.  —  dei  gra- 
tia  190,  192,  701,  702,  717,  718, 
747,  845.  —  patientia  dei  702, 
747.  —  servus  servorum  dei 
236,  323,  e06,  609,  610,  847.  — 
timor  dei  747.  —  verbum  dei 
715. 

devotio  189,  507. 

diaconus  (sbr.  djákn)  255. 

dies  (sbr.  dagr):  ultima  dies  octa- 
uarum  epiphaniæ  792,  796,  809, 
827,  829.  —  crastina  dies  822, 
825.  —  dies  Barnabe  apostoli 
282.  —  dies  decollationis  Jo- 
hannis  baptistæ  275. 

dignitas:  dignitas  clericorum    703. 

—  dignitates  ecclesiæ  506.  — 
dignitas  regia  146. 

Digranes  í  Seltjarnarneshreppi  377. 

Digrimúli  á  Skaga  nyrðra  249, 
269. 

dilkfé,  dilkfjáreign  208,  285. 

Dímon  í  íjórsárdal  865,  869. 

Dímonarhólmi  undir  Eyjafjöllum 
870. 

diocesis,  dioecesis,  dyocesis:  dio- 
cesis  Caturcensis  608,  610.  — 
diocesis  Electensis  608,  610.  — 
diocesis  Nidrosiensis  607. 

diocesanus  189,  352,  353,  389,  703. 

—  arbitrium  diocesani   703.  — 


906 


REGISTR. 


consensus  diocesanorum  702.  — 
episcopus  diocesanus    107,    143. 

—  ratihabitio  diocesanorum  189. 
Dionysius  biskup    hinn    helgi  474. 

—  Dionysiusmessa  474.  477, 
483. 

disciplina  598. 

dispensera,    dispenseran    25,    706. 

—  dispensera  (=:  nema  úr  gildi) 
skipanir  706. 

divina  miseratio  189—190.  351, 
715. 

djákn,  djákni  (sbr.  diaconus,  messu- 
djákn,  subdjákn)  30,  326.  500. 
513,  524,  527,  543.  547,  549, 
555.  560,  562,  600,  675,  797, 
800,  805.  806,  819,  836.  — 
djákn  at  vígslu  527,  562.  — 
djáknaklæði  670.  —  djáknsskyld 
461.  462.  -  djáknsvist  836.  - 
djákn  á  Breiðabólstað  í  Vatns- 
dal  478.  —  á  Breiðabólstað  í 
Vestrhópi  479.  —  í  Dal  undir 
Eyjafjöllum  683.  —  1  Flatey  á 
Breiðafirði  118.  —  í  Geldinga- 
holti  467.  —  á   Gilsbakka   359. 

—  á  Grenjaðarstað  433.  —  í 
Grímstungum  477.  —  í  Görðum 
á  Akranesi  403.  —  1  Haga  á 
Barðaströnd  259.  —  á  Hálsi  í 
Fnjóskadal  439.  —  í  Haukadal 
668.  -  á  Helgastöðum  437.  — 
á  Hjaltabakka  475.  —  1  Hlíð  í 
í  Biskupstungum  670.  —  á  Hofi 
í  Álptafirði  768.  —  á  Hofi  1 
Eystrahrepp  662.  —  á  Hofi  í 
Öræfum  775.  —  í  Holti  undir 
EyjafjöUum  85.  681.  —  á  Höfða- 
brekku  741.  —  á  Kálfafelli  í 
Fellshverfi  771.  —  á  Kálfafelli  í 
Fljótshverfi  779.  —  í  Kálfholti 
699.  —  í  Laufási  448.  —  á 
Ljósavatni  438.  —  á  Melstað 
482.  —  í  Miðbæli  679.  -  í 
Miklabæ  461.  —  á  MöðruvöII- 
um  í  Eyjafirði  449.    —    á  Núpi 


(Stóra-Núpi)  í  Eystrahrepp   662. 

—  á  Núpstað  778.  —  í  Núpu- 
felli  450.  —    á  Reykhólum  120. 

—  í  Saurbæ  í  Eyjafirði  451.  — 
í  Skarði  enu  ytra  á  RángárvöU- 
um  696.  —  á  Skarði  á  Skarðs- 
strönd  117.  —  í  Skógum  undir 
EyjafjöIIum  677.  —  í  Snóksdal 
258,  736.  —  á  Stað  á  Kinn436. 

—  á  Staðarbakka  483.  —  á 
Staðastað  114.  —  á  Stóruvöll- 
um  697.  —  á  Torfastöðum  670. 

—  í  Tungu  í  Steingrímsfirði 
119.  -  á  UndenfeUi  477.  — 
á  Víðim^TÍ  467.  —  á  Víðivöll- 
um  462.  —  í  Villingaholti  63. 
661.  —  á  VöUum  í  Svarfaðar- 
dal  456.  —  tveir  djáknar  á 
Breiðabólstað    í    Fljótshlíð    688. 

—  áHelgafelli  116(»tvö  djákn*). 

—  á  Hrafnagili  453.  —  i  Múla  í 
Aðaldal  435.  —  á  Stað  1  Stein- 
grímsfirði  261.  —  subdjákn  á 
Breiðabólstað   í    Vestrhópi    479. 

-  á  Grenjaðarstöðum  433.  — 
messudjákn  í  Hruna  665.  —  í 
Guðdölum  464. 

Djúpá  í  Fljótshverfi  778,  779. 

Djúpárbakki  í  Fljótshverfi  >framan 
undir  Rauðabergshrauni.  hvar 
enn  sjást  mjög  fornar  Ijæjar- 
rústir*  (Sóknarlj'sing  Kálfafells 
1859;  sbr.  Njálu  kap.  25.129) 
778,  779. 

Djúpavað  á  Gljúfrá  1  Mj'rasj'slu 
578.  864. 

Djúpidalr  (Djúpadalr)  í  Eyjafirði 
452,  487.  —  Djúpadalskirkja 
452.   —  Djúpadalsmáldagi  452. 

Djúpidalr  í  Hvolhrepp  í  Rangár- 
þingi  87. 

Djúpilækr  í  Miðfirði  í  Norðr-Múla- 
sýslu  71,  74,  75. 

Djúpivogr  á  Rosmhvalanesi  81. 

Djúpsker  fyrir  Snæfellsnesi  164. 


REGISTR. 


907 


djöfuU:  djöfulssynir  216. — djöful- 
legar  slægðir  625.  —  djöfullegar 
snörur  625. 

Dofnaksson:  Vilbaldr. 

dómadagr  328,  749,  844. 

dómandi,  dómendr,  dómari,  dóm- 
arar  (sbr.  judex,  yfirdómari) 
148, 150—51,  176,  177,  181,  186. 
187,  211,  221,  222,  227,  228, 
230,  233,  241,  277,  327,  382, 
383,  384,  388,  399,  588,  589, 
591,  627,  706,  760.  —  dómendr 
(dómarar)  kirkjunnar  (heilagrar 
kirkju)  151,  176,  187,  277, 
588,  589,  627,  706,  760.  — 
dómarar  tilskipaðir  af  páfanum 
588.    —    löglegir   dómendr  177. 

—  réttindavald  dómara  627.  — 
yfirdómari  222. 

domina  280.  845. 

Domine  280. 

dominica,  dominicæ,  dominicur 
280,  351,  430,  436,  443,  444, 
445,  446,  447,  448,  451,  452, 
454,  455,  456,  457,  458,  464, 
466,  467,  504,  845. 

dominium  304. 

Dominus,  Domini:  altare  Domini 
801.  811.  —  confessor  Domini 
538.  —  corpus  Domini,  sjá 
corpus.  —  Credo  in  unura  Dom- 
inum  (829),  sjá  Credo.  —  epi- 
phania  Domini  852.  —  natalis, 
nativitas  Domini  280,  792,  796, 
808—809,    827,    829,    847,    852. 

—  pax  Domini  279.  —  templum 
Domini  801,  811.  —  Diminus 
vobiscum  796,  809,  829. 

•dómkirkja,  dómkirkjur  113,  189, 
190,  833,   sjá  kirkja. 

dómr,  dómar  139,  148,  151,  152, 
156—157,  163,  172,  176,  177, 
181,  182,  183,  188,  199,  200, 
206—207.  209,  210,  213,  221, 
222.  225,  227,  228—230,  233, 
243,   244.    252.    253.    263—266! 


267—269,  270.  282.  286,  291, 
296,  298,  338.  356.  357.  368. 
369.  379.  382.  385.  392— 
394.  400—402,  412—415,  418. 
513.  532.  533.  539,  550,  568. 
572.  584.  585.  586,  590,  691, 
625.  627.  632,  640,  646,  647. 
653.  660.  661.  718.  719.  726— 
729,  733,  745.  749,  753.  763. 
804,  825.  838.  842.  844.  850. 
855.  —  afsetningardómr  590.  — 
alþingisdómr    6.    8.    9.    13.    85. 

162.  270  (sjá  alþingi).  —  banns- 
dómr  590.  —  dómr  biskups  139. 
155.  157.  225.  590.  591.  — 
dómr  dandimanna  417,  —  dómr 
dómarans  221.  —  dómr  erkibisk- 
ups  94—100.  152.  —  efsti  dómr 
625,  749.  —  forboðsdómr  590.  — 
frelsisdómr  (frelsi)  639.  —  guðs- 
dómr  844.  —   héraðsdómr    369. 

—  hrossadómr  421.  —  íslenzkir 
dómar  200.  — kirkjudómr  (kirkju- 
legr  dómr)  151.  627,    838.    846, 

—  Kleyfadómr  Einars  Þorsteins- 
sonar  298.  —  konungs  dómr  151, 

163.  —  lagadómr  285.  286,  416. 

—  Leiðvallardómr  Porsteins  og 
forleifs  Magnússona  855.  — 
dómr  leikmanna  24,  32,  148. 
177.  178.  188.  532.  533,  550. 
568.  572,  626,  627,  640,  804. 
825.  —  löglegr.  lögsaminn, 
lögsamdr  dómr  156.  199.  200. 
286.  296.  385.  393,  394,  418.  — 
lögmannsdómr  415,  572.  —  Pín- 
ingsdómr  645.  —  presta  dómr 
544.  —  Spjaldhagadómr  379.  — 
staðfestingardómr  585.  —  þing- 
mannadómr  653.  657.  —  dóma- 
bók  354.  —  dómrof  6,  7,  8,  10. 
296,  372.    —    dómsatkvæði  539. 

—  dómsbréf  676.  729.  —  dóms- 
menn  281,  291.  —  dómstóll 
195,    647.  —  dómsöguvottr   88. 


908 


REGISTR. 


—  dæmdr  ómagi  293,  295—98 
(sbr.  ómagi). 

donariam  716. 

Donatus  Lamberti  237. 

donum  507.  (sbr.  gjöf). 

dóttir:    friUudóttir    392.    —    guð- 

dóttir  233.    —    prestsdóttir   517. 

557.  564.     Sjá  frændsemi. 
Draflastaðir  í  Fnjóskadal  440 — 41. 

487. 
draghrís  (sbr.  hrís)  854. 
Dramboddsstaðir{Drumboddsstaðir) 

í  Biskupstungum  668, 
Drangar  (Drangá)  í  Norðfirði  í  Tré- 

kyllisvík  622.  623. 
Drangatangi  í  Strandasýslu  617. 
Drangaurð  í  Strandasýslu  617. 
Drangr  á  Galmaströnd   við   Stein- 

grímsfjörð  258,  736. 
Drangshlíð  undir  EyjafjöUum  676, 

677. 
Drangsnes  í  Strandasýslu  116. 
dráp  110—112.  113,  590.  —  dráp  til 

fjár  113.  —  dráp    í  kirkju    113, 

—  bróðurdráp  110,  111.  — 
bróðursonar  dráp  110,  111.  — 
dótturdráp  110,  111,  113.  - 
eiginkonu  dráp    110,    111,    113. 

—  eiginmanns  dráp  110,  111, 
113.  —  föðurdráp  110,  lil,  113. 

—  kennimanns  dráp  fyrir  rétta 
prédikun  110,  111,  113,  —  krist- 
ins  manns  dráp  589.  —  lög- 
manns  dráp  fyrir  rétta  lögsögn 
110.  111,  113.  —  móðurdráp 
110,  111,  113.  —  móðursystur- 
dráp  110,  111.  —  dráp  saklauss 
manns  765.  —  (eigin)  sonardráp 
110.  111,  113.  601.  —  dráp 
sonar  annars  manns  750.  — 
systurdráp  110,  111. 

dreglar    50,    761.    —    dreglahúfur 

800.    Sbr.  skírn. 
Dritvík  miUi  Læknisstaðahöfða  og 

Brimnes  á  Langanesi  (nú  optast 

kallað  Fúlavík)  425. 


drottinn:  guð  drottinn  329.  — 
drottinn  (vor)  Jesus  Christr  583, 
709.  Sbr.  Jesus  Christr.  — 
drottinleg  hjörð  625.  709.  — 
drottinsdagr  (dagar)  26,  29.  175, 
176,  185,  215,  261,  276,  280, 
409,  518,  540,  557,  564,  573. 
594,  597,  603.  803,  812.  — 
drottinsdaga  helgi  60—61.  — 
vanþyrmsla  drottinsdaga  603.  — 
imbrudagar  drottins  540.  Sbr. 
imbrudagar.  —  hvíti  drottins 
dagr  596.  sjá  hvítasunna.  —  vin- 
garðr  drottins  709.  —  Sbr.  lands- 
drottinn.  —  drottinsviki,  drott- 
insvikari  383.  392,  843. 

drottning  156.  161,  242.  244,  845. 
—   ekkjudrottning  350. 

dróttseti  627,  646,  649,  652,  653, 
857.  858. 

drykkja,  drykkr,  drykkjarkostr :  at 
heita  drykkjarkost  734.  —  sam- 
drykkja  536,  541.  —  samkomu 
drykkja  536. 

Dufþaksholt  (dvfdagshollt)  í  Hvol- 
hrepp  í  Rangárþingi  88.  689. 
691. 

dugandi  menn,  dugandis  menn 
(sbr.  dandimenn,  dannemenn) 
393,  657,  714,  720,  725,  732, 
852. 

Duggusdalr  (Dufgusdalr)  í  Hnappa- 
dalssyslu  114. 

dúkr,  dúkar  276,  526.     Sjá  kirkja. 

dúnklæði  40  (sbr.  fjaðrklæði). 

Dunskógar,  sjá  Dynskógar. 

Dunstanus  hinn  helgi  erkibiskup 
í  Kantarabyrgi   á  Englandi  493. 

—  Dunstanus  saga  bróður  Árna 
493. 

Durhólmar,  sjá  Dyrhóhna^. 

dux,  duces  146.  —  dux  jutiæ  304. 

—  dux  Norvegiæ  304. 

dý  fyrir  neðan  Folafall  166. 
Dýendisós  í  Skagafirði  745. 


I 


REGISTR. 


909 


dymbildaga  vika  528,  566.  Sbr. 
dymbiU,  kirkja. 

Dynskógar  á  Mýrdalssandi  (Dun- 
skógar)  691,  740.  —  Dunskóga- 
fjara  740.  —  Dynskógahverfi  738. 

dyr:  afdyri  535.     Sjá  kirkja. 

Dýrafjörðr  í  ísafjarðarsýslu  786, 
787,  832. 

Dyralón  á  Eyrarbakka  75. 

dýratoUr  300. 

Dyrhólmar  (Durhólmar;  nú  Dyr- 
hólar)  í  Mýrdal  í  Vestr-Skapta- 
fellssýslu  738,  740,  742. 

dýridagr  577,  594.  Sbr.  festum 
corporis  Christi. 

dægr:  at  leysa  dægr  í  gagnföstu 
605.  —  hin  efstu  dægr  596.  — 
hin  efstu  dægr  á  langaföstu  603. 
—  hin  efstu  dægr  á  tólf  mán- 
uðum  602.  —  hin  lægri  dægr  á 
langaföstu  597.  —  hin  smærri 
dægr  um  jólaföstu  603.  —  hin  | 
stærstu  (hæstu)  dægr  á  Jólaföstu  \ 

597,  603.  —  höfuðdægr  600.  — 
vigilíudægr    603.    —    sexdægra 

598,  605.     Sbr.  alin  (verðs). 
Dögurðará    í    Hvítársíðu     í    Mýra- 

sýslu  359. 
Dögurðardalsá  á  Hrúteyjarströnd  í 

Strandasýslu  623.  864. 
Dögurðareyjar  í  Mýrasýslu  359. 
Dögurðarnes  á  Skarðsströnd  636. 
dÖU  (=  dæl)  í  Kyrfingsfjalli  250. 

Ebdomada  pentecostes  495, 
ecclesia  21,  101—107,  135,  136, 
137,  139—140,  141,  142,  143, 
160,  189,  190,  191,  192,  237, 
389,  607,  608,  609,  610,  630, 
702,  704,  716,  845,  847.  —  ec- 
clesia  beati  Andree  20.  —  ec- 
clesia  cathedralis  101,  140 — 42, 
144,  189,  190,  350,  353,  389, 
724,  845.  —  canonici  ecclesia- 
rum  cathedralium  389.  —  ec- 
clesia  dei  190,  716.  —  ecclesia 

Dipl.  Is).  II.   B. 


cathedralis    in    Grænlande   845. 

—  ecclesia  fratrum  minorum 
141.  —  ecclesia  Hamarensis 
845.  —  ecclesia  Holæ  845.  — 
ecclesia  Lateranensis  847.  — 
ecclesia  cathedralis  sancti 
Magni  in  Orcadia  845.  —  ec- 
clesia  major  352.  —  ecclesia 
Nicolai  archiepiscopi  192.  — 
(sancta)  ecclesia  Nidrosiensis 
101—107,  141—142,  144,  191, 
323,  351,  506,  702.  —  cano- 
nici  ecclesiæ    Nidrosiensis    328. 

—  nuntii  ecclesiæ  Nidrosiæ  506. 

—  ecclesia  de  Novalibus  608, 
610.  —  (sacrosancta)  ecclesia 
Romana  237,  607,  609.  —  ec- 
clesia  sancta  146,  506.  —  sancta 
mater   ecclesia    135 — 137,    192. 

—  ecclesia  Scalholtensis  748, 
845.  —  ecclesia  (cathedralis) 
Stavangrensis  189,  845.  —  ec- 
clesia  sancti  Svithuni  Stavang- 
rensis  189.  —  ecclesia  vacans 
143.  —  atria  ecclesiæ  704.  — 
caput  ecclesiarum  607.  —  digni- 
tates  ecclesiæ  506.  —  emunitas 
ecclesarum  630.  —  honores 
ecclesiæ  506.  —  largitiones  ec- 
clesiæ  716.  —  matrices  ecclesiæ 
352.  —  muri  ecclesiæ  704,  716. 

—  ornatus  ecclesiæ  845.  — 
parietes  ecclesiæ  704.  —  par- 
ochiales  ecclesiæ  716.  —  pos- 
sessiones  ecclesiarum  142,  704, 
705.  —  profanationes  ecclesia- 
rum  103.  —  prelatus  ecclesiæ 
237,  704.  —  prædia  ecclesiar- 
um  704.  —  rectores  ecclesia- 
rum  389,  704.  —  status  ecclesiæ 
702.  —  sarta  tecta  ecclesiæ  716. 

—  terræ    ecclesiarum   704,  705. 

—  thorus  ecclesiæ  704.  —  vesti- 
bulum  ecclesiæ  704.  -r  viola- 
tores  ecclesiarum  134.  —  ec- 
clesiastica  beneficia  725.  —  cen- 

58 


910 


REGISTR. 


sura  ecclesiastica  328,  607.  — 
forum  ecclesiasticum  103,  121, 
140.  —  judices  ecclesiastici 
103,  104,  142,  144,  703.  —  ju- 
dicia  ecclesiastica  101.  —  jura 
ecclesiastica  607.  —  legata  ec- 
clesiastica  103.  —  libertates 
ecclesiasticæ  121,  193,  607.  — 
lex  ecclesiastica  33.  —  personæ 
ecclesiasticæ  609,  633.  —  per- 
sonæ  ecclesiasticæ  tam  seculares 
quam  regulares  606.  —  pre- 
latio  ecclesiastica  103  (sbr.  pre- 
latio).  —  pioventus  ecclesiastici 
389.  —  redditus  ecclesiastici 
388,  389.  —  sacramenta  eccle- 
siastica  47,  630.  —  sepultura 
ecclesiastica  501.  Sbr.  Dedica- 
tio  ecclesiæ,  kirkja. 

Efesus  186. 

Efraból  í  Steingrímsíirði  408. 

Efriey  í  Meðallandi  739,  740.  — 
Efrieyjarfjara  740. 

efsta  vika  697. 

Egðafylki  í  Noregi  859. 

eggelningr  (Ijár)  169.     Sbr.  alin. 

Eggert  Briem  Ólafsson  prestr  á 
Höskuldsstöðum  453,  861,  863, 
864. 

Eggert  Jónsson  lögréttumaðr  á 
Ökrum  (d.  1656)  56,  147,  185, 
219,  226,  228,  563,  582,  623. 

Eggertsson:  Jón. 

eggja  {=  egg) :  oddr  ok  eggja  207, 
209,  270. 

eggvarp  á  Kúðafirði  854. 

eggver  426.  —  í  Hrísey  486.  —  at 
Hrófá  í  Steingrímsfirði  408.  — 
á  Höskuldsnesi  á  Sléttu  486.  — 
—  í  Lónshöfn  486.  —  i  ósi 
431.  —  í  Straumlóni  432. 

Eggvershólmr  í  Hólmavatni  á 
Langanesi  425. 

Eggvershólmr  á  Melrakkasléttu 
314. 

Eggversvatn  á  Melrakkasléttu  90. 


Egill  Eyjólfsson  biskup  á  Hólum 
(1331-1841)  130—131,  305, 
306.  310,  429,  480,  681,  673. 
674,  675,  701,  708,  726,  729, 
730,    732,    733,    734,    735,    743, 

744,  745,  766,  767. 
Egilstaðir  í  Flóa  62. 
Egilsstaðaskógr    í    Búrfellshálsi    í 

Þjórsárdal  866,  868. 

Eið  í  Noregi  330,  331,  701. 

Eiði  á  Langanesi  71,  74. 

Eiði  í  Mosfellssveit  377. 

Eiði  í  Seyðisíirði  í  ísaíjarðarsýslu 
616. 

eiðr,  eiðar  7,  8,  II,  13,  15,  27, 
32,  33,  35,  43-47,  59,  60,  61, 
126,  128,  154,  155,  163,  172, 
190,  197,  211,  214,  221,  225, 
227,  228,  253,  255, '  264,  271, 
272,  334,  340,  370,  418.  420, 
507,  508,  514,  533,  539,  550, 
571,  572,  597,  603,  636,  652, 
656,    657—659,    705,    708,    717, 

745,  804,  807,  817,  825,  848.  — 
eiðr  at  bók  {■=  bókareiðr)  27, 
32,  33.  —  bókareiðr  271,  358, 
362.  —  háttr  eiðs  154—155.  — 
eineiði  (einseiði)  60,  138,  206, 
414,  514,  543,  556,  563,  566, 
570,  638,  840.  —  eiðr  hrapar- 
lega  unninn  7,  8,  11,  13,  15, 
418,  —  at  vinna  eið  at  fé  sínu 
59.  —  at  vilja  ekki  vinna  eið 
at  fé  sínu  126.  —  nauðgan  til 
eiðs  197.  —  lýrittareiðr,  sjá  það 
orð.  —  lygieiðar  596.  —  mein- 
eiðr,  meinsæri,  rangr  eiðr  60, 
230,  258,  418,  508,  753,  763.  — 
ólöglegir  eiðar  418.  —  ósær  eiðr 
597,  603.  —  ósærir  dagar  126, 
128.  —  eiðr  sannr  ok  sær  47, 
659.  —  eiðr  presta  fyrir  leik- 
mönnum  32.  —  stafaðr  eiðr 
369.  —  með  svörðum  eiðum 
717.  —  biskupseiðr  506  (sbr. 
biskup).  —  biskups  sveina   eiðr 


REGISTR. 


911 


508.  —  fullréttiseiðr  370.  — 
hálfréttiseiðr  370.  —  hoUustu- 
eiðr  íslendinga  163,  497.  — 
prestaeiðr  507.  —  táðsmanns- 
eiðr  509.  —  séttareiðr  163,  402. 

—  trúnaðareiðr  707.  —  trygðar- 
eiðr  508.  —  tylftareiðr  369.  — 
þegnskyldueiðr  497,  498.  —  eið- 
fall  221.  —  eiðfestr  vitnisburðr 
848.  —  eiðhjálp  184,  587.  — 
eiðsform,  eiðaforsagnir  43 — 47, 
656 — 58,    sjá    formáli,    forsögn. 

—  eiðrofi  60.  —  eiðstafr  43 — 47, 
134-138,  155,  163,  264,  266, 
267,    370,    506—509,    653—661. 

—  eiðvætti  (sbr.  sannanarmenn) 
382,  386. 

Eiðsivaþingsbók  108. 

eiginbóndi  755.  Sbr.  eignarmaðr. 

eiginkona,  eignarkona  110,  111, 
177,  203,  224,  229,  385,  413, 
414,  508,  518,  529,  549,  557, 
565,  574,  755,  802,  803.  —  eig- 
innarkonu  börn  755,  803,  — 
skilgetin  eiginnar  konu  börn  413, 
414.  —  at  taka  burt  eiginkonu 
manns  110,  111,  113.  —  at 
drepa  eiginkonu  sína  110,  111. 

eiginorð  204.  j 

eign:  fuU  eign  847.  —  eign  guðs 
179.  —  jarðeign  349,  730.  — 
kirkna  eignir,  sjá  kirkja.  — 
eignir  klaustra  354,  701.  — 
eign  klerka  187.  —  eign  kon- 
ungs  242.  —  laus  eign  745.  — 
eign  leikmanna  240.  —  óvirðar 
eignir  382.  —  virðar  eignir  382, 
385.  —  eignarbréf  848.  —  eign- 
arhluti  í  jörðu  (sbr.  kirkjuhluti) 
580,  643,  774.  —  eignakaup 
281,  282.     Sbr.  fasteign. 

eignarmaðr  110,  111,  329  (— eigin- 
bóndi). 

Eikiland  í  Hvini  í  Noregi  280— 
281. 

Eilífr   Árnason  korti,    erkibiskup  í 


Niðarósi  (1309-1332)  23,  387, 
388,  498—501,  502,  503,  504, 
505,  511,  512.  514,  520,  534, 
540,  545,  555,  561,  562,  566, 
567,  568,  569,  570,  571,  580, 
581,  589,  606,  609,  610,  611, 
623,  629,  630,  638—640,  642— 
644,  706,  710,  712,  713,  761, 
762,  790,  793,  810,  823.  Sbr. 
Elaus,  Elaws,  Eyjólfr,  ílífr.  — 
Skipanir  Eih'fs  erkibiskups  498 
—502,  510—574,  623—633. 

Eih'fr  í  Naustdal,  lendr  maðr 
Noregs  konungs  (d.  1277)  106. 

Einángrar  í  Héraði  (Öræfum)  776. 

Einar  ábóti  í  Múnkh'fi  350,  357. 

Einar  Ambason  féhirðir  404. 

Einar  auðmaðr  í  Vík  út  frá  Stað 
í  Reyninesi  621,  622,  864. 

Einar  Bjarnarson,  forleifssonar 
784. 

Einar  Eiríksson  í  Vatnsfirði  (d.  29. 
Marts  1383)  618. 

Einar  erkibiskup  í  Niðarósi  (smér- 
bakr)  Gunnarsson  (1255 — 63)  2, 
158,  272. 

Einar  Eyjólfsson  lögsagnari  (d. 
1695)  334,  354,  497. 

Einar  Gilsson  lögmaðr  726,  730. 

Einar  Grímsson  726,  744. 

Einar  í  Grindavík,  faðir  Orms  362. 

Einar  Hafliðason  prestr,  officiahs 
471,  484,  673,  674,  675,  746. 

Einar  (í  Hvammi  í  Miðfirði)  482. 

Einar  Höskuldsson  prestr  á  Grenj- 
aðarstað  432,  433. 

Einar  Isleifsson  á  Reykjum  292, 
651. 

Einar  lögmaðr  í  Túnsbergi  282. 

Einar  af  Mýri  (=:Laxamýri)  íÞing- 
eyjarþingi  433. 

Einar  Ólafsson  733. 

Einar  prestr  í  Blöndudalshólum 
474. 

i  "'lnar  prestr  (h'klega  Einar  Hafliða- 
son)  674. 

58* 


912 


REGISTR. 


Einar  Sighvatsson  766.  767. 
Einar  Þórðarson  á  Völlum  í  Hólmi 

í  Skagafirði  466. 
Einar  Þorgilsson  510. 
Einar  Þorgrímsson  (líklega  Einars- 

sonar)    bóndi    (á    Eyri   í   Bitru) 

409. 
Einar   í*orleifsson,  bróðir    Snorra 

850. 
Einar  Þorsteinsson  sýslumaðr  Skapt- 

fellinga  (d.  1691)  298. 
Einar     f*orvaldsson    í    Vatnsfirði 

(enn  á  lífi  1273)  95—100. 
Einarsklauf  í  Meðallandi  873  (sbr. 

Klauf). 
Einarsson:  Árni,  Bergþór,  Brandr, 

Hallvarðr,    ísleifr,     Jón,     Oddr, 

ólafr,     Ormr,     Sigmundr,     í*or- 

grímr,  í'orkell,  Þorsteinn. 
Einarsstaðirí  Reykjadal  í  Suðr-Í*ing- 

eyjarsýslu  431,  437,  487,  861. 
Einarsstaðir,  eyðijörð  á  Þegjanda- 

dal  í  Suðr-Þingeyjarsýslu  434. 
eindagi    198,    444    (sbr.    Ijóstollr, 

líksaungseyrir).    —   eindagat  fé 

198,  204,  205. 
Eindriði,  sjá  Indriði, 
eineiði,  sjá  eiðr. 
eing,    eingi    207,    208,    283,    284, 

779,  780,  850.   —   fimm   hrossa 

eing  778,  780.  —  eingiteigr  776. 

eingiverk  (=  eingjasláttr)    742. 

—  eingjamark  4.  —  helgi  eingja 

208. 
Eingey   í    Laxárdal    i    Suðr-Í'ing- 

eyjarsýslu  434. 
Eingidalr  í  Skutilsfirði  við  ísafjörð 

699. 
Eingiklettr  3,  4. 
Einholt  á  Snæfellsnesi  858. 
Einiholt  (Einholt)  í  Biskupstunguro 

667,  668. 
Einiholt  (Einholt)  í  Hornafirði  83. 
einkunn  (=  mark  á  fé)  287. 
einlitt    532.    —    einlit    klæði   550 

804. 


einmælt  (sbr.  tvímælt):  eta  (hafa) 
einmælt  29,  40,43,129,  132,802. 

einseiði,  eineiði,  sjá  eiðr. 

einyrki  290,  291. 

eir  57.  —  eirlampr  786.  —  tabu- 
lum  eneum  deauratum  679.  Sbr. 
kirkja. 

Eiríkr,  norrænn  maðr  379. 

Eiríkr  ábóti  í  Munklífi  357 — 58. 

Eiríkr  Árnason  klaustrhaldari  og 
sýslumaðr  (»prestahatari<)    396. 

Eirlkr  djákn  674,  675  (=  séra 
Eiríkr  Þorsteinsson). 

Eirikr  á  Draflastöðum  441. 

Eiríkr  Eiríksson,  hertoga  af  Jót- 
landi  304. 

Eiríkr  Gíslason  lögréttumaðr  á 
Flögu  í  Skaptártungu  851. 

Eirikr  Hallsson  prestr  nyrðra  726. 

Eiríkr  Jónsson  prestr  (á  Dyrhólum 
um  1448?)  743. 

Eiríkr  kórsbróðir  1  Niðarósi  20 
—21. 

Eiríkr  Magnússon  prestahatari, 
Noregskonungr  [(1280—1299), 
Eiríkr  Magnus,  Eiricus  Magni, 
Eiricus  Magni  filius,  Eiricus 
(Ericus)  rex]  15,  163—164,  168, 
190,  191,  196,  200,  201,  203, 
204,  206,  208—209,  236,  238, 
240,  242,  243,  251,  252,  262, 
263,  264—267,  268—269,  270, 
272,  273,  275,  281,  282,  283, 
288,  289,  290,  291,  292,  293, 
295,  296,  297,  298,  302,  323, 
324,  326,  328. 

Eiríkr  Magnússon  ríki  á  Möðru- 
vöUum  (d.  1381)  450. 

Eiríkr  prestr  á  Einarsstöðum  í 
Reykjadal  437. 

Eiríkr  prestr  í  Laufási  448. 

Eiríkr  officialis  í  Hólabiskupsdæmi 
483  (sbr.  séra  Eiríkr  Þorsteins- 
son)'). 

1 )  Wí  að  Beiner  biskup  kann  að  vera  mis- 
lesið  fyrlr  Ormr  biskup;   sjá  Beinir. 


I 


REGISTR. 


913 


Eiríkr  biskup  í    Stafangri    (Ericus 

Stafangrensis   1322—1342)    624, 

630,  702,  705,  709. 
Eiríkr  Sumarliðasson  prestr  í  Saur- 

bæ   og  ábóti   á   í'ingeyrum    (d. 

1515)  379,  380. 
Eiríkr   Sveinbjarnarson    riddari   í 

Vatnsfirði    (d.    1342)    618—619, 

724,  731. 
Eiríkr  Walkendorph  kanzlari  379. 
Eiríkr  Porsíeinsson   prestr  nyrðra 

og  mun  fyrst  liafa  verið    djákn 

og  síðar  officialis  483,  674,  766, 

767,  789,  835. 
Eiríkr  rorsteinsson  [prestr  áKrossi] 

867. 
Eiríksdóttir :  Ingibjörg. 
Eiríksfell,    eyðijörð    í    Fljótshverfi 

(sóknarlýsing  frá  KálfafelU  1859 

heldr,  að  það  sé  þar  sem  nú  sé 

kallað  Brattháls    og    Hnúta   sitt 

hvorumegin    Hverfisfljóts)    778, 

779. 
Eiríksson:    Brandr,    Einar,    Eiríkr, 

Guðmundr,  Hallsteinn,  Jón,  Loptr, 

Magnús,  Ólafr,  iÞórarinn. 
Eiríksstaðir  í  Hraunhrepp  í  Mýra- 

sýslu  113. 
Eirspennla   (=    MSteph.    62.    4to) 

354,  489  (=  Esphæla). 
ekkja,  ekkjur,  214,  285,  349,   532, 

533,    550,    572,    640,    804,    812, 

825.  —  ekkjudómr  837.  -  ekkju- 

drottning  350. 
Elaus,  Elauus,  Elaws,  sjá  Eilífr. 
eldaskáli  535, 
eldhús    535,    571.    —    eldhúshurð 

535,  571. 
eldi  þingmanna  59,  286. 
eldi  vetrunga  377,  485,  664  (sbr. 

fóðr). 
eldiviðr  247,    248,    578,    665,  836. 

—  eldiviðarítak  865. 
Eldjárn    á   Þverá    1    Svarfaðardal 

456. 
Eldjárnsstaðir  á  Langanesi  425. 


eldr  176,  526,  761.  —  at  bera  eld 
til  kirkju  442.  —  eldsgangr  176. 

—  eldsvoði  537. 
Electensis  diocesis  608,  610. 
electio  abbatum,  archiepiscoporum. 

episcoporum  101—103,  140,  141 

—  143.  —  electores  101,  140, 
142.     Sbr.  kosning. 

electus  til  Hóla  388.  —  electus 
Scalholtensis  502—503. 

elemosinæ  189  (sbr.  ölmusa). 

Elliðaár  fyrir  neðan  Heiði  247, 
248. 

Elín  Jónsdóttir  (d.  "/7  1826)  kona 
séra  Björns  á  Hólmaseli  873. 

Ellisif  f  orgeirsdóttir  frá  Holti 
684. 

embætti  48,  55,  175,  184,  185, 188, 
215,  255,  266,  365,  500,  524, 
533,  536,  538,  541,  547,  551, 
560,  567,  583,  587,  591,  624, 
625,  626,  629,  639,  640,  720, 
754,  757,  758,  759.  761,  764, 
799,   804,   806,    812,   817,    819, 

836,  837,  839,  840,  842,  843, 
851.    —    andlegt    embætti    48. 

837,  —  biskuplegt  embætti  265. 
624.  836.  —  guðs  embætti  591, 
758.  —  heilagt  embætti  365. 
538,  625,  840.  —  kirkju  embætti, 
kirkjunnar  embætti,  embætti 
heilagrar  kirkju  55,  640,  757, 
857.  —  embætti  kristindómsins 
857.  —  embætti  heilagrar  messu 
842.    —   páfalegt   embætti   626. 

—  prestlegt,  prestsins  embætti 
276,  277,  533,  551,  629,  804. 
842,  843.  —  sáluþarflegt  em- 
bætti  759.  —  skírnarembætti 
276.  —  sæmilegt  embætti  500, 
639.  —  afsetning  (missir)  em- 
bættis  754,  764,  799,  812,  817, 
820.  —  embættismenn  645.  — 
meðreiðarmenn  embættismanna 
645.  —  embættisskylda  215, 
255.  588. 


914 


REGISTR. 


emptio  145.  —  emtor  303  (sbr. 
kaup). 

emunitas  ecclesiarum,  sjá  ecclesia. 

endimörk  188.  335.  626.  —  endi- 
mörk  rétt  447. 

Endridus  Arnonis  323  (Indriði 
Árnason). 

England  723,  724.  —  tvær  aspic- 
iensbækr  í  spjöldum  enskar  439. 
—  enskr  graðall  435.  439.  — 
enskt  lérept  170.  —  messubók 
ensk  448.  —  enskir  peningar, 
enskt  silfr  331,  542,  544,  552, 
644.  722.  —  enskr  psaltari 
435.  —  reddingabækr.  xj.  453 
(sbr.  á  ensku  readingbook). 

Enni  í  Refasveit  í  Húnavatnssýslu 
470,  835. 

Ennishöfði  í  Strandasýslu  (Skrið- 
nesenni)  409. 

enskr,  sjá  England. 

eos  qui  proprio  712. 

Ephesii  (sbr.  Efesus)  178. 

epiphania  (domini)  792,  796,  809, 
827,  829,  852. 

episcopus  (sjá  biskup)  101 — 107, 
140—147,  160,  189—190,  192, 
235—237,  323,  351,  388,  389, 
506,    606,   608,    609,    610,   613, 

701,  702,  703,  704,  712.  713, 
717,  718,  724,  747,  748,  758.  — 
episcopus  dyocesanus  143.  — 
episcopus      suffraganeus      351, 

702.  —  coepiscopus  502.  —  epi- 
scopi  Scalholtensis  consecratio 
502 — 506.  —  clerici  episcopi 
101 — 103.  —  electio  episcopo- 
rum  101 — 103,  143.  —  canonici 
episcopales  388.  —  episcopalis 
concecrationis  munus  505.  —  epi- 
scopali  vice,  sjá  vice(s).  —  epi- 
scopatus  144,  507. 

epistolæ  (=  pistlarnir)  479. 
erat  Joseph  280. 

erfð,  erfðir  149,  164,  173.  174, 
185,   202,    240,   270,    286,    382, 


385,  392.  640.  —  konungserfð 
382,  385.  —  lögleg  erfð  149.  — 
sétta  erfð  382,  392.  —  erfðatal 
109,  173.  202,  382.  385,  386. 

erfingi,  erfingjar  57,  109.  150, 
151.  181.  198,  199,  205,  207^ 
209,  285,  287,  293,  295,  296, 
297,  298,  344.  347,  382,  385, 
895.  523,  531,  532^  570^  584, 
726.  751.  762.  835.     Sbr.  arfi. 

Ericus,  sjá  Eiríkr. 

erkibiskup  (sbr.  archiepiscopus) 
28,  32,  33,  92—93,  94-100, 
100—107,  125,  180,  139,  147— 
161,  174,  175—176,  185,  190, 
192,  193.  194,  195,  207,  208, 
209,  219,  220,  222,  223,  225. 
226,  227,  229,  281-235,  236. 
238—242,  244,  252—255,  268— 
266,  267-272,  274—275,  278— 
279.  822—828,  351.  353,  365, 
387,  388,  405,  406,  494-495, 
498,  499—501,  506,  510-511, 
514,  541—544,  551,  555,  561, 
563,  566,  567,  569—571,  573. 
580,  582,  606,  608,  609,  611, 
623,  624,  625,  628,  630,  637, 
688,  641,  701,  702,  705,  706, 
709,  710—713,  715,  718,  719. 
724,  725,  728,  747,  748,  749, 
754,  764,  789,  790,  793.  836, 
838.  847.  857.  870.  —  ármenn 
erkibiskups  221.  —  ármenningr 
erkibiskups  272.  —  ártiðir  erki- 
biskupa  826.  —  boð  erkibiskups 
724.  —  erkibiskupsbréf  207, 
580.  —  fráfall    erkibiskups  542. 

—  frávera  erkibiskups  156.  — 
fylgd  erkibiskups  152.  —  garðr 
erkibiskups  157,   365,   719.  729. 

—  hjávera,  hjávist  erkibiskups 
156,  157,  365.  —  inntekja  erki- 
biskups  827.  —  lénsmenn  erki- 
biskups  272.  —  menn  erkibisk- 
ups  hundrað  865.  —  návist  erki- 
biskups  152.  —  skip  erkibiskups 


REGISTR. 


915 


152.  —  skipan  erkibiskups  499. 
511.  —  sveinn  erkibiskups  544. 

—  takmörk  erkibiskupa  valds 
og  konungs  valds  100-  107. 139 

—  155.  —  úrskurðr  erkibiskups 
95 — 100.  —  virðing  erkibiskups 
157.  —  yfirdæmi  erkibiskups 
540.  —  erkibiskupsdæmi,  erki- 
biskupsríki  150,  175,  176,  185, 
252,  275,  326,  328,  353,  388, 
501,  606,  628.  630,  631,  705, 
706,  709.  —  erkibiskupsstóll 
255,  279.     Sbr.  Niðarós. 

Erlekr,  sjá  Ærlækr. 
Erlendr  í  Akrhöfða  427. 
Erlendr  Ámundason  271. 
Erlendr    biskup    í    Færeyjum    (d. 

1308)  175,  185,    191,    275,    351, 

363  (Erlendus  Ferensis). 
Erlendr    Erlendsson    á    Kolbeins- 

stöðum  379. 
Erlendr  kórsbróðir   í  Niðarósi   20, 

154, 
Erlendr  Jósteinsson  bróðir  721. 
Erlendr  Ólafsson  hinn  sterki  (digri) 

lögmaðr    og    riddari    (d.     1312) 

125.  239,  264,  269,  281,  282.  377. 
Erlendus    procurator   capituli    146 

(sbr.  Erlendr  kórsbróðir), 
Erlendr  sæna  331. 
Erlendr  Styrkársson  323. 
Erlendr  I*orvarðsson   lögmaðr   (d. 

1575)  246. 
Erlendsdóttir:  Valgerðr. 
Erlendsson :      Erlendr,      Eysteinn, 

Haukr,     Jón,     Magnús,     Vigfús, 

Porvarðr. 
Erlingr  Álfsson,   lendr  maðr  Nor- 

egs  konungs  (d.  1283)  145,  154, 

158. 
Erlingr    Ámunda(r)son    350,    351, 

357,  375. 
Erlingr  skakki,   jarl   í  Noregi  222 

—223. 
Erlingr    Viðkunnarson   í    Bjarkey, 

dróttseti  Noregskonungs  (d.  1355) 


333,  510,  646,  649,  652,  653, 
721,  722.  746. 

Erlingr  á  Völlum  í  Svarfaðardal 
455. 

Erlingsson:  Bjarni,  Magnús. 

Erpisey  312.     Sjá  Örfirisey. 

Erpstaðir  í  Landbroti  í  Vestr- 
Skaptafellssýslu  739.  781,  782 
(nú  og  kallað  Refsstaðir). 

ertogh  652.     Sjá  örtug. 

ertur  153. 

Esjuberg  (esuberg)  á  Rosmhvala- 
nesi  78.  80.  246,  248.  861.  Sbr. 
Æsuberg. 

Eskiey  í  Laxá  í  Laxárdal,  ítak  frá 
Grenjaðarstað  431. 

Eskiholt  á  Landi  646. 

Eskiholt  í  Mýrasýslu  578,  579. 

Esphæla  (=  MSteph.  62.  4to  = 
Eirspenla)  354,  489. 

estote  fortis  538. 

Esuberg,  sbr.  Æsuberg,sjáEsjuberg. 

eucharistia  276,  518,  545,  557. 

Eustachius  hinn  helgi  835.  — 
festum  Eustachii  835. 

Eva  839. 

evangelium,  evangeha  146,  147, 
190,  280,  479,  492,  505.  507, 
510,  540.  —  heilög  evangelia 
492,  510.  —  evangelia  sancta 
146,  147,  505,  507. 

ex  frequentibus  712. 

exactio  141,  303.  (Sbr.  krafa). 

exactor,  exactores  (sbr.  sýslumaðr, 
umboðsmaðr)  101,  103,  142.  144, 
145,  704,715. —exactores  ballivi 
144.— exactor  Jamptiæ715. —  ex- 
actores  præpositorum  704. —  ex- 
actor  regis  101,  103. 

exaltatio  ecclesiæ  dei  716. 

excommunicatio  (sbr.  bann)  48, 
135,  137,  160.  524,  547,  554, 
560,  630.  703,  704,  724,  806, 
819.  —  excommunicatio  major 
524,  560,  580,  806,  819.  — 
sententia  excommunicationis  630. 


916 


REGISTR. 


expeditiones  [regiæ  (sbr.  leiðangr)] 

104—105.  107.  143.  144. 
ey,  eyjar  (sbr.    insula)    153,    160. 

—  eyjar  691  (=  Vestmannaeyjar) 

—  eyjar  tvær  á  Bjarnarfirði  261. 

—  eyjar  á  Breiðafirði   116.  117. 

—  eyjar,  er  í  fjarar  116.  — 
eyjar  á  Hrútafirði  482.  —  eyjar 
á  Kúðafirði  853-856,  871. 

Ey  (Eyjarland)  í  Laxárdal  í  Suðr- 

Þingeyjarsýslu  431. 
Ey  á  Skagaströnd  470. 
Ey  í  Útlandeyjum  688. 
Eyhildarholt  í  Hegranesi  729,  730, 

744,  746. 
EyjafjöU   í  Rangárþingi   675,   676, 

677,  678,  679,  680,  682.  684.  — 

Eyjafjallamáldagar  676. 
Eyjafjörðr  449.  450,  485,  788,  789, 

863.  —  Eyjafjarðará  450. 
EyjaríKaldaðarneshreppiíStranda- 

sýslu  407. 
Eyjardalsá  í  Bárðardal  438,  487. 
Eyjarhamrar      í      ísafjarðarsýslu 

620. 
Eyjarhöfði    91.     487,     sjá    Eyrar- 

höfði. 
Eyjólfr  Árnason  851,  856. 
Eyjólfr,    er   gefr   Skútustaðakirkju 

kú  430. 
Eyjólfr  bóndi  á  Urðum  í  Svarfaðar- 

dal  457^ 
Eyjólfr  Brandsson  kórsbróðir  323. 
EyjóKr  djákn  nyrðra  675. 
Eyjólfr  erkibiskup,  sjá  Eih'fr  erki- 

biskup  Árnason. 
Eyjólfr  Helgason   (á  Þönglabakka) 

444. 
Eyjólfr  Jónsson  88. 
Eyjólfr  Jónsson    (prestr   á  Lundi) 

68. 
Eyjólfr  Pálsson,  ráðsmaðr   í  Skál- 

holti  og  ábóti  í  Þykkvabæ    734, 

861. 
Eyjólfr  prestr  á  Staðarbakka  483. 
Eyjólfr  Skeggjason  í  Skógum  677. 


Eyjólfr  prestr  Svalberðingr  2,  5. 
Eyjólfr  Þorkelsson  647. 
Eyjólfr  í*orsteinsson  ofsi  2. 
Eyjólfsdóttir:  f*órunn. 
Eyjólfsey  á  Breiðafirði  120. 
Eyjólfsson:       Brandr,      Brynjólfr, 

Egill,     Einar,     Guðmundr,     Jón, 

Magnús,  Sigurðr,  f  orsteinn. 
Eyjólfsstaðir  á  Völlum  í  Múlaþingi 

396. 
eykr  (jumentum)  75,  117,  620. 
Eyktarhólmr    milli    Býjaskerja    og 

Fúluvíkr  á  Rosmhvalanesi  77. 
Eyrafylki  í  Noregi  859. 
Eyrar     í    Árnesþingi    (=     Eyrar- 

bakki)  67,    194.   511.    -    Eyra- 

sandr  209. 
Eyrarbakki  í  Arnessýslu    75.     Sjá 

Eyrar. 
Eyrargil  í  Ey vindardal  í  Suðr-Múla- 

sýslu  83. 
Eyrarhorn  í  Héraði  (Öræfum)  776. 
Eyrarhöfði  í  Fjörðum  í  Suðr-Í*ing- 

eyjarþingi  91,  487.    Sbr.  Eyjar- 

höfði. 
eyri,  eyrar  676,  854. 
Eyri  í    Bitru  409—410. 
Eyri  í    Eyrarsveit   (Öndverð   eyri, 

Öndverðareyri)  257. 
Eyri  í  Hvalvatnsfirði  (i  Fjörðum)  í 

Suðr-Þingeyjarsýslu  91,  92,  444. 

—  Eyrarland  444.   —  Eyrarreki 

91,  92,  434.  —    Eyrarstúfr  447. 

864. 
Eyri  (=  Hvaleyri)  við  Hafnarfjörð 

377. 
Eyri  í  Ingólfsfirði  á  Ströndum  119. 
Eyri  i  Kjós  404. 
Eyri  í  Seyðisfirði   í  ísafjarðarsýslu 

616.  —  Eyrarmáldagi  616. 
Eyri  í  Skutilsfirði  í  ísafjarðarsýslu 

260,  699,  700. 
eyrir,  aurar  (sbr.    ore)    139,    173. 

193.    198,    205,    220,    224,    234. 

281,    286,    329,    331,    332,    336. 

349,  356,    383,    384,    394,    527, 


REGISTR. 


917 


536,   541,    542,    544,    551,    562, 

565,  566,  644,  656,  660,  710, 
800,  801,  812,  824,  831.  —  sex 
álna  aurar  168,  452.  —  allir 
aurar  gripa  440.  —  hálír  eyrir 
234,  527,  544,  551.  -  hálfr 
eyrir  (eyrir)  presti  í  sekt,  ef 
hann  hefir  ekki  hreint  hand- 
klæði  til  altaris    527,    562,    565. 

—  hálfs  eyris  sekt  fyrir  altaris- 
blæju  551.  —  lingrgull  í  Mikla- 
garði  í  Eyjafirði,  ok  vegr  hálfan 
eyri  452.  —  einn  eyrir  487, 
473.  —  eyrir  fimm  álnar  mórent 
vaðmál  168.  —  sex  álnar  mór- 
endar  í  eyri  286.  —  mörk  vax 
fyrir  eyri  168.  —  eyrir  guUs 
'168.  -  eyrir  silfrs  168,  701.  — 
eyrir  silfrs  boðfall  198,  205.  — 
eyrir  kirkjutíund  478,  sjá  eyris- 
tíund,  —  eyris  sekt  fyrir  altaris- 
blæju  ok  höfuðhn  527,  562,  565, 

566.  —  sekr  eyri  sá  prestr,  er 
eigi  er  kominn  í  kór,  þá  er  biskup 
kemr  í  sæti  sitt  536,  541.  — 
eyrir  messufall  fyrir  kapellu- 
prest  710.  —  sekr  eyri  fyrir 
stólu,  handbók  ok  yfirslopp  541. 

-  eyrir  fyrir  sacrarium  551,  — 
eyrir  vaðmáls  Jórsalatíund  prests 
123.  —  eyrir  fyrir  yfirkápu54l. 

—  tveir  aurar  fyrir  corporale 
551.  —  tveggja  aura  sekt  á 
hverri  kröfu  284.  —  tveim  aur- 
um  sekr  prestr,  ef  hann  geingr 
leyfislaust  af  synodo  542.  — 
tveir  aurar  fyrir  sacrarium  527, 
562,  566.  —  tveim  aurum  sekr 
höfuðprestr  fyrir   messufall  710. 

—  tveggja  aura  sekt  fyrir  skrúð- 
klæði,  sem  borið  er  framar  en 
lög  votta  285.  -  tveggja  (þriggja) 
aura  sekt  at  sækja  ekki  tíðir  iij 
sunnudaga  samfleytt  801,  824, 
831.  —  ij.  aurar  vax  663.  — 
ij.  aurar  fyrir  yfirslopp  541.  — 


ij  aurum  sekr  fyrir  hvern  þing- 
mann,  sem  eigi  er  alinn  286  (sbr. 
þrír  aurar),  —  ij  aurar  þokka- 
bót  294,  296.  -  þrír  aurar 
647,  —  þriggja  aura  sekt 
43.  —  þriggja  aura  sekt  at 
lúka  ekki  heytoll  í  gjalddaga 
292,  800,  824.  —  þriggja  aura 
sekt  at  sækja  ekki  messu  (kirkju) 
iij  sunnudaga  samfleytt  831  (sbr. 
tveir  aurar).  ~  sekr  þrem  aur- 
um  (ok  alin),  ef  eigi  ergoldiná 
sjö  nátta  fresti  alin  í  afgjöf  fyrir 
skipruðning  126,  234.  —  iij 
aura  sekt,  ef  prestr  sitr  á  presta- 
stefnu  orlofalaust  543.  —  iij 
aurar  biskupi,  sé  lík  grafið  rang- 
lega  í  kirkjugarði    eða  utan  59. 

—  iij  aurar  biskupi,  standi 
lík     uppi     yfir      fimt     59.     — 

—  iij  aurar  biskupi  sé  neitað  at 
fylgja  líki  59.  —  sekr  iij  aur- 
um,  ef  eigi  vill  ala  þingmann 
59.  —  iij  aurum  matgjafarhald 
59,  126,  127.  —  iij  aura  sekt 
at  koma  eigi  til  haustsamkomu 
(tíundarsamkomu)  59,  126,  128. 
~  iij  aura  sekt  á  vopnaburði  í 
kirkju  126,  127,  —  iij  aurum 
helgidagsbrot  126.  —  iij  aurum 
lægri  helgidaga  brot  60.  —  iij 
aurum  eiðar  á  ósóknardögum,  ef 
ekki  eru  vj  aura  dagar  60,  126, 
(sbr.  bls.  128).  —  iij  aurum  at 
nota  sjálfdautt  fé  126.  —  þrem 
aurum  at  vilja  ekki  vinna  eið 
at  fé  sinu  126.  128.  —  iij  aur- 
um  at  synja  manni  at  geyma 
klyfjar  um  helgi  60.  —  iij.  aurar 
reykelsis  458.  —  fjórir  aurar 
647.  —  hálfr  fjórði  eyrir  af 
Hraunsmúla  og  af  Þykkvabæ  til 
Kirkjubæjarklaustrs  782.  —  hálfr 
fjórði  eyrir  i  Vestri-Fit  frá 
Breiðabólstað  í  Fljótshlíð  688.  — 
fimm  aurar  435,  647.  ■—  tvær 


918 


REGISTR. 


álnar  hins  .v.  eyris  782.  —  silfr- 
ker  og  koma  til  .v.    aurar    463. 

—  vætt  mjöls  eða  .v.  aurar 
vöru  668.  —  fimm  aurar  af 
bænhúsi  425,  427,  771,  782, 
784.  —  fimm  aurar  af  bænhúsi 
á  Eystri-Sólheimum  til  Ytri- 
Sólheima  743.  —  fimm  aurar 
af  Dalbæ  og  af  Selbúðum  til 
Kirkjubæjarklaustrs  782.  — 
fimm  aurar  af  Klifshaga  til 
Skinnastaða  427.  —  fimm  aurar 
vöru  frá  Hörgsdal  og  Efriey  til 
í>ykkvabæjarklaustrs  739.  — 
fimm  aurar  kirkjutíund  á  Eyjar- 
dalsá  438.  —  fimm  aurar  messu- 
kaup  á  Rauðalæk  efra  698.  — 
V  aurar  fríðir  431,  —  v  aura 
ábreiðsl  430.  —  þrjár  bækr  á 
.V.  aura  430.  —  óttusaungvabók 
og  sálutíðabók  á  Hofi  í  Öræfum 
.v.  aurum  775.  —  sex  aurar 
436,  440,  442,  456,  464,  670, 
771,  782.  —  vj  aurar  vaðmála 
88.  —  sex  aura  sekt  43.  —  sex 
aura  sekt  á  okri  58.  —  sex 
aurar  at  heyra  skriptamál  okr- 
karls  127  (sbr.  128).  —  vj  aurar 
meinsæri  eiðvættis  59.  —  vj 
aurar  helgidagsbrot  59.  —  vj 
aura  dagar  126,  128.  —  vj  aur- 
um  afgjöf  (tíund)  heilagra  daga 
veiða  59,  126,  128.  -  vj  aurar 
at  vinna  eiða    á  langaföstu   60. 

—  vj  aurum   eiðar    á   ósóknar- 
dögum  126.  —  vj    aura    at  eta 
fisk  á  vatnsföstudag    60.    —    vj 
aurar  at  eta   hvítt    á    þurföstu-  j 
dag  60.  —  vj  aurar  at  eta  hvítt 
miðvikudag    í    föstu,    langafrjá-  : 
dag,  laugardag  fyrir  páska  og  í 
imbrudögum  60.    —     vj    aurum  i 
at    kaupa    xij    messur    og    xij 
bunusdaga    63.     —    vj    aurum 
reiðskjótafall  við  biskup  126.  — 
vj  aurar  biskupi,    ef  bygt  er  til 


auðnar  534,  571.  —  vj  aurar  af 
bænhúsi  407,  427,  637,  663, 
769,  773,  774.  775,  777,  779, 
785,  833.  —  vj  aurar  af  bæn- 
húsi  á  Raufarbergi  778.  —  vj 
aurar  af  tveim  bænhúsum    427. 

—  vj  aurar  af  þrem  bænhúsum 
426,  771.  —  vj  aurar  af  Sand- 
eyri  til  Laugabóls  615.  —  vj 
aurar  porcio  ecclesiæ  í  Miðbæli 
679.  —  tveim  álnum  fátt  í  sex 
aura  messukaup  á  Miðskála  682. 

—  propiciatorium  .vj.  aura  af 
silfri  456.  —  vj  aura  prestskyld 
í  Hafnarnesi  740.  —  sex  aurar 
vöru  437,  442.  —  sex  aurar 
vðru  í  TJlfsstöðum  til  Breiðaból- 
staðar  688.  —  vj  aurar  í  Duf- 
þaksholti  til  Odda  691.  —  vj 
aurar  í  Guttormshaga  til  Odda 
691.  —  vj  aura  tollr  frá  Ökrum 
í  Krossholti  113.  —  vj  aura 
tollr  frá  Setbergi  til  Eyrar  257. 

—  vj  aura  ból  332.  —  vj  aurar 
í  bókum  á  Sauðanesi  786.  — 
vj  aura  hökull  430.  —  hálfr  vj. 
eyrir  fyrir    kirkju  uppsmíð  430. 

—  kaleikr  í  Hruna,  er  stendr 
.vj.  aura  665.  —  vj  aurar  reyk- 
elsis  í  Næfrholti  694.  —  vj 
aurar  öfundarbót    294,    296.    — 

—  sjö  aurar  647.  —  tjöld  til 
átta  aura  119.  —  níu  aurar 
vöru  462.  —  níu  aurarvöru  frá 
Þverá  til  Kirkjubæjarklaustrs 
781.  —  kaleikr,  er  stendr  ij 
örtugar  hins  .ix.  eyris  í  Hruna 
665.  —  algyldr  kaleikr,  er  vegr 
níu  aura  84.  —  tíu  aurar 
462,  647,  727,  777.  —  tíu  aurar 
í  bókum  í  Saurbæ  í  Eyjafirði 
451.  —  í  Tungufelli  667.  —  á 
Krossi  685.  —  bækr  tíu  aura 
verðar  441.  —  saltari  fyrir 
hálfan  .x.  eyri  450.  —  tíu  aura 
kerald  439.  —  tíu  aura  lás  425. 


REGISTR. 


919 


—  tíu  aurar  kirkjutíund  í  Flata- 
lungu  463.  —  tíu  aurar  á  hverj- 
um  tólf  mánuðum  til  Reykja-  ! 
hlíðarkirkju  429.  —  tíu  aurar  í  | 
Geirsbrekku  frá  Stað  í  Súganda- 
íirði  575.  —  tíu  aurar  frá  Eyj- 
ólfsstöðum  til  Vallaness  396.  — 
tíu  aurar  af  Lómagnúpi  til 
f'ykkvabæjarklaustrs  739.  —  tíu 
aurar  af  fimm  hundruðum  í 
Steðjubakka  til  í*ykkvabæjar- 
klaustrs  739.  —  tíu  aurar  í 
vaxi  í  Hlíð  í  Biskupsstungum 
670.  —  X.  aurar  vax  670,  — 
tiu  aurar  í  viði  482.  —  tíu  aurar 
vöru  í  Borg  undir  Eyjafjöllum 
678.  —  tíu  aurar  vöru  á  Gunn- 
steinsstöðum  485.  —  tíu  aurar 
vöru  frá  Geilum  og  frá  Holti  á 
Síðu  til  Þykkvabæjarklaustrs 
738,  739.  —  ellefu  aurar: 
hálfr  ellefti  eyrir  í  flytjanda 
eyri  1  Núpufelli  450.  —  algyltr 
kaleikr,  er  stendr.  xj.  aura  378. 

—  tólf   aurar    460,    775,   874. 

—  tólf  aurar  fyrir  mörk  544. — 
tólf  aura  sekt  (fésekt)  42,  43, 
132.  —  tólf  aura  sekt  fyrir  at 
festa  konu  fyrri  en  lýst  sé  til 
lykta  59.  —  tólf  aura  sekt  á 
frestan  brúðkaups  59.  —  tólf 
aura  sekt  at  gera  brúðkaup  á 
óleyfðum  tíma  59.  —  xij  aura 
sekt  at  gera  brúðkaup  frá  gagn- 
dagaviku  fram  yíir  hvítasunnu 
812.  —  tólf  aurar  at  liggja  með 
fjórmenningi  59.  —  tólf  aurar 
helgibrot  í   sextándagahaldi   59. 

—  tólf  aurar  at  eta  hvítt  á 
vatnsföstudag  60.  —  tólf  aurar 
at  eta  ket  á  þurföstudag  60.  — 
tólf  aura  sekt  at  vígja  þjónustu 
á  páskadag  538.  —  tólf  aurar  af 
Ökrum  í  Krossholt,  ef  ólærðr 
maðr  býr  113.  —  tólf  aurar  af 
bænhúsi    427.  —  tólf   aurar    af 


þrem  bænhúsum  429.  —  tólf 
aurar  af  fjórum  bænhúsum  425. 

—  tólf  aurar  utangarðs  á  Ups- 
um  458.  —  tólf  aurar  af  Brekku 
hvert  ár  til  Laugabóls  615.  — 
tólf  aurar  af  Felli  til  Ytri-Sól- 
heima  743.  —  tólf  aura  skyld  í 
Melkot  frá  Odda  691.  —  tólf 
aurar  af  Jökulfelli  til  Rauða- 
lækjar  777.  —  tólf  aurar  í  bók- 
um  á  Gnúpi  í  Eystrahrepp  668. 

—  á  Búlandi  783.  —  tólf  aurar 
hins  fjórða  hundraðs  í  bókum  í 
Dal   undir    Eyjafjöllum    683.  — 

—  tólf  aurar  brendir  fyrir  mán- 
aðarmataból  331.  —  tólf  aura 
hross  777.  —  tólf  aurar  í  land- 
nám  376.  —  tólf  aurar  lögaura 
88.  —  tólf  aurar  í  salti  frá  Vík 
í  Mýrdal  til  Þykkvabæjarklaustrs 
738.  —  tólf  aurar  silfrs  701.  — 
silfrkaleikr  gyltr  og  vegr  .xij. 
aura  463.  —  tólf  aurar  vaðmáls 
88.  —  tólf  aurar  vöru  frá  Göt- 
um  til  f'ykkvabæjarklaustrs  738. 

—  at  lúka  fátækum  mönnum 
xij  aura  vðru  á  langaföstu  á 
Kálfafelli  í  Fljótshveríi  779.  — 
þrettán  aurar  459.  — þrettán 
aurar  kirkjutíund  á  Undenfelli 
478.  —  þrettán    aura   vax    469. 

—  huslker  xiij  aurar  á  Hofi  í 
Öræfum  775. — fjórtán  aurar 
468,  484.  —  fjórtán  aurar  kirkju- 
tíund  í  Höfða  447.  —  fjórtán 
aura  ból  336.  —  fjórtán  aurar 
vöru  á  Hálsi  í  Fnjóskadal  440. 
fimtán    aurar   474,    727,   782. 

—  seytján  aurar  437,  — 
átján  aurar  467,  470.  — átján 
aurar  utangarðs  á  Silfrastöðum 
462.  —  átján  aurar  kirkjutíund 
á  Gnúpi  í  Miðfirði  483.  — 
átján  aurum  saungr  til  Mýdals 
úr  Saurbæ  64.  —  átján  aura 
ból    281.    —    sekr     átján     aur- 


920 


REGISTR. 


um  42. — hálfr  Dítjándi  eyrir 
453.  —  eyrisskaði  391.  —  eyris- 
tíund  472,  490,  492  (sbr.  tíund). 

—  eyristoUr  633.  634  (sbr.  toUr). 

—  forlagseyrir  344,  393.  —  fríðir 
aurar  64,  656  (sbr.  frítt).  — 
gjaldeyrir  235.  —  kaupeyrir 
154, 184,  404.  644,  834.  —  kirkju- 
eyrir  562.  —  konungseyrir  139. 

—  landaurar  151.  —  laus  eyrir, 
lausir  aurar  173,  193,  220,  224, 
539,  722,  834.  —  lagaurar,  lög- 
aurar  88,  208,  209,  286,  446.  — 
ómagaeyrir  12, 13, 16, 17, 18,  210, 
285.  —  sakeyrir,  sakareyrir  207, 
209,  222,  369,  509,  765,  834.  — 
vísaeyrir  139.  Sbr.  flytjandi  eyrir, 
þinglagsaurar. 

Eysteinn  Ásgrímsson  323. 
Eysteinn  Erlendsson    erkibiskup  í 

Niðarósi  222. 
Eysteinsson:  Hákon,  Oddr. 
Eystrihreppr    1    Árnessýslu     662, 

869  (=  Gnúpverjahreppr). 
Eyvindará  í  Suðr-Múlasýslu  83.  — 

Eyvindardalr  83. 
Eyvindarholt  undirEyjafjöUum  870. 
Eyvindarlækr    í    Aðaldal    í    í*ing- 

eyjarsýslu  434. 
Eyvindarmúh  í  Fljótshlið  88,  686. 
Eyvindastaðir      (Eyvindarstaðir)    í 

Eyjafirði  450. 
Eyvindr  biskup  í  Ósló  (1288-1304) 

275. 


Faðir:  andlegr  faðir  156,  195,215, 
267,  326,  614,  722,  834,  857.  — 
andlegt  faðerni  48.  —  allsvald- 
andi  faðir  alkar  miskunnar  185. 
—  forfaðir  711,  712.  —  guðfaðir 
756.  —  himneskr  faðir  215.  — 
heilagr  faðir,  heilagir  feðr  176, 
180,  185,  216,  225,  354,  625, 
837,  840.  —  skipan  heilagra 
feðra  225.    —    skriptafaðir    631, 


752,    763.     —    virðulegr    faðir, 

virðulegir    feðr    148,    154,    156. 

372.  —  föðurlaust  barn  532,  550, 

572,  640,  804,  825.     Sjá  frænd- 

semi. 
faðmr    431,    681,    773,    781,    786. 

854.  —  fyrirdæmd  faðmlög  631. 
Fagrahlíð    (Fagrhlíð)    í    Landbroti 

739. 
Fagranes  á  Langanesi  71,  74. 
Fagranes  við  Skagafjörð  468,  487. 
Fagrey  á  Breiðafirði  116.  636. 
Fagribær  í  Höfðahverfi  447. 
Fagridalr  í  Mýrdal  738. 
Fagridalr  í  Vopnafirði  72,  75. 
Fagriskógr  í  Þjórsárdal  865. 
falco  griseus  (=  grávalr)  104.  Sbr. 

gerofalco  griseus, 
fálki,  fálkar    161,   394.    -    fálka- 

veiðar  241.  —  geirfálki  151. 
Fallandastaðir    í    Hrútafirði    258, 

484,  736. 
falleran,  at  fallerast  133,  214, 
fals,  falsan   213,    509.    587,   600, 

651,  853.   —  falsan   bréfa    213, 

587,  600,   851—56.    —    falsbréf 

851-856,    -    falskaup  208.  - 

falsvitni    753.    763.    —    falsleg 

tálman  711.  —  fals    á   varningi 

651-652. 
famiUa  144,  303. 
famulus  507. 

fang  (=  veiði,  veiðiskapr)  442,  443. 
fang  úr  kú  286. 
fangelsi  234. 
far  (=   skip)    722.    —    íslandsfar 

722.  -  íslandsfarar  728.  729. 
fardagar  169.  299,  306.   314.    443. 

444,    594,    664.    746.    793.    802. 

814.  817.  —  föstudagr  í  fardög- 

um  300. 
Farensis    episcopus   {=   Færeyja- 

biskup)  502-506,  608. 
farina   (mélmatr,    kornmatr)    104, 

143,  303,  304.  -   triginta    leste 


REGISTR. 


921 


farine  mittantur  ad  Islandiam 
104,  143.  —  talenlum  farine 
303-304. 

Farmannalög  Jónsbókar  18,  173, 
399. 

farvegr  forn  850. 

farþegi  788. 

fasta,  at  fasta  29,  38-42,  128— 
129,  139,  224,  244,  272,  442, 
508^  519,  537,  542,  543,  558, 
559,  573,  594,  595,  596,  597, 
599,  600,  601,  602,  603,  605, 
606,  706,  752,  763,  793,  803, 
807,  808,  838.  —  fasta  =  langa- 
fasta  41,  458,  577,  786.  —  at 
fasta  (karínu  XL  daga)  við  vatn 
ok  brauð  38,  132.  —  almenn- 
ingsfasta  129.  —  alþýðufasta  29. 

—  karínufasta  (sbr.  karína)  38. 

—  lögfasta  443.  —  miðfasta 
413.  —  vatnfasta  40,  42,  61, 
598,  600,  752,  763,  800,  824.  — 
þurfasta,  fasta  við  þurt  40,  61, 
132,  594,  598,  600,  802.  -  at 
fasta  sexdægru  598,  605.  — 
föstuafbrigði  61.  —  föstudagr 
(sbr.  frjádagr)  29,  39,  40,  43, 
61,  129,  132,  133,  300,  378, 
403,  594,  596,  600,  601,  606, 
634,  636,  812,  844.  —  föstudagr 
í  fardögum  300.  —  föstudagr 
hinn  langi  634.  —  föstugangr 
822  (=  föstuinngangr).  —  föstu- 
nátt,  föstunætr  29,  39,  40,  41, 
597.  603,  605,  793,  802,  814.  — 
föstunátta  fasta  597,  603.  — 
föstunáttaleyfi  29,  129,  803.  - 
föstutíðir  444.  Sbr.  almennings- 
fasta,  alþýðufasta,  gagnfasta, 
Jólafasta,  karínufasta,  langa- 
fasta,  lögfasta,  miðfasta,  níu- 
vikna  fasta,  þurfasta. 

fasteignir  175,  184,  187,  588.  744, 
745,  753.  791,  795,  797,  808, 
815,  821,  822,  827,  828,  829.  — 
fasteigna  tíund  791,  795,  797. 


fátækir  menn  57,  126,  127,  158, 
177,  198,  199,  207—209,  230, 
300,  309,  344,  345,  346,  347J 
360,  364,  378,  393,  396,  471, 
480,  485,  495,  515,  525,  542, 
543,  554^  556,  560,  563,  567, 
599,  604,  613,  614,'  628,  631, 
639,  664,  742,  759,  779,  793, 
802,  844,  845.  -  fátækir  frændr, 
fátæk  skyldmenni  647,  648.  — 
fátæk  mey  eðr  kona  292.  —  fá- 
tækir  ölmusumenn  746.  —  fjórð- 
ungr  fátækra  manna  af  tíund 
364.  —  flutningr  fátækra  manna 
198,  208.  —  gjaíir  til  fátækra 
manna  845.  —  fátækra  manna 
spítall  158.  —  fátæki,  fátækt  335, 
391,  393. 

Feðgar  í  Meðallandi  871. 

fé  161,  165,  177,  184,  186,  196, 
197,  198, 199,  204,  207,  209,  210, 
220,  221,  223,  224,  225,  230, 
233,  240,  243,  244,  270.  284- 
287,  293-298,  345,  347,  392, 
393,  416,  427, 436,  523,  524,  536, 
539,  541,  548,  554,  560,  569, 
570,  572,  602,  653-658,  660, 
665,  671,  726,  731,  735,  744, 
745,  751,  762,  806,  819,  844^ 
860.  —  at  fyrirgera  fé  ok  friði 
224.  —  fé  ok  færi  653.  —  hver 
peningr  fjár  223.  —  dautt  fé, 
at  byggja  dautt  fé  (okra)  57 — 
58,  177,  199,  230,  244.  —  dilk- 
íé  208,  285.  -  dæmt  fé  296.  — 
eindagað  fé  198,  204-205.  — 
—  fúlgufé  208.  —  gamalt  fé 
(sauðfé)  434.  —  geldfé  284,  345 
(sbr.  geldfé).  —  kirkjufé  196, 
204,  232,  326,  570  (sbr.  kirkja). 
leigufé  293-295,  297.  —  laust 
fé,  lausafé  296  (sbr.  lausafé).  — 
liggjandi  fé  326.  —  ómagalaust 
fé  287.  —  ómarkað  fé  287.  - 
rangfeingið  fé  751.  —  skipafé 
197,  204.    —   skuldlaust  fé  287. 


922 


REGISTR. 


—  staðarfé  256  (sbr.  staðr).  — 
Sbr.  vitafé.    —  þriðjungafé  746. 

—  atlega  fjár  at  seli  744.  — 
ávöxtr  fjár.  sjá  ávöxtr.  —  skjól 
fyrir  fé  (sauðfé)  634.  —  viðtaka 
viðrtaka  fjár  654—655.  —  fjár- 
afli  532.  550,  567.  572,  639, 
803,  820.  824.  825.  -    fjárgjald 

156,  178,    220,    233,    285,    654, 

656,  838.  -  fjárhald  200,  206, 
208,  286,  294,  844.  —  fjárhalds- 
maðr  286,  395.  —  fjárhlutr  750. 

—  fjárhús  664,  870.  —  fjárlag 
167—171.  —  fjárkrafa  654.  656, 

657.  —  fjárkröfuforsögn  656.  — 
fjármaðr  247,  248.  —  húsrúm 
fjármanni  247,  248.  —  fjár- 
magn  197,  202,  349,  364.  —  fjár- 
missa  510.  —  fjármunir  750.  — 
fjárpínur,  fépínur  151,  240,  500, 
707,  713,  795.  821.  827,  829.  — 
fjársekt,    fésekt    132,    134,  150, 

157.  174,  490,  719.  —  fjárskaði 
161,  163^  399,  402.  —  fjársókn 
199,  383,  384,  654,  657.  —  fjár- 
styrkr  647.  —  fjár  uppreiðsla 
331.  —  fjár    upptekt   419,    657. 

—  fjár  útlát  744.  —  fjárvöxtr 
532  (sbr.  ávöxtr).  —  fjársparn- 
aðr  508.  —  fjárþurðr  508.  — 
fégjaíir  600.  —  féhirðir  404,  719. 

—  féhirzla  Noregskonungs  859. 

—  félát  138.  —  félausir  menn 
293.  295,  296,  297,  298.  —  fé- 
lausir  menn,  sem  óskilgera  6 — 
10.  —  féleysi  648.  —  féprettir 
157.  Sbr.  búfé,  fénaðr,  geldfé, 
sauðpeningr. 

félag  293,  295,  296.  297,  298,  333, 
344,  348,  349,  588.  —  félags- 
gerð  hjóna  293,  295—298,  847 
—349,  395.  —  helmingar  (helm- 
inga,  helmings)  félag  344.  348, 
395.  —  þriðjungafélag  347. 

Felicissimus  píslarvottr  (6.  Aug.)  409. 

Fell  í  Biskupstungum  670. 


Fell  í  Kollafirði  258.  406—407. 

Fell  í  Myrdal  743. 

Fell  í  Sléttuhlið  459.  487. 

Fellsliverfi  í  Hornafirði  771.  772. 

Fellslækr  á  Langanesi  425. 

Fellsmúli  á  Landi  86. 

fénaðr  (sbr.  búfé,  fé)  207.  234, 
287.  531.  627.  794.  803.  —  at 
blandast  við  fénað  794.  808. 

ferð,  för  153,  160,  219.  372,  513. 
539.  540.  557,  648.  657,  765, 
841.  —  ferðamenn  208,  210.  — 
kaupferðir  173.  —  langferð 
894.  —  langferðamenn  754,  764. 
—  leiðangrsferð  151.  157.  — 
pílagrímsferð  539,  841.  —  utan- 
för,  utanferð  243,  265.  644.  — 
þingför  172.  194.  195.  243,  355, 
657.     Sbr.  selför,  sængrför. 

Ferensis,  sjá  Farensis. 

ferja  457. 

feria,  feriæ  538.  601.  652.  708.  — 
feria  quarta  (miðvikudagr)  601.  — 
feria  sexta    (föstudagr)    601. 

Ferjubakki  í  Skinnastaðaþingum 
312. 

Ferjuhamar  í  Skagafirði  301,  398. 

ferming  (barna)  51,  760.  761.840. 

Feroyæ  285,  287  (sbr.  Færeyjar). 

ferskepta  450,  474  (sbr.  vaðmál). 

feslar,  festingar,  at  festa  sérkonu 
26,  29,  36,  59.  202,  329.  344. 
878,  392,  399,  517,  518.  529. 
557,  564.  573,  598,  758.  768.  764. 
808,  820.  838.  —  launfestar, 
launfestingar,  leynilegar  fest- 
ingar  278,  573,  593,  638,  791. 
795,  797,  808.  816,  821,  827, 
829.  —  lögleg  festing  392.  — 
festarmál,  festmál  244,  628.  — 
festarvottar  344. 

festivitates  189. 

festum.  festa  132,  183,  159.  174. 
190.  —  summa  festa  182.  — 
festum  dupplex  182.  276.  537. 
588.  —  novum  festum   595.  — 


I 


REGISTR. 


923 


festum  Andree  apostoli  189.  — 
festum  Augustini    episcopi    858. 

—  festum  Bartholomei  aposfoli 
747.  —  festum  Basilii  episcopi 
724.  —  festum  Calixti  papæ  467. 

—  festum  Cosmæ  et  Damiani 
martyrum  634.  —  festum  cor- 
poris  Christi  594,  595,  796  (sbr. 
dýridagr).  —  festum  Demetrii 
martyris  472.  —  festum  Eustachii 
abbatis  835.  —  festum  Firmini 
martyris  474,  482.  —  festum 
Fransisci  471,  475,  480.  —  fe- 
stum  Georgii  martyris  789.  — 
festum  Hallvardi  martyris  503, 
847.  —  festum  innocentium 
780,  792,  796,  809,  829.  —  fe- 
stum  inventionis  crucis  305.  — 
festum  Jacobi  apostoli  189.  —  fe- 
stum  sanctorum  Johannis  &  Pauli 
martyrum  731.  732.  —  festum 
sanctæ  Katrinæ  189.  —  festum 
sancti  Lucæ  evangelistæ  397.  — 
festum  Marci  papæ  472,  836.  — 
festum  beatæ  Margaretæ  virgi- 
nis  714.  —  festum  assumpcionis 
beatæ  Mariæ  107.  —  festum 
Matthei  451.  —  festum  Mauricii 
&  sociorum  eius  467,  476.  — 
festum  sancti  Maurini  abbatis 
159.  —  festum  sancti  Michaelis 
189.  —  festum  sancti  Nicolai 
189.  —  festum  sancti  Olai  189. 

—  festum    kirkju    patroni    713. 

—  festum  Paxedis  virginis  482. 

—  festum  apostolorum  beati 
Petri  &  Pauli  645.  —  festum 
sancti  Petri  ad  vincula  102.  — 
festum  reliquiarum  280,  410.  — 
festum  sanctorum  septem  dor- 
mientium  718.  —  festum  Se- 
bastiani  marlyris  458.  —  festum 
Sixti  papæ  430.  —  festum  sancti 
Suithuni  189,  190,  649.  —  fe- 
stum  trinitatis  174.  —  festum  Vin- 


centii  martyris  189,851.  —  festum 

sancti  Vitalis  martyris  266,  744. 

fet:  at  mæla  hval  fetum  778.  779. 

—  XX  feta  tré  436. 

fides  607,  608,  609,  718,  750,  848. 

—  íides  catholica  607—610.  — 
articuli  fidei  750. 

Fííilsgerði  (Fiíilgerði)  í  Eyjaíirði  485. 

fífl  235. 

Fíflaholt  eystra  í  Landeyjum  688, 

Figiaco  608,  610. 

íilia:  filia  propria  211—212.  Sbr. 
dóttir,  frændsemi. 

mius  140,  190,  192,  236,  237, 
323,  352,  517,  521,  545,  546^ 
606,  607,  608,  609,  610,  702, 
818,  839.  —  filius  dei  135—137. 

—  filius  virginis  702,  —  devoti 
filii  607.  —  dilecti  filii  606,  608, 
609,  610.  —  grati  filii  607. 

Filippus  postuli  129,  746,  802. 
Filippusdóttir :  Ingigerðr. 
fillingar  norrænir  375. 
fimmdeila  (hvala)  321.  486. 
fimt  59. 
fimtudagr  87,    595.    768,    852.    — 

fimtudagr  fyrstr  í  sumri  sauða- 

gjalddagi  í  Odda  87. 
fimtungr  69,  73,    75,    77,   91,  119, 

247,    248,    308,    312,    322,    408, 

432,  471,  487,  620,  768.  —  fimt- 

ungaskipti  67,  73. 
fingrguU  329.     Sbr.  kirkja. 
Finnafjörðr  í  Norðr-Múlasýslu   71, 

74.  —  Finnafjarðará  71,  74. 
Finnastaðir     i    Saurbæjarhrepp    í 

Eyjafirði    450.    —  Finnastaðir  í 

Hrafnagilshrepp  452. 
Finnbjörn  [Sigurðarson  i  Hvammi 

í  Vatnsdal]  733. 
Finnbogi  Jónsson  lögmaðr  379. 
Finnmörk  859, 
Finnr,  herra  325,  838. 
Finnr  Bjarnarson  Hamra-Finnsson- 

aráNesiíSelvogi  377,  378,  863, 
i  Finnr  Jónsson   biskup   í  Skálholti 


924 


REGISTR. 


125.  147,  255,  322,  323,  324,- 
325.  423,  441,  511,  512,  582, 
594,  606,  612,  613,  736,  789, 
794,  830.  853. 

Finnr  Magnússon  prófessor  5, 
374. 

Finnr  Ögmundarson,  herra  (d.  1343) 
646. 

Finnsdóttir:  ÍÞóra. 

Finnsson:  Bjarni  (Björn),  Hannes. 

Finnsstaðir  í  Köldukinn  439. 

Finnsstaðir  á  Skagaströnd  471. 

Finnsteigr  á  Grenjaðarstað  431. 

Firðafylki  í  Noregi  859. 

Firminus  biskup,  píslarvottr  hinn 
helgi  474,  482. 

íirnaverk  604. 

Fiskilækr  í  Haukagilslandi  í  Hvít- 
ársíðu  359. 

fiskr,  fiski  (sbr.  lax,  skreið,  veiði) 
61,  153,  154,  442,  834.  854.  — 
at  róa  til  fiskjar,  at  fiskja  39, 
854.  -  öll  fiski  475,  617.  — 
fiskr  geingr  í  teina  (=  í  háf  í 
kistu)  578.  —  fiskar  veiddir  á 
helgum  dögum  495.  —  fjórðungr 
fiska  til  Ingjaldshvols  411.  — 
fjórðungr  vættar  fiska  presti  í 
Húsavík  428.  —  hálf  vætt  fiska 
af  hverjum  bæ  til  Tungu  í  Stein- 
grímsfirði  408.  —  xvj  fjórðungar 
fiska  fyrir  að  hirða  um  kirkju  í 
Grímsey  442.  —  c  fiska  frá  Of- 
anleyti  til  Odda  88.  —  fiski- 
menn  407,  617.  —  fiskreki  á 
Eyrarbakka  671.  —  fiskreki  á 
Mjófatanga  á  Rosmhvalanesi  77. 

—  fiskatollr  til  Flateyjarkirkju 
fyrir  Flateyjardal  441.  —  fiska- 
toUr  til  Hofs  á  Skagaströnd  469. 

—  fiskitoUr  um  allan  Skaga  til 
Hvammskirkju  í  Laxárdal  468 
—469.  —  fiskatoUr  til  Kaldaðar- 
ness  í  Bjarnarfirði  407.  —  fiska- 
toUr  á  Presthólum  426.  —  fiska- 
toUr  á  Svalbarði  426.    —  fiska- 


toUr  um  aUa  Sléttu  426.  — 
fiskatoUr  á   Þaunglabakka    444. 

—  fiskatoUr  á  faunglabakka 
hinn  minni  xij  álnir  444.  —  fisk- 
tíund,  fiskatíund  153,  192.  — 
fiskivatn  372.  —  fiskiveiðar  722. 

—  fiskveiði  á  Arnarvatnsheiði 
479.  —  fiskveiði  í  Djúpá  í  Fljóts- 
hverfi  778,  779.  —  fiskveiði  í  Flóa 
hvorum  tveggja  á  Tvídægru  359, 
863.  —  fiskveiði  í  Gljúfrá  í 
Mýrasýslu  578.  —  fiskver  í 
Náttfaravíkum  431. 

Fit  undir  EyjafjöUum  684.  —  Fitin 

ytri  688.  —  Fornafit  (fór  af  um 

1635)  870. 
Fitin    fyrir    Breiðabólstað    á    Síðu 

(mjög  af  sér  geingin  orðin  1615) 

779,  780. 
Fitjá,  er  feUr  í  Víðidalsá  478. 
Fitjar   í    Garði    á    Rosmhvalanesi 

77. 
Fitjar  við  Hrútafjörð  484. 
Fitjaskógr  fremri  og  nyrðri  (norð- 

ari)  í  Þjórsárdal  866,  868. 
fjaðrklæði  38,   46,   596,   600,    601 

(sbr.  dúnklæði). 
Fjalafylki  í  Noregi  859. 
fjaU:  undir  FjaUi  á  Síðu  298.  sbr. 

Kleifar.    —    at  reka  á  fjaU  781. 

—  fjaUgaungur  284.  —  fjaU- 
hagi  frá  Staðastað  á  Vatnaheiði 
114.     Sbr.  fjara. 

FjaU  (Syðra-FjaU)    í  Aðaldal   434. 

—  FjaUsland  434. 

FjaU    í   Héraði   (Öræfum)  776.   — 

—  FjaUsland  776. 

FjaU    í    Seiluhreppi    í    Skagafirði 

301. 
FjaUeyrar  í  Skötufirði  við  ísafjörð 

615. 
fjandinn  (sbr.  andskotinn,   djöfuU- 

inn,    óvinrinn)    216,    630,    750, 

762. 
fjár-,  sjá  fé. 
fjara,  fjörur  79.  —  miUi  fjaUs  ok 


REGISTR. 


9^ 


fjöru  848.  —  sölvafjara  117.  — 
íferð  í  fjöru  117,  683.  —  fjöru- 
gögn  116.  317,  319,  446  (sbr. 
landgögn).  —  fjörunytjar  119, 
261,  408,  620.  —  fjöruvarð- 
veizla  245.  —  fjörur  Breiða- 
bólstaðar  í  Fljótshlíð  689.  — 
Breiðármerkr  772—773.  —  Dals 
undir  Eyjafjöllum  683.  —  Gaul- 
verjabæjar  og  Loptsstaðamanna 
671.  -  Hofs  i  Öræfum  774.  - 
Holts  undir  Eyjafjöllum  84—86, 
681.  —  Jökulfells  í  Öræfum 
774.  —  Kálfafells  í  Fljótshverfi 

778,  779.  -  Kálfafells  í  Horna- 
firði  771.  — Kirkjubæjarklaustrs 
781.  —  Oddastaðar  88.  —  Rauða- 
lækjar  í  Héraði  776.  —  Viðeyj- 
arklaustrs  245-248.  —  Þern- 
eyjar  64.  —  Þykkvabæjar- 
klaustrs  740.  —  Ása  fjara  hinna 
ytri  (Bænhússtúfr)  740.  —  Borg- 
arfjara  undir    Eyjafjöllum    678. 

—  Búlandsfjara  740,  852,  855, 
856,  —  Bæjarfjara  í  Lóni 
769.  —  Dunskógafjara  740.  — 
Efrieyjarfjara   í  Meðallandi  740. 

—  Fossfjara  í  Fljótshverfi    778, 

779.  —  Grímsstaðafjara  i  Land- 
eyjum  88.  —  Hafnarnessfjara  í 
Álptaveri  740.  —  Herdísarvíkr- 
fjörur  124.  —  Hólafjara  í  Öræf- 
um  773.  —  Hraunfjara  í  Fljóts- 
hverfi  778,  779.  —  Hraunsfjara 
í  Grindavík  832.  —  Hvamms- 
fjara  undir  EyjafjöIIum  84,  681. 

—  Krossvíkrfjara  (frá  Ferney) 
64.  —  Maríufjara  Breiðaból- 
staðar  í  Fljótshlíð  689.  —  Salt- 
höfðafjara  í  Öræfum  773.  — 
Saurbæjarfjara  1  Dalasýslu  633. 

—  Sigluvlkrfjara  í  Landeyjum 
88.  —  Skúmsstaðafjara  88.  — 
Synstu-Vestrholta  fjara  undir 
Eyjafjöllum  84,  681.  -  Vindás- 
fjara  í  Öræfum  773.    —   Þiífna- 

Dipl.  Isl.  II.  B. 


fjara  í  Landeyjum  88.  ~  Þykkva- 
bæjarfjara  í  Landeyjum  88. 

Fjarðarbotn  í  Fjörðum  1  Suðrþing- 
eyjars3?slu  443,  863. 

Fjarðarhorn  í  Hrútafirði  484. 

Fjarðarhorn  í  KoUafirði  258. 

fjórbýli  872. 

fjórðung,  fjórðungr,  fjórðungar  69, 
70,  71,  72,  74,  75,  76,  77,  80, 
81,  88,  91,  108-109,  116,  118, 
119,  124,  165,  168,  169,  170, 
171,  195,  245,  246.  248,  249, 
250,  261,  287,  293,  295,  297- 
298,  306,  307,  808,  309,  810, 
311.  312,  813,  314,  315,  318, 
319,  320,  321.  325,  330,  356 
-357,  361,  364,  370.  408, 
409,  411,  426,  428,  431^ 
432,  434,  436,  442,  447.  455, 
457,  465,  469,  475,  476,  478. 
479,  481,  484,  492,  616,  617, 
620,  622,  685,  687,  691,  738, 
739,  740,  768,  774,  778.  779, 
785,  792,  861,  862.  —  fjórðungr 
úr  fé  287.  —  hálfr  fjórðungr 
685,  739,  740.  —  fjórðungr, 
(fjórðitngar)  fiska  411,  442,  469^ 

—  hálfr  annar  fjórðungr  lýsis 
666.  —  fimm  fjórðungar  mörs 
672.  —  fjórðungr  osts  88, 118, 195, 
577,  739,  740.  —  þrír  fjórðungar 
vax  og  .V.  merkr  meðr  reykelsi 
442.  —  XXX  fjórðungar  skyrs687. 

—  fjórðungr  (fjórðungar  smjörs) 
195,  672,  691,  740.  -  iiij  fjórð- 
ungar  tjöru  457.  —  hálfr  fjórð- 
ungr  vax  685.  —  átta  fjórðunga 
vætt  169,  171.  —  fátækra  manna 
fjórðungr  (af  tíund)  864.  —  fjórð- 
ungr  héraðsmanna  370.  —  fjórð- 
ungr  þingmanna  870.  371.  — 
fjórðungsgjöf  197.  —  fjórðungs- 
prestr  544.  —  fjórðungsþing 
343,  355,  371.  —  landsfjórð- 
ungr  297. 

fjós  671. 

59 


926 


REGISTR. 


Fjós  í  Meðallaadi  (nú  Fnjóskakot) 

739. 
Fjós,  jörð  Oddakirkju  86, 
fjölgeirungar  791.    795,   803,   808. 

816.  821.  829  (sbr.  klæði). 
FjöU  í  Norðr-Þingeyjarsýslu  429. 
FjöU  (=  Eyjafjöll):  undir  FjöUum 

84.  677.  681.  683.  869. 
fjölmæli  388.    392.    417.  515.  543. 

556.  563.  566.  570.  638. 
Fjölsvinnr    prestr    á    Breiðá    772. 

773. 
fjörbaugsgarðr  291. 
Fiaga  í  Húnavatnssýslu  330,  476. 
Flaga  í  Skaptártungu  739. 
Flagbjarnarholt  á  Landi  86.    696, 

699. 
Flandr  (Flandern)  723. 
Flankastaðir  (Flangastaðir)  í  Garði 

á    Rosmhvalanesi     77,    79.     — 

Flankstæðingar    (Flámstæðingar. 

Flamstæðingar)  77. 
Flatatunga  í  BlönduhUð    i  Skaga- 

firði  462—463,  487.  857. 
flatbytna  (sbr.  tunna)  786. 
Flatey  á  Breiðafirði  118.   —  Flat- 

eyjarannáll  333,  595,    851,    859. 

—  Flateyjarbók  251. 
Flatey    fyrir    Flateyjardal    í  í*ing- 

eyjarsýslu    441,    487.    —    Flat- 

eyjardalsheiði  447. 
flatir  866. 

Flatnefsstaðir  á  Vatnsnesi  481. 
Flautuker  (flautaker;  =  Flötuker?) 

í  Aðaldal  4. 
Flautafell    í    Þistilsfirði    433.    — 

FlautafeUsreki  433. 
Fleygisklettr  á  Breiðafirði  116. 
Fljót  það    er    fellr    næst    tungu    í 

Hvítársíðu  (=  NorðUngafljót)  359. 
Fljót  (=  Skjálfandafljót)  431. 
Fljót  1  Norðr-ísafjarðarsýslu  620. 
Fljót  í  Meðallandi  739.    781,    782, 

873.  874.  -   Syðri-FIjót  873. 
Fljót  í    Rángárþingi    (=  Markar- 

fljót)  685. 


Fljót(in)   1    Skagafjarðarsýslu    458. 

487.  488. 
Fljótsdalshérað  75.  376. 
FljótshUð  í  Rangárþingi  686,  687. 
Fljótshverfi  í  Skaptafellssj'slu  778. 

779. 
Fljótsandr  við  Skjálfandaflóa  [sbr. 

Ljótsandr    (rangt).    sbr.    Sandr] 

434.  439.  863.   -  Fljótsós  489. 
FlóðhoU  í  Meðallandi  873. 
Flóðlækr  á  Tvídægru  359. 
Flói(nn)  í  Árnessýslu  866. 
FIói     hinn    eystri    (Eystri-Flói)     á 

Tvídægru  359.     —    Vestr-Flói  á 

Tvídægru  359. 
FIosi  Jónsson  prestr  [(officialis)  á 

Staðastað]  850. 
Flosason:  Þórðr. 
fluga  526,  548,  562.    -  flugumaðr 

589. 
Flugumýri  í  BlönduhUð    i    Skaga- 

firði  487. 
flúr  (flórmél)  159,  161. 
flutning,  flutningr    (hvals)   69.    70, 

71,  72,  73,  74,  75,  91-92,  164. 

165,    249,    250,    306.    307,   308. 

810,   311,    812.    313.    815.    316. 

317,    318.   319.    320.    821,   822. 

428,    431,    432,    434.    436,    442. 

443.    446,    447,    455.    481.    486. 

487.     —     flutnings     (flutningar) 

hvalr    69.    73.    —    flutningr.fá- 

tækra  manna  198,  208.  —  flutn- 

ingr  tU  skips  649.  —   flutnings- 

tiund  612. 
flytjandi  eyrir  426.  429.  434.  435, 

437,    438.    440.    441.    450.   690, 

786. 
Flögur.  sker  á  Breiðafirði  635. 
Fnjóská    í  Fnjóskadal    í  Suðrþing- 

eyjarsýslu  489.   —    Fnjóskadalr 

439.  446,  789,  861. 
foca  (sbr.  selr)  236.  —  coria  foca- 

rum    236.    —    dentes    focarum 

236. 
focariæ  702.  704,  826  (sbr.  frUIa). 


REGISTR. 


927 


fóðr  (sbr.  eldi)  284,  377.  —  vetr- 
unga  fóðr  781,  874.  —  at  fæða 
kýr  739,  740,  782.  —  at  fæða 
lömb  739.  —  at  fæða  naut  738, 
739.  —  at  fæða  vetrunga  740. 
782. 

folald  (sbr.  hross)  671. 

Folafall  á  Álamýrum  á  Snæfells- 
nesi  166. 

Fólkvarðr  melbyggi  281,  282. 

fólkvopn  587. 

fons  sacra  212. 

fontr  516.  618.  556.  557,  564.  565, 
756.  840.    Sjá  kirkja. 

forboð  (=  bann),  forboðaðr  maðr, 
forboðan  25,  57,  152,  178,  188, 
215,  217,  224-225,  233.  328, 
364^  491,  528,  529,  532, 
539,  549,  566,  586,  588,  590, 
591,  593.  594,  753,  758,  760.  - 
forboðsdómr  590.  —  forboðstími 
590. 

fordæða  388,  392. 

forhús  kirkju  707. 

forkaupsréttr  konungs  7,  161  — 
162. 

forlagseyrir  110,  111,  112.  344, 
393. 

forma  jurandi  47.     Sbr.  eiðr. 

formaðr,  formenn  159,  172,  184, 
188,  252,  253,  276,  406,  415, 
501,  592,  626,  627,  629,  682, 
633,  705,  707,  711,  712,  713, 
768,  799.  813,  837,  841,  844, 
857.  858.  —  formenn  Hóla- 
kirkju  857.  —  formenn  kirkna, 
formenn  heilagrar  kirkju  172, 
184,  252,  253,  276,  588,  589. 
626,  627,  629.  632,  707,  711, 
729,  744,  867,  858.  —  for- 
menn  klaustra  188,  501,  705. — 
formenn  kristninnar  626.  —  for- 
menn  landsins  496.  —  formaðr 
staðar  799,  813.  —  formanns- 
stétt  631. 


formálar  328,  329.  506,    653,  701, 

733.  861.  862.     Sbr.  forsögn. 
formæli  520,  797. 
forn :  forn  heit  við  íslendinga  496. 

—  forn  landamerki  428.  —  forn 
lög  496.  —  forn  ok  nýr  réttr 
491.  —  fornasta  sáttmálabréf 
við  íslendinga  (=  Gamli  sátt- 
máli)  498.  —  forn  siðvenja  496. 

fórn  (sbr.  sacramentum)  30,  83, 
34,  35.  —  fórn  guði    færð    624. 

—  fórn  til  biskupa  759.  —  frum- 
fórn  182,  585. 

forni  (fornasti)  ós  á  Melrakkasléttu 
90  (Sbr.  Ós). 

fornicatio  (sbr.  hórdómr)  48,  103, 
186,  142.  —  fornicatio  simplex 
135.  —  fornicatio  duplex  135.  — 
fornicatores  702. 

forræði  177,  244,  324.  326,  415, 
707.  —  forræði  biskups  324, 
826.  —  forræði  (forráð)  á  kirkj- 
um  og  kirkjufjám  63. 

Forsjá  í  Hrunamannahrepp  664» 
865. 

forstjóri,  forstjórar,  forstjórnar- 
maðr  150,  151,  177,  182,  183, 
184,  218,  214,  215,  217,  269, 
584,  586,  587.  —  forstjóri  hei- 
lagrar  kirkju  215,  217,  269,  584, 
586,  587.  —  forstjórnarmaðr 
heilagrar  kristni  347. 

Forsæti  1  Landeyjum  87,  690. 

forsögn.  forsagnir  (formulæ  juri- 
dicæ)  43-49,  134—138,  506- 
510,  653-661. 

fortaksvottar  745. 

forum  145.  —  forum  ecclesiastic- 
um  103,  121,  149  (sbr.  víðerni 
kirkjunnar). 

forustusauðr  (sbr.  sauðpeningr)359, 
708. 

forvaöi  fyrir  austan  KoUavík  í 
í>istilsfirði  307,  313.  —  forvaði 
(forvaðar)  á  Tjörnesi  428. 

59* 


928 


REGISTR. 


foss :  at  vekja  upp  landvættir  í 
fossum  224. 

Foss  í  Aðaldal  437. 

Foss  hjáleiga  frá  Breiðabólstað  í 
Vestrhópi  479. 

Foss,  eyðijörð  í  Fljótshverfi  778, 
779.  —  Fossfjara  778,  779. 

Foss  í  Noregi  721. 

Foss  í  Skefilsstaðahreppi  í  Skaga- 
fjarðarsýslu  301,  398. 

Foss  í  Staðarsveit  á  Snæfellsnesi 
114. 

Fossá  í  Grýtubakkahreppi  í  Suðr- 
í*ingeyjarsýslu  446.  —  Fossárós 
(>árós«)  455. 

Fossá  á  Langanesi  71,  74,  310. 

Fossá  á  Skaga  nyrðra  471. 

Fossá  í  í'istilsfirði  70,  73. 

Fossá  í  Forsárdal  (Þjórsárdal)  867, 
—  Fossárdalr  865. 

Fossar  í  Skutilsfirði  við  Ísafjörð699. 

Fossrófur  í  Þjórsárdal  867^). 

Fótaskinn  í  Aðaldal  434. 

fótr:  at  fóttroða  kross,  krossmark 
631,  791,  795,  797,  815,  821,  828. 

framfæri,  framfærsla  ómaga  293, 
295,  296,  297,  298,  393,  653, 
793,  802,  814.  —  framfærsla 
föður  og  móður  293,  298.  - 
framfærsla  hjóna  393. 

Fransiscus  hinn  helgi  471,  475,  480. 

frater,  fratres  (sbr.  bróðir,  bræðr) 
362,  609,  703,  715,  747,  847.  — 
frater  dilectus  304,  715.  —  fra- 
tres  minores  141.  —  ecclesia 
fratrum  minorum  141.  —  fra- 
tres  conventus  Nidrosiensis  715. 
—  fratres  sufTraganei  848.  — 
frater  venerabilis  160,  235,  236, 
323,  606,  609,  610.  —  Septem 
fratrum  717.  —  fratres  ordinis 
predicatorum  de  Figiaco  608,  610. 


1)  I  »Fo8S  Rooum«  var  enn  skó^  á  18. 
Sld  (sbr  •Bjargleysisbrag*  Þorsteins  Mag:ii- 
óssonar  á  Hæli,  enn  á  liil  1732). 


frelsi :  frelsi  kirkna,  frelsi  heilagrar 
kirkju,  kirkju  frelsi  (frjálsi), 
frelsi  kirkju  guðs  94,  150,  177, 
180,  182,  187,  188,  213.  230, 
252-255,  266,  500.  501.  585. 
586,  627,  629,  857.  —  frelsi 
Hólakirkju  858.  —  frelsi  al- 
mennrar  kristni  183.  —  frelsi 
biskupslegs  sætis  501.  —  staðar 
frelsi  243.  —  frelsidómr  639. 
—  frelsisbréf  148. 
frestr:  at  Ijá   (leigja)    góss    sitt    á 

frest  751,  762. 
Fretvogr  við  Mývatn  430. 
fríðendi  431,  433,  451. 
friðiU  297  (sbr,  frilla). 
friðr:     ríkisins     188.      —      kirkja 
(kirkna)    friðr  233.  752,  763.  — 
friðr  Hólakirkju  858.  —  at  fyrir- 
gera  fé  ok  friði  224.  —  friðkaup 
420,  834.  —  friðlaus  60,  220. 
Friðrikr  Árnason  721,  722. 
I  Friðrik  Danakonungr  IV.  380. 
ifrilla,     frillur,     (sbr.     concubina, 
i     deigja,    focaria)    26,     187,    192, 
I      193.    197,    202,    204,    344,    500, 
i      508,    517,    529,    530,    534,    549, 
567^    569,   570,    640,    707,    755, 
791,    795,    796,    802,    815,    820. 
821.  828.  —  frillulífi,    frillulifn- 
aðr  26,  31,    94,    134—137,    150, 
177,    187,    230,    392,    502,    517, 
557,    564,    567.    568,    628,    639, 
706,    797,    837.     —    fyrirdæmdr 
frillulifnaðr  628.  —  óleyfðr  friUu- 
lifnaðr  628.    —    opinber    frillu- 
lifnaðr  502.  639,  706.  —  at  leiða 
frillu  í  kirkju640.  —  friUubarn, 
frilluborið  barn    382,    385,    755. 
—    frillu    dóttir    392.    -    frillu 
sonr    202,    882,    392.    -    friUu- 
sonr    ættleiddr    202.     —    friUu- 
menn   36, 192,  193,  293,  295,  296. 
frítt,  frítt  fé,  frítt  góss,  fríðir  aurar 
64,  257,  260,  261,  344,  411,418, 
426,   431,    465,    485,    486,    509, 


REGISTR. 


575,    615.    616,    665.    679,    696, 
700. 
frjádagr    (sbr.    föstudagr)    29,    39, 
40,  41,  129,  132,  134,   153,  223, 
278,    281,    340,    529,    566,    594, 

598,  673,  694,  793,  802,  803, 
814,  817,  834.  —  frjádagr  rúm- 
helgr  449.  —  frjádagr  í  fardög- 
um  793,  802,  814,  817.  —  frjá- 
dagr  í  páskaviku  803.  —  langi 
frjádagr  529,  566,  798. 

Fróðá  á  Snæfellsnesi  411. 
Fróðaeingi    i   Norðrárdal   í    Mýra- 

sýslu  833. 
Fróðaholt  tvö  (hið  ytra  og  eystra) 

á  RangárvöUum  86,  691.  —  Fróð- 

holt  hið  eystra  87,  691. 
fróðleikr:  at  sitja  úti  til    fróðleiks 

599,  604. 

Frostastaðir  1  Skagaíirði  673 — 675. 
—  Frostastaðabréf  673—675, 
869. 

Frostaþingsbók  348,  369.  —  Frosta- 
þingsmenn  108. 

Frosti,  sjá  Arnór  frosti. 

frú  242,  263,  349,  379,  413,  525, 
560.  646,  767,  852.  —  vor  frú 
(sancta  Maria)  525,  560  (sbr. 
María).  —  frú  Hallbera  í'or- 
steinsdóttir  abbadís  á  Reynistað 
300.  —  frú  Ingibjörg  drottning 
263.  —  frú  Ingibjörg  Pálsdóttir 
379.  —  frú  Katrín  af  Laghalo 
349.  —  frú  Kristína  abbadís  á 
Reynistað  767.  —  frú  Kristín 
ívarsdóttir  646.  —  frú  Ragn- 
hildr  413.  —  frú  Steinunn  Óla- 
dóttir  852.  -  frú  f  uríðr  689. 

frumbréf  íslenzk  300-302,  397— 
399,  649—650,  673—675,  726— 
727,  729—730,  743—746.  766— 
767^  785-787,  788—789,  835, 
856—858. 

frændi,  frændr  156,  158,  206, 
207,  209,  211.  291,  292,  293, 
295—298,   322,    328,    337,    344, 


348,  349,  418,  513,  532,  539, 
550.  572,  628,  631,  648,  660, 
760,  804,  825,  839,  841,  844.  — 
frænda  ráð  206-207,  209,  348, 
418.  -  fátækir  frændr  648.  Sbr. 
frændsemi. 

frændkona  292.     Sbr.  frændsemi. 

frændsemi  27— 31,38,42,48,60, 131, 
132, 133,  150,  177,  187,  210,  211, 
219,  220,  230,  231,  291,  328, 
382,  517,  530,  557,  564,  570, 
590-591,  598,   602,  653,    752— 

754,  763,  791,  797,  798,  803, 
816,  820,  838.  —  sbr.  sifjar, 
sifskapr.  —  faðir  46,  110—111, 
133,  148,  154,  156—158,  176, 
180,  185,  195,  196,  198,  199, 
202—203,  205—206,  215,  216, 
219,  225,  234,  235,  239,  252— 
253,  255,  266,  267,  271,  273, 
274,  285,  293,  295,  296,  297, 
298,  326,  332,  334,  349,  354, 
372,  382,  384,  385,  386,  393, 
395,  405,  406,  413,  414,  515, 
516,  517,  518,  556,  557,  564, 
565,  574,  599,  604,  611,  614, 
625,  628,  631,  640,  659,  674, 
710,    716,    722,    784,    749.    752. 

755,  756,  757,  761,  763,  794, 
798,  803,  821,  824,  834,  837, 
839,  840,  841,  857.  —  líkam- 
legr  faðir  46.  —  skilgetinn  faðir 
393.  —  at  bölva  föður  sínum 
599,  604.  —  faðerni  46,  48.  — 
móðir  60,  110.  111,  133,  195, 
202-203,  214,  215,  220,  224, 
265,  285,  293,  295,  296,  297, 
298,  349,  358,  382,  384,  385, 
386,  392,  393,  395,  413,  515, 
518,  556,  557,  564,  565,  574, 
598,  599,  604,  611,  631,  647, 
674,  731,  752,  755,  756,  757, 
761,  763,  794,  798,  803,  821, 
824,  833,  838,  839,  840,  841, 
852,  854.  —  líkamleg  móðir  47. 
—   skilgetin   (skilfeingin)   móðir 


930 


REGISTR. 


382,  384,  385.  —  at  bölva  móður 
sinni  599.  604.  —  at  misþyrma 
móður  sinni  598.  —  sonr  110. 
111,  148,  156,  185,  198.  199, 
202,  205—206,  220.  234.  235, 
244,  252,  255,  266.  273.  334. 
336.  393,  413!  414.  516,  517, 
556,  557,  564,  601,  624,  625, 
628,  640,  648,  653,  654,  658, 
659—661,  673,  710,  713,  715, 
733,  734,  749,  751,  757,  789, 
794,  798,  821,  824,  839,  841, 
842,  850.  —  skilgetinn  eiginnar 
konu  son  413,  414.  —  frillusonr. 
hórkonusonr,  pútusonr  202,  382, 

383,  392.  —  ættleiðingarsonr 
393.  —  at  drepa  son  sinn  110, 
111,  601.  -  feðgar  157,  766, 
767.  —  dóttir  60,  111,  198, 199. 
205,  214,  220,  224,  379,  393, 
517,  556,  564,  598,  628,  646, 
735,  736,  746,  —  at  misþyrma 
dóttur  sinni  598.  —  feðgin  395. 
—  kjötleg  feðgin  51.    —   bróðir 

110,  111,  149,  156,  188.  220, 
252,  255,  271,  272,  278,  285, 
323,  354,  362,  379,  420,  514, 
517,  555.  563,  582,  613,  626, 
646,  660,  714,  715,  720,  721, 
723,  724,  725,  730,  731,  735, 
751,  756,  758,  759,  762,  835. 
849,  850.  —  systir  110,  111, 
188,  214,  220,  224,  258,  297, 
521.  546,  553.  558,  598,  756, 
807,  817.  —  at  misþyrma  systur 
sinni  598.  —  systkin  413,  517, 
841.  —  dótturdóttir  60,  220.  — 
sonarsonr  199,  205,  393.  — 
sonardóttir  60,  220,  —  bróður- 
sonr  110,  111.  —  bróðurdóttir 
-220.  —  systrdóttir  60,  220.  — 
föðurfaðir  96,  99.  —  föðurmóðir 
60,  220,  413.  —  móður  móðir 
60,  220.  —  föðursystir  60, 
220.     —     móðursystir   60.    110, 

111,  220.    —    stjúpmóðir,  föður- 


kona  235.  421.  —  móðir  konu 
manns  (=  teingdamóðir)  60.  — 
mágr  291.  332,  857.  -  bróður- 
kona  60.  —  sonarkona  60.  — 
stjúpdóttir  60.  —  bræðrunga 
(annar  liðr)  233.  —  systrungr, 
systrunga  (annar  liðr)  233,  597, 
598,  602.  —  systkina  börn  60, 
133.  —  næsta  bræðra  (þriði 
liðr)  597.  —  at  þriðja  ok  fjórða 
42.  —  annara  bræðra,  fermenn- 
ingr,  fjórmenningr,  at  fjórða 
manni  60,  291,  590,  597,  602, 
791,  797,  798,  816.  —  þriðja 
bræðra,  at  íimta  manni  27,  36, 
602,  798,  —  V,  kvísl  á  annan- 
hvorn  veg  753,  763,  820.  — 
föðurfrændr  376.  —  móðurfrændr 
383,  385.  —  móðurleggr  (móður- 
ætt)  382,  385,  —  frændsemis 
sifskapr  210.  —  frændsemis- 
spell  94,  113.  135.  150,  177, 
187.  230,  231,  282,  567.  752, 
763.  Sbr.  affinitas,  consangui- 
nitas,  eiginkona,  eiginmaðr. 

fugl,  fuglar  (sbr.  fálki,  falco,  gás- 
haukr,  haukr,  geirfálki,  grávalir) 
151,  442.  —  fuglberg  i  Dritvík 
425.  ~  fuglberg  í  Ingólfshöfða 
776.  —  fuglstapi  165.  —  fuglver 
834.  —  fuglþúfa  251.  —  fygling 
í  Grímsey  442.  —  fyglingartollr 
í  Grímsey  442, 

Fuglberg  (Krýsuvikrberg)  124. 

Fúlavlk  (Fuglavík)  á  Rosmhvala- 
nesi  77,  79. 

Fúlavík  áLanganesströndum  72,75. 

fúlga  293,  295,  296,  297,  298.  - 
fúlgufé  208, 

Fúlilækr  á  Sólheimasandi  741 
(sbr.  Jökulsá). 

fullrétti  163,  294,  338,  544,  657, 
722,  834.  -  fuUréttiseiðr  370. 
—  fullréttisorð  286.  —  fullréttis- 
skaði  402.  —  fullréttisverk  286, 
417. 


I 


REGISTR 


931 


fullveðja  344,  356,  391. 

funes   balenarum    236.    862.     Sbr. 

svarðreipi. 
fures  27,  31,  33.  —  furtum  135. 
Furuvík  á  Tjörnesi  317,  319. 
fustan:    fustanshöklar     117,     359, 

473.    636.    —    kantarakápa    af 

fustani  117,  635.  —  fustanskápa 

359.     Sbr.  kirkja. 
Fyljudalsá     í     Sveinungsvík     við 

í'istilsfjörð    90,    307,    312,    313, 

321,  486. 
fylki  197,  542,  544,  859.   —    hálf- 

fylki  199.  —    fylkjatal  í  Noregi 

859.  —  fylkisprestr  544. 
fæði,    fæzla    179,    612,    634,    641, 

746,  800,  824.  —  at  fæða  mann 

með  presti  634,   641.    800,    824. 

—  fæði  lærðra  manna  612.  — 
fæða  fátækan  ölmusumann   746. 

—  fæði  vinnumanna  612. 
Færeyjar  175,  185,  235,   236,  275, 

326,  353,  363,  499,  510,  630, 
859,  864.  —  Færeyjabiskup  502 
— 506.  Sbr.  Farensis,  Ferensis, 
Feroyæ. 

föðurgarðr  207,  218. 

föðurleifð  183,  369,  491,  586. 

förumunkar  715. 

föstudagr,  sjá  fasta. 

Gagndagr,  gangdagr,  gagndagar. 
gangdagar    29,     129,    418,    802. 

—  gangdagrinn    eini   469,    730. 

—  gagndagavika  812. 
gagnfasta,  gagnföstur,  (gangföstur) 

34,  39,  40,  42-43,  46,  118, 
132,  133,  540,  596,  597,  598, 
600,  601,  602,  603,  604,  605, 
606.  —  gagnföstur  meiri  42,  43, 
46,  132,  133,  —  gagnföstur 
minni  42,  43,  46,  132,  133. 
Sbr.  fasta. 

Gagnheiði  403. 

gagnsýni  250  (sbr.  réttsýni,  .sjón- 
hending). 


galdr224,  599.  604,  750,  762,  763, 

843.  —  galdramenn  753,  763.  — 

galdrabók  á  Hólum  (Rauðskinna) 

424. 
Galmansströnd  við  Steingrímsfjörð 

1     Strandasýslu     (Galmasströnd, 

Strönd)  116,  408. 
Galmarsvík  (Galmansvík)    á  Akra- 

nesi  403. 
Galtaból      í      Langanesi,       skógr 

{*ykkvabæjarklaustrs  740. 
Galtalækr  á  Landi  696. 
Galtardalr  832. 
Galtarholt     á    RangárvöUum    87, 

691. 
Galtarstaðir  í  Flóa  671. 
Galtastaðir    í   Hróarstungu    75.  — 

Galtastaðasandr  75. 
Galti    i  Grýtubakkahreppi    í   Suðr- 

þingeyjarsýslu  446. 
Gamlanautr,  skógr  ífórsmörk  85, 

681. 
Gamli  sáttmáli  7,  sjá  sáttmáli. 
Gamli  1  Steinum   undir   EyjafjöU- 

um  680. 
Garðabók  (=  JSig.  143.  4to)    684, 

716. 
garðaleigur  153. 
Garðalækr,  sjá  Gerðalækr. 
Garðar  á  Álptanesi  246,  361—362, 

733. 
Garðar     á     Akranesi   (Garðastaðr) 

263,  403—404. 
Garðar  á  Grænlandi  160. 
Garðar  í  Staðarsveit    á    Snæfells- 

nesi  164.  —   Garðar    hinir    ytri 

(yztu)     164,     850     (landamerki 

þeirra).  —  Garðalönd    hin  syðri 

164.  —  Garðaland  hið  ytra  164. 
Gardensis,    sjá    Garðar    á    Græn- 

landi. 
Garðhverfa,      teigr     á    Grenjaðar- 

stað  431. 
garðr,  garðar    124,  165,  246,    247, 

459,  855.    —    löggarðr    284.    — 

fyrir  garði  124.   —   innan  garða 


932 


REGISTR. 


439.  Sbr.  utan  garðs.  —  að  hlaða  | 
garð  855.  —  garðr  (=  landa-  \ 
merkjagarðr)  3.  —  gera  garð  á  | 
vöUu  4.  —  halda  garða,  halda  | 
upp  garði  4,  250.  —  garðr  fyrir 
ofan    akrland    Sandgerðinga  77. 

—  garðr  hinn  mikli  3.  —  garðr 
at  ósi  403.  —  garðr  fyrir  austan 
vöUinn  í  Skinnalóni  314.  — 
garðr,  er  geingr  úr  Geil  í  Tungu- 
sveit  373.  —  garðrúst,  garðrúst- 
arendi  165.  —  garðsendi  246, 
248.  —  garðstaðr  vestan  úr 
Bangarslý  745.  —  garðsvellir 
(garðavellir)  á  Melrakkasléttu 
90.  —  garðtuft  (gardztofth)  309. 

—  gardznautn,    sjá    grasnautn. 

—  merkigarðr  4.  Sbr.  gerði, 
grjótgarðr. 

Garðr  1  Kelduhverfi  427—428,  488. 

—  Garðsland  427.  —  Garðmenn, 
Garðsmenn  91.  427,  487.  —  Garð- 
mannareki  487. 

Garðr  í  Laxárdal  í  Suðr-Þingeyjar- 

sýslu    1,    3-5,    431.   —  Garðs- 

menn  3 — 4. 
Garðr  í  Þistilsfirði  69,  73. 
Garðsendi  124,  sjá  Bergsendi. 
Garðsendi  fyrir  Flateyjardal  í  Suðr- 

í*ingeyjarsýslu  91. 
Garðshorn    undir    Eyjafjöllum   84, 

681. 
Garðshviki  í    hinn    vestasti    (yzti) 

i  Hvolhrepp  88,  691. 
Garðsreki  >í  Austfjörðum*  75. 
Garðsreki  um  Þistilsfjörð  69,  73. 
garðsvellir  (garðavellir),  sjá  garðr. 
Garpsdalr    i    Geiradal     í    Barða- 

strandarsýslu    89,     118,     576 — 

577. 
gás,  sjá  gæss. 
Gásagil  1  Höfðahverfi  447. 
Gásagil  á  Skarðsströnd,  landamerki 

á  Skarði  117. 
Gásahús    í    Holtum    í  Rangárþingi 

87. 


Gásatjarnir  á  Tvídægru  359. 

gáshaukar  151  (sbr.  astures). 

gata.  götur  285,  867.  —  sauðr 
skal  anna  götu  á  degi  frá  Næfr- 
holti  að  Odda  87.  —  gata  í 
Búrfelli  í  fjórsárdal  866.  — 
götur  í  Búrfellshálsi  866,  868- 
—  gata  í  Lágey  í  Héraði  (Öræf- 
um)  skógarmark  frá  Rauðalæk 
776.  —  gata  (landamerki)  milli 
Starness  (Stafness)  og  Hvals- 
ness  81.  —  götur.  sem  liggja 
upp  á  (kringum)  Sandfell  í  Þjórs- 
árdal  866.  —  gata  hjá  Skógfelli 
miUi  Voga  og  Grindavikr  76.  — 
gata  sú  er  liggr  frá  Vindhels- 
garði  til  Stapa  470.  —  reiðgötur 
í  Þjórsárdal  868. 

Gata.  Gaulverjabæjar  kirkjujörð 
671. 

Gatnaskógr  í  Langanesi  740.  (Sbr. 
Götur). 

Gatnaskógr  í  Þórsmörk  85,  681. 

gáttartré  535.  571. 

Gauksstaðir  (Gauxstaðir)  á  Rangár- 
vöUum  87. 

Gauk(s)staðir  á  Rosmhvalanesi  78. 

Gauldælafylki  i  Noregi  859. 

Gaulverjabær  í  Flóa  507.  671 — 
672.  —  lærðra  manna  spítali  í 
Gaulverjabæ  507.  —  Gaulverjar 
671. 

gaungumenn  294. 

(jrautadalr  119,  sjá  Götudalr. 

Gauti  (Gautr)  í  Tólgu,  lendr  maðr 
Noregs  konungs  (d.  1289)  145, 
154.  240. 

Gegnishólar  í  Héraði  (Öræfum) 
776. 

Gegnishólatorfa  (hin  neðri)  í  í*jórs- 
árdal  866,  868. 

Gegnislækr  i  Gegnisvík  á  Melrakka- 
sléttu  90.  308,  314,  320.  321, 
486.     Sbr    Torflækr. 

geigr :  at  vinna  geig  barni  í  konu, 
er  nýkviknað  er  596—597.  603. 


REGISTR. 


933 


Geil  í  Tungusveit  373. 

Geilar  (at  Geilum  =  nú  á  Giljum) 

í  Mýrdal  738,  740. 
Geilar  í  Hvolhrepp  688. 
Geir  Þorsteinsson  bóndi   á  Seilu  í 

Skagafirði    730,    744,    766,    767, 

857. 
Geirabæir(nir)   739    =    Geirlands- 

bæirnir,  sjá  Geirland. 
geirfálkar  151. 
Geiri  at  S^ylu  857,   sjá  Geir  í'or- 

steinsson. 
Geirland  á  Síðu  739,  781,  782. 
Geirlaugr  kórsbróðir  í  Osló  20 — 21. 
Gei(r)laugsson  (Gæilaugsson) :  Jón. 
Geirleifshöfði  í  Suðrþingeyjarsýslu 

91,  487. 
Geirmundarson:  Ólafr,  í*orbjörn. 
Geirmundarstaðir    á    Skarðsströnd 

117. 
Geirmundr  í  Eystri-Ásum  í  Skapt- 

ártungu  785. 
Geirmundr  Þrasason  hins  gamla  i 

Skógum  676. 
Geirólfsgnúpr  á  Ströndum  617. 
Geirsbrekka  (nú  Gilsbrekka)  í  Súg- 

andaíirði  360,  575. 
Geirsson:  Ari,  Sturli. 
Geirsstaðir  í  Noregi  332. 
geisladagr  418,  448,  812,  849. 
Geitabú,  Munkaþverárklaustrs  jörð 

[ekki  nefnd  1   klaustrajarðabók- 

inni  frá  c.  1550  né  úr  þvi]  486. 
Geitafell  á  Vatnsnesi  477. 
Geitafell,  hjáleiga    frá    Grenjaðar- 

stað  431,  433. 
Geitagil    á    Vatnsnesi    [eyðijörð    í 

Tjarnarlandi  og  kallast  nú  sam- 

kvæmt  sóknarlýsing  1840  Geita- 

tóptir]  480. 
Geitahóll  i  Hrútafirði  484. 
geitfé  (algeldingr,  geitr,  geitsauðir, 

graðhafrar,  hafrar,    höðnur,  kið, 

kiringar,     kjarnhafrar),    verðlag 

þess  170.  —   geitr  285,  447.  — 

geitr  1318  á  Hálsi  í  Fnjóskadal 


439.  —  geitakúgildi  1318  í  Núpu- 

felli  450.  —  geitakúgildi  á  Hrafna- 

gili  453.     Sbr.  kið. 
Geithellur  í  Álptafirði  í  Suðr-Múla- 

sýslu  768. 
Geitrey  (nú  Geitey)  í  Mývatni  430. 
Geizkusetr  í  Noregi  721. 
geldfé  4,   284.    345,    434,    616.  — 

geldfjárafrétt  247,  248.   —  geld- 

fjárhagi  620.   —    geldfjárkúgildi, 

kúgildi  í  geldfé  83,  445,  448,  449. 

453,  666,  771.   —  geldfjárrekstr  ' 

4,    284,    679.    —    geldir    sauðir 

114.  -    geldær    688,    777,    779. 

780.    —  ær  snögg  og  geld   688 

Sbr.  sauðpeningr. 
Geldingaholt      í      Gnúpverjahrepp 

397.     —     Geldingaholtsskógr     í 

Fossárdal  865. 
Geldingaholt  í  Vallhólmi  í  Skaga- 

íirði  467,  488. 
Geldingalækr    á   Rangárvöllum  87, 

688,  692, 
Geldingavíkr  í  Suðr-Í'ingeyjarsýslu 

447. 
geldingr,  sjá  sauðpeningr. 
Georgius  píslarvottr  789. 
Georgius  1  Víðidalstungu  478. 
Gerðalækr  (Garðalækr)  í  Flóa  671. 
Gerðar     undir     Eyjafjöllum     (sbr. 

Gerðakot)  84,  681. 
gerði,  at  gerða,  at  girða  3.  —  gerð- 

ingar  158.     Sbr.  garðr. 
gerofalcones  143. 
getnaðr:    at  fyrirgera  getnaði  sín- 

um  752,  —  at  fyrirfara  getnaði 

sínum  768.  —  getnaðarlimr  799. 

813,  837. 
gil  inn  frá  Höfðaskógi  á  Þórsmörk 

85,  681. 
Gil  hið  syðra  í  Hrafnagilsþingum  í 

Eyjafirði  453. 
Gil  í  Skagafjarðardölum  463. 
Gil  1  Trékyllisvík  622,  623. 
Giljá  i   Húnavatnssýslu    249,    251. 
—  Giljá  (stóra)  475.    —    Giljár- 


934 


REGISTR. 


menn  475,    864.   —   Giljárrekar 

249,  251,  121— IIS. 
Gillir  (Gellir)  á  Snæfellsnesi  850. 
Gilsá  í    Skriðdal    í  Suðr-Múlasýslu 

83. 
Gilsbakki    í    Hvítársíðu    358—359. 

863. 
Gilsbakki  í   Miðdölum   í  Dalasýslu 

258.  736. 
Gilsfjörðr     792.     805.     814,     816. 

826,  830. 
Gilsson:  Einar,  Kolbeinn  (sjá  í*or- 

gilsson). 
gingibraað  (gingitrauð)  723.  725. 
giptingar  (sbr.  brúðkaup)  173,  207. 

209,    348,    349,    533,    752,    753, 

763,    764,    798,    804,    812,    820, 

840.  —  at  giptast   á    laun    207, 

208,  209.  —  giptingarmenn  285, 

392,  837. 
girnd:    konum    leysir    girnd    598, 

604. 
girofalcones  (sbr.  grafalcones,  geir- 

fálkar,  gerofalcones)  104. 
Gíslason:  Árni,  Bárðr,   Eiríkr.  Há- 

kon,  Páll,  Stephán. 
Gíslavatn  í  Mýrasýslu  359. 
Gísli    Bjarnason,    Árnasonar    lög- 

manns,  kirkjuprestr    í    Skálholti 

og    síðast  prestr    á   Melum    (d. 

1771)  123. 
Gísli  ísleifsson,  Einarssonar  (Ein- 

ars),  prestr  í  Kálfholti  194,  641. 
GísIiHákonarson.  lögmaðr  íBræðra- 

tungu  (d.  1648)  6,  270,  380,  415, 

869. 
Gísli  Jónsson    biskup    í    Skálholti 

(d.  1587)  865.   869.  —  bréfabók 

hans  865.  869.  —  Gíslamáldagi 

676. 
Gizki.  ey  fyrir  Sunnmæri  í  Noregi 

254.  278. 
Gizur  Bjarnarson  galli   í  Víðidals- 

tungu  306.  317. 
Gizur  (Hafrbjarnarson)    í  Nesi  við 

Seltjörn  80. 


Gizur  í'orvaldsson  jarl  195. 

Gizurarson:  Jón,  Magnús. 

gjá  í  Leirhafnargnúpi  322,  487. 

gjá  í  Rauðagnúpi  á  Melrekkasléttu 
308,  311,  313,  315,  320,  322, 
(Hvalgjá).  426  (gjá).  432. 

gjafir:  gjafir  til  heilagrar  kirkju 
54,  150,  183.  189.  241,  262.  845. 
—  til  klaustra  186,  300—302, 
(sbr.  klaustr).  —  með  h'kum 
440.  —  fégjafir  600.  —  fjórð- 
ungsgjöf  197.  —  heygjafir  208, 
210.  —  löggjafir  197.  202.  — 
matgjafir  59,  139,  207,800,801. 
824.  —  sálugjafir  183,  197,  202, 
209.  586.  —  tilgjöf  287,  348.  — 
gjaftollr  355.  863. 

Gjafvaldr  á  Spákonufelli  470. 

gjald,  gjöld  209.  338,  416.  421. 
614,  660,  838—839.  —  fuU  gjöld 
838—839.  -  inngjöld  858.  — 
m'ðingsgjöld  416.  —  sýslugjöld 
765.  —  gjalddagi  205,  284.  — 
gjaldeyrir  235. 

Gjár  i  í*jórsárdal  (sbr.  Gjáskógr) 
867. 

Gjáskógr  í  í>jórsárdal  866,  868. 

Gjögr  á  Reykjanesi  1  Strandasýslu 
408. 

gjörningar  (sbr.  galdr)  224,  843. 

Gjörvidalsá  á  Langadalsströnd  við 
ísafjörð  620. 

Glaumbær  (Glombær)  í  Skagafirði 
(sbr.  Veilir  í  Hólmi)  466,  488. 

Glaumbæjar-Rafn,  sjá  Hrafn  Jóns- 
son  644. 

Glennrarfoss  í  Norðrárdal  í  Mýra- 
sýslu  359. 

Gljúfrá  í  Mýrasyslu  578 — 579.  — 
Gljúfrárjörð  578. 

Gljúfrá  (Gljúfrsá)  í  Vopnafirði 
72,  75. 

gloria  in  excelsis  (deo)  537,  841. 

Glúmr  í  Grinda\nk  faðir  Teits  362. 

glysmangari.  glysmangara  kram 
333. 


REGISTR. 


935 


Glæðir  guUháls  282. 

glæpir    186,    187,    213,    217,    218, 

220,    222.    254,    256,    500,    527, 

549,    562,    569,    572,    583,    590, 

592,    600,    639,    707,    752,    754, 

764,  805.     Sbr.  stórglæpir. 
Glæsibær  í  Eyjafirði  454,  488. 
Gníparhús  í  Náttfaravikum  92. 
Gnípr     í     Vopnafirði     72,     75.    — 

Gnípsland  e.ð  syðra  72,  75.  Sbr. 

Gnýpr. 
Gnollr  (NoUr)  í  Höfðahverfi  447. 
Gnúpar  (at  Gnúpum)    undir   Eyja- 

fjöllum  (=  Núpakot  =■  Þorvalds- 

eyri)  680. 
Gnúpdælagata  á  Tvídægru  359. 
gnúpr  í  Axarfirði    (=    Axargnúpr) 

309,  310,  313,  314,  432. 
gnúpr  fyrir  innan   Sjálfkvíar  milli 

Hólms    og    Gufuskála    á   Rosm- 

hvalanesi  76. 
Gnúpr  í  Dýrafirði  787. 
Gnúpr  undir  EyjafjöUum  682. 
Gnúpr  í  Eystrahrepp    (Stóri-Núpr) 

662—663. 
Gnúpr  í  Miðfirði  483,  488. 
Gnúpr  við  Skálavík  576.  864. 
Gnúpsvellir  i  Aðaldal  4. 
Gnúpverjahreppr    í  Árnessýslu  (= 

Eystrihreppr)  396,  662,  869. 
Gnýpr  á  Skarðsströnd   í  Dalasýslu 

635,  636.     Sbr.  Gnúpr. 
Gocia  610. 
Goðdalir  (Guðdalir)  í  Skagafjarðar- 

dölum  464,  465,  488. 
Godofridus    Andegavensis    (Vindo- 

cinensis,  frá  Vendome),  sjá  Got- 

freðr  frá  Angers. 
Goífridus  Andegavensis,  sjá  Gotfreðr 

frá  Angers. 
gólf:  at  sitja  á  gólfi,   taka  mat  af 

gólfi  600. 
góss,  góz  188,  193,  196,  204,  208, 

230,    232,    255,    270,    277,    326, 

327,    332,    335,    344,    354,   382, 

286,   394,    420,    421,    490,    501, 


509,  519,  523,  528,  531,  545, 
547,  554,  558,  559,  565,  566, 
570,  571,  583,  588,  589,  590, 
612,  626,  627,  628,  629,  631, 
640,  648,  649,  650,  705,  706, 
712,  722,  724,  725,  726,  731, 
751,  753,  762,  763,  788,  791, 
797,  801,  805,  817,  818,  824, 
825,  827,  831,  834,  844,  846.  — 
at  Ijá  (leigja)  góss  sitt  á  frest 
751,  762.  —  arfsalsmanna  góss 
612.  —  biskups    góss  847,  631. 

—  at  búta  góss  509.  —  fast 
góss   418,    421,    509,    631,    753. 

—  frítt  góss  418,  509.  —  góss 
heilagrar  kirkju,  góss  kirkjunnar, 
góss  kirkna  188,  230,  232,  326, 
327,  347,  490,  552,  588,  627, 
628,  629,  633,  640,  725,  726.  — 
góss,  sem  maðr  aflar  af  kirkj- 
unni  628,  631,  706,  791,  797, 
815,  817,  825,  827.  —  góss 
klaustrs  188.  —  góss  klerka, 
góss  kirkjulegra  persóna  626, 
627.  —  góss  heilagrar  kristni 
583.  —  laust  góss  (lausagóss) 
382,  385,  418,  421,  509,  563, 
753,  791,  795,  802,  808,  816, 
822,  827,  829.  —  góss,  sem 
fylgir  líki  528,  566.  —  góss 
óbótamanna  420.  —  óheimilt 
góss,  rangfeingið  góss  523,  547, 
554,  559,  565,  762,  818.  —  páfa- 
góss  612.  —  góss  staðarins  í 
Skálholti  509.  —  upptækt  góss 
788.  —  veraldlegt  góss  589. 

Gotar,    Gota    konungr    510,    644, 

646,    647,    649,    651,    673,    701, 

719,  721,  722,  727. 
Gotfreðr  frá  Angers  217,  862. 
Gottskálk  Oddsson  prestr  (í  Vopna- 

firði  1618)  318. 
Gottskálksannáll     511,    595,     789, 

851,  852. 
graðall  863.     Sjá  kirkja. 
graðungr,  sjá  nautpeningr. 


936 


REGISTR. 


grafalcones  104.  Sbr.  girofalcones. 
Grafarskógr  í  Þjórsárdal  866. 
grámunkar  715.   Sbr.  Cistercienses. 
granni,  grannar    (nágrannar)    284, 

345,  393,  422. 
Gráfuglsbók  (Grágás)  370. 
Grágás    11,     168.    290.    291.    293. 

294.  370. 
Grapstjörn  (Grafstjörn)  í  f  istilsíirði 

70.  73. 
gras.  grös  774.  854.    —  grashólmi 

871.  —    graslönd    slétt    854.  — 

grasnautn  (>gardznautn«)85.  246. 

248.  261.  321,  361.  486.  —  gras- 

nautnargæði  620.  —  grasnautnar- 

reki  79  (sbr.  reki), 
Graslaugshólmr  í  Laxá  1  Laxárdal 

í  Suðr-Þingeyjarsýslu  431. 
Gráthólmi  í    Svartá   í    Tungusveit 

373. 
grávalir  151. 
grefar  {=  grafar)  447. 
Gregorius  páfi    hinn    L  (Gregorius 

magnus  492-496)  41,  166.  538. 

—  Gregoriusmessa  278,  378,  397, 

709,    834.    —    Gregoriusmessu- 

dagr  510. 
Gregorius    páfi  hinn  VIL  (1073 — 

lí<85)  53. 
Gregorius    páfi    hinn    X.    (1271  — 

1276)  100,  107.  120-122,  184. 
Gregoríus  Pálsson  79. 
Gregoríusson:  Andrés. 
Greneladiensis  episcopus  608,  611. 

Sbr.  Grænland. 
Grenavík  (nú  Grenivík)  í  Grímsey 

486. 
Grenhamar  í  Tungusveit  í  Skaga- 

firði  373. 
Grenjaðarstaðir.      (Grenjaðarstaðr, 

Grennaðarstaðir)     í     Suðr-Í*ing- 

eyjarsýslu  2,  4.  305,  312,  431— 

434,  437,  858. 
grið  47.  271,   272.  659.    —    Krists 

grið  ok  sancte  Marie,  Ólafs  kon- 

ungs,  Þorláks  bisksups  ok  allra 


guðs  heilagra  ok  allra  góðra  manna 

48.  —  griðaforsagnir  48,  659.  — 

griðamál  659.  —  griðbítr,  griðbíts- 

nafn  48.  —  griðníðingr  225.  659. 

—  griðsetning  271,  272.  —  jóla- 

grið  271. 
griðungr  286.     Sbr.  nautpeningr. 
Grímr  Hólmsteinsson  prestr  i  Holti 

undir  Eyjafjöllum  (d.   1298)  84, 

85,  166-167,  267. 
Grímr  Jónsson  bóndi  íHoIti  undir 

Eyjafjöllum  (um  1200)  84,  85. 
Grímr    Magnússon,     bryta     Gísla- 

sonar,    sýslumaðr   í    Árnessýslu 

774. 
Grímr  prestr  á  Draílastöðum    441. 
Grímr  Skútuson,    ábóti   í    Hólmi  í 

Niðarósi  og  síðar  biskup  í  Skál- 

holti  [(Skútu-Grímr,  Skurð-Grlmr) 

d.  1321]  494—495,  502—506. 
Grímr  Thomsen,  dr.  philos.  á  Bessa- 

stöðum  684,  716. 
Grímr      Thorkelín     leyndarskjala- 

vörðr  (d,  1829)  1,  53-58,  125— 

127,    212,    216,  218,  219,  220— 

221,  225,  227,  229,  233, 
Grímr    í'orsteinsson,    lögmaðr    (d. 

1350)  716-717,  831—832, 
Grímsdóttir:  Gunnhildr,  Halla. 
Grímsey    fyrir    norðan    land    405, 

423.  441—443,  486,  488. 
Grímsson:  Ásmundr.  Björn,  Einar. 

Hólmsteinn,     Magnús,     Sigurðr. 

Steinn.  í'orgeir,  Þorvarðr. 
Grímstaðir  í  Landeyjum  87,  88.  — 

Grímstaðafjara  88. 
Grímstaöir  í  Meðallandi  739,  865. 
Grírastungur    í    Vatnsdal    í  Húna- 

vatnsþingi  476—477,  488. 
Grind  á  Galma(n}strönd  við  Stein- 

grímsfjörð  258,  408.  736. 
Grindavík  í  Gullbringusýslu  67,  75, 

76,  245-248,  361—362,  831. 
grip  188,  801,  824,  831, 
gripr,      gripir       326.       —       allir 

aurar  gripa   440.    —    hundraðs- 


REGISTR. 


937 


gripr  430.    —    sæmilegir    gripir 

425-426,  430,  635. 
Grísahvoll  (nú  Gríshóll)    í    Helga- 

fellssveit  116. 
grisei  (grávalir)  143. 
grísir  287.     Sbr.  svín. 
grjón  652.  —  hrísgrjón  652. 
Grjótá  í  Fljótshlíð  88. 
Grjótá  í  Gnúpasveit   í  Norðr-þing- 

eyjarsýslu  322,  487. 
Grjótá  í  Hrútafirði  484. 
Grjóteyri  í  Andakíl  402-403. 
Grjóteyri,  hóll  við  Kúðafljót  854. 
grjótgarðr     í     Eystri-(Ve]Ian)Kötlu 

á  Melrakkasléttu  308,  311,  312, 

313,  314,  315,  320,  322,  486.  — 

grjótgarðr  í  Galmarsvík  403.  — 

Grjótgarðr  í  Skinnalóni  314.  Sbr. 

garðr. 
Grjótleiti  í  ísafjarðarsýslu  620. 
Grjótnes     á    Melrakkasléttu     308, 

311,  315,  486,  487.  —  Grjótnes- 

reki  308,  311,  427,  432. 
grjótsmiðir  157. 

grjótvarða  (sbr.  varða)  486,  745. 
gróf  (gröf)  en    litla    í    Steingrlms- 

firði  408. 
Gronlandia  236.      Sbr.   Greneladi- 

ensis,  Groslandia,  Grænland. 
Gronvinasókn  í  Noregi  350. 
Groslandia  (=  Gronlandia)  237. 
Grund  í  Eyjafirði    304,    305,    314, 

452-453,  488,  863.  —  Grundar- 

eignir  379—380. 
Grund  í  Höfðahverfi    446.  447.  — 

Grundarmenn  446,  864. 
Grund  (=  Yzta-Grund)  í  Skagafirði 

745. 
Grund  í  Svarfaðardal  457. 
Grund  í  Vestrhópi  479. 
Grundi  príor  í  Ósló  336. 
Grunnavötn  á  Tvídægru  359. 
grunsemd  706,  820.   —  grunsemd- 

armenn     137.     —    grúnsemdar- 

staðr  706.    —    grunsemdarstund 

706. 


Grýta  í  Eyjafirði  485. 

Grýtubakki  í  Höfðahverfi  445—446, 
447,  488,  789. 

Grænabrekka  á  Skaga  nyrðra  250. 

Grændland  859.  sjá  Grænland. 

GrænhóII  á  Eyrarbakka  75. 

Grænland  160,  235,  236,  326,  845 
(sbr.  Greneladiensis,  Gronlandia, 
Groslandia,  Grændland).  —  ec- 
clesia  cathedralis  in  Grænlande 
845. 

grænt,  grænn  litr  532,  550,  804. 

Gröf  í  Broddaneshreppi  í  Stranda- 
sýslu  119. 

Gröf  undir  EyjafjöIIum  870. 

Gröf,  eyöijörð  í  Grímstungnaþing- 
um  í  Vatnsdal  476. 

Gröf  í  Hrunamannahrepp  664.  — 
Grafarkirkja  664.  —  Grafarþing 
664. 

Gröf  á  Landi  (=  Ósgröf  nú)  696. 

Gröf  á  RangárvöUum  87. 

Gröf  í  Skagafirði  301,  398.  — 
Grafir  tvær  301,  398.  —  Gröf 
hin  syðri  301,  398.  —  Gröf  hin 
ytri  301,  398. 

Gröf  í  Skaptártungu  739. 

Gröf  í  Staðarsveit  á  Snæfellsnesi 
114. 

gröptr  (gröptr  andaðra  manna) 
37,  59,  188,  225,  277,  528,  530, 
566,  628,  631,  641,  707,  749, 
758,  760,  799,  812,  813,  841.  - 
löghelgr  gröptr  365,  802.  — 
gröptr  pílagríma  og  útlenzkra 
manna  530.  —  gröptr  at  Ámúla- 
stöðum  685,  —  gröptr  til  Árbæjar 
í  Holtum  698.  —  gröptr  lofaðr 
á  Bergstöðum  473.  —  gröptr  í 
Bjarnarhöfn  af  öllum  bæjum 
fyrir  utan  Hraun  (Berserkja- 
hraun)  257.  —  einginn  gröptr  á 
Breiðabólstað  í  Vatnsdal  478.— 
gröptr  tannlausra  barna  og  fá- 
tækra  manna  á  Dyrhólmum 
742.  —   gröptr    á    Eyri    í   Bitru 


938 


REGISTR. 


miUi  Borgarháls  og  Ennishöfða 
409.  —  gröptr    i   Garpsdal  118. 

—  gröptr  til  Helgafells  frá  Hris- 
um  672.  —  gröptr  á  Hólum  í 
Eyjafirði  451.  —  gröptr  til  Hruna 
664.  —  gröptr  í  Krossholti  113, 

—  einginn  gröptr  á  Mársstöðum 
476.  —  gröptr  til  Otradals  miUi 
Galtar  og  Langaness  576.  — 
gröptr  á  Saxahvoli  115.  —  gröptr 
í  Skál  783.  -  gröptr  til  (ytri) 
Sólheima  af  öUum  bæjum  fyrir 
utan  Brandslæk  743.  —  gröptr  í 
Steinsholti  397.  —  gröptr  á  Stór- 
ólfshvoh  689.  —  gröptr  á  Sæbóli 
milli  Þúfu  og  Rafnaskálargnúps 
360.  —  gröptr  í  Sælingsdals- 
tungu  633.  —  gröptr  í  í>erney 
64.  —  gröptr  úr  Öxnafelli  til 
Möðruvalla  450.  —  heimamanna 
gröptr  á  Setbergi  259.  —  heima- 
manna  gröptr  og  barna  á  Búrfelli 
63.  —  heimamanna  gröptr  og  fá- 
tækra  manna  á  Nesi  í  Selvogi 
378.  —  á  Sæbóli  360.  —  grapt- 
ardagr  760.  —  graptarkirkja 
277.  630.  791.  —  graptarkirkja 
á  Hjaltabakka  475.  —  í  Vest- 
mannaeyjum  66.  —  garðr  um 
graptarkirkju  791.  —  graptar- 
staðr  52,  811.  —  kirkjugröptr 
865,  802.  —  græfr  at  kirkju, 
kirkjugræfr,  sjá  kirkja. 

guð,  guð  almáttugr.  guð  allsvald- 
andi,  allsvaldugr  guð,  guð  drott- 
inn,  guð  faðir,  einn  sannr  guð. 
guð  sjálfr,  voldugr  guð  48,  63, 
83,  117,  118,  131,  148,  149, 
151,  152,  154,  156,  156.  156, 
158-159,  164,  171—173,  175, 
176-180,  182-184,  188,  191, 
193—196,  204,  206,  208,  210— 
211,  213.  215.  216,  217,  220, 
224,  225,  227,  232.  233,  238, 
240,  242,  244,  252,  253,  255,. 
256,   257,    258,   259,    263-264, 


266.  267,  269,  271,  273,  275, 
278,  281,  282,  283,  293,  295, 
296,  324,  325,  326,  328.  329. 
330.  332,  335,  336.  337.  339. 
341,  343,  346.  348.  351.  357, 
358,  362-365,  368.  370.  371, 
372,  381,  384,  386.  387,  390— 
392.  394,  395,  396,  400,  405, 
407,  408,  409,  410.  413,  414, 
417.  418,  420.  422,  434,  442. 
444,  451,  456.  457,  467,  476. 
480.  483.  491.  496,  497,  499. 
508—510,  514.  521—523,  524, 
525,  527,  528,  538.  546.  548, 
549.  551,  554,  555.  557.  559. 
560,  563—565,  570,  573,  574, 
575,  576,  582.  583.  585,  586, 
591,  599,  604,  613,  624,  625, 
633,  640,  642,  644,  645,  648- 
652,  654,  655,  656,  657,  658, 
659,  660,  672,  673-675,  699, 
700,  701,  709.  710,  712,  714, 
717,  719,  728,  730—735,  744, 
746,  747,  749,  752,  756— 
762,  765—767,  788,  790-798. 
801—803,  806-809,  811,  814— 
824,  826—831,  833-835,  836— 
844,  845,  847,  848,  852,  857, 
859,  863.  —  altari  guðs  842, 
843.  —  guðs  ást  156.  —  guðs 
auglit  232.  —    baun    guðs    843. 

—  guðs  blezan    761.    836,    843. 

—  blóð  guðs  842.  —  guðs  boðorð 
173,  599,  604,  837,  840.  -  guðs 
brúðr  heilög  kirkja  225.  —  dórar 
guðs  844.  —  guðs  eign  53,  54, 
179.  —  guðs  embætti  442,  591, 
758.  —  einglar  guðs  842.  — 
fórn  guði  færð  624.  —  geymsla 
guðs  724,  725,  731.  732,  747.— 
guð  gramr  43—45,  47,  264,  267, 
658.  —  guðs  gremi  48.  —  gögn 
guði  vígð  528,  549,  551,  563.  — 
guðs  hátiðir  391.  793.  —  heiðr 
allsvoldugs  guðs  833.  —  guðs 
heiðr  og  æra  760.  —  guðs  hei- 


REGSTR. 


939 


lagir  menn  48,  509,  525,  548, 
554,  560,  583.  585,  586,  659, 
807,  833.  —  heyrn  guðs  328.  — 
guðs  hjálp  329,  844.  —  hjálpi 
þér  svo  guð  sem  þú  satt  segir 
658.  —  guðlig  hjörð  625,  630.  — 
hold  guðs  (sbr.  guðs  likami)  842. 
—  guð  hollr  43—45.  47,  264, 
267,  510,  658,  659.  —  guð- 
hræðsla  839.  —  guðs  hús  625.  — 
guðs  hylli  659.  —  guðs  drott- 
ins  hylli  329.  —  guðs  höll  hei- 
lög  kirkja  55.  —  guðs  kristni 
213,  215,  710.  —  guðs  kveðja 
156,  159,  172,  195,  196,  240, 
271,  273,  278,  281,  282,  283, 
324,  330,  332,  337,  339,  341, 
348,  351,  357,  363,  368,  381, 
390,  400,  413,  582,  618,  644, 
650,  652,  675,  717,  720,  722, 
723,  726,  730—735,  765—767, 
833,  836,  845,  848,  852,  857.  - 
guðlastan  599,  604.  —  guðleys- 
ingi  606.  —  guðs  líkami,  Hkami 
vors  herra  (sbr.  corpus  domini) 
39,  42,  46,  52,  61,  127,  183, 
224,  256,  365,  538,  586,  757, 
758,  791—793,  794,  795,  796, 
797,  798,  801,  802,  803,  808, 
809,  811,  814—817,  820-823, 
826-831,  842—844.  —  guðs  lög 
44,  54,  57,  151,  164,  176,  177, 
180,  182,  183,  193,  204,  206, 
208,  210-211,  213,  217,  233, 
238,  244,  253,  264,  328,  329, 
517,  523,  534,  557,  559,  564, 
570,  573,  585,  586,  752,  760, 
803,  838.  —  guðs  lög  og  lands- 
lög  1.  —  guðs  miskunn  149,  156, 
158,  171,  175,  180,  185,  186, 
204,  240,  273,  275,  278,  289, 
293,  295,  296,  324,  326,  328, 
329,  336,  337,  339,  343,  346, 
348,  362-364,  371,  372,  381, 
384,  386,  387,  390,  395,  400, 
405,    413,    414,    417,    418,    422, 


499,  508,  510,  514.  517,  555, 
582,  583,  613,  624,  625,  644, 
645,  648,  649,  651,  673,  705, 
709,  714,  719,  720—723,  727, 
731,  732,  734,  735,  765,  787, 
822,  832,  834-836,  839,  845,  852, 
859.  —  guð  signaða  móðir  731. 
787,  833.  —  guðs  náð  514,  555, 
563,  701,  719,  746,  765,  788, 
790,  796,  815,  833,  836,  837, 
841,  844,  847,  857.  -  guðs  nafn 
325,  328,  329,  336,  648,  674, 
675,  719,  728,  744,  749,  760.  — 
guðs  orð  176.  842.  —  guðleg 
orð  842.  —  guðs  pína  841.  — 
guðs  reiði  325.  —  guðs  réttr 
45,  177,  213,  244,  255,  857.  — 
guðs  skepna  757,  794,  798,  821. 
824.  —  guðs  skipan  211.  — 
guðspjall  26,  31,  35.  -  guðs 
sonr  842.  —  guðs  eingetinn  sonr 
336,  648.  —  einkasonr  guðs 
föður  749.  —  guðs  synir  216.  — 
guðlig  tign  255.  —  varzla  við 
guð  640,  756.  —  guðs  vegr  583. 

—  guðs  vili  365.  —  guðs  vingan 
659.  —  guðs  vinr  156,  158,  240, 
278,  281,  282,  283,  343,  381, 
644,  732,  836,  842.  —  guðs  vitni 
654,  655,  657,  660.  —  guðs(guð- 
leg)  þjónusta  175,  185,  193, 
195,  494,  527,  562,  565,  583, 
639,    750.    762,    819,    837,    839, 

—  guðsþjónustumenn    256,  844. 

—  þjónn  þjóna  guðs  254.  — 
guðs  þolinmæði  709.  —  guðs  öl- 
musa  335,  336. 

Guðbrandr  maðr  Bóthildar  332. 
Guðbrandr   sonr    Sigríðar    Sveins- 

dóttur  673. 
Guðbrandr      Jónsson      prófastr    í 

Vatnsfirði  16,  95,  127,  292,  632. 
Guðbrandr    í>orláksson    biskup    á 

Hólum    95—98,    305,    310,   318, 

411,  412. 
Guðbrandsdalir  í  Noregi  859. 


940 


REGISTR. 


Guðdalir,  sjá  Goðdalir. 

guðdóttir,  sjá  guðsiíi. 

guðfaðir,  sjá  guðsifi. 

Guðfinna  Magnúsdóttir  húsfreyja  í 

efslu  Mörk  684. 
Guðin  í  Noregi  414. 
Guðlaugr  bóndi   í  Ásbjarnarnesi  í 

Húnavatnssýslu  376. 
Guðlaugr  Oddsson,  ef  til  vill  bróðir 

Hrafns,  621,  622.  623,  864. 
Guðlaugshöfði  í   Strandasýslu  409. 
Guðlaugsvíkr  409. 
Guðlaugsson:  Pétr. 
Guðleiksson:  Pétr. 
guðmóðir,  sjá  guðsifi. 
Guðmundareyjar  á  Breiðafirði  116. 
Guðmundarlón    á    Langanesi  306, 

310  (sbr.  Lón). 
Guðmundarson :  Ámundi,    Böðvar, 

Guðmundr,  Hjalti,  Sigurðr,  Þórðr, 

Ögmundr,  Örn. 
Guðmundarstaðir  í  Eyjafirði  450. 
Guðmundarstaðir  i  Kinn  486. 
Guðmundarstaðir  íLjósavatnshrepp 

649—650. 
Guðmundr     ábóti     á     ÞingeyTtim 

876,    579-581,    642-644,    727 

-728. 
Guðmundr  Árnason  prestr  850. 
Guðmundr    Bjarna(r)son   bróðir   á 

Helgafelli  849. 
Guðmundr     bóndi     á     Grýtubakka 

447. 
Guðmundr  Eiríksson  2. 
Guðmundr  Eyjólfsson  431,  433. 
Guðmundr  á  Gnýp  á  Skarðsströnd 

635. 
Guðmundr  Guðmundsson    (í    Skál- 

holti  1620)  68. 
Guðmundr  Haldórsson  295. 
Guðmundr  Hallsson  prestr  265. 
Guðmundr  Illugason,  prófasts  Guð- 

mundssonar,  í  Kristnesi  7,  162, 

293. 
Guðmundr    Jónsson    (í    Skálholti) 

867. 


Guðmundr  prestr  nyrðra  674,  675. 
Guðmundr     Sigurðarson     lögmaðr 

373,    376.    454,    641-642,    726, 

727. 
Guðmundr  skáld  (d.  1330)  617,  621. 

622,  623. 
Guðmundr    Vest    Jassonsson    577, 

578. 
Guðmundr  úr  í'rándarholti  662. 
Guðni  prestr  í    Hvammi    i  Vatns- 

dal  476.  (Sbr.  Guðrún  húsfreyja. 

í  Hvammi). 
Guðnýjarstaðir     í     Helgafellssveit 

257. 
Guðríkr  á  Helgastöðum  5. 
Guðríksson:  Bergr. 
Guðrún    húsfreyja    í    Hvammi    í 

Vatnsdal476  (sbr.  Guðni  prestr). 
Guðrún  kona  Úlfs  413. 
Guðrún  Hamra-Finnsdóttir  863. 
Guðrún  köjukona  375 — 376. 
Guðrún    Þorsteinsdóttir,    Haldórs- 

sonar.  frú  249—250. 
Guðrúnarstaðir  í  Eyjafirði  450. 
guðsifij  guðsifjar  48—49,    49—51,. 

60,    233,    244,    611,     754,    755, 

756,  761,  813,  839,  840.  -  guð- 

sifjaspell  94.   —    guðdóttir    233. 

—    guðfaðir   756.     —    guðmóðir 

233. 
guðspjöll,  heilög  guðspjöU    26,  31, 

35,  155,  216,  624,  842.  —    guð- 

spjall  Jóns  postula  624.  —  Lúkas      ^_ 

guðspjall  216.     Sbr.  guð.  flj 

guðvefr:    altarisklæði    með   guðvef 

66,  84,  259,  463.  —  handlín  úr 

guðvef  463.    —    guðvefjarhöklar 

83,  116,  259,  359,  427,  457,  463. 

kantarakápa    með    guðvef   359, 

463.     Sbr.  kirkja. 
guerra:  guerræ  tempus  104,  144. 
Gufuskálar  í  Neshrepp  undir  Jökli 

114,  116,  411. 
Gufuskálar  á  Rosmhvalanesi  77. 
Gulaþing  372,   504.    —   lögrétta  á 

Gulaþingi  504.    —  lögréttumenn 


REGISTR. 


941 


á  Gulaþingi  504.  —  Gulaþings- 
lög  371,  406.  —  Gulaþingsmenn 
108.  —  Gulaþingslögmaðr  372, 
406,  414.  646,  649,  721. 
gull  57,  168,  235,  236,  532,  550, 
804.  —  eyrir  gulls  þess,  er 
stenzt  elding  fyrir  sextigi  aura 
168.  —  gullhlöð  464,  484.  — 
gullkaleikar  114,  116,  408,  781. 
—  fingrgull  329,  452.  -  gull- 
smiðr  701.  —  huslker  með  silfr 
gylt  vel  681.  —  alguldr  kalecr 
259.  —  algyltr  kaleikr,  er  vegr 
.ix.  aura  84.  —  gyltir  kaleikar 
403,  677,  694,  777,  779,  780.  - 
V.  kaleikar  gyldir  737,  781.  — 
gyltr  kaleikr  virtr  á  .iiij.  hund- 
ruð  775.  —  .ij.  silfrkaleikar 
gyltir  116.  —  silfrkaleikr  gyltr 
ok  vegr.  xij.  aura  468.  —  gyltr 
kross  668.  —  gyltr  kross  með 
stalli  basiliskum  691.  —  róðu- 
kross  gyltr  403,  472.  —  gyld 
Maríuskript  117,  665.  —  gylt 
skrín  403.  —  tabulum  eneum  de- 
auratum  679.  Sbr.  aurum, 
kirkja. 

Gullastaðir    í  Hvini    1  Noregi  280, 
281. 

Gulltings  311,  868  (=  Saltnes?). 

Gunnar  á  Borgum  281,  282. 

Gunnar  á  Hrísum  413. 

Gunnar   Hauksson    bóndi   á   Ingj- 
aldshvoli  410. 

Gunnar  í  Hólum  í  Eyjafirði  451. 

Gunnar  ráðsveinn  (rásveinn)  490, 
497,  646,  647. 

Gunnar  úlfaldi  281,  282. 

Gunnarsdóttir :  Ingibjörg. 

Gunnarsholt  á  Rangárvöllum  692. 

Gunnarsson :  Hallr,  Haukr,  Sigurðr, 
Stephán. 

Gunnarsstaðir   í    þistilfirði   69,  73, 
306,  307.  —  Gunnarstaðareki  306. 

Gunnhildr   kona  Arnbjarnar   guU- 
smiðs  701. 

Dipl.  líl.  n.  B. 


Gunnhildr  Grímsdóttir  250. 
Gunnlaugr    Oddíson   í    Suðr-Múla- 

sýslu  851,  856. 
Gunnlaugr  Stephánsson    ábóta    að 

Munkaþverá  789. 
Gunnlaugr    Þorsteinsson    prestr   í 

Vallholti  (d.  1678)  248,  727. 
Gunnlaugsson :    Hannes,  Páll,  Ste- 

phán. 
Gunnólfsvík  á  Langanesi  71,  74. 
Gunnsteinn     (í     rekaskrá    Munka- 

þverárklaustrs)  89,  92,  861. 
Gunnsteinn  á  þverá   í  Fnjóskadal 

90. 
Gunnsteinn    Hallsson    í    Garpsdal 

89,  90,  861. 
Gunnsteinn  þórðarson  á  Ljósavatni 

(um  1060)  90. 
Gunnsteinn     íórisson     á     Einars- 

stöðum  861. 
Gunnsteinsson:  Hallr,  Vigfús,  í*or- 

gils. 
Gunnsteinsstaðir     í     Langadal     í 

Húnavatnssýslu  485,  488,  728. 
Guttormr  Gyðuson  159. 
Guttormr  lögmaðr  413. 
Guttormshagi  í  Holtum  87,  88,  691. 
Guttormsson:  Bjarni. 
Gyðuson:  Guttormr. 
GýgjarhóII   í    Biskupstungum    667. 
Gýgjarhorn    i    Axarfirði    309,   310, 

813,  814,  432. 
gymbra  kúgildi  448  —  lambgymbra- 

beit  740.     Sbr.  kúgildi. 
Gyrðr  ívarsson  biskup  í  Skálholti 

(d.  1360)  12,  127,  291,  828,  407, 

634,    687,    676,    678,    683,   685, 

686,    687,    696,   697,    777,   784, 

793,    795,    808-810,   814,    830, 

883,  847. 
Gyríðr  Jónsdóttir  397. 
Gýstaðir    á  Vatnsnesi  479  (i  Jóns 

máldaga   og  Pétrsmáldaga  Gný- 

staðir,    og  svo  er  nú;    mun    því 

misritað  í  Auðunarbók). 
gæss,    gess  (gæsir):    x  gess  geldar 
60 


942 


REGISTR. 


í  Borg  undir  EyjafjöUum  (1332) 
678.  -  kúgildi  í  gásum  (1843) 
á  Rauðalæk  776.  —  iiij  gæsir  á 
Þykkvabæjarklaustri  (1340)  738. 
gæði  480,  620,  635,  687,  714,  774. 

—  gæði  öU  118.  —    skip  hlaðin 
gæðum  335,  497.     Sbr.  gögn. 

gögn  202,  230,  309,  314,  316,  317, 
319,  321,  394,  427,  431,  432, 
486,  714,  727,  728,  760,  835.  — 
gögn  guði  vígð  528,  549,  551, 
563.  —  gögn  og  gæði  114,  116, 
118,  165,  261,  408,  429,  485, 
663,  670,  671,  677,  679,  682, 
688,  692,  743,  769,  770,  771, 
773,  774,  776.  —  nótargögn  537. 

—  rekagögn,    sjá    reki.    —    öl- 
gögn  158. 

Göltr  í  Arnarfirði  576. 

Götar  579,  sjá  Gotar, 

Götudalr  (sbr.  Gautadalr)  í  Stranda- 

sýslu  119,  862,  863. 
götur,  sjá  gata. 
Götur   í   Mýrdal    738.     —    Gatna- 

skógr  740. 
Götuvík  í  fistilsfirði  69,    73,    307, 

313,  314. 

Haboensis  608  =  Aboensis. 
Haðaland  í  Noregi  859. 
Háfabakkar    í    Guðmundarlóni    á 

Langanesi  306,  310,  425  (Bakk- 

ar). 
Háfaberg  í  Þistilsfirði  307,  313. 
Háfaheiði  með  Sundum  64. 
Háfahólmr  á  Breiðafirði  116. 
Háfahólmr  (-hólmi,  -hólar)  í  Axar- 

firði  309. 
Háfaholt,  (eyði)hjáleiga  frá  Breiða- 

bólstað  í  Vatnsdal  478. 
Háfaholtsskógr  í  ^jórsárdal  865, 
Háfahraun  í  Hvítársíðu  359. 
Háfaleyti  milli  Hvalsness  og  Star- 

ness  (Stafness)  81. 
Háfubrekkur    á    Strandarbarmi    í 

Noregi  857, 


Hafgrímsstaðir  í  Skagafirði  465. 
Hafliðadóttir :  Haldóra. 
Hafliðason:  Einar. 
Hafliði  Magnússon  prestr  á  Breiða- 

bólstað  í  Fljótshlíð  688. 
Hafliði  Steinsson  prestr   á  Breiða- 

bólstað  í  Vestrhópi  479. 
Hafnará     á     Langanesströndum    í 

Norðr-Múlasýslu  72,  75. 
Hafnarfjöll      í     Borgarfjarðarsýslu 

194,  195. 
Hafnarlækr    í    Guðmundarlóni     á 

Langanesi  310. 
Hafnar  lönd  á  Rosmhvalanesi  80. 

—  Hafnverjar  80. 
Hafnarnes    í   Álptaveri   (eða   Lág- 

eyjarhverfi)  740,  872.    —   Hafn- 

arnesfjara  740. 
hafnarvoð,    hafnarvoðir    447,    474, 

480,  645,  708,  718,  722,  746.  — 

vöruvirð     hafnarvoð     746.     Sbr. 

vaðmál. 
Hafnir  (Höfn)  á  Skaga  nyrðra  249 

—250.  —  Hafnará  250.  -  Hafn- 

arlönd  249-250,    492.  —  Hafn- 

armenn  250.  —  Hafnarvatn  250. 
Háfr  í  Holtum   í   Rangárþingi    87, 

668. 
Hafr,  er  gefr  til  Vallakirkju  456. 
Hafrafellstunga  (sbr.  Tunga  i  Axar- 

firði)  426,  488. 
Hafragjá  í  í'ingeyjarsýslu  91  (nóta 

10). 
Hafralón  (Haralón)  í  Þistilsfirði  69, 

73,  806.    —    Hafralónsá  (Hafar- 

lónsá,  Hafralandzá,  Hafralöndzá) 

69,     78,    818.     -     Hafralónsós 

(Haralónsós)  enn  forni  806. 
Hafralækr    í  Aðaldal  í  í*ingeyjar- 

sýslu  1,  3 — 5. 
Hafrbjarnarson :   Gizur,  í*orsteinn. 
Hafrbjarnarstaðir      (Hafarbjarnar- 

staðir)  á  Rosmhvalanesi  77,  78. 
Hafrbjörn    Styrkársson  hinn  ríki  i 

Nesi  við  Seltjörn  88. 


EEGISTR. 


943 


Hafrey   í   Laxá   í    Suðr-þingeyjar- 

sýslu  434. 
Hafrstaðir   undir   EyjafjöUum  870. 
Hafrstaðir     í     Kolbeinsstaðahrepp 

113. 
Hafrstaðir  á  Skagaströnd   470  (nú 

Hafstaðir). 
Hafsteinsstaðir     í    Skagafirði    301, 

398. 
Hafþórsson :  Ormr. 
Hagagarðr  í  Húsafellshrauni  359. 
Hagagarðr    í    Staðarsveit   á    Snæ- 

fellsnesi  850. 
Haganes  í  Arnarfirði  576. 
Haganes  á  Melrakkasléttu  90. 
hagi,  hagar  250,  421,  422,  431.  — 

búfjárhagar  422.  —  geldfjárhagi 

620.   —  eins  hests  hagi  743.  — 

geldneytarhagi    616.    —     stóð- 

hrossahagi  617,  621.  —  hagbeit 

717,  744.  —  hagslægjur  4.    Sbr. 

beit. 
Hagi  á  Barðaströnd   259—260.    — 

Hagi  hinn  litli  259. 
Hagi  í  Eystrahrepp  869. 
Hagi    á    Árskógarströnd  við  Eyja- 

fjörð  456. 
Hakason:  Jón. 
hákerling  153. 
Háklettar  3. 
Hákon  biskup   í    Björgvin   (1330  — 

1342),  714,   717,   719,   720,    721, 

723,  724,  730,  731,  732,  747. 
Hákon  biskup  í  Stafangri  (d.  1322) 

499,    501,   502,    503,    504,    505, 

746. 
Hákon   Björnsson  í  Nesi   við  Sel- 

tjörn  (d.  'Vs  1643)  124. 
Hákon  erkibiskup  í  Niðarósi  (1265 

-1267)  19-21. 
Hákon    Eysteinsson    kórsbróðir    í 

Niðarósi  728. 
Hákon  Gíslason  sýslumaðr  í  Klofa 

290. 
Hákon   Hákonarson    Noregs    kon- 

ungr  hinn  gamli  (d.  1263)  5—15, 


108,    156,    158,    241,    289,    293, 

417,  498  (»Hákon  kóngr  gamli«). 

Hákon    hertogi,    sjá   Hákon  Magn- 

ússon  háleggr. 
Hákon  ívarsson  721. 

Hákon  konungr  15,  162. 

Hákon  konungr  hinn  heilagi,  380, 
sjá  Hákon  Magnússon  háleggr. 

Hákon  konungr  hinn  kórónaði  5, 
6.  8,  10,  14.  15,  489  (=  Hákon 
háleggr)  497  (=  Hákon  háleggr). 

Hákon  Magnússon  háleggr.  Noregs 
konungr  [(1299—1319).  Sbr. 
Hákon  hertogi,  Hákon  konungr 
hinn  heilagi]  5,  162—163,  202, 
240,  242,  263,  268,  272,  273, 
281,  289,  290,  295,  297,  298, 
299,  332-334,  336,  337.  339, 
341  i  342,  343,  345,  346,  347, 
348,  350,  354,  358,  363,  364, 
367,  368,  369,  371,  372,  374, 
375,  376,  378,  379,  380,  381, 
384,  385,  386,  387,  390,  395, 
399,  400,  401,  404,  405,  411, 
413,  414,  415,  416,  417,  418, 
421,  422,  489-492,  496,  497, 
498,  510,  566. 

Hákon  Magnússon,  Eiríkssonar, 
Noregskonungr  (1355—1380)  5, 
162,  374,  859. 

Hákon  Ormsson  sýslumaðr  íRang- 
árþingi  494,  735. 

Hákon  (á  Snæfellsnesi)  850. 

Hákon  Sverrisson  konungr  hinn 
harmdauði  171—172. 

Hákon  ungbróðir  (Haquinus  novi- 
tius)  715. 

Hákonarson:  Bótólfr,  Gísli,  Hákon, 
Magnús,  í'órir,  Þorgeir. 

hald  (hátíð):  stærstu  höld  133.  — 
sextán  daga  hald  60. 

Haldór  í  Ási  1  Kelduhverfi  428. 

Haldór  Hjálmarsson  konrektor  á 
Hólum  424. 

Haldór  Högnason  prestr  í  Hólma- 
seli  873. 

60* 


944 


REGISTR. 


Haldór  Oddason  prestr  165. 
HaldórSkúlason  sýslumaðr  í  Skapta- 

fellsþingi  772. 
Haldór  Tómasson  nyrðra  766,  767. 
Haldór    í'orbergsson   lögréttumaðr 

á  Seilu  (f.  1629.  d.  1711)  125. 
Haldóra    kona  Eldjárns  á  í*verá  í 

Svarfaðardal  456. 
Haldóra  Hafliðadóttir  849. 
Haldóra  Jónsdóttir  396. 
Haldórsson :  Guðmundr,  Jón,  Kálfr. 

Ólafr,  Pétr,  í*orgrímr,  í*orsteinn. 
Haldórustaðir    (nú  Haldórsstaðir)  í 

Bárðardal  438. 
Háleyaberg    í    Grindavík     76.     — 

Háleyahöfn    (Haleigiuhöfn)    246, 

248. 
Háleygja  fylki  í  Noregi  859. 
Hálfdán    Jónsson    lögréttumaðr   á 

Reykjum  í  Ölfusi  (d.   1707)  ]23, 

163,    201.    204,    289,    292.    299, 

324.    346,    371,    405,    421,    422 

651. 
Hálfdán  kórsbróðir  í  Niðarósi  106. 
Hálfdán  í  Nesi  í  Selvogi  377.  378. 
Hálfdánarson :       Loptr,     Sighvatr, 

Sturla. 
hálfkirkja  495,  822.    —  hálfkirkja 

i  Bergstaða    þingum   473.    —    í 

Borg  undir  Eyjafjöllum  869.    — 

á  Breiðabólstað  í  Fellshverfi  771. 

—  á  Breiðabólstað  í  Vestrhópi 
479.  —  í  Flatatungu  þingum 
462.  —  á  Gunnsteinsstöðum  485. 

—  í  Hálsþingum  439.  —  í  Holta- 
staðaþingum  472.  —  tvær  hálf- 
kirkjur    í    Húsavíkrþingum    428. 

—  hálfkirkja  í  Hvammi  í  Dýra- 
firði  832.  —  tvær  hálfkirkjur  í 
Höfðaþingum  741.  —  hálfkirkja 
á  Jökulfelli  777.  —  í  Nesþingum 
í  Aðaldal  435.  —  í  Presthóla- 
þingum  426.  —  í  Reykjahh'ðar- 
þingum  429.  —  í   Sandfelli  777. 

—  í    Staðarbakkaþingum    483. 

—  í  Svínadal  784.  Sbr.  capella. 


hálfréttiseiðr  370. 

Hali  undir  Eyjafjöllum  684,  870. 

Halla    Grimsdóttir    í    Skógum    18. 

162. 
Halla  Kolbeinsdóttir    (á   Kálfafelli) 

779.  780. 
Hallbera  Kolbeinsdóttir,  Oddasonar 

861. 
Hallbera  þorsteinsdóttir  abbadís  á 

Reynistað  300,  398. 
Hallgeir  Andrésson  (kallaðr)  ábóti 

í  lykkvabæ  í  Veri  851—856. 
Hallgeirsstaðir    á    Langanesi    (nú 

Hallgilsstaðir)  69,  73,  425. 
Hallgerðr  kona  Gríms  Jónssonar  í 

Holti     undir     EyjafjöUum    (um 

1200)  84,  85. 
Halli  á  Rogni  341. 
Hallkelsson:  Árni. 
Hallr  Gunnarsson  89,  90,  91. 
Hallr  Gunnarsson  prestr  á  Möðru- 

vöUum  (d.  1201)  89,  90. 
Hallr  Gunnsteinsson  á  Einarstöðum 

861. 
Hallr  úr  Lóni  á  Snæfellsnesi   850. 
Hallr  bóndi  1  Núpufelli  450. 
Hallr  Ótryggsson  á  f*verá  í  Fnjóska- 

dal  (d.  1065)  90. 
Hallr  prestr  í  Hvammi  í  Laxárdal 

469. 
Hallríðr,  norræn  kona  502. 
Hallsdóttir:  Jóreiðr. 
Hallsson:     Ámundi,     Eiríkr.    Guð- 

mundr,  Gunnsteinn,  Páll,  I*órðr, 

forsteinn. 
Hallsteinn  (rangt :  Hásteinn)  Eiríks- 

son  307,  313,  316. 
Hallsteinn    skrifari    Odds    biskups 

72. 
Hallvarðr    Ásmundarson    umboðs- 

maðr     Erhngs    Viðkunnarsonar 

721,  722. 
Hallvarðr    Einarsson     föðurbróðir 

Jörundar  biskups  316. 
Hallvarðr  (líklega  sami  maðr)  316. 

318,  319. 


REGISTR. 


945 


Hallvarðr  biskup  í  Hamri  (Hall- 
vardus  Hamarensis,  1320 — 1349) 
499,  501,  510,  511,  624,  630, 
702,  705,  709,  719. 

Hallvarðr  skrúfr  271,  272. 

Hallvarðr  bóndi  á  Stafni  371,  372. 

Hallvarðr  Vébjarnarson  hinn  helgi 
(d.  1046)  503.  —  festum  beati 
Hallvardi  martyris  508,  847.  — 
Hallvarðsmessa  644.  —  Hall- 
varðsvökudagr  701. 

Hallvardus  Boc  304. 

Hallvardus  Hamarensis,  sjá  Hall- 
varðr  biskup  í  Hamri. 

Hallvarðsson :  Óblauðr. 

Hallveig  kona  Guðmundar  á  Gnýp 
635. 

hallæri  287. 

Hálogaland  í  Noregi  859. 

Háls  í  Fnjóskadal  91,  439—440, 
488,  861.  —  Hálsmenn  91.  — 
Hálsmannatungur  439. 

Háls  i  Hrútaíirði  (=  Hrútafjarðar- 
háls)  484.   -  hálsbrún  484. 

Háls  í  Mýrahrepp  í  ísafjarðarsýslu 
360. 

Háls  í  Saurbæjarhrepp  í  Eyja- 
fjarðarsýslu  451. 

Hálshús  í  Vatnsfjarðarþingum  í 
ísafirði  620. 

hamar  í  Sandvík  á  Skaga  nyrðra 
462. 

Hamar  hjá  Klappará  (=  Klappar- 
hamar)  311. 

Hamar  í  Noregi  281, 

Hamar,  biskupstóll  í  Noregi  105. 
152,  153,  157,  175,  185,  251, 
252,  255,  275,  281,  351,  387, 
499,  501,  510,  511,  624,  630, 
705,  709,  719,  845.  -  Hamar- 
ensis  105,  144,  191,  351,  388, 
608,  610,  702. 

Hamar  í  Flóa  671. 

Hamar  í  Kaldaðarneshrepp  í  Stranda- 
sýslu  407. 

Hamartorfa  í  í*jórsárdal  865,  869. 


I  Hamborg  302-304.    —    Hamborg- 
I      arar  302. 
Hamdisvík  á  Vatnsnesi  (nú  kallað 

Hindisvík)  480. 
hametta  599,  604. 
hampr  153. 
Hamraendar    í    Héraði     (Öræfum) 

776. 
Hamra-Finnr    (sbr.  Finnr  Bjarnar- 

son)  863. 
Hamrar  í  Holtum  í  Rangárþingi  87. 
Hamrar  í  Helgastaðahreppi  í  Þíng- 

eyjarsýslu   437.    —    Hamraland 

437. 
Hamrar  (nú  Hamrakot)  í  Torfalækj- 

arhrepp  í  Húnavatnssýslu  471. 
handaband  222,  722,  789.  —  handa- 

tæki  674,  675,  726,  745. 
handbjargarómagi  393. 
handbók   328,   513,  516,  527,  536, 

541,    549,    555,    556,    562,    564, 

805,  810. 
handfesting  296. 
handfestr  786. 
handgeingnir  menn  159,  197,  204, 

240,    243,    272,   274,  334,  338- 

339,    340,    341,    347,    356,    406, 

420,  510,  723,  834. 
handhaíi  198,  205,  724,  731. 
handklæði  527,  528,  549,  551,  555, 

562,  565. 
handlag   329,   659,    660,  717,  730, 

733,  744,  789,  850. 
handlín  599,  604.     Sbr.  kirkja. 
handsöl   46,    193,    208,    283,   285, 

289,    294,    328.    395,    659,    660, 

674—675,  797.  —  nauðahandsöl 

294.    —    sektahandsal    294.    — 

kona  handselst  manni  753,  764, 

820. 
handtak  267.  334,  408. 
handvömm  618. 

Hánefsstaðir  1  Svarfaðardal  455. 
Hannes    Finnsson    biskup    í    Skál- 

holti  68,  621. 
Hannes      Gunnlaugsson ,       prests 


946 


REGISTR. 


Snorrasonar,  stúdent  8.  15,  290, 

299.  641,  651. 
Hannes     Johnsen.      Steingrímsson 

biskups,    kaupmaðr   í  Reykjavík 

621. 
Hannes  Þorsteinsson.  cand.  theol., 

ritstjóri  í  Reykjavík  855. 
Hannesson:  Vigfús. 
Haquinus.  sjá  Hákon. 
Haraldr  Sigurðarson  373. 
Haraldr    sýslumaðr    á   Jamtalandi 

iHaraldus  exactor  Jamptiæ)  715. 

871. 
Haraldr  í  Teigi  í  Fljótshh'ð  687. 
Haraldsson:  Jón,  ólafr,  Sæmundr, 

þórir. 
Haralón,  sjá  Hafralón. 
Harcadensis    episcopus    608,    sbr. 

Hortadensis,  Orkneyjar. 
Harðangr  í  Noregi  350,    510,   644, 

646,  859. 
Harðbakr  á  Melrakkasléttu  90,  321, 

428,    432,    434.    486.    -    Harð- 

baksmöl   90,  308,  312.  —  Harð- 

baksreki  90,  434. 
Harðbeituhólmr.  kristfé  frá  Hvammi 

í  Vatnsdal  330.    Sbr.  Harðberta 

hólmr. 
Harðbertahólmr  476.      Sbr.   Harð- 

beituhólmr. 
Harðivöllr    í    Steingrírasfirði   258. 

736. 
Háreksson:  þórðr. 
Harri  727. 

hárskurðr  (presta)  532,  550,  804. 
Hasloensis    episcopus    608,     610. 

Sbr.  Asloensis,  Osloensis. 
hátíðir  60-61.  176,  261,  280,  391, 

410,    508,    536,    668,    712,    793, 

801,    805,    809,    811,    816,    823, 

826.  827.  —  hæstu  (stæstu)  há- 

tíðir  40,    42,    46.    133,  391,  793, 

801,  805,  811,  816,  823.  827.  — 

hátiðardagar  176,  536. 
Hátún  undir  Eyjafjöllum  870. 
Hátún  í  Landbroti  782. 


Haugar  í  Noregi  332. 

haugr  224. 

Haugr  í  Flóa  671. 

Haugskirkja  327. 

Haukadalr  efri  í  Biskupstungum  61 
—62,  667—668.  —  Haukadalr 
neðri  668 

Haukagil  í  Hvítársíðu  359.  — 
Haukagilsmenn  359. 

Haukagil  í  Vatnsdal  477. 

Haukholt  í  Hrunamannahreppi  664. 

Haukr  647. 

Haukr  Erlendsson  lögmaðr  (d.  1334) 
332,  333,  336,  341,  342,  350, 
351,  357,  362,  367.  371,  372, 
377,  378,  379,  404,  406,  414, 
415,  421,  492,  495,  502,  504, 
507,  510,  646,  647,  649,  673, 
701.  —  Hauksbók  349,  859.  - 
Hauksnautr  349. 

Haukr  Gunnarsson  á  Ingjaldshóli 
849,  850. 

Haukr  Ólafsson.  Svartssonar,  á 
Hömrum  88. 

Hauksdóttir:  Jórunn. 

Hauksson:  Gunnar. 

Hauldavatn,  sjá  Höldavatn. 

Haulkná,  sjá  Hölkná. 

Haurða  (Haurðe)  bólstaðr,  sjá 
Hörðabólstaðr. 

Haursholt,  sjá  Hörgsholt. 

haust  158,  207.  209,  284,  286, 
325,  349,  358,  367,  597,  603, 
673,  731,  788.  —  imbrudagar  á 
haust  597,  603.  —  haustlags- 
eyrir  411. 

Héðaralón  á  Snæfellsnesi  858. 

Héðinshöfði  á  Tjörnesi  316,  318. 

hefð  176.  241,  614,  753,  763,  849. 
—  fornar  hefðir  176,  376,  614, 
849.  —  lögleg  hefð  241. 

hefðarmenn  241. 

hefndarverk  416. 

Heggsgerði  (Hegsgerði)  í  Hornafirði 
771. 


I 


REGISTK. 


947 


Heggsstaðir  á  Miðfjarðarnesi  359, 
863 

hegnd,  hegning  176,  195,  415. 

Hegranes  í  Skagafirði  467.  — 
Hegranesþing  335,  344. 

Heiðarbær  (Heiðabær,  Hlíðarbær) 
í  Steingrímsfirði  119,  408. 

heiði  (fjallgarðrinn)  á  Snæfellsnesi 
164. 

heiði  út  (=  Flateyjardalsheiði)  439. 

Heiði  í  Holtum  í  Rangárþingi  87, 
691. 

Heiði  í  Mýrdal  738,  740,  742. 

Heiði  á  Síðu  781,  782,  874. 

heiðinn  dómr  220.  —  heiðinn 
maðr  224,  235,  756.  -  heiðnar 
þjóðir  235.  —  heiðni  209,  599, 
604. 

Heiðmörk  í  Noregi  859. 

heiðneskr  vefr  skínandi  723. 

heiðr  600,  631,  639,  711,  712,  746, 
760,  833.  —  at  afsetjast  sínum 
heiðri  600,  712.  —  heiðr  biskup- 
legrar  tignar  500,  501,  639.  — 
guðs  heiðr  760.  —  páfans  heiðr 
508. 

heilagr,  sjá  helgr. 

heima:  heimabóndi  641,  800.  — 
heimafastir  menn  795  (sbr.  heim- 
ilisfastir  menn).  —  heimagröptr, 
sjá  gröptr.  —  heimamenn  62, 
63,  64,  75,  83,  115,  360,  668, 
672,  682,  684,  698,  699,  787.  — 
heimamanna  gröptr,  sjá  gröptr. 
—  heimamanna  Ijóstollr  360, 
699.  Sbr.  Ijóstollr.  —  heimseta 
419,  540.  —  heimatíund,  heima- 
mannatíund,  sjá  tiund.  —  heima- 
vera    540.     —     heimaþing,     sjá 

heimaland,  heimalönd  345,  410, 
619,  852,  855,  856.  —  kirkna- 
eign  í  heimalandi:  ekki  í 
heimalandi:  Sælingsdalstungu- 
kirkja  (1327)  634.  -  prests- 
skyld(ískyld)  í  heimalandi: 


Amúlastaðir  (1332)  685;  Árbær 
1  Holtum  (1332)  698;  Bólstaðar- 
hlíð  (1318)  472;  Borgarhöfn 
(1343)  770;  Bræðratunga  (1331) 
669;  Búland  (1343)783;  Eyvind- 
armúli  (1332)  686;  Kaupangr 
(1318)  449;  Klofi  (1332)  695; 
Kross  (1332)  685;  Leirubakki 
(1332)  694;  NeðrihvoU  (1332) 
689;  Næfrholt  (1332)  694;  Skál 
(1343)  783;  Skúmstaðir  (1332) 
690;  Skútustaðir  (1318)  430; 
Snjallshöfði  (1332)  697;  Sval- 
barð  á  Svalbarðsströnd  (1318) 
449;  Tungufell  (1331)667;  Þverá 
í  Laxárdal  (1318)  431.  — 
prestsskyld  og  djákns  í 
heimalandi:  Núpr  í  Eystrahrepp 

(1331)  662;  Höfðabrekka  (1340) 
741.  —  tólftungr  úr  landi: 
Flatey  á  Flateyjardal  (1318)  441. 
—  áttungrúr  landi:  Grímsey 
(1318)  441.  -  fjórðungr  í 
heimalandi:  Gunnarsholt  (1332) 
692;  Haukadalr  (1331)  667; 
Hnappavellir  (1343)  773;  Keldur 

(1332)  693;  Vellir  á  Landi  (1332) 
696.  —  Priðjungr  í  heimalandi 
Ás  í  Kelduhverfi  (1318)  428 
Ásar  í  Skaptártungu  (1343)  784 
Bergstaðir  (1318)  473;  Eyri  í 
Seyðisfirði  (1327)  616;  Grytu- 
bakki  (1318)445;  Kálfholt  (1332) 
698;  Möðruvellir  í  Eyjafirði  (1318) 
449;  Núpufell  (1318)  450;  Teigr 
(1332)  686;  Víðidalstunga  (1318) 
478.  —  hálft  heimaland: 
Aðalvík  (1286)  261;  Ásólfsskáli 
(1332)  682;  Breiðibólstaðr  í 
Vatnsdal  (1318)  478;  Búrfell 
(1269)  63;  Dalr  undir  Eyjafjöll- 
um  (1332)  683;  Eystra-Skarð 
(1332)693;  Hafrafellstunga  (1318) 
426;  Helgastaðir  (1318)  436; 
Hlíð  í  Biskupstungum  (1331) 
670;   Hof  á   Skagaströnd  (1318) 


948 


REGISTR. 


469;  Hof  í  Öræfum  (1343)  774  ;| 
Hofsfell  (1343)  770;  Hrafnagil 
(1318)  453;  Hvammr  í  Laxárdal  | 
(1318)  468;  Kirkjuból  í  Langa-  | 
dal  (1327)  615;  Krossholt  (1274)  | 
113;  Miðbæli  (1332)  679;  Reyk-  [ 
hólar  (1274)  120;  Reykjahlíð  ! 
(1318)  429;  Reynistaðr  (1295)  \ 
300;  Sandar  í  Dýrafirði  (1346)1 
832;  Sauðanes  (1318)425;  Skarð  j 
á  Skarðsstrðnd  (1274)  117,  (1327) 
635;  Skinnastaðir  (1318)  426; 
Skógar  undir  Eyjafjöllum  (1332) 
677;  Snóksdalr  (1340)  736;  Spá- 
konufell  (1318)  469:  Sólheimar 
(1340)  743;  Tjörn  1  Svarfaðar- 
dal  (1318)  457;  ViUingaholt 
(1269)  62;  Ytra-Skarð  (1332)  695. 
—  tvo  hluti  í  landi:  Eyri  í 
Skutilsíirði  (1286)  260;  Lóm- 
agnúpr  (1343)  777.  —  þrjá 
hluti  í  heimajörð:  Hof  i 
Eystrahrepp  (1331)  662;  Hvammr 
í  Vatnsdal  (1318)  476.  —  alt 
heimaland:  Blöndudalshólar 
(1318)  473;  Borg  undir  Eyja- 
fjöllum  (1332)  678 ;  Breiðá  (1343) 
772;  Breiðibólstaðr  í  Fljótshhð 
(1332)  687;  Breiðibólstaðr  í 
Vestrhópi  (1318)  479;  Eyvindar- 
hólar  (1332)  679;  Fagranes  (1318) 
468;  Fell  í  Sléttuhlið  (1318)  459; 
Garðr  í  Kelduhverfi  (1318)  427; 
Gaulverjabær  (1331)  671;  Gils- 
bakki  (1306)  359;  Glæsibær  (1318) 
454;  GoðdaUr  (1318)464;  Grenj- 
aðarstaðir  (1318)  431;  Gríms- 
tungur  (1318)  476 ;  Háls  1  Fnjóska- 
dal  (1318)  439;  Helgafell  (1274) 
116;  Hjaltabakki  (1318)  475; 
Hof  i  Álptafirði  (1343)  768;  Holt 
undir  Eyjafjöllum  (1270)  84, 
(1332)  681;  Hruni  (1332)  664; 
Húsavík  (1318)  428;  Höfði  í 
Höfðahverfi  (1318)  446;  Hösk- 
uldstaðir  (1318)  471 ;    Kálfafell  1 


Fljótshverfi  (1343)  778,  779; 
Kálfafell  i  Hornafirði  (1343)  771 ; 
Kirkjubær  á  Síðu  (1343)  781; 
Krýsuvík  (1307)  361;  Laufás 
(1318)  447;  Melstaðr  (1318)482; 
Múli  (1318)  434;  Munkaþverár- 
klaustr  (1318)  485;  Mælifell 
(1318)  465;  Nes  í  Aðaldal(1318) 
435;  Oddi  (1270)  86.  (1332)690; 
Otradalr  (1324)  576;  Presthólar 
(1318)  426;  Rauðilækr  (1343) 
776;  Saurbæ  í  Eyjafirði  (1318) 
451;  Staðarbakki  (1318)  482; 
Staðastaðr  (1274)  114;  Staðr  í 
Hrútafirði  (1316)  483;  Staðr  í 
Kinn  (1318)  456;  Staðr  í  Stein- 
grímsfirði  (1286)  261;  Staðr  í 
Súgandafirði  (1324)  575;  Stafa- 
fell  (1343)  769;  Steinsholt  (1314) 
397,  (1331)  663;  Svalbarð  í 
þistilsfirði  (1318)  425;  Tjörn  í 
Svarfaðardal  (1318)  457;  Torfa- 
staðir  (1331)  669;  Tunga  í  Stein- 
grímsfirði  (1317)  408;  Undenfell 
(1318)  477;  Vallanes  (1269)  83 
Vellir  1  Svarfaðardal  (1318)  455 
Vestrhópshólar  (1318)  480 
þaunglabakki  (1318)  443.  —  v 
kúgildi  í  heimajörðu  (=  v 
hundruð):  Einarsstaðir  (1318)437. 

—  vj  hundruð  í  landi: 
Hólmr    í    Hegranesi   (1318)  466. 

—  X  hundruð  í  heimalandi: 
Hjarðardalr  (1286)  260;  Knörr 
(1274)  115;  Mýdalr  (1269)  64; 
Rauðimelr  (1274)  114;  Staðar- 
fell  (1327)  637;  Viðborð  (1270) 
82.  —  XV  hundruð  í  heima- 
landi:  Ásgeirsá  (1318)  478; 
Höfði  á  HBfðaströnd  (1318)  459; 
Vatnslausa  (1269)  65.  —  xx 
hundruð  í  heimalandi:  Flat- 
ey  á  Breiðafirði  (1274)  118; 
Garpsdalr  (1274)  118,  (1324)  577; 
Nes  íSelvogi  (1312)  378;  Reynir 
(1340)    741;    Saxahvoll    (1274) 


EEGISTR. 


949 


115.  —  XX  kúgildi  í  landi: 
Njarðvík  (1269)  65.  —  xxiiij 
hundruð  í  landi:  HvoU  í 
Saurbæ  (1286)  269.  —  xxx 
hundraða  í  heimalandi: 
Draflastaðir  (1318)  440;  Eyjar- 
dalsá  (1318)  438;  Ljósavatn 
(1318)  438;  Lundarbrekka  (1318) 
437;  Mikligarðr  (1318)  452. 

heimanfylgja  392. 

heimboð  539,  831,  852. 

heimili  209,  418,  572,  657,  838, 
841,  843.  —  áverki  veittr  á 
heimili  manns  109.  —  veginn  á 
heimili  sínu  109,  110—111.  — 
heimilisfastir  menn  393.  700, 
791,  797,  808,  815,  821,  827, 
828.  —  heimiliskviðr  221,  234, 
370,  371,  794,  803.  —  heimilis- 
kviðarvitni  221,  234,  370,  371, 
794,  803.  —  heimilisprestr,  sjá 
prestr.  —  heimilistíðir,  sjá  tíðir. 

—  heimilisvist  534. 
heimsókn  401,  402.  —   heimsókn- 

arvitni  292. 
heimstefna,  heimastefna  296,  654. 

—  heimstefnudagr  655,  657. 
Heinaberg  á  Skarðsströnd  í  Dala- 

sýslu  636. 
heit    150,  177,  230,  231,  335,  338, 

573,  593,  706,  759,  760.  —  forn 

heit  við  íslendinga  498. 
heitan,  heiting  336,  338. 
Helarvík   (Hælarvík,  nú  Heljarvík) 

á  Hornströndum  620. 
Helericus  de  Sigersdorpe  304. 
Helga  í  Nesi  1  Selvogi  378,  863. 
Helga  Ásgrímsdóttir,  Bergþórssonar 

621. 
Helga     Helgadóttir,      systir     Árna 

biskups  377,  863. 
Helga  Ólafsdóttir   á  fykkvabæjar- 

klaustri  871. 
Helgaá    í    Eyjafirði   485    (sbr.    nú 

Helgársel). 
Helgafell  í  Helgafellssveit,   Helga- 


fellsklaustr,  Helgafellsstaðr  114, 
115—116,  164,  166,  329,  331— 
332,  672—673,  848—849. 

Helgafellssveit  í  Snæfellsnessýslu 
672. 

helgan  180,  181,  583,  625. 

Helgastaðir  í  Aðalreykjadal  436— 
437,  488. 

Helgadóttir:  Helga. 

Helgason:  Aðalbrandr,  Árni,  Eyj- 
ólfr,  KetiII,  Loptr,  Þorvaldr, 

Helgi  biskup  af  Ósló  (Hælgo  As- 
loensis,  1304-1322)  353,  387, 
399,  501. 

Helgi  ívarsson  ritari  Noregskon- 
ungs  766. 

Helgi  Lambkársson,  Gunnsteins- 
sonar  130. 

Helgi  Loptsson,  Svartssonar  863. 

Helgi  prestr  (í  Stafholti)  579. 

helgi:  helgi  túns,  akra  og  eingja 
208.  —  mannhelgi  173,  292, 
371.  -  örskotshelgi  284. 

helgi,  helgr,  helgar,  helgihöld 
(helgir  dagar)  60—61,  133,  139, 
244,  279,  392,  595,  752,  763, 
774.  —  helgibrot  126,  187,  231, 
706.  —  drottinsdaga  helgi  60 — 
61.  —  helgidagr  784.  —  helgi- 
dagsbrot  94. 

helgr,  heilagr:  heilagt  altari  57, 
127.  —  heilagrar  áminningar 
614.    —    heilagr  andi   148,  185, 

266,  334,  516,  564,  624,  625, 
659,  710,  711,  749,  757,  794, 
798,  821,  824,  839,  841.  —  helg 
bók  43—48,  154—155,  186,  264, 

267,  508,  509,  578,  656-658.  — 
helgir  dagar  39,  41,  65,  83,  114, 
119,  133,  176,  207,  234,  277, 
345,  346,  360,  378,  383,  391, 
394,  396,  444,  457,  470,  479, 
481,  483,  598.  603,  612,  613, 
634Í  639,  652,  668,  683,  684, 
685,  686,  690,  696,  697,  699, 
743,    763,    771,    772,    779,    783, 


950 


REGISTR. 


784.  787.  793,  802.  832,  838.  — 
heilagra  daga  veiðar  60.  126, 
128,  207,  284,  277.  345-47. 
394,  495,  612-614,  639,  793, 
802.  —  helgir  dómar.  helgi- 
dómar  84,  119,  403,  408,  437, 
439,  440,  451,  466,  469,  474, 
666.  679,  688,  690,  693.  695, 
696.  —  hönd  hins  heilaga  Jo- 
hannis  Holensis  með  armleggjum 
688.  —  heilög  evangelia.  sjá 
evangelia.  —  heilagir  feðr  176. 
180,  185,  216,  225,  354.  625. 
837,  840.  —  heilagr  hjúskapr 
210.    —    helgir  hlutir   134.  499. 

—  heilög  kirkja,  sjá  kirkja.  — 
heilög  kristni  213,  215,  231, 
347,  583,  586,  589.  615.  —  heií- 
agir  martyres  410.  —  helgir 
(heilagir)  menn.  guðs  helgir 
menn,  allir  heilagir.  allir  guðs 
heilagir  48,  49,  172,  191,  325, 
336,  509,  525,  548,  564,  560, 
583,    585,    586,    659,   807,    833. 

—  heilög  messa  276,  841—843. 

—  heilagir  messudagar  603.  — 
löghelgir  messudagar  597.  — 
heilagr  messusaungr  630,  — 
nóttin  helga  (jólanóttin)  289, 
331.  539,  644,  831.  -  heilög 
olian  844.  —  heilög  orð  508. 
509.  510.  —  heilagir  guðs  pín- 
ingarvottar  409.  —  heilög  regla 
832.  —  heilagar  ritningar  277, 
799,  813.  —  heilög  sacramenta 
711.   —  heilagar   setningar  629. 

—  heilagt  siðferdi  186.  —  heilög 
skíring,  heilög  skírn  180,  224, 
276,  583,  710,  799,  813.  839, 
840.  Sbr.  skírn.  —  heilagir 
staðir,  sjá  staðr.  —  helgar  tíðir 
176,  612,  752.  Sbr.  tíðir.  — 
heilög  trú,  sjá  trú.  —  helga 
vika  40,  597,  600,  603,  606.  — 
heilög  þjónusta  55,  640.  —  helgi 
fórsdagr  (sbr.  skírdagr)  331.  — 


heilög  þreuning  624,  710.  — 
heilagt,  at  halda  heilagt  39,  85, 
360.  433.  595.  605,  699.  —  miðs- 
aptanshelgr  594.  Sbr.  miðr 
aptan,  miðaptan.  —  nónhelgr. 
sjá  nón. 

Helguþúst  í  Meðallandi  872. 

Heli  sacerdos  (=  EIi  spámaðr) 
713. 

Helkunduheiði  í  Norðrþingeyjar- 
sýslu  374. 

Hella  í  Aðaldal  3. 

Hella  undir  Jökli  166.  —  Hellu- 
menn  166. 

Hella  (Hellar,  nú  Hellur)  í  Flóa 
671. 

hellar  í  Digramúla  249,  269. 

hellir  (í  Selvogi?)  124. 

Hellir  hinn  eystri  1  Öræfum  773. 

Hellisdalr  í  Hnappadalssyslu  359. 

Hellisfjörðr  í  Suðr-Múlasyslu  72.  75. 

Helli(s)gata  (Hellugata)  3. 

Hellisholt  í  Hrunamannahrepp  664. 

Hellisskógr  í  Þjórsárdal  665,  866. 
868. 

Hellissúlur  á  Melrakkasléttu  313. 

Hellisvík  á  Skaga  nyrðra  471. 

Hellur  á  Landi  695. 

Helluvað  á  RangárvÖllum  87. 

helmingarfélag.  helmingsfélag  344. 
348,  395. 

helvíti  216,  625,  630,  749,  750, 
762,  839.  —  helvítis  kvalir  630, 
750,  762.  —  helvítis  pína  625, 
839. 

Hemingr  ábóti  í  Munklííi  701. 

Henriksson:  Þórðr. 

hepting  422. 


hérað 

152, 

180, 

198, 

270, 

277, 

286, 

288, 

326, 

333, 

356, 

369. 

370, 

371, 

380, 

384. 

526. 

535, 

540, 

549, 

555. 

562, 

625. 

626. 

630,  805,  853.  855.  —  héraðs- 
dómr  369.  —  héraðsfleyg  mál 
(sbr.  bygðarfleyg  mál)  369.  — 
héraðskirkja   180,    277,   326.    — 


KEGISTR. 


951 


héraðsmenn  370,  855.  —  héraðs- 
þing  370. 

Hérað  »millum  sanda*  (Litla-Hérað, 
Öræfi)  774.  775.  776.  874. 

Heraðarstaðir  í  Rangárþingi  88. 

Hérason:  Oddr,  sbr.  Hranason. 

Herdís  forvaldsdóttir  673. 

Herdísarvík  í  Selvogi  124,  361.  — 
Herdísarvíkrfjörur  124,  361. 

hereditarium  jus  142. 

heresis  103,  142,  607.      Sbr.   arfr. 

heretici  607,  608,  609.  —  officium 
contra  hereticos  607.  —  re- 
pressio  hereticorum  609.  — 
hereticalis  excessus  607. 

herfang  184. 

herjan:  herjansson  544. 

Herjólfr  meistari  413.  —  Herjólfs- 
réttarbót  411-414.  -  Herjólfs- 
bréf  411,  414. 

Herjólfsvík  í  Þistilsfirði  433. 

Hermundarfell  í  í'istilsfirði  307, 
313,  316,  426. 

herr  157.  —  hernaðr  536. 

herra,  herraðir  menn  íslenzkir: 
herra  Ásgrímr  forsteinsson  243, 
245.  —  herra  Erlendr  Ólafsson 
sterki  281.  —  herra  Gizur  þor- 
valdsson  jarl  195.  —  herra  Guð- 
mundr  Sigurðarson  lögmaðr  454. 
—  herra  Haukr  Erlendsson  lög- 
maðr  350.  —  herra  Jón  Ein- 
arsson  lögmaðr  172.  —  herra 
Loptr  (Hálfdánarson)  452.  — 
herra  Rafn  Oddsson  242  (sjá 
Hrafn  Oddsson).  —  herra  Sturla 
(íórðarson?)  243.  —  herra  Oddr 
í*orvarðsson  331.  —  herra 
Sveinn  þórisson  346.  —  herra 
þórðr  Hallsson  á  MöðruvöIIUm 
281.  Sjá  nöfnþeirrahvers  umsig. 

herskjöldr:  at  fara  herskildi  842. 

hertogi  163,  240,  242,  263,  268, 
272,  273,  281,  627. 

Herþjófsstaðir  í  Álptaveri  (nú  Herj- 
ólfsstaðir)  740. 


Hestalandshólar  í  Ásahrauni  í 
Skaptártungu  853. 

Hestanes  á  Melrakkasléttu  90.  321, 
432,  486.  —  Hestanesmöl  90, 
308,  312.  —  Hestanesreki  90, 
434. 

Hesthólmr  á  Breiðafirði  116. 

hestr,  hestar,  sjá  hross. 

Hestr  á  Skaga  nyrðra  250. 

Hestvöllr  í  Héraði  (Öræfum)  776. 

hey  (sbr.  sáta,  vöndull)  207-210. 
285,  292,  377,  391,  444,  456. 
665,  684,  740.  —  heyannir  284, 
285,  287.  —  heygjald  til  Við- 
eyjar  377.  —  heygjöf,  heygjafir 
208,  210.  -  heyhlass  391.  — 
heykaup  207,  209.  —  lambgæft 
hey  292.  —  x  hestar  heys  sæti 
684.  —  heytaka  208.  —  taða 
283.  292,  302,  456,  740.  — 
fjórar  vættir  í  töðuklyfjar  740. 
—  mælihlass  töðu  302,  456.  — 
heytollr  113,  292,  428,  429.  431. 
434,  435,  436,  437,  438.  439, 
440,  441'.  445.  447.  448,  449', 
450',  45P,  452,  453,  454^  456, 
457,  458'.  459,  460\  46P,  462'. 
463',  464',  465,  466,  467',  468^ 
469,  470,  471,  472',  473',  474', 
475',  476,  477',  478',  479,  480, 
481,  482',  483',  484,  485,  800, 
824. 

Heydalsá  í  Steingrímsfirði  119, 
408. 

Heynes  á  Akranesi  403.  —  Hey- 
nesbók  5,  10.  162. 

heytollr,  sjá  hey. 

Hieronymus  hinn  helgi  62,  216, 
538  (doctor). 

Hildibrandr  376. 

Hildr  Skeggjadóttir,  BoIIasonar  1 
Skógum  677. 

himinríki  216,  399,  522,  546,  559, 
750,  818,  844. 

hindr  (hindran)  210—211. 


952 


KEGISTR. 


hindrvitni  843. 

hirð  125,  340,  496.  765.  —  ÖU 
hirðin  sú,  sem  í  Skálholtsbiskups- 
dæmi  er  125.  —  hirðlög  340, 
341.  —  hirðmaðr  281,  340.  — 
Hirðsiðir  Jónsbókar  225,  226, 
227,   228,   229.  -  Hirðskrá  341. 

—  hirðstjóri  419,  496,  645,  765, 
788.  —  hirðstjórn  709.  —  hirð- 
vist  340, 

hirting    heilagrar    kirkju    57,   214, 

624,  721. 
hirzla  276,  513,  518,  519,  557.  — 

hirzla   læst   276,  518,  519,  552, 

557.     —    silfrhirzla,     er    geymt 

er    í     corpus    domini    474.     — 

hirzluhús  176,  652.     Sbr.  kirkja. 
Hítardalsbók    (máldagabók   í   JSig. 

143,  4to)  676,  684,  783. 
hjáland.  hjáleiga  446,  478.  870. 
Hjallanes  (á  Tjörnesi)  431. 
Hjallaskógr  í  þjórsárdal  866. 
Hjalli  í  Ölfusi  124.  —  Hjallamenn 

124. 
hjallr,    hjallar    154.    —    hjallr    á 

Fitjum     í    Garði    77.     —    hjallr 

Flankstæðínga  í  Garði  77. 
Hjálmarnes    í   þistilsfirði   313.    — 

Hjálmarnesreki  313.    Sbr.  Hval- 

munuisreki. 
Hjálmarsson:  Haldór. 
Hjálmarsvík  í  fistilsfirði  425. 
Hjaltabakki  1  Húnavatnssýslu  (sbr. 

Bakki  á  Ásum)    475,   488,    766, 

767,  835,  836,  864. 
Hjaltadalr   í    Skagafirði  580,    643, 

675. 
Hjaltason:  Ólafr. 
Hjalti  Guðmundarson  426. 
Hjalti  prestr  i  Nesi  í  Aðaldal  436. 
Hjarandi  þóraldarson  721. 
Hjarðardalr  í  ísafjarðarsýslu  260. 
hjón   (=  hjú)   126,   127,   207,  283, 

—  skylduhjón  824.  —  skylduhjú 
218. 

hjón  (sbr.  hjú,  hjún)    26,    29,    50, 


139,  177,  181.  197,  204,  211, 
277,  279,  285,  293,  295,  296, 
297,  298,  344,  347,  349,  393, 
518.  539.  540,  557,  565.  573, 
574,  591,  600.  602,  605,  639, 
733,  734,  757.  792,  795,  798, 
800,  802.  803,  808,  812,  816, 
822,  829.  —  lögleg  hjón  344.  — 
hjónaband  181,  210—211,  277, 
573,  583,  632.  —  hjónalag  590, 
591,  593.  -  hjónalagsband  590, 
593.  —  hjónasamband,  hjóna- 
legt  samband  177,  277,  278.  — 
hjónskap(r),  hjónaskap(r)  94.  — 
hjónaskilnaðr.  skilnaðr  hjóna 
211,  399.  539.  753.  763.  838. 
840.  —  samganga  hjóna  764, 
820.  —  hjónavígsla  277.328.  — 
félag  milli  hjóna,  félagsgerð 
hjóna  293,  295-298,  347.  348, 
395.  —  misdauði  hjóna  349.  — 
ósamþykki  hjóna  602.  —  sundr- 
þykki  hjóna  605. 

hjú.  hjún  [(maðr  og  kona)  sbr.  hjón] 
600.  647.  758,  838.  —  sundrþykki 
hjúa  600.  —  hjúskapr.  hjún- 
skapr  51,  59,  150,  173,  177, 
187,  207,  209,  210,  211,  230, 
231,  277,  344.  392,  600,  605, 
628,  629,  632,  750,  753.  754, 
755.  756,  757,  762,  763,  813, 
820,  837,  838.  —  hjúskapar- 
band,  hjúnskapsband  210,  328, 
508,  573,  629,  632,  754,  760. 
—  hjúskaparsamband  629.  — 
hjúskapslifnaðr  837.  —  hjú- 
skaparmál  177,  187,  207,  209, 
210,  231,  244,  517. 

hjölt  (á  hnífi)  6—8,  10. 

Hjörleifshöfði  á  Mýrdalssandi  641, 
642,  740  (Höfði),  852,  853. 

Hjörleifsson:  Ólafr. 

Hlaðir  á  Þelamörk  í  Eyjafjarðar- 
sýslu  442. 

Hlaðnaholt  í  Héraði  (Öræfum)  776. 

Hlafzslapi,  sjá  Klafstapi. 


REGISTR. 


953 


hlass:  heyhlass  391.  —  viðarhlass 

392.  Sbr.  hlasshvalr. 
hlaupársmessa  510,  846. 
Hlaupóss  miUi  Hvalsness  og  Star- 

ness  á  Rosmhvalanesi  81. 
Hleirmúli  258,  sjá  Leirmúli. 
Hlíð  í  Biskupstungum  670. 
Hlíð  í  Broddaneshreppi  í  Stranda- 

sýslu  119,  258. 
Hlíð    í    Gnúpverjahreppi   i  Árnes- 

sýslu  397. 
Hh'ð  á  Langanesi  70,  71,  73,  74. 
Hlíð     í    Kræklingahlið      {=     Lög- 

mannshlíð)  305,  315,  320,  453— 

454. 
Hlíð  í  Skaptártungu  740. 
Hh'ð    á    Ströndum    í   Strandasýslu 

116. 
Hlíðardalr  í  Lóni  í  Austr-Skapta- 

fellssýslu  769. 
Hlíðarendi    í    Fljótshlíð     686.    — 

Hhðarendabók    219,    363,    405, 

765. 
Hhðarhagi  í  Eyjafirði  452. 
Hlíðarsel  í  Steingrímsfirði  408. 
Hlíðartorfa  í  þjórsárdal  865. 
hlunnindi  331,  414,  580,  644,  674, 

733,    734,    753,    763,    788,    789, 

835.  —  hlutir  og  hlunnindi  643. 
hlutkesti  298. 

Hlöðuvík  á  Hornströndum  620. 
HnappavelUr  í  Öræfum  773—774, 

874.  —  Hnappavallarekar  774. 
Hnausar  í  Meðallandi  871. 
hné,  sjá  kné. 
hneyksli  383,  392,  544. 
hneysl  864. 
hnífr   uppbundinn   6,  7,  8,  10.  — 

hnífaburðr  5—11,  162. 
Hnjóskadalr,  sjá  Fnjóskadalr. 
Hnúðsnes   (Hunsnes,    Hundsnes)   í 

Skefilstaðahreppi     í     Skagafirði 

301,  398. 
hos  est  corpus  meum  34. 
Hof  i  Álptafirði  1  Suðr-Múlasyslu 

768. 


Hof  í  Gnúpverjahrepp  í  Árnessýslu 
662. 

Hof  í  Goðdölum  463-464. 

Hof  (=  Hóp)  í  Grindavík  76.  247, 
248. 

Hof  í  Héraði  (Öræfum)  774,  775, 
874.  —  Hofsmenn  774. 

Hof  á  Höfðaströnd  460,  488. 

Hof  hið  neðra  á  RangárvöUum 
87,  88. 

Hof  á  Skagaströnd  301,  398,  469, 
488. 

Hof  í  Vatnsdal  í  Húnavatnsþingi 
476. 

Hof  í  Vopnafirði  67.  —  Skrá  Hofs- 
kirkju  67. 

Hofsfell    (Hoffell)  í  Hornafirði  769 

—770. 
I  Hofsskógr  í  þjórsárdal  867. 

Hofstaðir  í  Helgafellssveit  116. 

Hólaannáll  852. 

Hólar  í  Biskupstungum  667,  668. 

Hólar  í  Blöndudal  (=  Blöndudals- 
hólar)  473-474.  —  Hólaþing 
473. 

Hólar  í  Eyjafirði  450—451,  488, 

Hólar  undir  Eyjafjöllum  (=  Ey- 
vindarhólar)  677—678. 

Hólar  í  Gnúpasveit  í  Norðrþing- 
eyjarsýslu  (=  Presthólar)  309, 
311,  426,  488,  788.  —  Hólareki 
309,  311,  863. 

Hólar  í  Hjaltadal,  Hólastaðr,  Hóla- 
stóll  (Hola,  Holæ)  89,  175,  185, 
189,  241,  242,  264,  270,  271, 
278,  300-301,  304—310,  315, 
317-319,  322,  325,  342,  345, 
367,  387,  388,  397—399,  423— 
484,  489,  494,  568,  579—581, 
593,  610,  637,  638,  642—644, 
649,  650,  673,  674,  675,  701, 
715,  729,  730,  734,  735,  743- 
746,  766,  767,  788,  883-836, 
845,  847,  856—858.  —  Hóla- 
biskupar  130—138,  398—399, 
428—424,    489—491,    494—495, 


954 


REGISTR. 


496,  579-581,  644.  —  Hóla 
biskupsdæmi  423-424,  489— 
491.  —  máldagar  Auðunar 
biskups  fyrir  Hólabiskups  dæmi 
423-489.  —  Hóladómkirkja. 
dómkirkja  á  Hólum  319,  833.  - 
electus  til  Hóla  388.  —  (heilög) 
Hólakirkja  (ecclesia  Holæ,  Hol- 
ensis)  89,  305,  317.  318,  398, 
579—581.  644,  649,  650,  729, 
730,  744,  745,  746,  833.  834^ 
836,  845,  857,  858.  —  Hólamál- 
dagi  806.  —  Hólamenn  11.  — 
rekar  Hólastaðar  (kirkju)  89, 
304—310.  317-319.  708,  858. 

Hólar  í  Hvammssveit  633. 

Hólar  (ef  til  vill  sama  og  Hóla- 
kot  nú)  í  Skagafirði  301,  398. 

Hólar  (Höfðahólar)  á  Skagaströnd 
470». 

Hólar  (Hólahólar)  á  Snæfellsnesi 
714. 

Hólar  í  Vestrhópi  (Vestrhópshólar) 
480,  488. 

Hólar  í  Öræfum  [(Héraði),  farnir 
af  fyrir  1343]  771,  773,  776.  — 
Hólafjara  773.  —  Hólaland  773, 
776.  (Sbr.  Norðanfara  XVU, 
1878,  Nr.  21—22). 

Hólaskógr  í  þjórsárdal  868'. 

Hólastaðr  (=  Hrepphólar)  865, 
866. 

hold  og  blóð  Jesú  Krists.  guðs 
hold  og  blóð  (sbr.  corpus  do- 
miui,  guðs  h'kami)  24,  29,  35, 
36,  57,  195,  276,  797,  842.  — 
holdtekja  barna  51—52,  810— 
811. 

Holensis  189,  191,  388,  701,  856. 
Sbr.  Hólar  í  Hjaltadal.    Olensis. 

Holkná,  sjá  Hölkná. 

Hóll  í  Bolungarvík  við  ísafjarðar- 
djúp  616—617. 

HóU  í  Fjörðum  í  Suðrþingeyjar- 
sýslu  443. 


HóII  hinn  syðri  í  Hrafnagilsþingum 
í  Eyjafirði  (Litli-Hóll)  485. 

HóII  í  Norðrárdal  í  Mýrasýslu  833. 

HóII  í  Presthólahreppi  í  Norðr- 
þingeyjarsýslu  307,  321.  — 
Hólsreki  90,  307,  321. 

HóU  'Jíklega  =  Hólakot  á  Reykja- 
strönd)  í  Skagafirði  301.  398. 

HóII  í  Seiluhrepp  í  Skagafirði  466. 

HóU  syðri  og  ytri  á  Skagaströnd 
471. 

Hóll  í  Staðarsveit  (HóIIand,  = 
Lvsuhóll)  164. 

HóII  í  Svarfaðardal  456. 

HóII     á     Tjörnesi    316.    318,    319, 
486.    -   Hólsreki  316,  318,  319, 
I      486. 

[  Hóll    í    Torfalækjarhrepp  í   Húna- 
vatnssýslu  (nú  Kagaðarhóll)  471. 
!  hollusta  156,  238.  —  hollustueiðr 
\      163. 
I  Hólmar    (nú   Hólmr)    í    Landbroti 

782. 
I  Hólmar  1  Meðallandi  873. 

Hólmasel  í  Meðallandi  853,  873. 

Hólmavatn  á  Langanesi  425. 

Hólmfríðr  Erlendsdóttir,  systir  Þor- 
varðs  379. 

hólmi,  hólmr  484.  854,  855.  - 
hólmi  1  Guðmundarlóni  á  Langa- 
nesi  306,  310,  —  IX  hólmar  i 
Laxá  í  Laxárdal  fyrir  neðan 
Eingey  434.  —  hólmr  hinn  mikli 
431.  —  hólmi  1  Seljavatni  á 
Skaga  250,  —  hólmar  í  Vatni 
434.  —  smáhólmar  í  Laxá  í 
Laxárdal  431. 

Hólmkelsá  á  Snæfellsnesi  165. 

Hólmlátr  á  Skógarströnd  166. 

hólmr:  hólms  mUnr  238, 

Hólmr  (>í  Hólmi,  er  nú  kallast 
GIaumbær«)  í  Skagafirði  466. 

Hólmr  (í  Noregi)  272, 

Hólmr  á  Akranesi  349. 

Hólmr  í  Niðarósi  (klaustr  í  Hólmi) 
494-495. 


I 


EEGISTR. 


955 


Hólmr  á  Rangárvöllum  87,  861. 
Hólmr  á  Rosmhvalanesi  76,  78,  80. 
Hólmsteinn     Grímsson,    Jónssonar 

84,  85. 
Hólmsteinsson :  Grímr. 
Hólsá     í     Presthólahreppi     nálægt 

Hjallahöfn  90,  314,  426. 
Hólsland  (Hóll)  hið  efra  (eyði)jörð 

í    Kirkjubólshreppi    í    Stranda- 

sýslu  408.  -  Hólslækr  408. 
Hólsmöl  í  Presthólahreppi  í  Norðr- 

þingeyjarsýslu  309. 
Holt  í  Álptaveri  738. 
Holt    á    Ásum    í    Húnavatnsþingi 

475. 
Holt    undir   Eyjafjöllum    (Staðr   í 

Holti)   84-86,  581,   676,   680- 

682,  684.  687,  688. 
Holt  1  Fljótum  488. 
Holt   í  Saurbæ  í  Dalasýslu  716 — 

717. 
Holt  á  Síðu  783. 
Holt  Viðeyjarklaustrsjörð  377. 
Holt  í  Önundarfirði  262. 
Holtamannaá  í  þjórsárdal  866. 
Holtastaðir  í  Langadal  251,  471 — 

472,    488.     —     Holtastaðamenn 

251. 
Holtavörðuvatn  359. 
Holt(in)  í  Rangárþingi  697. 
Holtsmúli  á  Landi  87. 
Holtsmúli  í  Staðarhrepp   í  Skaga- 

firði  301. 
homicida  133,  134.  —  homicidium 

135.     Sbr.  manndráp. 
homiliæ:  omiliæ  Gregorij,  Augusti- 

ni  et  Ambrosij  166.     Sjá  kirkja. 
Honorius   páfi    hinn   IV.     (1285  — 

1287)  236,  251,  252. 
Hóp    í     Grindavík    76,    247,   248. 

Sbr.  Hof. 
Hópsós  í  Húnavatnsþingi  728. 
hórdómr    (sbr.    adulterium)    7,    8, 

11,    13,    15,   34,  39—40,   60,  94, 

132,     133,    135,    150,    177,    187, 

222,    230,    231,    382,    385,    386,' 


392,  399,  418.  508,  517,  557, 
564,  567,  592,  596,  598,  601, 
604,  629,  632,  638,  754,  764, 
791,  795,  808,  820,  821,  827, 
829.  —  einfaldr,  tvefaldr  hór- 
dómr  60,  132,  133,  592.  -  op- 
inber  hórdómr  791,  795,  808, 
821,  827,  829.  -  hórdómr  fram- 
inn  í  kirkju  34.  —  hórdómr 
drýgðr  við  ferfætt  kvikindi  596, 
601,  604.  —  hórdómr,  er  karlar 
eigast  við  596,  601,  604.  — 
hórkarlar  (opinberir)  26,  752, 
763.  —  hórkona  (opinber)  344, 
383,  392,  508,  509,  530,  570, 
592,  640.  —  hórkonuson  383, 
392. 

Horksdalr,  sjá  Hörgsdalr. 

Horksholt,  sjá  Hörgsholt. 

Horksland,  sjá  Hörgsland. 

Horn(ið)  í  Sandártungu  landi  í 
þjórsardal  867*. 

Hornafjörðr  í  Austr-Skaptafells- 
sýslu  641.  642,  769,  770,  772. 
—  Hornafjarðará  642. 

Hornsílatjörn  á  Skaga  nyrðra  250. 

Hornteigr  4. 

Horsholt,  sjá  Hörgsholt. 

Hortadensis  episcopus  610.  Sbr. 
Harcadensis,  Orkneyjar. 

hospital  (sbr.  spítali)  507,  606.  — 
lærðra  manna  hospital  í  Gaul- 
verjabæ  507.  —  hospital  sancti 
Magni  507.  —  hospital  sancti 
Johannis  Jerosolomitani  606.  ~ 
hospital  sanctæ  Mariæ  Theuto- 
nicorum  &  Calatravensis  606. 

hostia  512. 

Hostiensis  725. 

Hrafn,  er  gefr  til  Kaldaðarneskirkju 
í  Bjarnarfirði  407. 

Hrafn  Jónsson  í  Glaumbæ,  Glaum- 
bæjar-Rafn  (d.  1342)  644,  675, 
729,  730,  744,  745,  746. 

Hrafn  Oddsson  riddari  (d.  1289) 
2,     125,    159,     241,     242,     243, 


956 


REGISTR. 


262,    263,    264,    266,    267.    269, 

621. 
Hrafn  Þorvaldsson  prestr  720. 
Hrafn-.  sbr.  Rafn- 
Hrafnabjargará  við  í'istilsfjörð   70. 

74. 
Hrafnagil  i  Eyjafirði  453,  488. 
Hrafnaskálargnúpr     við     Önundar- 

fjörð  360. 
Hrafnkelsstaðir    á    Rosmhvalanesi 

78. 
Hrafnsá  á  Skaga  nyrðra  471. 
Hrafnshellir    á    Snæfellsnesi    114, 

164. 
Hrafnstaðir   (Rafnstaðir,  nú  stund- 

um     Hrappstaðir)     í     Bárðardal 

438. 
Hrafntóptir  (Ramntóptir)  í  Holtum 

í  Rangárþingi  86. 
hrákaskírn  25,  30,  798,  811.     Sbr. 

skírn. 
Hranason:  Koðrán,  Oddr  (eða  Héra- 

son). 
Hranastaðir  (Ranastaðir)  í  Hrafna- 

gilsþingum  í  Eyjaíirði  453. 
hraun  3.    —   hraun  =  Búðahraun 

166.  —  hraun  =  Berserkjahraun 

257. 
Hraun  á  Eyrarbakka  75.  —  Hrauns- 

mörk  75. 
Hraun  íFljótshveríi  [h'klega  =Skóg- 

hraun,  Markús  Loptsson  Rit  um 

jarðelda  bls.  83;  sbr.  Fagriskógr, 

séra  Jón    Sigurðsson  í    sóknar- 

lýsing    frá  Kálfafelli   1859]    778, 

779.  —  Hraunsfjara  778,  779. 
Hraun    í   Grindavík    76,   245,   247, 

248,  831-832. 
Hraun  i  Helgastaðahreppi  í  Suðr- 

í*ingeyjarsýslu  433. 
Hraun  í  Meðallandi  (sbr.  nú  Melhóll) 

739. 
Hraun:    undir    Hrauni    á    Rangár- 

völlum  87,  88. 
Hraun(in)    milli    Hafnarfjarðar   og 

Vatnsleysustrandar  247,  248. 


Hrauná   í    Staðarsveit  á  Snæfells- 

nesi  850. 
Hraunadalr,  sjá  Raupnadalr. 
Hraunbær  í  Álptaveri  T-iO. 
Hrauney  í  Mývatnssveit  430. 
hraungarðr    (Hraungarðr)     í    Lax- 

árdal  í  Suðrþingeyjarsýslu  431. 
Hraungerðingar  í  Flóa  866. 
Hraunhöfn    á   Melrakkasléttu  312. 

316. 
Hraunlækr  á  Langanesi  70,  74. 
Hraunnes  í  Grindavík  245.  361.  — 

—  Hraunnesgjögr  245. 
Hraunsá  í  Meðallandi  854. 
Hraunsdalr  í  Bolungarvik  617. 
Hraunskarð  (nú  Munaðarhóll)  undir 

Jökli  114,  849.   -  Hraunskarðs- 

menn    165.       Sbr.    Skarð    undir 

Jökli. 
Hraunslækr  873.  sjá  Brandslækr. 
Hraunsmúli    (nú    Hraun)    í    Land- 

broti      782       [kallað     Hraun     í 

Klaustrajarðabókinni  frá  c.  1550 

—1579]. 
Hreiðr  í  Holtum  í  Rangárþingi  87. 

691. 
hreinlífi   753,  756,  768.    —    hrein- 

lííisfólk  756.     —     hreinlífismaðr 

758,  760. 
hreppr,    hreppar    287,    293,    294, 

295,    296,    297,    344.    345^    356. 

393,   614,  655.    —    hreppsnauð- 

synjar    345.      —      hreppstjórar. 

hreppstjórnarmenn  19,  208.  284, 

293,    295,    296,    297,    298.    300, 

345,     346.    —    hreppstjórn   208. 

284,   286.    —    hreppstjórnarþing 

286.      —     hreppsvist     294.     — 

þriggja  hreppa  þing  356. 
Hrifunes  í  Skaptártungu  739,  740. 
Hringaríki  1  Noregi  859. 
hringingar  239.  540.  542.  712. 
Hringver    á    Tjörnesi    316.    318. 

428.   —  Hringversreki  316,  318. 
hrís    (sbr.    draghris.    skógr,    viðr) 

470.    —    hríshögg    (sbr.    skógar- 


REGISTR. 


957 


högg,  viðarhögg)  4,  577,  773.  — 

hrísrif  166. 
Hrís  í  Helgafellssveit  672—673.  — 

Hrísamáldagi  672—673. 
Hrís     (Hrísaland)     í     Laxárdal     í 

Suðrþingeyjarsýslu,    (sbr.  Hrísa- 

kot  nú)  431. 
Hrís  í  Noregi  413. 
Hrís  í  Saurbæjarhrepp  í  Eyjafirði 

450. 
Hrísey  á  Eyjafirði  458,  486,  488. 
Hrísey    í    Laxá    í    Suðrþingeyjar- 

sýslu  434. 
hrísgrjón  652.     Sbr.  grjón. 
Hrísvarða  3. 
Hróarsdalr  (Hróasdalr,   Roardalr  í 

Ríprhrepp  í  Skagafirði)  301,  302, 

398. 
Hróa(r)shoItingr,    skógr   i  Þjórsár- 

dal  867. 
Hróarsson:  Þorbergr. 
Hróarstunga  í  Norðr-Múlasýslu  708. 
Hrófá  í  Steingrímsfirði  119,  408. 
Hrófstaðir  (Rófstaðir  =:  Hrólfstaðir 

=  Hrólfstaðahellir)  á  Landi  86. 
Hrólfsson:  Andrés,  þórarinn. 
Hrollaugstaðir  (Hrollugstaðir)  í  Út- 

mannasveit  75. 
Hrollaugstaðir      (HroIIugstaðir)      á 

Langanesi  71,  74. 
Hrómundr  bróðir  Óttars  646 — 647. 
Hrómundr     Bjarnason,     Guttorms- 

sonar  733,  734. 
hross,  hestar    83,    224,    284,    285, 

393,   421-422,    431,    578,    740, 

771,    773,    784,    854.     -    fyl- 

hross,  hestr,  geldr  hestr,  hross, 

merhross,   stóð,   stóðhestr,  verð- 

lag  þess  170.    —   hross   tvævetr 

781.    —  hross  þrevetr  454,  687. 

—  hross  roskin  687,   776,  777. 

—  hross  gömul  689.  —  ij.  aura 
hross  777.  —  ij.  hross  þriggja 
marka  verð  776,  —  iij  hross 
fyrir  .cc.   oc  vij  aura  779,  780. 

—  vij  hundruð  í  hrossum  672, 

DipL   Isl.  II.  B. 


691.  —  búhross  421.  —  geld- 
hestar.  geldhesta  beit  671.  — 
hundraðshestr ,  hundraðshross 
119,  429,  456,  457,  462,  468, 
473,  682,  683,  743,  769,  777, 
786.  —  hestar  kúgildir  (hross 
kúgild)  665.  —  X  hestar  heys 
684.  —  XX  hrossa  mellénur 
738.  —  xviij  rossa  hrís- 
högg  773.  —  kúgildishross 
(sbr.  hundraðshross)  65,  259, 
773,  779,  780,  785.  —  hrossa- 
beit  245,  377,  431,  578,  740, 
769.      —      hrossageymsla     377. 

—  hrossahöfn  66S.  —  kaplar 
451,     459.     —     merhross     479. 

—  merhross  kúgild  665.  — 
stóðhross  575,  617,  621,  681, 
688.  —  stóðhrossabeit  575,  617, 
621,  671,  688.  —  réttarbót  um 
hross,  ef  kemr  í  haga  manns 
421—422.  —  stóðhrossahöfn  681. 

—  verkhestar  403,  671.  —  vinnu- 
hross  774.  —  dómar  um  hross, 
hrossadómar  421.  —  hestajárn: 
sexboruð  skaflaskeifa  872.  — 
lýsing  hrossa  421 — 422.  —  at 
leggja  hepting  á  hross  422.  — 
hrossaket  224.  —  hrossa  með- 
höndlan  422.  —  nautnan  hrossa 
421—422.  —  virðing  á  hrossum 
421—422.  —  c.  1269:  hross  í 
Njarðvik  65.  —  1  f*erney  64; 
1270:  í  Odda  86.  —  c.  1274: 
í  Flatey  118;  á  Reykhólum  120; 
á  Skarði  á  Skarðströnd  117;  á 
Staðastað  114;  í  TröIIatungu 
119.  —  c.  1286:  í  Haga  259; 
1  Snóksdal  258.  —  c.  1306: 
á  Gilsbakka  859.  —  c,  1307: 
1  Krýsuvík  361.  —  1317:  í 
Kaldaðarnesi  407.  —  1318:  á 
Ásgeirsá  479;  á  Bergstöðum 
472;  i  Blöndudalshólum  473;  1 
Bólstaðarhlíð  472;  á  Breiðaból- 
stað  í  Vestrhópi  479;  á  Drafla- 

61 


958 


REGISTR. 


stöðum  441 ;  á  Einarsstöðum 
437;  á  Eyjardalsá  438;  á  Felli  í 
Sléttuhlið  459;  á  Grenjaðarstöð- 
um  433;  á  Grýtubakka  445;  á 
Hálsi  í  Fnjóskadal  439;  á  Hofi 
á  Höfðaströnd  460;  á  Hólum  1 
Eyjafirði  451;  á  Hrafnagili  453; 
í  Hvammi  í  Miðfirði  482;  á 
Höskuldstöðum  471;  á  Illuga- 
stöðum  440;  á  Ljósavatni  439; 
í  Lögmannshlíð  454;  á  Melstað 
482;  í  Múla  434,  435;  á  Möðru- 
völlum  450;  i  Reykjahlíð  429; 
á  Reykjum  í  Tungusveit  465;  í 
Saurbæ  í  Eyjafirði451;  á  Silfra- 
stöðum  462;  á  Sjáarborg  468; 
á  Skinnastöðum  427;  á  Spá- 
konufelli  469;  á  Staðarbakka 
482;  á  Stað  1  Hrútafirði  484; 
á  Urðum  456,  457;  á  Völlum  í 
Svarfaðardal  456;  á  VíðivöUum 
462.  —  c.  1324:  í  Garpsdal  577; 
í  Otradal  576.  -  c.  1325:  í 
Sygnaskarði  578.  —  1327:  á 
Staðarfelli  637;  i  Sælingsdals- 
tungu  633.  —  c.  1331:  í  Gaul- 
verjabæ  672;  1  Haukadal  667;  1 
Hruna  665.  —  c.  1332:  í  Árbæ 
698;  1  Borg  undir  EyjafjöUum 
678;  á  Breiðabólstað  í  Fljótshlíð 
687. 689;  í  Dal  undir  Eyjafjöllum 
683;  í  Holti  undir  Eyjafjöllum 
682;  í  Kálfholti  698;  í  Miðbæli 
679;  í  Odda  691.  —  c.  1336:  í 
Kirkjubæ  í  Tungu  708.  —  1340: 
1  Snóksdal  736;  á  Sólheimum 
743;  á  fykkvabæjarklaustri  738. 
—  c.  1343:  í  Ásum  eystri  í 
Skaptártungu  785;  á  Breiðaból- 
stað  í  Fellshverfi  772;  á  Breið- 
á(rmörk)  773;  á  Hofi  í  Álpta- 
firði  768;  á  Kálfafelli  1  Fljóts- 
hverfi  779;  780;  á  Kálfafelli  í 
Hornafirði  771;  í  Kirkjubæ  á 
Síðu  781;  á  Lómagnúpi  777;  á 
Rauðalæk  776,  777;  á  Stafafelli 


769.      —     1344:     á    Sauðanesi 

786.    —   c.   1346:    á  Söndum  í 

Dýrafirði  832. 
Hrossaeyri  við  Skaptá  873. 
Hrossasteinn    fyrir    Flateyjardal   í 

í*ingeyjarsýslu  91. 
Hrossatungur  fremri   og   nyrðri    í 

fjórsárdal  866,  868.  869. 
Hrossavelhr  á  Langanesi  434. 
Hrosshólmr     í     Héraði     (Öræfum) 

776. 
Hruni  í  Hrunamannahreppi  í  Ár- 

nessýslu  664—666,  865,  868.  — 

Hrunamenn    666.    —    Hrunasel 

664.    —    Hrunaskógar    866.    — 

Hrunastaðr  664—666. 
Hrútafell  í  Öræfum  773,  774. 
Hrútafjörðr     359,    374,     375,    482. 

483,  484,  485.    —  Hrútafjarðará 

374,    484.    —    Hrútafjarðarbotn 

618.  —  Hrútafjarðardalr  359.  - 

Hrútafjarðarháls  (»háls<)  484.  — 

Hrútafjarðarheiði  359. 
Hrútahólmr,    Hrútahólmar  tveir  á 

Breiðafirði  116. 
Hrútavogr  á  Melrakkasléttu  426. 
Hrútey  á  Breiðafirði  82. 
Hrútey    á   Mjóafirði    í   ísafjarðar- 

sýslu  620. 
Hrúteyjarströnd    við    Ófeigsfjörð   í 

Strandasýslu  409,  622,  623.  785. 
Hrúthólmar,  eign  Neskirkju  í  Aðal- 

dal  436. 
Hrúthólmi  undir  EyjafjöIIum  [sem 

menn    vita    nú    ekki    hvar   er, 

segir      sóknarlýsing     frá     Holti 

1845]  681. 
hrútr,    hrútar   285,  359,  620,  708, 

779,  780,  781.  -  hrútahöfn  620. 

Sbr.  sauðpeningr. 
Hryggir     í    Mýrdal    738,    742.    — 

Hryggjaskógr  (Hruggiaskógr)  740. 
húð :  íslenzkar  húðir  375.  —  nauts- 

húðir  235.     Sbr.  skinn. 
húfa:  dreiglahúfur  800. 
Húfustaðir,  sjá  Ljúfustaðir. 


REGISTR. 


959 


Hugleiksson:  Auðun. 

huic  808,  827,  829. 

huls,  sjá  husl. 

Humlungarhöfn  fyrir  Gnúpasveit  í 
Norðrþingeyjarsýslu  311.  (Sbr. 
Buðlungarhöfn).  —  Humlungar- 
hafnarreki  311. 

hunang  57,  394,  652. 

Húnavatn  í  Húnavatnsþingi  475.  — 
Húnavatnsós  475.  —  Húnavatns- 
þing  344. 

Hundeiði  í  Noregi  504. 

hundr,  hundar  215,  518,  545,  557, 
625. 

hundrað  442,  453,  455,  458,  465, 
473,  485,  490,  672,  727,  739, 
740,  775,  782.  —  hálfs  hundraðs 
skógr  í  Mánafelli  436.  —  hund- 
rað  presti  af  bænhúsi  771.  — 
hundrað  af  v.  bænhúsum  461. 
—  hundrað  1  flytjanda  eyri  435, 
441.  —  hundrað  frítt  700.  — 
hundrað  í  ófríðu  464.  —  Maríu- 
skript,  er  tekr  hundrað  438.  — 
hundrað  í  metfé  683.  —  hund- 
rað  í  tíund  457,  478,  479.  — 
hundrað  í  slátrum  63.  —  hund- 
rað  utangarðs  478.  —  hundrað, 
er  gafst  með  Steingrími  482.  — 
hundrað  vaðmála  (í  vaðmálum) 
451,  457,  670,  692.  -  hundrað 
vaðmála  fyrir  tvær  merkr  pen- 
inga  644.  —  hundrað  í  viði  (við- 
um,  raptviðar)  478,  577,  663.  — 
hundrað  vöru  63,  445,  468,  472, 
473,  650,  663,  668,  682,  683, 
685,  689,  727,  777,  788.  —  hund- 
rað,  er  Þorvaldr  gaf  454.  — 
hundrað:  altarisbrík  635.  — 
hundrað:  leiga  fyrir  Trékyllis- 
vík  618.  —  hundrað:  kantara- 
kápa  með  gulu  sæi  og  glitaðr 
altarisdúkr  635-636.  —  hund- 
rað:  sjöfjórðungaketill  og  kanna 
663.  —  hundrað:  krossar  tveir, 
kista   .iij.   álnir  lérepts   775.    — 


hundrað  í  bókum  694,  741.  — 
hundrað:  graduale  775.  —  hund- 
rað:  guðspjöll,  pistlar,  domini- 
cale  oc  de  sanctis  per  anni 
circulum  775.  —  hundrað  prests- 
kaup  á  Breiðá  773.  —  hundrað 
prestskaup  í  Heggsgerði  771.  — 
hundraðsgjald  frá  Heynesi  í 
Garða  403.  -  hundraðs  gripr 
430.  —  hundraðshestr,  hundraðs- 
hross  119,  429,  456,  457,  462, 
468,  473,  633,  682,  683,  743, 
769,  777,  786.  —  hundraðshvíla 
786.  —  hundraðshökull  427.  — 
hundraðsrekkja  425.  —  hund- 
raðsskuld  við  austræna  kaup- 
menn  at  Ólafs  (í'orláks)  messu 
merkr  sekt  286,  788.  -  hund- 
raðsskuld  við  austræna  kaup- 
menn  at  ölafsmessu  tólf  áhia 
sekt  648.  —  hundraðs  sæng  456. 
—  hundraðs  veiði  eða  meiri  á 
helgum  dögum  613,  614,  639.  — 
hundraðsvirði  466.  —  hundrað 
og  .ix.  álnir  473.  —  hundrað  og 
.vj.  aurar  presti  í  Borgarhöfn 
771.  —  hundrað  og  .vj.  aurar 
presti  á  Breiðabólstað  í  Horna- 
firði  772.  —  hundrað  og  .vj. 
aurar  vöru  782.  —  hundrað  og 
.X.  aurar  vöru  462.  —  utan- 
garðs  hundrað  og  .xiiij.  aurar 
468.  —  hundrað  og  .xv.  aurar 
474.  —  hundrað  og  hálfr  .xviij. 
eyrir  482.  —  hundrað  og  .xviij.  aura 
tíund  470.  —  hálft  annað  hund- 
rað  461,  727,  739,  782.  —  hálft 
annað  hundrað  í  bókum  662, 
686.  —  hálft  annað  hundrað  í 
búsgagni  445.  —  hálft  annað 
hundrað  í  bús  búhlutum  768.  — 
hálft  annað  (hundrað)  í  hafnar- 
voð  427.  —  hálft  annað  hund- 
rað  i  ófríðu  465.  —  hálft  annað 
hundrað  tíund  445,  450,  472.  — 
hálft  annað  hundrað :  tjöld  um- 
61* 


960 


REGISTR. 


hverfis  kirkju  775.  —  hálft 
annað  hundrað  utangarðs  430, 
445.  —  hálft  annað  hundrað 
vöru  670.  738.  —  tvö  hundruð 
738,  739,  782.  —  ij.  hundruð  i 
bókum  426.  465.  670,  689,  694, 
743,  771.  —  handbók  með  lága- 
saungum  fyrir  cc.  775.  —  ij. 
hundruð  fátækum  mönnum  á 
Höskuldsstöðum  471.  —  ij.  hund- 
ruð  í  flytjanda  eyri  434,  440.  — 
tvö  hundruð  fríð  575,  615.  — 
ij.  hundruð,  er  Jón  bóndi  gaf 
453.  —  ij.  hundruð  í  leigu  heima 
456.  —  ij.  prestskaup  í  Þerney 
64.  —  ij.  hundruð  utangarðs 
456.  —  ij.  hundruð,  er  Valgerðr 
gaf  453.  —  ij.  hundruð  1  stað- 
arspell  427.  —  ij.  hundruð  vöru 
445,  456,  479,  576,  617.  714, 
769.  —  ij.  hundruð:  sálún  .ij. 
með     lektaradúk     spraunguðum 

635.  —  ij.  hundruð:  fustans- 
hökuU   hvítr  með  messuklæðum 

636.  —  ij.  hundruð:  texti  og 
altarissteinn  silfrbúinn  775.  — 
ij.  hundruð:  kantarakápur  iij 
775.  —  ij.  hundruð:  sloppar  .iiij., 
fontklæði  og  dúkar  775.  —  ij. 
hundruð :  capitularius,  coUecta- 
rius,  commonisbók,  handbók  með  i 
lágasaungum  775.  —  cc.  texti 
og  altarissteinn  silfrbúinn  775. 
—  cc.  í  tjöldum  771.  —  ij. 
hundruð:  xij  álna  laung  fer- 
skepta  450.  —  ij.  hundruð  og 
.vij.  álnir  tíund  452.  —  ij.  hund- 
ruð  og  X.  aurar  vöru  436.  — 
ij.  hundruð  og  ij  merkr  tiund 
464.  —  ij.  hundruð  og  ij  merkr 
vöru  478.  —  hálft  þriðja  hund- 
rað  674.  —  hálft  þriðja  hundrað 
í  bókum  483,  692.  -  hálft 
þriðja  hundrað  í  slátrum  678.  — 
hálft    þriðja    hundrað    og   eyrir 


437.  -  Þrjú  hundruð  393,  739 
782,  859.  —  ccc  í  flytjanda  eyri 
437.  —  ccc  frið  615,  616.  —  ccc 
hökúU  með  baldrskinn  449.  — 
ccc  í  kirkjuskrúða  465.  —  ccc 
fyrir  klukkumálm  440.  —  ccc, 
er  Loptr  gaf  452.  —  ccc  í  metfé 
773.  —  ccc  presti  af  fiskimönn- 
um  í  Grímsey  442.  —  ccc  skrín 
775.  —  þriggja  hundraða  sloppr 
469.  —  þriggja  hundraða  teigr 
83.  —  ccc  í  testamentum  Sigurð- 
ar  Seltjarnar  450.  —  ccc  tíund 
436.  451,  461.  -  ccc  vöru  481, 
483,  738.  -  ccc  at  Þorsteini 
469.  —  ccc:  þrenn  messuklæði 
775.  —  ccc,  er  frú  Þrúðr  gaf 
453.  —  ccc  og  xij  álnir  utan- 
garðs  437.  —  ccc  vöru  og  hálf 
mörk  786.  —  ccc  vöru  og  xiij 
aurar  459.  —  xij  aurar  hins 
fjórða    hundraðs    í    bókum    683. 

—  hálft  fjórða  hundrað  í  flytj- 
anda  eyri  426.  —  hálft  fjórða 
hundrað  í  reflum  581.  —  hálft 
fjórða  hundrað  tíund  449.  — 
cccc  426.  —  cccc  í  bókum  693, 
777.  —  cccc  í  leigu  utan  garðs 
434.  —  cccc  óskorið  617.  — 
fjögurra  hundraða  skip  433.  — 
cccc  tíund  474,  482.  —  cccc 
vöru  451,  477,  708.  —  cccc: 
aUarisklæði  .v.  með  dúkum  775. 

—  cccc:    íimm  glergluggar  635. 

—  cccc:  gyUr  kaleikr  775.  — 
cccc:  kirkjutjöld  hálffimtug  með 
dúkum  635.  —  cccc:  kross  og 
kaleikr  ógyldr  775.  —  cccc :  les- 
bækr  .iij.  samsettar  með  saung, 
Davíðssaltari  775.  —  háUt  fimta 
hundrað    í    flytjanda    eyri    438. 

—  V.  hundruð  786,  789,  860.  — 
v.  hundrUð  í  öUum  aurum  gripa 
440.  —  V.  hundruð  í  bókum  457, 
681.  —  V.  hundruð  í  flytjanda 
eyri  429.   —   v.  hundruð  fríð  (í 


REGISTR. 


961 


fríðu)  649,  650,  714.  —  v.  hund- 
ruð,  er  herra  Guðmundr  gaf  454. 

—  V.  hundruð  í  hafnarvoðum 
433.  —  V.  hundruð  í  vöruvirðum 
hafnarvoðum  746.  —  v.  hundruð 
í  heimalandi  457.  —  v.  hundruð 
í  kirkjuspjöll  465.  —  v.  hundruð 
í  lagaurum  446.  —  v.  hundruð  í 
slátrum  735,  736.  —  v.  hundruð 
tíund  474.  —  v.  hundruð  vöru 
445,  449,  785,  736,  746.  —  v. 
hundruð  búrisnufé  minst  285.  — 
af  .V.  hundruðum  alin  í  gjaftoll 
355.  —  V.  hundruð  réttr  og  ráð- 
spjöU  konu  minst  292.  —  á  .v. 
hundruðum  og  tveggja  missira 
björg  fyrir  hvern  ómaga  skyld 
fasta  793,  802,  814.  —  vj  hund- 
ruð  í  búsgagni  693.  —  vj  hund- 
ruð  í  búhlutum  665.  ~  vj  hund- 
ruð  í  geldfé  434.  —  vj  hundruð 
í  sæmilegum  gripum  425.  — 
vj.  hundruð  goldin  fyrir  Eyjólfs- 
ey  120.  —  vj.  hundruð  í  landi 
466.    —    vj    hundruð    laus   450. 

—  vj  hundruð  í  metfé  771.  — 
vj  hundraða  skuld  394.  —  vj 
hundruð  í  vaðmálum  451.  —  vj 
hundruð  í  viðum,  búsgögnum  og 
veiðigögnum  475.  —  vj  hundruð 
í  virðingarfé  433.  —  vj  hundruð 
vöru  736.  —  hálft  sjöunda 
hundrað  tíund  453.  —  vij  hundruð 
683.  —  vij  hundruð  í  Auðna- 
landi  457.  —  vij  hundruð:  átta 
bækr    secundum    ordinem    635, 

—  vij  hundruð  af  Jóni  presti 
465.  —  vij  hundruð  í  metfé  770. 

—  vij  hundruð  í  rossum  691.  — 
vij  hundruð  vöru  og  mörk  484. 

—  átta  hundruð:  messuklæði 
tvenn  en  beztu  775.  —  viij 
hundruð  innan  veggja  672.  — 
viij  hundruð   í    virðingarfé    448. 

—  viij  hundruð  vöru  469.  —  ix. 
hundruð  i  bókum  og  öllu  messu- 


skrúði  773.  —  ix.  hundruð  1 
öllum  aurum  gripa  440.  —  ix. 
hundruð  í  flytjanda  eyri  440.  — 

IX.  hundruð   í    metfé    691,   777. 

—  IX.  hundruð  vöru  472.  — 
hálft  X.  hundrað  434,  461.  — 
hálft    .X.    hundrað   vörU  477.  — 

X.  hundruð    287,   345,  476,  675. 

—  X.  hundruð  í  bókum  696.  — 
X.  hundruð,  er  Egill  biskup  gaf 
480.  —  X.  hundruð  af  .ij.  bæn- 
];úsum  483.  —  X.  hundruð  í 
íoikirkjusmíði  445.  —  x.  hundruð 
frið  430.  —  X.  hundruð  í  sæmi- 
legum  gripum  635.  —  x.  hundraða 
ílag  674.  —  X.  hundruð  í  landi 
64,  114,  637.  -  X.  hundruð  1 
messuklæðum,  bókum  og  gripum 
430.  —  X.  (xl?)  hundruð  í  reka 
75.    —    X.  hundraða  skuld  674. 

—  X.  hundruð  vöru  431.  —  tíu 
hundrUð  og  tíu  aUrar  ólokin 
tíund  435.  —  x  hundruð  + 
hundraði  fyrir  hvern  ómaga  + 
hundraði,  þar  af  lausamanna 
skattr  391.  —  xj  hundruð  í 
metfé  779,  780.  —  xj  hundruð 
tíund  466.    -    xij   hundruð   770. 

—  xij    hundruð   frlðs    fjár    679. 

—  xij  hundruð  í  metfé  681.  — 
xij  hundruð  í  metfé,  búsgögnum 
eðr  öðru,  er  staðnum  (í  Holti) 
hagnar  581.  —  xij  hundruð  í 
testamentum  Ara  prests  425.  — 
hálft  .xiij.  hundrað  innan  veggja 
434.  —  xiij  hundruð  vöru  og 
hálf  mörk  637.  —  xiiij  hundruð 
845  —  346.  —  xiiij  hundruð  vöru 
636,  —  XV.  hundruð  476,  714, 
789,  —  XV.  hundruð  í  heima- 
landi  (heimajörðu)  65,  459,  478. 

—  XV.  hundruð  réttr  og  ráðspjöU 
konu,  er  á  .xx.  hundruð  292.  — 
XV.  hundruð  vöru  460.  —  xviij. 
hundruð  727.  —  xx.  hundraða 
345,    437,    649,    650,    708,    735, 


962 


REGISTR. 


736,  789.  —  XX.  hundraða  innan 
kirkju  433.  —  xx.  hundraða  í 
landi  741.  —  xx.  hundraða  í 
metfé  687.  —  xx.  hundraða  mær 
eðr  kona  292.  —  xx.  hundruð  í 
rekpörtum  735,  736.  —  xx. 
hundraða  vöru  433.  —  xx. 
hundraða    vöru  eðr  kúgildi  789. 

—  xxj.  hundrað  vöru  462.  —  xxx- 
hundraða  776.  —  xxx.  hundraða  í 
heimalandi  437.  —  xxx  (eða  L) 
hundraða  réttr  og  ráðspjöU  konu 
mest  292.  —  j.  hundrað  og  .xxx. 
í  vöru,  hafnarvoðum  og  virðing- 
arfé  433.  —  fjórtán  og  xx. 
hundraða  789.  —  xL.  hundraða 
fríðra  peninga  766.  767.  —  xL. 
hundraða  í  hvalreka  75.  —  Lij. 
hundruð  tilKaldaðarness  407.  — 
Lx.  hundraða    mest    tilgjöf   287. 

—  hundrað  hundraða  345,  649, 
650.  —  tvö  hundruð  hundraða 
345.  —  fimm  hundruð  hundraða 
tíund  Jóns  lögmanns  Einars- 
sonar  og  herra  Þórðar  Halls- 
sonar,  hvors  um  sig  266, 
862. 

Hundraðsnes  432,  sjá  Hundsnes. 
Hundsnes     (sbr.    Hundraðsnes)     á 

Melrakkasléttu  432,  434. 
Hunkubakkar    á    Síðu    739.      Sbr. 

Steðjubakki. 
Húnstaðir  í  Vatnsdal  1  Húnavatns- 

þingi  579,  581,  642,  643. 
hurð.  hurðir  535,  571.    —    hurð  í 

(vallargarðs)  hliðum  4.   —  búrs- 

hurð    535,    571.    —    eldhúshurð 

535,  571.   —  kirkjuhurð  841.  — 

stofuhurð  535,  701. 
Hurðarbak  i  Vestrhópi  479. 
Hurðarbakshrís  í  Búrfelli  í  f'jórs- 

árdal  866.  867. 
Hús.  rekamark  Loptstaðamanna  á 

Eyrarbakka  671. 
Húsabakki    i    Helgastaðahreppi    í 

Suðr-Í'ingeyjarsýslu  431. 


Húsafell  í  Borgarfirði  359.  —  Húsa- 

fellsmenu  359. 
Húsareki  við  Axarfjörð  432. 
húsatópt    út     frá     Sandsenda    við 

Þistilsfjörð  (sbr.  tópt)  70,  73. 
Húsatóptir  (Húsaþóttir)  1  Grindavík 

76,  245,  248,  377. 
Húsavaðall  í  Skagafirði  745. 
Húsavík  á  Tjörnesi  428,  488. 
húsbóndi    203,    233,   283,  840.    — 

húsbrot  535,  571.  —  húsbiinaðr. 

húsbúningr    83,    359,    537,    665. 

—  húsbætr  485.  —  húsumbót 
449.  —  húsfastir  menn  194,  — 
húsfreyja,  húsfrey,  húspreya, 
húsfrú  198,  199,  202,  205-206, 
214,  218,  285,  289,  841,  358, 
397,  418,  592,  634,  635,  641. 
674,  675,  811,  840.  —  húsgangr 
294,  297.  —  húskarlar  365,  422. 

husl,  huslan,  huls.  hulsan  37,  535, 
540.     Sbr.  huslker  (sjá  kirkja). 

hvalr,  hvalir  (sbr.  balena,  flutn- 
ing,  reki,  skot,  skotmannshlutr, 
skurðr,  tíund)  69,  70,  71,  73,  74, 
78—80,  81,  116,  119,  124,  153, 
245—248,  261,  345,  346,  426, 
428,  431,  432,  434,  436,  441, 
442,  443,  444,  447,  455,  469, 
479,  482,  485,  486,  492,  495, 
612—614,  618,  620,  622,  639, 
733,  736,  740,  793,  802,  832, 
855—856.  —  at  bera  festar  í 
hval  79.    —    festingar   kaup  80. 

—  ef  hval  rekr  samdægris  í 
fleirura  hlutum  79.  —  (hval) 
festar  79,  80.  —  festingarhvalr 
80.  —  flutningshvalr  69.  78 
(sbr.  flutning).  —  hvalr  rekinn 
eða  fluttr  (rekhvalr  og  flutnings- 
hvalr)  69,  73,  79,  91-92.  — 
at  salta  niðr  hval  618,  622.  — 
gómhvalr  80.   —  hafrhvalr  362. 

—  hlasshvalr  (lasshvalr,  hluts- 
hvalr)  69,  73.  249,  250,  805, 
813,  821,  486,    708.    —   hvelju- 


REGISTR. 


963 


hvalr  79,  80.  —  óskiptr  hvalr 
432,  434.  —  rekhvalr,  rekahvalr 
71,   74,    79,   249-251,  269,  315, 

442,  443.  —  skiphvalr  (=  spik- 
hvalr?)    80.     —    skiptingarhvalr 

79,  245.   —    skothvalr  308,  309, 

320.  —  skotmannshvalr  307.  — 
tíundarhvalr  618.  —  tvítugir 
hvalir  740,  778,  779,  855-856. 
tunguhvalr  80.  —  (hval)bein  79, 

80,  124,  245.  —  (hval)brjósk  79, 
124.  —  (hval)bæxl  79.  —  (hval)- 
fjöðr  79.  —  (hvaljhorn  79.  — 
reingi  80,  442,  443.  -  spik  442, 

443,  618.  —  þvesti  (tvesti)  80, 
245.  —  afgjöf  af  hval  612-614, 
639,  793,  802.  —  tíund  af  hval, 
hvaltíund  153,  407,  443,  444 
(sbr,  tíund).  —  hvalflutning  617 
(sbr.  flutning).  —  hvalgögn  305, 

321,  486.  —  hvalamál  124.  - 
hvalreki,  hvalrekar,  hvalréttr 
(sbr.  hvalr)  68—81,  83,  90-92, 
116,  119,  124,  245—248,  249— 
251,  258,  269,  306—322,  359, 
361,  362,  408,  409,  425,  428, 
431,  432-433,  434,  436,  439, 
446,  447,  455,  466,  475,  476, 
477,  481,  484,  486—487,  616, 
617J  620,  622,  623,  633,  671, 
728,  733,  740,  785.  —  stórreki 
hvala  81.  —  hvalskipti  69,  73, 
78—80,  249,  250,  269,  486,  492. 
—  hvalskurðr  79-80,  305,  426, 
442,  469,  708.  Sbr.  skurðr.  — 
fullr  skurðr  443.  —  skurðarhlutr 
80.  -  hvalvonir  68,  69,  71, 
73,  74. 

Hvalá  á  Hrúteyjarströnd  622,  623. 
Hvaldalir  91,  sjá  Hvanndalir. 
Hvaleyri  við  Hafnarfjörð  247,  248. 
Hvalgarðr    á   Skaga  nyrðra    249 — 

250.  —  Hvalgarðsmenn  250.  — 

Hvalgarðsteigr  250. 
Hvalgjá  í  Rauðagnúpi  á  Melrakka- 

sléttu  322,  486,  487.     Sbr.  gjá. 


Hvalgrafir  á  Skarðsströnd  636. 
Hvallátr  í  Suðr-Í*ingeyjarsýslu  447. 
Hvallátr  við  ísafjörð  615. 
Hvalmunnisreki  313.   sjá  Hjálmar- 

nesreki  313. 
Hvalnes  á  Skaga  nyrðra  466. 
Hvalsá    (Huolza)    við    Steingríms- 

fjörð  119,  408. 
Hvalsnes    1   Lóni    í  Austr-Skapta- 
fellssýslu  769.  —  Hvalsnesfjara 
769. 
Hvalsnes     á    Rosmhvalanesi    77, 

79,  81. 
Hvaltjarnir  (Hvaltjörn)  á  Melrakka- 
sléttu  90,  308,  312,  321,  486.  — 
Hvaltjarnareki  90,  312. 
Hvalvatnsfjörðr     í     Suðrþingeyjar- 

sýslu  91,  447. 
Hvammr  í  Dýrafirði  832. 
Hvammr     undir     EyjafjöUum     84, 

681.   -  Hvammsfjara  84,  681. 
Hvammr  í  Fljótsdalshéraði  83. 
Hvammr    í    Hvammssveit    í    Dala- 
sýslu  89,  634.  —  Hvammsbrenna 
(1161)    861.     —     Hvammverjar 
785. 
Hvammr  í  Langadal  471. 
Hvammr  í  Laxárdal  í  Skagafjarðar 

sýslu  468—469,  488. 
Hvammr  í  Miðfirði  481—482,  488. 
Hvammr  1  Mýrdal  742. 
Hvammr  í  Norðrárdal  833. 
Hvammr  i  Rangárþingi  (íHoltum?) 

88. 
Hvammr  (=  Fífuhvammr,  Hvamm- 

kot)  í  Seltjarnarneshrepp  377. 
Hvammr  (nú  líklega  Hvammkot  í 
Skefilstaðahreppi)  í  Skagafjarðar- 
sýslu  300. 
Hvammr  í  Skaptártungu  739. 
Hvammr  i  Vatnsdal  251,  300,  476, 
477,    488,    579-581,    642-643, 
836. 
Hvammsheiði  í  Helgastaðahrepp  í 

Suðrþingeyjarsýslu  4,  434. 
Hvammshús  1  Vopnafirði  72,  75. 


964 


REGISTR. 


Hvammssveit  í  Dalasýslu  633. 

Hvanndalir  í  Náttfaravíkum  í  Suðr- 
þingeyjarsýslu  91,  439. 

Hvanneyri  í  Borgarfirði  403.  — 
Hvanneyrarbók  582. 

Hvannkelda  í  Meðallandi  871. 

Hvannstóð  hið  mikla  á  Tvídægru 
359. 

Hvarfsdalr  á  Skarðsströnd  635, 
650,  651. 

Hvassahraun  á  Vatnsleysuströnd 
246,  247. 

Hvasstún  undir  EyjafjöUum  870. 

hveiti  153,  800. 

Hvesta  í  ísafjarðarsýslu  619. 

hvíla  (sbr.  rekkja,  sæng)  778.  — 
hundraðshvíla  786. 

Hvin  í  Noregi  280. 

hvinn  (sbr.  þjófr)  383,  392. 

Hvítá  í  Borgarfirði  359,  792,  805. 
814,  816,  826,  830. 

Hvítanes  1  Ögrsþingum  við  ísa- 
fjörð  615. 

Hvitmagafell  í  Sólheimaheiði  í 
Mýrdal  679. 

hvítr,  hvítt:  hvítadagar  132,  443, 
445,  448,  460,  470.  —  hvíta- 
sunna  133,  274,  332,  448,  462, 
466,  519,  577—578,  603.  - 
hvítasunnudagr  39,  276,  332, 
409,  410,  447.  —  hvítasunnu- 
vika  812.  —  hvíti  drottinsdagr 
596.  —  hvítr  matr  41,  61,  129, 
132,  594,  802.  -  at  eta  hvitt 
29,  61,  594,  802. 

Hvolar  í  Öræfum  774. 

HvoU  í  Fljótshverfi  778,  780. 

HvoU  í  Hvolhrepp  (StórólfshvoU) 
92.  —  Hvoll  neðri  í  Hvolhrepp 
689—690.  —  Efri  Hvoll  689, 
690. 

HvoU  í  Mýrdal  738,  740,  742,  743. 

HvoU  í  Saurbæ  1  Dalasýslu  259. 

hymni  443.     Sbr.  kirkja. 

hægindi  38,  40,  46,  480,  586,  601, 
708,  738  (sbr.  kirkja).    —   hæg- 


indisprestr   540.    —  hægindisver 

737. 
Hækjudalr  í  Kjós  82. 
Hælgo  Asloensis    351.    388.      Sbr. 

Helgi  biskup  í  Ósló. 
Hælsrófur  í  í'jórsárdal  867. 
Höfðabrekka    í   Mýrdal    740,    741, 

855,856.  —  Höfðabrekkuheiði740. 
Höfðafjörðr  við  Hjörleifshöfða  853, 

855,  856. 
Höfðakvísl  í  Meðallandi  872. 
Hðfðamelar  í  Meðallandi  871. 
Höfðaskáli    á   Melrakkasléttu   308, 

309,  315,  320,  322.  487. 
Höfðaskógr  í  í'órsmörk  85,  681. 
Höfðaströnd    við    Skagafjörð    459. 

460. 
Höfði      741,      sbr.     Hjörleifshöfði. 

Höfðafjörðr. 
Höfði  í  Höfðahverfi  446—447,  488. 

674— 75(?).  —  Höfðaland  446.  ~ 

Höfðamenn  446. 
Höfði  á  Höfðaströnd  459-460,  674 

— 675(?). 
höfðingi,  höfðingjar   150,  159,  173, 

233,    491,    588,    589,    590,    627. 

719,    759,    855-856.    —    lands- 

höfðingjar  209,  242.  —  stórhöfð- 

ingi  756. 
höfn  (sbr.  beit):  geldingahöfn  776. 

—  lambahöfn  85.  —  sauðhöfn 
85,  247,  681.  832.  -  stóðhrossa- 
höfn  85,  681. 

höfnin  Sælavík  í  Álptaveri  853— 

856. 
Höfn   í    Grindavík    246,    248.    — 

Hafnarland  246.  248. 
Höfn  á  Hornströndum  620. 
Höfn  á  Skaga,  sjá  Hafnir. 
Höfn      í      Skeggjastaðaþingum       í 

Norðr-Múlasýslu  71,  74. 
Höfn    (=    Leirhöfn)    1    Presthóla- 

hreppi  í  Norðrþingeyjarsýslu  309. 

-  Hafnarrekar  309,  426. 

Höfn  á  Melrakkasléttu  (Raufarhöfn) 
90.  —  Hafnarreki  90. 


REGTSTR. 


965 


Höfn  (=  Raufarhöfn  eða  Leirhöfn) 
307,  312,  313. 

Höfuð(ið)  í  Björgvin  646. 

höfuð:  at  syngja  yíir  manns  höfði 
799,  812.  —  höfuðból  202.  — 
höfuðdagar  606.  Sbr.  höfuðdagr 
Johannis  baptiste.  —  höfuðdægr 
600.  —  höfuðkirkja  127,  177, 
630,  713,  759.  -  höfuðh'n  527, 
562,  566.  Sbr.  kirkja.  -  höfuð- 
prestr  277,  500,  535,  536,  540, 
542,  569,  710,  721.  —  höfuð- 
synd,  höfuðsyndir,  höfuðsynda 
líf,  26,  232,  522,  525,  546,  548, 
555,  559,  560,  561,  567,  596, 
602,  625,  630.  750,  762,  818, 
819,  837.  -  vij.  höfuðsyndir 
625,  750,  762,  837. 

högg  109,  270,  596,  598,  601.  658. 
—  sekt  á  höggum  109.  —  keyris- 
högg  270.  —  keyrishögg  fyrir 
hverja  mörk,  sem  ógoldin  er  af 
sektarfé  9. 

Högnason:  Bárðr,  Haldór,  í'orbjörn. 

Högni  ábóti  at  Munkllíi  721, 

hökull,  höklar  599,  604.    Sjá  kirkja. 

Höldavatn  (Hauldavatn)  í  Staðar- 
sveit  á  Snæfellsnesi  850. 

Hölkná  (Holkná,  Haulkná)  í  í'ist- 
ilsfirði  69,  73,  307,  313.  - 
Hölknárós  (Holknar  os,  Holknár  os, 
Haulknaros,  Haulknáros)  69,  73. 

hönd:  hönd  seli  hendi  287.  — 
stolin  hönd  286.  —  stelandi 
hönd  658.  —  hönd  hins  heilaga 
Johannis  Holensis  með  arm- 
leggjum  688.   Sbr.  biskups  hönd. 

Hörðabólstaðr  (Haurðabólstaðr, 
Haurðebólstaðr)  í  Miðdölum  í 
Dalasýslu  258,  736. 

Hörðafylki  í  Noregi  859.  —  Hörða- 
land  859. 

Hörðaskáli  undir  EyjafjöIIum  676, 
677. 

Hörgárdalr  í  Eyjafjarðarsýslu  442, 
455. 


Hörgsdalr   (Horksdalr)   á  Síðu  739, 

780. 
Hörgsdalr     í    Skútustaðahreppi    í 

Suðrþingeyjarsýslu  436,  438. 
Hörgsholt    (Horksholt,    Horsholt)   í 

Hrunamannahreppi  664,  665,  666. 

—    Hörgsholtsskógar    í   í'jórsár- 

dal  868  (sbr.  Hörgsholtstorfa). 
Hörgsholtstorfa    í   Þjórsárdal    866 

(sbr.  Hörgsholtsskógr). 
Hörgsland  (Horkslandj  á  Siðu  781, 

874, 
Höskuldr  ábóti   á  Þingeyrum  494. 
Höskuldsey  á  Breiðafirði    82,  115, 

330—331,  862. 
Höskuldsnes   á  Melrakkasléttu  90, 

321,   434,  486.  —  Höskuldsness- 

reki  Munkaþverárklaustrs  90, 321. 
Höskuldsson:  Einar. 
Höskuldsstaðir  á  Skagaströnd  251, 

470-471,     488.     —      Höskulds- 

staðamenn  251. 
Höttr,  er  Reykjahlíðarkirkja  á  430. 
Höyersannálar  333. 

Íferð  í  fjöru  633. 

íla  í  Niðarósi  494. 

ílag:  X  hundraðs  ílag  í  jörð  674. 

ílífr  erkibiskup,  sjá  Eilífr. 

ílífsfjall  1  fingeyjarsýslu  320. 

illgerðir  630,  713.  —  illgerðarmenn 

765.  —  illmenni  625.  —  illræðis- 

menn  235. 
Illugason :      Guðmundr,      Nikulás, 

Vigfús,  f'órarinn. 
Illugastaðir  í  Fnjóskadal  440,  488. 
Illugaslaðir  í  Kirkjuhvammshreppi 

í  Húnavatnssýslu  330. 
Illugastaðir  á  Vatnsnesi  481*. 
Illugi,  auðugr  maðr    í  Húnavatns- 

þingi  249—250,  492. 
Iliugi    Bergsson    í    Suðr-Múlasýslu 

851,  856.     Sbr.  Jón  Bergsson. 
illvirki  184,  213. 
ílavellir  í  Noregi  158,  862. 
imbrudagar,  ymbrudagar,  39,  40, 


966 


REGISTR. 


118,    260,    378,   418,    442,    540, 

542,    573,    597,    600,    603,    606, 

634,    696,    784.    —    imbrudagar 

drottins  540.  —  imbrudagar  um 

haust  118,  597,  603.    —  imbru- 

vika  á  langaföstu  409. 
immobilia  389.     Sbr.  fasteign. 
immunitates  121. 
impedimentum     (matrimonii)    277, 

632.  748,  848.      Sbr.  meinbugir. 

meinleikar. 
incestus    cum    propinquis    38,    48, 

103,  135,  142.  211.     Sbr.  frænd- 

semisspell,  sifjaspell. 
incontinencie     criraen     134,     135, 

136,  862. 
Indriðason:  Jón. 
Indriði  Árnason  (Endridus  Arnonis) 

323. 
Indriði  bögguU  139. 
Indriði  ívarsson  746. 
Indriði     Jónsson     lögréttumaðr     í 

Árness  og  Kjalarnesþingi  (fyrir. 

um  og  eptir  1633—1644)  124. 
Indriði  á  Læykvin  375. 
Indriði  Sigmundarson  féhirðir  404. 
Indriði  Símonarson  646. 
indulgencia  41.  42,  106,  146,  703, 

706. 
infideles    607,    609,    —    infidelitas 

607. 
Ingason:  Skúli. 
Ingeldus     Hamarensis     351,    388. 

Sbr.    Ingjaldr  biskup  af  Hamri. 
Ingibjörg  Benediktsdóttir,  Kolbeins- 

sonar  735,  736. 
Ingibjörg  Bergþórsdóttir.  Jónssonar 

864. 
Ingibjörg  Eiríksdóttir,  Noregsdrott- 

ning  242,  263. 
Ingibjörg  Gunnarsdóttir  336. 
Ingibjörg  jungfrú  646. 
Ingibjörg   kona   Bjarna  Guttorms- 

sonar  á  Útskálum  733 — 734. 
Ingibjörg  Pálsdóttir,  frú  379. 


Ingigerðr  Filippusdóttir.    Sæmund- 

arsonar  92. 
Ingimundarson:  Bjarni,  í*orbjörn. 
Ingimundr     (Jónsson?)     í     Húna- 

vatnsþingi   250.    —   Ingimundar- 

synir  250. 
Ingimundr   Jónsson    prestr  nyrðra 

858. 
Ingimundr     Skútuson     bróðir    (án 

efa  bróðir  Gríms  biskups)  579. 
Ingiríðarstaðir  í  Aðaldal  434. 
Ingiríðr    kona    Ögmundar    á   Lóti 

504. 
Ingjaldr  biskup  af  Hamri  (1306 — 

1315)  353,   387.      Sbr.   Ingeldus 

Hamarensis. 
Ingjaldr  á  Eyri  í  Kjós  404. 
Ingjaldshóll     (hvoll)     undir     Jökli 

165—166.  410—411,  849. 
Ingjaldsson:  Björn. 
Ingólfshöfði    í   Öræfum    776,    852. 

856. 
Ingunarstaðir    í  Geiradalshreppi    í 

Barðastrandarsýslu  118. 
Ingvararstaðir  (nú  Ingvarir)  í  Svarf- 

aðardal  457. 
Ingveldr  Narfadóttir,  systir  Skarðs- 

Snorra  89. 
innanþingsmenn  370. 
innganga    heilagrar   kirkju  (í  hei- 

laga  kirkju)  176,  177,  178,  216, 

593,  641. 
inngjöld  858. 
innheimtumaðr    páfa    tíunda    717, 

747. 
Innocencius   páfi  hinn   II.  (1180— 

1143)  53. 
Innocencius   páfi  hinn  IV.  (1248 — 

1254)  175,  187,  391,  725. 
Innratún  í  Eiði  í  Noregi  701. 
innsigli    (sbr.    sigillum)    140,    155, 

158,    159.    197,    205,    242—244, 

265,    272,    278,    281,    282,    288, 

325.    328,    331,   332.    336,    339, 

340,    345,    349,    350,    358,    367, 

369,   372.    373,    384,    385,    386, 


REGISTR. 


967 


395,  401,  406,  413,  494,  495, 
504,  506,  579.  580,  581,  594, 
614,  629,  634.  642,  643,  645, 
646,  649,  650,  652,  653,  660, 
673,  674-675,  700,  714,  717, 
720,  723,  726,  729,  730,  732— 
736,  746,  765,  766,  767,  787, 
789,  832,  834,  835,  836^  843, 
846,  847,  856,  858,  863,  869.  — 
innsigli  nokkur  merkra  íslenzkra 
manna  enn  til:  innsigli  Auðunar 
biskups  rauða  á  Hólum  397— 
398.  —  Innsigli  Guðmundar  lög- 
manns  Sigurðarsonar  376.  — 
innsigli  Jóns  Skálholtsbiskups 
Sigurðarsonar  787.  —  innsigli 
Jörundar  biskups  forsteinssonar 
300-802.  —  innsigli  Kristínar 
abbadísar  á  Reynistað  767.  — 
innsigli  Orms  Hólabiskups  Ás- 
lákssonar  835.  —  innsigli  f'or- 
steins  Kolbeinssonar  835. 

innstæða  57. 

inntekjur,  inntektir  327,  612,  782. 

inquisitor  607. 

instrumenta  237,  389. 

insula,  insulæ  (sbr.  ey)  160.  235) 
236,  237.  -  insulæ  Feroyum 
235,  237. 

interdictio,  interdictum  327,  499. 
Sbr.  bann,  bannsetning. 

inveneracio  sanctæ  Mariæ  808, 
829. 

inventarium  327. 

invencio  sanctæ  crucis  305,  502. 

írland  853. 

írland  ey  á  Breiðafirði  116. 

irregularitas,  irregularitas  contracta 
137,  150,  524,  547,  560,  580, 
806,  819. 

ís  (sbr.  snjór):  is  bræddr,  þíddr 
516,  556,  564,  811. 

ísabakki  í  Hrunamannahreppi  664. 

ísabella  Róbertsdóttir,  drottning 
Eiríks  konungs  Magnússonar  (d. 
1358)  350. 


ísafjörðr  í  ísafjarðarsýslu  615.  — 
ísafjarðarbotn  620. 

ískyld  (í  landi)  694. 

ísland,  Islandia,  Yslandia  97,  104, 
108,  125,  139.  143,  151,  155, 
158—159,  162,  172,  192,  196, 
204,  226,  235,  236,  237,  239, 
240,  243,  244,  251,  262,  265, 
266,  267,  268,  273,  281,  282. 
283,  290,  295,  322,  324,  326, 
328,  329,  332-336,  339,  342, 
343,  344,  351,  354,  355,  363, 
367,  369,  371,  374,  375,  379, 
386,  390,  395,  399,  405,  411, 
421,  489-491,  494,  497—498, 
606,  609.  629,  644,  645.  648, 
651,  718,  721,  722,  723,  725, 
729,  731,  746,  747,  765,  787, 
834,  836,  845,  847,  853,  856, 
857,  859,  864,  870.  —  íslands- 
far,  íslandsfari  722.  —  tollr 
íslandsfara  728.  —  íslendingar, 
íslenzkir  menn  159,  163,  171, 
322,  333,  335,  354,  355,  405, 
411,  489,  496-498,  511.  -  Jón 
íslendingr  281.  —  samþykt  ís- 
lendinga  354.  —  samtök  og 
sáttmáli  íslendinga  (Árnesinga- 
skrá)  355.  —  sáttmáli  íslendinga 
við  Noregskong  333  -  336,  496  ~ 
498.  —  íslenzkir  sé  sýslumenn 
og  lögmenn  og  allir  valdsmenn 
á  íslandi  335,  497.  —  íslenzkr 
kaupmaðr  644.  —  íslenzk  buk- 
skinn  375.  —  íslenzkar  húðir 
375,  —  íslenzkt  tímatal  852.  — 
íslenzka  vaðmál  718  (sbr.  pakka- 
vaðmál). 

ísleifarhús  1  Hraunhrepp  í  Mýra- 
sýslu  113. 

ísleifr  bóndi  í  Ásgarði  í  Hvamms- 
sveit  634. 

ísleifr  Einarsson  sýslumaðr  i 
Skaptafellssýslu  (d.  1720)  874. 

ísleifr  Einarsson  háyfirdómari  á 
Brekku  (d.  1836)  421. 


968 


REGISTR. 


ísleifr  (á  Grenjaðarstöðum)  433. 
ísleifr  prestr  á  Hálsi  í  Fnjóskadal 

439. 
ísleifsson:  Einar,  Gísli,  Mikill. 
íslendingar.  íslenzkr,  sjá  ísland. 
ísólfsstaðir    á    Tjörnesi    316,    317, 

318,  319.  —  ísólfsstaðareki  316, 

317,  318,  319. 
Iste  est  qui  ante  deum  538. 
Iste  homo  ab  adolescentia  sua  538. 
ítak,  ítök  4,  67,  68,  246.  247    248, 

577,  850,  851,  852,  853. 
ítala   437.  739,  781.    —    ítölulaus 

480,  633. 
ítalía  606,  607,  608,  609. 
ívar  Andrésson  Gulaþingslögmaðr 

721. 
ívar  dós  281. 
ívar     Jónsson     umboðsmaðr    Við- 

eyjarklaustrs    (mun    vera   ívar 

Hólmr  gamli)  195. 
ívar  lögmaðr  í  Björgvin  341. 
ívar    Ólafssou    kanzlari    Noregs- 

konungs  401,  406. 
ívar  Straumr  350,  351. 
ívar  prestr  í  Volabúi  406. 
ívar  (rófa)  Ögmundarson  746. 
ívarsdóttir:  Katrín. 
ívarshús  78.  sjá  Straglastaðir. 
ívarsson:     Gyrðr,    Hákon,    Helgi, 

Indriði. 

Jacob  Sirmond  862. 

Jacobus  apostolus  (sjá  Jakob 
postuli).  —  crastinum  (crastinus, 
crastina  dies)  Jacobi  apostoli 
790,  796,  814.  815,  822,  825, 
830. 

Jacobus  Taditionis  de  Scorciasupi 
237. 

jafnræði  285. 

Jakkey  á  Breiðafirði  116. 

Jakob  postuli  64,  129,  484,  746, 
790.  796,  814.  815,  822,  825, 
830.  —  Jakobsvaka  98,  100, 
415.  —  Jakobsvökudagr  414. 


Jakobsson :  Jón. 

Jamtaland  (Jamptia)  367,  715. 

jarða,   at   jarða,   jarðan    líka   528, 

531,    533,    550,    551.    590,    707. 

799,  804.    806.   812,   813.      Sbr. 

jörð. 
jarl  182,  195,   213,  468,  595,  627. 

—  Svíajarl  859.  Sbr.  Gizur 
jarl  í*orvaldsson.  Kolbeinn  jarli. 

Jarlsstaðir  í  Aðaldal  436.  —   Jarls- 

staðaholt  436.   —  Jarlsstaðateigr 

436. 
Jarlsstaðir    (eyðijörð)   í    Bárðardal 

438. 
járn    154,   169,   184,  587,  854.   — 

blástrjárn  169.  —  fellujárn  169. 

—  teint  járn  171.  —  járnfestr 
439.  —   járn   =  hestajárn   356. 

—  skiphald  af  járni  854.  — 
hjálmr  af  járni,  járnstika,  kerta- 
hjálmr  með  járn,  kertistika  með 
járn.  krókstika  með  járn.  lampi 
af  járni,  spíta  (spíra?)  af  járni. 
Sjá  kirkja. 

Járngerðarstaðir  í  Grindavík  (Járn- 

gerðastaðir,  Járngjarðastaðir!)  76, 

245. 
Járngerðr    f*órðardóttir,    Böðvars- 

sonar  377,  378. 
Járnsíða  6.  162. 
jarteignagjörð  493. 
Jasonsson:  Guðmundr. 
jejuniarum  observatio  703, 
Jeronymus,  sjá  Hieronymus. 
Jerundr,  sjá  Jörundr. 
Jesus,  Jesus  Christr,  Jesus  Christ- 

us   48,   49,   57,    135—137,    148, 

156,    158,    172,    174,    175,    180, 

182,    185,    195.     216,    240.   276. 

288,    325,    331,    335,    336,    351, 

367,    383,    384,    386,    394-395. 

397,    406,    409,   420,    489,    491. 

492,    493,    498,    503.    521.    546. 

559,    575,    583,    585,    625,    630. 

631,    647,    659.    660.    709,    711. 

719,    728,    730,    732,    733.    744 


REGISTR. 


969 


747,    749,    760,    789,    797,    8J8, 

835,  842,  843. 
Jeta    (Jata)    í    Hrunamannahrepp 

664. 
Jóhann  prestr  á  Sauðanesi  726. 
Johannes  baptista,  sjá  Jón  skírari. 
Johannes  dictus  Elgr  328. 
Johannes  Jerosolomitanus  sanctus 

606. 
Johannes     martyr     (Johannes    & 

Paulus)     731,     732.       Sbr.    Jón 

postuli. 
Johannes  páfi  hinn  XXII.    (1316 — 

1334)  606,  608,  609,  610. 
Johannes    de    Serone    608,    609, 

610. 
Johannes  íilius  Ywar  304. 
Jól  39,  40,   42,  46,  129,  132,  133, 

203,    271,   272,    349,   360,    369, 

396,    410,    421,    433,    437,    448, 

455,    463,    469,    479,    481,    594, 

595,  597,  603,  852.  —  Jóladagr 
29,  35,  276,  485,  596,  603,  797, 
799,  800,  811,  812,  852.  —  at- 
fangadagr  Jóla  852.  —  annar 
dagr  Jóla  369.  —  íimti  dagr 
Jóla,  íimti  á  Jólum  595.  — 
sjötti  dagr  Jóla  594.  —  átti 
dagr  132,  409—410,  595,  596, 
603.  —  ellefti  dagr  Jóla  766, 
767.  —  þreltándi  dagr  Jóla  594, 

596,  603.    —    Jóladagstíðir  410. 

—  Jólafasta  29,  39,  40,  63,  65, 
66,  85,  118,  119,  129,  132,  133, 
259,  418,  430,  443,  444,  445, 
447,  448,  451,  452.  454,  456, 
458,  464,  465,  466,  473,  481, 
594—597,  601,  603,  636,  709, 
786,  802,  812.  —  hin  hæstu 
dægr  á  Jólaföstu  597.  —  smærri 
dægr  um  Jólaföstu  603.  — 
stærstu  dægr  um  Jólaföstu  603. 

—  miðvikudagar  á  Jólaföstu 
595.  —  Jólagrið  271.  —  Jóla- 
höllin  í  Ósló  414.  —  Jólanótt, 
Jólanætr  (sbr.  nóttin  helga)  203, 


383,   393.    -     X.    Jólanætr    203. 

—    XX.    Jólanætr    383,    393.    — 

Jólatíðir  697.     Sbr.  tíðir. 
jómfrú   839,   841,  842.     Sbr.  jung- 

frú. 
Jón  {=  N.  N.)  í  forsögn  516,  564. 
Jón   Arason    prófastr    í   Vatnsíirði 

619,  621. 
Jón  Árnason  biskup  í  Skálholti  68, 

273. 
Jón  baptista,  sjá  Jón  skírari. 
Jón  Austmann  prestr  í  Vestmanna- 

eyjum  851. 
Jón     Bergsson     í    Múlasýslu    855, 

856.    Sbr.  Illugi  Bergsson. 
Jón  biskup  á  Hólum,   óvíst  hver, 

483. 
Jón  Bjarnarson,   ríkr  maðr  nyrðra 

644,  675, 
Jón  Bjarnarson  prestr  730. 
Jón     bóndi    á    Grund    í    Eyjafirði 

(líklega    Jón    kárín    Þórðarson 

kakala)  453. 
Jón  Brandsson  á  Stað  í  Steingríms- 

firði  621,  864. 
Jón  dan  Magnússon  354. 
Jón    Eggertsson    sýslumaðr   Borg- 

firðinga  716. 
Jón    Einarsson   lögmaðr   159,  172, 

244,    266,    267,    281,    282,    306, 

320,   342,    642,    862.     —    tíund 

Jóns  lögmanns  266. 
Jón  Einarsson  conrector  á  Hólum  2. 
Jón     Eiríksson     skalli,     biskup     á 

Hólum   (d.    1390)   89,    175,  306, 

317,    423,    424,   438,   441,   457, 

473,  483(?).  —  máldagabók  Jóns 

skalla   424.     —    rekaskrá   Jóns 

skalla  89,  306. 
Jón   Erlendsson   prestr  í  ViIIinga- 

holti  hinn  fyrri  661. 
Jón   Erlendsson    prestr  í  ViIIinga- 

holti    hinn    síðari    (d.    1672)  68, 

203,  226,  228,  229,  368,  651. 
Jón   Espólín   sýslumaðr   (d.    1836) 

5,  355,  673-675. 


970 


REGISTR. 


Jón  Eyjólfsson  Svalberðings  2. 

Jón  Eyjólfsson  prestr  á  Gilsbakka 
358. 

Jón  Gizurarson  á  Núpi  í  Dýrafirði 
496. 

Jón  Gizurarson  prestr  í  Múla  867. 

Jón  Gizurarson  prestr  í  Berufirði 
851,  856. 

Jón  Gæilaugsson  (Geirlaugsson) 
421. 

Jón  Hakason  prestr  á  Kálfafelli  í 
Fljótshverfi  779. 

Jón  Haldórsson  biskup  1  Skálholti 
(1323—1339)  212,  397,  493,  510, 
511,  568,  575,  576,  577,  579, 
582.  594,  596,  606.  610,  611, 
612,  613,  615—623,  627,  633- 
637,  638,  639,  650—651,  661— 
673,  675—700,  717,  718,  720, 
722,  723,  724,  725,  730,  731, 
789,  794,  814,  822,  830,  849. 
—  máldagabók  Jóns  biskups 
Haldórssonar  676. 

Jón  Haldórsson  prófastr  í  Hítardal 
(d.  1738)  36,  68,  76,  78,  80,  89, 
165,  245,  304,  305,  331,  346, 
398,  489,  495,  613,  633,  641, 
676,  716,  833,  858. 

Jón  Haraldsson  í  Árbæ  á  Rangár- 
völlum  687. 

Jón  á  Hlöðum  í  Eyjafirði  442. 

Jón  hugr  727. 

Jón  hvítr  331. 

Jón  frá  Efra-Hvoli  í  Hvolhrepp 
689. 

Jón  Indriðason  ábóti  í  Selju  og 
slðan  biskup  í  Skálholti  (1339— 
1341),  >Jón  biskup  síðari*  721, 
730,  731,  733—734,  736—743, 
852. 

Jón  íslendingr  281. 

Jón  Jakobsson  sýslumaðr  (d.  1808) 
14,  17. 

Jón  Jónssön  lektor   (d.  1860)  716. 

Jón  Jónsson  lögmaðr  (d.  1606) 
412,  865. 


Jón  Jónsson  prestr  í  Miðmörk  (d. 
1843)  870. 

Jón  prestr  kanunki  af  Björgvin 
714. 

Jón  klerkr  ritari  Noregskonungs 
288,  325. 

Jón  Koðránsson  preslr  nyrðra  744, 
789. 

Jón  Konráðsson  prestr  á  Mælifelli 
(d.  1850)  421. 

Jón  kórsbróðir  í  Niðarósi  20. 

Jón  Magnússon  á  Svalbarði  (d. 
eptir  1563)  162. 

Jón  Magnússon  sýslumaðr  bróðir 
Árna  (d.  1738)  290,  371,  372, 
497,  846. 

Jón  Magnússon  hreppstjóri  á 
Kirkjubæjarklaustri  (d.  1840)  780. 

Jón  murtr  canceler  349,  395. 

Jón  Ólafsson  frá  Grunnavík  (d. 
1779)  140.  147. 

Jón  Ormsson  prestr  268. 

Jón  Pétrsson  háyfirdómari  4,  424, 
470,  496. 

Jón  postuli  (Johannes  evangelista^ 
Jón  guðspjallamaðr,  sæll  Jón 
postuli,  Jón  postuli  og  guð- 
spjallamaðr)  408,  409,  427.  448, 
469,  624,  699.  —  Jóhannesar 
guðspjall  624.  —  Jóns  kirkja 
postula  i  Eyvindarmúla  686.  — 
í  Flatey  á  Breiðafirði  118.  — 
á  Helgafelli  116.  —  á  Svalbarði 
á  Svalbarðsströnd  448.  —  Jóns- 
messa  postula  699. 

Jón  prestr  1  Goðdölum  464,  465. 

Jón  prestr  281. 

Jón  rauði  erkibiskup  í  Niðarósi, 
annar  með  því  nafni  (1267 — 
1282)  20-23,  36,  94—107,  120 
-122,  125,  128,  139—140,  146 
-148,  154,  155,  156,  158,  160, 
161,  174,  175,  185.  190,  192^ 
193,  194,  195,  219,  223,  225, 
226,  227,  229,  231.  232,  233, 
234,    235,  236,  244,  251,    265— 


REGISTR. 


971 


266.  269,  274,  352,  406,  582, 
614,  625,  628,  680,  631,  637, 
638,  643,  710,  713.  —  conse- 
cracio  Johannis  archiepiscopi 
Nidrosiensis  139,  147. 

Jón  Rúgmann  299,  385. 

Jón  Rögnvaldsson,  herra  328. 

Jón  Sighvatsson,sjá  JónVigvatsson. 

Jón  Sigurðarson,  >hinn  þriði« 
(tercius)  með  því  nafni,  biskup 
í  Skálholti  (1342—1348)  511, 
545,  561,  638,  639,  640,  641, 
649,  676,  747,  768—785,  786— 
787,  789,  790,  791,  793,  796, 
810,  814,  815,  821,  822,  823, 
825,    826,    828,    830,    832—833. 

Jón  Sigurðsson  lögmaðr  á  Reyni- 
stað  (d.  1635)  299,  714. 

Jón  Sigurðsson  prestr  í  Reynis- 
þingum  (d.  1863)  873. 

Jón  Sigurðsson  skjalavörðr  (d. 
1879)  5,  9,  11,  15,  37—38,  52, 
58,  61-68,  81,  82,  83,  84,  108, 
119,  120,  124,  125-126,  168, 
245,  246,  248,  257,  269,  270, 
290,  298,  304-306,  320,  324, 
355,  358,  362,  373,  374,  424, 
492,  496,  499,  577,  596,  619, 
634,  647,  679,  684,  718,  728, 
762,  764,  775,  851,  859,  863. 

Jón  Skálholtsbiskup,  sá  sem  stað- 
fest  hefir  skipan  Eilifs  erkibisk- 
ups  510,  511,  514,  517,  555, 
563,  566,  623. 

Jón  Skálholtsbiskup  norski  (d. 
1413)  247. 

Jón  skírari,  Johannes  skírari,  Jón 
(Joan)  baptista,  Johannes  bapt- 
ista  83,  85,  166—167,  259,  275, 
360,  457,  474,  480,  482,  596, 
633,  698,  776,  792,  805,  814, 
816,  826,  830.  —  Decollatioj 
höfuðdagr,  Johannis  baptistæ  85, 
275,  396.  —  Jóns  kirkja  skírara 
á  Auðkúlu  474.  —  á  Staðar- 
bakka  482.    —    í  Vallanesi    83. 


—  í  Vestrhópshólum  480.  — 
Jónsmessa,  nativitas  Johannis 
baptistæ  40,  153,  360,  373,  4S0, 
443,  445,  446,  455,  458,  463, 
483,  503,  579,  596,  601,  709, 
726,  786,  789,  792,  805,  814, 
816,  826,  830.  —  Jóns  saga 
skírara,  er  Grímr  prestr  ritaði 
166—167.  —  Jónsvaka  325, 
345,  404,  504.  —  Jónsvökuapt- 
ann  325.  —  Jónsvökudagr  345, 
732. 

Jón  Skúmsson  á  Drumboddsstöð- 
um,  ráðsmaðr  í  Skálholti  (fyrir 
1270)  88. 

Jón  prestr  á  Staði  271,  272. 

Jón  Steindórsson,  Finnssonar  848. 

Jón  Stephánsson  krabbi,  biskup  í 
Skálholti  (»hinn  sjöundi*,  1460 — 
1465)  828. 

Jón  Sveinsson  bóndi  í  Hvammi  í 
Hvammssveit  (d.  1355)  617,  634. 

Jón  Sæmundarson  á  Sauðanesi  786. 

Jón  Torfason  647, 

Jón  Torfason  prestr  á  Breiðaból- 
stað  í  Fljótshlíð  155, 

Jón  tvískaíinn  158. 

Jón  Vigvatsson  (Vigvarsson,  Sig- 
hvatsson)  622,  623. 

Jón  í*órðarson  prestr  í  Görðum  á 
Álptanesi  361—362. 

Jón  í*órisson  á  Hofi  i  Goðdölum  464, 

Jón  forkelsson  skólameistari  í 
Reykjavík  362. 

Jón  í'orleifsson  leikmaðr  nyrðra 
746. 

Jón  í'orvaldsson  bóndi  á  Kirkju- 
bóli  í  Skutilsfirði  700. 

Jón  Ögmundarson  hinn  helgi  biskup 
á  Hólum  (d.  1121)  423,  441, 
491,  494.  —  hönd  hins  heilaga 
Johannis  Holensis  með  arm- 
leggjum  688. 

Jón  Ögmundsson  prestr  á  Svalbarði 
í  í^istilsfirði  (c.  1591—  c.  1614) 
67,  688. 


972 


REGISTR. 


Jónsbók  6,  7,  18,  56,  108,  110. 
161,  163,  167—168,  171,  173, 
196,  200,  201,  203-204,  206, 
208-209,  212,  225,  226,  227. 
228,  229,  270.  282,  283.  284, 
288.  290,  291,  293,  297,  299, 
324,  384,  337,  339,  342,  343, 
347,  348,  349,  354,  355,  363, 
367,  368,  371,  380,  381,  384, 
385.  387,  390,  399.  400,  405, 
412,  421,  495,  496,  645.  648, 
653,  727,  765,  788,  857,  859.  - 
fjárlag  Jónsbókar  167 — 171  sbr. 
Formannalög,      Landsleigubálkr. 

—  Hirðsiðir  Jónsbókar,  sjá  hirð. 

—  Saktal  Jónsbókar  859. 
Jónskirkja  i  Björgvia  415.  644.  — 

Jónsklaustr  í  Björgvin  644. 

Jónsdóttir:  Gyríðr,  Haldóra,  Mar- 
grét,  Ragnheiðr. 

Jónsson:  Ari,  Arngrímr,  Ásgrímr, 
Ásmundr,  Bergþór,  Björn,  Brynj- 
ólfr,  Eggert,  Eiríkr,  Eyjólfr, 
Finnbogi,  Finnr,  Flosi,  Gísli, 
Grímr,  Guðbrandr,  Guðmundrj 
Hálfdán,  Hrafn,  índriði.  Ingi- 
mundr,  ívar,  Jón,  Magnús,  Oddr, 
Ólafr,  Ormr,  Sigurðr,  Snorri, 
Steingrímr,  Stephán,  Sturla, 
Sveinn,  Vigfús,  í'órðr,  f  orsteinn, 
I*orvaldr. 

Jónsstaðir  (Lónsstaðir  er  rangt)  í 
Axarfirði  426. 

Jónsstofa  í  Björgvin  404,  406. 

Jóreiðr.  sem  nefnd  er  í  rekaskrá 
Munkaþverárklaustrs  89,  92,  861. 

Jóreiðr  Hallsdóttir  í  Sælingsdals- 
tnngu  89-90. 

Jórsalir  á  Gyðingalandi  123,  161, 
184.  —  Jórsalaferð  130.  -  Jór- 
salaland  J23,  184,  235,  587.  — 
Jórsalatíuud  123,  161,  236. 

Jórunn  Hauksdóttir,  Erlendssonar 
852.  Sbr.  Agnes  abbadís  í 
Kirkjubæ. 

Jórvík  i  Álptaveri  739,  871. 


Joseph  maðr  Maríu  280, 
Jósteinsson:  Erlendr. 
júbilár  847. 
Júðar  842. 

Judas  svikari  614,  711,  843. 
judex,   judices   (sbr.    dómari)  103, 
104,     105,    133,    140—141,    142. 

144,  303,  351,  703.  —  judex 
ecclesiasticus  103,  104.  142,  144. 
703.  —  judex  regis  105.  —  ar- 
bitrium  judicis  133.   —  judicium 

145,  303,  323.  —  judicium  ar- 
chiepiscopi  105. 145.  —  judicium 
regis  145. 

jungfrú,  jungfrú  Ása  Pétrsdóttir, 
jungfrú  Ingibjörg,  jungfrú  sancta 
Maria  509,  525,  533,  534,  537. 
548,  551,  552,  554,  646,  659. 
804,  807,  812,  839,  841,  842. 
Sbr.  jómfrú. 

jungherra  496,  497. 

juramentum  146,  147,  190,  191. 
703,  747.  —  corporale  juramen- 
tum  703.  —  juramentum  regium 
191.  —  forma  juramenti  147 
(sbr.  forma  jurandi).  —  jura- 
menti  interpositio  747. 

jurisdictio  326. 

jus,  jura  55,  101,  102,  103,  105, 
106,  142,  146,  192,  303,  506, 
607,  702,  703,  705.  —  jus  ad- 
ministrationis  703.  —  jus  cano- 
nicum  101,  106,  146.  —  jus 
civile  106, 146.  —  jus  commune 
702.    —  jura  ecclesiastica  607. 

—  jus   heredilarium    102,    142. 

—  jura,  libertates  et  privilegia 
101.  —  jus  parochiale  192.  — 
jus  patronatus  55,  103,  142.  — 
jus  pontificale  192,  702.  —  jus 
regium  102,  103,  142. 

justisar  (sbr.  dómari)  627. 

Justum  deduxit  538. 

Jutia  (Jótland)  304.   —   dux  Jutiæ 

304. 
Jökulkelda    í    Vatnsfjarðarþingum 


REGISTR. 


973 


(=  Kelda  við  Mjóafjörð)  621.  — 

Jökulkelduskógr  621. 
jökuU  840.  —  jökulhlaup  873. 
Jökull  á  Mói  281,  282. 
Jökull  (Snæfellsjökull)  849. 
Jökulsá  í  Axarfirði  320. 
Jökulsá  á  Flateyjardal  441. 
Jökulsá  á  Sólheimasandi  374,  676, 

691,   792,    805,    814,   816,   826, 

830,  874.     . 
Jökulsá  (sbr.  Héraðsvötn)  í  Skaga- 

firði  373.  —  Jökulsárfall  373. 
Jökulsfell  (Jökulfellj  í  Héraði(Öræf- 

um)  774,  777. 
Jölduhólmar    (tveir)    á    Breiðafirði 

116. 
jörð:     jörð    húsar    sig    sjálf,  644. 

—  at  byggja  jörð  til  auðnar 
534,  571.  —  at  frjálsa  öðrum 
jörð  til  eignar  789.  —  at 
leigja  sér  jörð  534,  570.  —  at 
sá  til  jarðar  534.  —  at  segja 
jörð  lausa  289.  —  snjóalaus 
jörð  850.  —  konungsjörð  287— 
289.  —  jarðabók  856.  —  jarða- 
brigði  174,  199,  206,  394.  — 
bygging  jarða  288-289,  534, 
561,  571.  —  dýrleiki  jarða 
undir  Jökli  165.  —  eign  jarða, 
jarðeign  345,  730.  —  handhafi 
að  jörðu  198,  205.  —  jarðarhöfn 
364.  —  jarðakaup  282.  —  jarða- 
kaupabréf  835.  —  jarðarmáli 
288.  —  jarðarmörk  745.  —  jarða- 
sala  707.  —  jarðaskipti  281, 
835.  —  jarðarsókn  383.  —  staðar- 
jarðir  744.  —  tilkall  jarðar  744. 

—  jarðarávöxtr  534.  —  jarðar- 
verð  644,  789.  —  jarðkross  745. 

—  jarðríki  749. 
Jörundarson:  Árni,  KetiU. 
Jörundr     erkibiskup      í      Niðarósi 

(1288-1309)  265,  268,  269,  274, 
275,  278,  279,  322,  323,  324, 
325,  326,  328,  351,  353,  631, 
710,  711,  712,  713. 

Dipl.  Isl.  II    B. 


Jörundr  (í  Hvammi  íMiðfirði)  482. 

Jörundr,  norrænn  maðr  502. 

Jörundr  Þorsteinsson  biskup  á 
Hólum  (1267—1313)  130—131, 
175,  185,  189,  190,  191,  192, 
241,  242,  264,  270,  271,  278, 
300—301,  305,  306,  307,  308, 
309,  310,  311,  315-317,  318, 
319,  320,  321,  322,  342,  345, 
346,  347,  397—398.  423,  45oi 
468,  487,  494,  637,  688,  640.  — 
innsigli  Jörundar  biskups  300. 

Xvaðalstaðir  í  Fjörðum  í  í^ingeyjar- 

sýslu  443. 
Kagaðarvík  í  Norðr-ísafjarðarsýslu 

261,  620. 
Kaldaðarholt     (Kallaðarholt ,      nú 

Kaldárholt)   í  Holtum  í  Rangár- 

þingi  87. 
Kaldaðarnes  (Kallaðarnes)  í  Bjarn- 

arfirði  í  Strandasýslu  407. 
Kaldakinn    á    Ásum  í   Húnavatns- 

þingi  475. 
Kaldakinn  í  Holtum  í  Rangárþingi 

87. 
Kaldaklofsá  undir  Eyjafjöllum  676. 
kaldakol  283,  289. 
Kaldalón  í  ísafirði  615. 
Kaldárhöfði  í  Grimsnesi  63. 
Kaldbakr    í   Hrunamannahreppi   í 

Árnessýslu    664,  666.    —   Kald- 

baksheiði  666. 
Kaldbakr     í     Kaldaðarneshreppi    í 

Strandasýslu  407.  —  Kaldbaksós 

408.     Sbr.  Kallbaksleif. 
Kaldbakr  á  Tjörnesi  428,  431.  — 

Kaldbaksland  428. 
Kaldilækr  í  Sléttárdal  471. 
Kaldnesingr     í     í*jórsárdal      866, 

867,  868. 
Kaldrani  á  Skaga  nyrðra  249—250, 

269,  492.   —   Kaldranaland  249. 
kaleikr,    kalekr    (sbr,    calix,    sjá 

kirkja)   24,   25,   29,   33,   35^  127, 


62 


974 


REGISTR. 


276,  525,  536,  548,  555,  561, 
562.  599,  603,  604,  791,  795, 
797,  800.  808,  816.  821,  829. 

Kálfafell  í  Fellshverfi  í  Hornafirði 

(Kálfafellsstaðr)  770,  771-772. 
Kálfafell  í  Fljótshverfi  778-780. 
Kálfagrufur  (Kálfagrafir)  4. 
Kálfaholt  (Kálfholt)  í  Rangárþingi 

87,  698-699. 
Kálfalækr  í  Aðaldal  434. 
KálfanesskJrkja  í  Strandasýslu  617. 
Kálfatjðrn  á  Vatnsleysuströnd   65. 

—  Kálftjörningafjara  362. 
kálfr,  kálfar  287,  751,  762.     Sbr. 

nautpeningr. 
Kálfr  Haldórsson,  bróðir  Pétrs  lög- 

manns  857. 
Kálfsfell  milli  Voga  og  Grindavíkr 

76. 
Kálfsgata  á  Tjörnesi  317,  319,  487. 

Sbr.  Karlsgata. 
Kálfshólmr,  eign  Reykjahlíðarkirkju 

480. 
kálfskinn    (sbr.  húðir,    skinn)  424, 

774,  775,  846.  —  kálfskinnsmál- 

dagabók  424. 
Kálfsson :  Laurentius. 
Kálfstaðir  í  Landeyjum  88. 
Kálfsstapi     (Kálfstapi,     Kalstafui, 

Kallstapi)íÞistilsfirði  307,313,863. 
Kallbakr  á  Látraströnd  í  Suðrþing- 

eyjarsýslu  451. 
Kallbakskleif  á  Ströndum  617. 
Kallstapi,  sjá  Kálfsstapi. 
Kálund,  Kr.,  bókavörðr  119. 
Kambskarð  í  Öræfum  773. 
Kambsstaðir  í  Fnjóskadal  439. 
Kana-Bárðr  250. 
Kanavik  á  Melrakkasléttu  90. 
kanokar,  kanunkar  (sbr.  canonicus) 

277,  322,  397,  501,  502,  632. 
712,  714,  724,  728.  —  kanunkar 
biskupsstólanna  712.  —  kan- 
unkar  í  Björgvin  714.  —  kan- 
unkaklaustr  501.  —  umboðsmaðr 
kanunka  712. 


Kantarabyrgi  (Canterbury)  á  Eng- 
landi  493. 

kanziler  (kanzlari)  239,  252,  288, 
328.  345,  369.  379,  401,  406^ 
652,  848.  —  kanziler  heilagrar 
kirkju  252.     Sbr.  canceler. 

kápa  541,  823.  —  yfirkápa  541. 
Sbr.  kórkápa.     Sjá  kirkja. 

kapella  (sbr.  capella)  127.  150, 
254.  365,  415.  845.  —  Maríu- 
kirkju  kapella  415.  —  kapellan 
569  (sbr.  capellanus).  —  kap- 
elluprestr  (kapellan)  500,  535, 
536,  540,  544,  710.  —  kapellu- 
staðr  152. 

Kappastaðir  í  Sléttuhh'ð  459. 

kaprún  (höfuðfat  klerka)  842. 

Kár  prestr  norrænn  271. 

Kárahöfn  við  Steingrímsfjörð  408. 

Kárason:  Kári,  Styrmir. 

Kárastaðir  í  Kirkjuhvammshreppi 
í  Húnavatnssýslu  481. 

Kárastaðir  í  Ríprhreppi  í  Skaga- 
firði  301,  302,  398. 

Kárateigr  (»sem  einginn  veit  hvar 
er«,  sóknarlýsing  frá  Múla  1839) 
434. 

Kárdalstunga,  sjá  Bárdalstunga. 

kardinalar,  kardinales  (sbr.  cardi- 
nalis)  175,  187,  191,  255,  626, 
809. 

karfi  með  akkerum  og  öUum  reiða 
734.     Sbr.  skip. 

Kári  Kárason  á  Snæfellsnesi    164. 

Kári  Sölmundarson  872. 

karína  38.  132,  133,  134,  752,  763. 

—  at  fasta  (vatna)  karínu  .xL. 
(nátta  og)  daga  við  vatn  og 
brauð  38.    —   tvær  karínur  133. 

—  iij  karínur  133.  —  karinu- 
fasta  38.    Sbr.  carenur  (carena). 

karl,  karlar:  fyrir  kóngi  ok  karli 
631.  —  viðskipti  milli  karls  og 
konu  798.  —  karlar  eigast  við, 
at  saurgast  af  þykkleik  við  karla, 
karlar  sem  fremja  hinn  Ijétasta 


REGISTR. 


975 


hórdóm  sín  í  millum  596,  598, 
.601.  604.  —  meydómr  karlmanns 
837.  —  karlmaðr  .vij.  vetra  gam- 
all  eðr  eldri  757.  —  karlmaðr 
.xiij.  vetra  gamall  eðr  eldri  757. 

—  karlmenn  nefnist  til  undan- 
færslu  og  eiðvættis  með  karl- 
mönnum  382.  —  karlmenn  standi 
sunnanmegin  í  kirkju  og  konur 
norðanmegin  50. 

Karl  hinn  auðgi  330. 

Karlsgata  á  Tjörnesi  91.  Sbr.  Kálfs- 
gata. 

Kárstaðir  í  Landbroti  739. 

Kartargil  í  Mælifellsdal  í  Skagaíirði 
373. 

kartré  116.     Sjá  kjörtré. 

Karus  Martini(Kári  Marteinsson)323. 

Kasasker,  rekamark  Gaulverja  og 
Loptstaðamanna  671. 

Katla  í  Klofa  á  Landi  870. 

Katla  á  Melrakkasléttu  308  (= 
Vellankatla).  —  eystri  Katla 
308.  —  Kötlu  rekar  308. 

Katla  í  Mýrdalsjökli  853.  —  Kötlu- 
gjá  854.  -  Kötlugos  (1311,  1721) 
853. 

Katrin  (Katerina,  Catherina)  hin 
helga,  Katerijna  mey,  signuð 
Katerina,  hin  helga  mey  Katrln 
189,  360,  378,  396,  664,  672.  - 
Katrínarmessa  396,  401.  —  Ka- 
terínarmessudagr  401,  647. 

Katrín  ívarsdóttir  af  Laghalo  349. 

Kauðluhólar  á  Rosmhvalanesi  77. 
Sbr.  KÖðluhamar. 

kaup  152,  153,  173,  178,  186,  207 
—208,  210,  287,  333,  366,  402, 
501,  513,  531,  532,  533,  550, 
551,  570,  572,  589,  627,  639, 
644,  675,  705,  711,  714,  722, 
734,  735,  788,  789,  803,  804, 
820,  825,  860.  —  falskaup  20a 

—  friðkaup  420.  —  heykaup 
207,  209.  -  jarðakaup  282.  — 
at  kaupa  konu  517,  557.  —  land- 


kaup  675.  —  prests  kaup,  kaup 
presta,  sjá  prestr.  —  prettlaus 
kaup  208.  —  rekakaup  767.  — 
samkeypi  501,  711.  —  véllaus 
kaup    208.      Sbr.  þingfararkaup. 

—  kauplaust  533,  535,  551,804. 

—  kaupabálkr  173.  —  kaupbréf 
714.  —  kaupeyrir  154,  184,404, 
644,  834.  846.  —  kaupeyristíund 
729.  —  kaupferðir  173.  —  kaup- 
máli  277,  329,  344,  350,  673— 
675,  705,  711.  —  kaupmálabréf 
673,  675.  —  kaupmenn  184, 
236,  286,  356,  404.  644,  648, 
652,  711,  787,  788,  845,  846.  - 
austrænir  (norrænir)  kaupmenn 
648.  —  Björgynjarkaupmenn 
787-788.  —  íslenzkir  kaup- 
menn  498,  644.  —  kristnir  kaup- 
menn  187.  —  útlendir  kaupmenn 
652,  845,  846.  -  Vestfalskir 
kaupmenn  404.  —  skuldir  kaup- 
manna  286,  356,  648,  787—788. 

—  kaupsamningr  733.  —  kaup- 
skapr  270,  532,  550,  572,  588, 
639,  803,  820.  —  kaupskattr 
532,  588.  —  kaupskil  173.  - 
kaupstaðr  157,  277,  588,  630, 
712,  713,  854.  —  almenningr 
kaupstaðar  588.  —  kaupvottar 
714. 

Kaupangr  1  Eyjafirði  449,  488, 

Kaupmannahöfn  874. 

Keflabakki    á   Skaga    nyrðra   461, 

465. 
Keflavík   í   Fjörðum    í    fingeyjar-- 

sýslu  443,  447. 
Keflavík     (Keflvvík,    Klefavíkr)    á 

Rosmhvalanesi  76,  78. 
Keflavík    á  Snæfellsnesi   165,  849.. 

—  Keflvíkingar  166. 

kefli    91,    487.      Sbr.    álnar,-  keÆi,. 

viðr. 
Kefsá  (Kiefsá),  sjá  Keppsá.. 
keisari  222,  586,  626. 
Kelda  á  Skaga  nyrðra  250.. 
62* 


976 


REGISTR. 


Kelda  í  Staðarsveit  á  Snæfellsnesi 
850. 

Kelda  við  Mjóafjörð  í  Vatnsfjarðar- 
þingum  621.     Sbr.  Jökulkelda. 

Keldnaholt  i  Biskupstungum  668. 

Keldubakki,  eyðijörð,  i  Fljótshverfi 
778,  779. 

Keldudalr  í  Mýrdal  743. 

Keldudalr  í  Ríprhrepp  í  Skagafirði 
301,  302,  398. 

Kelduguúpr  á  Síðu  781,  874. 

Kelduhverfi  í  Norðrþingeyjarsyslu 
434.  435. 

Keldunes  í  Axarfirði  434.  —  Keldu- 
nesreki  434. 

Keldur  á  RangárvöUum  138,692- 
693,  866,  868. 

kennidómr  583,  837. 

kennimenn  (sbr.  clerici.  klerkar, 
prestar)  54,  152,  239,  240,  263, 
274.  324,  442,  490,  599,  604, 
614.  631.  797.  —  kennimanna 
dráp  113.  —  kennimanna  fundr 
631.  —  kennimanna  skyld  (skyld- 
ur)  324.  665,  677.  —  kenni- 
manna  vald  54,  614. 

Keppsá  (Kiefsá)  í  Glæsibæjarhreppi 
i  Eyjafirði  453. 

ker  217,  538,  723.  —  ker  í  jörðu 
477  (sbr.  kerald).    Sbr.  kirkja. 

Ker  í  Fitjá  í  Húnavatnssýslu  478, 
479. 

Kerahóll  (nú  KerhóU)  í  Eyjafirði 
450. 

kerald  117,  516,  556,  564,  792, 
802,  809,  814,  816!  822,  825, 
830,  839.  —  sextigi  skjólna  ker- 
ald  i  jörðu  708.  —  keröld  í 
jörðu  478.  —  áttatigi  skjólna 
kerald  í  jörðu  708.  —  x.  aura 
kerald  439.  —  mæhkerald  198, 
305,  394. 

Keranes  í  Náttfaravíkum  við  Skjálf- 
andaflóa  92. 

Kerling  í  Fjörðum  í  Suðrþingeyjar- 
sýslu  446. 


Kerlingardalsá  í  Mýrdal  854. 

Kerlingarey  í  Héraði  (Öræfum) 
776. 

Kerlingarreki  á  Þingeyrasandi  í 
Húnavatnssýslu  728,  733. 

Kerrbrekkuskógr  í  Bolungarvík  616. 

kerti,  kerti  brennanda,  kerti  kveikt. 
kerti  loganda  26,  27,  31,  35,  37, 
219,  232,  276,  537,  551,  712. 
792.  795,  796,  797,  801,  802, 
808,  811.  812,  816,  822,  827, 
829.  830.  —  at  offra  kerti  792, 
795,    801,    808,    816,    822,    827. 

829.  —  at  steypa  kertum  232. 
—  vaxkerti  810. 

Keta  á  Skaga  488. 
ketill,  katlar  247,   248,   708.    792, 
802.    809,    814.    816,    822.   825. 

830.  —  eirketiU  171.  —  járn- 
ketill  168.  —  kúgildisketill,  sjá 
kúgildi.  —  saltkatlar  153.  Sbr. 
skírnarketill.  —  katlamálsskjóla 
169.     Sjá  kirkja. 

KetiII  Helgason  426'. 

Ketill  kaza  336. 

Ketill      Jörundarson      prófastr     í 

Hvammi  (d.  1670)  633,  867. 
Ketill  Sverrisson   bróðir  á  Helga- 

felli  849. 
KetiII  biskup  af  Stafangri  (1304— 

1317)  351,  353. 
KetiII  ÍÞorláksson  lögsögumaðr  (d. 

1273)  86,  88. 
Ketill     Þorláksson     hirðstjóri     (d. 

1342)  495. 
Ketill  Porsteinsson  biskup  á  Hólum 

(d.  1145)  11. 
KetiIIus,  sjá  Ketill. 
Ketilsson:  Magnús,  f'orleifr. 
Ketilsstaðir   ytri  1  Norðr-Múlasýslu 

708. 
Ketilsstaðir  í  Mýrdal  738.  742. 
Ketilsteigr  á  Grenjaðarstað  431. 
keyris  högg  (sbr.  högg)  9,  270. 
kið  287.     Sbr.  geitfé. 
Kiðjahólmr  í  Svarfaðardal  456. 


REGISTR. 


977 


Kiðjastapi  í  Náttfaravíkum  í  Suðr- 
Þingeyjarsýslu  92. 

Kiðmúlaás  við  Gljúfrá  í  Mýrasýslu 
578. 

kind  (=  kyn)  705. 

Kinn  í  Grindavík  246,  248. 

Kinn  (Kaldakinn)  í  Suðrþingeyjar- 
sýslu  4,  436.  439,  486. 

kirkja,  kirkjur,  biskupleg  kirkja, 
andleg  móðir  heilög  kirkja,  guðs 
brúðr  heilög  kirkja,  vor  brúðr 
heilög  kirkja,  kirkja  guðs,  heilög 
kirkja28,32,  33,  34,  40,  54,  57. 
115-117,  126-127,  132-134, 
148-151,  154—155,  157,  158, 
161,  172,  176,  177—181,  182, 
183—185,  187,  188,  191,  193, 
194,  195,  197,  207,  209,  211, 
212,  213,  215,  216,  217,  219, 
223-225,  230-233,  238,  341— 
242,  244,  252-266,  267,  268, 
869,  271-272,  274—278,  280, 
324,  326-328,  342,  347,  363, 
364,  369,  870,  372,  392,  398, 
405,  406,  415,  422,  425—489, 
490—491,  495-496,  500—501, 
508,  509,  515-519,  523—525, 
527,  529,  530,  531—532,  534, 
537,  539-540,  542—543,  545^ 
547,  549—552,  554—559,  562— 
567,  569-573,  583—589,  592- 
593,  597,  599,  604,  612,  624- 
633,  639-641,  699,  706—707, 
711—713,  721,  729,  743,  745. 
749,  750,  752-754,  756—761, 
763—764,  789,  791—797,  799- 
806,  808—817,  819-825,  828— 
831,  837—841,  843,  855-857. 
—  at  færa  barn  í  kirkju  839, 
840.  —  at  bera  lik  (líkam)  i 
kirkju  37,  802,  813.  —  at  koma 
eigi  til  kirkju  38.  —  at  standa 
utan  kirkju  38,  132,  133.  -  at 
hafa  kirkju  132,  133.  -  konur 
standa  í  kirkju  793,  817.  823, 
826.  —  konúr  standa  utan  kirkju 


796,  801.  809,  811,  822,  830.  - 
karlmenn  standi  sunnanmegin  í 
kirkju  og  konur  norðanmegin  50, 

—  afgiptir  gefnar  í  kirkju  754, 
764.   —  beneficia  kirkjunnar  53. 

—  kirkjur,  helga  staði  og  bene- 
íicia  má  eigi  selja  53,  97,  99 — 
100.  —  boð,  boðorð  heilagrar 
kirkju  764,  820,  837.  -  kirkju- 
bók  840.  —  kirkjubóndi  490, 
824.  —  kirkjubrot  213,  586.  — 
kirkjubrenna  (-bruni)  213,  444, 
586.  —  kirkjudagr  66,  396,  410, 
445,  467,  469,  477^  695,  699, 
713,  742,  787.  Sbr.  Dedicatio 
ecclesiæ,  kirkjuvígsla.  —  kirkju- 
dagstíðir  787.  —  dómari  hei- 
lagrar  kirkju,  kirkjunnar  dóm- 
ari,  dómendr  kirkjunnar,  kirkju- 
legr  dómari  151,  176,  187,  277, 
588,  589,  627,  706,  760,  838, 
846.  —  kirkju  eign.  kirkna  eign, 
kirkna  fé,  fasteign  heilagrar 
kirkju,  auðæfi  heilagrar  kirkju, 
kirkna  góz  63,  96,  97,  117,  123, 
150,  177,  182,  187,  188,  196, 
204,  207,  230,  232,  233,  244, 
261,  264,  266,  268,  324,  325, 
326,  327,  347,  388,  409,  425, 
444,  457,  464,  552,  568,  570, 
584,  586,  588,  627—629,  633, 
640,  707,  725,  726,  745.  — 
kirknaeignir  sé  ekki  undir  leik- 
manna  forsjá,  heldr  undir  bisk- 
ups  forsjá  54.  —  góz  kirkjulegra 
persóna  626.  —  góz,  sem  maðr 
hefir  aflað  af  kirkjunni628,  631, 
706,  791,  797,  815,  817,  825, 
827.  —  embætti  heilagrar  kirkju 
640,  754,  757,  764,  820,  857.  - 
kirkjueyrir  562.  —  formenn,  for- 
stjórar  heilagrar  kirkju  40,  172, 
184,  215,  217,  252,  258,  269, 
276,  584,  586,  587,  588,  589, 
626,  627,  629,  632,  707,  711, 
712,  729,  758,  844,  857,  858.  — 


978 


REGISTR. 


formannsstétt  í  heilagri  kirkju 
631.  —  vald  forstjóra  heilagrar 
kirkju  584.  —  kirkjuforráð,  for- 
ræði  á  kirkjum  og  kirknaíjám 
53-55,  92-93,  95-100,  177, 
244,  707.  —  kirkna  frelsi  (frjálsi), 
frelsi  (frelsidómr)  heilagrar 
kirkju,  friðr  og  frelsi  heilagrar 
kirkju,  frelsi  kirkju  guðs  54,  94, 
150,  177,  180,  182,  187,  188, 
213,  230,  252-255,  266,  267, 
501.  585,  627,  629,  639.  —  niðr- 
brot  og  auðn  kirkjunnar  frelsis 

627.  —  kirkjufriðr  (sbr.  frelsi 
heilagrar  kirkju)  113,  233,  752, 
763.  —  kirkjuganga,  kirkju  inn- 
ganga,  innganga  heilagrar  kirkju 
24,  133,  176,  177,  178,  216,573, 
593,  640,  792,  793,  795,  796, 
801,  808,  809,  811,  812,  816, 
822,  823,  827-830.  —  kirkju- 
ganga  kvenna  (sbr.  kirkjuleiðsla) 
792,  793,  795,  796,  801,  808, 
809,  811,  812,  816,  822,  823, 
827,  828,  829,  830.  -  gjafir  til 
kirkna  150.  183,  189,  241,  262, 
845.   —    at  gera  kirkju  minning 

628.  —  kirkjugræfr  27,  31,  59, 
127,  224,  225,  567,  758.  - 
kirkjugröptr  365,  812.  —  hirting 
heilagrar  kirkju  721.  —  kirkju- 
hluti  (í  jörðu)  436,  580,  635, 
643,  774.  —  kirkjuhreinsan  34. 
—  kirkjuhreinsan  .xv.  álnum 
134.  —  kanziler  heilagrar  kirkju 
252.  —  kirkjukýr  531,  576.  - 
kirkjuleg  225,  513.  —  kirkju- 
leiðslur  kvenna  25,  27,  31,  46, 
279,  280,  530,  567,  570,  639, 
792,  801,  802,  808,  816^  822^ 
827,  829.  —  at  leiða  barn  1 
kirkju  810.  —  at  leiða  frillu  í 
kirkju  640.  —  at  leiða  hórkonu 
í  kirkju  640,  —  at  leiða  stór- 
brotamenn  í  kirkju  592.  —  lýs- 
ing  heilagrar    kirkju  753.      Sbr. 


at  lýsa  kirkju,    lýsing  at  kirkju. 

—  kirkjulög,  lög  heilagrar  kirkju, 
kirkjulaga  greinir  53 — 55,  56, 
58—61,  97,  99-100,  112,  113^ 
178,  187,  219,  226,  326,  369, 
398,  508,  539,  540,  566,  625, 
626,  632,  633,  712^  72L  729, 
753,  755,  760,  764,  819,  820. 
840.  —  kirkju  (kirkna)  mál  187, 
231,  627.  —  misþyrmsl  kirkna 
230.  604.  —  kirkjunáðir  225, 
392.  —  officia  kirkjunnar  53. — 
kirkjur,  próvendur  og  officia 
kirkjunnar  mega  eigi  erfast  58, 
54.  —  kirkjupatronus  713.  — 
personur  kirkjunnar,  kirkjulegar 
persouur  589.  626—627,  680.  — 
kirkjuprestr,  sjá  prestr.  —  pró- 
vendur  kirkna  63,  54,  638.  — 
ráð  heilagrar  kirkju  639.  — 
kirkju  (kirkna)  rán  54, 135,  586. 

—  kirkjuránsmaðr  54.  —  rétlr 
heilagrar  kirkju,  réttr  kirkjunnar, 
réttindi  heilagrar  kirkju,  réttr  og 
frelsi  heilagrar  kirkju  150,  165, 
191,  253,  500.  532,  588,  629, 
719.  —  Rómakirkja,  Rómaborg- 
arkirkja  181,  213,  583,  584.  — 
saurgan  kirkju  34,  265.  —  hór- 
dómr  framinn  og  áverki  veittr 
í  kirkju  34.  —  misþyrmsl 
í  kirkju  599.  —  bardagi  í 
kirkju  228  (sbr.  vopnaburðr  í 
kirkju).  —  kirkjusektir  94.  — 
setning  heilagrar  kirkju  707, 
712.  —  skipan  heilagrar  kirkju 
564,  810.  —  kirkjuskyld,  kirkju- 
skylda  411,  772.  —  kirkjusókn, 
kirkjusóknarmenn  193,  196,  277, 
528,  530,  535,  536.  588, 
539,  540,  541,  550,  554,  572, 
710,  711,  792,  801,  806,  814. 
816,  '826.  880.  —  kirkjuspell 
(sbr.  slaðarspell)  462,  469.  — 
stjórnarar    kirkjunnar   629,  707. 

—  kirkjustuldr    187,    230,   281 


REGISTR. 


979 


—  svívirðing  kirkjunnar  628.  — 
kirkjutíund,  sjá  tíund.  —  umboð 
heilagrar  kirkju  629,  758.  — 
umboðsmaðr  heilagrar  kirkju 
225,  517,  564.  —  kirkjuumdæmi 
187.  —  upplestr  bréfa  í  kirkju 
843.  —  útsetning  af  heilagri 
kirkju  275,  343.  490,  712,  758, 
791,  795.  797.  801,  815,  821, 
824,  831.  —  vald  heilagrar 
kirkju  631,  707.  -  kirkju  varð- 
veizla  800,  806,  819.  —  vernd 
kirkjunnar  586.  —  víðerni  hei- 
lagrar  kirkju  586.  —  kirkjuvígsla 
34,  8§6,  397.  Sbr.  vígsla.  — 
yíirboðar  heilagrar    kirkju    232. 

—  kirkjuþing.  sjá  concilia.  — 
kirkjuþingssamþykt  225.  —  þjón- 
usta  heilagrar  kirkju  857.  — 
þraungning  kirkna  630.  — þungar 
skyldugir  kirkjunni  632,  633, 
712.  —  þyrmsl  kirkna,  sjá 
þyrmsl. 

kirkja:  sjá  bænhús.  — sjácapella. 

—  sjá  dómkirkja.  —  graptar- 
kirkja,  sjá  gröptr.  —  sjá  hálf- 
kirkja.  —  héraðskirkja,  sjáhérað. 

—  höfuðkirkja,  sjá  höfuð.  —  sjá 
kapella.  —  kirkja  meiri  háttar 
187.  —   sóknarkirkja,    sjá  sókn. 

—  stórkirkja  759.  —  hinar  stærri 
kirkjur  625,  626,  630,  713.  — 
sjá  útkirkja  (annexia).  —  veizlu- 
kirkja  326,  543. 

kirkja,  bygging:  kirkjubær  (kirkju- 
staðr)  62,  811.  —  kirkjuuppgerð 
(kirkjusmíð)    í    Odda    (1271)  92. 

—  kirkjugerð  á  Ingjaldshóli 
(1317)  410.  —  kirkjuuppsmíð  á 
Skútustöðum  (c.  1318)  430.  — 
forkirkjuaðgerð  á  Einarsstöðum 
(c.  1318)  437.  —  forkirkjugerð 
á  Ljósavatni  (c.  1318  eða  síðar) 

•  439.  —  kirkjuuppreist  á  Þaungla- 
bakka  444.  —  forkirkjusmíði  á 
Grýtubakka    (c.    1318)    445.   — 


kirkjuuppgerð  á  Stað  í  Hrúta- 
firði  (c.  1318)  484.  -  kirkjudyr 
541,  543,  660,  758,  784.  —  for- 
hús  (vestibulum)  707.  —  fram- 
kirkja  473,  482.  —  glergluggar 
62,  66,  84,  259,  359,  403,  408. 
425.  427',  429,  431,  433^  435, 
436,  437%  443,  447,  448,  449», 
451,  452,  454,  456,  457,  458, 
459',  460,  461,  462%  463,  465% 
466,  467%  468,  469%  47P,  472, 
473,  474,  475%  476,  477,  478, 
479,  480%  481,  482,  483%  484, 
578,  634,  635,  665,  668,  669, 
677,  687,  689,  690^  692,  693, 
694%  695'.  698,  736,  741,  742, 
769,  770.  771,  774,  775,  777, 
779,  780,  783,  784.  —  kringl- 
óttr  glergluggr  635.  —  kirkju- 
garðr  27,  34,  57,  127,  134,  183, 
223,  225,  231,  233,  239,  327, 
332,  473,  513,  529,  530,  531, 
550,  586,  590,  628,  641,  758, 
760,  783,  791,  795,  797,  799, 
800,  813,  815,  821,  826,  828, 
841,  843,  844.  -  kirkjuhurð  841. 
—  hurðarjárn  433.  —  klukkna- 
hús  456.  —  kór  473,  669.  — 
kórdyr  378,  541,  542,  660,  758, 
841.  —  múrar  kirkju  707.  — 
rjáfr  kirkju  277.  —  saunghús 
(kór)  63,  429,  442—443,  460, 
463,  661.  —  saunghúsdyr  761, 
783.  —  stöpuU  85,  239.  —  tec- 
tum  ecclesiæ  716.  —  uragangr 
kirkju  (atrium)  707.  —  veggir 
kirkju  277,  707.  —  kirkjuviðir 
791,  795,  796,  815,  821,  826, 
828. 
kirkja,  búnaðr  kirkju  og  áhöld: 
búnaðr  257,  259,  439.  -  búu- 
ingr  66.  —  búningr  allr  65, 
113.  —  búnaðr  slíkr  sem  verða 
má  65.  —  kirkjubúningr  114. — 
kirkjuprýði  440.  —  kirkjuskraut 
428.   —   kirkjuskrúði  465,    665, 


980 


REGISTR. 


[kirkj»:  ábreiðsl — altarissteian]. 

773.  —  skrúði  429,  430.  433,  440, 
444,  445,  446,  447,  452,  454. 
455,  460.  461.  462.  463,  464, 
467.  668,  737.  —  ábreiðsl  (sbr. 
líkaábreiðsl)  433,  441,  448,  451, 
452.  453,  455,  459.  460'.  461, 
462,  465.  —  V.  aura  ábreiðsl 
430.  —  altari,  alteri  119,  429, 
439,  457,  463,  473,  637,  651. 
668»,  669,  681,  682,  684,  689, 
691,  695,  741,  743,  771.  781. 
786.  —  altari  fyrir  sunnan  (í 
kirkju  í  Tröllatungu)  eigu  þeir 
Petrus  og  Paulus,  en  fyrir  norð- 
an  Ólafr  konungr,  Nikulás  og 
forlákr  119.  ■  —  altari  með 
skrúða  471.  —  háaltari  85.  120, 
261,  403,  433,  439,  461,  466^ 
691,  781.  —  litla  altari  (í  Odda) 
691.  —  Krossaltari  403.  —  Maríu- 
altari  (í  Ásum)  783.  —  minna 
altari  461,  677.  -  útaltari  62, 
476,  484.  —  útaltari  tvö  og  sinn 
búningr  á  hvoru  62.  —  altara- 
búnaðr  84.  —  tvennr  búnaðr 
utar  á  hvoru  altari  439.  —  alt- 
arisblæja  261,  431,  445,  448, 
451,  459,  668,  697,  786.  -  alt- 
arisblæja  blámerkt  472.  —  alt- 
arisblæja  búin  með  pelli  442.  — 
altarisblæja  óbúin  442.  —  alt- 
arisbrík  fyrir  hundrað  635  (sbr. 
brík).  -  altarisdúkr  378,  429, 
435,  453,  459,  471.  472,  478», 
476,  478,  482,  617»,  661,  680, 
681,  687.  —  altarisdúkr  glitaðr 
378,  476,  635.  —  altarisdúkr 
veigaðr  463.  —  altarisklæði,  alt- 
araklæði,  alteraklæði  62»,  63, 
83,  85,  117.  118»,  119,  120,259, 
260,  261»,  361,  378,  408,  425. 
426»,  427»,  428,  420»,  430,  433, 
435».  436»,  437»,  438»,  439,  440, 
441»,  444.  446,  447,  448,  449, 
450,  451»,  452»,  453»,  455.  456, 
458»,  459»,  459—460,460».  461», 


462'^  463»,  464,  465,  466,  467». 
468»,  469.  470,  471.  472»,  473% 
474».  475»,  476»,  477».  478». 
479»,  m\  481.  482,  483,  484, 
485,  576»,  577.  578.  615»,  616, 
617».  635,  637.  651,  661,  662. 
663»,  665,  668.  669»,  670,  673, 
677,  678,  680».  681.  682,  683, 
684.  685».  686»,  690,  692.  693, 
694».  695,  696.  697.  698,  709, 
736,  741»,  742,  743,  768,  769, 
770»,  771,  772,  775,  777,  778, 
779,   780.   783,   784»,    786,   787. 

—  altarisklæði  með  baldrskinn(af 
baldrskinni)  448,  474.  476.  —  alt- 
arisklæði  með  dúkum  666,  667. 
679,  687.  689,  693.  -  altaris- 
klæði  .iij.  með  dúkum  og  einum 
fordúkum  783.  —  altarisklæði 
með  dúkum  búnum  og  fordúk- 
um  737.  —  altarisklæöi  sæmi- 
legt  fyrir  Maríualtari  með  dúk- 
um  785.  —  altarisklæði  með 
fordúkum  63.  —  klæði  á  hvoru 
minna  altari    með   dúkum   677. 

—  guðvefjaraltaraklæði.  altaris- 
klæði  og  guðvefr  í  66.  84.  259, 
463.  —  altarisklæði  framí  (utar 
í,  utar  um)  kirkju  463.  466,  472. 

—  altarisklæði  af  pelli  (með 
pell)  117,  466,  637.  —  altara- 
klæði  tvö  af  pelli  með  loðum 
{=s:  hlöðum)  635,  —  altaraklæði 
tvö  með  silki  og  pell  258.  — 
altaraklæði  af  silki  117.  —  rautt 
altaraklæði  af  silki  378.  —  alt- 
arisklæði  steint  480.  —  altaris- 
klæði  meðr  tefling  473.  —  há- 
altarisklæði  403.  466,  677.  — 
krossaltarisklæði  403.  —  altaris- 
munnlaug.  sjá  munnlaug.  —  alt- 
arissteinn,  altarissteinar  85.  453, 
480,  663,  680,  681,  693,  696.  - 
altarissteinn  búinn  116,  452, 
473,  677,  685,  686,  688,  690, 
691,  693,  696,  698,  779,  780.  - 


REGISTR. 

kirkja:  altarissteian  — dúkr]. 

altaristeinn  silfri(silfr-)búinn  452, 

683,  775.  —  altarissteinn  (bú- 
inn)  með  helgum  dómum  (með, 
cum  reliquijs)  84,  439,  679,  687. 

—  altarissteinar  lausir  403,  433, 
436,  442,  668,  743.  —  ampli, 
ampull  (kanna),  sjá  ömpull.  — 
antependium,  antependia  [fyrir 
altari]  691,  781.  —  antependia 
með  glituðum  dúkum  691.  — 
antependia  til  litlaaltarisí(íOdda) 
með  glituðum  dúkum  691.  —  ave 
María  [á  spjaldi]  617.  —  baglar 
iij  (í  Þykkvabæ)  738.  —  bakstr- 
járn  [=  oblátujárn]  62,  85,  117, 
427,  431,  435,  442,  445,  448, 
449,  456,  462,  463,  464,  466, 
471,  477,  482,  485,  635,  668, 
678,  681,  689,  693,  695,  696, 
741,  743,  768,  769,  777,  779, 
780.  —  baldrskiner  427  (sbr. 
baldikinn,  sbr.  kantarakápa  af 
baldrskinni).  —  bjalla,  bjöllur 
113,  261,  369,  361,  397,  408. 
458,  466,  615,  635,  637,  651, 
663,  668,  669%  670,    677»,    678, 

684,  686 %  688,  689,  695,  696, 
698,  709,  736,  738,  768,  770, 
775.  777,  783,  784'.  —  bjarnfell, 
bjarnfelli  425»,  427,  430,  435, 
441,  442,  448,  449,  450,  452, 
462,  468,  469,  471,  474,  480, 
695,  779,  780,  783,  786.  —  bjarn- 
skinn  453.  —  bjórr,  bjórar  117, 
427,  437,  443,  463,  478,  480, 
484,  677,  768.  —   bjórtjald  768. 

—  bjórtjöld  um    saunghús   768. 

—  blæja:  búnar  blæjur  með 
messuklæðum  786.  —  bókaskref 
697.  —  bókastóU   62,   441,  480. 

—  boUi:  kirkjuboUi  427,  429. 
Sbr.  vatnsboUi.  —  bólstr,  bólstrar 
427,  429.  -  borð  408,  426,  439, 
458,  477,  678.  —  borði,  borð- 
ar  692.  —  tjöld  og  borðar 
umhverfis    kirkju    781.    —    brík 


981 


449,  450,  456,  458,  617,  699.  — 
brík  góð,  brík  sæmileg  440,  445, 
687.  —  brík  yfir  altari  669,  684, 
689,  743,  771,  781.  —  labulaog 
brík  meðr  baldrskinn  448.  — 
bríkarklæði,  bríkrklæði  427,  429, 
430,  435,  436»,  442,  445,  447, 
448,  453,  458,  460,  467,  469, 
471',  472',  473,  475',  476, 
480%  483,  669,  693.  694,  769. 
777,  786.  —  bríkarklæði  með 
öIIumaltorum463.  —  bríkarklæði 
meðr  baldrskinn  447,  448.  — 
bríkarklæði.  iij.  í  saunghúsi  463. 

—  bríkartjald  443,  696.  — 
broddr  439,  —  broddstafr  438, 
442,  444,  445,  448,  455,  457, 
458,  459,  460%  461,  467,  468, 
471,  486.  —  brún,  brúnir  460, 
471,  472,  696.  —  buðkr  (bauðkr) 
427,  455,  463,  695.  —  buðkr 
steindr  455,  —  bauðkr  með  re- 
liquiis  769.  —   oblátubuðkr  666. 

—  reykelsisbuðkr  með  kopar 
smeltr    709.    —    tannbuðkr  481. 

—  þjónustubuðkr  446,  448:  — 
þjónustubuðkr  af  silfri  451.  — 
þjónustubuðkr  af  tönn  455.  — 
>bœd«  (=  borð?)  408.  —  börur, 
barar,  bárer,  barir  455,  458, 
460,  471,  472.  —  börur  og  vont 
klæði  meðr  439.  —  corporale, 
corporalia  429,  442,  450,  452, 
453,  454  (cor. . .),  466,  472,  475, 
477,  479,  635,  680',  681,  686, 
692,  737,  773,  778,  786.  -  cruci- 
fixio  454.  —  dalmatica,  dalma- 
ticur,  dalmadika,  dalmtika,  dal- 
madyka  62,  117,  433,  449,  453 
665,  668,  670,  687,  691,  737,  775, 
781.  —  djáknaklæði  670.  —  dúkr, 
dúkar  120,  261,  438,  450,  466, 
472',  475%  479,  485,  617,  635, 
663,  666,  667,  669%  670,  677, 
679,  680,  687,  689,  693,  736, 
741,    743,    768,    769,    770,   771, 


982 


REGISTR. 


[kirkja:  dúkr — haadlln]. 

773,  775'.  777.  778.  783,  784M 
785,  786.  —  dúkar  hvorumegin  j 
á  altari  120.  —  dukar  á  altari  i 
hverju  261.  —  dúkar  búnir  með  ; 
altarisklæði  737.  —  blámerktr  j 
dúkr  467,  473,  474.  —  glitaðr  i 
dúkr  471,  665,  668.  684,  691. ' 
709,  737,  784.  —  hálfbreiðr  dúkr 
með  reflum  786.  — hvítr  dúkr  709, 

—  sprangaðr  dúkr  448.  —  dúkar 
undir  reflum  í  saunghúsi  463.— 
dúkar  yfir  skriptum  443.  —  dúkar 
með  tjöldum  683.  —  dúkar  undir 
reflum  utar  í  kirkju  463.  — 
veigaðr  dúkr    yfir   líkneski    428. 

—  eldberi  62.  85.  113.  117.  258, 
359,  378,    408,    425,    426',    427. 

428,  429',  430,  431,  433,  435, 
436,  437,  438»,  439,  440,  441', 
442,  445,  446,  447,  448,  449, 
450,  451',  452',  453,  454,  455, 
456,  457.  458',  459,  460,  461'. 
462',  463',  465,  466,  467,  468', 
469,  470,  471'.  472,  473,  474, 
476,  477,  478,  479',  480,  481, 
482,  483'.  484,  578,  634,  635, 
637,  662,  666,  668,  669'.  670, 
673,  681,  684,  686,  693',  694, 
695,  696,  698,  709,  768,  769, 
770,  771,  773,  777,  778,  779, 
780,  781,  784,  786.  -  eldker 
(sbr.  glóðarker)  427,  463,  471, 
472,  477',  479,  482,  483'.  — 
ex,  sjá  öx.  —  fingrgull  og  vegr 
hálfan  eyri  (i  Miklagarði  í  Eyja- 
firði)  452,  —  flingja  (>fliuga«): 
silfrflingja    á    kantarakápu   689. 

—  fontr  84,  403,  408,  427,  428, 

429,  430,  431,  435,  442,  444, 
449,  453,  459,  461,  477',  478, 
479V  482,  483,  693,  786.  -  fontr 
með  búnaði  (búningi,  umbúnaði, 
umbúningi,  fontsumbúningi)  441, 
446,  449,  455,  457,  470,  484, 
694,  695.  —  skirnarfontr  með 
umbúningi    85.    —   skírnarketiU 


með  fontsumbúnaði  681.  —  font- 
klæði  403.  408.  429,  430,  431, 
442,  444,  448,  616,  635,  661, 
663,  667,  680.  689,  709,  774, 
775,  785.  —  fontsumbúnaðr 
(— búningr)  427,  464,  467'.  468', 
469,  471,  472,  473'.  474'.  475, 
476,  478,  480,  481,  483,  485, 
665,  668,  669.  678.  686,  687, 
691,  692,  693,  698,  741,  738, 
771,  777,  781.  —  fordúkar  (á 
altarisklæði)   63,    737,  783,  784. 

—  fótaklæði  474.  —  fótaskinn 
427,  429.  -  föstutjald  441,  461. 

—  langaföstutjald  445  (sbr. 
tjald).  —  gler  yfir  altari  475.  — 
glerker  452.  Sbr.  glergluggar 
(kirkja,  bygging).  —  glóðarjárn 
476.  sbr.  bakstrjárn.  —  glóðar- 
ker,  glóðaker  (sbr.  eldker)  62, 
63,  64,  66,  85,  113,  117,  259^ 
260,  261,  359.  361,  378,  397 
(klodacer),  403,  408,  411,  426', 
427,  428,  433,  435',  436,  437, 
438»,  439,  440,  441',  445,  446, 
447,  448,  449',  450,  451',  452', 
453,  454.  456,  458',  459'.  460, 
461'.  462'.  465',  467',  468'. 
469,  470,  472',  473,  474'.  475', 
478',  479,  480',  485,  576,  615, 
617,  634,  635.  637,  651,  661, 
662,  663',  665,  666,  667,  668, 
669',  670,  677,  675',  679,  680, 
681,  682,  683,  684,  685'.  686'. 
688,  689,  690,  692-.  693',  694', 
695',  696,  697,  698',  709,  741' 
742,  768,  769,  771,  773,  775, 
777,  778,  779,  780,  781,  783, 
784',  786,  832.    —    grafker  119. 

—  guUoð  (gullhlöð).     Sjá    hlöð. 

—  gunnfánar  261,  408,  466  (sbr. 
merki).  —  handklæði  378,  446, 
449,  617,  666.  —  handlín  425, 
426,  472,  637,  686,  786.  —  stóla 
og  handlín  með  baldrskinn  476. 

—  handlín    úr   guðvef  463.    — 


REGISTR. 


983 


[kirkja:    handlín— kaleikij. 

stóla  og  handlín  með    pell   680. 

—  hirðsla:  silfrhirðsla  litil,  er 
geymt  er  í  corpus    domini   474. 

—  hjálmr  441.  —  hjálmr  af  járni 
446.  —  hjörtr:  hirtir  .ij.  af  mess- 
ing  455.  —  hlöð  (loð,  löð):  hlöð 
(loð)  á  altarisklæði  635.  —  hlöð 
á  höfuðlíni  463.  —  hlöð  á  hökli 
468.  —  hlöð  á  hökli  góð  og  mjó 

'  463.  —  gulloð  (gullhlöð)  iiij  464. 
—  gullhlöð  sæmileg  684.  — 
>hrut«  63.  —  huslker,  hulsker 
[til  að  geyma  í  oleum  cathecu- 
menorum.  infirmorum  &  sacrum 
chrisma]  683,  777.  —  hulsker 
.xiij.  aurar  775.  —  huslker  með 
silfr  (af  silfri)  85,  681,  779,  780. 

—  huslker  með  silfr  gylt  vel  og 
sæmilegt  681.  —  huslker  með 
tönn  709.  —  hunnslpungr  404.  — 
höfuðlín426.  435,  444,  448,  453, 
461,  463,  468,  476,  680,  693, 
774.  —  búnaðr  á  höfuðlin  með 
baldrskinn  476.  —  höfuðlín  og 
góð  loð  (hlöð)  463.  —  hökull, 
höklar  62,  66,  260,  261,  425, 
433,  435,  437,  447,  452,  453, 
454,  461,  464,  465,  466,  467, 
468^  472,  473,  475,  482^  484, 
577,  637,  662,  668,  677,  681, 
685,  689,  707,  736,  737,  777, 
779,  780,  786,  832.  —  baldr- 
skinnshökuU,  hökull  með  baldr- 
skinn  (baldekinn)  448,  474,  476, 
680.  —  baldrskinnshökuli  og 
serkr  með  472.  —  hökull.ccc.  með 
baldrskinn  449.  —  hökuU  góðr 
blár  781.  —  hökull  blár  af  vef 
117.  —  fustanshökull  117,  359, 
473.  —  fustanshökuU  hvítr  636. 

—  guðvefjarhöklar  83,  116,  259, 
359,  427,  457.  463.  -  hringofinn 
hökull  442.  —  kolmerktr  hökull 
117.  —  lausir  höklar  403,  683, 
687,  691.  692,  693,  696,  743, 
788.    -    léreptshökull  359,  433. 


—  léreptshökull  gulr  430.  —  lér- 
eptshökull  virðr  fyrir  .vj.  aura 
430.  -  línhökull  117.  —  pells- 
hökull,  hökull  með  pell,  hökuU 
búinn  af  pelli  117,  433,  442, 
472'.    —    hökull  laus  með  pelli 

669.  —    rauðr  hökuU  429,  447. 

—  silkihökull,  hökull  með  silki 
442,  781.  —  silkihökull  rauðr 
með  hlöðum  468.  —  yfirhökull 
433,  452.  —  járnstika,  járnstikur, 
járnstika  lítil,  járnstika  mikil, 
járnstika  stór  (sbr.  stika,  mess- 
ingarstika)  403,  426,  427,  428, 
429,  430,  433,  435^  436, 
437,  439,  440,  441,  442,  444, 
446,    447,    448,    449,    451,    452, 

454,  455,  456,  458,  461,  467, 
471,  472,'  474^  478,  482,  483^ 
665,    670,    681,    684,    689,    691, 

693.  775,  781.  —  kaleikr,  ka- 
lekr,  kalecr  62,  63,  64,  65,  84, 
85,  113,  116,  117,  120,  361, 
425,  426,  428,  429',  430,  481, 
433',  435',  436,  437',  438,  489, 
441,  442,  444,  445,  446,  447, 
U8,  449,  450,   451',    452',    453, 

455,  456,  457,  458,  460,  461', 
462,  463,  464,  465,  466,  467, 
468,  469',  471',  472,  473,  474, 
475,  476,  477',  478,  479,  482', 
485,  576,  577.  635,  637,  651, 
661,  662,   663',  667,    668,    669', 

670,  677,  678,  679,  680,  681, 
682,  683,  684,  685',  686'.  687, 
689,  690,  692',  693,  694,  695'. 
696,  697,  698',  709,  736,  741'. 
742,  743,  768,  769,  770,  773', 
777,  778,  783',    784'.  786,    864. 

—  alguldr  (algyldr)    kalecr  259, 

—  algyltr  kaleikr,  er  vegr  níu 
aura  84.  —  gullkaleikr,  kaleikr 
meðr  gyll  (gull)  114,  116,  403, 
781.    —    gyltr  kaleikr  403,  677, 

694,  737,  777,  779,  780,  781.  — 
gyltr  kaleikr  virtr    i    .iiij.  hund- 


984 


REGISTR. 


[kirkja:   kaleikr— kefiUj. 

ruð  775.  —  kaleikr  og  stendr 
.vj.  aura  665.  —  kaleikr,  er 
stendr.xj.  aura  378.  —  kaleikr 
.ij.  örtugar  hins  .ix.  eyris  og 
gyldr  665.  —  kaleikr  fyrir  hálfa 
.V.  mörk  771.  —  ógyldir  kaleikar 
737,  775,  779,  780,  781.  —  silfr- 
kaleikr  66,  114,  257,  261,  359, 
439.  —  silfrkaleikar  .ij.  gyldir 
116.  —  silfrkaleikr  gyltr  og  vegr 
.xij.  aura  463.  —  kambr:  kirkju- 
kambr  429.  —  trékambr  451.  — 
kanna  682.  —  kantarakápa, 
kantariskápa,  kanteriskápa,  cant- 
eriskápa,  cantoriskápa  62,  64, 
83,  85,  116,  361,  403,  425,  427, 
428,  435,    437',    438,    439,    440, 

441,  442,  444,  448,  449,  45P, 
452,  453-454,  456,  461,  464, 
466,  467,  474,  475,  476.  478, 
483,  485,  576,  615,  662,  665, 
666,  667,  668,  669,  677. 
678',  680,  684,  685,  686,  687', 
689,  690,  692,  693',  694',  695, 
696,  709,  741,  742,  769,  774, 
775,  778,  783,  784,  786,  832.  — 
kantarakápa  af  fustani  117,  — 
kantarakápa  af  fustani  rauð 
635.  —  kantarakápa  (búin  af) 
(með)  guðvef  359,  463.  —  kant- 
arakápa  af  pelli  (með  pell)  117, 

442,  635,  637,  680.  -  kantara- 
kápa  rauð  478.  —  kantarakápa 
með  silfrflingju  689.  —  kantara- 
kápa  með  gulu  sæi  635.  —  Sbr. 
baldrskiner.  —  kápa,  kápur  63, 
447,  449,  450,  452,  453,  455! 
458%  461,  465,  471,  472,  477^ 
483,  661,  679,  680,  681,  683, 
691,  737,  741,  743,  768,  771, 
777,  779,  780,  781,  783.  —  baldr- 
skinnskápa  433,  435,  448.  — 
fustanskápa  359.  —  kápuleppar 
.ij.  709.  —  myrkblár  kápur  691. 
—  pellskápa,  kápa  með  pell 
(af    pelli)    433,    435,    447,    460, 


462.  —  vefjarkápa  359.  —  ker 
408.  —  ker  búið  464.  —  ker 
fornt  460.  —  ker  lítið  743.  — 
messingarker  62,  668,  670,  78ö. 

—  silfrker  740.  —  silfrker  og 
koma  til  .v.  aurar  463.  Sbr. 
stokkaker,  þjónustuker.  —  kerta- 
fjöll  (rétt:  kertastóll?)  694,  — 
kertagrind  429.    —   kertahjálmr 

692,  777.  —  kertahjálmr  með 
járn  637.  -  kertaklofi  427,  429, 
458,  472,  473,  476,  479,  483, 
678,  696,  789.  —  kertaklofi  og 
spíta  með  427.  —  kertistika, 
kertastika  62,  63.  85,  113,  259-', 
261,  359,  378,  403,  408,  411,  427, 
429,  450^  451,455,  457,  458',  459, 
460,  461,  462,  463,  464,  465, 
467,  471,  473,  477.  479, 
484,  615,  617',  634,  635,  651, 
662,  663',  665,  666,  667,  668, 
669',  670,  977%  678,  679,  680, 
682,  684,  685,  686',  690,  693\ 
694',  695,  696',  697,  698,  741% 
742,  743,  768,  770,  771,  773, 
777,    778,   779,   780,    783,  784'. 

—  kertistikur    til    háaltaris  781. 

—  kertistika  með  járn  683,  692, 

693,  696  (sbr.  járnstika).  — 
kertistika  mikil  af  járni  og  önnur 
af  messing  66.  —  kertastika  með 
kopar  576,  661,  683,  689,  691, 
695,  696,  698.  —  kertistikur 
vienar  fyrir  líkneskjum  637.  — 
kertistika  læst  617.  —  kertistikur 
af  raessing,  messingarkertistika 
(sbr.  messingarstika)  442,  451, 
455,  456,  466,  692.  —  smeltar 
kertistikur  691.  —  kertastokkr, 
kertistokkr   403,    427,    429,  666, 

694,  -  kelill  63,  437,  449,  450, 
451,  452,  453,  454,  455,  473, 
477,  667,  681,  741,  786.  -  ketiU 
nýr  427.  —  ketill  fyrir  skírnar- 
font  85.  —  kúgildisketill  119,  — 
sjö    fjórðunga    ketiU     663.     — 


REGISTR. 


985 


[kirkja;  ketiU — kross]. 

kirkjuketiU  441,  445.  448,  456, 
668,  709.  —  messingarketill  439, 
466,  468,  469,  474,  477,  578, 
661,  668.  —  skírnarketiU  681, 
699.  —  kirkjusár  (sbr.  sár)  261, 
428,  440,  442,  448,  466.  — 
kirkjusár  með  búnaði  (umbúnaði) 
452,  458,  786.  Sbr.  kirkjuboUi, 
kirkjukambr,  kirkjuketill.  kirkju- 
kola,  kirkjulás,  kirkjumunnlaug, 
kirkjustóll,  kirkjutjöld  (undir: 
bolli,  kambr,  ketiU,  kola,  lás, 
raunnlaug,  stóll,  tjald).  —  kista 
86,  117,  425,  427,  435,  439,  440, 
441,  449,  450,  451.  452,  453, 
454,  460,  464,  466,  470,  477', 
479,  576,  668,  677^  678,  680, 
683,  684,  696,  741,  771,  772, 
773,  779,  780,  786.  —  bókakista 

454,  463,  467.  —  kista  at  í  eru 
messuklæði  457.    Sbr.  lýsiskista. 

—  kista  læst  449,  455,  465.  — 
kista  ólæst  429,  448,  455,  456, 
460,  464.  —  kista  verðlaus  439. 

—  kistill  119,  448,  463,  471, 
475,  480,  576,  695,  769.  —  kist- 
111  með  helgum  dómum  408.  — 
kistill  og  i  helgir  dómar  og 
upphaf  (=  upp  af)  kross  437.  — 
steindr  kistill  441.  —  klakahögg, 
klakahöggr  425.  426,  427,  429, 
786.  —  klofi  693  (sbr.  kerta- 
klofi).  —  klukka,  klukkur,  clocka, 
cluca  62,  63,  64,  65,  66,  83,  84, 
85,  113,  114,  116.  117,  118,  258, 
259%  260,  261\  359,  361,  378, 
397,  403,  407,  408,  411,  425, 
426,  431,  437,  438%  439,  440, 
441,  443,  444,  445,  446,  448, 
449,    450,    451,    452,    453,    454, 

455,  456,  457,  458%  459%  460% 
461%  462^  463^  464,  465%  466% 
467%  4:68*.  469,  470,  471,  472% 
473^  474%  375%  476,  477,  478% 
479%  480^  481,  482,  483%  484, 
485,  576^    577.    578.    616,    617, 


635,  637,  651,  661,  662,  663% 
665,  666,  667,  668,  669%  670, 
673,  677%.  678»,  679,  680,  681, 
682,  683,  684,  685%  686%  688, 
689,  690.  692%  693,  694%  695 ^ 
696,  697,  698%  709,  736,  738, 
741%  742,  768,  769,  770%  771, 
772,  773,  775,  777,  778,  779, 
780,  781,  783%  784%  786.  787, 
832,  833.  —  klukkubrot  438.  — 
tvennar  samhringjur  359.  —  úti- 
klukka  359.  —  klukkumálmr 
771.  —  klæði  gott  með  baldik- 
inn  781.  —  blátt  klæði  og  saum- 
að  á  427.  —  dýr  klæði  781.  — 
klæði  með  tjöld  um  alla  kirkju 
117.  Sbr.  steinklæði.  —  knjá- 
dúkr  (rángt:  krijnadúkr)  679.  — 
kola  426,  427,  453,  475,  476, 
477%  479,  482,  485,  617,  663% 
668,  692,  696,  741%  742,  770, 
771.  —  kirkjukola  427,  428, 
429%  431,  437,  ^^^'^  444,  445% 
448,  449,  452,  458%  462,  463, 
467%  472%  475,  478,  480,  484. 
677,  693,  694.  -  lýsikola  378, 
771,  773,  785.  —  steind  kola 
62.  —  kórtjald  85.  Sbr.  tjald. 
—  krákr,  krákar  (sbr.  líkakrákr) 
441,  442,  448,  455,  456,  458, 
460%  461,  462».  —  krismaker 
451,  455,  666.  —  krismaker  af 
tönn  677.  —  krókstika  437,  447, 
689.  —  krókstika,  er  stendr  á 
altari  786.  —  krókstika  með 
járn  768.  —  kross,  krossar  62, 
83,  115,  425,  426,  427,  429^ 
430^435  =  .  436,  437%438%439^ 
440%  441%  444,445,  446,  447% 
448%  449%  450%  452%  453,  454, 
456,  457,  458^  459%  460%  461% 
462  ^  463,  464%  465%  466,  467, 
468=»,  469%  470,  471%  472^  473% 
474'.  475%  476%  477^  478% 
479%  480,  481,  482,  483%  485J 
575,  576,    615,    617%   637,   661, 


986 


REGISTR. 


[kirkja  :  kross — likneski  (Agathæ — Elizabetar)] 

663,  665,  666,  667.  669,  678, 
680,  681,  684,  685  ^  689,  690. 
693,  694,  695%  698.  736,  741  ^ 
742,  770,  771',  775%  777,  779, 
780,  781,  786,  832.  —  krossyfir 
altari  473,  651.  —  kross  yfir 
altari  með  líkneskjum  741.  — 
kross  frammi  á  kór  781.  —  kross 
yfir  kórdynim  378.  —  gyltr 
kross  668.  —  gyltr  kross  með 
stalli  basiliskum  691.  —  látúns- 
krossar  .ij.  smeltir  (sbr.  smelta 
kross)  434—435.  —  likakross 
474.  —  kross  með  líkneskjum 
434,  437,  471,  474,  478,  483, 
686,  690,  699,  770,  773,  783, 
787.  —  kross  með  líkneskjum 
jafngóðr.  iiij.  mörkum  743.  — 
krossar  þrír  steindir  með  líkn- 
eskjum  738.  —  kross  óbúinn 
442.  677.  —  messingarkross  682, 
692,  737.  —  kross  pítallagðr 
635.  —  róðukrossar  65,  66,  84, 
85,  118%  259,  261,  403,  408, 
427,  437,  463,  480.  484,  577, 
616,  669,  678,  679,  682,  697, 
778.  —  róðukross  gyldr  (gyltr) 
403,  472.  —  róðukross  með  líkn- 
eskjum  783.  —  róðukross  smeltr 
665.  —  róðukross  nieð  tré  785. 
—  silfrkross  lítill  670.  —  silfr- 
kross  með  helgum  dómum  (cum 
reliquijs)  474,  770.  —  smelta 
kross,  smeltr  kross  63,  84,  85, 
117,  119,  120,  361,  378,  397, 
408,  426,  427,  428,  442,  466, 
469,  578,  634,  635,  637,  662^ 
663,  665,  677,  678.  681,  682, 
683,  685,  688,  691,  696,  698, 
709,  737,  741,  768,  769,  772, 
778,  781,  784.  —  steindr  kross 
361,  378,  438,  687,  768.  —  kross 
með  tré  steindr  vel  688.  — 
steindr  kross  með  undirstöðum 
578.  —  kross  með  stög  663.  — 
kross  með  (af)  tré  466,  668.  - 


kvern    668.   —   handkvern   678. 

—  lampr,    lampi   436,  483,  665. 

—  eirlampr  786.  —  lampi  af 
járni  458.  —  messingarlampr, 
(— lampi)  429,  463.  —  lás  117, 
425,  427,  435,  449,  451,  469, 
472,  663,  695.  -  x.  aura  lás 
425.  —  kirkjulás  425.  427,  448. 
457,  471,  480,  481,  665.  -  látuns- 
kross.  sjá  kross.  —  lectari  [ská- 
borð  að  lesa  viö]  403,  437,  439, 
443,  458,  463,  467,  468,  469, 
474,  485,  661,  663,  665,  668, 
693,  709,  741,  743,  768,  771, 
778.  —  lectari  með  reiðustól 
408.  —  lectaradúkr  693,  781,  — 
lectaradúkr  sprangaðr  635.  — 
lektarastóU  261.  —  líkaábreiðsl 
(sbr.   ábreiðsl)     427,     428,    435, 

437,  438,  440,  445.  446,  447, 
469%  472,  474,  475,  480, 
635.  —  likakrákr  (sbr,  krákr; 
sbr.  Lærdómslistafélags  rit  VII. 
248—250;  VIII,  71-76)  411, 
430,  439,  445.  446,  457,  468, 
616,  634.  —  líkakross.  sjá  kross. 

—  líkakult  442,  468.  —  líkneski, 
Ukneskja    378,    430,    434,    437, 

438,  439,  446,  449,  460,  465, 
468,  474,  477,  479^  492.  617, 
682,  689.  -  biskupslíkneski  441. 

—  likneski  á  krossi  471,  474.  — 
líkneski  með  krossi  483,  686, 
690,  699,  738,  741,  743,  770, 
773,  783,  787.  —  hkneski  undir 
krossi  462,  465,  478.  —  kerti- 
stikur  vænar  fyrir  líkneskjum 
637,  —  Agathæ  líkneski  458.  — 
Ambrosius  likneski  446.  — 
Andreas  líkneski  456,  467,  468, 
474.  478,  617,  668.  —  Bartholo- 
meus  likneski  458, 576.  —  Bene- 
dictus  likneski  787,  —  Cecilíu 
líkneski  451.  —  Christophorus 
likneski  469.  —  Elizabetar  líkn- 
eski  (móður  Jóns    skírara)   474.. 


REGISTR, 

[klrkja :  líkneski  (Jóns  baptiste — I'orláks)  —  messuklæði] 


987 


—  Jóns  líkneski  baptiste  85, 
454,  456,  462,  473.  474,  478, 
480,  483,  576(?),  634.  -  Jóns 
likneski  postula  408,    448,    677. 

—  Katrínar  likneski  476.  — 
Laurentius  likneski  429,  452.  — 
Magnús    líkneski    Eyjajarls  428. 

—  Margrétar    líkneski  461,  464. 

—  Maríu  líkneski  428,  429,  431, 
445.  450.  458,  459,  473,  478, 
480,    482.    485,    615,    677,   773, 

786.  —  Marteins  líkneski  464, 
668.  —  Michaels  líkneski,  Mi- 
chials  likneski  449,  450',  460, 
465,  472.    —    Nichulas  líkneski 

84,  429,  435,  437,  440^  446,  451, 
4="9,  465,  472,  475,  477,  779.  - 
Ólafs  h'kneski  konungs  hins 
helga  85,  435,  442,  444,  445', 
449.  452,  454,  456,  459,  461, 
469,   473,    485,    578,    741,    786, 

787.  —  Ólafs  líkneski  á  hesti 
469.  —  Pétrs  líkneski  378,  425, 
431,  437,  447,  459^  460,  461, 
462,  463,  465,  471,  474,  575, 
615,  684.  —  Sacarias  líkneski 
474.  —  Thomas  líkneski  481, 
483.  —  Thomas  (Tumass)  h'kn- 
eski  postula  427,  428,  770.  - 
forláks  líkneski  445,  459,  460, 
473,  576,  577,  668,  684,  695, 
768.  —  loð,  sjá  hlöð.  —  lýsis- 
ker  665.  —  lýsiskista  427,  458. 
Sbr.  lýsikola.  —  lýsimunnlaug 
62.  —  merki  (sbr.  gunnfáni)  62, 

85,  117,  120,  408,  427,  428, 
429', 480,  431,  433,  435,  437,  438», 
440,  441,  445,  446,  450,  451', 
452',  454',  455,  456,  457,  458', 
459,  460',  461',  462',  463,  464, 
465,  467,  468,  469,  470,  47L 
472,  474,  475',  476,  477',  478^ 
479',  480,  481,  482,  484,  485, 
662,  663,  665,  667,  668,  669, 
670,  677,  679,  680,  681,  686, 
693,  695,  709,    741',    743,  768, 


769,  770,  771,  773,  777,  788», 
784,  786.  —  rautt  silkimerki 
474.  —  messingarstika  (sbr. 
stika,  járnstika)  428,  433.  437, 
439,  440,  441%  446,  448,  452, 
458,  461,  466,  468',  469,  470, 
471,  472',  473,  474,  475%  476, 
477,  479,  480,  483,  485,  681. 
Sbr.  hjörtr  af  messing,  messing- 
arker,  messingarketill,  messing- 
arkross,  messingarlampr,  kerti- 
stika  af  messing  (undir :  hjörtr, 
ker,  ketill,  kross,  lampr,  kerti- 
stika).  —  messudúkr  576.  — 
messuföt64,  66,  83,  85,  114, 116, 
117,  118,  120,259,  261,359,426, 
437,  459%  461,  463,  465,  466^ 
467,  466-',  480,  635,  665,  681, 
769,  784.  —  messuföt  einföld 
408.  —  forn  messuföt  427.  — 
prests  messuföt  65.  —  messu- 
fata  kista  359,  403,  427,  444, 
458',  475,  483,  635,  666%  670, 
688,  692,  741,  743,  768,  773, 
777.  —  messufatakista  ólæst 
693.  —  messufatastakkr  62,  665, 
681,  741.  -  messuklæði  62, 
361,  403,  425,  426,  428,  429, 
430%  433,  435,  436,  437,  438, 
439,  440,  441,  444,  445,  446, 
447,  448,  449,  450%  452%  453% 
454,  455,  457,  458%  460,  461% 
464,  465,  469,  471,  472%  473, 
474%  475,  476,  477',  478,  479, 
480,  482',  483,  577,  616,  617, 
634,  636,  637,  651,  661,  662, 
663%  666,  667,  668%  669',  670, 
677%  678,  679,  680%  682,  683, 
684,  685%  686%  687,  689,  690, 
691,  692,  693%  694',  685%  696, 
697,  698,  709,  737,  741%  742, 
743,  768,  770,  771,  773^  775% 
777,  778,  779,  780,  783',  784. 
—  messuklæði  at  öllu  426,  451, 
456,  462.  —  messuklæði  með 
búnum  blæjum  786.    —   messu- 


988 


REGISTR. 


[kirkja:  mes3Qkla?ði — skrin]. 

klæði  búin  af  pelli  442.  ^ 
tveggja  marka    messuklæði  439. 

—  messuklæðakista  428,  441. 
445,  770.  —  messuserkr  (sbr. 
serkr)  424,  444,  453,  458,  461, 
463»,  467,  468,  472».  476,  482. 
668,  680,  693.  —  messuserkr 
nýr  óvígðr  677.  —  messustakkr 
442,  635,  668.  678,  771,  773, 
778.  —  munnlaug.  munnlog  (sbr. 
lýsimunnlaug.  sacrarium,  sacra- 
rium  munnlaug)  62,  63 %  85, 
115,  117,  118,  258,  260,  261^ 
403,  408,  426,  427».  428,  429». 
433,  435,  438»,  440,  441».  442. 
444.  445,  446,  448,  449».  451». 
452».  456.  458»,  459»,  460», 
461»,  462,  463»,  467,  468,  469, 
470,  472,  478,  474,  477,  480^ 
483,  485,  576,  577,  634.  635, 
661.  662,  666»,  667,  668,  669»! 
670,  678»,  679.  680.  681.  682, 
683,  685,  686»,  690,  693»,  694», 
695»,  697,  741,  742,  743,  769, 
771.  775,  777,  778,  785,  786.  — 
allarismunnlaug  378.  —  kirkju- 
munnlaug  359.  —  munnlaug  at 
skira  börn  1  (sbr.  skírnarfontr, 
skírnarsár)  692.  —  mösurker 
(mosurkær)  740  (1  fykkvabæ), 
741  (í  Kirkjubæ).  —  óttusaungs- 
sloppr  445.  480,  634.  —  páll 
442.  —  páskakerti  62,  668.  — 
páskakerti  af  tré  665.  —  páska- 
kerti  á  útaltarum  tveim  62.  — 
pottr  460.  —  propiciatorium 
433,  449.  —  propicitorium  .vj. 
aura  af  silfri  456.  —  pro- 
piciatorium.  er  stendr  mörk  433. 

—  refiU,  reflar  378,  427,  435,  471, 
476,  576,  617,  784,  832.  -  refill 
sæmilegr  441.  —  ij.  reflar  góðir 
utar  um  kirkju  463.  —  iij.  reflar 
1  saunghúsi  463.  —  refiU  nýr 
.viij.  álna  lángr  378.  —  ix.  álna 
refiU   440.     —     xij.    álna    refill 


með  hálfbreiðum  dúk  786.  — 
refiU  hálfrar  .xv.  álnar  nýr  743. 

—  xvj.  álna  refill  með  hálf- 
breiðum  dúk  786.  —  refill  .xvij. 
álua  476.  —  hálft  .iiij.  hundrað 
í  reflum  581.  —  skrúðreflar  .ij. 
góðir  norrænir  463.  —  reiðu- 
stóll  (sbr.  lectarastóU)  117,  408, 
617.  635.  —  reka  442.  —  reyk- 
elsis  buðkr,  sjá  buðkr  (sbr.  reyk- 
elsi).  —  riðstakkr  (=  brynja) 
455.  —  rós  af  silfri  781.  — 
sacrarium  741,  783,  784.  — 
sacrarium  munnlaug  (sbr.  sac- 
rarium  og  munnlaug)  361,  425, 
465,  466,  467,  471.  473,  477, 
481,  484,  578,  615,  617,  637, 
663,  684.  685,  688,  689,  690, 
696,  698,  768,  770,  771,  772, 
773,  778,  783.    —    saltkarl  443. 

—  sálún  456,  462,  468,  477, 
483,  635,  743.  —  sálún  .ij.  með 
lectaradúk  spraunguðum  635.  — 
sár,  sáir  (sbr.    skírnarsár)   425, 

426,  435.  —  sár  með  búnaði 
sínum  458.  Sbr.  kirkjusár.  — 
saumr:  blátt  klæði  og  saumað 
á  427.  —  serkr  (sbr.  messu- 
serkr)  472,  692,  779,  780.  — 
serkr   laus    777.    —    sessa  467. 

—  silkipungr  446.  —  skáUr  með 
metum  683.  —  skikkja  forn  469. 

—  skinargur  425.  —  ij.  marka 
skinargur  425.  —  skírnarsár  [sbr. 
skírnarfontr  (undir:  fontr);  sbr. 
skirnarketiU  (undir:  ketill,  sbr. 
fontr)]  63,  635,  661,  663,  679,  682, 
685,  742,  777,  785.  —  skjóla  378, 
458,  679.  —  skjöldr  452  (á 
Grund  í  Eyjafirði).  —  skons 
483.  —    skriftljós    (sbr.    eldberi) 

427,  429,  430,  455,  461,  462», 
483.  —  skrín,  skríni  62,  85, 
116,  259,  427,  428,  429,  433, 
435,  436,  437,  441,  442,  447, 
449,  450,    452»,    453,   458,   462, 


RÉGISTR. 


[kirkja:  skrin— spíta]. 

463,  464.  471,  475»,  476,  477», 
479*,  482,  483,    484,    485,    637, 

665,  677,  678,  681,  687,  691, 
692,  694,  695,  737,  741,  771, 
777,  779,  780,  781,  832.  - 
skrín  virt   á    .iij.    hundruð    775. 

—  koparskrín  (»koparsker«  = 
kopars  ker?)  með  helgum  dóm- 
um  695.  —  skrín  með  helgum 
dómum  84,  439,  440,  451,  466, 
469,  666,  668,  688,  690,  693, 
696.  —  skrín  gylt  með  helgum 
dómum  403.  —  skrín  óbúið  685. 
-^  skrín  með  silfr  683.  —  skrín 
með  tönn  og  silfr  709.  —  tré- 
skrín  með  reliquijs  778.  — 
skript  (litmynd),  skriptir  64, 
118,  259,  426,  443,  463.  —  flat- 
skript  576.    —    litil    skript  774. 

—  skript  steind,  sú  sem  á  er 
Uppreistarsaga  665.  —  Andreas 
skript  669,  687.  —  Clemensskript 
775.  —  Jakobsskript  688.  — 
Jóns  (Joans)  skript  baptiste  84, 
681,  738.  —  Jóns  skript  postula 
685,  686,  691,  694.  —  Katerínar- 
skript  709,  775,  781.  —  Lauren- 
tiusskript    615.    —    Luciuskript 

666.  —  Maríuskript  84,  85,  261, 
361,  378,  408,  411,  427,  429, 
434,  4372,  438^440,  441^  442», 
446,  447,  449',  451»,  452,  454, 
456,  457,  458,  459»,  460,  461», 
462»,  463,  465,  466,  467»,  470, 
471,  472»,  473,  474»,  475,  476, 
477,  478,  479,  482,  483,  484, 
575,  577,  578,  617,  634,  635, 
637,  661,  662,  663»,  669,  670, 
677»,  678,  680,  681,  683,  684», 
685»,  686,  687,  688,  689,  690, 
692,  693»,  694»,  695,  696,  698, 
699,  709,  737,  741,  742,  743, 
768,  769,  770»,  771,  777,  779, 
780,  781,  783,  784,  787,  832.  - 
Maríuskript    gyld    117,    665.    — 

—  Maríuskript     lítil    439.     — 

Dipl.  Isl.  II.  B. 


Maríuskript  lítil  með  tini  741.  — 
Maríuskript  stór  691.  —  Maríu- 
spjald  473.  —  Maríuskript  Mag- 
dalene  692,  738.  —  Marteins- 
skript  668.  —  Michaelsskript 
651,  680,  696.  —  Nichulasskript 
438,    464,    677,    691,    777,    780, 

783,  832.  —  Ólafs  skript  kon- 
ungs  hins  helga  578,  663,  681, 
682,  685,  690,  696,  699,  736, 
741,  783.  —  Páls  skript  postula 
693.  —  Pétrs  skript  postula  378, 
441,  637,  661,  677,  683,  685, 
693.  —  Thomas  skript  690,  691. 
—  f  orláks  skript  biskups  85, 
637,  668,  670,  679,  681,  709, 
738,  779,  780,  783.  —  skurn 
silfrbúin  781.  —  sleggja  442.  — 
slikisteinn,  slikjusteinn  403,  455, 
666.  —  sloppr,  sloppar  62,  63, 
64,  83,  85,  117,  359,  403,  428», 
435»,  437,  439,  442,  447,  453, 
456,  466,  469,  471»,  472»,  474, 
475,  476,  477,  478,  479»,  483, 
635,  637,  662,  663,  665,  667, 
668,  669,  677,  678,  679,  680, 
681.  682,  683,  684,  686»,  687, 
689,  690,  692,  693,  694»,  695», 
696,  698,  709,  737,  741»,  742, 
743,  768,  769,  771,  774,  775, 
777,  778,   779,    780,    781,   783», 

784,  786.  —  sloppr  og  skinn 
undir  463.  —  yfirsloppr  425, 
427,  429,  437,  440,  441,  446, 
448,  449»,  450,  451»,  452,  454, 
455,  558,  460,  461»,  462.  464, 
465,  467,  469,  471,  480,  484.  — 
smelta  kross,  sjá  kross.  —  sól- 
arsteinn  451,  668,  775.  —  sót- 
dript  (sótdrift,  sotdryftt,  sótript) 
378,  427,  429,  437,  449,  472, 
475,  478,  480,  484,  668,  769.  — 
sótdriptir  .ij.  blámerktar  455.  — 
spjald  og  á  crucifixio  454.  —  spíra 
781.  —  spíta  (rétt:  spíra?)427.— 
spíta  (spíra?)    af  járni  429.    — 

63 


REGISTR. 


[kirkja :  steinhnúðt — vatnsboUi]. 

steinhnúðr  678.  —  steinklæði 
117,  427.  —  steinspjald  448.  — 
steintjald    (sbr.   tjald)  709,  769. 

—  steintjald  gott  (sæmilegt)  um 
saunghús  429,  460.  —  stigi  443, 
678.  —  stika,  stikur  (sbr.  járn- 
stika,  messingarstika)  449',  453, 
709.  —  blýstika  685.  —  stika 
af  messing  483  (sbr.  messingar- 
stika).  —  tálknstika  455.  —  tré- 
Btika,  stika  af  tré  468,  470, 474, 
480,  481.  —  tréstika  steind  467. 

—  stokkaker  (sbr.  ker)  428.  — 
stóla,  stólur  261,  425,  427,  431, 
455»,  467,  468,  472»,  479,  637, 
663,  679.  680.  682,  685,  686, 
698,  786».—  baldrskinns  (baldi- 
kins)  stóla  433,  471.  —  stóla 
og  handlín  með  baldrskinn  476. 

—  stóla  laus  450.  —  stóll,  stólar 
403,  426,  427,  443,  449,  450, 
458,  467',  468»,  474.  475,  484, 
666,   668,    677,    680,    692,   696, 

778,  785.  —  stóU,  er  má  varð- 
veita  í  messuföt  466.  —  kirkju- 
stóU  485.  —  stökkuU,  stökkviU 
378,  458.  —  subtUl,  subtile  687, 
691,  737,  775.  —  sudarium  479. 

—  tabula,  tabulum,  tabla  62, 
448,  449.  458,  459,  460,  462, 
468»,  471,   474,    482,    692,    770, 

779,  780,  781.  —  tabula  (tabla), 
tabulæ  yfir  aUari  429,  457,  637, 
668,  681,  682,  690,  695.  —  ta- 
bulum  nýtt  yfir  aUari  668  — 
tabla  fyrir  háaUari  og  önnur 
uppi  yfir  690.  —  tabulum  eneum 
deauratum  679.  —  tintinnabulum 
(sbr.  bjaUa)  457.  —  tjald,  tjöld 
83,  261,  429,  441,  578,  615,  651, 
666,  678,  679,  688,  695,  696,  770. 

—  cc.  í  tjöldum  771.  —  tjöld  til 
.viij.  aura  119.  —  tjöld  um 
kirkju,  tjöld  of  (um)  aUa  kirkju, 
tjöld  umhverfis  (í)  kirkju,  tjöld 
umhverfis  sig,  tjöld  innan  kirkju 


(sig)  62,  64,  65,  66,  115,  117, 
118,  119,  120,  259,  260,  261, 
359,  378,  403.  426»,  427,  428, 
429,  430,  431,  433,  435»,  438», 
440,  441,  445,  446,  447,  448, 
449»,  450,  451»,  452»,  454,  456, 
458»,  459»,  460»,  461,  462», 
463,  465»,  466,  467*,  468»,  469, 
471»,  472»,  474»,  475»,  476,  477», 
478,  479»,  480»,  481,  483»,  484, 
485,  634,  637,  665,  666,  668, 
669,  673,  680,  681,  682,  683, 
684,  686,  689,  690,  693»,  694», 
695,  741,  742,  770,  772,  773, 
775,  777,  778,783»,  784.  —  tjöld 
um  aUa  kirkju  með  nýjum  dúk- 
um  683.  —  forn  tjöld  um  kirkju 
408.  —  tjöld  vond  um  kirkju 
436.  —  tjöld  umhverfis  sig  ein- 
föld  769.  —  tjöld  tvíföld  um- 
hverfis  kirkju  779,  780.  —  kirkja 
altjölduð  427.  —  kirkja  altjölduð 
með  bjórum  437.  —  tjöld  um- 
hverfis  sig  utan  eigi  utar  um 
þvert  670.  —  tjöld  og  borðar 
umhverfis  kirkju  781.  —  tjöld 
um  alla  kirkju  og  saunghús  442 

—  443.  —  tjöld  umhverfis  í 
kirkju  og  stöpli  85.  —  tjöld  um 
framkirkju  482.  —  tjöld  um 
framkirkju  dúkalaus  616.  — 
tjaldatötrar  í  framkirkju  473.  — 
tjald  yfir  Ukneski  480.  —  bjór- 
tjald,  sjá  bjór.  —  bríkartjöld, 
sjá  brík.    —    ferskeptutjöld  474. 

—  sbr.  föstutjald.  —  himintjöld 
484.  —  kirkjutjöld  455.  —  kirkju- 
tjöld  hálffimtug  með  dúkum  fyrir 
cccc  635.  —  kórtjöld,  tjöld  um 
(umhverfis)  kór.  saunghústjöld, 
tjöld  um  saunghús  62,  63,  85, 
473,  661,  677,  678.  697.  —  tjöld 
um  kór  og  utar  öðru  megin  669. 

—  Sbr.  langaföstutjald.  —  stein- 
tjald  441,  472.  —  steintjald  fornt 
408,  784.  —  tunna  663.  —  vatns- 


REGTSTR. 


m 


[kirkja:  TalnsboUi — öx;    bækr  : — Andréssaga]. 

boUi  (sbr.  bolli)  443.  —  vatndýr 
vatnsdýr  85,  679.  —  vatnkarl, 
vatnskarl  62,  668,  677,  683,  685, 
689,  743,  775,  777.  —  vatnkarl 
af  messingu  117.  —  vatnsker 
687.  —  vatnsker  með  kopar  692. 

—  vatnsker  af  steini  679.  — 
vatnketill,  vatnsketiU   440,    459, 

460,  461.  462,  471,  472%  473, 
474,  476,  480.  636,  663,  666». 
668,  669,  680,  683,  685,  686, 
689,  690,  692,  697,  699,  741, 
742,  770,  773,  775,  777,  783, 
785.  —  þelahögg  (sbr.  klaka- 
högg)  771.  —  þjónustubuðkr,  sjá 
buðkr.  —  þjónustuhús  með  silfr 
(af  silfri)  471,  480.  —  þjónustu- 
ker  af  silfri  440,  452.    Sbr.  ker. 

—  ömpull,    ampuU,  ampli    459, 

461,  474,  665,  668.  —    örk  428. 

—  öx  (ex)  481. 

kirkja,  bækr  kirkna  (sbr.  bóka- 
kista,  sjá  kirkja:  búnaðr,  undir: 
kista)  258,  427,  430.  435,  439, 
440,  444,  446,  448,  449,  451, 
453,  455,  456,  457,  459,  460, 
461,  462,  463,  465,  466,  471, 
473,  479,  576,  635,  651,  666, 
668,  786,  832.  —  ein  bók  forn 
83.  —  ein  bók  vond  440.  —  eitt 
kver  454.  —  í  tréspjöldum  bók 
og  saungr  á  443.  —  bækr  fornar 
og  vondar  433.  —  bækr  allar 
114.  —  xij,  mánaða  bækr  779, 
780.  —  bækr  per  anni  circulum 
471,  —  bækr  per  anni  circulum 
að  saung  og  lesi  og  messum  482. 

—  per  usum  bók  á  sumarið  434. 

—  bók  per  usum  466.  —  tui- 
ærnar  bækr  at  saung  frá  Jóns- 
messu  til  páska  786.  —  ij.  bækr 
vondar  448.  —  ij.  bækr  per 
usum  475.  —  iij.  bækr  397, 
427,  741,  784.  —  iij.  bækr  litlar 
430.  —  iij.  bækr  á  norrænu  455. 

—  iij,  bækr  vondar  429.  —  iiij. 


bækr  120,  439.  —  iiij  bækr  per 
usum  468.  —  v.  bækr  vondar 
462.  —  vj,  bækr  441.  —  bækr 
.vij.  með  jafnleingda  rími  64. — 
viij.  bækr  428,  463.  —  viij.  bækr 
fornar  448.  —  viij.  bækr  secun- 
dum  ordinem  fyrir  ,vij.  hundruð 
635.  —  ix.  smábækr  á  mörk 
775.  —  X.  bækr  hæfar,  aðrar  .x. 
fáneytar  465,  —  vj.  og  .xx.  smá- 
bækr  668.  —  vj.  bækr  hins  ,iv. 
tygar  62.  —  hálfr  vj.  tugr  bóka 
456.  —  bækr  metnar  til  verð- 
aura  (sbr.  eyrir,  hundrað,  mörk): 
saltari  fyrir  hálfan  .x.  eyri  450, 

—  X.  aurar  1  bókum    667,   685, 

—  bækr  .x.  aura  verðar  441.  — 
xij,  aurar  í  bókum  451,  663, 
783.  —  hálf  mörk  í  bókum  430. 

—  saltari  sá,  er  tekr  mörk  429. 

—  merkrsaltari  670.  —  ij.  merkr 
í  bókum  785.  —  ij.  marka  salt- 
ari  435.  —  iij.  merkr  í  bókum 
778.  —  iiij,  merkr  í  bókum669, 
773.  —  c.  í  bókum  694,  741.  — 
hálft  annað  .c.  í  bókum  662, 
686.  —  cc.  í  bókum  426,  465, 
670,  689,  694,  743,  771. -hand- 
bók  með  lágasaungum  fyrir  ij 
hundruð  775,  —  hálft  þriðja 
hundrað   í   bókum  483,  692,  — 

—  ccc.  í  bókum  677.  —  xij, 
aurar  hins  fjórða  hundraðs  í 
bókum  683.  —  cccc.  í  bókum 
693,  777,  —  V.  hundruð  í  bók- 
um  457,  681.  —  vij.  c.  átta  bækr 
secundum  ordinem  635.  —  ix. 
hundruð  í  bókum  773,  —  x. 
hundruð  í  bókum  (og  messu- 
klæðum)  430,  696,  —  Actus  apo- 
stolorum  435,  455,  680.  — 
Agnessaga  679.  —  Alquinus 
(Alkuinus)  435,  455.  —  altaris- 
bók  408,  451,  458,  465,  466, 
479,  482,  665.  —  Andréssaga 
468,  —   Andréssaga  á  norrænu 

63* 


992 


REGISTK. 


[klrkja,  bækr:   Apokalípsis — graduale]. 

456.  —  Apocalipsis  silfrbúin  62, 
668.  —  ártiðarím  427,  429.  —  ár- 
tíðaskrár  443,  446,  448,  448-449, 
450,  451.  452,  463,  465,  467. 
476.  665,  666,  775,  786.  -  ár- 
tíðaskrá  forn  443.  —  aspiciens- 
bók  84,  435,  437,  439,  443,  451, 
452,  454,  455,  461,  480.  —  aspi- 
ciensbók,  er  tekr  .xij.  mánuði 
665.  —  aspiciensbók  per  usum 
679.  —  aspiciensbók  að  saung 
til  páska  786.  —  aspiciensbók 
frá  Jólaföstu  og  fram  yíir  Jól 
448.  —  aspiciensbók  frá  páskum 
og  til  hvítadaga  448.  —  aspi- 
ciensbók  eptir  páskar  435.  — 
aspiciensbók  til  páska  458.  — 
aspiciensbók  de  sanctis  frá  Jóns-  i 
messuogtil  Jólaföstu458.  —  aspi- 
ciensbók  de  sanctis  um  sumarið 
428.  —  aspiciensbók  forn  frá 
páskum  til  hvítadaga  með  öllum 
hymnum  443.  —  aspiciensbók 
de  sanctis  tekr  tU  at  Jónsmessu 
og  fram  um  allra  heilagra  messu 
430.  —  aspiciensbók  de  sanctis 
tekr  til  að  Krossmessu  á 
haustið  og  til  Jóla  að  saung  og 
lesi  448.  —  aspiciensbók  að  óttu- 
saungum  fram  um  Jól  437.  — 
aspiciensbók  frá  Jólum  (de  sanc- 
tis)  til  páska  437,  479.  —  aspi- 
ciensbók  á  vetrinn  452.  —  aspi- 
ciensbók  meðr  hymnum  frá  trini- 
tatisviku  til  adventum  að  domi- 
nicum  de  sanctis  alt  og  svo 
suffragium  443.  —  aspicensbækr 
vondar  .iij.  að  dominicum  og 
meðr  suffragium  446.  —  aspi- 
ciensbók  frá  Jólaföstu  til  páska 
bæði  að  saung  og  lesi  466.  — 
aspiciensbók  tekr  til  í  advent  og 
fram  um  hvítasunnu  462.  — 
aspiciensbók  tekr  til  að  Jólaföstu 
og  til  páska  að  dominicum  og 
de  sanctis  464.  —  aspiciensbók 


til  páska  frá  Jólaföstu  465.  — 
ij.  aspiciensbækr  í  spjöldum 
enskar  439.  —  Sermones  Augu- 
stini  435,  455.  —  capitularius, 
capitularium,  capitularia,  capi- 
tularij  426,  437,  440,  443.  445, 
449,  452,  455.  458,  460.  465, 
466,  479,  480,  665,  680,  775.  - 
capitularia  .ij.  ad  ordo  466.  — 
capitularius  de  sanctis  458.  — 
capitularium  og  hymnarius  á  einni 
bók443.  —  Ceciliusaga  665.  —  Ce- 
ciliusaga  á  latínu  og  norrænu  451. 
Clemens  saga  665.  —  coUectarius 

451,  453,  665,  775.  —  commonis- 
bók,  communisbók  775.  —  com- 
munisbók  at  messum  429.  — 
commune  (communis)  sanctorum 
463,  466.  —  Dialogus  436.  - 
Dialogus  á  tveim  bókum  455.  — 
dominicale,  dominicubók  437, 
471,  775.  —  dominicales  .ij.  465. 

—  dominicale  de  sanctis  465.  — 
dominicale    per    anni    circulum 

452.  —  dominicale  á  sumarið 
460.  —  dominicubók  per  anni 
circulum  438.  —  dominicubók  á 
sumarið  í  selskinni  437.  — 
Eligij  sermo  455.  —  epistola- 
rius  433.  —  Flores  beate  virgi- 
nis  781.  —  formæli  665.  —  For- 
málabók  775.  —  fræðíbækr  455. 

—  gjörningabók  427.  —  gradu- 
ale,  gradualia.  graðall,  graðlare, 
grallare  427,  437,  440,  443,  445, 
448,  449,  451,  453,  456,  458, 
460,  461»,  462.  465,  477,  479, 
482,  616,  665,  679,  709.  - 
graðall  að  nafni  428.  —  gradu- 
ale  per  ordinem  466.  —  gradu- 
ale  fornt  709.  —  grallare  forn 
430.  —  graduale  (graðall,  graðl- 
are)  per  usum  439,  445,  464, 
473.  —  graduale  fyrir  hund- 
rað  775.  —  graduale  á  tveim 
bókum  455.   —  gradall  de  sanc- 


REGISTR. 


993 


[kirkja,  bækr:  graduale— lesbók]. 

íis  435.  —  graduale  með  se- 
quencium  459.  —  graduale  meðr 
sequencium  per  anni  circulum 
479.  —    enskr  graðall  435,  439. 

—  Exposiciones  Gregorij  435.  — 
Homiliæ  Gregorij  455.  —  Guð- 
mundar  saga  biskups  435.  — 
guðspjöll  775.  —  guðspjöU  í 
selskinni  436.  —  guðspjallabók 
665.  —  handbók  (sbr.  manuale) 
84,  259,  445,  456,  460,  466,  480, 
665.  —  handbók  með  lágasaung- 
um  fyrir  .ii.  hundruð  775.  —  Hei- 
lagra  manna  sögur  448.  — Heilagra 
manna  sögur  nokkurar  áeinnibók 
635.  —  historiabók  de  sanctis 
453.  —  homiliur  455.  —  homi- 
liur  á  sumarið  443.  —  homiliæ 
Gregorij  455.  —  hymnar  452.  — 
hymnabók,  ymnabók  84,  435,  458, 
460,  463.  —  hymnarius,  hymna- 
rium,  ymnarium  429,  440,  443, 
449,  452,  461,  465,  466,  475, 
479,  665,  680.  —  Sermo  Jero- 
uymi  de  assumpcione  sanctæ 
Mariæ  og  miracula  eiusdem  á 
einni  bók  435.  —  Invencio  Cru- 
cis  435.  —  Invencio  Crucis  og 
enn  fleira  á  bók  435.  —  Jóla- 
bók  440.  —  Jólatíðabók  463.  — 
Jóns  saga  postula  408,  449,  665. 

—  kórbækr  fjórtán  449.  —  kór- 
saungvabók  460.  —  Kristinréttr 
443.  —  Kristinréttr  forn  435, 
464.  —  Kristinréttr  á  norrænu 
453.    —    Kross-sögur  báðar  665. 

—  kvaterne  466.  —  kver  .vj.  er 
á  eru  sequenciur  467.  —  iiij. 
kver,  er  sungið  er  á  de  domi- 
nica  468.  —  lágasaungvabók 
437,  452,  455.  —  lágasaungva- 
kver  443,  449,  456,  468.  — 
latínusaungvar  á  .ij.  bókum464. 

—  legendubækr  437,  475.  — 
legendubækr  per  anni  circulum 
435,     440,     451,     462,     472.    - 


legendubók  .xij.  mánuði  að  do- 
minicum  436.  —  legendubók, 
tekr  til  in  adventu  og  fram  um 
Jól  463.  —  legendubók  de  san- 
ctis  á  .ij.  selskinnsbókum  435. — 
lesbók,  lestrbók  84,  439,  449, 
450,  451,  455,  460,  477'.  —  les- 
bók  per  anni  circulum  (per 
annum)  448,  452,  453,  479,  482. 

—  lesbók  per  anni  circulum  að 
dominicum  en  til  Columbamessu 
de  sanctis  441.  —  lesbækr,  er 
taka  .xij.  mánuði  458,  665.  — 
lesbók  de  sanctis  449,  679.  — 
pentuð  lesbók  de  sanctis  443.  — 
lesbók  de  sanctis  á  vetrinn  430. 

—  lesbók  de  sanctis  á  sumarið 
448.  —  lesbók  de  sanctis  frá 
Jónsmessu  til  Jóla  455.  —  les- 
bók  de  sanctis  frá  Jónsmessu 
fram  yfir  Nikulásmessu  786.  — 
lesbók  de  sanctis  frá  Jónsmessu 
baptiste  framan  til  Gregorius- 
messu.  vetrhlutinn  með  fornri 
skipan  709.  —  lesbók  de  sanctis 
per  anni  circulum  460.  —  les- 
bók  á  (um)  sumarið  427,  679.— 
lesbók  frá  messudögum  fram  yíir 
Maríumessu  1  föstu  786.  —  les- 
bók  alt  sumarið  til  Jólaföstu  að 
dominicum  443.  —  lesbók,  tekr 
til  að  páskum  og  til  hvítadaga 
445,  448.  -  lesbók,  tekr  til  að 
Jólaföstu  og  til  páska  (448)  að 
dominicum  430,  452.  —  lesbók, 
tekr  til  að  páskum  og  til  Jóla- 
föstu  og  fram  til  páska  og  að 
skipuðu  430.  —  lesbók,  tekr  til 
að  Jólaföstu  að  dominicum  og 
til  langaföstu  og  siðan  alt  út 
þaðan  445.  —  lesbók,  tekr  til  að 
Jólaföstu  (de  adventu)  og  til 
níuvikna  föstu  454,  460.  —  les- 
bók  de  adventu  til  páska  466.  — 
lesbók  de  adventu  fram  yíir  Jól 
481.    —    lesbók  og  saungr  með 


994  REGISTR. 

[kirkja,  bækr:  lesbók — p&ssionalii] 

frá  páskum  og  fram  til  hvíta- 
daga  460.  —  lesbækr  .viij.  tólf 
mánuði,  vetrhlutinn  að  saungin- 
um  680.  —  lesbók  og  hefst  að 
Jónsmessu  baptiste,  en  endast 
að  Thomasmessu   fyrir   Jól  463. 

—  lesbækr,  iij.  samsettar  með 
saung  775.  —  les  dominicalis 
að  öUu,  en  de  sanctis  er  eigi 
fult  465.  —  Liber  Sapientiæ  455. 

—  Margrétar  saga  (eða :  margar 
sögur)  446.  —  Maríu  saga  408, 
427,  436,  444,  455,  458,  665, 
679,  742,  786.  —  Marie  jar- 
tegnir  á  latínu  665.  —  Maríu- 
saltari  665.  —  Marteins  saga  upp 
á  norrænu  433.  —  martirilogi- 
um.  martirologium,  martyrilogi- 
um,  martyrologium  84,  427,  435, 
449,  451.  —  Ævum  Matthei  á 
bók  468.  —  matutinale  445.  — 
messubók  84,  408,  426,  427, 
439,  443,  448,  449,  450,  452, 
453,  454,  460»,  46P,  465,  472, 
474,  476,  477»,  482,  663,786.  - 
messubók  per  anni  circulum 
(per  annum)  426,  428»,  430,  440, 
445,   451,    452,    458,    462,    466, 

478,  709.  —  messubækr  fornar 
stórar  455.  —  messubók  forn 
mikil  í  selskinni  rotnu  443.  — 
messubækr  fornar  per  anni  cir- 
culum  435.    —    messubók  vond 

443.  —  messubók  per  anni  cir- 
culum  að  dominicum  448.  454, 
467.  —  messubók  per  anni  cir- 
culum  meðr  collectum  og  önnur 
með  saung  448.  —  messubók 
tekr  til  að  Jólaföstu  og  til  páska 
að  dominicum  per  anni  circulum 

444.  —  messubók  að  öUu  cum 
collectis,  epistolis    et  evangelijs  i 

479.  —  messubók  að  öllu,  nema 
lágasaungvum    og    sálumessum  i 

■    og  commune  sanctorum  463.  —  í 


480.  —  litil  messubók  að  mess- 
um  458.  —  messubók  frá  ad- 
ventu  til  páska  468.  —  messu- 
bók,  tekr  til  að  Jólaföstu  og 
fram  til  páska  456,  473.  — 
messubækr  .ij.  frá  Jólaföstu  til 
páska  samsettar  að  messum  786. 

—  messubók,  tekr  til  að  Jóla- 
föstu  og  fram  til  páska  að  do- 
minicum  445,  451.  —  messubók 
ensk,  tekr  til  að  Jólum  og  fram 
til  páska  448.  —  messubók,  tekr 
til  að  Jólaföstu  og  fram  um 
geisladaga  448.  —  messubók 
tekr  til  að  páskum  og  til  Jóla- 
föstu  448.  —  messubók  að  do- 
minicum  frá  hvítasunnu  og  til 
Jólaföstu  446—447.  —  messu- 
bók  að  dominicum  á  sumarið 
445.  —  messubók  de  sanctis 
680.  —  messubók  de  sanctis  alt 
og  frá  uppstigningardegi  að  do- 
minicum  til  adventum  443.  — 
missale  de  adventu  til  níuvikna- 
föstu  462.  —  missale  ferio  436. 

—  suffragium  missale  á  bók  468. 

—  duæ    partes    moralium  781. 

—  Niðrstigningarsaga  427.  — 
Nichulas  saga  464,  472,  786.  — 
Historia   Nicholai    á   kveri  435. 

—  Nova  historia  786.  —  Ólafs 
saga  konungs  helga  Haralds- 
sonar  443,  444,    455,    459,    786. 

—  ólafsles  á  einu  kveri  454.  — 
passio  Olavi  á  kveri  435.  — 
Ordo  per  anni  circulom  439.  — 
Ordobækr  per  anni  circulum  479. 

—  vond  ordo  að  dominicumper 
anni  circulum  456.  —  óttu- 
saungsbók,  óttusaungvabók  437, 
616,  775.  —  óttusaungvabók  de 
festo  Sebastiani  fram  um  Maríu- 
messu  í  föstu  458.  —  óttu- 
saungvabækr  .iiij.  fornar  per 
anni  circulum.    nema    commune 


messubækr  allar,   nema   graðall '     suffragium  474.    —    passionalis. 


REGISTR. 


995 


[kirkja,  btelcr:   passioaaUs — saungbók]. 

passionall  apostolorum  84,  451, 
455.  —  passiones  apostolorum  á 
einni  bók  435.  —  paxblað  428, 
429,  467,  472»,  475,  476,  483, 
578,  677,  785.  —  paxspjald  361, 
408,  449,  450,  456,  461,  468, 
477,  479,  480,  482,  485,  667, 
686.  —  Pétrs  saga  postula  462, 
471.  —  pistlar  775.  —  plenari- 
um,  plenarius  85,  116,  427,  483. 

—  plenarius  silfrbúinn  463.  — 
Postulasögur  455,  742.  —  pro- 
cessionale,  processionall,  pro- 
cessionarl  449,  451,  455,  465, 
477.  —  proprium  de  sanctis  443. 

—  reddingabækr  .xj.  453  (sbr. 
á  ensku  readingbook).  —  rím 
665.  —  rím  með  capitularijs 
466.  —  jafnleingdarím  64.  — 
sagnabækr,  sögubækr :  fjöldi 
sagnabóka  85.  —  sögubækr  786. 

—  sögubók  á  latínu  463.  — 
sögubók  forn  og  á  margar  sögur 
(eða:  Margrétar  saga)  446.  — 
sögubók  og  á  margar  heilagra- 
manna  sögur  448.  —  saltari, 
psaltare,  psalterium  259,  427, 
429,  430,  433,  437,  443,  445^ 
446,  448,  449,  4g0,  455,  457, 
458,  459,  464,  468,  469,  472, 
480,  636,  680.  —  saltari  forn 
451.  —  saltaratötrar  .ij.  475.  — 
saltari  fyrir  hálfan  .x.  eyri  450. 

—  saltari  sá,  er  tekr  mörk, 
merkr-salíari  429,  670.  —  ij. 
marka  saltari  435.  —  enskr 
psaltari  435.  —  Davíðspsaltare 
446,  464,  665,  775,  786.  —  tvö 
Davíðs  psaltare  455.  —  sálutíða- 
bók  775.  —  De  sanctis  (bók)  435, 
437,  443,  445,  775.  —  bók  de  sanc- 
tis  445.  —  forn  bók  de  sanctis  á 
sumarið  435.  —  bók  de  sanctis 
inter  paska  et  pentecosten  453. 

—  bók  de  sanctis  um  alla  .xij. 
mánuði,    utan    að   dominicum  á 


sumarið  457.  —  sanctorum  bók 
464',  480.  —  sanctorum  bók 
með  lesi  og  saung  eptir  skipan 
446.  —  aspiciensbók  de  sanctis 
437.    —    dominicale   de   sanctis 

465.  —  historiabók  de  sanctis 
453.  —  selskinnsbækr  435,  436, 
443.  —  forn  bók  í  selskinni  443. 

—  dominicubók  í  selskinni  437. 

—  messubók  forn  mikil  í  sel- 
skinni  rotnu  443.  —  sequenciur 

452,  479.  —  vj.  kver,  er  á  eru 
sequenciur  467.  —  sequenciubók 
84,  427,  428,  430,  435,  437,  439, 
441,    443,    448,    450,    451,    452, 

453,  455,    457,    460,    463,    465, 

466,  479,  480,  482,  616,  665, 
680.  —  sequenciubók  forn  443. 

—  sequenciubók  forn  og  raung 
709.  —  sequenciubók  per  usum 
445.  —  sequencionarium  440.  — 
sermones  á  einni  bók  464.  — 
sermo  Eligij  455.  —  sermons- 
bók  786.  —  sermonumbók  436, 
468.  —  Silvesters  saga  786.  — 
skrár  455,  460.  —  fornar  skrár 
436,  452,  455,  470.  -  ix.  skrár 
vondar  444.    —    bókaskrár  481. 

—  Stephanus  saga  445.  —  suf- 
fragium  443,  455,  471,  666.  — 
suffragium  missale  468.  —  suf- 
fragium  de  sanctis  (sanctorum) 
427,  446.  —  commune  suffragi- 
um  458,  474,  486.  —  de  tem- 
pore  et  de  sanctis  suflfragium 
680.  -  suffragiumbók  460,  475. 

—  saungr  (á  bók)  443,  449.  — 
saungbók  426,  428,  449,  450, 
460,  479.  —  bók  og  á  saungr 
per  anni  circulum  468.  —  saung- 
bækr  .iij.  per  anni  circulum  460. 

—  saungbækr  og  lesbækr  og  að 
öUu  per  anni  circulum  og  þó 
eigi  secundum  ordinem  433.  — 
saungbók  frá  Jólaföstu  til  páska 
utan  commune   709.    —    saung- 


996  REGISTR. 

[kirkja,  bækr:  sanngbók — Þorlákssa^a]. 

bók  til  páska  443.  —  saungbók 
um  föstu  428.  —  saungbók  frá 
byrjun  níuviknaföstu  til  páska 
429.  —  saungbók  frá  páskum 
til  trinitatisdags  466.  —  saung- 
bók  frá  páskum  og  til  Jólaföstu 
709.  —  saungbók  frá  páskum  og 
til  Jólaföstu  að  dominicum  458. 

—  saungbók  og  eigi  secundum 
ordinem  frá  hvítasunnu  til  Jóla- 
föstu  de  sanctis  et  dominicis 
466.  —  saungbók  frá  Jónsmessu 
baptiste  og  til  Dyonisiusmessu 
483.  —  saungbók  að  dominicum 
á  sumarið  455.  —  saungbók  de 
sanctis  á  sumarið  481.  —  texti, 
textus  428,  433,  440,  449,  453, 
479,  482,  693,  694,  779,  780.  - 
textus  euangeliorum  669,  677, 
681.  —  textus  euangeliorum  bú- 
inn  (með  silfr)  688,  689.  -  texti 
búinn  435,  451,  452,  453,  455, 
691,  737,  781.  —  texti  (textus) 
silfrbúinn  62,  668,  683,  743.  — 
texti  og  altarissteinn  silfrbúinn 
.ij.  hundruð  775.  —  texti  óbú- 
inn  452,  464.  —  textabúnaðr 
með  silfr  686.  —  textaspjöld  .ij. 
af  messing  smelt  452.  —  Thomas 
sagaerkibiskups  429'.  —  Thomas 
saungr  429.  —  tíðabók,  tíðabækr 
118,  459.  —  tíðabækr  allar  261, 
359.  —  tólfmánaða  tíðir  120.  — 
xij.  mánaða  bækr  779,  780.  — 
tólf  mánaða  tiðabækr  85.  —  ein 
bók  (og  á)  .xij.  mánaða  tíðir 
437.  —  tíðabækr  per  anni  cir- 
culum  465.  —  bækr  .iij.  fornar 
og  eru  á  .xij.  mánaða  tíðir  437. 

—  vondar  bækr  fornar  með  .xij. 
mánaða  tíðum  635.  —  tvennar 
.xij.  mánaða  tíðabækr  117.  — 
Uppreistarsaga  665.  —  skript 
steind  sú,  sem  á  er  Uppreistar- 
saga  (í  Hruna)  665.  —  Vita 
patrum  435.  —  vorbók  437.  — 


vorbók  að  öllu  465.  —  vorbók  að 

saung  427.  —  í»orláks  saga  695. 
Kirkjuból  á  Rosmhvalanesi  77,  78. 

—  Kirkjubólsborg  77. 
Kirkjuból  1  Langadal  í  ísafjarðar- 

sýslu  615. 
Kirkjuból  í  Meðallandi  740,  872. 
Kirkjuból  í  Skutilsfirði    í  ísafjarð- 

arsýslu  260.  699—700. 
Kirkjuból  í  Steingrímsfirði  261,  408. 
Kirkjubær  í  Hróarstungu    83,    708 

—709.  —  Kirkjubæjarstaðr  708. 
Kirkjubær     á    Síöu,     Kirkjubæjar- 

klaustr.    staðr    i    Kirkjubæ   238, 

780-782,     851—856,     874.     — 

fluttr  staðrinn  í  Kirkjubæ  (1822) 

780.    —    flutt  kirkja  frá  Kirkju- 

bæ  (1859)    780.     —     Kvæði  um 

Kirkjubæjarklaustrskirkju  853. 
Kirkjubær  á  Skagaströnd  470. 
Kirkjubær   í  Vestmannaeyjum  66, 

192. 
Kirkjufjara  1  Krýsuvík  361. 
KirkjuhvoU   í  Staðarsveit   á  Snæ- 

fellsnesi  164. 
Kirkjuland  1  Landeyjum  740. 
Kirkjulækr  í  Fljótshh'ð  688. 
Kirkju-Njarðvík  79,  sjá  Njarðvik. 
Kirkjureki  á  Sauðanesi  425. 
Kirkjuskarð    í    Eingihlíðarhreppi  í 

Húnavatnsþingi  471. 
Kirkjusker  Sauðaneskirkju  425. 
Kirkjuvogr  1  Höfnum  á  Rosmhvala- 

nesi  81. 
kista,   kistur    518,    537,   545,    557, 

793,   799,   802,   812,    815.     Sbr. 

kirkja. 
Kjalarnesþing  393. 
Kjalvegr  undir  Jökli  165. 
Kjaransvík  á  Hornströndum  620. 
Kjarará    í   Kjarardal   í    Mýrasýslu 

359. 
Kjarkalækr,    er    fellr    í    Gljúfrá    í 

Mýrasýslu  578. 
Kjartan,  er  gefr  Múlakirkju  kaleik 

435. 


REGISTR. 


997 


Kjúkur  (Kiugur),  er  Reykjahliðar- 
kirkja  á  430. 

kjörtré  (sbr.  kartré,  sbr.  viðr)  408, 
635,  736. 

kjöt,  ket  61,  129.  223,  594,  596, 
603,  687,  792,  796,  802,  809, 
816,  822,  829,  830.  —  sauðr  kets 
og  naut  (í  fykkvabæ  1340)  738. 

—  vj.  nautalimir  (í^Gaulverjabæ 
1331)  672.  -  hrossaket  224. 

kláfr  :  xij.  kláfar  hvals  79. 

Klafsstapi  (Klapstapi,  hlafzstapi)  á 
Tjörnesi  317,  318,  319. 

Klappará  í  Gnúpasveit  í  Norðr- 
þingeyjarsýslu  311.  —  Klappar- 
árós  (Klapparós,  Klappárós, 
Kleppárós)  311,  315,  487.  — 
Klapparhamar  (hamar  hjá  Klapp- 
arósi)  309,  311. 

Klapstapi,  sjá  Klafstapi. 

Klasbaröi  í  Landeyjum  87. 

Klauf  í  Meðallandi  873. 

Klaufalækr  (Klaupalðkr)  á  Skaga 
nyrðra  250. 

klaustr  (sbr.  claustrum,  coenobium, 
monasterium)  57,  137,  150,  186, 
187,  188,  191,  194,  195,  231, 
329,  354,  364,  501,  524,  528, 
548,  554,  560,  600,  641,  644, 
650,  701,  705,  712,  735,  736, 
789,  806,  819,  835,  836,  845, 
851  —  856.  —  bræðra  klaustr 
(munkaklaustr)  354,  501.  — 
kanunkaklaustr  501.  —  systra 
(nunnu)  klaustr  186,  188,  300— 
302,  354,  50],  706.  -  klaustrin 
í      Skálholtsbiskupsdæmi      672. 

—  klaustr  að  Helgafelli.  — 
Jónsklaustr  i  Björgvin  644.  — 
klaustr  i  Kirkjubæ.  —  Mikjáls- 
klaustr  (Munklífi)  í  Björgvin 
191,  350,  857,  644.  -  Munka- 
þverárklaustr       (tverárklaustr). 

—  Möðruvallaklaustr.  —  Reyni- 
staðarklaustr.  —  Viðeyjarklaustr. 

—  Þingeyraklaustr.  —   Þykkva- 


bæjarklaustr.    Sjá    þessa    staði, 

—  klaustraformenn  188,  501, 
705.  -  klaustrlifnaðr  837.  — 
klaustramenn  44,  137,  181,  188, 
195,  213,  214,  231,  232,  501, 
524,  547,  560,  584,  591,  626, 
712,  752,  753,  763,  806,  819, 
820.  —  klaustraskjöl  68,  80, 
737. 

Kleif  («Klaf«)  í  Axaríirði  310,  314. 

—  Kleifarós  (Kleifarárós  hinn 
forni)  314.  —  Kleifarreki  310,  431 
-432. 

Kleifar  undir  Fjalli  á  Síðu  298.  — 
Kleifadómr  Einars  sýslumanns 
rorsteinssonar  um  melrakka- 
veiði  298. 

Kleifar  í  Kaldbaksvík  407. 

Kleifar  í  Seyðisfirði  í  ísafjarðar- 
sýslvL  620. 

Kleifarvik  á  Ströndum  116. 

Klemens,  norrænn  maðr  379. 

Klemensmessa,  Klemensmessudagr 
336. 

Klemetson :  Oddr. 

klengi  (=  klæki)  157. 

Kleppárós,  sjá  Klappará. 

Kleppr  með  Sundum  377. 

klerkr,  klerkar  (sbr.  clericus,  kenni- 
maðr,  prestr)  24,  55,  147,  150, 
151,  153,  155,  176-178,  181— 
■  182,  184,  187,  188,  206,  209, 
213,  214,  227,  228-232,  240, 
241,  242,  251,  252,  255,  272, 
276,  277,  281,  288,  325,  327, 
331,  339,  340,  345,  863-365, 
369,  433,  499—501,  524,  532, 
633,  536-538,  547,  550,  551, 
560,  584,  585,  586,  587,  588, 
589,  591,  601,  606,  626, 
627-629,  631,  639,  640,  652, 
705—707,  712,  720,  752,  754, 
757,  764,  765,  767,  791,  793, 
795,  803—806,  808,  813,  815, 
819,  821,  825,  829.  —  klerkr 
infra  sacros  706—707.  —  skóla- 


998 


REGISTR. 


klerkr  326—327.  —  veraldar 
klerkar  626.  —  klerklaus  maðr 
574.  —  coUegium  klerka,  klerka- 
ráð  277,  747.  —  eign  (góz) 
klerka  187,  627.  —  leikmenn 
klerka  153.  —  klerkamál  94, 
150.  —  privilegia  klerka  500, 
501.  —  regla  klerka  214.  — 
réttr,  réttindi  klerka  43,  44, 155. 

—  klerklegir  siðir  214.  —  klerka 
(klerkleg)  stétt  278,  628,  631.  — 
klerkasveinar  365.  —  klerka 
umboð  513.  —  vald  klerka  585. 

Klettateigr  (»Kietateigr«)  4. 

klettr  jarðfastr  865. 

Klif    (at   Klifum),    eyðijörð    skamt 

frá  Blönduósi   í  Húnavatnsþingi 

475,  835,  836. 
Klif  undir  Jökli  850. 
Klifshagi  í  Axarfirði  321,  427,431, 

434,  486. 
Klofa-Í'orbjörn,  sjá  í'orbjörnbóndi 

í  Klofa. 
Klofi    á    Landi    í   Rangárþingi  86, 

695,  866,  869,  870. 
klukka  712.   —  klukkumálmr  440. 

Sjá  kirkja. 
klyfjar  61.  —  fjórar  vættir  1  töðu- 

klyfjar  740. 
klykkja,  at    klykkja,   klykking    24, 

29,  797  (sbr.  hringing). 
klæði,  klæðnaðr  120,  220.  234,  270, 

358,    363,    526,    532,    548.    550, 

561,  568,  652,  751,  788,  804.  - 

dúnklæði  40.   —    dýr  klæði  781. 

—  fjaðrklæði  38,  46,  596,  600, 
601.  sbr.  handklæði.  —  klæði 
einföld  234.  -  einlit  klæði  550, 
804.  —  gul,  græn,  (hálfskipt, 
rend  eða)  röndótt  klæði  25,  532, 
550,  804.  —  klæði  (í)  helming- 
um  25,  31.  -  línklæði  596,  600, 
605,    734.    —    Sbr.  messuklæði. 

—  klæði  presta25,  31,  532,550, 
568,  804.  —  rauð  klæði  25,  532, 
550.  804.  —  skrúðklæði  285.  — 


vaðmálsklæði  734.  —  yfirklæði 
532,  550,  804.  —  breytni  í  klæðn- 
aði  532,  550,  804.  -  klæða- 
skurðr  532,  550,  804.  —  klæða- 
búnaðr  532,  800,  —  klæðavarn- 
aðr  600. 

klæði  57.  —  eitt  stykki  klæðis  362. 

Klængr  prestr  bróðir  Kolbeins 
prests  312. 

Klængsnautr,  skógr  í  Langanesi 
740. 

Klömbrur  undir  Eyjafjöllum  678. 

Klömbrur  1  Laxárdal  í  Suðrþing- 
eyjarsýslu  431. 

Knappey  í  Laxá  í  Laxárdal  í  Suðr- 
þingeyjarsýslu  431. 

Knappstaðir  1  Stíflu  488. 

Knarrarnes  í  Trékyllisvík  116,  622', 
785. 

Knausi  (Knosi),  skógr  Hrunakirkju 
á  Gnúpverja  afrétt  665. 

kné  (ættliðr)  211. 

kné,  at  falla  á  kné,  knéfall,  kné- 
föll  24,  36,  40,  42,  276,  538, 
596,  597,  600,  602,  603,  605, 
761,  792,  797,  841,  842,  843.  — 
biskupskné  761.  —  knébeðr,  at 
falla  á  knébeð,  knébeðjafall,  kné- 
beðjaföll  39,  132,  133,  134,  596 
-598,  600,  601,  603,  604,  605, 
606,  615. 

Knerrer,  sjá  Knörr. 

knífr  526.     Sbr.  hnífr. 

Knífsey  á  Breiðafirði  116. 

Knjúká  hin  fremri  í  Tungusveit  í 
Skagafirði  373. 

Knútsvökudagr  649. 

knörr  747.    Sbr.  skip. 

Knörr  í  Breiðuvík  á  Snæfellsnesí 
115. 

Koðrán  Hranason  prestr  á  Grenj- 
aðarstað  (1313—1319)  433. 

Koðránsson  (sbr.  Konráðsson) :  Jón. 

kofi  600. 

Kógsvatu  (nú  Kópsvatn)  í  Hruna- 
mannahrepp  í  Árnessýslu  664. 


REGISTR. 


Kolbeinn  727. 

Kolbeinn,  norrænn  maðr  331. 
Kolbeinn  Andrésson  721, 
Kolbeinn   Benediktsson,    Kolbeins- 

sonar  766,  767,  857,  858. 
Kolbeinn     Bjarnason     Auðkýlingr 

(d.  1309)    249-250.      Sbr.    Kol- 

beinn  jarli. 
Kolbeinn  Gilsson,  sjá  Kolbeinn  Þor- 

gilsson. 
Kolbeinn  jarli  468.    Sbr.  Kolbeinn 

Auðkýlingr. 
Kolbeinn  mussa  358. 
Kolbeinn      (»Kolsveinn«)      prestr 

bróðir  Klængs  prests  312. 
Kolbeinn  í'orgilsson  á  Borg  á  Mýr- 

um  (uppi  um  1417)  578,  864. 
Kolbeinn  Porsteinsson  prestr,  ráðs- 

maðr  á  Hólum  (d.    1340)    674— 

675,  726. 
Kolbeinsá  í  Árneshreppi  í  Stranda- 

sýslu  408.  —   Kolbeinsárós  408. 
Kolbeinsdalr    í    Skagafjarðarsýslu 

301. 
Kolbeinsdóttir :  Halla. 
Kolbeinsson :  Áskell,  Benedikt,  Þor- 

steinn. 
Kolbeinstaðamenn   (í  Flysjuhverfi) 

379-380. 
Kolbeinsstaðir     á     Rosmhvalanesi 

77,  78. 
Kolbritsá  (Kolbreiðsá  í  Jónsmáldaga; 

Kolbitsá  í  Pétrsmáldaga)   í  Bæj- 

arhreppi  í  Strandasýslu  482. 
kolgerð  í  Jökulkelduskógi  621.    — 

kolskógr  í    Skorum    (Núpstaðar- 

skógum)  778,  779.     Sbr.  skógr. 
KoUá  (nú  Kollsá)    í    Bæjarhrepp  í 

Strandasýslu  359. 
KoUabær  í  Fljótshlíð  87. 
KoUafjarðarnes  í  Strandasýslu  258, 

406-407. 
KoUavík  í  Þistilsfirði  307,  313. 
KoUr  (eyðijörð)  á  Vatnsnesi  480. 
KoUufoss  í  Miðfirði  483. 


KoUuhválsey  í  Héraði  (Öræfum) 
776. 

Kolsgerði  (nú  Kolgerði)  í  Höfða- 
hverfi  446. 

KolshoU  í  Flóa  62. 

Kolsson:  Loptr, 

Kolsveinn  prestr,  sjá  Kolbeinn 
prestr. 

kona,  konur  173,  177,  193,  197, 
198,  200,  203—204,  206,  207. 
208,  209,  219,  220,  223,  224^ 
228,  234,  270,  279,  280,  285, 
287,  292,  293,  298,  328-329, 
348,  354,  357,  358,  366,  382, 
383,  385,  386,  392,  395,  899, 
413,  510,  515,  517,  519,  521, 
528—530,  533,  537,  645,  549, 
551,  552,  556,  557,  563—566, 
570,  572,  573,  593,  596,  597, 
598,  599,  600,  601,  602,  603, 
604,  605,  606,  611,  628,  629, 
632,  639,  640,  646,  674,  701, 
726,  752,  753,  754,  755,  756, 
757,    760,    761,    763,    764,    792, 

793,  794,  795,  796,  798,  799, 
801,  802,  803,  804,  807,  808, 
809,  811,  812,  813,  816,  820, 
823,  826,  827,  830,  838,  839, 
840.  —  konur  eigast  við  þangað 
til  þeim  leysir  girnd    598,    604. 

—  blíðlæti  við    konu   598,    604. 

—  viðskipti  miUi  karls  og  konu 
598.  —  at  fá  konu  26-27,  29, 
803,  812,  820.  —  at  kaupa  konu 
517,  557.  —  kona  handselst 
manni  753,  764,  820.  —  jáyrði 
konu  803.  —  mánaðablóð  konu 
597.  —  kona  barnshafandi,  kona 
með  barni,  kona  með  (ný)  kvikn- 
uðu  barni,  kona  með  vanýfli, 
kona  hafandi  getnað  596—597, 
603,  839.  —  kona  (pínist)  í  barns- 
burði,    á    sæng    597,    603,    757, 

794,  798,  823.  —  at  stökkva 
vígðu  vatni  á  sængrkonu  801, 
811.   —   at    misþyrma    konu    á 


1000 


REGISTR. 


sæng  597,  603.  —  at  skera  (taka) 
barn  frá  konu  813.  —  kona 
verðr  léttari  (laus  við  barn, 
skilsí  við  barn)  793  794,  798, 
817,  820,  823,  826.  —  konur 
standa  af  sæng  (sængrför)  796, 
801,  809,  811,  822,  827,  830.  - 
kona  verðr  dauð  með  barni  813. 

—  kirkjuleiðslur  kvenna,  sjá 
kirkja.  —  konur  offri  til  altaris 
kerti  i  kirkjugaungu  sinni  792, 
795,  801,  808,  816,  822,  827, 
829.  —  konur  standi  í  (utan) 
kirkju  (útistöður),  sjákirkja  (sbr. 
karl).  —  legorð  kvenna  230.  — 
lík  kvenna  27,  31,  37,  799,  813. 

—  kona  gangi  með  logandi  kerti 
fyrir  líki   konu    27,  31.  37,  219. 

—  at  syngja  yíir  konu  799.  — 
meydómr  kvenmanns  837.  — 
at  misþyrma  konu  sinni  596.  — 
at  misþyrma  konu  skyldri  sér 
598.  —  at  misþyrma  konu  ann- 
ars  manns  601.  —  at  misþyrma 
konu  hin  lægri  dægr  á  langa- 
föstu  597.  —  réttr  kvenna  292. 

—  at  renna  á  hönd  konu  60. — 
at  taka  konur  með  ráni  og  her- 
fangi  110,  111.  —  at  taka  konu 
nauðga  110, 112, 599,  604.  -  fátæk 
mær  eðr  kona  292.  —  slæm  mær 
eðr  kona  292.  —  xx.  hundraða 
kona  292.  —  konur  xij.  vetra 
eða  eldri  757.  —  konur  er  maðr 
verör  útlægr  af  219—221.  — 
frændkona,  sjá  frændsemi.  — 
giptar  konur  811  (sbr.  eiginkona). 

—  hórkona,  sjá  hórdómr.  — 
legnar  konur  292.  —  óheimilar 
konur  596,  597,  598,  601,  602, 
603.  —  óskyldar  konur  566.  — 
ósæmdar  konur  7—10.  —  rikar 
konur  398.  —  sifkona  517,  sbr. 
sifjar.  —  löglegr  umboðsmaðr 
konu  292. 

Konráðsson  (sbr.  Koðránsson):  Jón. 


konungr,  kóngr  (sbr.  rex)  92—93, 
109—112,  120-122,  127-128, 
139,  147—152,  154-159,  161— 
164,  171-173,  175.  178,  184, 
188,  190,  191,  196,  197,  199, 
200,  201,  203—210,  220,  222, 
223—225,  229—230,  238—240, 
241,    242—244,    251—253.    255, 

.  262-266,  267-275,  278,  281, 
282,  283,  286,  288-299,  302, 
328,  324,  326,  328,  329, 
332—334,  335,  336,  337-339, 
341—343,  345-348,  350,  354— 
358,  363—372,  378-381,  383 
—386,  387,  390,  391.  393-395, 
399—402,  404,  405,  411,  413, 
414-419.  421,  490-491,  510, 
539,  566,  573,  590,  627, 
644,  645-647,  648,  649,  659, 
660,  673,  674,  701,  706, 
718,  719,  721-723,  724,  727, 
732,  756,  764,  765,  787,  788, 
793,  805,  815,  833,  845,  847, 
856,  857,  859,  860.  —  fyrir  kóngi 
og  karli  224.  —  konungr  kórón- 
aðr  204,  242,  273,  282,  332, 
334,  336,  358,  379.  —  ártíðir 
konunga  326.  —  boð  konungs 
379.   —    boðferðir  konungs  152. 

—  boðskapr  konungs  262.  — 
konungsbréf  207,  241,  262,  263, 
264,  267  286.  367.  372,  490, 
856.  —  börn  konunga  756.  — 
konungdómr  152.  155.  161,  173, 
177,  240,  265,  289,  334,  338, 
345,  355,  365,  392,  421,  491, 
497,  646,  652,  729,  765.  —  dómr 
konungs  157,  163.  —  eign  kon- 
ungs,  góz  konungs  242.  497.  — 
konungs  erfð  382,  385.  —  kon- 
ungs  erindi  265.  —  eyrir,  sak- 
eyrir  konungs  58.   59,    139,  207. 

—  forkaupsréttr  konungs  161 — 
162.  —  konungsgarðr  109,  156, 
278,  333,  341,  351,  378,  379, 
382,    404,    406,    497,    647,    719, 


REGISTR. 


1001 


795,  821,  828.  —  konungs 
geymsla  338.  —  konungleg  heilsa 
256.  —  konungs  herbergi  110, 
111.  —  hjávera  konungs  156.— 
konungs  innsigli  110,  111.  — 
konungs  jarðir  287—289.  — 
kallanir  konungs  152.  —  kon- 
ungskosning  102-103,  122.  - 
lýðskylda  konungs  undir  keisara 
222.  —  konungsmenn  152,  240, 
242,  243,  268,  272.  -  konungs 
miskunn207,270,417.  —  konungs 
návist  (návera)    112,    383,    384. 

—  nefningar  við  konung  365.  — 
konunganna  lögteknar  réttar- 
bætr  355,  356.  —  konungsréttr, 
réttindi  150,  356.  —  konungs 
skip  110,  111,  156.  —  konungs 
skreið  154.  —  stallari  konungs 
265.  —  konungs  steði  í  Noregi 
110,  111.  —  konungs  sæmd  252. 

—  konungleg  tign  256.  —  kon- 
unglegt  traust  722,  834.  —  kon- 
ungs  umboðsmaðr,  sjá  umboðs- 
maðr.  —  konungs  vald  156,  338, 
860.  —  takmörk  valds  konungs 
og  kennidómsins  100—107,  120 
—122,  140-155.  —  konungs 
vinátta  366.  —  virðing  konungs 
156,  336.  —  konungs  yfirsýnd 
252.  —  þegnskylda  konungs  162, 
173. 

Konungsannáll  595. 
Konungsbók  af  Grágás  11. 
Konungsmúli  (nú  Kotmúli)  í  Fljóts- 

hlíð  687,  689. 
Konungsstaðir  í  Svarfaðardal  455. 
kopar :  kertistika  með  kopar,  kopar- 

sker,  reykelsis  buðkr  með  kopar, 

vatnsker  með  kopar.    Sjákirkja. 
kór  536,  537,  541.  -kórkapa541, 

792,    793,    795,    800,    805,    808, 

809,  822,   826,    827,    829.       Sjá 

kirkja. 
korn  57,  284,  333,    391,    589,  625, 

627.  —  korn  á    íslandi:    helm- 


ingarsáð  á  Eiði  í  Mosfellssveit 
(1313)  377.  —  sældingr  í  jörðu 
og  þrimalingr  í  jörðu  á  Húsa- 
tóptum  í  Grindavík    (1313)  377. 

—  sældingsland  í  veitu  á  Hvoli 
í  Fljótshverfi  (1343)  779,  780.  — 
sáld  korns  í  jörðu  á  Rauðalæk 
(1343)  777.  —  akrland  undir 
sælding  korns  á  Loptsstöðum 
(1331)  671.  —  korngarðr  í  Gaul- 
verjabæ  (1331)  671.  Sbr.  akr, 
mælir,  sáð,  sáld,  sældingr,  þri- 
malingr. 

kóróna  148 — 149,  252.  —  kórónaðr, 
sjá  konungr. 

kórsbræðr  149,  150,  154,  196,  204, 
253,  278,  323,  325,  326,  327,  328, 
358,  397,  543,  544,  552,  728.  - 
kórsbræðra  garðr  íNiðarósi  897. 

Kortólfsstaðir    í  Mosfellssveit  377. 

kosning,  kosningr  148 — 150,  252, 
326,  759.  Sbr.  biskupskosn- 
ing,  konungskosning. 

kossar:  217,  232,  842,  843.  - 
messukoss  843. 

kostr  372,  419,  500,  544,  552,  569, 
589,  612,  631,  645,  733,  734, 
746,  788,  791,  795,  800,  801, 
802,  808,  816,  822,  824,  827, 
829,  834.  —  drykkjarkostr    734. 

—  prestskostr  787. 
Kot  í  Kelduhverfi  435. 
Kotbrekkur  (sbr.  nú  Kornbrekkur)  á 

RangárvöUum  692. 
Kotey  í  Meðallandi  872. 
koth'f  631. 
Kothamar  í  Eyjafirði  (sbr.  núLitli- 

Hamar)  485. 
Kothraun  í  Helgafellssveit   82.    — 

Kothraunsá  82. 
Kothús,  sjá  Darrastaðir. 
krafa,  kröfur  533,   551,    584,    585, 

654,    655,    656,    657,    725,    804, 

834.    —    fjárkrafa   654,  656.    - 

skyldukröfur  356. 
Krakason:  Þrándr. 


1002 


REGISTR. 


KrakavöUr  á  Grenjaðarstað  431. 

Krákr  Njálsson  í  Steinum  undir 
EyjafjöUum  84,  85,  679. 

Kráksson:  Njáll. 

kram:  glysmangarakram  333. 

Kraumastaðir  í  Aðaldal  434. 

Krieger  stiptamtmaðr  94. 

Kringla  veiðivatn  (fyrrum)  í  Meðal- 
landi  872.  —  Kringlumýri  872. 

Kringluvatn  í  Reykjahverfi  í  Suðr- 
þingeyjarsýslu  431. 

krisma,  heilög  krisma,  heilagr 
krismi  26,  31,  35,  256,  276,  513, 
516,  518,  519,  545,  556,  557, 
564,  761,  792,  796,  797,  800. 
802,  805,  810,  814,  816,  825. 
826,  830,  840.  —  prestar  taki 
nýja  krisma  í  Skálholti  805,  814, 
826,  830.  —  krisma  úttekning 
513.  —  geymsla  krisma  518.  — 
krismaker,  sjá  kirkja.  —  krisma- 
kross  öO  (sbr.  skírn).  —  krisma- 
spítur  800,  811. 

krisning  (sbr.  skirn)  761. 

kristfé  495.  —  kristfé  í  Hvammi  í 
Vatnsdal  330.  —  á  Laugalandi 
í  Eyjafirði  485.  —  í  Núpufelli  í 
Eyjafirði  450.  —  á  Tjörn  í  Svarf- 
aðardal  457. 

Kristina  abbadís  á  Reynistað  767. 

kristinboð  519. 

Kristindómsbálkr  (Jónsbókar  og 
Kristinréttr)  159,  210,  228,  272 
-273,  274,  405,  406,  490. 

Kristindómsréttr  198,  199,  241, 
275,  343,  346,  364,  405,  406.  490, 
719,  -  Kristindómsréttr  forn  198, 
199,  346,  364,  406. 

Kristinréttr  132,  208,  210,  225, 
230,  244,  272,  273,  342,  346, 
365,  395,  404,  405,  544,  719, 
729,  813.  -  Kristinréttr  Árna 
biskups  Þorlákssonar  1,  11,  16, 
50,  51,  52—60,  125—129,  130, 
131,  212,  216,  218,  219,  220 
—221,    225-227,     229,    232— 


234,  346,  810,  812,  870.  — 
Kristinréttr  Árna  Gíslasonar  á 
Hlíðarenda  (d.  1687)  og  Ólafs 
biskups  Hjaltasonar  (d.  1569) 
225,  227.  —  Borgarþings  Krist- 
inréttr  370.  —  Kristinréttr  hinn 
forni  11,  131,  272,  342,  346, 
365,  404,  729,  813.  —  Kristin- 
réttr  Jóns  erkiskups  rauða  50, 
61,  56,  219.  223,  225,  226,  227, 
229,  232—234.  —  Kristinréttr  nýr 
(hinn  nýi)  132,  729. 

Kristín  ívarsdóttir,  frú  646. 

Kristján  Danakonungr  11.  380. 

Kristján  Danakonungr  IV.  865. 

kristni:  Rómverjakristni  180.  583. 

Kristr,  sjá  Christr,  Jesus  Christr. 
brúðr  Krists  148.  —  Krists  grið 
48.  —  Krists  kirkja  239,  326, 
358,  540.  543.  -  Krists  kirkja 
á  Márstöðum  475.  —  Krists  lík- 
ami  36  (sbr.  guðs  líkami.  corpus 
Christi,  corpus  domini). 

krof  (sbr.  kjöt,  slátr)  672. 

Krókr  á  Skaga  nyrðra  250.  — 
Króksland  250,  251. 

Krókr  i  Holtum  í  Rangárþingi  87. 

Krókr  á  Rosmhvalanesi  77,  78.  — 
Króksbrunnr  77. 

Króksholt  í  Héraði  (Öræfum),  sjá 
Krossholt. 

Króksstaðir  í  Miðfirði  482. 

Kropsós  (Krossós)  hinn  forni  við 
fistilsfjörð  70,  73  (Kroppsós)  74. 

kross  (=  krossmark)  klappaðr  í 
hamar  á  Fitjum  í  garði  77.  — 
jarðkross  745. 

kross,  heilagr  kross,  heilagt  kross- 
mark  (sbr.  crux,  crucifixum)  26, 
31,  40,  123,  183,  213,  257,  276, 
469,  537,  586,  791,  795,  797,  815, 
821,  826.  828,  841.  —  at  brjóta 
krossa  586.  —  at  fóttroða  krossa 
(krossmörk)  631,  791,  796,  797, 
815,  821,  828.  —  at  grafa  kross- 
mark  631.  —   at   penta    krossa 


REGISTR. 


1003 


(krossmark)  631,  791,  795,  797, 
815,  821,  828.  -  at  prédika 
kross  123.  —  at  rista  kross  631. 

—  Krosskirkja  á  Setbergi  257. 
Kross  í  Laiideyjum    684—685.    — 

Krossreið  684. 

Kross  á  Skarðsströnd  636. 

Krossaland  í  Lóni  í  Austr-Skapta- 
fellssýslu  769. 

Krossar  tvennir  í  Staðarsveit  á 
Snæfellsnesi  114. 

Krossavík  í  Þistilsíirði  432,  434. 

Krossbær  í  Hornafirði  770. 

Krossholt  (Króksholt)  í  Héraði 
(Öræfum)  774. 

Krossholt  í  Kolbeinsstaðahrepp  í 
Hnappadalssýslu  113. 

krossmessa  29,  158,  325,  367,  382, 
384,  386,  459,  481,  503,  580, 
641,  643,  673,  784,  800,  802, 
824.  —  krossmessa  á  haust  396, 
448,  459.  —  krossmessa  á  vor  129, 
800,  824.  —  krossmessuaptan 
382.  -  krossmessudagr  384,  386. 

Krossnes  i  Trékyllisvik  785. 

Krossoddi  1  Tungusveit  í  Skaga- 
firði  373. 

Krossós,  sjá  Kropsós. 

Krossskógar  i  Eyvindardal  í  Suðr- 
Múlasýslu  83. 

Krossvarða  við  Leirhöfn  í  Prest- 
hólahreppi  309,  311. 

Krossvík  í  Grindavík  64,  247,  248. 

—  Krossvíkr  báðar  76. 
Krukkspá  853, 

krúna  (konungdómr)  765. 

krúna  (munka)  532,  550,  804. 

Krunki  í  Noregi  271. 

krýning  190. 

Krýsivík     (Krýsuvík,    Kryssuvík)    í 

Gullbringusýslu    124-125,    246, 

247,  248,  360—361. 
Krækluskógar     (Krekluskógar, 

Kræckluskógar)  i  Þjórsárdal  866, 

868. 
kúaleigur  198,  199. 


Kúðafjörðr  í  Vestr-Skaptafellssýslu 

853,  854,  856,  871.  —  eyjar  á 
Kúðafirði  853,  854,  855,  856,  871. 

—  Kúðafljót  853,  854,  855,  871. 

—  Kúðafljótsós  853.  —  Kúðanef 
871.     —    Kúðhólmi   í  Kúðafljóti 

854,  871.  -  Kúði,  skip  Vilbalds 
853,  871. 

kufl:  skírnarkufl  810. 

kúgildi  169—171.  —  xij.  aura  kú- 
gildi  83.  —  tveggja  marka  kú- 
gildi  83.  —  kúgildi  eða  .ij.  merkr 
vaðmála  83.  —  xv.  merkr  vax 
eða  kúgildi  698.  —  kúgildi  at 
I'orsteini  galta  442.  —  kúgildi, 
er  frú  f*uriðr  á  að  gjalda  Stór- 
ólfshvolskirkju  (1332)  fyrir  kú 
689.  —  kúgildi  í  Hafrafells- 
tungu  (1318)  426.  -  kúgildi  í 
Höfða  á  Höfðaströnd  (1318)  459. 

—  kúgildi  í  kristfé  í  Núpufelli 
(1318)  450,  —  kúgildi  á  Márs- 
stöðum  475.  —  kúgildi  goldið 
fyrir  Fellslæk  425.  —  ij.  kúgildi 
á  Eyjólfsstöðum  (1314)  396.  — 
á  Einarsstöðum  (1318)  437.  — 
gáfust  til  Valla  frá  Nerád^l^) 
456.  —  á  Hrísum  (1332)  672.  — 
á  Kirkjubóli  í  Skutilsfirði  (1333) 
699.  —  á  Breiðabólstað  í  Fells- 
hverfi  772.  —  í  Skál  (1343)  783. 

—  iij.  kúgildi  af  hvorutveggja 
kúm  og  ám  714.  —  á  Kirkju- 
bóli  1  Langadal  (1327)  615.  — 
í  Ögri  (1327)  615.  -  á  Leiru- 
bakka  (1332)  694.  —  í  Skál 
(eptir  1343)  783.  —  iiij.  kúgildi 
á  Urðum  (1318)  456.  -  í  stað- 
arspell  í  Borg  undir  EyjafjöUum 
(1332)  eptir  Ámunda  prest  678. 

—  í  Hvammi  í  Norðrárdal  (1346) 
833.  —  V.  kúgildi  í  Haukadal 
(1269)  og  goldnar  v.  kýr  fyrir 
62.  —  V.  kúgildi  á  Rauðamel 
(1274)  114.  -á  Sauðanesi(1318) 
425.     -     á  Stórólfshvoli  (1832) 


1004 


REGISTR. 


[kúgildi] . 

689.  —  vj.  kúgildi  á  Ökrum 
(1274)  113.  —  á  Skúmsstöðum 
(1332)   690.     -     í   Teigi   (1882) 

686.  —  vij.  kúgildi  í  Steinsholti 
(1314)    397.     —     á    Ingjaldshóli 

(1317)  411.  —  á  Svalbarði  í 
fistilsíirði  (1318)  425.  —  á  Ási 
í  Kelduhverfi  (1318)  429.  -  á 
Svalbarði      á      Svalbarðsströnd 

(1318)  449.  —  í  Núpufelli  (1318) 
með  geitakúgildi  450.  —  á  Felli 
í  Sléttuhlíð  (1318)  459.  —  í  Borg 
undir  EyjafjöUum  (1332)  678.  — 
í  Svinadal  (1343)  784.  —  viij. 
kúgildi  á  Lundarbrekku  (1318) 
438.  —  á  Þaunglabakka  (1318) 
445.  —  í  Lögmannshlíð  (1318) 
454.  —  í  Búðardal  (1330)  650. 
—  á  Stafafelli  (1343)  769.  — 
ix.  kúgildi  á  Stóranúpi  (1331) 
663.  -  X.  kúgildi  674,  746.  — 
í  Fagranesi  (1318)  468.  —  í 
Hólum  undir  EyjafjöUum  (1332) 
677.  —  X.  kúgildi  sauðfjár  í 
Hruna  (1331)  665.  —  xij.  kú- 
gildi  á  Ljósavatni  (1318)  439.  — 
xiij.  kúgildi  á  Helgastöðum  (1318) 
437.  —  á  Sauðanesi  (1344)  786.  — 
xiiij.  kúgildi  á  Staðarfelli  (1327) 
637.  —  xvj  (xvij).  kúgildi  í 
Gunnarsholti  (1332)  692.  —  xx. 
hundruð  í  vðru  eðr  [xx.]  kúgildi 
í  Grýtubakka  789.  —  xxiij.  kú- 
gildi  á  Skarði  á  Skarðsströnd 
(1827)  636.  —  XXX.  kúgildi  á 
Grenjaðarstað  (1318)  433.  — 
xliv.  kúgildi  í  Kirkjubæ  í  Tungu 
(c.  1336)  708.  —  xlv.  kúgildi  á 
Breiðabólstað  1  Fljótshlíð  (1332) 

687.  —  Ixiij.  kúgildi  með  lönd- 
um  í  Kirkjubæ  á  Síðu  (1343; 
781.  —  hálfr  .x.  tugr  kúgilda  á 
leigum  í  íykkvabæ  í  Veri  (1340) 
738.  —  ásauðarkúgildi  (1318) 
á  Stað  í  Kinn  436.  —  á  Sauða- 
nesi  425.  —  á  Illugastöðum  440. 


á  Víðimýri  466.  —  á  Hvammi  í 
Laxárdal  468.  —  á  Bergstöðum 
473.  —  á  Hjaltabakka  475.  — 
ij.  ásauðarkúgildi  (1318):  í  Flat- 
ey  á  Flateyjardal  441.  —  á 
VíðivöUum  462.  —  á  Reykjum 
í  Tungusveit  465.  — iij.  ásauðar- 
kúgildi  (1318):  —  á  Svalbarði  í 
Þistilsfirði  426.  —  í  Höfða  í 
Höfðahverfi  446.  —  iiij.  ásauðar- 
kúgildi  áStaðarbakka  (1318)  482. 

—  í  Steinum,  er  Gamli  lagði  til 
(1332)  680.  -  V.  ásauðarkúgildi 
(1318)  á  Eyjardalsá  438.  —  v. 
ásauðarkúgildi,  er  Benedikt  Kol- 
beinsson  gefr  til  Reynistaðar- 
klaustrs  1340  með  Ingibjðrgu 
dóttur  sinni  735 — 736.  —  vj. 
ásauðarkúgildi  í  Laufási  (1318) 
448.  —  á  Hrafnagili  með  lömb- 
um  (1318)  453.  —  vij.  ásauðar- 
kúgildi  á  Höfðabrekku  (1340) 
741.  —  ix.  ásauðarkúgildi  á 
Hofi  í  Álptafirði  (1343)  768.  — 
xiij.  kúgildi  ásauðar  í  Görðum 
á  Akranesi  (1315)  og  leysa  hvert 
annað  .xxx.  geldingum  403.  — 
búfjárkúgildi,  búfjárgilt  kúgildi, 
kúgildi  í  búfé:  í  Höfða  í  Höfða- 
hverfi  (1318)  446.  —  í  Laufási 
(1318)  448.  —  ij.  búfjárkúgildi  í 
Flatey  (1274)  118.  -  ij.  búfjár- 
gild  kúgildi  geld  á  Grýtubakka 
(1318)ogþriggja  fjórðunga  smérs 
leiga  eptir  445 — 446.  —  iv.  kú- 
gildi  búfjár  í  Miðbæli  (1332)  679. 

—  v.  kúgildi  í  búfé  1  Njarðvík 
(1269)  65.  —  vij.  kúgildi  búfjár 
á  Reyni  (1340)  741.  —  kúgildi  í 
gásum  (1343)    á  Rauðalæk   776. 

—  geitakúgildi  170.  —  geitakú- 
gildi  á  Hrafnagili  (1318)  453.  — 
í  Núpufelli  (1818)  450.  -  geld- 
fjárkúgildi:  kúgildi  í  geldfé  á 
Grýtubakka  (1318)  445.  -  í 
Laufási  (1318)  448.    —   í  Kaup- 


REGISTR. 


1005 


angi  fl318)  449.  —  á  Hrafnagili 
(1318)  453.  —  í  ReykjadaÍ  í 
í  Hrepp  (1331)  666.  —  á  Kálfa- 
felli  í  Hornaíirði  (1343)  771.  — 
XXX  (eða:  xxv)  kúgildi  í  geldfé 
í  Vallanesi  (1270)  83.  —  ij. 
gymbra  kúgildi  í  Laufási  (1318) 
448.  —  X.  kvikfjár  kúgildi  á 
Knerri  (1274)  115.  —  v.  kúgildi 
í  heimajörðu  á  Einarsstöðum 
(1318)  437.  —  XX.  kúgildi  í  landi 
í  Njarðvík  (1269)  65.  —  iij.  kú- 
gildi  geldra  nauta  á  Breiðaból- 
stað  í  Vestrhópi  (1318)  479.  -  x. 
kúgildi  nauta  í  Hruna  (1331)  665. 

—  iij.  kúgildi  í  þinglagsaurum 
(»þingligsaurum«)íNjarðvík(1269) 
65.  —  kúgildis  hross  (sbr.  hund- 
raðs  hestr,  hundraðshross)  á 
Breiðá  (1343)  773.  -  í  Njarðvík 
(1269)  65.  —  ij.  kúgildishross  á 
Kálfafell  í  Fljótshverfi  (1343) 
779,  780.  —  ij.  merhross  kúgild 
í  Hruna  (1331)  665'  -  iij.  hestar 
kúgildir  í  Hruna  (1331)  665.  — 
iv.  kúgildishross  í  Eystri-Ásum 
(1343)  785.  —  V.  kúgildishross 
í  Haga  (1286)  259.  —  kúgildis- 
ketill  í  Tröllaíungu    (1274)   119. 

—  rekkjuklæði  til  kúgildis  í 
Tröllatungu  (1274)  119.  —  kú- 
gildis  skip  í  Njarðvík  (1269)  65. 

—  hálfs  kúgildis  skógr  í  Valla- 
nesi  (1270)  83.  —  kúgildi  í  Kross- 
skógum  í  Eyvindardal  ítak  Valla- 
neskirkju  (1270)  83. 

Kúla  (=  Auðkúla)  488. 
Kumlavík  á  Langanesi  71,  74. 
Kumli  í  Meðallandi  873. 
kúría  236,  256. 
Kúrsveinsstaðir    í  Hvalvatnsfirði  í 

Suðrþingeyjarsýslu  447   (sbr.  nú 

Kussungsstaðir). 
kvengildr  ómagi,  sjá  ómagi, 
Kvennaháls  á  Skarðsströnd  (sbr.  nú 

Kvenhóll)  636. 

Dipl.  Iil.  II.  B. 


kven-  kvenna-.  sjá  kona. 

kvern(kvörn)  62.  —  kvernberg  154. 

Kvíá  í  Héraði  (Öræfum)  776.  Sbr. 
Kvísker. 

Kvíabekkr  í  Ólafsfirði  488. 

kvíar  671. 

Kvíárnesshlíð   (í  Bolungarvík)  617. 

kvíga,  kvígur  751,  762.  Sjá  naut- 
peningr. 

Kvígerðadalr  í  Reykjadal  í  Suðr- 
þingeyjarsýslu  437. 

kvikfé  (sbr.  geitfé,  hross,  kúgildi, 
nautpeningr,  sauðpeningr)  114, 
115',  117,  126,  169—171,  408, 
427,  431,  433,  434,  436',  439^ 
440,  444,  446,  448,  449,  451^ 
453,  454,  455—456,  456,  457, 
458,  459.  460,  461,  465,  467, 
469,  482,  665,  671,  677,  778, 
780,  781,  785.  —  verðlag  ákvikfé 
169—171. 

kvikindi  (ferfætt):  hórdómr  (viðr- 
eign)  við  ferfætt  kvikindi  596. 
601,  604. 

Kvísker  í  Öræfum  773.    Sbr.  Kvíá. 

Kvíslavatn  á  Tvídægru  359. 

kvistr:  vínviðarkvistir  709. 

kvongaðr  maðr  596,  601.  —  kvon- 
fang  517,  837. 

Kvæði  um  Kirkjubæjarklaustrs- 
kirkju  853. 

Kyndilmessa  292,  332,  349. 

kýr,  sjá  nautpeningr  (sbr.  kúgildi, 
kvikfé). 

Kýraugastaðir  á  Landi  697. 

kýreldi  301,  302  (sbr.  nautpeningr). 

Kyrfingsfjall  á  Skaga  nyrðra  (nú 
Kyrpingsfjall,  sbr.  ísl.  fjóðs.  II, 
130)  250. 

Kýrnytarstaðir  undir  EyjafjöIIum 
870. 

Kælastraumr  í  Noregi  503, 

kæra,  kærur,  málakærslur,  lögkæra 
94-100,     148,     176,    369,    542, 
550,    570,    627,    646,    652,    660, 
715,  717,  729,  804. 
64 


1006 


REOISTR. 


Kölduhamrar  á  Rosmhvalanesi  77. 

Sbr.  Kauðluhólar. 
Köngrsey  á  Breiðafirði  117,  636. 
Köngustaðir  i  Kaldaðarneshreppi  í 

Strandasýslu  119,  408. 
köstr  (viðar):  köstr  fertugr  671. 
köttr  171.  —  kattaskinn  171. 

■Liafranz  94,  sjá  Laurentius. 
Lafranzmessa  94.    sjá  Laurentius- 

messa. 
Lafranzvaka  327. 
lag:    fornt    lag   165.    —    lagaurar 

446.     (Sbr.  lögaurar). 
laga-,  sjá  lög. 
Lagarfljót  i  Múlaþingi  83.  —  Lag- 

arfljótsós  83. 
lágasaungr  34,  276,  463,  792,  796, 

809,    829.    —    lágasaungsmessa 

34.     —     lágasaungvabók,    lága- 

saungvakver,  sjá  kirkja. 
Lágey  í  Héraði  (Öræfum)  776. 
Lágey  í  Lágeýjarhverfi  á  Mýrdals- 

sandi    740.     —     Lágeyjarhverfi 

740. 
Laghalo  í  Noregi  349. 
laici  (sbr.  leikmenn)  142,  143, 145, 

190,  236,  703,  704.  —  laici  cleri- 

corum  145.  —  laici  religiosi^703. 

—  laici  seculares  703. 

lamb,  lömb  (sbr.  sauðpeningr)  4. 
287,  453,  781,  854.  —  lömb  færð 
frá  (fráfærulömb)  665.  —  lömb 
fara  burt  á  vor  671.  —  lamba- 
afrétt  (lambaafréttr)  681,  708, 
854.  —  lambgymbrabeit  740.  — 
lambaeldi  (lambseldi)  258,  301, 
407,  409,  425,  428,  429,  438, 
489,  456,  620.  -  lambarekstr 
4,    434.     —     lambaskinn     171. 

—  lambatoUr      til      Bjarnar- 
hafnar  82. 

Lambá  á  Tvídægru  359. 
Lambadalr  í  Mýrasýslu  315. 
Lambaeyri  við  Skaptá  873. 
Lambafell  undir  EyjafjöUum  [sbr. 


LangafeU.    Nú   vita    menn    eigi 

hvar  LambafeU  er.  segir  sóknar- 

lýsing  frá  Holti  1845]  85,  681. 
LambafeU  (bær)  undir  EyjafjöUum 

676. 
Lambahólmr  á  Breiðafirði  116. 
Lambanes  í  Tungusveit  373. 
Lambanes  áLanganesi  70.  71.  73, 

74,  306. 
Lambarif  á  Rosmhvalanesi  77. 
Lambastapi  í  Grindavík  245,   832. 
Lambatungur  Gilsbakkakirkju  359. 
Lambey  í  Fljótshh'ð  87,  688. 
Lambeyjarós    í    Héraði    (Öræfum) 

774. 
lambgæft  hey  292. 
lambhagi  fyrir   austan  Nesvatn  á 

Skaga  nyrðra  250. 
Lambhagi  á  RangárvöUum  87. 
LambhúshóU  undir  Eyjafjöllum870. 
Lambkársson:  Helgi. 
lampas  810. 
lán  57.  208,  626.    —  lán,  ef  sjálft 

týnist  208.-. 
land    (alment    og  =  ísland) 

161,  174,  177, 
345, 
405, 
648. 


325.  334, 

390,  391, 

498,  645, 

856,  860. 


139, 
287, 
387, 
497, 
788, 


208,  283, 
356.  357, 
416.  419, 
756,  765, 
—  vort  land  592.  — 
fyrir  norðan  land  497,  856.  — 
fyrir  sunnan  land  497.  —  sunn- 
an  lands  og  norðan,  austan  og 
vestan  860.  —  landaurar,  gjald 
íslendinga  í  Noregi  151.  — 
landsbúar    289.    —     landsbygð 

207.  —      landsfjórðungr      297. 

—  landsfólk  420.  —  lands- 
háttr  forn  613.  —  landshöfð- 
ingjar  209,  242.  —  landslög 
150,    151,    152,    156,    158,   206, 

208,  209,  210,  288,  291,  892, 
752,  765,  857.  —  landslög  forn 
38,  892.  —  lands  lög  rituð  151. 

—  Landslög  Magnúsar  konungs 
lagabætis   108,    162.    —    lands- 


REGISTR 


1007 


lagabók(=  Jónsbók)  356.  —  lands- 
lagabók  (=  Landslög  Magnúsar 
konungs    lagabætis)     401,    402. 

—  landsmál  159.  —  landsmenn 
(íslendingar)  335,  356,  787,  788. 
~  landráðamenn  113,  139,  239. 

—  landráðasök  765,  858.  — 
lands  réttr,  landsins  réttr,  lands 
réttindi  196,  354,  355,  381,  390. 

—  landsréttindi  íslands  354.  — 
landskapr  335.  —  landssiðr  forn 
31.  —  landssiðir  góðir  838.  — 
landssiðir  réttir  844.  —  landsvani, 
landsvenja   346,  490—491,  495. 

—  landsvist  420.  —  landvættir 
224.  —  landvörð,  landvörn  154, 
157,  288,  364,  367.  —  landvarn- 
arsegl  364. 

land,  fasteign,  jörð  60,  109,  193, 
207,  220,  224,  242,  286,  287, 
411,  422,  539,  620.  649,  650^ 
675,  722,  781,  782,  834.  —  í 
landi  og  lausum  eyri  60,  109.  — 
Landabrigði  (Jónsb.)  173.  — 
landsdrottinn  (sbr.  drottinn)  207, 
283,  289,  535,  537,  571.  -  land- 
eigandi  69,71,72,73,  74,  75,80. 
258,  288,  311,  314,  411,  642.  — 
landgögn  (sbr.  löggögn)  309, 311, 
425,  426,  708.  -  landhlutrj 
landshlutr,  landmannahlutr,  land- 
mannshlutr  249,  309,  313,  315, 
322,  486, 487.  —  landkaUp  675. 

—  landsleiga  (sbr.  landskyld) 
398.  —  Landsleigubálkr  (Jónsb.) 
173,  284,  288,  421.  —  landa- 
merki,  landamerkjabréf  729— 
730.  —  landamerki  Bjarnar- 
hafnar  (c.  1270)  82.  —  Garðs, 
Hafrlækjar,  Hellu  og  Tjarnar  i 
Aðaldal  (c.  1263)  1—5.  -  Garða 
hinna  yztu  í  Staðarsveit  (c.  1350) 
850.  —  Hvalsness  og  Starness 
(Stafness,  c.  1270)  82.  —  Ingjalds- 
hóls  og  Þrándarstaða  (c.  1280, 
og  c.  1350)  165—166,  849—850. 


—  Reykja  í  Tungusveit  (1311) 
372 — 373.  —  Staðarbakka  og 
Bálkastaða  (eptir  1316)  484— 
485.  —  Sælingsdalstungu  og 
Leysingjastaða  (1337)  716—717. 

—  Vindáss  í  Kjós  (c.  1270,  eða 
c.  1518?)  81—82.  —  Þingeyra- 
klaustrs  (c  1285  og  c.  1290)  248 
—251,  269.  —  Þverár,  Eyhildar- 
holts,  Brekkna  og  Selshaga  í 
Skagafirði  (1341)  743-746.  - 
Þykkvabæjarklaustrs  (1350)  851 
—856  (login).  —  forn  lands- 
merki  428.  —  landamerkjafundr 
861.  —  landamerkjaskrá  672. — 
landnám  284,  287,  535,  571.  — 
landnám  .xij.  aurar  376.  — 
landsnytjar  744,  836.  —  land- 
seti  509.  —  landskyld,  land- 
skuld  198,  205,  207,  288,  289, 
301-302,  349,  534,  561,  570, 
641,  740. 

Landá  i  Meðallandi  854,  855,  872, 

873. 
Landabrotagil  (Landbrotagil)  landa- 

merki  milli  Sælingsdalstungu  og 

Leysingjastaða  717. 
Landamerkjaskurðr     milli     Litlu- 

Selju   og   Ámýra    í    Helgafells- 

sveit  82. 
Landbrot   í    Vestr-Skaptafellssýslu 

739. 
Landbrotsá  í  Álptaveri  872. 
Landeyjar   í   Rangárþingi   684.  — 

Landeyjabók  (AM.  148.  4to)  28, 

112,  273,  371,  499,  815. 
Land(ið)  í   Rangárþingi   694,   695, 

696,  697. 
Landnáma  853. 

Landsker  fyrir  Snæfellsnesi  164. 
Langá  í  Mýrasýslu  359,  374. 
langafasta  39,  40,  46,  61,   63,   64, 

65,  66,  85  (sjöviknafasta),  115* 

118',    119,    132,    133,    224,    259 

(fasta),  261,   378,  403,  409,  411, 

433,    445,    466.    479,   481,   519, 
64* 


1008 


REGISTR. 


537,    545.    558.    573.    594—598, 

600-604.    606,    634,   636.    697, 

742,    779,    791.    797.    807,    808, 

815,  821,  827,  829,  844. 
Langafell  undir    EyjafjöUum   (sbr. 

Lambafell)  85. 
Langagerði    í   Hvolhrepp    86.   88, 

688.  689.  691. 
Langamýri  hin  ytri  á  Ásum  í  Húna- 

vatnsþingi  846. 
Langanes     undir     (Út-)Eyjafjöllum 

85.  679.  681,  682. 
Langanes  í  fingeyjarsýslu  726. 
Langanes  í  Arnarfirði  576. 
Langanes  í  Héraði  (Öræfum)  776. 
Langanes  skógarítak  Þykkvabæjar- 

klaustrsjarða  740.  873. 
Langebeck,    Jacob,    sagnafræðingr 

108,  202.  715. 
Langey  á  Breiðafirði  117,  635.636. 
langferðir  394.    —   langferðamenn 

754,  764. 
Langholt  í  Flóa  866. 
Langholt  hið  efra  í   Hrunamanna- 

hrepp  664. 
Langholt  í  Meðallandi  871,  872. 
Langholtsskógr    í    Þjórsárdal  866. 
Langidalr  við  ísafjörð  615. 
Langidalr  í  Snæfellsnessýslu  165. 
Langireki  í  Tjörnesi  317,  319,  431, 

434. 
langsetur  prests  411. 
largiciones  ecclesiæ  716. 
lás  197.     Sjá  kirkja. 
lasta,    laste   (=  lest  í  skipi)  .803, 

304. 
Lateranense  concilium  55.  —  Later- 

anensis  ecclesia  847. 
latína  630.  —  Ceciliusaga  á  latínu 

og  norrænu  451.    —  Marie  Jar- 

tegnir  á  latínu  665.  —  sögubók 

á  latínu  463. 
Látr    á   Látraströnd   við   Eyjafjörð 

446.  —  Látrareki  446. 
Látr  við  Látravík  í  ísafjarðarsýslu 

619. 


i  Látratangi  á  Skaga  nyrðra  462. 
!  latrones  27,  31,  33. 
;  látúnskross,  sjá  kirkja. 
i  Laufás    í   Suðrþingeyjarsýslu    443, 
I     447—448,    488.    —    Laufáshagi 
447. 

laug  38,  40,  46.  -  hafa  laug, 
varna  við  laug  38,  40.  —  laug- 
ardagr  367,  391,  406,  694,  719, 
799.  —  laugardagr  fyrir  páska 
61,  799.  Sbr.  þvottdagr.  — 
laugar  nálægt  Ingjaldshóli  og 
Þrándarstöðum  undir  Jökli  165. 

Laugaból  á  Langadalsströnd  í  ísa- 
fjarðarsýslu  615, 

Laugaland  í  Eyjafirði  488.  789,  — 
Laugaland  hið  syðra  485.  — 
Laugaland  hið  ytra  485. 

LaUgar  í  Hrunamannahrepp  664, 
666. 

Laugar  í  Sælingsdal  í  Dalasýslu 
633. 

laugardagr,  sjá  laug. 

Laugardalsá  í  Isafirði  621. 

Laugastapi  í  Hrútafirði  484, 

launfestar,  launfestingar,  leynilegar 
festingar  278,  573,  593,  638, 
791,  795,  797.  808.  816.  821, 
827,  829. 

launsættir  510. 

laupr:  x,  laupar  smérs  644.  — 
smérlaupr  176. 

Laurentius  (Lafranz)  Kálfsson  bisk- 
up  á  Hólum  (1323—1331)  130- 
131,  433,  473',  579—581,  607, 
610,  611,  637,  643,  649-650, 
715,  836. 

Laurentius  píslarvottr  65,  403,  452, 
616.  —  Laurentiuskirkja  1  Görð- 
um  á  Akranesi  403.  —  á  Grund 
í  Eyjafirði  452,  —  á  Kirkjubóli 
í  Langadal  615.  —  Laurentius- 
messa  (Lafranzmessa,  Laurantz- 
messa.  Laurentzmessa)  94,  141, 
149,  239.  409,  427,  445,  447. 
846. 


RE6ISTR. 


1009 


Laurentiusson :  Arni. 

lausafé,  lausagóz,  lausape(ni)ngar 
301,  382,  385,  418,  421,  440,  442, 
490,  509,  681,  674.  791,  795, 
802,  808,  816,  822,  827,  829. 
Sbr.  flytjandi  eyrir. 

lausir  menn,  lausamenn  7—10, 
393.  859—860,  862.  —  lausa- 
mannstollr  860. 

lausn  (sbr.  aflausn)  178,  183,  212, 
213,  217,  225,  269,  500  520— 
525,  530,  581,  545,  546,  548, 
550,  553,  554.  558-560,  565, 
569,  572,  585—587,  589,  591, 
593,:-:  627,  629,  631,  632,  641, 
706^  745,  746,  751,  752,  754, 
762,  764.  801,  806,  807,  817 
-819,  820,  824,  842.  -  Sbr. 
syndalausn  189. 

lausnari.  lausnarinn  182,  216,  409, 
585,  842. 

Lausnsker  á  Hreiðafirði  117. 

lausung  presta    í   klæðaburði  800. 

lávarðr  landanna  (Ólafr  konungr 
helgi)  329. 

lax:  laxveiðr,  laxveiði  i  Elliðaám 
247,  248.  —  í  Glennrarfossi  i 
Norðrárdal  359.  —  í  Gljúfrá  í 
Mýrasýslu  578.  —  í  Kjarará  1 
Mýrasýslu  359.  —  í  Laxá(rósi) 
í  Suðrþingeyjarsýálu  431,  434. 
—  í.  Laugardalsá  i  ísafirði  621. 
Sbr.  veiði. 

Laxa  (í  Lðxo)  í  Noregi  729. 

Laxá  litla  í  Hrunamannahreppi 
664,  666.  —  Laxárdalr  664.  — 
Laxárgljúfr  666.  —  Laxárós  664. 

Laxá  á  Ásum  í  Húnavatnssýslu 
475. 

Laxá  á  Skaga  nyrðra  250,  251, 
471. 

Laxá  í  Laxárdal  í  Suðrþingeyjar- 
sýslu  431,  434.  —  Laxárdalr  4. 
430.  -  Laxárós  431,  434. 

Laxamýri.  sjá  Mýri. 


Laxárdalr  í  Skagafjarðarsýslu  301, 

468. 
Laxárdalr  i  fistilsfirði  307.  —  Lax- 

árdalsreki  307. 
Laxárós    hinn    forni    i    í*istilsfirði 

69,  73. 
lé  (Ijár)  169.  --  létorf  691. 
lectia,  »Iæctiur*  63,  66,  601. 
lectiones  596. 
lectus  601. 
leg,    leg    í    kirkjugarði,    kirkjuleg 

127,    225,    513,    528,    550,    566, 

800,  806,  813.    —    leg   öll  jafn- 

dýr  í   kirkjugarði    127.    —    leg- 

kaup  11,    12,   14,    16—19,    440, 

467.  —  legstaðr,  heilagr  legstaðr 

57,  58,   450,  528,  530,  567,  759, 

760,  844. 
legatum  142.    —    legata    ecclesia- 

stica  103. 
legatus,  legáti    (páfans)    175,    187, 

255,  609,  703,  706,  717,  724. 
legifer  (sbr.  lögmaðr)  103,  142. 
legkaup,  sjá  leg. 
legorð    137-138.    280.    —    legnar 

konur  292. 
legstaðr,  sjá  leg. 
Legteigr,  skógr  í  Langanesi  740. 
Leiðarhólmskrá  (c.  1513)  718. 
leiðangr  104.    105,   144,    152,  197, 

204,  240,  288,  364.  -  leiðangrs 

(leiðangs)ferð  15l,  157.   -   leið- 

angrsgerð  154,  365.   —  útfarar- 

leiðangr  197,  204. 
leiðar  leingd   199,   201—202,    276, 

519. 
Leiðólfsey  á  Breiðafirði  116. 
LeiðvöIIr    í    Skaptafellssýslu    851, 

855,  871.  —   Leiðvallarhólmar  í 

Kúðafljóti  855,  871. 
Leifsgarðr  í  Noregi  281,  282. 
Leifsson:  Vigfús. 
Leifsstaðir    í    Svartárdal    í    Húna- 

vatnssýslu  473. 
leiga,     leigor.     leigur     (sbr.     okr, 

prestkaup)    57.    153,    173,    198, 


1010 


RE6I8TR. 


199,  203,  288,  289.  425,  426, 
430,    434,    435,    436,    437,    438, 

445,  447.  449»,  450,  451,  452^ 
453,  454,  456,  457,  458,  459,  460', 
461,  462»,  463,  464,  466,  466, 
467»,  468»,  472,  473,  474,  475^ 
478,  479,  480,  481,  485,  486, 
531,  532,  534,  570,  571,  612, 
751,  762,  781,  788.  —  búleigur 
153.  —  garðaleigur  153.  —  kúa- 
leigur,  kýrleigur  57.  198,  199, 
751.  —  sbr.  landsleiga  (land).  — 
lögleiga  284.  —  skipaleigur  153. 
skógarleigur  153.  —  smíðaleiga 
612.   —   vinnumannaleigur  612. 

—  leiguburðr  eptir  ij.  kúgildi 
gelds  búfjár  .iij.  fjórðungar  smérs 

446.  —  leigufé  293,  294,  295, 
297.  —  dráp  leigufjár  294,  297. 
-leigufall  208,  285.  -  leigukýr 
153.  203.  -  leiguland  485.  — 
leiglendingar  535,  571.  —  leigu- 
liði  200,  206,  207,  283,  288,  410. 
leiguliðagögn  (af  reka)  317.  — 
leigumáli  288.  —  leigumenn  208. 

—  leiguprestr  612.  —  leigu- 
skerðir  208. 

leikaraskapr  í  klæðabúnaði  800. 

leikmenn,  ólærðir  menn  (sbr.  laici) 
24,  25,  30,  31,  32,    54,    55,    97, 
99,  101-107,  113,  127,  130,  147, 
148,    150,    151,   153,    156,    176, 
177,  178,  181,    182.    i84,  186- 
187,  188,   193,   199,    205.   229- 
231,    240,    241,    242,    244,    255, 
263,    264,    266,    267,    269,    271, 
274,    276,    278,    291,    323,    324, 
326,    855,    364,    381,    489—491. 
495—496,    500,    501.    532.    533. 
537,    543,    550.    568.    572.    584,  \ 
585,    587,    588,    589,    593,   613,  j 
614.    626,    627,   629,    633,    640,1 
706,  707.  713,  744.    746.    758-  I 
759,    766,    767.    800,    804,    824,  | 
829,     850,     858.     —     leikmenn  ! 
klerka    153.    —    umboð    á  leik-' 


menn  532.  —  leikmannadómr 
24,  30,  148,  177,  178,  188,  532, 
533,  550,  568.  582,  626,  627, 
640,  804,  825.  -  leikmanna 
eign  240.  —  leikmannlegt  sam- 
neyti  6(X).  —  leikmanna  vald 
184,  500,  501,  568,  584,  588, 
624. 

leikr  214. 

Leikskálamýri  1  Vatnsfjarðarþing- 
um  621. 

leingdarleið,  sjá  leiðar  leingd. 

leira,  leirur  872. 

Leirá  í  Leirársveit  403,  867. 

Leirá  við  Hrífuneshólm  í  Skaptár- 
tungu  854. 

Leirárgarðabók  (Páls  Vídalíns) 
421. 

Leirhólar  í  Noregi  406. 

Leirhöfn  í  Presthólahreppi  í  Norðr- 
f*ingeyjarsýslu  (sbr.  Höfn)  309 
(Höfn),  311,  315,  432.  —  Leir- 
hafnargnúpr  322.  487.  —  Leir- 
hafnarreki  309  (Hafnarreki)  311, 
315. 

Leirmúli  í  Miðdölum  í  Dalasýslu 
258,  736. 

Leirubakki  á  Landi  í  Rangárþingi 
694. 

Leirur  undir  EyjafjöUum  679.  — 
Leirnaland  679. 

Leistr,  teígr  Hafrafellstungukirkju 
426. 

Leitisskarð  milli  Ingjaldshóis  og 
þrándarstaða  165. 

Leitukvennabásar  í  Grindavík  362. 

lén  184,  588.  —  lénsmenn  197, 
272,  357,  368,  369,  387.  391, 
415,  419.  —  lénsmenn  erkibisk- 
ups  272.  —  lénsmenn  sýslu- 
manna  197.  —  rangindi  léns- 
manna  415 — 420. 

lending  (=  Lending,  örnefni  ?)  246. 

lendir  menn  149.  150,  350,  659. 

Leppárstaðaskógr  í  í*jórsárdal  865. 

lérept  57,  447,  454.  —  cc.  í  lérept- 


RE61STR. 


1011 


um  í  Núpufelli  (1318),  er  Michael 
eingill  á  450.  —  breitt  lérept 
.iij.  álnir  fyrir  tvá  aura  170.  — 
enskt  lérept  tvielnt  .ij.  álnir 
fyrir  eyri  170.  —  vj.  álnir  lér- 
epts  í  hundrað  á  Hofi  í  Öræfum 
(1343)  775.  —  léreptshökull  359, 
430,  433.  —  léreptshökuU  virðr 
fyrir  .vj.  aura  430. 

les  448,  466',  482. 

lesning,  lest,  lestr  277,  537,  573, 
592,  625,  626,  640,  675,  706,  712, 
713,  744,  793,  805,  809,  814, 
823,  826,  827,  842,  843,  845. 

lest,  skipslest  (sbr.  lasta)  104, 143, 
151,  363. 

letr  (=  literae  =  bréf)  673. 

lex,  leges  (sbr.  lög)  143.  191,  218. 

—  leges  patriæ  143,  145.  — 
leges  regni  142.  -  leges  scriptæ 
100.  —  leges  scriptæ  et  appro- 
batæ  104. 

leyfi  129,  360,  420,  542,  597,  605, 
626,  803.  —  föstunáttaleyfi  803. 

—  leyfi  Magnúsar  biskups  Gizur- 
arsonar  í  Holti  undir  Eyjafjöllum 
85.  —  leyfi  páfans,  leyfi  páfalegs 
embættis,  leyfi  (lof)  páfalegs 
sætis  626,  627,  820. 

Leysingjastaðir  í  Hvammssveit  633, 

716-  717. 
Leysingjastaðir     í     Seltjarnarnes- 

hreppi  377. 
Léþrælar  í  í*jórsárdal  865. 
libertates    ecclesiasticæ  144,    193, 

302,  506.  607. 
líflát  531,  533,  550,  572,  640,  804, 

825. 
Lifrkerstaðir    í    Bolungarvík    (sbr. 

nú  Landalifr)  616. 
lifrúnar  749,  750. 
lignum  (sbr  viðr)  303,  304,  512. 
hk  27,  31,  37,  59,  219,    239,    276, 

481,    528,    529,    530,    531,    549, 

550,    566,    590,    692,    707,    794, 

798,    799,   802,    803,    806,   812, 


813,  826.  —  at  grafa  lík  utan 
kirkjugarðs  59.  —  lík  standi 
eigi  uppi  yfir  fimt  59.  —  fyrir- 
gert  fé  sínu  öUu,  láti  maðr 
dauðan  mann  rotna  inni  59.  — 
kona  gangi  fyrir  líki  konu  með 
loganda  kerti  27,  31,  37,  219.- 
gjafir  með  líkum,  góz  sem  fylgir 
líki,  offr  er  líki  fylgja  440,  487, 
528,  530,  566.  —  lík  bannsettra 
manna  590.  —  lík  pilagríma  og 
útlendra  manna  530.  —  lik- 
færsla  94,  407,  470.  —  líkmenn 
481.  —  líksaungseyrir  11,  12, 
14,  16—19,    276,  277,  799,  802, 

812,  813. 
Ilkþrá  215. 

limina  beati  Olavi  103,  142,  144. 

limr:  limalát  152,  156,  157,  200, 
365,  531,  533,  550,  572,  640, 
804,  825.    —    getnaðarlimr  799, 

813,  837. 

lín  57,  153.  —  línhðkull  117.  — 
línklæði  38,  40,  46,  596,  600, 
605,  734. 

Lincopensis  episcopus  608,  610. 

lindi  599,  604. 

Listi  í  Noregi  350,  351. 

literæ  (sbr.  bréf)  103,  142,  160, 
191,  192,  236,  237,  352,  289, 
506,  609,  610,  744,  748,  847, 
848.  —  literæ  patentes  609, 
748.  —  literæ  rogatoriæ  236. 
—  transsumptum  literarum  848. 

Litlaey  í  Héraði  (Öræfum)  776. 

Litlafjara,  er  Grenjaðarstaðr  á  431. 

Litla-Selja  í  Helgafellssveit  82. 

Ljóðhús  845.     Sbr.  Ludhosia. 

Ijós:  vaxljós  599,  604.  IjóstoIIr, 
lýsitollr,  lýsistollr  10-19,  64, 
113,  257,  258,  360,  378,  396, 
403,  404,  407,  409,  411,  428, 
429,  431,  434,  435,  436,  437, 
438,  439.  440.  441'^  445,  447, 
448,  449%  450%  451%  452,  453, 
454»,  456,  457,  458%  459,   460% 


1012 


REGJSTR. 


46]' 

.  462, 

463' 

464'.  465, 

466. 

467' 

.  468' 

•  469, 

470,  471, 

472'. 

473-' 

474= 

,  475 

',  476,477'. 

478', 

479. 

480, 

481.  482',   483'. 

484, 

485, 

575. 

576, 

593,    615^ 

616, 

617, 

633. 

637, 

662,    663', 

664. 

666. 

668. 

669. 

670,    682, 

683, 

684, 

685', 

686. 

687,    689, 

690. 

696. 

698, 

699. 

700,    736. 

741, 

769, 

770, 

771' 

777,    782 

785, 

787, 

791. 

795, 

797.    802. 

808. 

815. 

816. 

821. 

822,    827. 

828. 

829, 

882'. 

870. 

—    heimamanna 

Ijóstollr. 

sjá 

tieima.     — 

ein- 

dagi  á  IjóstoUsgjaldi  10 — 19. 
Ljósavatn     í     Ljósavatnsskarði    í 

Suðrþingeyjarsýslu  92.  438-439, 

488,  861.  —    Ljósvetningar    90, 

91,  92,  439,  487.    -    Ljósvetn- 

ingareki  91,  92.  487. 
Ijósþúfa  250. 

Ljótastaðir  í  Landeyjum  685. 
Ljótólfshólmr  á  Breiðafirði  116. 
Ljótr    Bjarnárson    (Bjarnason)    á 

Snæfellsnesi  164,  165. 
Ljótr  á  Raðarfossi  281. 
Ljótsandr.  sjá  Fljótssandr. 
Ljótsstaðir    í    Helgastaðahreppi    í 

Þingeyjarsýslu  433. 
Ljúfustaðir  í  Kollafirði  i   Stranda- 

S3?slu  258  (sbr.  Húfustaðir). 
Ijúgvitni  600. 
Loðinn  af  Bakka  (d.  1313  eða  síðar) 

367,  378,  379. 
Loðinn  leppr  (d.  1888  eða  1389)  209, 

239,  243. 
Loðinn  skræpir  271.  272. 
lófatak  200,  206,  243.  382. 
Lofstaðir  í  Noregi  281,  282. 
Lokinhamrar  (Lokinhemra    =:   nú 

Hemra)  í  Skaptártungu  739. 
Lómagnúpr    í    Fljótshverfi    (Núp- 

staðr)  739.  777 — 778.   —   Lóma- 

gnúpssandr  814. 
Lómatjörn  í  Höfðahverfi  447. 


Lómlækr  í  Skógalandi   i   Axarfirði 

320. 
Lón    í  Austr-Skaptafellssýslu   768, 

769. 
Lón  á  Melrakkasléttu  314.  —  Lóns- 

ós  314. 
Lón    (Staðarlón)   í    Axarfirði   305, 

310.     707-708.     —     Lónsrekar 

305,  310. 

Lón  á  Langanesi  70,  73.    —    Lón 
hið  ytra  425.  — Lóná  Langanesi 

306,  310  (=  Guðmundarlón).  — 
Lónsós  306,  310. 

Lón  undir  Jökli  114,  850. 
Lóneyjar  fyrir  Tjörnesi  317,  319. 
Lónsheiði  milli  Skaptafells  og  Múla- 

sýslu  (Londsheiði)  374.  792,805, 

816,  826,  830. 
Lónshöfn  486. 
Lónstaðir.  sjá  Jónstaðir. 
Loptr  Eiríksson.  Magnússonar  450. 
Loptr     Hálfdanarson    á    Grund    í 

Eyjafirði,    herra    (d.     1312)    98, 

452,  453. 
Loptr  Helgason,   Svartssonar   238, 

239,  243. 
Loptr  Kolsson  (1270)  88. 
Loptr    í'órðarson,    Hallssonar    (d. 

1355;  457. 
Loptsnautr,  skógr  í   í'órsmörk  85, 

681. 
Loptsson:  Helgi,  Ólafr,  Þorlákr. 
Loptsstaðir  í  Flóa  671.    —   Lopts- 

staðamenn  671. 
Lorentius.  sjá  Laurentius. 
losti,  lostasemi,  líkamslosti.  likam- 

legt  sambland    44,    45,   46.   60, 

238.    521.   598,    604,    750,    762, 

837. 
Lót  í  Noregi  504. 
Luca  (=  Lucca)   237.    —    merca- 

tores  Lucani  237. 
Lucas    evangelista    216.    397.    — 

festum  sancti  Luce  Evangeliste 

397. 
Lucca  236,  sbr.  Luca. 


REGISTR. 


1013 


Lucíuhöfði  í  Tungufellslandi  í 
Hrunamannahreppi  666. 

Ludhosia  845.     Sbr.  Ljóðhús. 

Lugdunum  122.  Sbr.  Lyon.  —  con- 
cilium  Lugdunense  237. 

Lúnansholt  á  Landi  697. 

Lundaklettr  á  Breiðafirði  116. 

Luudarbrekka  í  Bárðardal  437 — 
438,  488. 

Lundr  í  Fljótshverfi  [>til  suðrs 
skamt  frá  Djúpárbakka,  hvar  að 
eins  sést  votta  til  tópta  norðan 
undir  grashólma  þeim,  sem  er 
þar  í  eyðisandi  og  heitir  Lundr<. 
Séra  Jón  Sigurðssoa  i  sóknar- 
lýsing  frá  Kálfafelli  1859]  778, 
779,  780.  —  kirkja  at  Lundi 
779. 

Lundúnaborg  873. 

Lurkanslækr  milli  Ingjaldshóls  og 
Þrándarsíaðci  165,  166,  850. 

Lybyka  646. 

lýðbiskup,  ijóðbiskup  (sbr.  biskup, 
suffraganeus)  174,  190,  275,  353, 
365,  601,  606,  608,  609.  630, 
705,  847. 

lýðskylda  222,  365. 

lyf  750,  843. 

lygieiðar  596  (sbr.  eiðr). 

Lygra  í  Noregi  503. 

lykill  326. 

lyng  854.  —  lyngrif  í  Hvalsness 
og  Starness  landi  81.  —  lyngrif 
í  hraun  frá  Þrándarstöðum  166. 

—  lyngrifamörk  81. 

Lyng   í  Meðallandi,   739,  872,  873. 

—  Lyngamenn  872,  873.  — 
Lyngakvísl  (sbr.  nú  Skurðrinn) 
855,  872,  873. 

Lyng  í  Noregi  379. 
Lyngey  á  Breiðafirði  116. 
Lynghólmr  á  Breiðafirði  116. 
Lyon  á  Frakklandi  120,  122. 
lýrittareiðr  163,  221,  234.  370,  402, 
794,  803.     (Sbr.  eiðr). 


Lýsa,  á  i  Staðarsveit  í  Snæfells- 
nesi  850. 

lýsi  (sbr.  alex)  57,  158.  394,  436, 
458,  464,  728,  729.  -  mörk 
lýsis,  sjá  mörk.  —  lýsispund  742. 

—  hálfr  annar  fjórðungr  lýsis 
666. 

lýsing  kirkju  um  nætr,  ati  lýsa 
kirkju  (sbr.  Ijós)  63,  64,  65—66, 
83,  114,  115',  118=,  119.  258, 
469,  480,  662.  —  at  láta  Ijós 
brenna  (loga)  i  kirkju  451,  459. 

lýsing  at  kirkju,  lýsing  fyrir  brúð- 
kaup  (til  hjónabands)  26 — 27, 
29,  36,  59,  197,  204,  244,  277, 
278,  364,  518,  619.  533,  540, 
543,  564,  565.  567,  573,  574, 
753.  803,  804,  812,  838,  839. 

lýsing  á  hrossum  421.  —  lýsing 
ættleiðingar  661. 

lýsitollr.  sjá  IjóstoIIr. 

Lýtingsstaðir  1  Holtum  í  Rangár- 
þingi  87. 

Lýtingsstaðir  í  Skagafirði  465. 

Lækjadalr  í  Axarfirði  426. 

Lækjarskógr  í  Þórsmörk  85,  681. 

Lækjarteigr  á  Grenjaðarstað  481. 

Lækjavik  á  Flateyjardal  í  Þing- 
eyjarsýslu  91. 

læknir,  líkamlegr  læknir  179,  186. 

—  lækning  215. 

lækr.  lækir:  at  veita  læk  850.  — 
lækr,    er  fellr  úr  Æsutjörn   165. 

—  lækr,  er  fellr  úr  laugum  165. 

—  lækr  milli  Straumlóns  og  for- 
bjarnarstaða  á  Melrakkasléttu 
314,  316.  —  lækr  sem  landa- 
merki  250. 

lærðir  menn  24,  58,  156,  161,  175, 
183,  184,  191,  198,  199,  205, 
230—232,  239—241,  244,  255, 
256,  265,  266,  267,  271-274, 
276,  278,  291,  292,  324,  326, 
381,  403,  415,  489-491,  495  - 
496,  500,  507,  513,  514,  515, 
524.    531—535,    538,    539—548 


1014 


REGISTR. 


547,  550,  556,  560,  561,  563, 
569—571,  586,  587,  589,  598, 
612,  613,  625,  628,  639,  640, 
659.  713,  732,  749.  750,  752, 
753,  759,  760,  762,  763,  790, 
795,  796,  804,  806,  815,  819, 
820,  823,  825,  857.  —  lærðr 
maðr,  er  syngja  kann  saltara 
463.  —  lærðra  manna  spítali 
507.  —  samþykt  lærðra  manna 
28,  58. 
lög  151,  154,  156,  158,  164,  173, 
176,  177,  178,  183-184,  187, 
188,  191,  193,  196,  198,  199, 
200,  205-206,  208.  209,  210, 
211,  215,  217,  220,  225,  229^ 
231,  233,  238,  244,  252,  253, 
254,  255,  264,  269,  270,  275, 
276,  281,  282,  285—288,  292, 
293,  295—299,  325,  326,  329, 
334,  335,  336,  338,  390—394, 
401,  405,  420,  490-491,  495 
—496,  502,  515.  518,  519, 
520,  524,  527.  632—535,  538. 
539,  546,  547,  549,  550,  553, 
555,  557,  558,  560,  562,  564- 
567,  569,  571—573,  586,  587, 
588,  590^  591,  592,  625,  626, 
627,  631,  632,  639,  640,  653— 
661,  705,  712,  713,  717,  721, 
722,  725,  727,  729,  732,  752, 
753,  755,  756,  759,  760,  763, 
764,  765,  803,  804,  806,  817, 
819,  820,  825,  834,  838,  840, 
844.  849.—  sem  lög  votta  664.  — 
forn  lög  252,  366,  591,  849.  - 
guðs  lög  og  lands  lög  1.  —  gaðs 
lög  151,  154,  176,  177,  180,  182, 
183,  193,  204,  206,  208,  210- 
211,  213,  217,  233,  238,  244, 
253,  264,  328,  329,  517.  523, 
534,  557,  559,  564.  570,  573, 
585,  586,  752,  760,  803,  838.  — 
íslenzk  lög  329.  —  sbr.  landslög 
(land).  —  lög  og  landsvani  491, 
495.   -  ný  lög  591.  —  ólög  254, 


356.  —  raung  lög  191.  —  rétt 
lög  366.  -  veraldarlög  632.  — 
þjóðveldislög  290.  —  Sbc,  Búa- 
lög,  Farmannalög.  Gulaþingslög, 
Hirðlög,  Landslög.  —  lögaurar 
(lagaurar)  168—171,  208,  209, 
286.  —  lögboð  653,  713.  — 
ómagalögboð  653.  —  lögbeit 
717  (sbr.  beit).  —  lögbók  157, 
162,  171—172,  196,  198,  202— 
203,  212,  244,  246,  270,  284, 
290.  292,  293,  295,  299,  833, 
334,  335,  340,  343,  346,  364, 
371,  383,  385.  386,  390. 
399,    401,    402,    405,    411,    413, 

414,  415.  419,  420.  422,  498, 
651,  653,  660,  796.  -  þingtekin 
lögbók  405.  —  prologus  lögbók- 
ar  171.  —  lagadómr,  lögligr 
dómr  156,  199,  200,  286,  385, 
393,  394,  416.  —  lögleg  erfð  149. 

—  löglegr  erfingi  395.  —  Iðg- 
fasta  443.  -  lögfesta  286.  - 
lögfesting  745.  —  löggarðr  284. 

—  löggjafir  197,  202.  —  löggögn 
(sbr.  landgögn)  708.  —  lögháttr 
159.  —  löghelgir  dagar  62,  63, 
64,  65,  114,  129,  260,  410,  577, 
597.    —  löghelg  messa  39,  672. 

—  löghelgir  messudagar  83.  — 
lagahlj'ðni  857.  —  löghreppr  496. 

—  lögleiga  (sbr.  leiga)  284.  — 
lögleysa  379.  —  lagamaðr,  laga- 
menn  379,  419,  420.  —  lögmaðr, 
lögmenn  150,  158—159,  172, 
195,  197,  198,  199,  201—202, 
205—206,  210,  243,  244,  266, 
267,  270,  275,  281,  282,  283, 
286,  287,  290,  296,  298,  299, 
331.  332,  334—336,  338,  340— 
344,  347,  349,  350,  356,  357, 
364,  366-369,  371,  372.  378- 
380,  383—386,  387,  390—392, 
395,  400—401,  404—406,  412— 

415.  417,  419,  420,  490,  491, 
497,    507,    510,    568,    572,    645, 


REGISTR. 


1015 


646,  649,  653,  659,  661,  714, 
716,  717,  719,  720,  723,  726, 
744,  834,  857.  —  óbótaverk  at 
drepa  lögmann  fyrir  rétta  lög- 
sögu  110,  111.  —  lögmanns 
dómr  415,  572.  —  lögmanns 
úrskurðr  296,  356,  491,  653, 
716—717.  —  lagaúrskurðr  lög- 
manns  372-373,  376,  659,  661. 

—  lögmál.  at  lögmáli  réttu 
149,  187,  334,  501,  586,  654, 
656,  661,  705,  711,  811.  -  hið 
forna  (gamla)    lögmál  183,  586. 

—  lögmál  forvistar  705.  —  hið 
nýja  lögmál  183,  586.  —  skrifað 
lögmál  52.  —  lögmætar  sakir 
660.  -  lagapróf  494,  653.  - 
lagarán  285,  657.  —  lagarefsing, 
lagarefst  173,  174,  765.  —  lög- 
rétt  (sbr.  rétt)  666.  -  lögrétta 
6.  7,  10-14,  125.  128,  129,  139, 
172,  195,  208,  243,  244,  298, 
299,  356.  580,  643,  661,  855.  — 
lögrétta  á  Gulaþingi  504.  —  lög- 
réttubornir  máldagar  84 — 88.  — 
lögréttumenn  139,  172,  195,  262, 
263,  285,  298,  661.  -  lögréttu- 
menn  á  Gulaþingi  504.  —  laga- 
riptingar,  lögriptingar  674—675. 

—  lagaritgerðir  411.  —  lögsaga  1 
lögsögn,  at  lögsegja  110,  111,  | 
230,  244,  281,  642.  —  lögsögu- 
maðr  139.  —  lagasekt  (fuU)  200, 
401,  402,  655.  -  lögskil,  lög- 
skilað  126,  181,  368,  584.  -  lög- 
skylda  126,  356.  —  lagasókn, 
lögleg  sókn  173,  369.  —  laga- 
stefna,  lögleg  stefna  197,  198, 
390,  653.   -  lagastjórn  200.    — 

—  lögtekið,  lögtekinn,  atlögtaka 
208,  535,  595.  -  lögteknir  dag- 
ar  29,  113.  —  lögteknir  messu- 
dagar  29,  802.  —  lögteknar 
réttarbætr  355—356.  —  lög- 
teknar  skipanir  713.  —  lagaúr- 
skurðr  373,  376,    401,   406,  659 


661.  —  lögveð  329.   —   lögþingi 

197,  371,  386,  387.  —  lögþingis- 

menn  197. 
Lögmannsannáll  595,  859. 
Lögmannshlíð,    sjá    Hlíð    í  Krækl- 

ingahlíð. 
Lögrinn  (fiskivatn)  372. 

Maðkr  526,  548,  562  (sbr.  aranea, 

íluga). 
Máfanes  (mafuanes,  maanes,  mafra- 

nez)   á    Langanesi   70,   71,    79. 

Sbr.  Máva-. 

Máfastapi,  sjá  Mávastapi. 

magister  606,  717. 

magnates  863. 

Magne  presul  gloriosus  confessor 
Domini  538. 

Magnús  Andrésson  klaustrhaldari 
í  Þykkvabæ  871. 

Magnús  Andrésson  alþingismaðr 
Langholti  297. 

Magnús  Bjarnason  á  Hnappavöll- 
um  874. 

Magnús  bóndi  í  Skál  i  Hornafirði 
770. 

Magnús  Brandsson  á  Svalbarði  (d. 
1363)  857. 

Magnús  Eiríksson  smek  (minni- 
skjöldr)  Noregs  konungr  ogSvía 
(1319—1374)161,  162,  322,  363, 
417,  491-492,  495—498,  503, 
504,  510,  644—647,  648,  649, 
651—652,  673,  701,  718,  719, 
721,  722,  723,  764,  765,  787, 
788,  833,  845,  847,  856,  859, 
874. 

Magnús  Erlendsson  hinn  helgijarl 
í  Orkneyjum  (Eyjajarl,  d.  1115) 
129,  360,  378,  444,  507,  845.  — 
Magnúsmessa  129,  594,  595.  — 
Magnúsmessa  fyrir  Jól  360,  594. 
—  ecclesia  cathedralis  sancti 
Magni  in  Orchadia  845. 

Magnús  Erlingsson  Noregskonungr 


1016 


REGISTR. 


(1161—1184)  101,  121.  140,  148, 

252. 
Magnús  Eyjólfsson  biskup   í  Skál- 

holti  (1477—1490)  645,  784. 
Magnús  (í  Fnjóskadal)  441. 
Magnús  Gizurarson  biskup  í  Skál- 

holti    (1213—1237)    23,    29,    49, 

84.  85,  195.  790. 
Magnús  Grímsson  prestr  á  Mosfelli 

(d.  1860)  62.  66.  85,  119. 
MagnúsHákonarson  lagabætir  (góði) 

Noregskonungr    (1263—1280)    6, 

7,  11,  94,    100-112,    120-122, 

125,    130,    138-189,    140,    146, 

147.    148—151,    154—155,    156, 

158—159,     161—162,    163,    171, 

196,    201,    208,    240,    242,    268, 

273,    274,    283,    288,    291,    294^ 

324,    333,    334,    337,    339,   343, 

364,    368.    372,    381,    390.    402, 

405,  406,  413,  414. 
Magnús  Jónsson  lögmaðr   (1679 — 

1693)  201,  206,  290,  386,  417. 
Magnús  Jónsson  sýslumaðr   í  Döl- 

um.  faðir  Arna  og  Jóns  (d.  1685) 

273,  275,  339.  415,  497. 
Magnús  Ketilsson  sýslumaðr  í  Búð- 

ardal  (d.  1803)  346,  380,  381. 
Magnús  Magnússon  óðalsbóndi   og 

dannebrogsmaðr     á    Skaptárdal 

(d.  1890)  871-873. 
Magnús  prestr  á  Draflastöðum  441. 
Magnús    Stephensen   konferenzráð 

í  Viðey  (d.    1833)    68,   95,    108. 

'289,  354,  364,  373.  42]. 
Magnús  Svartsson  prófastr  579. 
Magnús  Þórhallason  ritari  Flateyj- 

arbókar  251. 
Magnús  ^  f*orkelsson    sýslumaðr    í 

Skriðu  162,  202. 
Magnús    í*orláksson,     Guðmunds- 

sonar  í    Dal    undir    Eyjafjöllum 

684. 
Magnúsdóttir:  Guðfinna. 
Magnússon:    Árni,    Eiríkr,    Finnr, 

Grímr,      Hafliði.      Hákon,      Jón, 


Magnús,  Markús,  Skúli.  í'orkell, 
Þorleifr,  Þorsteinn,  Þorvaldr. 
mál:  í  annað  mál  679.  —  máls- 
matr  597,  603,  605.  —  máls- 
mjólk  409,  637.  —  málnyt.  mál- 
nyta  153,  531,  637. — málnytar- 
kýr  531.    —  málnytukýrlag  153. 

—  málsverðr  597.     Sbr.  matr. 
Mála-Davíð  Jónsson  (d.  1839)  853. 
málaferli  588.  630,  853.    -    mála- 

kærslur  176. 

Malakias  spámaðr  215. 

málari  161.  204,  723,  731.  732.  - 
Sbr.  pentur. 

malarkambr  milli  Straumlónsóss 
og  Þorbjarnarstaða  á  Melrakka- 
sléttu  314,  316. 

málaskot  (sbr.  appelleranj  221. 

málbandsklyfjar  292. 

máldagi,  máldagar  kirkna  54,61 — 66, 
72. 82—92. 113—120.164, 165. 241, 
244-251,  257—261,  269—270, 
300-302,  304-322,  330.  358— 
362,  377-378,  396-397,  402— 
404.  406-410,  423-489,  575— 
578,  581,  615-623,  633—637, 
661—673,  675-700.  736—743, 
768-787.    849.    850,    851—854. 

—  at  punkta  máldaga  850.  — 
heimamáldagi  779 — 780.  -  mál- 
dagi  skrifaðr  á  messubók  kirkju 
464.  —  máldagar  lögréttubornir  84 
—88.-  stólsmáldagi778— 779.— 
vígslumáldagar  396,  397,  404, 
407,  409,  410,  633-634,  667- 
668,  699—700,  786—787.  — 
máldagi  (=  alm.  samningr)  363. 

—  máldagi  hjóna  395.  —  mál- 
dagabækr  biskupsstólanna  og 
frumrit  þeirra  423 — 424,  726, 
785  -  786.  —  Auðunar  máldaga- 
bók  423—489.  —  Egils  máldaga- 
bók  726.  785—786.  —  Jóns  mál- 
dagabók  skalla  424.  —  Pétrs- 
máldagabók  424.  —  Ólafs  mál- 
dagabók  Rögnvaldssonar  (Rauð- 


REGISTR. 


1017 


skinna)  424.  —  Sigurðar  registr 
424.  —  Jóns  máldagabók  Hal- 
dórssonar  676.  Sbr.  Hítardals- 
bók,  Vilchinsbók.  —  Michaels- 
máldagabók  676.  —  máldagabók 
Þórðar  lögmanns  Guðmundssonar 
67,  72.  —  máldagakver  gamalt 
í  Skálholti  (1499)  86.  —  mál- 
dagakver  gamalt  í  Skálholti 
(1625)  661-671.  —  máldagabók 
Þykkvabæjarklaustrs  851 — 856. 

máli  395.  —  málaland  287. 

Málmey  á  Skagafirði  459,  488. 

málsaðili  861. 

málsókn  229. 

málstofa  282,  351,  372,  413. 

malt  333. 

Malvík  í  Grindavik  246,  248. 

Máná  á  Tjörnesi  90,  92,  817,  318, 
319,  487. 

mánadagr,  mánudagr  39,  40,  43, 
129,  132,  332,  351,  732,  792, 
796,  802,  ^809,  816,  822,  827^ 
830.  —  mánadagr  í  föstugang 
822.  —  mánadagr  'fyrir  öskudag 
792,  796,  802,  809,  816,  830.  - 
mánadagr  í  páskum  827. 

mánaðr,  mánuðr:  xij  mánuðir  (= 
eitt  ár)  39,  40,  196,  198,  205, 
225,  234,  241,  254,  289,  294, 
327,  360,  514,  518,  542,  545, 
556,  557,  558,  563,  564,  565, 
567,  573,  592,  593.'  596,  602, 
746,  757.  760,  792,  793,'  795^ 
796,  798,  801,  802,  203,  804, 
807,  808,  814,  822,  824,  827, 
829.  —  tólf  mánaða  stefna  390. 
—  viij.  mánuðir  538.  —  vij. 
mánuðir  519.  —  vj.  mánuðir 
515,  543,  556,  563.  —  iij.  mán- 
uðir  225.  519,  545,  554,  557, 
591.  —  ij.  mánuðir  585,  590.  — 
mánaðarstefna  221.  —  hálfs  mán- 
aðarstefna  198.  —  manaðarmatr, 
mánaða(r)mata  ból  331,  333, 
341,  350,  372,  414,  701,  721. 


Mánafell  í  Köldukinn  436. 
Mánaskáli  á  Skagaströnd  470. 
Mánavíkr  á  Skaga  nyrðra  469. 
mandal  652. 
mandatum  388,  748. 
mang  25,  31,  333. 
Mangialmachus,  sjá  Thedaldinus. 
manndráp  109,  135,156-157,365, 
752.  763.    —   manndrápari  420. 

—  manndrápsþing  286. 
manneldi  19,  208,  345,  459. 
Mannhelgi  173,  292,  371. 
manntal    á   íslandi    374 — 375.    — 

manntalsþing  286. 
manuale  328.     Sbr.  handbók. 
Marcelline  255. 
Marcellinus  282. 
marcha    (sbr.    mörk):    c.    marchæ 

denariorum  845. 
Marcus  páfi  hinn  helgi    472,   836. 

—  festum  Marci  papæ  472,  836. 
Marðarnúpr  í  Vatnsdal  477. 
Margareta,  sjá  Margrét. 
Margrét  hin  helga  (Margreta  mey, 

heilög  mey  Margareta,  beata 
Margareta  virgo  et  martyr)  408, 
409,  714,  845. 

Margrét  Jónsdóttir  skarts  726. 

Margrét  Pétrsdóttir  í  Æðeyju  646. 

María  mær,  beata  Maria,  beata 
Maria  virgo,  María  drottning, 
dýrðarfull  María,  vár  frú  sancta 
María.  María  guðs  móðir,  sæl 
guðs  móðir  María,  guðs  signaða 
móðir  jungfrú  sancta  (mey) 
María,  heilög  María,  sancta 
María  imma(cu)lata,jungfrú(jóm- 
(frú  María,  jungfrú  sancta  Maria, 
miskunnar  móðir  sancta  Maria, 
sancta  Maria,  sæl  María,  virgo 
Maria  29,  30,  48,  49,  62,  63, 
64,  65,  113,  116,  117,  118,  172, 
239,  255,  258,  259,  280,  292, 
358,  407,  408,  410,  427,  434, 
436',  456,  457,  466,  469,  470, 
476,    480.    483,    485,    509.    525, 


1018 


REGSTR. 


548,  554,  560,  575,  576,  577, 
616.  624,  633,  634,  635.  659. 
662,  663,  664,  666,  667.  669, 
670,  671,  672,  699,  749,  786. 
787.  807,  808,  829,  832,  833, 
839,  841,  842,  848.  —  sbr.  Ave 
Maria.  —  Maríukirkja :  í  Aðal- 
vik  261.  —  í  Árbæ  í  Holtum 
698.  —  í  Ásum  í  Skaptártungu 
784.  —  í  Borg  undir  EyjafjöU- 
um  678.  —  á  Breiðá  772.  —  á 
Breiðabólstað    í    Fljótshlíð    687. 

—  á  Eyri  í  Skutilsfirði  260.  — 
í  Eyvindarhólum  677.  —  á  Felli 
í  KoUafirði  258.  —  i  Garpsdal 
118,  577.  -  1  Gaulverjabæ  671. 

—  í  Haukadal  667.  -  á  Helga- 
íelli  116.     —     í  Hlíð  í  Biskups- 1 
tungum  670.    —   á  HnappavöU- 1 
um  773.    —    á  Hofi  í  Álptafirði 

768.  —  á  Hofi  i  Gnúpverja- 
hreppi  662.    —    í  Hofsfelli  770. 

—  á  Hóli  i  Bolungarvik  616.  — 
í  Hvammi  í  Norðrárdal  833.  — 
í  Hvammi  í  Vatnsdal  476.  -  á 
Hvoli  í  Saurbæ  259.  —  á  Kirkju- 
bóli  í  Skutilsfirði  699.  —  á  Knerri 
115.  -  í  Krýsuvík  361.  —  í 
Miðbæli  679.  —  i  Mýdal  64.  — 
í  Nesi  í  Selvogi  377.  —  á  Rauða- 
læk  776.  —  á  Rauðamel  113— 
114,  —  í  Reykjadal  666.  —  á 
Reyni  741.  —  á  Saxahvoli  115. 

—  á  Skarði  á  Skarðsströnd  117, 
635.  -  á  Sólheimum  742—743. 

—  á  Stað  í  Súgandafirði  575.— 
á  Staðastað  114.  —  á  Stafafelli 

769.  —    í  Steinsholti    397,    663. 

—  á  Stórólfshvoli  689.  —  á  Sæ- 
bóli  360.  —  í  Teigi  686.  —  á 
Tjörn  á  Vatnsnesi  480.  —  á 
Torfastöðum  669.  —  í  TröUa- 
tungu  119.  —  á  Viðborði  83.  — 
í  Þerney  64.  —  Maríukirkju- 
garðr  í  Björgvin  239,  332.  - 
Maríukirkja,  Maríukirkju  kapella 


í  Ósló  414,  415.  -  Maríulíkn- 
eski.  sjá  kirkja.  —  Maríumessa, 
Maríumessur  29,  39,  40,  46,  64, 
65,  83,  114,  118,  129,  259,  260, 
451,  485,  596,  723.  742.  — 
Mariumessur  fjórar  699.  — 
Maríumessur  allar  360.  —  Maríu- 
messtir  allar  sjö  42.  410.  — 
Mariumessa  á  föstu,  langaföstu 
39,  41,  458,  577.  786.  —  Maríu- 
messa  fyrri  á  sumar,  assumptio 
(festumassumptionis)  beate  Marie 
(15.  Aug.)  39, 107,  115»,  ]19,  280, 
373,  409,  787,  848.  —  Marm- 
messa  síðari  á  sumar.  Maríu- 
messa  afri,  nativitas  beate  Marie 
virginis  (8.  Sept.)  30,  63,  64, 
118,  119,  292,  327,  448.  469, 
665,  787,  800,  824.  —  Maríu- 
messutíðir  787.  —  Maríusaga 
320,  sjá  kirkja.  —  Mariuskript, 
sjá  kirkja.  —  Maríuvers  (sbr. 
Ave  Maria)  625,  756,  841. 

Maria  Calatravensis  606. 

Maria  Magdalena  64,  358.  — 
Maríumassa  Magdalene  358. 

Maria  Theutonicorum  606. 

Marini  páfaskjalavörðr  100,  107, 
120,  160,  235 

Maríufjara  Breiðabólstaðarkirkju  í 
Fijótshlíð  689. 

Maríuhólmi:  í  Svarfaðardal  456. 

Maríuhrísí  TungufellsIandiíHruna- 
mannahreppi  665. 

mark  viðr  aðra  471,  sbr.  mark- 
reinar. 

mark  á  fé  284. 

Markarfljót  í  Rangárþingi  870. 

markatal  729,     Sbr.  mörk. 

Markdæl  í  Fnjóskadal  439. 

Marklækr  á  Akranesi  403. 

markreinar  281.     Sbr.  mark. 

Marksker  viö  Álptafjörð  í  Suðr- 
Múlasýslu  768, 

Marksker  milli  Býjaskers  og  Sand- 
gerðis  á  Rosmhvalanesi  77. 


REGISTR 


1019 


Markús  á  Leysingjastöðum  717. 
Markús  Magnússon  stiptprófastr  í 

Görðum  (d.  1826)  629. 
Markússon:  forkell. 
Markvík  i  Grindavík  245. 
Márstaðir  á  Akranesi  403. 
Márstaðir  (Mástaðir)  í  Vatnsdal  251, 

475—476,  488,  733.  —  Márstaða- 

menn  251. 
Marteinn  Árnason  578—579. 
Marteinn  Narfason  (í  Bjarnarhöfn) 

82,  115,  331-332. 
Marteinn  prestr  á  Felli  í  Sléttuhlíð 

459. 
Marteinn  Pórarinsson    páfi,  prestr 

á   Eyri   í   Skutilsfirði    (d.    1375) 

700. 
Marteinsson:  Kári,  Pétr. 
Martinus   (Marteinn)    biskup    hinn 

helgi  431,  449,  463,  667.  -  Mar- 

teinskirkja :    á    Grenjaðarstöðum 

431.  —  á  Hofi  í  Goðdölum  463. 

—  á  Möðruvöllum  í  Eyjafirði  449. 

—  Marteinsmessa  444,  594,  595. 
Maríinus  (Marteinn)  páfi  hinn  IV. 

(1281-1285)  235,  236,  251,  252. 

martyr,  martyres  (sbr.  píslarvottr) 
140,  189,  410,  731,  744,  789, 
845,  847. 

Masseus  Roscionpelli  de  Giudi- 
tionis  de  Luca  237. 

mat,  mát,  möt  354,  385,  402,  422, 
534,  561,  570,  571,  649.  -  mat 
sex  skynsamra  manna  534,  561, 
570,  571. 

mata  (sbr.  matr)  224. 

matr  (sbr.  kjöt,  slátr,  mjöl,  skyr, 
smjör,  mör,  feita  mör,  megri 
mör,  fiskr,  skreið,  ostr,  salt, 
selta)  87,  232,  270,  271,  272, 
284,  294,  299,  350,  351,  372, 
414,  456,  482,  498,  594,  600, 
665,  688,  691,  734,  750,  762.  — 
ij.  álnir  matar  at  drepa  eigi  einn 
melrakka  eða  .ij.  unga  á  .xij. 
mánuðum    299,    —    hvitr    matr, 


Má  hvitr.  —  mjölvægr  matr  171. 

—  mataból  331,  350,  351.  — 
matgjafir  59,  126,  127,  139,  207, 
443,  800,  801, 824.  —  matgjafar- 
hald  126,  127.  —  matargjald  til 
Odda  87—88,  691.  —  málsmatr 

597.  603,    605.    —    matarkostr 

738.  —  matlaunamaðr  112.  — 
matreki  (sbr.  reki)  776.  —  mat- 
skreið  (sbr.  skreið)  729.  —  mat- 
stofa  bræðra  (1340)  í  f*ykkvabæ 
737.  —  matarverðr    prests    490. 

—  matvinningr,  matvinnungrllO, 
111,  112. 

malrimonium   103,   142,   211   (sbr. 

hjón,  hjónaband). 
Mattheus  guðspjallamaðr  451,  468. 
-  Mattheuskirkja    á    Fagranesi 

468.  —  festum  Mattbei  451. 
Matthias  postuli  721.  —  Matthías- 

messa  721. 
Maurer,  Konrad,prófessorí  Munchen 

á  Bæjaralandi  9,  10,  11,  15. 
Maurinus  ábóti  hinn  helgi  159. 
Mauritius  jarl  hinn  helgi  467,  476, 

—  Mauritius  et  socii  eius   467. 
Mávanes  á  Skaga  nyrðra  269. 
Mávastapi  á  Skaga  nyrðra  250. 
Meðalheimr  á  Ásum  í  Húnavatns- 

syslu  475. 
Meðalland  í  Vestr-Skaptafellssýslu 

739,  740,  853,  855,  871—873.  — 
Meðallendingar  872. 

Meðalþveith  í  Noregi  721. 

medici  353. —  medicina  353. 

meðreiðarmenn  embættismanna645, 

meginá  620. 

meginland  443. 

Meiðastaðir  á  Rosmhvalanesi  78, 

mein,  meinbugir,  meinleikar  27, 
197,  204, .  210,  211,  513,  518, 
557,    564,    565,    573,    574,    591, 

598,  629,  752,  753,  760,  763, 
764,  803,  820,  828. 

meiiieiðr,  meinsæri  150,  177,  230, 
508.    —    meineiðamenn,    mein- 


1020 


REGÍSTR. 


særamenn.  meinsærismenn  207. 

420,  753,  763. 
meistari  (sbr.  magister)    213,   214, 

216.    218.    252,    326.    413.    717, 

843. 
Melaendar   í  Gnúpasveit    í  Norðr- 

þingeyjarsýslu    309,     311,    322, 

487. 
Melar  efri  og  neðri,   hrosshagi  frá 

Grenjaðarstað  431. 
Melar   í    Norðfirði    í   Strandasýslu 

116. 
Melasandr   í    Húnavatnssýslu    732 

-733.  —  Melasandsbréf  733.      | 
Melbyggir  281,  282.  | 

Melgraseyri    á   Langadalsströnd   í  j 

ísafjarðarsýslu  615.  ! 

Melkinn,  sandhóll  í  eða  vestanvert  j 

við  Kúðafljót  854,  871.  j 

Melkot,   líklega  sama  og  Melakot. 

gömul  eyðijörð  á  Rangárvöllum 

(sbr.    sóknarlýsing    frá    Keldum 

1840)  691. 
melr  (grjótmelr)  164,  309. 
melr,  melgras  (sbr.   korn)  854.  — 

melmjöl  782.  —  xx.  hrossa  mel- 

lénur  738. 
Melr  í   Meðallandi    872.    —    Mel- 

kirkja  872.  873. 
Meir  í  Miðfirði  (Melstaðr)  481,  482. 
Melrakkaey   á  Breiðafirði    116.  — 

Melrakkaeyjarhólmr  116. 
Melrakkanes  við  Álptafjörð  íSuðr- 

Múlasýslu  768.  —  Melrakkaness- 

ós  768. 
Melrakkaslétta  (sbr.  Slétta)  í  Norðr- 

þingeyjarsýslu  89,  90,   317,   320, 

426,  486. 
melrakki,  melrakkar  168,  285,  286, 

298—300.     395.     -     melrakka- 

belgir   286,   862.    —    melrakka- 

belgir    .vj.     fyrir    eyri    168.    — 

melrakkaveiðar    285,    298-300, 

395.  —  alþingissamþykt  um  mel- 

rakkaveiðar  298—300.  | 

I 


Melskarð.  takmark  Ærlækjarreka 
313. 

Melsker  á  Breiðafirði  116. 

Melslækr  í  Norðfirði  á  Ströndum 
622. 

Melstaðr  í  Miðfirði  (sbr.  Melr)  482, 
488. 

Melsteðsbók  (IBfél.  125.  4to)  6, 
7,  18. 

membrorum  mutilatio  145,  724. 

mensa  communis  (sbr.  communs- 
borð)  217. 

mercatores  Lucani  237. 

mercatura  302 — 304.   Sbr  verzlan. 

meretricii  amplexus  704. 

Merkidæl  í  Sundhlíðarlandi  íGríms- 
tungnaþingum  476. 

merkigarðr  4.    Sbr.  garðr. 

Merkigerðihamrar  i  Tungusveit  373. 

Merkigil  á  Skarðsströnd  117. 

Merkigröf  í  Haukagilslandi  í  Hvit- 
ársíðu  359. 

Merkihamar  á  Hrúteyjarströnd  1 
Strandasýslu  622—623. 

Merkihvoll  á  Landi  88. 

Merkilækr  (Merkjalækr)  á  Langa- 
nesströndum  73,  75. 

merkjalina  (landamerkjalína)  871. 

messa,  messur,  missæ  24 — 25,  30, 
33.  34.  36,  47,  62,  63,  65.  66, 
85,  114,,  115.  116.  118,  123, 
135,  149,  153,  239,  259,  260, 
261,  271,  272,  276,  278,  279, 
280,  286,  292,  325,  327,  332, 
336,  339,  341,  349,  351,  358, 
378,  384,  386,  387,  391,  396, 
401,  403,  406,  433,  442,  449, 
450,  451,  452,  457,  470.  479, 
481,  482,  500,  510,  519,  524- 
526,  528,  529,  533,  534,  535, 
536,  537,  542,  548,  549,  551, 
552,  554,  560,  561,  567,  569, 
592,  594,  ,595,  596,  597,  599, 
600,  601,  603,  616,  636,  641, 
646^  647,  652,  653,  682,  683, 
696,    699.    712.    719.    723,    725, 


RE6ISTR. 


1021 


726,  733,  742,  746,  754,  764, 
766,  771,  784,  786,  787,  788, 
789,  792,  794,  796,  797, 
798,  799,  800,  802,  803,  804, 
805,  806,  809,  812,  813, 
814,  816,  819,  820,  823,  824, 
826.  829,  834,  838.  841,  842, 
843,    846.     —     brúðmessa    758. 

—  hámessa     410,     794,     803. 

—  heiðarleg  messa  838.  —  hei- 
lög  messa  276,  841,  842,843.  — 
missa  de  domina  280.  —  em- 
bætti  heilagrar  messu  842.  — 
messuminning  600.  —  officium 
missæ  518—519,  545,  557.  — 
sbr.  pusanar(pusaðar)messa.  — 
sbr.  sáiumessa.  —  skyldumessa 
396.  —  messuþjónusta  641, 800, 
816,  824. 

messudagar  29,  83,  271,  272,  336, 
351,  401,  635,  537,  542,  592, 
595,  597^  603,  647,  721,  724, 
786,  800,  802,  824.  —  messu- 
dagar  heilagir  603.  —  löghelgir 
messudagar  597.  —  lögteknir 
messudagar  29,  802.  —  messu- 
dagar  í  hæsta  haldi  597. 

messudjákn  720. 

messukoss  843. 

messureiða  599,  604.  —  kaprún 
842.  —  messubók  464,  637.  — 
messuföt  526,  531,  537,  551, 
562,  563,  570,  863,  864.  -  messu- 
klæði  127,  276,  440,  513,  526— 
528,  631,  536,  537,  541,  549, 
551,  562,  565,  791,  795,  800, 
808,  816,819,  821,  829.  -  messu- 
serkr  599,  604.     Sjá  kirkja. 

messusaungr  (sbr.  saungr)  24—25, 
27,  29,  30,  33,  34,  43,  47-48, 
59,  116,  118,  123,  169,  161,  239, 
409,  410—411,  513,  519,  524, 
525,  528,  533,  534,  536,  537^ 
539,  544,  545,'  552,  557,  566, 
569,  594,  599,  604,  625,  630, 
797,    799,    804,   805,   813,    814, 

Dipl.  Isl.  II.  B. 


820,  826,  838.  —  sbr.  anti- 
phonæ.  —  sbr.  lágasaungr.  — 
at  anza  presti  í  messu  792, 805, 
814,  823,  826.  —  præfacia,  præ- 
facio,  præfaciones  280,  827,829. 

—  Agnus  dei  279.  —  Beati  im- 
maculati  599,  604.  —  Credo  in 
deum  (unum,  unum  dominum) 
26,  30,  48,  52,  276,  279,  280, 
520,  537,  546,  553,  558,  625, 
630,  756.  792,  796,  798,  807, 
808,  811,  817,  827,  829,  841.  - 
Deus  qui  proprium  136.  —  Deus 
vobiscum  792.    —    Domine  280. 

—  Domine  exaudi  136.  —  Do- 
minus  vobiscum    796,  809,  829. 

—  Eos  qui  proprio  712.  —  Erat 
Joseph  280.  —  Esto  ille  136.  — 
Estote  fortis  538.  —  Et  in  vene- 
racione  280,  808,  829.  —  Gloria 
in  excelsis  537,  841.  —  Indul- 
genciam  rem  136.  —  Iste  est 
qui  ante  deum  538.  —  Iste 
homo  ab  adolescentia  sua  538.  — 
.Juxtum  deduxit  538.  —  Magne  præ- 
sul  gloriosus  confessor  domini 
638.  —  Miserere   mei    deus  136. 

—  Mitte  ei  domine  136.  —  Nihil 
proficiat  136.  —  Pax  domini 
279.  -  Qui  pridie  599,  604.  ~ 
Requies  eterna  30,  798.  —  Sal- 
uum  fac  seruum  tuum  136.  — 
Salue  sancta  parens  280.  — 
Sanctus  540.  —  Similabo  eum 
538.  —  Te  deum  537.  -  Te 
igitur  30,  33,  34,  35.  —  Te  qui- 
dem  280.  —  Tradent  enim  vos 
538.  —  messusaungsmenn  116. 

messing:  hirtir  .ij.  af  messing, 
messingarker,  kertistika  af  mess- 
ing,  messingarketill,  messingar- 
kross,  messingarlampi,  messing- 
arstika  (slika  af  messing),  texta- 
spjöld  af  messing,  vatnkarl  af 
messing.     Sjá  kitkja. 

met  með  metaskálum  453. 
65 


1022 


REGISTR. 


metfélVO,  171.  361,  456,  581,681, 
683,  687,  691,  770,  771,  773. 
777,  779.  780. 

metorð  602. 

metropolis  Nidrosiensis  ecclesiæ 
502 — 505.  —  metropolitanus 
121,  505,  507.  747.  —  metro- 
politana  sedes  507.  —  metro- 
politana  licentia  507.  —  metro- 
politica  auctoritas  502,  503,  505, 
748. 

meybörn  52.  761. 

meydómr  karlmanns  837.  —  kven- 
manns  837. 

Michael  biskup  í  Skálholti  hinn 
danski.  Michaelsmáldagar  676, 
774,  780,  870.  -  Michaelsmál- 
dagabók  brunnin  676. 

Michael  (Michiall)  höfuðeingiU  (eing- 
iU,  guðs  eingill,  archangelus, 
heilagr  Michael)  189,  191,  192, 
358,  407,  450,  457,  465,  650.  - 
Michaelskirkja:  í  Búðardal  650. 
—  á  Dyrhólmum  742.  —  1  Núpu- 
felli  450.  —  á  Reykjum  í  Tungu- 
sveit(?)  465.  —  í  Skarði  hinu 
ytra  695.  —  í  Steinum  679— 
680.  •—  Michaelsmessa  40,  339, 
349,  469,  475,  477,  596,  601, 
641,  664,  680,  800,  824,  863.  - 
monasterium  sancti  Michaelis 
(Mikjalsklaustr)  191,  192,  350, 
357,  644  (sbr.  Munkh'fi). 

Miðá  1  Miðdölum  í  Dalasýslu  736. 

miðaptan,  -  miðr  aptan  29,  802.  — 
miðaptanshelgr  594. 

Miðból  í  Náttfaravík  431. 

Miðbæli  undir  EyjafjöIIum  678 — 
679,  870. 

Miðbær  í  Hrísey  á  Eyjafirði  486. 

Miðeingi  í  Grímsnesi  63. 

Miðey  í  Laxá  í  Suðrþingeyjarsýslu 
454. 

miðfasta  413. 

Miðfjörðr    í   Húnavatnssýslu    369, 


481,  482',  488.  —  Miðfjarðarnes 

359. 
Miðfjörðr  (Viðfjörðr)  í  Norðr-Múla- 

sýslu  71.    74.    —    Miðfjarðarnes 

71,  74. 
Miðgarðar  í  Staðarsveit  á  Snæfells- 

nesi  850. 
Miðgröf  á  Skaga  nyrðra  250. 
Miðhellir  á  Skaga  nyrðra  269. 
Miðhús  í  Gnúpverjahrepp  662. 
Miðhús  á  Rosmhvalauesi  77,  78. 
Miðhús  í  BroddaneshreppiíStranda- 

sýslu  116. 
miðr  dagr  59. 
Miðskálar  á  Rosmhvalanesi  77.  — 

Miðskálagarðr  79.    —    Miðskála- 

ós  77. 
Miðskáli  undir  EyjafjöIIum  682. 
Miðsyndi,  sjá  Mjósyndi. 
miðvikudagr   29,    39.    40,    43.   61, 

129,  132,    133,    369,    378,    403, 

410,    594,    595,    634.    636,    652. 

653,    802.    — •    miðvikudagsnætr 

43. 
Miðvör  í  Miðskálaós  á  Rosmhvala- 

nesi  77. 
Miðærhólmr  (nirdærsholmr !)  áRosm- 

hvalanesi  77. 
Migandigröf  í  Selvogi  124,  361. 
Mígendisdalr  í  Norðrþingeyjarsýslu 

309,  311,  314,  315,  322,  487. 
MikiII   ísleifsson   á   Breiðá   (1587) 

772. 
Mikilnafna,  ey  á  Breiðafirði  116. 
mikils  háttar   (stéttar)    menn   211, 

629,  632. 
Mikjáll.  sjá  Michael. 
Miklaholt  í  Biskupstungum  670. 
Miklastofa  í  Þykkvabæ  i  Veri  (1340) 

737. 
Miklibær  í  Blönduhlíð  461.  488. 
Miklibær  í  Óslandshlíð  460,  488. 
Mikligarðr    i    Eyjafirði    452,    488, 

788—789. 
miles  304.  —  militia  607. 
ministerium  160. 


REGISTR. 


1023 


ministri  berfættra  bræðra  759. 

Minnafjörör,  sjá  Finnafjörðr. 

minni  heilags  Ólafs  konungs  329. 

minores  (munkar)  716. 

misdauði  198,  205,  349. 

misgerðir  151,  152,  156,  521,  523, 
546,  547,  558,  558,  560,  572, 
598,  604,  754,  806,  807,  817, 
819. 

miski  (misverki)  340. 

miskunnarmál  225. 

miskunnarverk  546,  648,  818,  837, 
844. 

misræði  við  óheimila  konu  597. 

missiri  139,  270,  286,  298,  393, 
597,  601,  602,  603,  665,  671,  793, 
802,  814,860.  —  iij.  gagnföstur  á 
hverjum  [ij.]  missirum  597,  601, 
602.  -  ij.  missiri  270,  286,  298. 

—  tveggja  missira  björg  393, 
814.  —  tveggja  missira  ómagi 
793,  802.  —  tveggja  missira 
vinnumenn  270,  286.  —  tveggja 
missira  vist  270. 

misverk,  misverki  (sbr.  miski)  340, 
341,  546,  605,  817. 

misþyrmsl,  misþyrmingar  138,  230, 
232,  395,  598.  601,  602,  603, 
604,  645.  —  misþyrmsl  kirkna 
230,  599.  —  misþyrmsl  klerka 
44.  —  misþyrmsl  vígðs  hlutar 
232.  —  misþyrmsl  við  móður 
sína,  dóttur,  systur  og  konu  598. 

—  misþyrmsl  við  systrung  isystr- 
ungu)  597,  602.  —  misþyrmsl 
kvenna  596,  597,  598,  601,  6(j3. 

Mjófafjaröarhólmr  á  Breiðafirði  116. 
Mjófahólmr  (Mjóíihólmr)  á  Breiða- 

íirði  116. 
Mjófitangi  á  Rosmhvalanesi  77. 
mjóik,    at  mjólka    153.    224,    286, 

873.       Sbr.     málsmjólk,     rjómi, 

undanrenna. 
Mjósendisskógr  í  f'jórsárdal  867. 
Mjósyndi  milli  Hvalsness  og  Star- 

ness  á  Rosmhvalanesi  77,  81. 


Mjósyndi  fyrir  Flateyjardal  í  Suðr- 

þingeyjarsýslu  91,  487. 
mjöl  (sbr.  farina,  melmjöl)  57,  151, 

377,    482,    498,    668,    672,    688, 

738,    740,    782.    —    iiij.    vættir 

mjöls  frá  (Elliða)  Vatni  til  Við- 

eyjar    377.     —     hálf     húsvætt 

(>huoluætt«)  mjöls  672.  —  mjöl- 

vægr  matr  171. 
móðir,    sjá    frændsemi,    sbr.    guð- 

móðir. 
Móðuöxl  á  Sandfelli  í  Axarfirði  309. 

Sbr.  Möðruöxl. 
MóheiðarhvoII  í  Hvolhrepp  87. 
Mokastaðr  í  Noregi  510. 
monachus,    monachi  (sbr.    munkr) 

134,  352.  —  monachus  convent- 

alis  137. 
monaslerium  (sbr.  claustrum,  coeno- 

bium,    klaustr)     192,    352,    353, 

601,  702,  733,  835. 
monialis.  moniales  (sbr.  monachus) 

353,  703.  —  monialis  uxor  212. 

—  claustra  monialium  703. 
Mór  í  Noregi  281,  282. 
morðingjar,  morðvargar  113,    225, 

383,  392. 
mórent  vaðmál  286. 
mortis  periculum  512. 
mosakeldur    á  sandi    fyrir   austan 

Geil  í  Tungusveit  373. 
Moshvoll  i  Hvolhrepp  87—88. 
Mostúnahöfði  í  Þjórsárdal  867.  — 

Mostúnahöfði  minni  867. 
múgi  (almúgi)  334.    —    múgamaðr 

340,  341. 
Múlasysla  853.  -  Múlaþing  343. 
mulcta    105,    145.    —    mulcta  pe- 

cuniaria  (sbr.  fépínur)  142,  704. 
Múli  á  Barðaströnd  259. 
Múli  í  Biskupstungum  668. 
Múli    í  Aðalreykjadal    í    Suðrþing- 

eyjarsýslu,  Múlastaðr    312,    313, 

431,  432,  434—435,  437,  488. 
mulier  (sbr.  kona)  136,  138,  352. 

65* 


1024 


REGISTR. 


Munaðarnes  við  Ingólfsfjörð  á 
Ströndum  116,  785. 

munaðarvoð  645,  sbr.  vaðmál,  voð. 

munkar  501.  752,  763.  —  munkar 
at  Þingeyrum  250,  251.  —  munk- 
ar  (at  Þverá)  308,  312,  820, 
821,  822,  486.  —  förumunkar, 
grámunkar,  prestmunkar  715.  — 
munkaklaustr  501,  855,  856. 

Munkalíf.  Munklíf,  Munklífi  (Mikj- 
alsklaustr)  í  Björgvin  191,  330, 
331,  850,  851,  357,  358,  644, 
701,  721.  —  Munkalífsbréfabók 
191,  649,  701. 

Munkaþverá  í  Eyjafirði,  Munka- 
þverárklaustr,  klaustr  at  í*verá, 
staðrinn  at  Munkaþverá,  Þverár- 
staðr,  f^verárklaustr  (sbr.  í*verá) 
70,  78,  88—92,  317,  820—822, 
485—487,  488,  650,  789. 

munnlaug  276,  527,  549,  551,  555, 
562     Sjá  kirkja. 

múrar  kirkju,  sjá  kirkja. 

MurnavöUur  litli  og  stóri  undir 
Eyjafjöllum  870. 

muri  ecclesiæ  704,716  (sbr.  múrar). 

mús,  mýs  518,  545,  557. 

musca  512. 

musteri  711. 

múta  288. 

mutilatio  membrorum  145,  724. 

Mýdalr  1  Mosfellssveit  64. 

Mýdalr  í  Noregi  414. 

Mýdalr  (Mýrdalr)  í  Vestr-Skapta- 
fellssýslu  738,  741,  742.  -  Mýr- 
dalssandr  741. 

mylnur  153,  722. 

Mylnutjörn  í  Tungusveit  373, 

Mýrar  í  Álptaveri  739. 

mýri  671. 

Mýri  í  Bárðardal  488. 

Mýri  í  Laxárdal  í  Suðrþingeyjar- 
sýslu  433,  434  (=  Laxamýri). — 
Mýrarreki  434. 

Myrká  í  Eyjafirði  488. 

myrkvastofa  181,  420,  584. 


Mælifell  í  Aðaldal  í  í*ingeyjarsýslti 
434. 

Mælifell  i  Skagafirði  465,  488.  — 
Mælifellsdalr  373. 

mælihlass  302.  —  mælihlass  töðu 
302,  456. 

mæUkeröId  198,  345,  394. 

mælir:  xij.  álnar  1  mælum  til  Odda 
frá  Vakrstöðum  88.  —  ix.  mæla 
land  á  Þorkötlustöðum  361.  — 
þrimalingr  (=  þrír  mælar  =  V» 
sáld)  í  jörðu  á  Húsatóptum  377. 
Sbr.  akr,  korn,  sáld,  sældingr. 

mær  203,  285,  287,  292,  348,  849, 
888,  392,  395,  517,  564,  578, 
624,  749,  760,  803,  811,  888, 
838.  —  fátæk  mey  eðr  kona 
292.  —  slæm  mey  eðr  kona  292. 
—  XX.  hundraða  mær  292. 

Mærðin  í  Noregi  281,  282. 

Möðruhólar  í  Héraði  (Öræfum) 
776. 

Möðruvaller  449,  sjá  Möðruvellir. 

Möðruvellingar  90. 

Möðruvellir  í  Eyjafirði  281—282, 
379,  449—450,  488.  —  Möðru- 
vallaarfr  280.  —  Möðruvalla- 
mál  379.  —  Möðruvallaréttarbót 
(Réttarspillir)  880. 

Möðruvellir  í  Hörgárdal,  Möðru- 
vallaklaustr  300,  805,  306,  309, 
310-314,  442,  455.  488,  579, 
858.  —  bræðr  á  MöðruvöIIum 
812.  -  Möðruvallamál  (1326) 
579. 

Möðruöxl,  sjá  Móðuöxl. 

Maungutættr  (tóptir)  í  Meðallandi 
872. 

mörr  (sbr.  slátr)  672.  —  megri 
mör  (=  magr  blóðmör)  738.  — 
XX.  iðr  feita  mörs  í  Þykkvabæ 
(1340)  738. 

Mörk  undir  Eyjafjöllum  hin  efsta 
676.  683,  684.  —  Miðmörk  683, 
684,  870.  —  Miðmerkrhjáleiga 
870.     —    Stóramörk    (=   efsta 


REGISTR. 


1025 


Mörk)  684,  870.  -  Synsta  Mörk 
683.  —  Merkreignir  684.  — 
Merkrlén  684.  —  Merkrmáldagi 
676,  684.  —  Merkrþing  870.  Sbr. 
Markarfljót. 

Mörk  á  Landi  í  Rangárþingi  695. 

Mörk  á  Siðu  781,  782. 

mörk  á  blæju  708. 

mörk  lýsis  (sbr.  pund):  vj.  merkr 
lýsis  464.     —     vij.    merkr   lýsis 

458.  —  ix.  merkr  lýsis  436. 
mörk  reykelsis  464,  693,  698,  741. 

—  mörk  alt  saman  vax  og  reyk- 
elsi  440,  667.  —  hálf  .iv.  mörk 
vax  og  reykelsi  482.  779.  —  iv. 
merkr  alt  saman  vax  og  reyk- 
elsi  435.  —  hálf  .v.  mörk  reyk- 
elsis  696.  —  V.  merkr  reykelsi 
442.  —  vj.  merkr  vax  og  reyk- 
elsi  665.  —  vax  og  reykelsi  vij. 
merkr  471.  —  viij.  merkr  vax 
og  reykelsi  769.  —  x.  merkr 
vax  og  reykelsi  449.  —  xiij. 
merkr  vax  og  reykelsi  786.  — 
XV.  merkr  vax  og  reykelsi  456, 
708.  —  XX.  merkr  vax  og  reyk- 
elsi  454.  (Sbr.  iij.  aurar,  sex 
aurar  reykelsi,  sjá  eyrir). 

mörk  vax  isbr.  mörk  reykelsis): 
hálf  mörk  vax  773.  —  mörk  vax 
436,  473,  477.  —  mörk  vax  fyrir 
eyri  170.  —  ij.  merkr  vax  666, 
741.    —    hálf  .iij.  mörk  vax  62. 

—  eyrir  fátt  í  .iij.  mörkum  vax 
447.  —  iij.   merkr  vax  62,  361, 

459.  —  iij.  merkr  vax  og  reyk- 
elsi  440,  454,  667,  683.  —  hálf 
.iiij.  mörk  vax  og  reykelsis  482, 
779,  780.  —  iv.  merkr  vax  og 
reykelsi  435,  464,  663,  694,  742. 

—  V.  merkr  vax  66,  458,  467, 
661,  784.  —  vj.  merkr  vax  453, 

460.  472,  680,  687.  -  vj.  merkr 
vax  og  reykelsi  665.  —  vij. 
merkr  vax  460,  685.  —  vij. 
merkr  vax  og  reykelsi  471,  677 


— 678,  698.  —  viij.  merkr  vax 
685.  —  viij.  merkr  vax  og  reyk- 
elsi  769.  —  ix.  merkr  vax  115, 
458,  778.  —  x.  merkr  vax  449, 
741.  —  ixc  í  metfé  lokið  fyrir 
xij.  merkr  vax  691.  —  xiij. 
merkr  vax  693.  —  xiij.  merkr 
vax  og  reykelsi  786.  —  xv. 
merkr  vax  698.  —  xv.  merkr 
vax  og  reykelsi  456,  708.  — 
xvij.  merkr  vax  465.  —  xx. 
merkr  vax  og  reykelsi,  leysa 
eyri  hverja  mörk  454.  —  xxx. 
merkr  vax  451.  —  vax  þrír  fjórð- 
ungar  og  .v.  merkr  meðr  reyk- 
elsi  442.  —  Sbr.  ij.  aurar,  x. 
aurar.  xiij.  aurar  vax  (sjá  eyrir); 
sbr.  hálfr  fjórðungr  vax  (fjórð- 
ungr);  sbr.  pund  vax  (pund). 
mörk  (verðaura)  9,  63,  163, 199,  200 
-201,  205,  206,  234,  286,  289, 
429,  461,  470,  513,  519,  532, 
534,  535,  537,  540,  541,  543, 
544,  545,  550.  557,  571,  639, 
670,  710,  711,  788,  792,  796, 
800,  801,  803,  804,  806,  809, 
814,  822,  824,  829,  831,  834.  — 
hálf  mörk  63,  64,  199,  200- 
201,  234,  286,  333,  345,  383, 
384,  394,  402,  416,  450.  483, 
485,  519,  527,  530,  537,  538, 
539,  544,  549,  555,  562,  566, 
569,  570,  637,  640,  649,  688, 
697,  698,  699,  700,  710, 
786',  800,  801,  806,  814,  824, 
831.  —  hálf   mörk    brend    375. 

—  hálf  mörk  norræn  711.  — 
hálf  mörk  í  bókum  430.  —  hálf 
mörk  vaðmála  fyrir  tvævetran 
gelding  83.  —  hálf  mörk  vöru 
781.  —  hálf  mörk  af  bænhúsi 
431,   438,   663»,    680,    687,    779, 

—  hálf  mörk  af  .ij.  bænhúsum 
426.  —  hálf  mörk  af  Hafgríms- 
stöðum  470.  —  úr  Hólaþingum 
473.  —  af  Hólum  í  Eystrahrepp 


1026 


REGISTR. 


662.  —  af  Laugum  í  Ytrahrepp  i 
666.  —  úr  Úthlíð,  af  Reykjum  j 
og  Styrsbrekku  670.  —  af  Heiði  '■ 
742.  —  af  Vík  742.  —  af  Dal  i  | 
Fljótshverfi  779.  —  mörk  brend 
327.  —   mörk  brend  vegin  644. 

—  mörk  forn  419.  —  mörk  silfrs 
forn  552.  —  mörk  presti  utan- 1 
garðs    437,    460,    463,    475.    —  j 
mörk  af  bænhúsi  427.  477,  663.  i 

—  mörk  af  .ij.    bænhúsum  465,  ! 
467.    —    xij.    messur   og   mörk ' 
kaups  fyrir  470.   —   mörk    fyrir  i 
hvert  högg  109.  —  mörk  kirkju- 
tíund  472.  —  propiciatorium,  er 
stendr  mörk  433.  —  mörk  leiga 
fyrir  Avíkrland  618.  —  mörk  af 
Vatnlausu    670.    —    (ártíðaskrá,  \ 
formálabók)  .ix.    smábækr  mörk  | 
775.    —    saltari    sá,    er    stendr 
mörk  429.  —  merkr  saltari  670. 

—  merkrstykki  skreiðar  132, 
134.  —  merkrmál  370.  —  ij. 
merkr  62,  65,  205,  268,  360, 
450,  464,  470,  501,  537,  542, 
569,  578,  673,  698,  743,  783, 
786,  787.  —  ij.  merkr  peninga 
þeirra,  er  nú  ganga  644.  —  ij. 
merkr  vðru  738,  779,  780.  - 
ij.  merkr  1  virðingarfé  451.  —  ij. 
merkr  í  bókum  785.  —  dalmatica 
og  subtill  .ij.  merkr  775.  —  vatns- 
karl,  munnlaugar  .ij.  og  vatns- 
ketill  .ij.  merkr  775.  —  ij.  marka 
saltari  435.  —  ij.  marka  messu- 
klæði  439.  —  ij.  merkr  kirkju- 
tíund  476,  478.  —  ij.  merkr 
presti  heiraa  742.  —  ij.  merkr 
presti  utangarðs  af  .iv.  bænhús- 
um  438.  —  ij.  merkr  af  hálf- 
kirkju  741.  —  ij.  merkr  af  iij. 
bænhúsum  467.  —  ij.  merkr  af 
Skipholti  669.  —  af  Gnúpskirkju 
undir  EyjafjöIIum  682.  —  af 
Hllðarenda  686.  —  af  Efra- 
Hvoli  690.  -  af  Borgarfelli  739. 


—  iij.  merkr  197,  270,  513.  515. 
519,  527.  531,  582,  534,  535, 
538,  542,  543,  544,  556,  563, 
567.  571,  572,  573.  639.  —  iij. 
merkr  forngildar  544.  —  þrjár 
merkr  taldar  234.  —  iij.  merkr 
peninga  376.  —  iij.  merkr  hvít- 
ar  331.  —  iij.  merkr  vaðmála 
fyrir  .ij.  kúgildi  83.  —  iij.  merkr 
í  bókum  778.  —  glóðarker  .ij. 
og  járnstika.  iij.  merkr  775.  — 
tvö  hross  þriggja  marka  verð 
776.  —  iij.  merkr  kirkjutíund 
437,  4^.  —  iij.  merkr  (tiða- 
kaup)  heima360,  438,  485.  783, 
784.  —  iij.  merkr  utan  garðs 
426,  431,  435.  475.  479.  —  iij. 
merkr    af   Bjarnarstaðahlíð  464. 

—  af  Holti  til  Þykkvabæjar- 
klaustrs  738.  —  af  Jórvlk.  Mýr- 
um.  Söndum,  Lyngum,  Fagra- 
hhð  til  Þykkvabæjarklaustrs  739. 

—  af  Erpstöðum  til  Kirkjubæjar- 
klaustrs  782.  þriggja  marka 
ómagi  433.  —  iij.  marka  mál 
370.  —  þrjár  merkr  í  sekt, 
þriggja  marka  sekt  40,  42,  43, 
134.  —  íij.  merkr  að  vilja  ekki 
vinna  eið  að  fé  sínu  59,  126.— 
iij.  merkr  að  gera  eigi  tlund  á 
.xij.  mánuðum  (tíundarhald)  59, 
126,  127.  —  iij.  merkr  biskupi 
fyrir  einfaldan  hórdóm  60.  — 
iij.  merkr  að  hafa  g.;ðsifja  sinn 
að  líkamslosta  60.  —  iij.  merkr 
biskupi  í  eiðrof  eða  skriptrof  60. 

—  iij.  merkr  meinsæri  60.  — 
iij.  merkr  að  eta  slátr  á  vatn- 
föstudag  61.  —  iij.  merkr  bisk- 
upi  fyrir  hvern  dag.  er  maðr  etr 
két  á  langaföstu  61.  —  iij. 
merkr  og  xij.  álnir  utangarðs 
474.  —  hálf  iiij.  mörk  utangarðs 
429,  436.  454,  457,  458,  473.  — 
iiij.  merkr  338,  383,  392,  431, 
500,  569,  570,  743.  834.    —  iiij. 


REGISTR. 


1027 


merkr  í  bókum  669,  773.  — 
kross  með  líkneskjum  jafn- 
góðr  fjórum  mörkum  743.  — 
iiij.  merkr  presti  í  tíðaoffr 
577.  —  iiij.  merkr  kirkju- 
tíund  481.  —  iiij.  merkr  presti 
að  lýsa  kirkju  63,  64.  —  iiij. 
merkr  presti  heima  (í  leigu,  fyrir 
heimilissaung)  65,  113,  115, 
257,  260,  261,  407,  426,  427, 
429,  430,  431,  435',  436,  437», 
438»,  440,  441,  445,  449»,  450, 
45P,  454»,  457,  458,  459',  460', 
461',  462»,  463,  464,  466',  467», 
468»,  469,  470,  472',  473,  474, 
475',  476,  478,  479,  480,  481, 
661,  663,  679,  680.  682,  684, 
687,  690,  694»,  696,  742,  774, 
775,  785,  832.  -  iiij.  merkr 
presti  utangarðs  439,  459,  460, 
465,  468,  480.  —  iiij.  merkr  til 
Akra,  sé  bar  eigi  prestr  113.  — 
iiij.  merkr  af  .ij.  útkirkjum  485. 
—  iiij.  merkr  af  .vj.  bænhúsum 
428.  —  iiij.  merkr  af  Klifshaga 
427.  —  af  Úlfsslöðum  462.  — 
af  Ökrum  466.  ~  af  Seylu  467. 

—  af  Lýtingsstöðum  465.  —  af 
Dal  í  Skagaíirði  466.  —  af 
Skarði  472.  —  að  hálfkirkjum 
472.  —  af  Hofi  476.  -  af  í ránd- 
arholti  667.  —  af  efstu  Mörk 
683.  —  af  Ósi  739.  —  hálf.  v. 
mörk  60,  —  hálf  .v.  mörk 
utangarðs  435,  436,  441,  449', 
451',  452,  453,  456,  464.  -  hálf 
íimta  mörk  fríð  486.  —  kaleikr 
fyrir  hálfa  .v.  mörk  741.  —  v. 
merkr  243.  —  v.  merkr  fyrir 
eitt  högg  109.  —  hálf  .vj.  mörk 
utangarðs  440.  —  vj.  merkr  552. 

—  vj.  merkr  brendar   123,  612. 

—  vj.  merkr  í  leigu  utan  garðs 
451,  452,  453.  —  vj.  merkr  af 
Skáldabæ  739.  —  vj.  merkr  í 
sakeyri  133.  —  vj.  merkr  bisk- 


upi  að  gera  eigi  tíund  á  öðrum 
.xij.  mánuðum  59.  —  vj.  merkr 
biskupi  fyrir  tvöfaldan  hórdóm 
60.  -  bálf  .vij  mörk  449,  477. 
—  viij.  merkr  401,  652.  —  viij. 
merkr  brendar  781.  —  viij. 
merkr  forngildar  722.  —  ix. 
merkr  243.  —  ix.  merkr  í  sak- 
eyri  134.  —  ix.  merkr  prests- 
kaup  477.  —  x.  merkr  í  bréfa- 
brot  788.  —  skuldir  til  .x.  marka 
eðr  .x.  mörkum  stærri  834.  — 
xij.  merkr  að  sverja  fé  sitt  fjórð- 
ungi  minna  en  er  59.  —  xij. 
merkr  að  gera  eigi  tíund  á  .iij. 
tólf  mánuðum  59.  —  xiij.  merkr 
243,  472,  691,  727,  834.  -  viij. 
örtugar  og  .xiij.  merkr  fyrir  iiij. 
högg  samfleytt  109.  —  xv. 
merkr  brendar  331.  —  xv. 
merkr  í  norrænu  silfri  331.  — 
XV.  merkr  í  kaup  fyrir  kirkju- 
garðshreinsan  134.  —  xx.  marka 
397.  —  xL.  marka  224.  —  L. 
fornra  marka  375.  —  Lx.  marka 
727.  —  c.  marka  727. 

Mörtunga  á  Síðu  781,  782. 

möt,  sjá  mat,  mát. 

Nábúar  440  (sbr.  nágranni). 

náðhús  (á  Upsum  1318)  458. 

náðarbréf  195. 

nafnbætr  765. 

nágranni  422. 

NappavelUr,  sjá  Hnappavellir. 

Narfadóttir:  Ingveldr. 

Narfason:  Marteinn,  Snorri,  Þórðr, 

í'orlákr. 
Narfi    biskup    í    Björgvin   (1278— 

1304)  175,   185,    191.    350    (sbr. 

Nerue). 
Narfi  príór  á  Skriðuklaustri  776. 
náskyldir  menn  :  framfærsla  þeirra 

293. 
natahs,  natalis   domini    103,    142» 

792,  796,  808—809,  827,  829. 


1028 


KEGISTR 


nativitas  domini  280,  847.  852.  — 
nativitas  sanctæ  Mariæ,  sjá 
Maria. 

Náttfaravik(r)  við  Skjálfandaflóa 
91,  92.  431»,  434,  437,  439,  487, 
861. 

náttrekstr  búsmala  773. 

nauðgan  til  eiðs  197, 

nauðgan  til  legorðs  220. 

naufragium  304. 

Naumudalr  859.  —  Naumdælafylki 
859. 

náungi  589,  841. 

naust  (sbr.  skipsuppsát)  Gaulverja 
og  Loptsstaðamanna  671.  — 
naustgerð  við  árós  í  Súgandaíirði 
575. 

Naustá  í  Gnúpasveit  i  Norðrþing- 
eyjarsýslu  311,  313,  314. 

Naustahólmr  á  Rosmhvalanesi  77. 

Naustaós  (Naustárós)  í  Suðrþing- 
eyjarsýslu  91,  487. 

nausttópt  hin  eystri  í  Náttfaravík- 
um  92. 

Naustvíkr  á  Ströndum  617. 

nauta  160. 

Nauteyri  við  Skaptá  873. 

Nauthús  undir  EyjafjöUum  870. 

nautnan  hrossa  421 — 422. 

nautpeningr:  kýr  153,  198, 199,  203, 
286,  301-302,  531,  714,  735 
—736,  751,  762.  —  merktar, 
ómerktar,  ókannaðar  kýr  751, 
762.  -  kirkjukýr  531,  570.  - 
leigukýr  153,  203.  —  kýrleigur 
(sbr.  kúaleigur)  751. —  málnytu- 
kýr  531.  —  kýrlag  153.  —  kýr- 
eldi  301—302.  -  kýrfóðr  739, 
740,  774,  782.  —  Þorlákskýr  1 
Skarði  (1332)  695.  —  fang  úr 
kú  286.  —  naut  745.  —  nauts- 
húðir  235.  —  verðlag  á  naut- 
peningi  (arðruxi,  graðungr,  kýr, 
kvíga,  naut,  uxi,  öldungr)  169 
— 171.  —  vetrungaeldi  (fóðr) 
377,   485,    664,   740,    781,    782, 


874.  —  nautbeit  671.  —  geld- 
nautaeldi  301  —  302.  —  nautsfóðr 
738,  739.  —  geldnauta  afrétt 
682.  —  XV.  yxna  höfn  gamalla 
776.  —  nautarétt  681.  —  ung- 
neyta  rekstr  773.  —  kýr  (ein) 
1269:  á  Búrfelli  63.  —  i  Kirkju- 
bæ  í  Vestmannaeyjum  66.  —  í 
Mýdal  64.  —  1274:  í  Flatey 
á  Breiðafirði  114.  —  1286:  á 
Hvoli  í  Saurbæ  259.  -  1313: 
með  Eiði  í  Mosfellssveit  377.  — 
1317:  á  Kaldaðarnesi  407.  — 
1318:    í    Blöndudalshólum    473. 

—  á  Breiðabólstað  í  Vatnsdal 
478.  —  á  Draflastöðum  441.  — 
á  Hjaltabakka  475.  —  á  Hólum 
í  Eyjafirði  451.  —  í  Kaupangi 
449.    —    í  Nesi  í  Aðaldal   436. 

—  á  Ríp  467.  —  á  Stað  í  Kinn 
436.  —  á  Víðimýri  466.  —  1332: 
í  Eyvindarmúla  686.  —  á  Keld- 
um  693.  —  1340:  á  Dyrhólmum 
742.  -  ij.  kýr,  1286:  á  Felli  í 
KoUafirði  257.  -  1313:  á  Nesi 
í  Selvogi  378.  -  1318:  í  Ár- 
skógi  454.  —  á  Eyjardalsá  438. 

—  í  Málmey  459.  —  á  Skútu- 
stöðum  430.  —  1327:  á  Hóli  í 
Bolungarvik  616.  —  1331:  í 
Bræðratungu  669.  —  í  Tungu- 
felli  667.  —1332:  á  Ámúlastöð- 
um  (j+j)  685.    —   í  Klofa  695. 

—  i  Mörk  efstu  undir  EyjafjöU- 
um  684.    —   í  Snjallshöfða  697. 

—  1383:  á  Eyri  í  Skutilsfirði  700. 

—  1343:  í  Borgarhöfn  770.  — 
á  HnappavöIIum  773.  —  iij.  kýr, 
1269:  í  Villingaholti  62.  -  1317: 
á  Felli  í  Kollafirði  407.-1318: 
á  Bergstöðum  473.  —  í  Goðdöl- 
um  464.  —  í  Hvammi  í  Miðfirði 
481.  —  á  Presthólum  426.  —  á 
Reykjum  í  Tungusveit  465.  — 
á  Sauðanesi  425.  —  á  Tjörn  á 
Vatnsnesi    480.    —    á   Þaungla- 


REGISTE. 


1029 


bakka  445.  —  1331:  í  Reykja- 
dal  666.  —  1332:  í  Eystra-Skarði 
693.  —  í  Næfrholti  694.  —  1343: 
á  Lómagnúpi  777.  —  iv.  kýr, 
1269:  í  Þerney  64.  —  1318: 
1  Flatey  á  Flateyjardal  441.  — 
á  Hofi  á  Skagaströud  469.  — 
á  Illugastöðum  440.  —  í  Vestr- 
hópshólum  480.  —  í  Víðidals- 
tungu  478.  —  á  Þverá  í  Laxár- 
dal  431.  —  á  f*verá  í  Skagafirði 
461.  —  1331:  á  Hofi  í  Eystra- 
hrepp  (iij+i)  662.  -  á  Torfa- 
stöðum  669.  —  1343:  á  Búlandi 
783.  —  V.  kýr  735—736,  1269: 
í  Haukadal  62.  -  1286:  í  Aðal- 
vík  260.  —  í  Haga  (>v.  kúfjár«) 
259.  —  í  Snóksdal  257.  —  1317: 
1  TröUatungu  408.  -1318:  áÁs- 
geirsá478.  —  í  Höfðaí  Höfðahverfi 
446.  -  1  Reykjahh'ð  429.  —  á 
Svalbarði  i  Þistilsfirði  426.  — 
á  Undenfelli  477.  —  1324:  á 
Stað  í  Súgandafirði  475.  — 1327: 
1  Sælingsdalstungu  633.  —  133 J: 
í  SteinshoUi  663.  —  1  ViUinga- 
holti  (eða  vj)  661.  —  1343:  í 
Ásum  785.  —  á  Hofi  í  Álpta- 
firði  769.  -  vj.  kýr  c.  1274(?): 
á  Reykhólum  120.  —  1286:  í 
Bjarnarhöfn  257.  —  1318:  á 
Grýtubakka  445.  —  í  Miklabæ  í 
Blönduhlíð  461.  —  á  Spákonu- 
felli  (v+j)  469,  470.  —  1327: 
1  Árnesi  617.  —  1332:  í  Árbæ 
í  Holtum  698.   —   á  Krossi  685. 

—  1343:  á  Breiðá  773.  —  á 
Kálfaíelli  í  Fljótshverfi  779,  780. 

—  vij.  kýr,  1274:  1  Tröllutungu 
119.    —    1307:    í  Krýsuvík  361. 

—  1318:  í  Bólstaðarhlíð  472.— 
í  Hvammi  í  Laxárdal  468.  — 
á  Stað  í  Hrútafirði  484.  —  á 
ViðivöUum  462.  —  1324:  í 
Garpsdal  577.  —  1332:  á  Ás- 
ólfsskála  684.  —  viij.  kýr,  1318: 


á  Garði  í  Kelduhverfi  427.  —  á 
Gnúpi  í  Miðfirði  483.  —  í  Saur- 
bæ  í  Eyjafirði  451  -  1331:  í 
Haukadal  667.  —  1332:  1  Stein- 
um  680.  —  á  Stóruvöllum  696, 

—  1340:  á  Höfðabrekku  741.  - 
í  Snóksdal  (eða  xuij)  736.  — 
1343:  á  Kálfafelli  í  Hornafirði 
771.  -  ix.  kýr,  1318:  á  Hofi  á 
Höfðaströnd  460.  —  1346:  á 
Söndum  1  Dj'rafirði  832.  -  x. 
kýr,  1315:  í  Görðum  á  Akranesi 
403.  -  1332:  1  Kálfholti  698.  — 
í  Skógum  677.  -  xj.  kýr,  1318 
á  Skinnastöðum   427.    —    1343 

í  Hoffelli  770.  —  xij.  kýr,  1306 
á  Gilsbakka  359.  —  1318:  á 
Barði  458.  —  1  Grimstungum 
476.  —  í  Laufási  448.  —  á 
Tjörn  í  Svarfaðardal  457.  — 
1324:  í  Otradal  576.  -  1332: 
í  Dal  undir  Eyjafjöllum  (xj+j) 
683.  -  c.  1336:  í  Kirkjubæ  í 
Tungu  708.  —  1340:  á  Sólheim- 
um  743.  —  1783:  í  Hólmaseli 
873.  —  xiij.  kýr,  1318:  á  Hálsi  í 
Fnjóskadal  439.  —  á  Mælifelli 
465  —  1331:  í  Hlíð  í  Biskups- 
tungum  670.  —  1332:  í  Ytra- 
Skarði  695.  —  xiv.  kýr,  1318: 
á  Grenjaðarstað  433.  —  á 
Hrafnagili  453.  -  1327:  á  Skarði 
á  Skarðsströnd  635.  —  xv.  kýr, 
1274:  á  Skarði  á  Skarðsströnd 
117.  —  1318:  á  Staðarbakka 
482.   —    1343:  á  Rauðalæk  776. 

—  xvij.  kýr,  1318:  á  Melstað 
482.  —  xviij.  kýr,  1318:  á  Hös- 
kuldsstöðum  471.  —  xx.  kýr, 
1274:  á  Staðastað  114.  —  1326: 
í  Holti   undir    Eyjafjöllum   581. 

—  1331:  í  Gaulverjabæ  671.  — 
1332:  á  Breiðabólstað  1  Fljóts- 
hlíð  (xvj+iv)  687,  689.  -  xxj. 
kýr,  1270:  í  Vallanesi  83.  — 
1318:    1  Múla  í  Aðaldal    (xx+j) 


1030 


REGISTR. 


434,  435.  —  á  Völlum  í  Svarf- 
aðardal  455.  —  xxij.  kýr.  1318: 
á  Breiðabólstað  í  Vestrhópi  479. 

—  1332:  í  Holti  undir  EyjafjöU- 
um  681.  —  xxiv.  kýr,  1318:  á 
Felli  í  Sléttuhlið  459.  —  hálfr 
þriði  lugr  kúa,  1332:  í  Odda 
691.  -  XXX.  kúa,  1270:  í  Odda 
86.  —  þrjár  kýr  hins  fimta  tigar 
1840:  heima  í  Þykkvabæ  í  Veri 
738.  —  Liij.  (xL-fx  oc  iij)  kýr, 
1343:  í  Kirkjubæ  á  Síðu  781.— 
iiij.  kálfar,  1318:  á  Grenjaðar- 
stað  433.  —  1332:  á  Breiðaból- 
stað  íFljótshh'ð  687.  —  v.  kálfar 
1331:  i  Gaulverjabæ  672.  — 
hálfr  þriði  tögr  kálfa,  1340:  í 
í'ykkvabæ  í  Veri  738.  —  xxvj. 
kálfar,  1343:  í  Kirkjubæ  á  Síðu 
781.  —  kvígur  751.  762.  -  vetr- 
gömul  kvíga,  1318:  í  Höfða  í 
Höfðahverfi  447.  —  ij.  kvígur 
tvævetrar,  1318:  á  Stað  í  Kinn 
436.  —  vetrungar  874.  —  vetr- 
gamalt  naut,  1318:  á  Eyjardalsá 
438.  —  ij.  naut  vetrgömul  1318: 
á  Grenjaðarstað  433.  —  í  Saur- 
bæ  í  Eyjafirði  451.  —  iij.  naut 
vetrgömul.   1318:   í  Laufási  448. 

—  á  Mælifelli  465.  —  á  Völlum 
í  Svarfaðardal  455.  —  vj.  naut 
vetrgömul,  1318:  í  Múla  434.— 
1331:  í  Gaulverjabæ  672.  -  vij. 
naut  vetrgömul,  1332 :  á  Breiða- 
bólstað  í  Fljótshlíð  687.  -  hálfr 
þriði  tðgr  vetrgamalla  nauta, 
1340:    í    Þykkvabæ    í   Veri  738. 

—  xij.  oc  XX.  vetrgömul  naut. 
1343:  i  Kirkjubæ  á  Síðu  781.  - 
ij.  naut  tvævetr.  1318:  í  Múla 
434.  —  á  Völlum  í  Svarfaðar- 
dal  455.  —  iij.  naut  tvævetr, 
1318:   í  Saurbæ   i  Eyjafirði  451. 

—  1331:  í  Gaulverjabæ  672.  — 
1332:  á  Breiöabólstað  í  Fljóts- 
hlíð    687.     —    XV.    yxn  tvævetr, 


1340:    i  Þykkvabæ    í    Veri  738. 

—  naut  þrévett,  1331:  í  Gaul- 
verjabæ  672.  —  graðungr.  1274: 
á  Skarði  á  Skarðsströnd  117.  — 
1306:  á  Gilsbakka  359.  — 
graðungr  tvævetr  1318:  á  VöU- 
um  í  Svarfaðardal  465.  —  iij. 
geldnaut  tvævetr  og  ellri,  1343: 
1  Kirkjubæ  á  Síðu  781.  —  hálft 
þriðja  hundrað  í  gelduni  naut- 
um,  1318:  á  Hálsi  í  Fnjóskadal 
439.  —  iij.  kúgildi  geldra  nauta, 
1318:  á  Breiðabólstað  í  Vestr- 
hópi  479.  —  ix.  kúgildi  geldra 
nauta,  1274:  á  Staðastað  114.  — 
X.  kúgildi  nauta.  1331:  í  Hruna 
665.  —  yxn  ellri  en  tvævetr 
xix,  1340:  í  Þykkvabæ  i  Veri  738. 

—  uxiþrévetr,  1318:  áGrenjaðar- 
stað  433.  —  í  Múla  434.  —  uxi 
fjögurra  vetra,  1318:  á  Sauðanesi 
425.  —  í  Saurbæ  í  Eyjafirði  451. 

—  ij.  yxn  fjögurra  vetra,  1332: 
I  á  Breiðabólstað  í  Fljótshlíð  687. 
i      — uxi  .V.  vetra.  1332:  á  Breiðaból- 

stað  i  Fljótshlíð  687.  —  vj.  vetra 

gamall  uxi  ekinn.  1336:  í  Kirkju- 

bæ  í  Hróarstungu  708. 
navigium  160. 
navis   (sbr.    skip)    104,    143,    144, 

302—304; 
nef:  húskarl  til   .ij.   nefja  365.  — 

skutilsveinar    til    .iij,  nefja  365. 
nefnd  172.    645.    —    nefndarmenn 

262.  371.  -    nefningar  365. 
Nefrlost,  sjá  Næfrholt. 
negotium   105.  145,  302,  303,  610. 
Neistastaðatorfa    í  Þjórsárdal  865. 
Nellandensis  episcopus  608,  610. 
Nerue,  sjá  Narfi. 
Nes  i  Aðaldal  435—436.  488. 
Nes    hjá    Búlandi    í    Skaptártungu 

(Litla-Nes)  872. 
Nes  hjá  Ásum  í  Skaptártungu  872. 
Nes  í  Héraði  (Öræfum;    =  Svina- 

nes?)  776.  —  Nesmenn  776. 


REGISTR. 


1031 


Nes  í  Höfðahverfi  447.  —  Nesland 
447. 

Nes  í  Holtum  í  Rangárþingi  87. 

Nes  á  Rosmhvalanesi  79. 

Nes  í  Selvogi  123,  362,  377— 
378,  863.  —  Nesþing  123. 

Nes  =  Snæfellsnes  714. 

nes  fyrir  austan  Bása  áMelrakka- 
sléttu  313. 

Nesheimr  í  Noregi  350. 

Nesjarteigr  á  Grenjaðarstað  431. 

Nesvatn  á  Skaga  nyrðra  250. 

net  114,  153,  537.  -  netleg  (net- 
lög)  79. 

Nicholas,  Nicholaus,  Nichulas, 
Nichulaus,  sjá  Nikulás. 

Nið,  á  1  Noregi  158.  —  Niðarbakki 
158. 

Niðarós  (Nidrosia,  Nidrosiensis) 
í  Þrándheimi  21,  94,  95,  100, 
101,  125,  128,  137—140,  141, 
143,  144,  146,  147—149,  150, 
164,  156-158,  160,  174,  175, 
176,  185,  190-191,  192,  235, 
236,  242,  252,  263,  264, 
265,  266,  267,  270,  271,  272, 
275,  278,  279,  322,  323,  325, 
326,  328,  336,  351,  353, 
378,  379,  381,  382,  384,  386, 
387,  888,  389,  397,  398,  899, 
494,  601,  502,  506,  510,  514, 
544,  555.  563,  566,  567,  570, 
571,  573,  606,  607,  608,  609, 
610,  614,  623,  624,  625,  628, 
630,  638,  642—644,  701,  702, 
705,  709,  710,  711,  713,  714, 
715.  716,  718,  719.  724,  728, 
747,  748,  749,  836,  847,  848.  - 
Niðaróss  capitulum  154,  624.  — 
canonici  Nidrosienses  102,  121, 
141,  146.  —  civitas  Nidrosiensis 
823,  607.  —  conventus  Nidrosi- 
ensis  715.  —  dignitates  Nidrosi- 
ensis  ecclesiæ  505.  —  diocesis 
Nidrosiensis  607,  —  ecclesia 
Nidrosiensis,    Niðarósskirkja    21 


—23,  101-107,  121—122,  141, 
142,  144,  148,  149,185,191,263, 
272,  323,  326,  351,  505,  506, 
624,  702,  709.  —  Niðaróss  erki- 
biskups  ríki  (dæmi)  175,  185, 
328,  353,  388,  501,  628,  680, 
705,  709.  —  Nidrosiensis  archi- 
episcopus    100—107,    502—506. 

—  metropolis  Nidrosiensis  602 
—505.  —  prédikaralifnaðr  í 
Niðarósi  716.  —  prelati  Nidrosi- 
enses  121.  —  provincia  Nidrosi- 
ensis  103,  143,  351,  352,  888, 
499,  702,  703.  -  sedes  Nid- 
rosiensis  505,  701. 

níðingsgjöld  416. 

níðingsverk  109. 

Nikulás  Broddason  í  Flatatungu 
857. 

Nikulás  dæstingr  281. 

Nikulás  IUugason  867, 

Nikulás  lögmaðr  381. 

Nikulás  í  Löxu  729, 

Nikulás  hinn  helgi  biskup  af  Mirrea 
4,  64,  88,  95,  98,  119,  189,  192, 
259,  358,  434,  436^  444,  446, 
454,  464,  465,  471,  476,  574- 
575,  652,  653,  862.  —  Nikulás^ 
kirkja  í  Bjarnarhöfn  257,  —  á 
Dyrhólmum  (eða:  Michaels)  742. 

—  á  Gilsbakka  858.  —  í  Glæsi- 
bæ  454.  —  í  Goðdölum  464.  — 
i  Grímstungum  476.  —  á  Holta- 
stöðum  471.-  —  á  Kálfafelli  í 
Fljótshverfi  778,  779.  -  íKirkju- 
bæ    í  Vestmannaeyjum   66,  192. 

—  á  Lómagnúpi  777.  —  á  Mæli- 
felli  465.  —  í  Odda  86,  88,  95, 
98,  690—691.  —  í  Skarði  hinu 
eystra  693.  -  í  Skógum  675, 
677.  --  í  Svínadal  784.  -  á 
Söndum  í  Dýrafirði  882.  —  á 
í'óroddstöðum  í  Kinn  4,  436.  — 
Nikulásmessa  29,  ]29,  341,  360, 
406,  409,  420,  594,  652,  670, 
725,  766,  784,  786.    —  Nikulás- 


1032 


REGISTR. 


messuaptann    725.    —   Nikulás- 

messudagr  341.   —  Nikulássaga 

Bergs    ábóta    Sokkasonar  574— 

575. 
Nikulás  Oddsson  í  Kalmannstungu 

íenn  á  lífi  1288)  139,  267. 
Nikulás  páfi  hinn  m.  (1277-1280) 

160. 
Nikulásson:     Árni,     Bjarni.     Pétr, 

Þorsteinn. 
níu  vikna  fasta  85,  418,  429,  447, 

454,  460,  462,  594,  812. 
Nípr  75,  sjá  Gnípr. 
Njáll  í  Miðbæli   undir  Eyjafjöllum 

678—679. 
Njáll  Kráksson,  Njálssonar  1  Stein- 

um  679. 
Njáll  Sigmundarson    í  Skógum  (d. 

1236)  84,  85,  676. 
Njáll  iÞorsteinsson  prestr,    líklega 

í  Miðbæli  678-679. 
Njálsson:  Krákr,  Skeggi. 
Njálsstaðir  á  Skagaströnd  471.  — 

Njálsstaðamenn  471. 
Njarðvik(r)  í  GuUbringusýslu  (Niar- 

vijk)    65-66,     76,    79,    81.     - 

Njarðvíkingar  78. 
Njóska-,  sjá  Fnjóska-. 
njósnarmenn  151. 
nona,  nonæ  599,  650. 
nónhelgir  dagar  391. 
nónmessa  697. 
Norðanfari  (blað)  874. 
Norðfjörðr  i  Noregi  504. 
Norðrfjðrðr  (Norðfjörðr)  1  Trékyllis- 

vík  622,  623. 
Norðfjörðvar  í  Noregi  859. 
NorðJendingafjórðungr  68,  374,  375, 

494.    —    Norðlendingar,    Norðl- 

ingar  342,  343,  354,  355,  495. 
Norðmenn  147,  174,  175,  185,  189, 

190,    196,    339,    347,    371,    415, 

499,    501,    511,    623,    673,    749, 

760. 
Norðmæri  í  Noregi  859.    —  Norð- 

mærafylki  859. 


I  Norðrárdalr  í  Mýrasýslu  359,  833. 

Norðrárdalr,  þangað  skógarítak  frá 
Melstað  482. 

Norðrárdalr  í  Skagafirði  461  (Norðr- 
árárdalr). 

norðrhöf  160. 

Norðrlönd  715. 

Norðrsker  á  Breiðafirði  117.  635. 

Noregr,  Norwagia,  Norvegia,  Nor- 
veia  101,  106.  107,  108,  121— 
122,  139—142,  144,  147,  149— 
150,  156,  158,  171,  172,  175, 
184,  187,  188,  189,  190,  196, 
204,  235-237,  239,  240,  251, 
262,  253,  255,  262,  268,  269, 
273,  275,  280,  281,  282,  283, 
293,  295,  302,  304,  324,  326, 
328,  330,  332,  333,  334,  335, 
336,  337,  339,  343,  347,  348, 
350,  355,  356.  357,  358,  363, 
364,  368,  372,  379,  381,  383,  384, 
385,  386,  387,  390-392,  400, 
404,  405,411,413,414,418,419, 
421,  489,  491,  514,  555,  570, 
571,  573,  579,  581.  610.  632, 
644,  646,  647,  649,  651,  660, 
673,  701,  703,  706,  717,  719, 
721,  722,  727,  765,  787,  833, 
845,  847,  857-859,  870.  —  dux 
Norvegiæ  304.  —  fylkjatal  í 
Noregi  859.  —  Noregs  riki,  Nor- 
egs  konungs  riki.  regnum  Nor- 
vegiæ  156,  172,  175,  188,  196, 
364,  381,  385,  391,  419,  610, 
717,  847.  —  Noregskonungr, 
rex  Norvegiæ  100—107,  139, 
140,  190,  236,  302,  328,  489— 
492,  845.  —  féhirðsla  Noregs- 
konungs  859. 

noricanus  (norrænn):  vj.  oræ  nori- 
canæ  304. 

Normanni  303  (sbr.  Norðmenn). 

norrænn  179,  214,  217,  433,  451, 
453,  455.  456,  626,  630.  —  nor- 
ræn  mállýzka  863.  —  norrænligt 
móðurmál    493.    —    hálf    mörk 


REGISTR. 


1033 


Dorræn    711.    —    norrænt  silfr 

331.  —  norrænir  skrúðreflar  463. 

—     norrænn  varningr  333.     — 

norrænn  viðr  664. 
nót,  nætr  117,    153,    637,    708.  — 

fertugar    nætr    kópheldar     117, 

635.  —  nótargögn  537. 
notarius  384,  386,  406,  707. 
nóttin  helga  (Jólanóttin)  289,  831, 

539,  644,  831. 
Novales(?)  608,  610. 
novitius  715  (sbr.  ungbróðir). 
nunnur    186,     591,    753,    763.    - 

nunnuklaustr  188. 
nuntius,  nuntii  (sbr.  legáti,  legatus) 

143,    302,    506,   507,    608,    609, 

610,  717. 
Núpá  í  í'jórsárdal  867. 
Núpr   í    Eystrahrepp     (Stóri-Núpr) 

867,  sbr.  Gnúpr. 
Núpstaðr,  sjá  Lómagnúpr. 
Núpufell  í  Eyjafirði  450,  488. 
nýársdagr  851,  852,  855,  856. 
nýi  stýll  852. 
Nýlendi  í  Hrafnagilsþingum  í  Eyja- 

firði  453. 
nýmæli  490. 
nyt,    nytjar    261,    470,    531,    620, 

713,    745.     —     þarflegar    nytjar 

713.  —  landsnytjar  744,  836.  — 

þaranytjar   620.    —    fjörunytjar 

sjá  fjara. 
nýungar.  nýbreytni   254,  356,  613. 
Næfrholt    í    Rangárþingi    87,    691, 

694.     Sbr.  Nefr  (Næfr)  lost. 
Næfrlost,  sjá  Næfrholt. 
næpa,  næpur  153. 
næsta  bræðra  (þriði  liðr)  597.  Sbr. 

frændsemi. 

Oblat,  oblata,  oflat  30,  33,  35, 
513,  526,  548,  555,  562,  598, 
599,  604,  605. 

óblauðr  Hallvarðsson,  Einarssonar, 
skólameistara  á  Hólum  322. 

Óblauðr  Végarðsson  322. 


I  óbótamál  60,  108—112,  113,  207, 
369,  370,  420.  —  óbótamenn 
110,  111-112,  209,  224,  420, 
421.  —  börn  óbótamanna  110, 
112.  —  góz  óbótamanna  420.— 
óbótaverk  108—112,  420. 

Oceanus  160. 

octaua  ascensionis  796,  829.  — 
octaua  assumptionis  beatæ  vir- 
ginis  796,  829,  848.  —  octaua 
festi  corporis   Christi    796^   829. 

—  octauæ  epiphaniæ  792,  796, 
809,  827,  829.  —  octauæ  beatæ 
virginis  279.  —  octaua  natiui- 
tatis  domini  280,  852.  —  octaua 
natiuitatis  beate  Marie  virginis 
30.  —  octaua  prioris  festi  Svit- 
huni  189. 

ódáðaverk  183,  586. 

óðal  173,  199,  206,  291,   330,  331. 

—  óðalsbálkr  291.  —  óðalsbrigði 
291,  383. 

Oddar  í  Meðallandi  855,  872.  — 
Oddahverfi  872. 

Oddason:  Haldór,  í*orgils. 

Oddhjarnarkelda  í  Grindavík  246^ 
248. 

Oddgeir  Þorsteinsson  biskup  í  Skál- 
holti  (1366—1381)  361,  512,  568, 
67'6,  684,  770,  771,  784,  870, 
873.  —  Oddgeirsmáldagar  676, 
770,  771. 

Oddgeirshólaskógr  1  í*jórsárdal 
865. 

Oddi  á  Rangárvöllum,  Oddastaðr 
84,  86—88,  92-93,  94-100, 
241,  690-692,  867,  369.  — 
Oddaskógar  í  í'jórsárdal  867.  — 
Oddastaðarskógar  i  Búrfellshálsi 
í  f'jórsárdal  866.  —  Oddaverjar, 
Oddverjar  96,  99.  —  trans- 
scriptum  Oddense  690. 

Oddný  kona  Glaumbæjar-Rafns  og' 
Bratts  461. 

oddr:  með  oddi  ok  eggju  207,209, 
210. 


1034 


REGISTK. 


Oddr  Einarsson  biskup  í  Skálholti  \ 

(d.  1630)  67,    68,    72,    124,  245,  ^ 

361,    424,    567,    568,    569,    716,  | 

748,  769,  779,  865,  867,  869.  —  | 

máldagabók    hans    í   Lundúnúm 

873. 
Oddr  Eysteinsson  prestr  (1270)  88. 
Oddr  Hranason  (Hérason)    á  Snæ- 

fellsnesi  (um  1280)  164. 
Oddr  Jónsson  frá  Vatnsfirði  klaustr- 

haldari   á    Reynistað    273,    275, 

292,   399,    412,    415,    422,    567, 

638. 
Oddr  Klemetsson  á  Sauðanesi  708, 

726,  786. 
Oddr    prestr.    er     gefr    Skálholts- 

kirkju  reka  á  Ströndum  785. 
Oddr  Sigurðsson  lögmaðr  72. 
Oddr  Svartsson  prestr  í  Holti  undir 

Eyjafjöllum  581.  641,  642. 
Oddr  f'orkelsson    prestr   á   Hofi  í 

Vopnafirði  (d.  1620;  67. 
Oddr  f*orvarðsson,  Þórarinssonar, 

riddari  (d.  1301)  331. 
Oddsklauf  í  Meðallandi  878. 
Oddsson:    Arni,   Hjarni.  Gottskálk, 

Guðlaugr.  Hrafn,  Nikulás. 
Oddsstaðir    á    Melrakkasléttu  308, 

320,  426.  —  Oddsstaðaósar  426. 

-  Oddsstaðareki  308. 
Óðinsdagr  339,  420,  760.  —  ösku- 

óöinsdagr  723. 
Odœnus,  sjá  Auðun. 
óðr  maðr  223,    224,    393.    -    óðs 

manns  verk    223,    225.    —    óðs 

manns  vig  225. 
ódæluhólmr  1  Laxá    í    Þingeyjar- 

syslu  431. 
Ofanleyti,  fyrir  ofan  leyti,  í  Vest- 

mannaeyjum  66.  68,  691. 
Ófeigr  i  Aöaldal  5. 
Ófeigr  í  Reykjahlið  429. 
ÓfeigsfjörÖr  á  Ströndura  623,  785. 
Ófeigshellir     í    Suðrþingeyjarsýslu 

91,  436,  487. 


Ófeigsstaðir  í  Ljósavatnshreppi 
í  Suðrþingeyjarsýslu  486. 

officeran.  at  officera  792,  795,  803, 
808,  822,  827,  829. 

officialis  104.  105.  277,  303.  630, 
631,  645,  704,  707,  719,  734. 
Sbr.  ármaðr,  umboðsmaðr. 

officium,  officium  pastorale.  offici- 
um  sacerdotale  123,  135,  137. 
160,  276,  278,  351,  500.  501, 
515,  519,  521,  533,  536.  539, 
545,  546,  552,  556,  557,  558, 
607,  629.  632,  704,  707,  716, 
800,  804,  805,  812,  817,  818, 
820,  825. 

offr.  offran,  tíðaoffr  57,  127.  148- 
149,  186,  252,  326,  327.  528, 
520,  542,  566.  586,  616,  751, 
792,  798,  795,  801,  802.  808, 
814.  816.  817.  822.  827.  829, 
842. 

ófriðr  176,  184.  515,  587. 

ófrítt  (fé)  464.  577.  769. 

ofríki  181.  184,  495,  584,  587, 
588. 

ofrkapp  529,  549. 

ofsvæsi  338. 

oftekja  182. 

ofvald.  ofrvald  188,  801,  824, 
831. 

Ófæra  í  Austfjörðum  83. 

ógildr  207,  209.  417. 

ógnan  706,  712,  758.    . 

ójöfnuðr  715. 

okr  (sbr.  usura)  25,  31,  56-58, 
94.  127,  128.  150,  177,  219,  223, 
226,  281,  244,  523,  547,  559, 
591^  749,  750,  751,  762,  818, 
819,  844.  -  okrkarlar  26,  57, 
127^  518,  520,  531,  550,  552, 
567,  590,  597,  752.  —  ákvæði 
um  okr  56—58. 

ókvæðisorð  544. 

ól;  V.  högg  af  ólu  596,  601. 

Óladóttir:  Steinunn. 

Ólafr  Álfsson  647. 


REGISTK. 


1035 


Ólafr  Einarsson  734,  735.  766— 
767. 

ólafr  Eiríksson  í  Suðr-Múlasýslu 
851,  856. 

ólafr  Geirmundarson  373. 

ólafr  Haldórsson  skrifstofustjóri  68. 

ólafr  Haraldsson  hinn  helgi  Nor- 
egs  konungr  (d.  ]030),  Olaus 
rex,  heilagr  ólafr,  Olaus  sanctus. 
beatus  Olaus  48,  62,  65,  97, 
101,  103,  104,  118,  117,  119, 
140,  142,  144,  149—150,  151, 
156—158,  172,  189,  230,  252, 
258,  326,  327,  329,  405,  409, 
444,  453,  455,  468,  469%  485, 
506,  662,  689,  787.  —  Ólafs 
kirkja,  kirkja  heilags  Ólafs  156 
—157,  327.  —  Ólafskirkja  á  Ás- 
ólfsskála  682.  —  á  Búlandi  783. 

—  í  Grímsey  441.  —  á  Gunn- 
steinsstöðum  485.  —  á  Hoíi  á 
Skagaströnd  469.  —  í  Hvammi 
í  Laxárdal  468.  —  á  Höfða- 
brekku  741.  —  á  Kálfafelli  í 
Hornafirði  771.  — .  1  Kálfholti 
698.  —  á  Krossi  685.  -  í  Lög- 
mannshlíð  453.  —  á  Skúmsstöð- 
um  690.  —  1  Snjallshöfða 
697.  — -  á  Stóranúpi  662.  — 
á  StóruvÖUum  696.  —  í  Vatns- 
firði  97,  99.  —  á  Völlum  í 
Svarfaðardal  455.  —  á  í'aungla- 
bakka  444.  —  limina  Olai  103, 
104,  142,  144.  —  locus  sancti 
Olai,  staðr  hins  heilaga  ólafs 
150,  151,  507.  —  forsögn  fyrir 
minni  Ólafs  konungs  829.  — 
Ólafsmessa    286,   360,   410,  671. 

—  Ólafsmessu  aptann  391.  — 
Ólafsmessa  fyrri,  Ólafsmessu- 
dagr  fyrri  30,  153,  174,  279, 
578,  648,  733,  746,  788.  -  Ólafs- 
messu  aptann  fyrri  391.  — 
Ólafsmessa  síðari  425,  699.  — 
ólafsvaka  646.  —  Ólafsvöku 
aptann  646.  —  Ólafsvöku  aptann 


fyrri    344,    406.     -     Ólafsvöku 

aptann  síðari  646.    —  ólafstoUr 

196. 
Ólafr  Haraldsson  á  Lofstöðum  281, 

282. 
Ólafr    Hjaltason    biskup    á  Hólum 

(d.  1569)  225,  227. 
Ólafr  Hjörleifsson    ábóti   á  Helga- 

felli  84,  85. 
Ólafr  Jónsson  861. 
Ólafr  karl  í  Harðangri  646. 
Ólafr  kæjumágr  375—376. 
Ólafr  Loptsson  í  Vestr-Skaptafells- 

sýslu  851. 
Ólafr  maðr  Margrétar   dóttur  Jóus 

skarts  726. 
Ólafr  melbyggi  281,  282. 
Ólafr  prestr  í  Goðdölum,    stranda- 

glópr  464,  465,  674,  701  (líklega 

alt  einn  maðr). 
ólafr  Ragnheiöarson  af  Steini,  stall- 

ati  Noregskonungs  (d.  1299)  265, 

266,  267,  268. 
Ólafr  Rögnvaldsson  biskup  á  Hól- 

um  (1458-1494)  2,  424,  861.- 

máldagabók    hans   (Rauðskinna) 

2,  424,  861. 
Ólafr  á  Skíöastöðum  647. 
Olafr  Snjólfsson  647. 
Ólafr  spjóti  309. 
Ólafr    erkibiskup    í    Uppsölum    (d, 

1330)  715. 
Olafsdalr    í    Saurbæ    í    Dalasýslu 

118.  577. 
Ólafsdóttir:  Helga. 
Ólafsey  á  Breiðafirði  117,  635. 
Ólafsey  önnur  á  Breiðafirði  116. 
Ólafshús  undir  EyjafjöIIum  870. 
Ólafsson:      Árni,      Audþi   (Oddi?), 

Eggert  (Briem),    Einar,   Erlendr, 

Haukr,  ívar,  Jón,    Runólfr,    Sig- 

urðr. 
Ólafsvellir  á  Skeiðum  866. 
Olaus,  Olavus,  sjá  ólafr. 
olbogi  597,  604. 
óleigis  Sandhólaferja  681,  691. 


1036 


RE6ISTR. 


Olensis  episcopus  608,  611,=Hol- 
ensis,  sjá  Hólar  í  Hjaltadal. 

olean,  olían  11,  12,  14,  16-19, 
276,  277,  365,  529,  533,  549, 
551,  758,  792,  793,  796,  798, 
802,  804,  808,  809,  814,  816, 
822,  823,  826,  827,  828,  829, 
844.  —  oleunarkaup  11,  12,  14, 
16-19. 

oleum,  oleum  sanctum  26,  31,  35, 
37,  265,  516,  556.  564,  810. 

ólærðir  menn  -265,  266,  267,  298, 
798,     Sbr.  leikmenn. 

ólög  254,  356. 

ómagi,  ómagar  63,  64,  120,  200, 
208,  210,  285,  286,  293,  294, 
295,  296,  297,  298,  344,  349, 
391,  393,  478.  653,  793,  802, 
814.  —  handbjargarómagi  393. 
—  dæmdr  ómagi  293,  295,  296, 
297,  298.  —  i,i.  missira  ómagi 
793,  802.  —  ij.  missira  björg 
fyrir  hvern  ómaga  814.  —  kven- 
gildr  ómagi  63,  64,  120,  433, 
469,  470,  661,  679.  —  þriggja 
marka  ómagi  433.  —  ómagaeyrir 
10—19,  210,  285.  -  fjárhald 
ómaga  208,  344  (sbr.  ómaga- 
eyrir).  —  ómaga  framfæri  293, 
295-297,  793,  802,  814.  — 
rangfærsla  ómaga  286.  —  ómaga- 
lögboð  653.  —  ómagalaust  fé 
287.  —  ómagamót  293,  295, 
297.  —  ómagavíg  416.  —  ómaga- 
vist  120,  770. 

ómegð  349,  395,  602.  —  börn  í 
ómegð  349,  395. 

omelia,  sjá  homilia. 

ómenskumenn  289,  295,  297. 

oraculum  apostolicæ  sedis  236. 

orationes  516,  556,  715,  720.  — 
orationum  suffragia  715,  720— 
721. 

Orchadia  845.     Sbr    Orkneyjar. 

orð  réttnæm  793,  805,  815.  —  tví- 
ræð  orð  291.    —    vitnisfast    orð 


291.  —  heilög  orð  508,  509, 
510. 

orðfleygt  223. 

ordinanzia  Kristjáns  IV.  568,  569. 

ordinarius  352. 

orðkrókar  418. 

ordo,  ordines  500,  506,  606—608, 
610,  703.  704,  715.  —  ordo  cleri- 
corum  703,  —  ordines  sacri  500, 
704.  —  ordo  domorum  hospitalis 
sancti  Johannis  Jerosolomitani 
606.  —  ordo  domorum  hospi- 
talis  sanctæ  Mariæ  Theutonico- 
rum  et  Calatravensis  606.  —  ordo 
prædicatorum  715.  —  ordo  præ- 
dicatorum  de  Figiaco  608,  610. 

oræ  303  (sbr.  eyrir).  —  sex  oræ 
noricanæ  304. 

óréttr  234. 

Orfvisey  312,  sjá  Örfirisey. 

Orgumleyði,  sjá  Örgumleiði. 

Orkdælafylki  1  Noregi  859. 

orknadráp  (seladráp)  í  Lambeyj- 
arósi  1  Héraði  (Öræfum)  774. 

Orkneyjar  499.  501,  624,  721, 
864.  Sbr.  Harka(Horta)densis, 
Orchadia. 

Orlandus  Cianchochti  237. 

Ormarsá  í  Þistilsfirði  347,  314, 
320,  321. 

Ormarslón  við  Þistilsfjörð  (Orm- 
aslon,  Vrmaslon)  90,  307,  312, 
314.  315,  426,  486.  —  Ormars- 
lónsreki  Hólastaðar  307.  — 
Munkaþverárklaustrs  90.  — 
Möðruvallaklaustrs  312. 

Ormr  Ásláksson  biskup  á  Hólum 
(1342—1356)  305,  310,  785,  788, 
789,  833—836,  847,  856-858. 

Ormr  á  Breknum  281. 

Ormr  Einarsson  í  Grindavík  246, 362. 

Ormr  Einarsson  frá  Hofstöðum 
(veginn  1519)  246. 

Ormr  Hafþórsson  prestr  í  Gaul- 
verjabæ  671. 

Ormr  Jónsson  Svínfellingr  642. 


REGISTR. 


1037 


Ormr  kafli  502. 

Ormr  í  Leifsgarði  281,  282. 

Ormr  Starkaðarson  á  Stað  í  Hrúta- 

firði  484. 
Ormr  Þórisson  svarti,  kaupmaðr  á 

íslandi  375. 
Ormr  Ögmundarson  443. 
Ormsdóttir:  þóra. 
Ormsson:  Hákon,  Jón. 
Ormsstaðir  á  Skarðsströnd  636. 
Ormsvatn    í   Kolbeinsstaðaþingum 

113.  —  Ormsvatnseingi  113. 
ornatus  ecclesiæ  845. 
Orný  (Oddný)    674    (kona    Glaum- 

bæjar-Rafns?). 
Orrostuhólmr  á  Breiðafirði  116. 
Ortolis  608,  610. 
Orvieto  235,  236. 

ós  (á   Þingeyrasandi)    733.    —    ós 
fram     undan    Kirkjubólsborg    á 
Rosmhvalanesi     77.     —      ós     í 
Fjörðum     1     Suðrþingeyjarsýslu 
446.    —    ós  hinn  forni,   fornasti 
ós    á    Melrakkasléttu    90,    308, 
312,  321,  432,  486.    —    ós  hinn 
nýi    322,   486.    —    ósar    (Skjálf- 
andafljótsós  og  Laxárós)  436. 
ós  á  Akranesi  403. 
Ós  (ós?)  í  Arnarnesi  403. 
Os  í  Bolungarvík  616. 
Ós  (=   Laxárós)  í   Suðrþingeyjar- 

sýslu  431. 
Os  á  Langanesi  425. 
Ós  í  Meðailandi  739,  871—872.  - 

Ósrúst  872. 
Ós  í  Mo^tellssveit  377. 
ósabakki  í  Meðallandi    (farinn    af 

fyrir  1550)  740,  872. 
Ósabær  í  Álptaveri  872.    —   ösa- 

bæjarhálsar  872. 
Ósfjara  577. 

ósiðir  (sbr.  abuí,io)   588,  632,  749. 
óskil  357,  898.  —  óskilamenn  6— 

10,  538,  573. 
óskirðir  menn  225. 

Dipl.  Isl.  11.  B. 


Ósland    á    Skaga  nyrðra  250  (sbr. 

nú  Ós). 
Óslandshlíð  í  Skagafirði  460. 
Ósló  (Osloensis)  í  Noregi  (sbr.  Aslo, 
Asloensis)   152,    154,    157,    175, 
185.    191,    251,    252,    255,    275, 
332,    336,    351,    353,    387,   388, 
414,    415,    421,   491,    492,    499, 
501,    510,    511,    651,    652,    653, 
702,    705,    709,    713,    722,    723, 
833,  834.  845,  846. 
Óslækr,  er  fellr  úr  Eggversvatni  á 

Melrakkasléttu  90. 
ósóknardagar  (ósærir  dagar)  126. 
Óssmelar    á     Þingeyrasandi    727, 
7'Z8. 

ostr  153.  —  osthleifr  (ostleifr,  vst- 
hlæf.  osthlæf)  88.  688.  -  hálfr 
fjórðungr,  fjórðungr  osts  88, 
118,  691,  740.  —  hálf  vætt  osts 
88,  739.  —  vætt  osts  88.  - 
fjórðungr  osts  eða  tveir  hlutir 
fjórðungs  smérs  195.  —  ostgjald 
af  öllum  bæjum  í  Héraði  (Öræf- 
um)  milli  sanda  (1343)  til  Rauða- 
lækjar  776.  —  oslgjald  til  Odda 
88,  691.  -  osfgjald  til  Þykkva- 
bæjarklaustrs  739—740.  —  ost- 
gjald  í  Garpsdalsþingum  118.  — 
osttollr  til  Viðeyjarklaustrs  194 
— 195.  —  osttollr  um  alla  Bitr- 
una  409.  —  osttoUr  í  Skútu- 
staðaþingum  430.  —  osttollr  í 
Lundarbrekkuþingum  488.  — 
osttollr  í  Málmey  459.  —  ost- 
tollr  til  Breiðabólstaðar  í  Fljóts- 
hlíð  688. 

Ostvatnbholt  (ostvazhollt,  ostuatz- 
hollt)  á  Landi  í  Rangárþingi  86 
(sbr.  nú  Austvaðsholt). 

ótónuð  bók  466. 

Otra(r)daIr  í  Arnarfirði  576. 

Ótryggsson:  Hallr. 

óttar  bróðir  Hrómundar  647. 

Óttar  lögmaðr  378,  379. 
I  Óttar  á  Lyngi  379. 

66 


1038 


REGISTR. 


óttusaungr  64,  260,  373,  464,  479, 
525.  548,  554,  560.  561,  668, 
672,  .699,  793,  805,  806,  816, 
819,  823,  826,  827.  —  óttu- 
saungr  de  tempore  806.  —  óttu- 
saungsbók,  sjá  kirkja. 

óvandi,   óvani,    óvenja    182,    188, 

213,  266,  276,  586,  688,  602, 
625,  626,  645,  711,  811.  —  forn 
óvandi  266. 

óvigðir  menn  292,  59i8. 
óvizka:  ástunduð  óvizka  630. 
Oxahryggr,  sjá  Uxahryggr. 

■t  áfi,  páfinn,  papa,  papi  28,  32, 
33,  123,  130,  164,  160.  161, 175, 
181,    183—184,    187,    212,    213, 

214,  222,  231,  233,  235,  236, 
251—264,  322,  325,  388,  391, 
508,  528,  566,  584,  586,  587, 
588^  589,  591,  592,  608.  609, 
610,  611,  612,  626,  627,  630, 
713,  716,  717,  724,  729,  748, 
758,  759,  760,  820,  836,  847, 
852.  —  páfa  bann,  páfans  bann 
28,  32,  35,  44,  181,  212,  213, 
214,  231,  254,  325,  528,  584, 
587,  589.  —  páfa  boð.  páfans 
boð  130,  187.  —  páfabréf  21- 
23,  121—122,  161,  183,  213, 
235—237,  251—256,  587,  588, 
606—611,  847—848.  -  dómarar 
skipaðir  af  páfanum  588.  —  de- 
claratio  páfans  612.  —  páfalegt 
embætti  626.  —  forboð  páfans 
528,  566,  758.  —  at  fara  á  páf- 
ans  fund  28,  32,  33.  —  páfa- 
garðr  35,  160,  528,  590,  592, 
606,  608,  609,  758,  760,  847  — 
páfagóz  612.  —  páfans  heiðr 
608.  —  lausn  af  páfa  587.  — 
legátar,  sendiboðar  páfans  609, 
713,  717,  —  leyfi  páfans  820.  — 
páfaleg  privilegia,  privilegia  af 
páfanum  705,  729.  —  páfans 
(páfalegar)   skipanir    253,    630, 


760.  —  páfastóU  606.  —  páfa- 
legt  sæti  626,  627.  —  tekjur  páf- 
ans  717.  —  páfatíund  388,  611, 
612,  717,  747.  -  vald  páfans, 
páfalegt  vald,  vald  páfalegs  sætis 
609,  626,  627.  —  páfalegt  vernd- 
arbréf  154.  —  pápiska  569. 

Páfastaðir  í  Skagafirði  301,  398. 

pakkavaðmál  718.  Sbr.  íslenzkt 
vaðmál. 

Páll  727. 

Páll,  sveinn  Árna  biskups  Helga- 
sonar  863. 

Páll  Bárðarson  kanceler  og  síðan 
erkibiskup  í  Niðarósi  (d.  1346) 
37,  50,  51,  551,  661,  623,  652, 
701,  702,  705,  709,  710,  716, 
718,  719,  728,  747,  748,  749, 
790,  793. 

Páll  Brandsson  á  MöðruvöUum  379. 

Páll  Brynjólfsson  bóndi  á  Sand- 
lækjarhjáleigu  í  Gnúpverjahreppi 
(1616)  867,  869. 

Páll  Gíslason  alþingisskrifari  580, 
643. 

Páll  Gunnlaugsson  867. 

Páll  Hallsson  prestr  á  Eyri,  bróðir 
Gunnsteins  89. 

Páll  klerkr  339,  340,  652. 

PáU  bóndi  í  Hoffelli  770. 

Páll  Pálsson  í  Hoffelli  seint  á  15. 
öld  770. 

Páll  Pálsson  prófastr  í  Hörgsdal 
780. 

Páll  postuli  65,  119,  135,  136, 
178,  186,  266,  521,  546,  559, 
645,  672,  731,  732,  818,  847.  — 
commemoracio  Pauli  266.  — 
Páls  kirkja  á  Keldum  692—693. 
—  Pálsmessa  169,  789—790. 

Páll  prestr  í  Kirkjubæ  í  Hróars- 
tungu  708. 

Páll  Styrkársson  ritari  Noregs  kon- 
ungs  723. 

Páll  Vídalín  lögmaðr  201,  204, 251, 
273,  275,  324,  354,  421. 


REGISTR. 


1039 


Páll  í'orsteinsson  af  Hvalsnesi 
(Hvalsnesingr)  88,  245. 

Páll  prestr  nyrðra,  líklega  sami 
og  Páll  f^orsteinsson  726,  789. 

Páll  f'orsteinsson  prestr  373. 

Páll  Þorsteinsson  prestr,  ef  til  vill 
sami  maðr  730,  744,  766,  767. 

pallklæði  í  Kirkjubæ  í  Tungu  (c. 
1336)  708.  —  pallklæði  um- 
hveríis  Miklustofu  og  Ábótastofu 
í  Þykkvabæ  (1340)  737. 

pallr:  vígslupallr,  sjá  vígsla. 

pálmadagr  410.  —  pálmasunna 
879.  —  pálmasunnudagr  470, 
793,  817,  826. 

Pálmi  Pálsson  kandidat  i  Reykja- 
vík  62,  856. 

Pálsdóttir:  IngibjÖrg. 

Pálsson:  Andrés,  Eyjólfr,  Gregorius, 
Páll,  Pálmi,  Ögmundr. 

panis  601.     Sbr,  brauð. 

papa,  sjá  páfi. 

Papafjörðr  í  Austr-Skaptafellssýslu 
769.  —  Papafjarðarós  769. 

parentes  601.     Sbr.  foreldrar. 

parietes  704.     Sbr.  múr,  veggr. 

parochiale  jus  192. 

pascale  gaudium  280. 

páskar  36,  40,  43,  46,  61,  127, 
133,  224,  256,  410,  418,  429, 
430,  437,  443,  444,  445,  447,  448, 
451,  452,  453,  458,  460,  464, 
465,  466^  468,  473,  479,  519, 
529,  534.  538,  549,  566,  598, 
600,  605,  640,  757,  786,  791, 
792,  793,  795,  796,  797,  799, 
801,  802,  808,  809,  811,  815, 
816,  817,  821,  822,  823,  826, 
827,  828,  830,  850.  —  páska- 
aptann  519,  529,  566.  — 
páskadagr  256,  276,  280,  396, 
409,  410,  485,  529,  530,  634, 
538,  549,  552,  566,  577,  596, 
603,  640,  672,  692,  709,  769, 
787,  795,  796,  797,  799,  800, 
801,  809,  811,  814,  822,  823,  827, 


829,  830,  842.  —  annar  dagr  1 
páskum  529,  566,  792,  799,  809, 
814,  823.  —  mánudagr  í  pásk- 
um  827.  —  páskanótt  606.  — 
páskatími  796,  809,  822,  829.  — 
verkdagar  í  páskum  (í  páska- 
viku)  600,  606.  —  páskavika  39, 
40,  42,  43,  64»,  65,  66,  83,  114, 
115%  118',  119,  129,  132,  259, 
260,  367,  383,  470,  597,  600, 
603,  606,  697,  803,  809,  812, 
827. 

pastorale  officium  351. 

pater  noster  25,  30,  39,  41,  42, 
48,  52.  132,  133,  134,  136,  195, 
276,  520,  546,  553,  558,  596, 
597,  598,  600,  601,  602,  603, 
605.  606,  625,  630,  756,  798, 
807,  811,  817,  841,  842. 

patena,  patína  599,  604,  792,  795, 
803,  808,  822,  827,  829. 

patronatus:  jus  patronatus  142. 
patronus  kirkju  713. 

Paulus,  sjá  Páll. 

Paus,  Hans  162,  201,  204,  212, 
228,  229,  290,  324,  337,  339, 
348,  363,  368,  381. 

pax  domini  279. 

Paxedes  virgo  (rangt),sjáPraxedes. 

peccatum,  peccata  352,  353,  521, 
546,  559,  704,  818. 

pecunia  (sicca)  389,  610,  718,  748. 

pell:  altarisklæði  af  pelli  117,  258, 
466,  635,  637.  —  handlín  með 
pell  680.  -  hökuU  af  pelli  117, 
433,  472,  669,  781.  -  hökuU 
búinn  með  pell  442.  —  kantara- 
kápur  með  pell  (af  pelli)  117, 
442,  635,  637,  680.  —  pellskápur 
433,  4:J5,  447,  460,  462.  — 
messuklæði  af  pelli  442. 

penæ(poenæ)pecuniariæ,  sjá  fépínur. 

peningar  19,  52,  61,  153,  178,  186, 

198,    220,    223,    234,    277,    291, 

331,    345,    354,   357,    369,    392, 

418,   542,   631,    644,    657,    660, 

66* 


1040 


REGISTR. 


726,  766,  789,  811.  — hver  pen- 
ingr  fjár  61,  223.  —  peningar 
er  nú  ganga  644.  —  peningr 
talinn  234.  —  enskir  peningar 
831,  ,542,  644.  —  fríðir  peningar 
766,  767.  —  fríðleiki  peninga 
789.  —  lausir  peningar.  lausa- 
peningar  19.  301.  —  leigupen- 
ingar  19.   —  Pétrspeningar   717. 

—  peninga  krafa  657. 

pent,  pentan  631,  724.  791,  795, 
797,  798,  815,  826.  828.  —  pent- 
ur  731.     Sbr.  málari. 

pentecoste   (sbr.   hvítasunna)    453. 

—  ebdoma  pentecostes  495. 
penuria  715. 

peregrinatio  703.  —  peregrini  103, 
142,  144.     Sbr.  pílagrímr. 

perjurium  103,  142. 

petea  af  silki  363. 

Petrus.  sjá  Pétr. 

Pétr  Abo.  bróðir  723-724. 

Pétr  Andrésson  riddari  366. 

Pétr  (Petrus)  Gervasii  legáti  717. 

Pétr  Guðlaugsson  848. 

Pétr  Guðleiksson  330. 

Pétr  Haldórsson  lögmaðr  744,  858. 

Pétr  í  Krunka  271. 

Pétr  Marteinsson  prestr  á  Gilsbakka 
848. 

Pétr  af  Mediolan  251,  252. 

Pétr  Nikulásson  biskup  á  Hólum 
(1391 -c.  1402)  12,  13,  424,  593. 

—  Pétrsmáldagabók  424. 

Pétr  (Petrus)  Philippi  erkibiskup  í 
Dppsölum  715. 

Pétr  postuli,  sanctus  Petrus  62, 
65,  118,  119,  135.  136,  160, 182, 
192,  194,  282.  823,  444,  453, 
460,  466,  471,  474,  521,  546, 
559,  585,  615,  616,  636.  637, 
645,  672.  718,  728,  733,  734, 
784,  818,  847.  -  census  Petri 
718.  —  denarius  Petri  748.  — 
Petrus  ad  cathedram    728,    846. 

,(.i)iu  ad  vincula  Petri,  festum sancti 


Petri  ad  vincula,  Petrus  ad  vin- 
cula  102,  433,  696.  -  Pétrs- 
kirkja  á  Ámúlastöðum  685.  — 
í  Dal  undir  Eyjafjöllum  682 — 
683.  —  á  Einarsstöðum  437.  — 
á  Eyri  í  Seyðisfirði  616.  —  í 
Geldingaholti  467.  —  í  Gunnars- 
holti  692.  —  á  Hálsi  í  Fnjóska- 
dal  439.  —  á  Hofi  á  Höfðaströnd 
460.  —  á  Hrafnagili  453.  —  fyrir 
ofan  leyti  í  Vestmannaeyjum  66. 

—  1  Krossholti  113.  —  á  Leiru- 
bakka  694.  —  í  Mörk  undir 
EyjafjöUum  684.  —  1  Næfrholti 
694.    -    á  Staðarfelli  636  -  637. 

—  á  Svínavatni  474.  —  í  Ögri 
615.  —  Pétrsmessa  325,  360, 
789.  —  Pétrsmessudagr  637.  - 
Pétrspeningar  (sbr.  denarius 
Petri)  717.  —  PetrstoIIr  (Sbr. 
census  Petri)  192,  194. 

Pétr  (Petrus)  presbyter  255. 

Pétr  Steingrímsson,  sjá  Pétr  Mar- 
teinsson. 

Pétr  Sæmundsen  verzlunarstjóri 
13. 

Pétr  lögmaðr  í  Víkinni  281,  282. 

Pétr  Þorsteinsson,  Gunnhyltings, 
692. 

Pétr  í  Æðeyju,  riddari  646. 

Pétrsdóttir:  Ása. 

Pétrsson:  Bárðr,  Björn,  Jón. 

Pharensis  episcopus  610,  Sbr. 
Farensis,  Ferensis,  Færeyjar. 

Philippus.s  já  Filippus. 

pignus  (sbr.  veð)  303. 

pilagrímr,  pílagrímar  150,  151, 
177,  187,  230,  231,  520,  530, 
539,  545,  550,  558,  565,  806, 
807.  —  pílagrímar  hins  heilaga 
Þorláks  biskups  230.  —  pila- 
grímsferðir  539,  841. 

Pílatus  hinn  pontverski  749. 

piltar  811. 

pína,  pínur  (sbr.  poena,  pena)  53, 

.    138,   151,   180,    181,    183,    186, 


REGISTR. 


1041 


187,  217,  233,  244,  255,  256, 
276,  278,  499,  500,  501,  502, 
515,  521,  532,  533,  543,  546, 
550,  551,  556,  558,  563,  567, 
572,  583,  584,  587,  588,  590, 
592,  593,  614,  626,  627,  628, 
629,  630,  632,  639,  705,  706, 
710,  711,  713,  754,  760,  764, 
804,  818,  825,  888,  841,  843, 
844,  —  pína  afsetnings  em- 
bættis  og  kirkju,  pína  embættis 
629,  754,  764,  820.  —  banus- 
pína,  bannsetningarpína  183, 
187,  499,  532,  533,  550,  551, 
572,  583,  587,  588,  590,  593, 
627,  706,  753,  758,  760,  761,  763, 
764,  804,  806,  807,  817,  820, 
825,  843.  —  sjá  fépínur  (fé).  — 
útlegðarpína  255,  256. 

píningarvottr  409. 

Píningsdómr  645. 

píslardagr  409. 

pistiU,  pistlar,  sjá  kirkja.  —  pistiU 
ad  Ephesios  178. 

pítallagðr  kross  637,  864. 

plebani  105,  144,  389. 

poena,  pena  (sbr.  pina)  303,  352, 
533,  536,  702,  716,  748,  804, 
812.  —  poena  unius  ore  303. — 
poenæ  pecuniariæ  (sbr.  fépínur) 
143.  —  poena  suspensionis  (pri- 
vacionis)  oííicij  et  beneficij  533, 
536,  551,  716,  804,  812. 

poenitencia,  penitencia  (sbr.  skript) 
38-42,  134—135,  189,  601,606, 
703,  704,  715. 

poenitenciarius,  penitenciarius  544, 
754,  764. 

pondus  laste  304. 

pons  (sbr.  brú)  302. 

pontifex  190.  —  summus  pontifex 
717.  —  jus  pontificale  192,  702. 
—  pontificatus  20,  22,  189,  190, 
323,  608,  609,  610,  848. 

populus  102,  141,  190,  716,  847 
—848. 


porcio  ecclesiæ  578,  631,  679,  716, 
Sbr.  kirkjutíund  (tíund). 

possessiones  101—102,  507,  607, 
704,  705,  744. 

postuli,  postular  (sbr.  apostolus) 
178,  179,  182,  186.  537,  585, 
624,  721,  733,  734,  746,  802, 
863.  —  Sbr.  Andrés,  Bartho- 
lomeus,  Filippus,  Matthías,  Páll, 
Pétr,  Thomas,  postular.  -  postula 
kirkja  239,  673.  —  postula 
kirkja  í  Miklagarði  í  Eyjafirði 
452.  —  postulamessa,  postula- 
messur  39,  133.  —  postula- 
messudagar  537.  —  tveggja  post- 
ula  messa  457,  746,  802.  —  post- 
ullegt  sæti  1  Roma  235,  254.  — 
postullegt  vald  53,  322.  —  post- 
ulatjöld  í  Þykkvabæ  í  Veri 
(1340)  737. 

potestas  607,  701,  703,  847.  - 
potestas  apostolica  847.  —  po- 
testas  ecclesiasticæ  censuræ  607. 

—  potestas  secularis  703. 
pottr,  pottar  708. 
Praxedes  virgo  482. 

prebenda  (præbenda)  389,  632,  712. 

—  vextir  af  prebendum  632,  712. 
~  prebendaria  702.  —  preben- 
darius  702. 

predicatores,  prædicatores,  715,  — 

predicatores  de  Figiaco  608,  610, 
prédikan,  prédikanir  176,  275,  583, 

710,  716,  758,^  837.  -  prédikun- 

arstóU  872. 
prédikarar,     prédikarabræðr     336, 

759.     —      priores     provinciales 

prédikara  759.  —  prédikaralifn- 

aðr  í  Niðarósi  716. 
preláti,  sjá  prælatus. 
prepeditio  canonica  507. 
presbyter  48,  135,  255. 
presentur  (sbr.  gjöf,  gjafir)  150, 159. 
Prestbakki  (Prestsbakki)  á  Síðu  780. 
Presthólar    426,   488,   sjá   Hólar  í 

Gnúpasveit. 


1042 


REGISTR. 


Presthús  á  Rosmhvalanesi  77,  78. 

prestr,  prestar,  prestmenn.  prests- 
skyld,  preslsvist  sbr.  clerici, 
klerkr,  kennimaðr)  24 — 36,  42, 
44,  45,  47,  83,  85,  113,  114,  115, 
117,  118,  120,  123,  127,  133, 
158-159,  160,  161—162,  176, 
177,  178,  184,  186,  188,  192— 
194,  196,  197.  204,  212,  239, 
257,  258,  259,  260,  261,  264, 
267,  275—279,  325,  327,  328, 
831,  354,  360,  364,  365,  366, 
379,  403,  408,  409,  411,  418,  425, 
427,  428,  429,  430,  433,  434, 
435,  436,  437,  438*.  439,  440', 
441,  442,  444,  445,  447,  448, 
449,  450,  451,  452,  453,  454», 
456,  457,  458,  459,  460»,  461», 
462»,  463,  464»,  465',  466, 
467»,  468»,  469,  470,  472, 
473,  474,  475,  476,  477,  478, 
480,  481,  482,  483,  485,  490— 
491,  500,  501,  507,  508,  513— 
520,  522—573.  588,  593,  599, 
600,  604,  611,  615,  616,  617, 
628,  629,  630,  632,  634,  636, 
639,  640,  641,  649,  650,  662», 
663,  665,  666,  668,  669,  670», 
672,  673-675,  677,  679,  680, 
681,  683,  684,  686.  687, 
688,  690,  694,  696,  697,  698, 
699,  701,  706,  710—712,  714, 
720,  724—726,  730,  733.  734, 
736,  740,  741,  742,  743, 
744,  746,  751,  754,  756,  758, 
762,  764,  768,  769,  770,  771, 
772,  773,  774,  775,  777,  778, 
779,  783»,  784,  785,  787,  788, 
789,  791-793,  795-798,  800- 
820,  821-829,  830,  833,  838, 
839,  841,  842,  843,  844,  848, 
850,  851,  853,  858.  —  prestar 
sveri  leikmönnum  eigi  eið  24, 
31 — 32.  —  at  sækja  prest  með 
hesti  672.  —  maðr  fylgi  (með) 
presti  457,  641,  800,  824.   —  at 


fæða  prest  með  manni  og  hesti 
um  vetr  411.  —  bæjarprestr. 
sjá  bær.  —  fjórðungsprestr  544. 
—  fylkisprestr  544.  —  heima- 
prestr,  heimilisprestr,  prestr 
heimilisfastr,  prestr  at  heimili, 
prestr  at  heimilishúsi  62.  63, 
64,  65,  66,  113,  118,  119,  257, 
258,  259,  260,  261.  397,  403, 
407,  408,  427,  444,  459,  464, 
465,  481,  483,  577,  616,  634, 
637,  651,  661,  667,  682,  694, 
695,  699,  832.  —  hægindisprestr 
540.  —  höfuðprestr  277.  500, 
535,  536.  540,  542,  569,  710, 
721.  —  kapelluprestr.  sjá  kap- 
ella.  —  kirkjuprestr  176,  791, 
829.  —  leiguprestr  612.  —  sókn- 
arprestr,  sjá  sókn.  —  saung- 
prestr  480.  —  undirprestr  500.  — 
ölmusuprestr  480.  —  prestsborð 
531.  —  prestadómr  338.  — 
prestsdóttir  517,  557,  564.  — 
prestaeiðr  507.  —  prestlegt 
(prestsins,  presta)  embætti  276, 
277,  533,  561,  629,  804,  842, 
843.  —  formæli  prests  520.  — 
friUur  presta,  sjá  friUa.  —  hand- 
bók  presta.  sjá  handbók.  — 
prestkaup  (sbr.  alin,  eyrir. 
hundrað,  mörk)  62,  63,  64,  65, 
66,  83,  113,  114,  115,  234,  257, 
258,  260,  261,  378,  396,  409, 
425,  427,  429»,  431,  438,  439, 
440,  441,  442,  444,  445,  449», 
450,  451,  452,  453,  454»,  456, 
457,  468,  459»,  460»,  461»,  462», 
463,  464,  465,  466,  467,  468», 
469,  470,  472,  473,  474,  475, 
476,  477,  480,  485,  513,  677, 
616,  616»,  617,  634,  661,  662, 
663,  679,  680,  682,  683,  684, 
686,  687,  690,  694»,  696,  697, 
741.  742»,  743,  771,  772,  773, 
774,  775,  783,  784.  785,  832.  — 
klæðnaðr   presta    25,    31,    532, 


REGISTR. 


1043 


550,  568,  804.  —  prestamót, 
prestastefna  28,  192,  511,  515, 
518,  534-536,  537,  541—544, 
556,  563,  564,  567,  569,  571, 
639,  706,  712,  795,  800.  —  prest- 
munkr  715.    —  prestarenta  612. 

—  saurlífi  presta  22-37,  43— 
47,  133-137,  805.  -  skipanar- 
bréf  prests  843.  —  prestskapr 
571,.  800.  —  prestsson  517,557. 

—  prestasilfr  544.  —  prestssókn 

570.  —  preststaka  531    534,  570, 

571.  —  preststekja  327.  — 
preststíund,  sjá  tíund. 

pretium  303,  389,  606,  702. 

prettlaus  kaup  208. 

prim,  prima  de  tempore  525,  548, 
554,  560.  561,  819. 

primsigning  516,  545,  556,  557, 
564.  611,  810,  840. 

princeps  140,  147,  190. 

principalis  persona  (málsaðili)  47. 

príor  186,  326,  336,  606,  608,  609, 
610,  759,  766,  767. 

privilegium,  privilegia  101  —  106, 
121,  140,  141,  142,  146,  161, 
182,  183,  252,  269,  500,  501, 
585,  586,  703,  705,  724,  729. 

procurator,  procuratores  140,  146, 
388,  701,  704,  714,  716,  717, 
718,  748.  —  procurator  capi- 
tuli  714.  —  procurator  præposi- 
torum  704. 

próf,  prófan  151,  177,  199,  201, 
207,  210,  228,  229,  344,  373, 
646,  717,  729,  730,  743,  744, 
745,  758,  850.  —  lagapróf,  lög- 
legt  próf  653,  745.  —  próflaust 
mál  838. 

profanatio  ecclesiarum  103. 

prófastr,  prófastar  (sbr.  præpositus) 
25,  43,  45,  46,  47,  126,  131, 
157,  196,  203,  255,  265,  273, 
276,  365,  366,  592,  593,  614, 
707,  713,  758,  800,  838.  —  pró- 
fastr  erkibiskups  838.  —  stipts- 


prófastr  629.  —  ármenn  pró- 
fasta,    vicarij  prófasta  713,  758. 

—  umboð  prófasts  614,  800.  — 
umboðsmenn  prófasta  707.  — 
útheimtumenn  prófasta  707.  — 
prófastsdæmi  53,  196,  204,  256, 
262,  271,  414,  641,  707,  801, 
824. 

professio  136,  191,  501. 
próvendur    (sbr.    prebendæ,     pre- 

bendur)  53,  326. 
próventa  269—270,    638,    767.    — 

próventumaðr  270,  329    705.  — 

—  próventusamningr    169—270. 
prologus  Jónsbókar  171. 
proprium  501. 

provincia  100—107,  143,  351,  352, 
388,  499,  702,  703.  -  provincia 
Nidrosiensís  143,  351,  388,  702. 

—  concilium  provinciale  388, 
499,  702,  747,  748. 

præceptor  607. 

prædium,  prædia  389,  704. 

præfacio,  sbr.  kirkja. 

prælacio  137,  703,  sbr.  ecclesia. 

prælatus,  preláti  121,  146,  192, 
237,  352,  353,  889,  390,  606, 
609.  —  prælati  claustrales  389. 

—  prælati  ecclesiarum  237,  704. 
præpositura     704     (sbr.     prófasts- 

dæmi). 

præpositus  606,  704.  —  exactores 
præpositorum  704.  —  procura- 
tores  præpositorum  704. 

psaltari,  saltari,  psalterium  132, 
134,  464,  538.  —  at  syngja 
psaltara  39,  40,  46.  —  saltara- 
saungr  41 — 42.  —  Davíðssaltari 
136. 

puer  601. 

Puli  (sbr.  nú  Pula)  í  Holtum  í 
Rangárþingi  691. 

pulsatio  campanæ  celebritatis  303. 

pulvis  (aska)  512. 

pund    154,     159,    161,    327,    363, 


1044 


REGISTR. 


403,  469,  636,  669,  696.  742.  - 
pundari  79.     Sbr.  lýsi.  vax. 

pungr  276.  —  Sbr.  huslpungr.  sjá 
kirkja. 

urificatio  sanctæ  Mariæ  808,  829. 
Sbr.  kyndilmessa. 

pusan  (sbr.  giptingar)  533,  551, 
754,  758,  764,  804,  820,  838.  — 
at  pusa  hjúnskap  754.  —  pusan 
fyrir  kirkjudyrum  758.  —  pus- 
anarmessa,  pusaðarmessa  533, 
551,  754.  764,  804,  812,  820.  - 
pusadeveizla  838. 

púta.  pútur  382,  385.  —  pútuson 
383.  392. 

pynding  179,  182,  186,  213,  240, 
584. 

pyttr  (landamerki)  165. 

Wluadreda  826  (sbr.  hálfr  mánuðr). 
quarta  feria  601  (sbr.  miðvikudagr). 
questio  (kæra)  141. 

Ráð:  ráð,  ráðspjöU  kvenna  285, 
292.  —  ráð  beztu  manna  719. 
-  frænda  ráð  206—207,  209. 
348,  418.  —  biskups  ráð  745.  — 
ráð  bræðra  725.  —  ráð  hirð- 
stjóra  og  hirðarinnar  765.  — 
ráð  heilagrar  kirkju  639.  —  ráð 
prests  798,  819.  —  ráð,  ráða- 
neyti  337,  350,  367,  645,  646, 
647,  648,  649,  652,  719,  765, 
857,  858.  —  ráð  ríkisins,  rikis- 
ráð  496-498,  719,858. 

Raðarfoss  1  Noregi  281. 

ráðgjaíi,  ráðgjafar  213,  253,  254, 
255,  591.   * 

ráðsmaðr,  ráðsmenn,  ráðamenn 
182,  254,  333,  507,  509,  584, 
585.  591,  633,  674,  675,  712, 
734,  746,  766,  767.  —  ráösmaðr 
á  Hólum  674,  675,  746,  766- 
767.  —  ráðsmaðr  i  Skálholti 
734.  851.  —  ráðsmannseiðr  í 
Skálholti  509-510.    —    spítala- 


ráðsmaðr  í  Gaulverjabæ  507.  — 
ráðsmannsstétt  683. 
ráðning  596,   598.    600.    601,    603, 

605. 
Ráfa  (sbr.  nú  Rófa)  í  Miðfirði  483. 
Rafn  (sbr.  Ramn),  sjá  Hrafn. 
Rafnkelsstaðir  í  Hrunamannahrepp 

634, 
Rafnsey  (Rafsey,  sbr.  nú  Hrappsey) 

á  Breiðaíirði  636. 
Rafnshellir,  sjá  Hrafnshellir. 
Ragna  Bárðardóttir  397. 
Ragnheiðarson      (Ragnríðarson) : 

Ólafr. 
Ragnheiðr  Jónsdóttir  857. 
Ragnhildr  móðir  meistara  Herjólfs, 

frú  413. 
rakstr  skeggs  og  krúnu  klerka  532, 

550,  804. 
Ramn,  sjá  Hrafn. 

rán  57,  165,  175,  187,  188,  213, 
230,  233,  255,  401,  402,  528, 
554,  565,  586,  587,  654,  801, 
824,  831.  —  kirkjurán  (sbr. 
sacrilegium)  745.  —  lagarán  657. 
—  ránsmenn  26,  175,  187,  221, 
420,  752,  763.  —  ránssök  175, 
187. 
Rangagjögr   i  Grindavík   75,    361, 

362. 
Rangárvellir  675.   —  Rangárvalla- 
sýsla,  Rangárþing  343,  676,  679, 
854,  869. 
rangindi  187,  195,  255,    415,    419, 
587.  —  rangindi  léusmanna  415. 
rangvirðing  214. 
rani  (sbr.  rimi)  850. 
rannsak,  rannsókn    177,   197,  199, 

205,  227,  338,  357. 
Rannshellir,  sjá  Hrafnshellir. 
Ránriki  í  Noregi  859. 
raptr,  raptar  333.  —  raptviðr,  sjá 

viðr. 
rasura  (á  skrá)  619. 
Rauðá,  Rauðará  í  Þjórsárdal  866. 
i  Rauðagnúpr  (Rauðignúpr)    á   Mel- 


REGISTR. 


1045 


rakkasléttu  308,  311,    313,    315, 

320,  322,   482,  486. 
Rauðaskíða  (rétt:  Rauðasknða,  sbr. 

Jóns  og  Pétrsmáldaga)  á  Skaga 

nyrðra  471. 
Rauðiháls  (Rauðháls)  í  Mýrdal  742. 
Rauðilækr  í  Héraði  (Öræfum)  773, 

774,  775-777. 
Rauðilækr  hinn  eystri  (efri)  í  Holt- 

um    í  Rangárþingi    86,    698.    — 

Rauðilækr  hinn  ytri  (neðri,  syðri) 

86,  698. 
Rauðimelr   í  Hnappadalssýslu  113 

—114. 
Rauðseyjar  á  Breiðafirði  636. 
Rauðskinna  (máldagabók  og  galdra- 

bók)  424. 
Rauðsskógr  (Rauðdalsskógr  í  Vilch- 

insbók)   í  Hofstaðalandi  í  Reyk- 

hólasveit  577. 
Rauðtihellar  (Roðahellar)  í  Héraði 

(Öræfum)  776. 
Rauf  á  Tjörnesi  316,  318,  433.  — 

Raufarreki  316,  318. 
Rauf  í  Trékyllisvík  622». 
Rauf,  rekamark  Staðar  í  Súganda- 

firði  (sama  örnefni?)  575. 
Raufarberg    (Raufaberg,    sbr.     nú 

Rauðaberg)    í    Fljótshverfi    739, 

778. 
Raufarhöfn    á   Melrakkasléttu    90, 

307,    312,    314,    315,    321,    426, 

432,   486.    —    Raufarhafnarreki 

90,  307. 
Raumarlki  í  Noregi  153,  859. 
Raumsdalr  1  Noregi  859. 
Raun,  sjá  hraun. 
Raunadalr    (sbr.  Hraunadalr),    sjá 

Raupnadalr. 
Raupnadalr    (Rjúpnadalr  ?),  Rauna 

(Hrauna)dalr  á  Skaga  nyrðra  250 

—251. 
raust  (=  atkvæði)  148—149. 
rautt  329,  532,  650,  804.   —  rautt 

skinn  329. 
Raymundus  601,  sjá  Reymundus. 


Raynutius  Runsini  237. 
Raynutius  Venture  237. 
receptio  sanguinis  et  corporis  (do- 

mini)  526,  548,  555,  562. 
rector,  rectores:   rectores   capella- 

rum  889,  —  rectores  ecclesiarum 

704.  —  rector  Electensis  dio- 
ceseos  608,  610.  —  rector  ec- 
clesiæ  de  Novalibus  608,  610. 

redditus  capituli  388.  —  redditus 
ecclesiastici  888,  389.  —  reddi- 
tus  episcopalium  canonicorum 
388. 

Refasveit  í  Húnavatnssýslu  835. 

reflar  708.     Sjá  kirkja. 

refsing.  refst  173,  174,  199, 
200,  233,  286,  325,  339,  357, 
393,  533,  551,  722,  765,  804, 
834. 

Refstaðir  í  Landbroti.  sjá  Erp- 
staðir, 

Refstaðir  1  Vopnafirði  318. 

regalia  107. 

regina  845  (sbr.  drottning). 

regla  (klerka),  heilög  regla  240. — 
heilög  regla  á  Reynistað  398, 
735—736.  —  heilög  regla  í  Viðey 
832.  —  reglubróðir  789.  —  regl- 
umenn,   reglumunkar  353,    501, 

705,  706.  -  reglusystir  705. 
regnum  100    107,  141-147,    190, 

191,  235—237,  302—304,  828, 
352,  610,  652,  717.  -  regnum 
Norveiæ  (Norvegiæ)  610,  717.  — 
regnum  Gociæ,  Sveciæ,  Norveiæ, 
610.  —  barones  regni  145.  — 
defensio  regni  144.  —  leges 
regni  142.  —  principes  regni 
147. 

reið:  spellreiðar  á  hrossum  422. 
—  sbr.  yfirreið  biskups  325.  — 
reiðskjóti  38.  —  skjótr  (reið- 
skjóti):  at  fella  skjót  126.  — 
reiðskjótafall  við  biskup  126. 

reiða,  at  gefa  fólki  reiðu  792,  809, 
825,  827. 


1046 


REGISTR. 


reiða,  reiðsla,  at  reiða  (sbr.  af- 
reiðsla):  reiða  af  hval  124.  — 
reiða  fyrir  hálft  heimaland  .xxx. 
hundraða  113.  —  reiðsluhluti  í 
jörðu  436. 

Reiðatjörn  á  Tvídægru  359. 

reiði,  skipreiði   153,  364,  537,  735. 

Reiðolfsþveit(r)  1  Stafangri  í  Noregi 
644. 

reiknan,  reikningr,  reikningskapr 
196,  327,  357,  607,  647,  650.  — 
skuldareikningr  727. 

Reipavatn  á  Hrútafjarðarheiði  359. 

rekar,  rekamörk,  rekaskrár,  (sbr. 
fiskreki,  fjara,  grasnautnar- 
reki,  hvalreki,  matreki,  renn- 
ingar,  trjáreki,  viðreki)  834.  — 
rekar  Árness  617.  —  Asgeirsár 
479.    -    Áss  1  Kelduhverfi  428. 

—  Auðkúlu  474.  —  Breiðár  772 
—773.  -  Eyrar  í  Bitru  409.  — 
Eyrar  í  Seyðisfirði  616.  —  Flata- 
tungu  462.  —  Garða  á  Álpta- 
nesi  361—362.  —  Garða  á  Akra- 

.  nesi  403.  —  Garðs  í  Kelduhverfi 
427.  —  Gaulverjabæjar  671.  — 
Gilsbakka  359.  —  Gizurar  galla 
817.  —  Grenjaðarstaða  308, 
309,  320,  431—433.  -  Gríms- 
eyjar  441 — 442.  —  Grýtubakka 
445.  —  Gunnsteinsstaða  485.  — 
Hafrafellstungu  426.  —  Haga  á 
Barðaströnd  259.  —  Háls  í 
Fnjóskadal  439.  —  Helgafells- 
klaustrs  116,  164.  —  Hjalta- 
bakka  475.  —  Hnappavalla  774. 

—  Hofs  1  Álptafirði  768.  —  Hóla 
í  Hjaltadal  304-310,  317—319, 
708.  —  miUi  Hornafjarðar  og 
Hjörleifshöfða  641—642.  —  Húsa- 
víkr  á  Tjörnesi  428.  —  Hvamms 
1  Laxárdal  468.  —  Hvamms  í 
Vatnsdal  476.  —  Höfða  i  Höfða- 
hverfi  446.  —  Höskuldsstaða 
471.  —  Ingjaldshvols,  Kjalvegs 
og   í*rándarstaða    165.    —    Jör- 


undar  biskups  Þorsteinssonar 
og  Sigurðar    úr   Hlíð    315-317. 

—  Keflavíkr  undir  Jökli  849.  — 
Krysuvíkr  361.   —  Laufáss  447. 

—  Márstaða  í  Vatnsdal  475.  — 
Miklabæjar  í  Blönduhlíð  461.  — 
Múla  308,  309,  320,  431,  432, 
434.  —  Munkaþverárklaustrs  88 
—92,  320—322,  486—487.  — 
Mælifells  465,  —  Möðruvalla- 
klaustrs  310—314.  —  Presthóla 
426.  —  Rauðalækjar  776.  — 
Reykhóla  120.  —  Reynistaðar- 
klaustrs  766—767.  —  Rosthvel- 
inga  76 — 80.    —  Sauðaness  425. 

—  Silfrastaða  462.  —  Skálholts- 
staðar  67—76,  618,  621-623, 
785.  —  Skarðs  á  Skarðsströnd 
117,  635.  —  Skinnastaða  320, 
426.  —  Skóga  undir  EyjafjöU- 
um  677.  —  Snóksdals  258,  736. 

—  Spákonufells  469—470.  — 
Staðar  í  Hrútafirði  484.  —  Staðar 
í  Steingrimsfirði  261.  —  Staðar 
í  Súgandafirði  575.  —  Staða- 
staðar  114.  —  Stafafells  769.  - 
Strandarkirkju  í  Selvogi  123— 
125.    —    Sælingsdalstungu    633. 

—  Tjarnar  á  Vatnsnesi  481.  — 
Tröllatungu  119,  408.  —  Unden- 
fells  477-.  —  Valla  í  Svarfaðar- 
dal  455.  —  Vallaness  83.  — 
Vatnsfjarðar  618—621.  —  Vestr- 
hópshóla  480.  —  Viðeyjar- 
klaustrs  81,  245-248,  832.  — 
Víðimýrar  466.  —  Víðivalla  i 
Skagafirði  461.  —  í'óroddstaða 
436.  —  í'ykkvabæjarklaustrs  740, 
851-856.  —Þaunglabakka  443- 
444.  Sbr.  nafn  hvers  þessara 
staða  um  sig.  —  smáreki245, 
246.  -  stórreki  403.  —  Reka- 
bálkr  Jónsbókar  173.  —  reka- 
bréf  641 — 642.  —  rekageymsla 
642.  —  rekagögn  708.  —  reka- 
kaup    766—767.     —    rekamaðr 


REGISTR. 


1047 


642.  —  rekamörk  432,  446,  616, 
618,  641—642.  —  rekpartar  fyrir 
austan  Skaga  735—736.  —  reka- 
skipti  Rosthvelinga  76—80.  — 
rekaskipíi  á  Skaga  nyrðra  492. 
—  rekaskrá  Jóns  biskups  skalla 
(1374)  2.  —  rekaströnd  164.  — 
rekasölur  766—767. 

Rekavík  bak  Látrum  á  Hornströnd- 
um  619. 

rekkja  (sbr.  hvíla,  sæng):  hundraðs- 
rekkja  425.  —  rekkjuklæði  119, 
480,  549,  665.  —  rekkjuklæði  til 
kúgildis  119. 

rekstr:  lambarekstr  4,  434.  — 
ungneyta  rekstr  773.  —  nátt- 
rekstr  búsmala  773. 

rekstr  (embættisrekstr)  sýslumanna 
356. 

reliquiæ  (sbr.  helgir  dómar)  280, 
512,  687,  769,  770,  778.  Sbr. 
festum  reliquiarum. 

Remundus,  sjá  Reymundus  de 
Ponna  forti. 

renningar  (sbr.  reki)  120,  164,  261, 
484.  —  rekar  og  renningar  120, 
165. 

renta,  rentur  (sbr.  ávöxtr,  tekjur, 
vöxtr)  515,  543,  556,  563,  612, 
632,  711,  712,  831,  858.  —  bisk- 
ups  renta  858.  —  prestarenta 
612.  —  renta  vicarij  712. 

Renus  (Rín)  723.  —  vinum  de  Reno 
(Rínarvín)  423. 

Requies  æterna  30,  798. 

rétt  (fjárrétt)  124.  671.  —  nauta- 
rétt  681.   -  réttarhald  688. 

réttarbót,  réttarbætr  11,  15,  108 
—112,  155,  158,  161—163,  168, 
173,  174,  196,  200,  201,  203- 
204,  270,  272,  273,  275,  283, 
288—299,  332—333,  336-341, 
342-345,  347—349,  355,  356, 
363—371,  379—387,  390—395, 
399—402,  404-406,  411-414, 
415—420,    421—422,    489,    514, 


563,  566,  645,  648-649,  651— 
652,  764—766,  787-788,  845- 
846,  859 — 860.  —  konunganna 
lögteknar    réttarbætr    355,    356. 

—  Herjólfsréttarbót,  þræturéttar- 
bót  411—414.  —  Möðruvalla- 
réttarbót,  Réttarspillir  380.  — 
réttarbætr  Magnúsar  konungs 
lagabætis    108—112,     161-163. 

—  réttarbætr  Eiriks  konungs 
Magnússonar  196-206,  272- 
275,  282-298.  —  réttarbætr 
Hákonar  konungs  háleggs  332  — 
333,  3S6-341,  342—345.  347— 
349,  363—366,  367-371,  379— 
387,  390-395,  399—402,  404— 
406,  411—414,  415—420,  421— 
422.  —  réttarbætr  Magnúsar 
konungs  Eiríkssonar  648 — 649, 
651—652,  664—666,  787-788, 
845-846,  859-860,  874.  — 
réttarbót  um  arftöku  ofl.  379 — 
386.  —  um  arftöku  ættleiðinga 
411-414.  —  um  áþéttisorð  291. 

—  um  bréfabrot  399-402.  — 
um  eiða  15,  418.  —  um  félags- 
gerð  hjóna  347—849,  395.  - 
um  forkaupsrétt  konungs  161  — 
163.  —  um  framfærslu  289- 
298.  —  um  skuldir  handgeing- 
inna  manna  339 — 341.  —  um 
hefndarverk  416—417.  —  um 
heitingar  386—339.  —  um  hér- 
aðsfleyg  mál  (bygðarrymt)  369 
—871.  —  um  heytoll  292.  — 
um  hross  421—422.  —  réttar- 
bætr  við  Jónsbók  282-288,  342 
—345,  390—395.  —  um  Kristin- 
rétt  ofl.  272—273,  342-345, 
404—406.  —  um  það,  sem  land- 
inu  er  nytsamlegt  416.  —  um 
lausamenn  859-860,  874.  — 
um  lénsmanna  rangindi  415— 
420.  —  um  lögþingissókn  371, 
386—387.  —  um  óbótamál  108 
-112.  —  um  óðalsbrigði  291.  — 


1048 


REGISTR. 


um  »prófasta<  203—206.  —  um 
ráðspjöll  kvenna  292.  —  um 
skyldur  og  réttindi  klerka  363  - 
366,  —  um  ranga  sök  417,  666. 

—  um  »stefnufall*  200-203.— 
um  löglega  stefnda  menn  417 — 
4l8.  —  um  það,  að  sýslumenn 
geri  rétt  367—369.  -  um  syslur 
ofl.  664 — 666.  —  um  verzlun 
332  333,  845-846.  -  um  verzl- 
unarskuldir  648-649,  787-788. 

—  um  víg  ungra  manna  416.  — 
um  vitnisburð  ungra  manna  291 

—  292.  —  um  vörufals  651 — 
652.  -  um  þýfsku  416. 

réttarfar  286. 

réttari  109,  182,  200,  286,  296, 
344,  383,  384,  402,  585,  588. 

réttindi  149—150,  155,  163,  172, 
187,  191,  239,  241,  255,  268. 
274,  327,  338,  357,  363,  364, 
366,  383,  384,  385,  387,  391, 
401,  406,  420.  496,  589,  627, 
658,  706,  732,  834.  —  landsrétt- 
indi  354.  —  réttindi  heilagrar 
kirkju  191,  253.  -  réttindi 
klerka  155.  —  réttindi  konungs 
150.  —  réttindi  þegnanna  364. 

réttlausir  menn,  réttlaus  mál  292, 
294,  627. 

réttnæm  orð  og  gerðir  793,  805, 
815. 

réttr  forn  og  nj'r  491.  —  landsins 
réttr,  lands  réttr  196,  355, 
381,  390.  -   biskups  réttr  370. 

—  réttr  heilagrar  kirkju  150, 
165,  500,  532,  588,  629,  719.  — 
réttr  konungs  356.  —  réttr  krún- 
unnar  765.  —  réttr  kvenna  292. 

—  tvöfaldr  réttr  645.  —  v.  hund- 
raða  réttr  292.     Sbr.  réttlaus. 

réttsýni,  réttsýnis  (sbr.  gagnsýni, 
sjónhending)  92,  250,  309,  373, 
484. 

rex,  reges  (sbr.  konungr)  100— 107, 
139—147.    190-191,    236,    302, 


328,  703,  845.  —  juramentum 
regis  191. 

reyðar  (ræydar'i,  reyðarhvalir  345, 
346,  786. 

Reyðará  á  Tjörnesi  428. 

Reyðarfjörðr  í  Suðrmúlasýslu  768. 

Reyðarvatn  á  Rangárvöllum  87. 

reykelsi  (sbr.  eyrir,  mörk)  62,  435, 
440,  442,  449,  451,  454,  456, 
458.  464.  471,  482.  665,  667, 
693,  694,  696,  698,  708,  741, 
769,  779,  780,  786.  —  xx.  merkr 
vax  og  reykelsi,  leysa  eyri 
hverja  mðrk  454.  —  reykelsis- 
buðkur  með  kopar  smeltr  709. 

Reykhólar  á  Reykjanesi  í  Barða- 
strandarsýslu  120,  619. 

Reykhverfingar  1  Suðrþingeyjar- 
sýslu  433. 

Reykir  í  Biskupstungum  670. 

Reykir  1  Skagafirði  726. 

Reykir  á  Tjörnesi  433. 

Reykir  í  Tungusveit  í  Skagafirði 
372—373,  465-466,  488. 

Reykjadalr  fremri  í  ísafirði  621. 

Reykjadalr  í  Suðrþingeyjarsýslu 
437,  862. 

Reykjahlíð  við  M^vatn  429—430, 
488. 

Reykjaholt  í  Borgarfirði  241,  368. 
—  Reykhyltingar  622,  623. 

Reykjaholt  í  Þjórsárdal  866. 

Reykjanes  við  Reykjarfjörð  620. 

Reykjanes  í  Steingrímsfirði  116, 
261. 

Reykjadalr  1  Hrunamannahreppi 
666. 

Reykjarfjörðr  á  Hornströndum  620. 

Reykjarfjörðr  í  Vatnsíjarðarþing- 
um  621. 

Reymundus  de  Penna  forti  216. 

Reynifell  á  RangárvöIIum  688. 

Reynines,  Reynisnes  í  Skagafirði, 
Reynistaðr,  Reynisness  staðr, 
staðr  íReyni(s)nesi,Reynistaðar- 


REGISTR. 


1049 


klaustr  300—302,  397—399,  466, 

488,  735-736,  766—767,  864. 
Reynines  í  Suðrþingeyjarsýslu   (= 

Gjögr  austanmegin  Eyjafjarðar- 

mynnis)  443. 
Reynir  í  Mýrdal  740,  741—742.  ~ 

Reynisþing  874. 
Reynivellir   í  Fellshveríi  i  Horna- 

firði  771. 
Reynivellir  í  Kjós  82. 
Reynshólar  í  Miðíirði    (í   Jónsmál- 

daga  Reykehólar ;  í  Pétrsmáldaga 

Reynihólar)  482. 
riddari,    riddarar    214,    366,    372, 

496. 
Rif  á  Melrakkasléttu  90,  432,  486. 

—  Rifsreki  90.  432. 

Rif  á  Skaga  nyrðra  249,  250,  269. 

-  Rifsland  250. 

Rif  á  Snæfellynesi  165. 
Rifkelsstaðir  í  Eyjafirði  485. 
Rifsker    á    Reykjanesi   í    Stranda- 

sýslu  408. 
ríkir    menn,    ríkismenn,     rikisfólk, 

hinir  ríkari  menn  628,  640,  754, 

789,  844. 
ríkisráð,     ríkisins     ráð     496—498, 

719,  858. 
ríkisstjóri  510. 
rlkisstjórn  159,  273,  381,  390,  420, 

610. 
rimi    fyrir    ofan    f'órugarð  (Þver- 

garð)  850. 
Ringheimr  í  Noregi  341. 
Ringver,  sjá  Hringver. 
Rip  í  Hegranesi  467,  488. 
rís  652.     Sbr.  hrísgrjón. 
rilningar,    heilagar   ritningar    277, 

799,  813. 
rjáfr  277.     Sbr.  kirkja. 
rjómi  870. 

Rjúpnadalr,  sjá  Raupnadalr. 
Riutey,     eign    Hjaltabakka    kirkju 

475. 
Róardalr,    Róarsdalr,    sjá    Hróars- 

dalr. 


róðr  519,  545.  558,  565,  572,  805, 
817,  825.  —  útróðr  391.  -  út- 
ræði  854. 

Rófstaðir,  sjá  Hrófstaðir. 

Rogn  i  Noregi  341. 

Rognaldus  lendr  maðr  norrænn 
(sbr.  Rögnvaldr)  106. 

rógr  235,  419,  521,  539,  546,  553, 
558,  573,  807,  817. 

Rói  kórsbróðir  í  Niðarósi  20. 

roUa  (skrá)  208. 

Róma,  Rómaborg  46,  160,  181, 
213,  235,  322,  323,  606,  608, 
609,  847.  —  Rómakirkja,  Róma- 
borgarkirkja  181,  213,  583,  584. 

—  Rómakirkjuhirðir  583.  —  hei- 
lög  Rómverja    kristni    180,  583. 

—  Rómaskattr  61,  233,  234, 
544.  —  Romana  curia  237.  — 
Romana  ecclesia  237,  607,  609. 

—  Romanus  pontifex  101  —  105, 
106. 

Rosmhvalanes,  Rosmhvalnes,  Rost- 
hvalsnes  76,  78,  81.  —  Rost- 
hvelingar,  Rosthvelnesingar  76, 
78  —  rekaskipti  Rosthvelinga 
76—77.  —  hvalskipti  Rosthvel- 
inga  78—80. 

ross,  sjá  hross. 

Rosthvalsnes,  Rosthvelingar,  sjá 
Rosmhvalanes. 

rostungstennr  235. 

Rótabakkar  undir  Eyjafjöllum  870. 

Rúðuhólmr  (Rauðuhólmr)  3. 

Rúfey(ar)  á  Breiðafirði  117,  635, 
636.   -  Rúfeyjarhólmr  117,  635, 

rúgr  J53. 

rúmhelgir  dagar  29,  40,  42,  115, 
116,  129,  410,  601,  603,  803.  - 
rúmhelgar  774.  —  rúmheilagt 
479,  481. 

rúnar  750,  762,  843.  —  lifrúnar 
749,  750. 

runnar  (skógarrunnar)  866. 

Runólfr  ábóti  í  Múnklifi  330,  331, 
350,  351. 


1050 


REGISTR. 


Runólfr  Ólafsson  ábóti  í  ViðeySO, 

81.  194,  195,  245. 
Runólfr  prestr.    umboðsmaðr  Jóns 

biskups  Haldórssonar  (=  Runólfr 

anima?)  717,  720,  724,  725. 
Runólfr     Sigmundarson     ábóti     í 

í'ykkvabæ  í  Veri    92,  166—167, 

237,  238,  267,  269. 
Runólfsson:    Árni    (sbr.  Rrynjólfs- 

son),  Sveinn,  Þorlákr. 
rúst  870.  —  bæjarrústir  872. 
Rygjafylki  1  Noregi  859. 
rykti  369,  371.  —  stórmæla   (stór- 

mála)  rykti  369,  371. 
ræðismaðr  729,  sbr.  ráðsmaðr. 
Ræland  281. 

rætr  (rótartré)  321,  486.    Sbr.  viðr. 
»rððra»  866. 
Rögnuson:  Bergúlfr. 
Rögnvaldr    lendr    maðr    í    Noregi 

145,  154.     Sbr.  Rognaldus. 
Rögnvaldsson:  Jón,  Ólafr. 
röndóttr,  röndótt  25,  532,550,804. 

Sabbata  601. 

Sabinensis  703,  706,  713,  724.  Sjá 

Vilhelmus. 
sacerdos  137,    212,  353,  512,  703, 

704,  713,  715,  716.   -    officium 

sacerdotale  135,  800.  Sbr.  prestr. 
sacramentum,  sacramenta  47,  135, 

276,    277,    507,    630,    710.    711, 

757,     831.     —     sacramentisbæn 

507. 
sacrarium  29,  276,  527,  528,  549. 

551,  655,  562,  563,  566,  79^.  Sbr. 

sacrarium  munnlaug,  sjá  kirkja. 
sacrificium  528,  549,  551,  563. 
sacrilegium    103,    135,    142,    232, 

704,  707.     Sbr.  kirkjurán. 
sacrista  326. 
sacristia  350. 
sáð  153,  544.  —  helmingarsáð  frá 

Eiði  til  Viðeyjar  377.  —  sáðjörð 

1  Reykjanesi  i  Vatnsfjarðarþing- 


um.     Sbr.  akrland,  körn,  mælir. 

sáld,  sældingr. 
Sadorensis  episcopus  608,  611. 
safn  (=  fjallsafn)  666. 
sagnameistarar  493. 
Sagnes,  sjá  Sandnes. 
sakaráberi  199,  201,  223. 
sakeyrir  108—109,  133,    134,  207, 

209,  222,  369.  509,  765,  834. 
sakferli,  sakaferli  159,  387.- 
saktal   126.    —    Saktal   Jónsbókar 

859. 
saladagar  421. 
sálastefnur  393,  660. 
sálubót  151,  241,  336. 
sálugjafir  94,  183,   197,   202,    209, 

425,    450,   451,    453,    490,    583, 

689. 
sálumessa  63,  119,  446,   453,  479, 

485,    514,    542,    543,    556,    563, 

566,    634,    683,    697,    794,    799, 

803,  813. 
sálutíðir  118,  481,    514,   543,  556, 

563. 
sáluvers  30. 
sáld,  sjá  sældingr. 
sálmar  215,  514.  —  sálmar  Davíðs 

215. 
Salomon  Gyðingakonungr  41,  42. 
Salomon    biskup  af  Osló    (1322— 

1351)  510,  511,  702,  705,  709. 
Salomon  f'óraldason  378. 
salt  154.  —  salt  vígt  26,    31,    35. 
—  saltbrenna    á  Máná  á  Tjörnesi 

90,  487.    —    saltkatlar    153. 
salt  (=    saitfiskr    og    saltsilungr) : 

xij.  aurar  í  salti  frá  Vík  í  Mýr- 

dal  til  Þykkvabæjarklaustrs  738. 

—  V.  vættir  salts    af  Hrísey  til 

Munkaþverár  486.  —  viij.  vættir 

salts    af  Arnanesi    (sbr.   Arnar- 

drangr)    til   Kirkjubæjarklaustrs 

782.  —  saltbelgir  iiij.  frá  Ofan- 

leiti  til  Odda  88,  691. 
saltari,  sjá  psaltari. 
Salthöfði  í  Öræfum  773. 


REGISTR. 


1051 


Saltnes  í  Norðrþingeyjarsýslu  309, 
311,  863.  —  Saltnesgarðr  809, 
311. 

Saltvík  við  Skjálfandaílóa  316,  318. 

Saltvík  í  Hrútafirði  484. 

sálún  708.     Sjá  kirkja. 

salve  sancta  parens  280. 

sambúð  líkamleg  752. 

samdrykkja  536,  541. 

samganga,  samgangr  204,  278, 
764,  803,  820,  838.  —  sam- 
gaunguöl  754. 

samkoma  á  haUst  59.  —  samkoma 
til  tíundarskiptis  126. 

samkonmdrykkja  536. 

samkunda  340,  422,  536. 

samlag  við  konu  38. 

sammæli  719.     Sbr.  samþykt. 

samneyti  38,  180,  212,  213,  215, 
216,  217,  218,  219,  232,  254, 
590,  600,  794,  803,  843.  —  sam- 
neyti  við  dauða  menn  794,  803 

samningr,  sami  241,  253,  263, 
266,  323,  325,  349,  642,  718, 
719,  729,  849,  857. 

samræði  við  konu  44  —  45,  588, 
603. 

Sámstaðir  ytri  í  Fljótshlíð  687. 

Sámstaðir  í  Hvítársiðu  359.  — 
Sámstaðamenn  359. 

samsæti  216. 

samtak,  samtök  354,  355,  357, 
857.  —  samtök  og  sáttmáli  ís- 
lendinga  355. 

samvist  líkamleg  752,  873. 

samvizkualdr  519,  545,  558,  565, 
807. 

samþykt,  samþyktir  28,  154,  334, 
354,  355,  383,  499,  509,  533, 
550,  572,  591,  594,  640,  649, 
650,  675,  719—720,  795,  804, 
825,  838.  —  Sbr.  alþingis- 
samþykt.  —  almúgans  samþykt 
334.  —  Áshildarmýrarsamþykt 
365.  —  bóndasamþykt  355.  — 
samþykt      íslendinga     um     að 


vernda  landsréttindi  íslands  355. 

—  kirkjuþings  samþykt  225.    — 

samþykt  ríkisins  ráðs  719. 
sancla  septimana  48. 
sanctus  189,  190. 
Sandá  (Sauðá)  í  l'istilsfirði  69,  73, 

307,     313,     314.     —     Sandárós 

(Sauðárós)  69,  73. 
Sandabólsskógr,      sjá     Sauðabóls- 

skógr. 
Sandafell  i  Þjórsárdal  866,  868. 
Sandar  (=  Breiðamerkr   og  Skeið- 

arár  sandr)  776. 
Sandar  1  Dýrafirði  832. 
Sandar  undir  Eyjafjöllum  683. 
Sandar  1  Meðallandi  739,   872.  — 

Sandahólmar  í  Kúðafljóti  871. 
Sandártunga  (-ur)  í  Þjórsárdal  865, 

867,  868,  869. 
Sandatunga  í  Þjórsárdal  867.  Sbr. 

Sandártunga. 
Sandeyjar  á  Breiðafirði  118,  862, 
Sandeyri  á  Snæfjallaströnd  615. 
Sandfell  í  Axarfirði  309. 
Sandfell  í  Öræfum    775,    777.    — 

Sandfellingar  776. 
Sandgerði    á     Rosmhvalanesi    77, 

78.  —  Sandgerðingar  77. 
Sandgil    á   RangárvöUum    (fór    af 

fyrir  foksandi   nálægt   1760)  87, 

88,  693. 
Sandgil     (sanngil)    á    Langaness- 

ströndum  72,  75. 
Sandhaugar  í  Bárðardal  439. 
Sandhólaferja  við  Þjórsá  681,  691. 
Sandhólar   á  Tjörnesi  91,  487.   — 

Sandhólareki  487. 
Sandhólar  í  Saurbæjarhrepp  í  Eyja- 

fjarðarsýslu  451. 
sandhóll  854.    —    sandhólmi  870. 

—  sandhraun  853. 
Sandhöfði  i  HécAði  (Öræfum)  774. 
sandkross,     rekamark     Sauðanes- 

kirkju  425. 
Sandlækjarhjáleiga    i     Gnúpverja- 

hreppi  867,  868. 


1052 


REGISTR. 


Sandlækjartorfa  í  Þjórsárdal  867. 
Sandlækr    (Sauðlækr)    undir  Eyja- 

fjöllum  85,  681. 
Sandnes     í     Kaldaðarneshreppi     í 

Strandasýslu  261. 
Sandnes,  rekaítak  ReykhólaíBarða- 

strandarsýslu  (hið  sama?)  120. 
sandr  fyrir   austan   Geil  í  Tungu- 

sveit  373. 
Sandr  (Ingjaldssandr)  í  ísafjarðar- 

sýslu  360. 
Sandr  í  fistilsfirði  69,  73.  -  Sands- 

endi  69,  73. 
Sandr  í  Kelduhverfi  427,  428. 
Sandr  við  Skjálfandaflóa  91,  431», 

487. 
Sandshorn   í  Fjörðum   í  Suðrþing- 

eyjarsýslu  445. 
Sandsík  í  Skagafirði  745. 
Sandvatnshlíð  á  Biskupstungna  af- 

rétti  669. 
Sandvík  í  Bárðardal  438. 
Sandvík  eystri  i  Grindavík  76. 
Sandvík  í  Grímsey  486. 
Sandvík  á  Hornströndum  620. 
Sandvík  (Sauðvík)  á  Skaga  nyrðra 

462. 
Sandvík  í  Suðr-Múlasýslu  72,  75. 
Sandvikingr,      sjá     Sandvíkrskógr 

868. 
Sandvíkrskógr    í    Þjórsárdal    866, 

868. 
sanguinis  effusio  134. 
sannanarmenn  47,  658. 
sár  207,  209,  286,  354,  417. 
sár  (ílát)  276,  822.    —    skirnarsár 

276,  822.     Sbr.  kirkja. 
Saraceni  184,  687. 
sáta  (heys)  444.  —  sæti  684. 
satanas  810. 
Satangrensis     (sbr.    Stafangrensis) 

episcopus  610. 
satisfactio  724. 
sátt,    sætt.    sáttargerð,    sættargerð 

100-106,    139—155,    158,    177, 

194,    274,    323,    324,    325,    327, 


341,  510,  643,  646,  659,  660, 
718,  729,  794,  803,  831,  839.  — 
sættargerð  konungs  og  erkibisk- 
ups  um  takmörk  valds  konungs 
og  klerkdómsins  100-106,  139 
— 155.  —  sættargerð  Lafranz 
biskups  og  Guðmundar  ábóta 
um  tíundamál  Þingeyraklaustrs 
580.  —  launsættir  510.  —  sætt- 
arrof  643. 

sáttmálar  íslendinga  við  Noregs- 
konung:  Gamli  sáttmáli  333,  496, 
863.  —  sáttmáli  við  Eirík  kon- 
ung  Magnússon  (1280),  nú  ekki 
til  164.  —  sáttmáli  við  Hákon 
konung  hálegg  (1302)  338—336. 
—  sáttmálatilboð  íslendinga  við 
Magnús  konung  Eiríksson  (1820) 
496—498.  —  Sbr.  samtök  og 
sáttmáli  íslendinga  (1306  eða 
1375)  355  (=  Árnesingaskrá). 

Sauðá  (>Sandhá«)  í  f'istilsfirði  307, 
313. 

Sauðabólsskógr  í  Héraði  (Öræfum) 
777. 

Sauðadalsá  á  Vatnsnesi  481. 

Sauðadalr,  jörð  i  Húnavatnssýslu 
482. 

Sauðadalr,  dalr  í  Húnavatnssýslu 
475. 

Sauðanes  áLanganesi69,  73,  306, 
425,  488,  726,  785-786.  — 
Sauðanes  hið  syðra  425.  — 
Sauðanesmenn  434. 

Sauðanes  við  Súgandafjörð  576. 

Sauðholt  í  Meðallandi  873. 

Sauðhúsvöllr  undir  Eyjafjöllum 
683. 

sauðpeningr:  verð  hans  169 — 170 
(forustugeldingr,  geldingr,  lambs- 
gotur,  Iambgymbrar,rútar,sauðir, 
ær).  —  sauðir,  sauðfé  af  öllu 
tagi  153,  285,  377,  431,  447, 
617,  665,  671,  689,  738,  745.  - 
vetrgamlir  sauðir  439,  448,  451, 
464,    465,   475,    479,    483,    667, 


REGISTR. 


1053 


687,  688,  691.  —  tvævetrir 
sauðir  667,  687,  708,  776,  779, 
780.  —  þrevetrir  sauðir  672, 
776.  -  gamlir  sauðir  469,   672, 

688,  691.  —  sá  er  á  vj.  sauði 
at  vetri  taki  einn  melrakka  á 
,xij.  mánuðum  299.  —  afgipt 
sjálfdauðs  sauðfjár,  ef  nýtt  er 
126.  -  sauðahöfn  85,  247,  681, 
832.  —  ásauðr,  ásauðarkúgildi, 
ær  (sbr.  kúgildi)  62,  63,  66,  86, 
114,  117,  119,  120,  257,  259, 
260,  361,  378,  404,  408,  426, 
427»,  433,  434,  435,  436,  438, 
439,  440,  441,  442,  445,  446, 
447,  448,  451,  453,  455,  458, 
459,  460»,  461,  462,  463,  464, 
465»,  466,  468»,  469,  471,  472, 
473»,  475,  477»,  478»,  479,  480», 
481.  482»,  483,  484,  575,  577, 
581,  617,  633,  635,  661,  662, 
663,  666,  667»,  668,  669»,  670, 
671,  677,  680,  681,  683,  684, 
685»,  686,  687,  691,  693, 
694,  695»,  696,  697,  698',  700, 
708,  714,  738,  741,  743,  768, 
770»,  771,  773»,  776,  777,  779, 
780,  781,  783,  785.  —  ær  loðin 
og  lembd  688.  —  lömb,  sjá 
lamb.  —  gymbrar  448.  —  vetr- 
gamalt  fé  436,  455,  482,  672, 
708,  781.  —  búfé,  sjá  bú.  — 
forustusauðir  359,  708.  —  geld- 
fé,  geldær,  sjá  geldfé.  —  geld- 
ingar  88,  403,  738,  781.  -  vetr- 
gamlir  geldingar  114,  442.  — 
tvævetrir  geldingar  83,  86  —  88, 
447,  455,  688,  779,  780.  —  geld- 
ingar  gamlir  86—88,  455,  688, 
779,  780.    —    geldingahöfn  776. 

—  hrútar,  sjá  hrútr.  —  sauð- 
peningr   c.  1269:    á  Búrfelli  83. 

—  á  Kirkjubæ  1  Vestmannaeyj- 
um  66.  —  í  Villingaholti  62.  — 
1270:  1  Odda  86.  —  í  Vallanesi 
83.  —  til  Viðborðs  frá  Einiholti 

Dipl.  Isl.  II.   B. 


83.  —  1274:   á  Reykhólum  120. 

—  á  Skarði  á  Skarðsströnd  117. 

—  á  Staðastað  114.  —  1  TröUa- 
tungu  119.  —  c.  1286:  í  Bjarn- 
arhöfn  257.  —  á  Eyri  í  Skutils- 
íirði  260.  —  c.  1306:  á  Gils- 
bakka  359.  —  c.  1307:  í  Krýsu- 
vík  361.  -  c.  1313:  á  Nesi  í 
Selvogi  378.  —  c.  1315:  á  Eyri 
í  Kjós  404.  —  í  Görðum  á  Akra- 
nesi  403.  —  1317:  í  Tröllatungu 
408.  —  1318:  í  Ábæ  í  Skaga- 
firði  463.  —  á  Barði  458.  — 
á  Bergstöðum  473.  —  í  Blöndu- 
dalshólum  473.  —  í  Bólstaðar- 
hlíð  472.  —  á  Breiðabólstað  í 
Vatnsdal  478.  —  á  Breiðaból- 
stað  í  Vestrhópi  479.  —  á  Eyjar-' 
dalsá  438.  —  1  Flatey  á  Flat- 
eyjardal  441.  —  í  Garði  íKeldu- 
hverfi  427.  ~  á  Gnúpi  í  Mið- 
firði  483.  -  í  Goðdölum  464.  — 
á  Grenjaðarstað  433.  —  í  Gríms- 
ey  442.  —  í  Grímstungum  477. 

—  á  Grýtubakka  445—446.  ■— 
á  Hálsi  í  Fnjóskadal  439,  — 
á  Hjaltabakka  475.  —  á  Hoíi  á 
Höfðaströnd  460.  —  á  Hoíi  á 
Skagaströnd  469.  —  á  Hrafna- 
gili  453.  —  í  Hvammi  í  Laxár- 
dal  468.  —  í  Hvammi  í  Miðíirði 

481.  —  í  Höfða  í  Höfðahverfi 
446.   —    á  Höskuldsstöðum  471. 

—  á  Illugastöðum  440.  —  í 
Kaupangi  449.  —  í  Laufási  448. 

—  í  Málmey  459.   —   á  Melstað 

482.  —  á  Miklabæ  í  Blönduhlíð 
461.  —  á  Miklabæ  í  Óslands- 
hlíð  460.  —  í  Múla  434.  —  á 
Mælifelli  465.  —  á  Nesi  1  Aðal- 
dal  435.  —  á  Reykjum  í  Tungu- 
sveit  465.  —  í  Saurbæ  í  Eyja- 
firði  451.  —  á  Sjáarborg  468.— 
á  Skinnastöðum  427.  —  á  Spá- 
konufelli  469.  —  á  Staðarbakka 
482.  —  á  Stað  í  Hrútafirði  484. 

67 


1054 


REGISTR. 


—  á  Svalbarði  í  íistilsfirði  426. 

—  á  Tjörn  á  Vatnsnesi  480.  — 
á  Undenfelli  477.  —  í  Vestr- 
hópshólum  480.  —  í  Víðidals- 
tungu  478.    —    á  Víðimýri  466. 

—  á  Víðivöllum  462.  —  á  Völl- 
um  í  Svarfaðardal  455.  —  á 
í'óroddsstöðum  436.  —  á  Þaungla- 
bakka  445.  —  c.  1324:  1  Garps- 
dal  577.  —  á  Stað  í  Súganda- 
firði  575.  —  1326:  í  Holti  undir 
Eyjafjöllum  581.  -  1327;  í  Ár- 
nesi  617.  —  á  Skarði  á  Skarðs- 
strönd  635.  —  í  Sælingsdals- 
tungu  633.  -  c.  1331 :  í  Bræðra- 
tungu  669,  —  í  Gaulverjabæ 
671_672.  —  í  Haukadal  667.  — 
í  Hlíð  í  Biskupstungum  670.  — 
á  Hofi  í  Eystrahrepp  662.  —  í 
Hruna  665.  —  í  Reykjadal  666. 

—  í  Steinsholti  663.  —  á  Torfa- 
stöðum  669.  —  í  Tungufelli  667. 

—  1  Villingaholti  661.  -  c.  1332: 
á  Ámúlastöðum  685.  —  í  Árbæ 
698.  —  á  Breiðabólstað  í  Fljóts- 
hlíð  687,  689.  —  1  Dal  undir 
EyjafjöIIum  683.  —  í  Eyvindar- 
múla  686.  —  í  Holti  undir  Eyja- 
fjöUum  681.    —    í  Kálfholti  698. 

—  í  Klofa  695.   -  á  Krossi  685. 

—  í  Miðbæli  679.  —  1  Mörk 
(efstu)  undir  EyjafjöIIum  684.— 

—  í  Næfrholti  694.  —  í  Odda 
691,  —  í  Skarði  eystra  693.  — 
í  Skarði  ytra  695.  —  í  Skógum 
677.  —  í  Snjallshöfða  697.  — 
í  Steinum  680.  —  á  StóruvöII- 
um  696.  —  1333:  á  Eyri  í 
Skutilsfirði  700.  —  c.  1336:  á 
Kirkjubæ  í  Tungu  708.  —  1340: 
á  Höíðabrekku  741.  —  á  Reyni 
741.  —  á  Sólheimum  743.  —  á 
Þykkvabæ  í  Veri  738.  —  c. 
1343:  1  Asum  785.  —  1  Borgar- 
höfn  770.  —  á  Breiðá  773.  —  á 
Búlandi  783.  —   á  Hofi  i  Álpta- 


[     firði  768.  —  í  Hofsfelli  770,  — 

!      á  HnappavöIIum  773.  —  á  Kálfa- 

j  felli  í  Fljótshverfi  779.  780.  - 
á  Kálfafelli  i  Hornafirði  771.  -—  í 
Kirkjubæ  á  Síðu  78] .  —  á  Lóma- 
gnúpi  777.  —  á  Rauðalæk  776, 
—  sauðgjald  til  Breiðabólstaðar  í 
Fljótshhð  688.  -  sauðgjald  til 
Fells  1  KoIIafirði  258,  —  sauðgjald 
til  Odda  86—87,  691.  —  ærgjald 
úr  Æðey  tiIVatnsfjarðar  620. 

Sauðungshamrar  undir  EyjafjöIIum 
85,  681. 

Sauðungsnes  undir  EyjafjöIIum  85, 
681. 

Saurar  í  Helgafellssveit  116. 

Saurar  í  Laxárdal  i  Dalasýslu  633. 

Saurar  1  Strandasýslu  407, 

Saurbæjarfjara  633. 

Saurbær(inn)  í  Dalasýslu  717. 

Saurbær  í  Eyjafirði  451 ,  488, 649, 650. 

Saurbær  á  Kjalarnesi  64,  80,  404. 

Saurbær  í  Kolbeinsdal  í  Skaga- 
fjarðarsýslu  301. 

Saurbær  í  Vatnsdal  í  Húnavatns- 
sýslu  476,  477. 

Saurbær  á  Vatnsnesi  481. 

Saurlátr,  ey  á  Breiðafirði  116. 

saurlifi,  saurlifnaðr  (sbr.  adulte- 
rium.  fornicatio.  hórdómr,  karl, 
kona,  kvikindi)  25,  30,  135,  805, 
837.  —  saurgan  af  blíðlæti  við 
konu  598,  604.  —  saurgan  af 
þykkleik  við  karla  604.  —  at 
drýgja  skömm  með  karlmanni 
eða  skynlausum  skepnum  113, 
—  saurgan  af  höndum  sjálfs  sín 
598.  —  saurgan  af  höndum 
annars  karlmanns  598,  604.  — 
saurgan  af  boruðu  tré  604.  — 
saurgan  af  hörðu  tré  598.  — 
sauruglega  getinn  628. 

saurlífismenn  26. 

Saurlækr  í  Aðaldal  434. 

Saurteigr  í  Saurbæjarlandi  í  Gríms- 
tungnaþingum  476. 


REGISTR. 


1055 


Saurveisa  á  Melrakkasléttu  313. 
Saurveisnalækr       (Saurvesnalækr. 

Saurvessnalækr,    Saurvestalækr, 

Saurvestnalækr)  í  Norðrþingeyj- 

arsýslu  69,  73. 
SaxahvoU    undir    Jökli    115,    410, 

411. 
Scalahult,  sjá  Skálholt. 
Scalholtensis   718,    723,    730,   731. 

Sbr.  Scalotensis,  sjá  Skálholt. 
Scalotensis     190,     191,    192,     608 

610,  748,  sjá  Skálholt. 
Scaniæ  rex  845. 
scaramuccia  329. 
Scarensis  episcopus  608,  610. 
schipdracht  302.     Sbr.  skip. 
Schorcialupi     (Schorciasupi)     237, 

862. 
scriptum,    scripta    189,    190,    237, 

323,    539,    704,    707,    717,    718, 

847. 
Sebastianushinnhelgi403.  — festum 

Sebastiani    458.    -    Sebastianus 

kirkja  í  Görðum  á  Akranesi  403. 

—  Sebaslianusmessa  696. 
secretum,    secreta    523,   792,   796, 

809,  829. 

segl  153,  176.  364.  —  landvarnar- 
segl  364. 

seiðr:    at  magna   seið   604.    —    at 
seiða  tröll  223. 

Seila  í  Skagafirði  467,  857.     Sbr. 
Soyla  (Seyla). 

sekt.  sektir  (sbr.  eyrir,  mörk)  58 
134,  152,  156,  157,  200,  207 
210,  225,  227,  256,  284 
285,  294,  298,  345,  364,  365^ 
366,  383,  387,  390,  394,  401 
402,    406,    419,    420,    532,    539 

540.  544,  552,  654,  655,  656 
657,  658,  793,  801,  805,  815 
824,  831,  860.  —  fuU  sekt  860 

—  lagasekt  200,  401,  402,  655 

—  sektahandsal  294.  —  sekta- 
laust  287,    845,    391,    392,    536, 

541,  800.  824. 


sel,  sjá  selför. 

Sel  (Seljaland)  1  Flóa  671. 

Sel  i  Meðallandi  (eyðijörð,  óbygð 
fyrir  eða  um  1550)  781,  782, 
873.     Sbr.  Selkrókr. 

Sel,  Oddakirkjujörð  á  Landi  86. 

Selá  í  Skefilsstaðahreppi  í  Skaga- 
firði  301. 

Selá  í  Steingrímsfirði  407. 

Selá  í  Vopnafirði  72,  75. 

Selaklettr  á  Eyrarbakka  75. 

Selalón  á  Eyrarbakka  75.  —  Sela- 
lónsklettr  75. 

Selalækr  á  RangárvöIIum  87. 

Selaós  á  Langanesi  306. 

Selárdalr  í  Arnarfirði  246,  650, 
700. 

Selbúðir  í  Landbroti  (sbr.  nú  Segl- 
búðir)  781,  782'. 

selför:  at  vera  í  seli  166.  —  at- 
lega  fjár  at  seli  744.  —  sel- 
för  Akreyinga  82.  —  selför  og 
selgjörð  frá  Eyhildarholti  í 
Selshaga  744.  —  selför  frá 
Gaulverjabæ  á  Neðravöll  671. 
—  selför  frá  Grenjaðarstað  til 
Kringluvatns  og  í  Skarði  431. — 
selför  á  Mársstöðum  og  upp 
með  Leirá  frá  Görðum  á  Akra- 
nesi  403.  —  sel  Haukagilsmanna 
359.  —  selför  frá  Helgastöðum 
í  Hörgsdal  436.  —  selför  frá 
Hjaltabakka  í  Sauðadal  475.  — 
selför  frá  Laufási  á  Flateyjar- 
dalsheiði  447.  —  seljaland  Sám- 
staðamanna  359.  —  selför  frá 
Sauðanesi  hjá  Balafelli  425.  — 
sel  frá  Seljalandi  undir  Eyja- 
fjöllum  870.  -  selför  frá  Staða- 
stað  í  Duggusdal  114.  —  selför  frá 
Vallanesi  í  Eyvindardal  83.  — 
selför  frá  Viðey  1  Þormóðsdal 
247.  —  selför  frá  I'erney  í 
Starrdal  64.  —  selför  frá  Þránd- 
arstöðum  í  Búrfellsdal  166. 

Selhagi,  sjá  Selshagi. 
67* 


1056 


REGISTR. 


Selientes:  crastinum  Selientium  454. 

Sbr.  Seljumannamessa. 
selja  (seljutré)  321,486.    Sbr.  viðr. 
Selja  í  Noregi  721. 
Seljaá  í  Kjós  82. 
Seljaland   undir   EyjafjöUum    683, 

870.  —  Seljalandsá  683. 
Seljatunga  í  Hvítársiðu  359. 
Seljavatn  (sbr.  nú  Selvatn)  á  Skaga 

nyrðra  250. 
Seljumannamessa    443 — 444,    456, 

646.    Sbr.  Selientes. 
Selkrókr  í  Meðallandi  873.   Sbr.  Sel. 
Sellón,  ey  á  Breiðafirði  116. 
selr,    selir   (sbr.    foca,    nót,    orkn) 

153,   376.    —    selabátr   635.    — 

útseladráp  768.  —  selskinn  235. 

—  selskinn  á  bók  435,  436, 
437,  443.  —  selskinnsband  á 
bók  424.  —  selveiðr,  selveiði 
fyrir  Akranesi  i  Miklaholtshrepp 
114.  —  í  Álptafirði  í  Suðr-Múla- 
sýslu  768.  —  í  Hópsósi  í  Húna- 
vatnssýslu  376.  —  i  Húnavatns- 
ósi  475.  —  í  Lóni  1  Skaptafells- 
sýslu  769.     -    í  .Skersundi  620. 

—  í  (Skjálfanda)fljóti  431.  — 
1  í'ernuvík  og  á  Hvallátrum  615. 

Selshagi   í  Bólstaðarhlíðarhreppi  í 

Húnavatnssýslu  744 — 745. 
Selsker  377. 
Selsker  fyrir  Akranesi  í  Miklaholts- 

hreppi  114. 
Selstaðir  1  Selvogi  124. 
Selvík  á  Skagaströnd  471. 
Selvíkrskógr  (-ar;  Selviðarskógr  er 

rangt)  Viðeyjarklaustrs  247,  248. 
Selvogr  í  Árnesþingi  123 — 124.  — 

Selvogsmenn  123. 
seminis  effusio  134. 
Sendingarvík  1  Suðrþingeyjarsýslu 

317,  318.     Sbr.  Senningarvík. 
Senningarvík  1   Suðrþingeyjarsýslu 

91,  443,  445.  Sbr.  Sendingarvík. 
Septem  dormientes  718. 
Septem  fratres  717. 


sepultura  501,  704,  712. 

serkr:  messuserkr  599,  604.  Sbr. 
kirkja,  messureiða. 

Serksson:  Auðun,  Bárðr. 

sermo  712.     Sbr.  kirkja. 

sermon  Jóns  biskups  Árnasonar 
um  Kristinrétt  273. 

Sernginensis  episcopus  610. 

Setberg  undir  Eyjafjöllum  870. 

Setberg  í  Eyrarsveit  257. 

Setberg  í  Hornafirði  770. 

Setbergsklettr  í  Suðrþingeyjarsýslu 
92. 

setningar,  helgar  setningar,  setn- 
ingar  hei'agra  feðra,  setningar 
heilagrar  kirkju  185,  188,  213, 
625,  628,  629,  707,  711,  712. 

setstofa  646. 

setstokkar  535. 

séttareiðr  163,  402. 

séttungr  69,  70,  72,  73,  74,  75, 
76,  91,  92,  245,  258,  261,  307, 
309,  310,  311,  313,  314,  318, 
319,  322,  330,  408,  425,  428, 
432,  439,  465,  486,  619,  620, 
736. 

Sevinastaðir  (sbr.  nú  Sæunnar- 
staðir)  á  Skagaströnd  470. 

sex  dægra  (fasta)  85,  598,  605. 

sexta  feria  (sbr.  föstudagr)  601. 

sextáu  daga  hald  792,  793,  801, 
805,  809,  814,  816,  817,  822, 
823,  826,  828,  830—831. 

sextándi  hluti  í  hval  116. 

Seyðisfjörðr  í  ísafirði  616,  620. 

Seyla,  sjá  Seila. 

Síða  (hérað)  í  Vestr-Skaptafells- 
sýslu  298,  783,  784,  852. 

Síða  í  Vestrhópi  479. 

siðaskipti  411. 

siðvani,  siðvenja  148, 176, 177, 191, 
213,  239,  241,  252,  253,  254, 
287,  327,  496,  627,  645,  725, 
729. 

sif,  sifjar,  sifskapr,  sifjaðr  26,  27, 
29,  31,  60,  133,  200,    206,   210, 


REGISTR. 


1057 


328,    517,    530,    557,    564,    570, 

591,    597,    598,    602,    752,    753, 

754,    755,    756,    763,    798,    803, 

820,    838.    -    sifkona   517.    — 

sifjaspell  60,  135,  382,  763.  Sbr. 

frændsemi,  guðsifjar. 
Sigfússon:  Sæmundr. 
Sighvatr,    rekaeigandi    með    norð- 

austr-ströndum       {=      Sighvatr 

Hálfdánarson?)    310,    311,    314, 

863. 
Sighvatr  Hálfdánarson  frá  Keldum 

riddari  (d.    1303)    95-100,  125, 

265—267,  304.  305,  314,  863. 
Sighvatr  á  Leirhólum  406. 
Sighvatr     Vigfússon    landi,     kórs- 

bróðir  í  Niðarósi    20,    106,   146, 

154,  322—323. 
Sighvatsdóttir :  Steinvör. 
Sighvatsnautr,  skógr  í*ykkvabæjar- 

klaustrs  1  Langanesi  740. 
Sighvatsson:  Einar,    Jón,    Sigurðr, 

Sturla,  Þórðr. 
sigiUum,  sigiUa  147,  189,  191, 194, 

304,    353,    390,    674,    702,    705^ 

718,    848.    —     sigilli    munimen 

304. 
Siglufjörðr  í  Eyjafjarðarsýslu  374, 

375.  —  Siglufjarðará  374. 
Siglugrímsey  á  Breiðafirði  116. 
Siglunes  í  Eyjafjarðarsýslu  443. 
Sigluvík  á  Hornströndum  620. 
Sigmundarson:  Indriði,  Njáll,  Run- 

ólfr,  Sveinbjörn. 
Sigmundr    Einarsson     ofíicialis     í 

Skálholti  og  príor  í  Viðey  734. 
signingar  26,  31.  35,  841. 
Signarr  biskup  af  Færeyjum  (1320 

— c.  1341)    499,    502—506,  510, 

864. 
signet  851. 
Sigríðarhólmr    á    Breiðafirði    117, 

635. 
Sigríðarstaðaós    í    Húnavatnssýslu 

728. 
Sigríðr  systir  Þóru  358. 


Sigríðr  Styrkársdóttir  357,  358. 

Sigrlðr  Sveinsdóttir  673. 

Sigtún    á   Staðarbygð    í    Eyjafirði 

453. 
Siguatr,  sjá  Sighvatr. 
Sigurðardóttir:  Þórunn. 
Sigurðarson,  sjá  Sigurðsson. 
Sigurðarstaðir  í  Bárðardal  438. 
Sigurðarstaðir     á     Melrakkasléttu 

432. 
Sigurðr  727. 
Sigurðr,    er    gefr    til    Vallakirkju 

456. 
Sigurðr    Ásgeirsson    í    Grindavík 

362. 
Sigurðr  Bergsson  á  Leysingjastöð- 

um  í  Dalasýslu  717, 
Sigurðr  Bjarnarson  305,  707—708. 
Sigurðr  Bjarnarson  744. 
Sigurðr     Björnsson     lögmaðr     (d. 

1723)  56,  129,  139,  568.  —  lög- 

bók  hans  129. 
Sigurðr  Erlingsson  tafsi  erkibiskup 

í  Niðarósi  (1230-1252)  241. 
Sigurðr  Eyjólfsson  165. 
Sigurðr  Grímsson  746. 
Sigurðr    Guðmundarson     úr    Hh'ð 

(Lögmannshlíð)  lögmaðr  305,  306, 

307,    308,    309,    315—317,    318, 

320. 
Sigurðr  Guðmundarson    yngri  lög- 

maðr  587. 
Sigurðr     Gunnarsson     prófastr     á 

Hallormsstað  (d.  1878)  874. 
Sigurðr  Jónsson  prestr  á  Grenjað- 

arstað  (d.  1590)  89,  293.  —  Sig- 

Urðarregistr  89,  320,  424. 
Sigurðr  Jónsson,  norrænn  367. 
Sigurðr  Jónsson  prófastr  í  Holti  í 

Önundarfirði  (d.  1730)  273,  275, 

638. 
Sigurðr  kanunki  í  Björgvin  714. 
Sigurðr  kórsbróðir  i  Niðarósi  20. 
Sigurðr  ólafsson  prestr  á  Refstöð- 

um  (1602—1629)  67. 
Sigurðr  prestr  (norrænn)  281. 


1058 


REGISTR. 


Sigurðr  prestr  ræðismaðr  í  erki- 
biskupsgarði  729. 

Sigurðr  Sighvatsson  lögmaðr  íOrkn- 
eyjum  721. 

Sigurðr  seltjörn,  Sighvatsson  hins 
auðga  84,  450. 

Sigurðr  Þorvaldsson  88. 

Sigurðsson,  Sigurðarson:  Ásbjörn, 
Auðíinnr,  Finnbjörn,  Guðmundr, 
Haraldr,  Jón.  Oddr,  Sturla, 
Sveinn,  Sverrir,  l^órarinn.  í*or- 
gils. 

Sigvaldadóttir :  Ástriðr. 

Sigvaldi  kórsbróðir  1  Niðarósi  20. 

Sigvarðr  kórsbróðir  í  Niðarósi  106. 

Sigvarðr  Þéttmarsson  biskup  1  Skál- 
holti  (1238—1268)  635,  650. 

Sigvattus,  sjá  Sighvatr. 

sík  hjá  Neslandi  447. 

Silalækr  í  Laxárdal  í  Suðrþingeyj- 
arsýslu  431. 

silfr  57,  157.  168,  178,  197,  198, 
199,  200,  235,  327,  329,  331, 
383,  542,  544,  552,  701,  722,  — 
enskt  silfr  722.  —  norrænt  silfr 
331.  —  smátt  silfr  157.  —  stórt 
silfr  157.  -  brent  silfr  178, 
327.  —  skírt  silfr  331.  —  smíðað 
silfr  722.  —  hálfr  örtugr  silfrs 
542.  —  eyrir  silfrs  198,  205.  - 
eyrir  brenz  silfrs  fyrir  .vj.  aura 
168.  —  xij.  aurar  silfrs  701.  — 
hálí  mðrk  silfrs    199,    200,   383. 

—  mörk  silfrs  forn  552.  —  iij. 
merkr  silfrs  197.  —  viij.  merkr 
brendar  781.  —  xv.  merkr  silfrs 
norrænar  331.  —  prestasilfr  544. 

—  silfrslátta,  silfrsláttr  153,  157. 

—  textus  og  apocalipsis  silfr- 
búin  62.  -  silfrflingja  á  kant- 
arakápu  689.  —  silfrhirðsla,  er 
geymt  er  í  corpus  domini  474. 

—  huslker  með  silfr  85,  681, 
779,  780.  —  silfrkaleikar  66, 
114,  257,  261,  359,  403,  427, 
439,  463.    -  silfrker    463,    740. 


—  plenarius  silfrbúinn  463.  — 
propiciatorium  af  silfri  456.  — 
rós  af  silfri  781.  —  silfrrós  góð 
728.  —  skrín  með  silfr  683,  709. 

—  skurn  silfrbúin  781.  —  altar- 
issteinn  silfrbúinn  776.  —  texta- 
búnaðr  með  silfr  686.  —  þjón- 
ustuhús  af  silfri  471.  480.  — 
þjónustuker  úr  silfri  440.  452. 

Silfrastaðir  i  Blönduhh'ð    í  Skaga- 

firði  462,  488,  857.    Sbr.  Sylfrek- 

staðir. 
silki:  ein  petea   af    silki    363.     — 

altarisklæði   af    silki    117,    258. 

378.  —  höklar  af  silki  442.  781. 

—  silkimerki  474.  —  silkipungr 
446. 

Símon  postuli  614. 

Símon  mágr  Bóthildar  332. 

Símon  Þorsteinsson  prestr  345. 

Símonarson:  Indriði. 

simonia    (symonia)    94,    103,  142, 

353,  354.  —  simoninispeningr  53. 
Siuguatr,  sjá  Sighvatr. 
Siugurdr,  sjá  Sigurðr. 
Sixtus  páfi  (papa)  hinn  helgi  (257 

—259)  409,  430.  —  festum  Sixti 

papæ  430. 
sjálfdæmi  643. 
Sjálfkvíar    miUi    Hólms    og    Gufu- 

skála  á  Rosmhvalanesi  76. 
sjálfsmorð  110,  111,  207,  223,  225, 

631,  550. 
sjómenn  160,  860. 
sjónhending  3,   4,    75,   76,  77,  82, 

164—166,  359,  484,  621,  736. 
Sjóvarborg  í   Skagafirði   467—468. 

Sbr.  Borg. 
sjöttareiðr,  sjá  séttareiðr. 
skaði  294,  338,  402,  589,  627,  710, 

759,    788,    846.    —    skömm   og 

skaði  294,  338.  —  fullréttisskaði 

402.   -   skaðabót  283,  287. 
skafnar  skrár    og    bréf   305,    310, 

330,  619,  728.    —    at  skafa  letr 


REGISTR. 


1059 


(skipanir)  af  bókum  182.  254, 
591,  595,  647.     Sbr.  rasura. 

Skafrofa,  teigr  Ásskirkju  í  Keldu- 
hverfi  429. 

Skagafjörðr  345,  346,  460,  726, 
729,  730,  744,  835. 

Skagi  á  Akranesi  403. 

Skagi  (Garðsskagi)  77.  —  Skaga- 
fles  77. 

Skagi  í  Húnavatns-  og  Skagafjarð- 
arsýslu  46P,  462»,  469,  492, 
753,  756.  —  Skagaströnd  469. 

Skál  í  Hornafirði  770. 

Skál  á  Síðu  782—783.  —  Skálar- 
hraun  855-856. 

Skálá  í  Sléttuhlið  673—674. 

Skálaholt,  sjá  Skálholt. 

Skálahvammr  í  Lóni  í  Austr- 
Skaptafellssýslu  769. 

Skálaland  í  Presthólahreppi  426. 

Skálanes  á  Melrakkasléttu  313. 

Skálarey  á  Breiðafirði  116. 

Skálavik  í  ísafjarðarsj'slu  576, 
864.  —  Skálavíkrgnúpr(?)  576, 
864. 

Skálavík  við  Skötufjörð  620,  621. 

Skáldabær  í  Álptaveri  (sbr.  nú 
Skálmarbær)  739,  740. 

skáldskaparmál  287. 

Skáley  í  Laxá  í  Suðrþingeyjar- 
sýslu  434. 

Skálholt,  Skálaholt  (Schalholt,Skala- 
hold,  Scalahult,  Scalholtensis, 
Scaloholtensis,  Scalotensis),  Skál- 
holtskirkja  (ecclesia  Scalholten- 
sis),  Skálholtsstaðr  í  Biskupstung- 
um  23,  46,  63,  66,  67-76,  94,  95, 
98,  100,  123—125,  138,  159, 
161,  175,  185,  189,  190,  191, 
192,  237,  238,  241,  242,  243, 
262,  263,  264,  265,  266,  267, 
268,  270,  271,  275,  278,  323— 
325,  331,  333,  354,  355,  361, 
362,  363,  403,  409,  505^  506, 
507,  608,  509,  510,  511,  512, 
514,    555—556,    563,    566,    579, 


582,  592,  594,  596,  608,  610, 
612,  614,  618,  621-623,  634, 
635,  637,  638,  645,  672,  673, 
676,  717,  718,  720,  721- 
724,  730,  731,  733,  734,  747, 
748,  772,  774,  775,  785,  787, 
789,  790,  796,  800,  815,  822, 
823,  825,  830,  845,  847,  851, 
865—869.  —  Skálholtsannálar 
333,  595,  789,  851.  —  Skálholts 
biskup,  biskup  af  Skálholts- 
kirkju  46,  94,  96,  98,  100,  264, 
267,  268,  324,  325,  362,  409, 
504-506,  507,  509,  510,  511, 
555,  563,  566,  610,  623,  723, 
724,  730,  731,  734,  747,  789, 
822,  847.  —  Skálholtsbiskups- 
dæmi,  Skálholtsbiskupsríki,  Skál- 
holtsstikti  11,  72,  125,128-129, 
242,  268,  279,  824,  325,  356, 
363,  423-424,  511,  672,  743.— 
Skálholtsbók  hin  eldri  (forna, 
góða,  betri)  28,  129,  147,  171, 
174,  175,  192,  275,  353,  501, 
513,  612,  629.  -  Skálholtsbók 
hin  yngri  28,  37,  147,  174,  251, 
612,  794.  —  electus  Scalhol- 
tensis  502—503. —  máldagabækr 
Skálholtsstóls  423-424,  676 
(brunnar).  Sbr.  máldagi.  —  ráðs- 
maðr  í  Skálholti  734,  851.  — 
ráðsmannseiðr  í  Skálholti  509 — 
510.    -  Registrum  Schalholtense 

67.  —    Registr    Skálholtsstaðar 

68,  94.  —  rekar  Skálholtsstóls 
67-76,  124—125,  618,  621  — 
623,  785.  -  Skáíholtsskilmálar 
355.  —  stúkan  í  Skálholti  263. 

skáli  á  Víðivöllum  (1340)  730.  — 
í  Þykkvabæ  1  Veri  (1340)  737. 

skáli  (fiskiskáli)  431.  —  skálagerð 
425,  836. 

Skáli  á  Langanesi  (Skálaland)  71, 
74. 

Skálmarbær   í   Álptaveri   871.    — 


1060 


REGISTR. 


Skálmarbæjarhraun     871.       Sjá 

Skáldabær. 
Skálmholt,    kirkjujörð  frá    Breiða- 

bólstað  í  Fljótshlíð  687. 
Skammá  á  Tvídægru  359. 
Skammbeinsstaðir    í    Holtum    87, 

88,  662,  691. 
Skammhéðinsnes  á  Melrakkasléttu 

90,  312,  313,  322,  486. 
Skammstaðir    í    Héraði    (Öræfum) 

776. 
Skánar  (Skáni)  konungr  833,  858. 
Skaptá  á  Síðu  780,  855,  856,  872. 

—  Skapláreldr  (1783)  783,  853, 

872,  873.  —  Skaptáreyrar  873. 
Skaptafell  í  Héraði  (Öræfum)  774. 
Skaptafellssýsla,      Skaptafellsþing, 

Skaptárþing  298,    337,  768,  853, 

855,  871.  —    lýsing  Skaptafells- 

sýslu  853. 
Skaptárdalr  á  Síðu  789,  871,  872. 
Skaptárnes  (í    Skaptártungu)    739, 

872. 
Skaptártunga   í    Vestr-Skaptafells- 

sýslu  740,  783,  784,  854. 
Skapti  Bergsson   prestr   (líklega   í 

Miklaholti)  714,  848. 
skaran:  at  skara  bókrauðu  skinni 

329. 
Skárastaðir  í  Aðaldal  434. 
Skarð  í  Gnúpverjahrepp   í   Árnes- 

sýslu  662. 
Skarð,  selstaða   frá  Grenjaðarstað 

431. 
Skarð  1  Fnjóskadal  789. 
Skarð  undir  Jökli  849.   Sbr.  Hraun- 

skarð. 
Skarð  hið  ytra  á  Landi  676,  687, 

695—696. 
Skarð  í  Langadal  (Geitaskarð)  472. 
Skarð  í  Meðallandi   739,  872,  873. 

—  Skarðsá  872.  —  Skarðsmenn 

873.  —  Skarðsmýri  873. 
Skarð    á    Mýrum    577—579.     Sbr. 

Sygnaskarð.  —  Skarðsmenn  578. 


Skarð  hið  eystra  á  Rangárvöllum 
87,  88,  637(?).  675(?),  688,  693. 

Skarð  á  Skarðströnd  117,  634— 
636,  650.  —  Skarðsbók  110, 
147,  162,  171,  185,  200,  203, 
323,  337,  367,  512,  513,  701, 
787. 

Skarð  í  Öræfum  774. 

Skarðsá  í  Bleiksmýrardal  453. 

Skarðsá  í  Sæmundarhlíð  301,  398. 

Skarðshlíð  undir  Eyjafjöllum  676, 
677. 

Skarðskinn,  afrétt  frá  Viðey  247, 
248. 

Skarðsströnd  í  Dalasýslu  634,  635, 
636,  650. 

Skarfanes  á  Landi  696. 

Skarfasker  á  Breiðafirði  117. 

Skarfshóll  í  Miðíirði  482. 

skarpr  fiskr  (harðfiskr)  620.  Sbr. 
skörp  skreið. 

skattr  243,  287,  335,  365,  391, 
393,  588,  787,  788,  844,  859, 
860.  —  réttir  skattar  844.  — 
kaupskattr  532,  588.  —  Róma- 
skattr  233,  234,  544.  —  skatt- 
bændr  á  íslandi  (1311)  373— 
375.  —  skattgjöf  497.  —  skatt- 
lofan  íslendinga  (1320)  497.  — 
skattlönd  332,  333,  845-846. 

Skaunafylki  859. 

skegg  (sbr.  krúna)  532,  550,  804. 

Skeggi  BoUason  í  Skógum  676. 

Skeggi  Njálsson  í  Skógum  (d.  1262) 
84,  677. 

Skeggjadóttir:  Hildr. 

Skeggjason:  Eyjólfr. 

Skeggjastaðir  á  Langanesströndum 
71,  74. 

Skeggjastaðir  á  Rosmhvalanesi  78. 

Skeggjastaðir  í  Staðarsveit  á  Snæ- 
fellsnesi  114. 

Skeið  (Skeiðsland),  eyðijörð  á  Þegj- 
andadal  í  Suðrþingeyjarsýslu 
(sbr.  nú  Skeiðarkot)  434. 

Skeiðarmúli    í  Isafjarðarsýslu  621. 


REGISTR. 


1061 


skeifa:  sexboruð  skaflaskeifa,   sjá 

hestajárn  (hross). 
Skeljafell  í  Þjórsárdal  866,  868. 
Skeljahamar   á  Melrakkasléttu  90. 

—  Skeljahamarsósar  90,  862. 
skemdarvíg  109,  764,  765. 

sker  með  Dalahólm  í  Miðdölum  í 
Dalasýslu  736.  —  sker,  er  Vatns- 
fjarðarkirkja  á  620. 

skermusk  (sbr.  scaramuccia)  329. 

Skersund  620. 

Skíða  í  Noregi  281,  282,  847. 

Skíðastaðir  í  Skagafirði  647. 

Skíðastaðir  í  Laxárdal  1  Skaga- 
fjarðarsýslu  301. 

Skíðastaðir  í  Tungusveit  373. 

skil,  vera  í  skilum  549,   573,  699. 

—  skilamaðr  198,  205. 
skildagi  157,    208,    217,    266,  277, 

395,  501,  660,  705,  711,  735, 
736. 
skilgetin  börn  197,  204,  344,  382, 
384—385,  395,  399,  844.  -  skil- 
getinn  faðir  393.  —  skilgetin 
móðir  385.  —  skilgetinn  (eig- 
innar  konu)  sonr  58,   413,    414. 

—  skilgetinn  ættleiðingarsonr 
393.  —  skilgetinn  sonarsonr  199, 
205. 

skillingr  (skildingr)  538.  —  enskir 
skillingar  (shillings)  544,  552. 

skilmáli  348,  711,  730.  -  skilmáli 
við  Noregs  konung  498.  —  Skál- 
holts  skilmálar  355. 

skilnaðr,  skilnaðr  hjóna  211,  399, 
529,  539,  549,  753,  763,  797, 
802,  820,  838,  840.  —  skilsmál 
94. 

skilríki  382,  385,  393,  543,  544, 
593,  629,  660,  727,  744,  746, 
754,  764,  820,  849,  850.  —  full 
skilríki  754,  764.  —  skilríkir 
menn  198,  203,  205—206,  211, 
267,  344,  382,  383,  385,  392, 
649,  744,  759.  —  óskilríkir  menn 


382,    385.     -    skilrík    (skilvís) 
vitni  346,  418. 
skinn:    at  skara  bók  rauðu  skinni 
329.   —   bukkskinn   norræn  375. 

—  geitskinn  375.  —  v.  dekra 
huda  jslenzkra.  halfan  þridia 
dekor  islenzkra  bvkskinna  375. 

—  kattaskinn  171.  —  lamba- 
skinn  171.  —  kyrhúð  171.  — 
öldungshúð  171.  —  skinn  (fóðr) 
undir  slopp  463.  Sbr.  húð,  sel- 
skinn. 

Skinnalón  á  Melrakkasléttu  90,  314, 
321,  432,  486.  —  Skinnalónsós 
90.    —    Skinnalónsreki   90,  314. 

Skinnastaðir  í  Axarfirði  307,  308, 
309,  312,  320,  322,  426—427, 
486,  488.  —  rekaskrá  Skinna- 
staða    320.     —    Skinnastaðabók 

364,  582,  825. 

skip  (sbr.  bátr,  búza,  karfi,  sela- 
bátr)  114,  152,  153,  156,  178, 
184,    194,    243,    287,    335,    355, 

365,  544,  552,  617,  637,  649, 
708,  722,  723,  788,  834,  853, 
857.  —  vj.  skip  gangi  árlega  af 
Noregi  til  íslands  335,  497.  — 
skip  erkibiskups  152.  —  skip 
konungs  156.  —  skip  staðarins 
í  Skálholti  243.  —  skip  áttært 
117.  —  kúgildisskip  65.  —  fjög- 
urra  hundraða  skip  433.  — 
skipbrot  184,  587.  —  skipadráttr, 
schipdracht  152,   157,  302,  365. 

—  skipafé  197,  204.  —  skipa- 
gángr  til  íslands  335,  497.  — 
skiphald  854.  —  skipshlutr  153. 

—  skipshöfn  166,671.  —  skipa- 
leigur  153.  —  skipreiði  537.  — 
skipruðning,  skiparuðniug  126, 
234.  —  skipstaða  82.  —  upp- 
sátr,  skipauppsátr  77,  425.  — 
skipstjórnarmaðr,  skiparil53,178 
184,  394,  587.   —  skipviðir  587. 

—  viðskip  287. 
Skipagil  í  Kjós  82. 


1062 


REGISTR. 


skipan  (at  hval;  sbr.  hvalr)  69, 
73,  312,  315,  316,  322,  428, 
486. 

skipan,  skipanir  58 — 61,  174,  175 
—178,  180,  182,  184,  185,  187, 
188,  192,  193,  195,  196,  210— 
211,  213,  219,  225,  241,  243, 
253,  254,  255,  266,  275,  279, 
288,  291,  293,  295,  296,  297, 
298,  325,  326,  327,  345,  351. 
364^  366,  381,  383.  384,  386, 
387.  394,  395,  413,  414,  419, 
498,  499,  500,  510—514,  520, 
530,  540,  545,  550,  551,  555, 
556,  561,  563,  564,  566,  567, 
568-571,  582,  585,  591,  594, 
596.  611,  612,  613,  614,  623, 
625,  628,  630.  632,  637,  638, 
640,  702,  705,  706,  709,  710, 
712,  713,  719,  720,  733,  748, 
749,  751,  760,  762,  764,  765, 
788,  789,  790,  793,  805,  808— 
810,  814,  816,  823,  826,  827, 
828,  834,  886,  840.  -  alsherjar- 
skipan  511.  623.  —  skipan  bisk- 
ups  (biskupa)  668,  638,  751, 
762.  —  skipan  erkibiskups  499. 
511.  —  skipan  heilagra  feðra 
225,  840.  —  forn  skipan  151.  — 
skipan  heilagrar  kirkju  564,  810. 
—  lögteknar  skipanir713.  —  páfans 
(páfaleg)  skipan  253,   630.    760. 

—  skipanir,  er  menn  gera  fyrir 
sál  sinni  150.  —  yfirskipan  181, 
584.    —   skipanarbréf  624,    843. 

—  skipanabækr  713.  —  skipanir 
Árna  biskups  í*orlákssonar  23 
—37,  42-43,  49—51,  51-52, 
123,  128-129,  192-194,  279— 
280.  —  skipan  Jóns  erkibiskups 
(1280)  174—188.  —  skipanir 
Jörundar  erkibiskups  275 — 278, 
351—354.  — skipanir  Eilífs  erki- 
biskups  498-502,  510-574. 
623  —  633.  —  skipanir  Jóns  bisk- 
ups  Haldórssonar  582—594,  611, 


611—612.  612-614.  —  skipanir 
Páls  erkibiskups  702—707,  709— 
714,  748—764.  —  skipan  Jóns 
biskups  Sigurðarsonar  789 — 831. 
—  skipan  Árna  erkibiskups 
Einarssonar  836-844. 

Skipavík  á  Tjörnesi  316,  318,  319. 

Skipholt  í  Hrunamannahrepp  664, 
669. 

skiptagerð  673. 

skiptitíund  18,  613,  614,  639  799, 
822.     Sbr.  tiund. 

skírdagr  39,  42,  46,  132,  592,  798. 

skírn,  heilög  skírn,  skírníng,  skír- 
ing  25.  30-31,  35,  48—49, 
50—51,  133,  180,  224,  276,  365, 
481,  513,  515.  516,  517,  519, 
520.  535,  540,  545,  556-558. 
563-565,  567,  571,  583,  611, 
639,  640,  710,  749,  755,  756, 
757,  761,  792,  794,  795,  798, 
799,  800,  802,  803,  805,  808, 
809,  810,  811,  813,  814,  816, 
817,  821,  822,  823,  824,  825, 
827,  829,  830,  839,  840.  — 
endrskírn  barna  794,  798.  — 
óskirt  barn  515,  519.  556,  558, 
563-565,  571.  756,  757,  794, 
798,  805,  817,  821,  824.  825, 
839.  —  óskírðir  menn  225.  — 
heimaskírn  840.  —  hrákaskírn 
25,  30,  798,  811.  —  skemri  skírn 
25—26,  30-31,  35,  810.  - 
skírnardreglar  50.  —  skírnarem- 
bætti  276.  —  skírnarklæði  26, 
31,  35.  —  skírnarkufl  810.  — 
skíringarnafn  761.  —  skírnar- 
fontr,  skírnarketill,  sjá  kirkja.  — 
skírnarsár  276,  822. 

skirsla  227,  539. 

Skjaldabjarnarvík  á  Ströndum  617. 

Skjaldbreið  undir  Jökli  849. 

Skjaldúlfr  kórsbróðir  1  Ósló  20—21. 

Skjálgsson:  Þorsteinn. 

skjóða  276. 

skjói  fyrir  fé  434. 


REGISTR. 


1063 


skjóla,  skjólur  168.  169,  708. 
Sbr.  kerald,  ketill  (katlamáls- 
skjóla). 

skjótr  (reiðskjóti)  126. 

skóföt  38,  734.  —  skóklæði  38. 

Skógar  (Skógaland)  í  Hrófbergs- 
hreppi  í  Strandasýslu  119,  408. 

Skógar  í  Axarfirði  320,  426.  — 
Skógareki  426. 

Skógar  undir  Eyjafjöllum  691.  — 
Skógar  eystri  676,  677.  —  Skógar 
ytri  675—677.  —  Skógaeignir 
676.  —  Skógalén  676. 

Skógar  í  Hvammssveit  633,  634. 

Skógfell  hið  neðra  milli  Voga  og 
Grindavíkr  76. 

Skóghraun,  sjá  Hraun  í  Fljóts- 
hverfi. 

skógr,  skógar  683,  722,  769,  771, 
772,  834,  865  -  869.  —  at  hafa 
til  .X.  vætta  í  skógi  (á  Hálsi  í 
Fnjóskadal)  oc  svo  timbr  sem 
þarf  439.  —  skógar  til  fjárhúsa 
(í  Hruna)  664.  —  skógaheiti, 
skóganöfn  865—869.  —  skógar- 
leigur  153.  —  skógamörk  865. 
—  skógarrót  uppblásin  871.  — 
skógr  1  Bláfelli  undir  EyjafjöU- 
um  683.  —  hrishögg  í  Borg  frá 
Garpsdal  577.  —  skógr  í  Branda- 
landi  á  Síðu  (brunninn  1  Skaptár- 
eldi  1783)  852.  -  draghrís  í 
Búðardal  í  Meðallandi  854.  — 
skógar,  skógarfleki  í  Fnjóskadal 
439—440,  446.  —  skógar  með 
Geirsbrekku  360.  —  skógar  Haga- 
kirkju  á  Barðaströnd  259.  — 
teigr  í  Kerrbrekkuskóg  616.  — 
samviðunarskógr  frá  Viðey  í 
Hraunum  í  Gullbringusýslu  247, 
248.  —  skógar  Hrunastaðar 
(Hellisskógar,  Álptavellii',  í'or- 
steinshöfði,  Maríuhrís,  Knausi) 
665.  —  skógar  í  Húsafellshrauni 
og  fyrir  norðan  (Norðlinga)  fljót 
frá  Gilsbakka  859.  —  kolskógr  í 


Jökulkelduskógi  621,  —  hrísrif 
undir  Jökli  í  hrauni  og  um 
Stapa  166.  •—  skógr  í  Kallbak  á 
Látraströnd  451.  —  kúgildi  í 
Krossskógum  i  Eyvi.idardal  í 
Suðr-Múlasýslu(frá  Vallanesi)  83. 

—  skógr  í  eyjum  á  Kúðafirði 
854.  —  skógar  í  Langanesi  (til 
f'ykkvabæjarklaustrs)  740.  — 
skógarteigar  í  Langanesi  (undir 
EyjafjöUum)  til  Miðbælis  679.  — 
skógar  í  Lóni  í  Austr-Skaptafells- 
sýslu:  skógarhögg  iSkálahvammi 
og  skógarteigr  í  Stifningahlíð  til 
Stafafells  769.  —  skógartópt  í 
Luciuhöfða  666.  —  skógr  í  Lækj- 
ardals  landi  í  Axarfirði  426.  — 
hálfs  hundraðs  skógr  í  Mánafelli 
til  í*óroddsstaða  436.  —  skógr 
Möðruvalla  í  Eyjafirði  449.  — 
víðirif  í  Naustvíkum  á  Ströndum 
617,  864.  —  skógr  í  Norðrárdal 
482.  —  c.  raptviðar  i  Rauðsskóg  á 
Reykjanesi  frá  Garpsdal  577.  — 
skógarteigr  í  Sandvatnshlíð  til 
Haukadals  669.  —  skógartópt 
(til  Viðeyjar)  í  Selvíkrskógum 
247,  248.  —  skógar  í  Skálar- 
hraunum  (sbr.  Brandaland)  855, 
856.  —  skógar  í  Skálmarbæjar- 
hraunum  i  Álptaveri  871.  — 
skógr  1  Skarði  hinu  ytra  695.  — 
skógar  í  Skoradal  64,  247,   248. 

—  kolskógr  (frá  Kálfafelli  í  Fljóts- 
hverfi)  i  Skorum  (Núpstaðarskóg- 
um)  778,  779.  —  skógr  Breiða- 
bólstaðar  í  Fljótshlíð  hjá  Stapa 
689.  —  hríshögg  í  Staðarholt  í 
Garðslandi  í  Aðaldal  4.  —  skógr 
í  Trostansfirði  576.  —  (skógar) 
teigar  í  Valahrísum  434.  —  Jarl- 
staðateigr  i  Valahrisum  436.  — 
hrís  milli  Vindelsgarðs  og  Stapa 
á  Skagaströnd  470.  —  skógar  í 
Þjórsárdal  (Austrskógar  Árnes- 
sýslu)  865—869.   —  vij.   skógar 


1064 


REGISTB. 


(teigar)  í  í*órsinörk  85,  681.  — 
skógar  í  Öræfum  (Héraði):  hrís- 
högg  í  Breiðárland  773.  —  skóg- 
artópt  hjá  Björgum  og  í  Hrúta- 
feUi  774.  —  hrishögg,  viðarhögg 
í  Hólaland  771,  773.  —  skógr  í 
Kvískerjalandi  milli  Kambskarðs 
og  Vattarár  773.  —  skógr  út  frá 
Sauðabólsskógi  til  Möðruhóla  og 
allar  (skógar)  tungur  yfir  Sauða- 
bólsskógi  776.  —  skógarteigar 
miUi  Skriðu  og  RauðaheUa  776. 

—  Sbr.  hris,  kolgerð,  víðir,  viðr. 
skokkr  á  hníf  (sbr.  hjöU)  6,  7,  8,  10. 
skóU  326.  -  skólaklerkr  326-327. 

—  skólameistari  322,  327. 
Skona  konungr  845. 
Skoptahólmr   á  Breiðafirði  116.  — 

Skoptahólmsklettr  116. 
Skorradalr   í  Borgaríirði    64,    247, 

248,  403. 
Skorur  eystri  og  vestri  (eystra  og 

vestara  fjaU  í  Núpstaðarskógum) 

778,  779. 
skot  213.  —  skot  (í  hval)  79,  269. 

—  skothluti  (í  hval)  311,  312, 
316,  317,  318.  319.  — .skotmanns- 
hlutr,  skotmannshluti  (=  skot- 
hluti)  69,  73,  79,  80,  91,  249,  250, 
269,  311,  314,  315,  316,  317, 
319,  321,  427,  432,  486.  —  skot- 
mannshlut  varðveiti  landeigandi 
80.  —  skothvalr  308,    309,   320. 

--  skotmannshvalr  307. 
skreið  132,  134,  153,  164,  176, 
187,  301,  407,  411,  443,  480, 
482,  486,  498,  672,  681,  691, 
728,  729,  740.  —  tíu  tigir  skreiðar 
691.  —  merkrstykki  skreiðar 
132,  134.  —  vætt  skreiðar  fyrir 
.xij.  álnir  442.  —  skörp  skreið 
176,  600.  —  konungsskreið  154. 

—  matskreið  729.  —  tíunda- 
skreið  154.  —  skreiðartiund  153. 

—  skreiöartoUr  430.  Sbr.  fiskr. 
skriða,  skriður  200,  206. 


Skriða  í  Aðaldal  1,  2,  3—5. 

Skriða  (Skriðuklaustr)  í  Fljótsdal 
396,  776. 

Skriða  hin  mikla  í  Héraði  (Öræfum) 
776. 

Skriðnafell  í  Suðrþingeyjarsýslu  92. 

Skriðufell  í  Gnúpverjahrepp  865, 
869. 

Skriðulækr  1  Grýtubakkahrepp  446. 

skript  (sbr.  poenitencia,  penitencia) 
25,  30,  37,  38—42,  45,  46.  59— 
61,  132,  133,  134,  139, 181,  197. 
204,  220,  224.  227,  264,  291, 
292,  411,  513,  519-525,  535, 
540,  545—548,  553,  554.  558- 
560,  565,  567,  572,  592,  596— 
606,  621,  628,  629,  638,  641, 
648,  698,  707,  713,  715,  752, 
753,  756,  757,  759,  762,  764,  792, 
795,  797.  801,  805,  806,  807, 
808,  811,  812,  816,  817,  818, 
819,  -820,  821,  824,  827,  829, 
831,  838,  839,844.  —  ber  skript 
797.  —  endalaus  skript  598,  600, 
606.  -  fuU  skript  605,  838.  — 
leynd  skript  797.  —  hinar  leingstu 
(stærstu)  skriptir  606.  —  Lítil 
skript,  hinar  smærri  skriptir  598, 
599,  600,  603,  605.  -  óskript- 
aðir  menn  519,  545,  568,  565, 
805,  817,  825.  -  skriptir  fyrir 
hórdóm  39—40.  —  stórskriptir 
527,  555,  562,  572,  639,  706.  — 
stórskriptamenn  508,  592.  — 
Þorláksskriptir  596.  —  æfinleg 
skript  39,  41,  42,  —  iij.  vetra 
skript  597,  602.  —  iv.  vetra 
skripl  132,  597,  602.  -  v.  vetra 
skript  597,  602,  603.  —  vj.  vetra 
skript  597,  602.  —  vij.  vetra 
skript  132,  696—598,  602.  — 
viij.  vetra  skript  596,  597,  601, 
602.  —  ix.  eðr.  x.  vetra  skript 
596,  601,  602.  —  xiv.  vetra 
skript  133.  —  skriptaboð  Árna 
biskups     Þorlákssonar     37—42, 


REGISTR. 


1065 


131,  861.  -  skriptaboð  Hóla- 
biskupa,  Jörundar,  Laurentius  og 
Egils  130—138.  —  skriptaboð 
Jóns  biskups  Haldórssonar  596 
—606.  —  skriptaboð  Þorláks 
biskups  helga  37,  596,  601,  605. 

—  skriptborin  synd  (misgjörð), 
at  skriptbera  synd  513,  520—522, 
523,  524,  525,  546,  547,  548, 
553,  558,  559,  560,  561,  572, 
749,  750,  752,  757,  762,  806, 
807,  808,  817—819.  —  skripta- 
dóttir  133.  —  skriptafaðir  38, 
631,  752,  763,  —  skriptagangr 
181,  276,  613,  523,  547,  553, 
559,  683,  752,  759,  762,  806. 
807,  817,  818,  819,  839,  844.  — 
skriptamaðr  131,  133.  —  skripta- 
mál  57,  126,  196,  204,  244,  364, 
513,  614,  519,  620,  522,  524,  636, 
546,  548,  563,  554,  558—560, 
565,  567,  569,  572,  749,  759,  806, 
807,  817,  818,  819,  863.  —  leynd 
(leynileg)    skriptamál    196,    204. 

—  skriptrofi,  at  rjúfa  skriptamál 
60.  567,  669,  572,  806,  819. 

skrúðklæði  170,  285. 

Skröblustaðir  í  Svarfaðardal  456. 

skröksögur  167. 

Skuggabjörg  1  Höfðahverfi  447. 

Skúlason:  Haldór,  Þorlákr. 

skuld,  skuldir  154,  195,  198,  218, 
265,  274,  284,  286,  326,  339- 
341,  356,  393,  394,  623,  648, 
649,    650,    664,    657,    674,    761, 

'  762,  787,  788,  834,  841.  —  skuld- 
laust  fé  287.  -  stórskuldir  725. 

—  skuldir  .X.  merkr.  eðr.  x. 
mörkumstærri834.  —  x.  hundraða 
skuldir  674.  —  skuldir  kaup- 
manna  286,  356,  788.  -  skuldir 
íslendinga  við  kaupmenn  648 — 
649,  787—788.  —  skuldaheimting 
723,  834,  841.  —  skuldamál  656. 

—  skuldalyktingar     (lokningar, 


slokningar,  slekkingar)  394,  751. 

—  skuldunautr  344.  —  skulda- 
reikningr  727,  761.  —  skulda- 
staðir  789.  —  skuldskeyting 
722.  skuldahjón,  skuldahjú,  sjá 
skylda. 

Skúli    Ingason    prestr,    ráðsmaðr 

Hólastóls  581. 
Skúli,  norrænn  maðr  282. 
Skúli  Magnússon  landfógeti  421. 
Skúmsson:  Jón. 
Skúmsstaðir  í  Landeyjum  87,    88, 

690.  —  Skúmstaðafjara  88. 
Skúmstunga  (-ur)  1  Þjórsárdal  866, 

868. 
Skúmuhellir  í  Strandasýslu  617, 
Skurð-Grímr,   sjá  Grímr  Skútuson. 
skurðr  (klæða)  532,  550,  804. 
skurðr  (hvals),  hvalskurðr  69,    73, 

305,    308,    316,    317,    318,    319, 

320.  -  einn  skurðr  69,    73.    — 

skuðr  eins  manns  311,  315. 
Skurðr(inn)  í  Meðallandi  855,  872, 

873.    —  Skurðbær   í  Meðallandi 

872,  873. 
Skutilsfjörðr  í  ísafjarðarsýslu  260, 

699,  700. 
skutilsveinar  104,  144,   162,  365. 
Skútuson:  Grímr,  Ingimundr. 
Skútustaðir     í     Suðrþingeyjarsýslu 

430,  488. 
skyld   (sbr.    ískyld,    prestr,    prest- 

skyld)    396.     —     skyld    í    land 

(heimaland)  410,  464. 
skylda    (til    kirkju)    774,    786,    — 

Sbr.  lýðskylda,   þegnskylda. 
skyldardagr  327. 
skyldmenni,  skyldir  menn  289,  647, 

767.     Sbr.  frændsemi. 
skylduhjón,   skuldahjón,   skuldahjú 

218,  633,  844. 
Skymstaðir,  sjá  Skúmsstaðir. 
skyr:    xxx.  fjórðungar    skyrs    687. 

—  tunna  skyrs  672.  —  hálf  fjórða 
tunna  skyrs  738.  —  skyrker  873. 


1066 


REGISTR. 


skæðatollr  um  alla  Bitruna  409.  — 
í  Lundarbrekkuþingum  438. 

skömm  (líkamleg  saurgan)  113. 

skömm  og  skaði  294,  338. 

Skörð  í  Húsavikrhreppi  ISuðrþing- 
eyjarsýslu  317,  318,  319.  — 
Skarðakirkja  317.    318,    319. 

Sköröugil  ytra  í  Seiluhreppi  í 
Skagafirði  301.  398. 

Skötufjörðr  við  ísafjörð  616. 

slátr  29,  61.  63,  109,  129.  270.  — 
limr  slátrs  109.  —  iij.  hundruð 
í  slátrum  678.  —  v.  hundruð  í 
Slátrum  735,  736.  —  slátrtollr 
konungs  í  Björgvin  109. 

slátta.  sláttur,  sláttr:  sláttur  á 
Álamýri  165.  —  meö  Lurkanslæk 
166.  —  í  Hvolsland  í  Fljóts- 
hverfi  779,  780. 

Sleðbrjótr  í  Jökulsárhlíð  83.  — 
Sleðbrjótsmenn  83.  —  Sleðbrjóts- 
sandr  708. 

sleittan,    sleittrlegr  dáraskapr  329. 

Slétta  90,  320,  sjá  Melrakkaslétta. 

Sléttadalr  (nú  Sléttárdalr)  1  Húna- 
vatnssýslu  471,  474. 

Sléttárdalr  á  SkagastrÖnd  471. 

slím  711. 

Slítandastaðir  (þrennir)íStaðarsveit 
á  Snæfellsnesi  114. 

sloppr,  sloppar  276,  536,  541,  792, 
793,  795,  800,  805,  808,  809, 
822,  823,  826,  829.  —  yfirsloppar 
276,  536,  641.     Sjá  kirkja. 

slý  434. 

Slý  í  Meðallandi  781,  782. 

slægjur  (sbr.  slátta)  870. 

Smáhamrar  í  Sleingrímsfirði  408. 

smáhólmar  þrír  á  Breiðafirði,  er 
Helgafellsklaustr  á  116. 

smalamaðr  291. 

smali  (búsmali)  434. 

smálönd  447. 

Smámöl  á  Melrakkasléttu  313. 

smátollar  115. 

smíði,    smíðar    154,    171.    —    flat- 


smíði  171.  —  vörusmíði  171.  — 

smíðað  silfr  722.    —  smíðaleiga 

612. 
smiðr,    smiðir  612.  —    grjótsmiðir 

157.  —  gullsmiðr  701.  —  stein- 

smiðr  178.  —  trésmiðr  157. 
smjör  57,  176,  195,  284,  442,  446, 

480,    482,   486  (opt),    644,    672, 

687,  691,  738,  740,  742,  782.  — 

laupar  smjörs  375,  644.  —  smjör- 

laupr  176.  —  tveir  hlutir  fjórð- 

ungs  mjörs    eða    fjórðungr    osts 

195. 
smurning  26,  31,  85,  616. 
Smyrlafell  við  Finnafjörð  71,  74. 
Snara    Ásláksson     lendr    maðr    í 

Noregi  333.  350. 
Snartarstaðir  (Snartastaðir)  í  Gnúpa- 

sveit  309,   311,  ,315.  —  Snartar- 

staðareki  309,  311. 
Snjallshöfði  (Sniallzhavfdi,   Snellz- 

hofdi.  SneiUzhavfdi)  á  Landi  86, 

88.  697. 
Snjólfsson:     ólafr. 
snjór,  bræddr  snjór  25,  31,  35,  516, 

798,  811,  839.  —   at  moka  snjó 

frá  kirkju  442.  —  snjóalaus  jörð 

850. 
Snóksdalr  í  Dölum  257—258,  736. 
Snorrason:      Ásgrímr,     í*orsteinn, 

f  orvaldr. 
Snorri  727. 
Snorri    Andrésson     í    Bjarnarhöfn 

329.  849—850. 
Snorri     hirðmaðr     Noregskonungs 

281. 
Snorri  bóndi  á  Hólmi  á  Rosmhvala- 

nesi  80. 
Snorri  í  Hvammi  í  Miðfirði  482. 
Snorri  Jónsson  í  Gunnarsholti  692. 
SnorriNarfason,annaðhvort  Skarðs- 

Snorri    eða  Snorri  lögmaðr  120. 
Snorri    Narfason    prestr    á  Skarði 

(Skarðs-Snorri  d.  1260)  89,   120. 
Snorri  Narfason  lögraaðr  (d.  1331) 

120,  635»,  636,  637. 


REGISTR. 


1067 


Snorri  í*orleifsson  (kyngir)  ofíicia- 
lis  1  Skálholtsbiskupsdæmi  619. 

Snorri  Þorleifsson  850. 

Snæbjörn  Stephánsson,  Gíslasonar, 
prestr  í  Odda  867. 

Snæfellsnes  (Snefellznes)  114,  241, 
850.  858. 

Snæristaðir  í  Vatnsdal  477. 

societas  (verzlunarfélag)  237. 

Sogn  (Sognia)  1  Noregi  503,  859. 

Sokkason :     Bergr. 

Sokki  ívarsson  442. 

sókn,  lagasókn  173,  198,  205.  263, 
265,  269,  369,  402,  491,  841.  — 
at  villa  sókn  198,  205.  —  sóknar- 
laust  649.  —  fjársókn  199,  383, 
384,  654,  657.  -  málsókn  229. 
—  vélasókn  402.  —  sóknarmaðr 
(sýslumaðr)  498. 

sóknarfólk,  sóknarmenn  275,  515, 
518,  519,  523,  527,  529,'  535, 
536,  538,  541,  543,  545,  547, 
549,  555,  556-558,  560,  562, 
563-565,  569,  572,  573,  592, 
630,  639.  710,  791,  795,  797, 
798,  806,  807,  809,  815,  819, 
821,  828. 

sóknarkirkja  188,  197,  204,  418, 
528—530,  550,  556,  639,  641, 
759,  792,  795,  801.  802,  806, 
816,  822,  824,  825,  826,  827, 
829—831,  841. 

sóknarprestr  52,  58,  59,  177,  197, 
276,  513,  515,  519,  520,  528, 
536,  541 ,  543,  545,  556,  558,  563, 
565,  566,  573,  592,  593,  707^ 
710,  757,  758,  759,  798,  799, 
807,  811,  813,  838,  843,  844. 

sól  skal  ráða  um  sumar,  en  dagr 
um  vetr  79.  —  áðr  þriðja  sól 
sé  af  himni  246. 

sólarsteinn451,668,775.  Sbr.kirkja. 

Sóleyjar  í  Noregi  153. 

Sóleyjarteigr  á  Grenjaðarstað  431. 

Sólheimar  í  Hrunamannahrepp  664. 

Sólheimar  ytri  í  Mýrdal  742  —  743. 


873.    —    Sólheimar    eystri    743. 

—  Sólheimasandr  691,  792,  805, 

814,  816,  826,  830,  874. 
Solveig  húsfreyja  í  Búagarði  341. 
Sonakaupangr  764,  766. 
sorores  (nunnur)  352,  703. 
spádómr  224. 
Spákonufell     á     Skagaströnd    251, 

469—470,  488.    -    Spákonuarfr 

251,  471,  475.   —  Spákonufells- 

menn  251. 
spámaðr,  spámenn  625,  753,  768. 
Sparbyggjafylki  1  Noregi  859. 
Sparfwenfelt,  Johannes  G.  94. 
spell  277. 
spellreiðar  422. 
sperra  (í  húsi)  333. 
spiritus     sanctus     135,     186—137, 

140,    352,    513,    517,    521,   545, 

546,  702,  818,  839. 
spíta:  krismaspítur  800,  811. 
spítall,  spítali  158,   507,   792,   796, 

803,  809,  822,  829,  845.    -  spí- 

tala  ráðsmaðr  507. 
spizs  652. 

spjald.  spjöld  626,  630. 
spjald    (á  bók)    439.    —    tréspjöld 

443. 
Spjaldhagadómr  (1495)  379. 
spolia  724.     Sbr.  rán. 
spónn,  spænir  (matspænir)  781. 
spónn,    tréspónn    526,     548,     555, 

562. 
sponsa  140,  211. 
Sporðr  í  Trékyllisvík  617. 
Staða-Árni,    sjá    Árni    Þorláksson 

biskup. 
Staðarbakki  í  Miðfirði  (sbr.  Bakki) 

423,  482—483,  488. 
Staðarfell  (undir  Staðarfelli)  í  Dala- 

sýslu  636—637.    —    Staðarfells- 

bók  11.   -  Staðarfellsþing  637. 
Staðarhóls-Páll  411.  —  Staðarhóls- 

bók  11,  290,  291,  293. 
Staðarholt  í  Aðaldal  4,  436. 
Staðarholt  í  Meðallandi  868. 


1068 


REGISTR. 


Staðarhorn  =  bæjarhornið  á  Staða- 

stað  850. 
Staðarstaðr  76   =  Staðr  í  Grinda- 

vík. 
Staðarstaðr  114    =    Staðr  á  Snæ- 

fellsnesi. 
Staðarsveit  á  Snæfellsnesi  850. 
staddi  (úrskurðr)  719. 
staðr  hins  heilaga  ólafs  150.   151. 
staðr  heilags  í'orláks  biskups  230. 
staðr,  staðir:    Staða-Árni,  sjá  Árni 

íorláksson.    —    staðarbætr  440. 

—  staðafé,  staðarfé  267,  439,  581. 
Sbr.  fé.    —    staðaforráð  52 — 55, 

261.  —  staðarforráð  í  Odda  92 
— 93.  —  staðarforráð  í  Odda  og 
Vatnsfirði  94-100.  —  staðir  og 
tíundir   undir   biskups  vald   36. 

—  staðamál  52-55,  62,  83,  92 
-93,    94-100,    239,    241,    251, 

262.  263,  264—268,  323,  423, 
621.  —  staðamenn,  staðarmenn 
256,576.  —  staðarspell  427,  428, 
465,  678.  —  staðr  á  Gilsbakka 
358.  —  staðr  1  Grímstungum  477. 

—  sbr.  staðr  i  Grindavík.  —  sbr. 
Staðarfell.  —  staðr  á  Gunnars- 
stöðum  í  fistilsfirði  69,  73.  — 
staðr  í  Görðum  á  Álptanesi  362. 

—  staðr  1  Görðum    á    Akranesi 

263.  —  staðr  á  Hálsi  i  Fnjóska- 
dal  439—440.  —  staðr  at  Helga- 
felli.  sjá  Helgafell.  —  staðr  á 
Hólum  í  Hjaltadal,  sjá  Hólar.  — 
staðr  í  Holti  undir  EyjafjöIIum 
84,  86,  581,  681,  682.  —  staðr  í 
Holti  í  Önundarfirði  262.  —  staðr 
1  Hruna  664—666.  —  sbr.  Staðr 
í  Hrútafirði.  —  staðr  á  Höskuld- 
stöðum  471.  —  staðr  í  Kinn  436. 

—  staðr  í  Kirkjubæ  á  Síðu,  sjá 
Kirkjubær.  —  staðr  í  Kirkjubæ 
í  Tungu  708.  —  staðr  í  Krysu- 
vík  124-25,  361.  —  staðr  í 
Laufási  447.  —  staðr  á  Munka- 
þverá  (þverá),   sjá  Munkaþverá. 


—  staðr  Odda  92-93.  —  í 
Otrardal  576.  —  staðr  í  Reykja- 
holti  241.  —  sbr.  Staðr  á  Reykja- 
nesi.  —  staðr  í  Reyninesi,  sjá 
Reynines.  —  staðr  í  Selárdal 
241.  —  staðr  í  Skálholti,  sjá 
Skálholt.  —  staðr  á  Snæfellsnesi 
114,  241.  —  sbr.  Staðr  í  Súgan- 
firði.  —  staðr  á  Söndum  í  Dýra- 
firði  832.  —  staðr  í  Viðey,  sjá 
Viðey.  —  Vallastaðr  í  Svarfaðar- 
dal  446.  —  staðr  at  Þingeyrum, 
sjá  Þingeyrar.  —  staðr  í  í*ykkva- 
bæ  íVeri  737—740.  —  staðirnir 
(Grenjaðarstaðr  og  Múli)  308, 
309,  320,  431.  432. 

Staðr  í  Grindavík  76,  245,  246, 
248. 

Staðr  í  Hrútafirði  424,  483-485, 
488.' 

Staðr  i  Noregi  271,  272. 

Staðr  á  Reykjanesi  650. 

Staðr  í  Reyni(s)nesi,  sjá  Reynines. 

Staðr  á  Snæfellsnesi  (Ölduhrygg) 
114,  241. 

Staðr  í  Steingrímsfirði  621,  864. 
Sbr.  Breiðibólstaðr. 

Staðr  í  Sógandafirði  575—576. 

Stafafell  í  Lóni  768—769. 

Stafangr  (Stafanggir,  Stavangria, 
Stafangrensis)  í  Noregi  105,  106, 
144,  145,  152,  154,  157,  175, 
185,  189,  191,  239,  275,  351, 
353,  499,  501,  502—506,  608, 
624,  630,  702,  705,  709,  746, 
845. 

Stafholt  í  Stafholtstungum  262. 

Stafn  (Stafin)  í  Noregi  371,  372. 

Stafn  (eyðijörð)  í  Skíðadal  455. 

Stafnes,  sjá  Starnes. 

Stakkaberg  á  Skarðsströnd  636. 

Stakkanes  í  Steingrímsfirði  261. 

Stakkey  á  Breiðafirði  116. 

stakkskurðr  850.  —  tvítugr  stakk- 
skurðr  850.    Sbr.  torf. 

stallari  konungs  265. 


REGISTR. 


1069 


Stálpagerði  (sbr.  nú  Skálpagerði)  í 
Eyjafirði  485. 

Stangasker  á  Breiðafirði  82. 

Stapaland  í  Vestr-Skaptafellssýslu 
738. 

stapi,  stapar:  stapar  þrír  116.  — 
stapi  í  Gnúpasveit  309.  —  stapi 
(=  Arnarstapi)  166.  —  stapi  (= 
Mávastapi  á  Skaga)  250. —  stapi  (= 
Vindelsstapi)  470.    Sbr.  fuglstapi. 

Stapi,  skógarítak  frá  Breiðabólstað 
í  Fljótshlíð  689. 

Starkaðarhólmar  í  Héraði  (Öræfum) 
776. 

Starkaðarson :  Ormr,  f'óroddr. 

Starkaðr  prestr  (Eymundarson?)  í 
Kirkjubæ  í  Hróarstungu  708. 

Starmýringar  í  Álptafirði  í  Suðr- 
Múlasýslu  768. 

Starnes  (Stafnes)  á  Rosmhvalanesi 
77,  79,  81. 

Starrastaðir  í  Mælifellsþingum  í 
Skagafirði  465. 

Starrdalr  í  Kjalarneshreppi  64. 

statutum,  statut,  statuta  28,  140, 
160,  174-175,  185,  188,  192, 
212,  221,  226,  231,  275,  279, 
351,  352.  353,  498,  500,  501, 
511,  514,  517,  5]  8,  533,  534, 
537,  545,  567,  568,  573,  582, 
612,  630,  701,  702—706,  709, 
710,  711,  712,  713,  748,  750, 
761,  789,  790,  793,  794,  813, 
814,  815,  828,  830.  —  biskupa- 
statuta  568,  790.  —  ólöglegar 
statútur  fyrri  biskupa  568.  — 
statuta  provincialia  703,  705.  — 
statuta  regalia  &  provincialia  140. 
—  statuta  synodalia  703,  705. 
Sbr.  skipan. 

staur  í  hólmi  í  Guðmundarlóni  306, 
310,  434.  —  staur  í  mel  309. 

steði  157,  479. 

Steðjubakki  (sbr.  Hunkubakkar)  í 
Vestr-Skaptafellssýslu  739,  872. 

stefna,  stefnur  157,  197,  168.  199, 

Uipl.  Isl.  II.  B. 


201—202,  221,  287,  333,  838, 
349,  364,  373,  390,  413,  417, 
418,  514,  532,  535,  536,  540— 
543,  550,  556,  563,  566,  572, 
632,  640,  655,  721,  728,  804, 
•  825,  838,  850,  856.  -  at  stefna 
með  lagaprófi  653.  —  stefna  at 
orðfuUu  ok  lögfullu  653,  654.  — 
stefna  at  lögmáli  réttu  654, 656.  — 
stefna  til  þings  655,  657.  — stefna 
biskupa  157. — heimastefna,heim- 
stefna  296,654,657.  — lagastefna, 
lögleg  stefna  197,198,390,653.  — 
hálfs  mánaðar  stefna.  xiiij.  nátta 
stefna  198, 654.  —  mánaðarstefna 
221.  —  xij.  mánaða  stefna  390. 

—  Sbr.  prestastefna.  —  Sbr.  sala- 
stefnur.  —  stundarstefna390,391. 

—  utanstefna,  utanstefning  335. 
356,  498,  856.  —  þingsstefna  176, 
356,  655.  —  stefnudagr  393,  418, 
654.   -  stefnufall  157,  200,  204. 

—  stefnuforsögn  655. 
Steig  í  Mýrdal  742. 

Steinadalr   i  Kollafirði   í  Stranda- 

sýslu  258. 
Steinar  undir  EyjafjöUum  85,  679 

-680. 
Steinastaðaskógr  í  í*jórsárdal  866. 
Steindór,   er  gefr  Helgastaðakirkju 

hökul  437. 
Steindór  á  Guðmundarlóni  á  Langa- 

nesi  310. 
Steindórsson:  Jón. 
Steingrímr  Jónsson  biskup  455,  863, 
Steingrímr  (á  Mel  1  Miðfirði)  482. 
Steingrímsfjörðr  í  Strandasýslu  119, 

261,  407—408,  863. 
Steingrímsson :    Hannes  (Johnsen), 

Pétr  (sbr.  Marteinsson,    sem    er 

rétt). 
Steinkross  á  Rangárvöllum  87. 
steinn.  steinar  526,  548,  562,  791, 

795,  821,  828.  Sbr.  altarissteinn. 
steinn:  vatnsker  af  steini  679.  — 

steinsmiðr  178. 

68 


1070 


REGISTR. 


steinn  sem  landamerki :  steinn  í 
Harðbaksmöl,  steinn  í  Hestanes- 
möl  90,  308,  312.  —  stórir  steinar 
i    (Hrútafjarðar)háls    brún    484. 

—  grásteinn  fyrir  ofan  mölina 
inn  frá  Hvaltjðrnum  90.  — 
steinn  í  Lambanesi  70,  71,  78, 
74,  306  (steinn  hinn  míkli).  — 
steinn  í  Lónsósi  á  Langanesi 
306,  310,  484  (í  Guðmundarlóni). 

—  steinn  í  Melskarði  313.  — 
steinn    á    Skagaströnd    470.    — 

—  steinar  þeir,  er  taka  sjón- 
hending  í  Veðrafoss  164.  — 
steinn  1  Viðjarvik  75,   307,   813. 

—  stór  steinn,  skógamark  í 
Þjórsárdal  868. 

Steinn  í  Noregi  327. 

Steinn  Grímsson  í  Haukadal  62. 

Steinólfr  647. 

Steinólfshólmar  tveir  á  Breiðaíirði 

116. 
Steinsholt  1  Gnúpverjahrepp  396— 

397,   663,    867,   869.  —  Steins- 

holtsskógr  í  í'jórsárdal  865. 
Steinsholt      (Steinholt)     í     Héraði 

(Öræfum)  776.  —  Steinshyltingar 

(Steinhyltingar)  776. 
Steinsmýri    eystri    (efri)   í  Meðal- 

laudi  781,  782,  873.   —   Steins- 

mýii  syðri  781,   782.   — -  Steins- 

mýrarfljót  873. 
Steinsson:  Hafliði. 
Steinstaðir  í  Tungusveit  í  Skaga- 

íirði  373.  —  Steinstaðavöllr  373. 
Steintó  71,  sjá  Steintún. 
Steintún    í    Skeggjastaðaþingum    í 

Norðrmúlasýslu  71,  74. 
Steinunn     Óladóttir,      Svarthöfða- 

sonar  852. 
Steinvör   Sighvatsdóttir  á  Keldum 

92,   96,    99.    —    Steinvararsynir 

(Loptr,  Sighvatr,  Sturla)  92. 
stekkjarmór  4,    Sbr.  stökkr. 
Stephán   Gíslason    prestr   í    Odda 

(d.  1615)  869. 


Stephán    Gunnarsson.    Gíslasonar, 

ráðsmaðr    í    Skálholti    (1589    og 

þar  eptir)  124, 
Stephán    Gunnlaugsson    prestr    í 

Saurbæ     í    Eyjafirði     og     síðan 

ábóti    á  Munkaþverá    649—650, 

788—789. 
Stephán  Jónsson  biskup  í  Skálholti 

577,  621,  772. 
Stephán  kórsbróðir  í  Niðarósi  20. 
Stephán      píslarvottr      (Stephanus 

protomartyr)  257-258,  482.  736. 

—  Stephanuskirkja     á     Melstað 

482.  -  i  Snóksdal  257—258,  736. 
Stephánsson :  Gunnlaugr,  Jón,  Snæ- 

björn,  Úlfr. 
sterlingi  236,  303.  —  denarii  ster- 

lingorum  303. 
stífbarn  (stjúpbarn)  761. 
Stifningahlíð  í  Lóni  í  Austr-Skapta- 

fellssýslu  769. 
Stígr    Jónsson    á    Ljósavatni    439, 

858. 
stika,    stikur    394,    652.   —  réttar 

stikur  394. 
stika  (merki)  854. 
stikkhnífar  800. 
Stikuvík  í  Bitru  633. 
Stjórdælafylki  í  Noregi  859. 
Stjörnusteinn  á  Eyrarbakka  75. 
stofa   181,   535,  571,  721,    728,  — 

Ábótastofa    í  í'ykkvabæ    í    Veri 

(1340)  737.  —  málstofa  282,  351, 

372,  413.    —  matstofa  bræðra  í 

í'ykkvabæ  (1340)  737.  —  Mikla- 

stofa  í  í'ykkvabæ  (1340)  737.— 

myrkvastofa  584.  —  setstofa  646. 
!      —  stofuhurð  535,  571.  —  stofu- 

tjöld    í  þykkvabæ  737. 
Stokkseyri     í   Árnessyslu     75.    — 

Stokkseyringr,    skógr  í  í'jórsár- 

dal  867,  868. 
stola  536,    541,    599,    604.      Sjá 

kirkja. 
stóU  152,  180,  502.  —  stólsmáldagi 

778—779,  -  stólsráðsmaðr  509. 


REGISTR. 


1071 


stórbrotamenn  567,  S69,  592. 

stórbýlisjörð  870. 

stórefni  382. 

stórglæpir  527,  529,  583,  625,  752., 

754,  763. 
stórhlutir,  stórirhlutir  326.  600,797. 
stórhöfðingi  756. 
Stórkonugröf  í  þjórsárdal  866,  867, 

868. 
stórmál,    stórmæli  172,    200,    206, 

223,    369,    371,    375,    529,    539 

549,  569,  761,  805.  —  stórmæli 

bygðarfleyg    369.    —    stórmæla 

(stórmála)  rykti  369.  — 
Stórólfshvoll,  sjá  Hvoli  neðri. 
stórskript,  sjá  skript. 
stórskuldir.  sjá  skuld. 
stórsyndir  752. 
Stóruvellir    á  Landi,    sjá  Vellir  á 

Landi. 
Stoxeyringr,  sjá  Stokkseyringr. 
Storm,  Gustav,  prófessor  222,  864. 
Straglastaðir  á  Rosmhvalanesi  (sbr. 

nú  ívarshús)  78. 
Strandarbarmr  í  Noregi  357. 
Strandarhali  í  Landeyjum  87. 
Strandarholt  í  Meðallandi  872.    - 

Strandarholtsós  872. 
Strandarhöfuð  í  Landeyjum  87,  691. 
Strandir  í Strandasýslú  618,  622, 785. 
Strandsel  í  Ögrsþingum  í  ísafirði  615. 
Stranguinensis  episcopus  608. 
Straumfjarðará   í   Hnappadalssýslu 

848. 
Straumliólmr(Stromholmr)áBreiða- 

firði  116. 
Straumlón  á  Melrakkasléttu  90,  308, 

312,     313,    314,     315,     432.    — 

Straumlónsós  90,  308,  312,  314, 

316,  432. 
Straumland  á  Lista   í  Noregi  350, 

351. 
Straumsnes  í  Lóni  í  Austr-Skapta- 

fellssýslu  769. 
streingr  (skipskaðall)  722. 
Strindafylki  í  Noregi  859. 


Strjóna  í  Eiði  í  Noregi  330,  331. 

Strönd  í  Björgvin  415. 

Strönd  456  =  Árskógarströnd. 

Strönd  119=  Galmaströnd  í  Stein- 
grímsfirði.  —  Strandar  lönd  119. 

Strönd  76  =  Vatnsleysuströnd. 

Strönd  í  Landeyjum  87. 

Strönd  í  Selvogi  123-125,  361, 
362.  —  Strandar  hluti  í  hvalreka 
361.  —  Strandarkirkja  123—125, 
361.  —  rekaskrá  (máldagi) 
Strandarkirkju  123—125,  361.  — 
—  Strandar  landl24.  —  Strandar 
menn  124,  361.  —  Strendr 
(=  Strandarmenn)  124.  —  Temp- 
lum  Strandense  124. 

Stúfaholt  í  Holtum  í  Rangárþingi 
88. 

stúka(n)  í  Skálholti  263. 

stuldr  (sbr.  þjófnaðr)  57,  135,  187, 
188,  230,  231,  233,  286,  392,  394, 
416,  523,  547,  554,  559,  565, 
597,  598,  603,  653,  751,  762, 
801,  818,  824,  831,  844.  — 
stuldr  til  einnar  örtugar  109.  — 
kirkjustuldr  187,  230,  231. 

Sturla,  rangæskr  maðr  138,  139. 

Sturla  Arngrímsson  íLágey  (1311) 
740. 

Sturla  Hálfdanarson  frá  Keldum 
98. 

Sturla  Jónsson,  Pétrssonar,  herra 
331. 

Sturla  Sighvatsson  á  Grund  89. 

Sturla  Sigurðarson  484. 

Sturla  þórðarson  lögmaðr  2,  123, 
243  (?) 

Sturla  prestr  á  Þóroddsstöðum  436. 

Sturli  Geirsson  451. 

Sturluhlaup  úrKötlu  (1311)  853,854. 

Sturluson:  f*órðr. 

Stykkishólmr,  ey  á  Breiðafirði  116. 

Styrkárr,  prestr  norrænn  271,  823. 

Styrkársdóttir :  Sigríðr. 

Styrkársson :  Erlendr.  Hafrbjörn, 
Páll. 

68* 


1072 


REGISTR. 


Styrmir  Kárason  prestr  hinn  fróði 

85. 
Styrsbrekka  í  Biskupstungum  670. 
stöðull  671. 

Stöðulslækr  í  þistilsfirði  69.  78. 
-stökkr  (=  stekkr)  671. 
Staung    í    í'órsmörk    85,     681.  — 

Stangarskógr  85.  681. 
stöpuU  (turn  á  kirkju)  239. 
Stöpull.ReynistaðarklaustrsjörðSOl, 

398. 
subdjákn  524,   527,  547,  549,  555, 

560,    591,    753,    763,    806,    819. 

820.    Sbr.  djákn. 
subsidium,  subsidium  terræ  sanctæ 

161,    236,    237,    607,    609,    610 

715,  717. 
subtile  845.     Sbr.  kirkja. 
subventio  terræ  sanctæ  237. 
Suðreyjar  326. 

Suðrlönd  á  Skarðsströnd  117. 
Suðrnes  í  GuUbringusýslu  362. 
suffraganeus,     episcopus   suffraga- 

neus,     frater    suffraganeus   122, 

190-191,    351,    702,    747,    847, 

848.     Sbr.  lýðbiskup. 
Súgandaey  á  Breiðafirði  116. 
Súgandafjörðr  í  ísafjarðarsýslu  360, 

575. 
Súlnahamar    við    Sveinungsvík    i 

þistilsfirði  90.      Sbr.  Súlnahöín. 
Súlnahöfn  við  Sveinungsvik  (Súlu- 

hafnir,    Súluhöfn)     (sbr.    Súlna- 

hamar)  90,  307,  312,   320,   321, 

486. 
Súlnastapi  á  Hornströndum  620. 
Súlufell  í  Héraði  (Öræfum)  774. 
Súluhafnir    (Suluhöfn),    sjá  Súlna- 

höfn. 
Súlur  í  Grýtubakkahreppi  í  Suðr- 

þingeyjarsýslu  446,  455. 
suraardagr  (fyrsti)  451.  —  sumar- 

mál  349.  —  miðsumar  442,  469'. 
Sumarliðason :  Eiríkr,  Sveinn. 
Sumarliði  á  Snæfellsnesi  850. 
summa  festa  132.    Sbr.  festum. 


Summa  Remundi   de    Penna   forti 

de  penitentialibus  216,  601. 
Sund  1  Höfðahverfi  446,  864. 
Sundfjörðvar  1  Noregi  859. 
Sundhlíð,    eyðijörð  í  Grímstungna- 
þingum  (Snúðhlíð  í  Jónsmáldaga 
ogPétrsmáldaga;  sbr.  Smiðshóll  í 
jarðabók  Árna  Magnússonar)  476. 

Sunulendingar  355.  —  Sunnlend- 
ingafjórðungr  62,  63,  374,  375, 
792,  805,  814,  816,  826,  830. 

Sunnmæri  í  Noregi  859.  —  Sunn- 
mærafylki  859. 

sunnudagr  26,  41,  132,  133,  134, 
275,  280,  331,  332,  418.  510, 
536,  541,  573,  606,  710,  733, 
801,  824,  831,  838. 

Surtla  (bók  =  MSt.  59.  4to)  9, 
14,  17. 

suspensio,  pena  suspensionis,  su- 
spensus  499,  500,  501,  515,  518 
—519,  533,  536,  543,  545,  550- 
552,  ,556-558,  565,  632,  704, 
804,  805,  812,  817,  825.  Sbr. 
privacio. 

Svalbarð  á  Svalbarðsströnd  448 — 
449,  488,  857.  —  Svalbarðsbók 
171.  —  Svalbarösfeðgar  (Magnús 
þorkelsson  og  Jón)  202,  203.  — 
Svalberðingar  399. 

Svalbarð  í  þistilsfirði  425—426, 
488.  -  Svalbarðsá  68,  73.  - 
—  Svalbarðsárós  68,  73. 

Svalbarði  857  =  Svalbarð  á  Sval- 
barðsströnd. 

Svangar  í  Skorradal  403. 

Svarbólsgrafir  í  Geiradal  577. 

svardagi  (sbr.  eiðr)  177,  272,  520, 
546,  553,  558,  658,  659,  707,  744, 
745,  759,  804,  807,  817,  825. 

svarðreip  862.  Sbr.  funes  bale- 
narum. 

Svarfaðardalr  í  Eyjafjarðarsýslu 
456. 

Svarfaðarklettr  á  Breiðafirði  li7, 
635. 


REGISTR. 


1073 


Svartá  í  Tungusveit  í  Skagafirði  373. 
Svarthamar  á  Tjörnesi  428. 
Svartskinna  (bók  =  MSt.    27.  4to) 

2,  68,  95. 
Svartsson:  Magnús,  Oddr. 
Svecia  610,  845. 
Sveinatunguskógr    Snóksdalskirkju 

736. 
Sveinbjarnarson :  Eiríkr. 
Sveinbjörn      Sigmundarson     Súð- 

vikingr  618. 
sveinn,  sveinar  157,  363,  544,  552, 

722.  732,  747,  811,  834.  —  bisk- 

ups  sveinn  508.  —  sveinn  erki- 

biskups  544.  —  heimulegr  sveinn 

732.    —    klerkasveinar  365.    — 

skutilsveinn  144,  152,  365. 
Sveinn  guUi  281,  282. 
Sveinn  (nyrðra)  674. 
Sveinn    Jónsson    kaupmaðr    644, 

645. 
Sveinn    Runólfsson  í    Fljótshverfi 

(1615)  779. 
Sveinn    son  Sigríðar   Sveinsdóttur 

673. 
Sveinn  Sigurðarson  673. 
Sveinn  Sumarliðason  379. 
Sveinn     Sveinsson     í     Vopnafirði 

(1618)  318. 
Sveinn  prestr  á  Tjörn   í    Svarfað- 

ardal  457. 
Sveinn  (á  Völlum  i  Hólmi)  466. 
Sveinn  (þórisson)  langr,  herra  345, 

346. 
Sveinsdóttir:  Sigríðr. 
Sveinsson:      Brynjólfr,    Jón,     Og- 

mundr. 
Sveinungsvík    við   þistilsfjörð    90, 

307,  312,  317,  321,  486. 
sveit  (hérað)  270,    443,    444,    593, 

860.  —  sveitarmenn  443. 
sverð  bannsetningar  176,  187. 
Sverisvöllr    (Særivöllr   í  Pétrsmál- 

daga)  í  Grýtubakkahreppi  446. 
Sverrir  Sigurðarson  Noregskonungr 

108,  172. 


Sverrisson:  Hákon,  Ketill. 

Svertingr  dans  281. 

Syertingsstaðir  í  Aungulstaðahreppi 
í  Eyjafirði  442. 

Svíar  367,  510,  579,  644,  646,  647. 
649,  651,  673,  701,  719,  721, 
722,  727,  833,  845,  857.  -  Svía- 
ríki  847.    —   Svíþjóð    491,    859. 

—  Svíakonungr,  sjá  Svíar. 
Svignarkleif    (sbr.     Sygnakleif)    á 

Ströndum  261. 
Svignaskarð,  sjá  Sygnaskarð. 
svín   215,    224,    287.     —     verðlag 

svína  (grísir,  sýr)  170.  —  grísa- 

gylt  617.    —  gyltur  með  grísum 

575,  738. 
Svíná  (sbr.   nú  Purka)  í  Náttfara- 

vík  91,  431,  439,  487. 
Svínadalr  í  Skaptártungu  784,  872. 
Svínafell  í  Héraði   (Öræfum)    774. 

—  Svínfellingar  778,  779. 
Svínafell  í  Hornafirði  770. 
Svínalækr  við  Mjósyndi  fyrir  Flat- 

eyjardal  91. 
Svínanes  í  Héraði  (Öræfum)  775. 
Svínasker  á  Breiðafirði  117. 
Svínavatn    í  Húnavatnssýslu    251, 

474,  488.  —  Svínvetningav  250. 
Svínbjúgr  í  Miðdölum    í  Dalasýslu 

736. 
Svíney  á  Breiðafirði  636. 
Svíþún  (Svithunus)  hinn  helgi  189, 

199,  288,  649.    —    Svíþunsdóm- 

kirkja  189.   —   Svíþúnsvökudagr 

288. 
Sygnafylki  í  Noregi  859. 
Sygnaskarð    á    Mýrum     577—579, 

864. 
Sylfreksstaðir,  sjá  Silfrastaðir. 
symonia,  sjá  simonia. 
syndajátningar  forsögn  49. 
syndalausn  189,  699. 
syndicus  748. 
synodus  507,   515,    535,    536,  541, 

703,    789,    790,    791,    795,   796, 


1074 


REGISTR. 


814,  815,  821,  825,  826,  828,  830. 
—  synodalia  749. 

sýra:  sýruker  671. 

Sýrnes  í  Suðrþingeyjarsýslu  91. 

sýsla  126,  194,  262,  325,  340,  345, 
357,  362,  387,  394,  419,  583, 
649,  764,  765,  788.  —  biskups 
sýsla  126.  —  sýslubréf  383.  — 
sýslugjöld  765.  —  sýslumenn 
139,  150,  151,  152.  162,  182, 
195,  197,  198,  199,  201,  205— 
206,  240,  252,  253,  270,  273, 
275,  276,  290,  298,  334,  335, 
338-340,  344—347,  356,  357, 
364,  366-369,  371,  383—386, 
390—393,  394,  419,  497.  588, 
590,  627,  645,  646,  648,  649, 
715,  716,  723,  765,  834,  853, 
855,  856,  863.  —  lénsmenn,  um- 
boðsmenn,  sýslumanna  197,  649. 

systkin  andleg  50.  Sbr.  guðsifjar. 

systr  (nunnur):  systr  i  Reynistað- 
arklaustri  301.  —  reglusystir 
705.  —  systraklaustr  186,  354, 
501,  706.  —  systraklaustr  at 
Stað  í  Reyninesi  300.  —  systra 
lag  186.  —  systralifnaðr  354. 

Systrastapi  við  Skaptá  780. 

Syvardus,  sjá  Sigvardus,  Sigvarðr. 

Syvatus,  sjá  Sighvatr. 

sæ  (=  silki;  sbr.  frakkn. :  soie): 
kantarakápa  af  gulu  sæi  635- 

Sæbjörn,  lendr  maðr  333. 

Sæbjörn  prestr  í  Kirkjubæ  í  Tungu 
708—709. 

Sæból  á  Ingjaldssandi  í  ísafjarðar- 
sjslu  360. 

Sæból  i  Reykjarfirði  á  Ströndum 
620.  —  Sæbólsreki  620. 

sækjandi  (sakar)  231,  284,  292,  333. 

sældingr  i  jörðu  á  Húsatóptum  í 
Grindavík  377.     Sbr.  korn. 

Sælingsdalr  í  Dalasýslu  633.  — 
Sælingsdalstunga  633  -  634. 716— 
717.     Sbr.  Tunga  í  Sælingsdal. 

Sæluhöfn  í  Álptaveri  853. 


Sæluvik  1  Álptaveri  (sbr.  Sæluhöfn) 
853,  855,  856. 

Sæmundr  (um  daga  Jörundar  bisk- 
ups)  307. 

Sæmundr  Haraldsson  í  Odda  96,  99. 

Sæmundr  Magnússon  Hólm  prestr 
á  Helgafelli  853,  855. 

Sæmundr  Sigfússon  hinn  fróði 
prestr  1  Odda  96,  98. 

Sæmundarson:    Björn,  Jón. 

sæng  737.  —  hundraðssæng456.  — 
sængrklæði  737.  —  hálft  þriðja 
hundrað  í  sængrklæðum  698. 

særi  253,  539.  —  séttarsæri  589. 
—  tylftarsæri  652.     Sbr.  eiðr. 

særingar  (exorcismus)  26,  31,  35, 
861. 

Sævarland  í  þistilsíirði  307,  313, 
434.  —  Sævarlands  rekar  307, 
313,  434. 

sök:  raung  sök  417,  514,  543,  556, 
563,  567,  570,  638. 

söl  117.  671.  —  sölvafjara  117.  — 
sölvanám  671. 

Söley  á  Breiðafirði  116. 

Sölmundr  í  Eyvindarmúla  686. 

Sölmundarholt  í  Þjórsárdal  867. 

Sölmundarson :  Kári. 

söluvoðir  674,  691.    Sbr.  vaðmál. 

Sölvi  Guðlaugsson  á  Snæfellsnesi 
850. 

Sörlastaðir  í  Fnjóskadal  486. 

saungr  62,  63,  64,  113,  159,  161, 
188,  239,  279,  327,  448,  466', 
482,  513,  519,  524,  525,  528, 
529,  531,  533,  534,  536,  537, 
539,  541,  547,  548.  551,  554, 
556,  560,  561.  563,  566,  569, 
594,  596,  597,  598.  599.  600, 
601,  602,  603,  604,  605.  606. 
624,  635,  636,  641,  664,  668, 
669,  670,  672.  673.  682,  683, 
684,  685.  686.  690,  696—697, 
698,  699,  700.  758,  760,  771', 
772,  779,  783,  784.  786,  792, 
793,    797,    799,    801,    802.    804, 


REQISTR. 


1075 


805,  806,  812,  813,  814,  816. 
817,  819,  820,  823,  824,  826 
827,  828.  831,  832,  838,  842.  — 
aptansaungr  706,  793,  805,  8C9, 
816,  823,  826  827.  ~  lágasaungr 
276.  Sjá  kirkja.  —  Sbr.  óttu- 
saung.r.  —  skyldusaungr  578.  — 
yfirsaungr  840.  —  Sbr.  tíðasaungr. 

—  Sbr.  burtsaungr.  —  saunghús 
29,  63,  537,  761,  803.  —  sanghús- 
dyr  29,  761,  763. 

Sörkvir  Andréssou  350,  351. 
Soyla,  sjá  Seila. 

Taða  283,  284,  292,  302,  456,  740. 

—  brottfærsla  töðu  283.  —  mæli- 
hlass  töðu  302,  456.  —  iv. 
vættir  í  töðuklyfjar  740.  Sbr.  hey. 

tágar  710. 

takfal  157. 

takmark  443,  446,  617,  622,  865. 

takset  303.  —  taksetning  157,  364. 

talentum  farinæ  303,  304. 

Tangahorn     (Svínalækjartanga)    á 

Langanesi  71,  74. 
Tannstaðir  i  Hrútaíirði  483. 
Tannssynir  492.  —  Tannssona  reki 

492. 
taska,  töskur  800. 
taumar  (valds)  626. 
Tautra  (Tötra)  klaustr  í  þrándheimi 

323. 
tecta:  sarta  tecta  ecclesiæ  716. 
teigr,  teigar  83,  426,428,429,  431, 

434,  ,439,    461,  470.    —    þriggja 

hundraða    teigr    83.    —    teigr    í  j 

skógi,  skógarteigr,  sjá  skógr.        ; 
Teigr  í  Fljótshlið  686-687.  j 

Teigr   undir  Hvestu   í   ísafjarðar-  j 

sýslu  619. 
Teigsvarða    milli    Vatnsfjarðar    og 

Reykjarfjarðar  621.  j 

teinar :  fiskr  geingr  í  teina  (=  háf  | 

í  kistu)  578.  j 

Teitr  Glúmsson  í  Grindavík  362.     I 


Teitr  Teitsson  prestr  734. 

Teitsson:  Teitr. 

fekia,  tekjur  536.  541,  631,  717, 
724.  —  presttekja  (taka)  327.  550, 
571.  —  tekjur  páfa  717. 

telging,  at  telgja,  at  tálga  526,  548, 
562,  800,  811.  —  at  telgja  kris- 
maspítur  800.  811.  —  at  telgja 
spónu  526,  548,  562.  -  tegldr 
viðr  314,  315. 

templum  domini  801,  810,  811. 

temporalia  352. 

terminarius  (förumunkr)  715. 

terminus  160.  —  terminus  peremp- 
torius  748. 

terra  sancta  161,  236,  237,  610. 
—  subsidiura  terræ  sanctæ  161, 
236,  237,  610.  —  subventio  terræ 
sanctæ  237. 

testamentum,  testamenta  (sbr.  sálu- 
gjöf)  58,  94,  103,  142,  177,  181, 
183,  187,  207,  230,  231,  235, 
326,  389,  584,  586,  628,  631, 
759,  844,  845.  —  testamenta 
pecuniaria  389.  —  testamentura 
Ara  prests  á  Svalbarði  425.  — 
testaraentum  Asu  konu  Lopts 
þórðarsonar  457.  —  testamen- 
tum  Eyjúlfs  fööur  þorsteins  lög- 
manns  445.  —  testamentum 
Magnúsar  konungs  Eiríkssonar 
og  Blaunku  drottningar  845.  — 
testamentum  Sigurðar  Seltjarnar 
450,  —  testamentum  þorgils  af 
Guðmundarstöðum  450. 

testimonia  323,  353,  390,  702,  705, 
718. 

testis,  testes  304,  323. 

Teutonici  303. 

Theodaldinus  dictus  Mangialmachus 
237. 

Theodorus  píslarvottr  433.  —  The- 
odorusmessa  433. 

theoloneus  303,  304.  —  ratio  theo- 
lonei  303. 

thesaurarius  326,  327. 


1076 


REGISTR. 


Thettleuus  de  Bocwalde  304. 

Thomas  erkibiskup  af  Kantara- 
byrgi  129.  481,  576,  664.  - 
Thomaskirkja  í  Hvammi  í  Mið- 
firði  481.  —  Thomasmessa  29, 
129,  271,  272.  -  Thomasmessa 
fyrir  Jól  463.  —  Thomasmessu- 
dagr  271,  272. 

Thomas  postuli  427. 

Thomas  piestr  409. 

Thorbergus  dictus  lande  323.  Sbr. 
þorbergr  landi. 

Thorbergus  Roari  (þorbergr  Hróars- 
son)  323. 

Thorfindus,  sjá  þorfinnr. 

Thorfinnus,  sjá  þorfinnr. 

Thorias  cancellarius,  Thorias  Ha- 
quini  106,  145.  Sbr.  þórir  Há- 
konarson  (biskupsson). 

Thorlacus,  sjá  þorlákr. 

thorus  ecclesiæ  704. 

Thurgillas,  sjá  þorgils. 

Tiburtius  &  Valerianus  350. 

tíðir,  helgar  tíðir  63,  133,  176,  232, 
233,  366,  397,  407,  410,  433, 
452,  459,  464,  529,  536,  537, 
541,  549,  593,  595,  604,  612, 
613,  632,  672,  697,  752,  793, 
802,  805,  809,  814,  823,  826, 
827,  831.  —  tíðaatstöður  232.  - 
tíðabækr  536,  541,  791,  795,  800, 

808,  816.  821,  829.    Sbr.  kirkja. 

—  tíðagataBálkastaðamanna  484. 

—  tíðagjörð  184,  587,  595.  — 
tíðagjörð  de  corpore  Christi  595. 

—  tíðahald  29,  129,  365,  803.  — 
heimilistíðir  62,  65.  66,  113, 
115',  118',  119,  257,  259,  378, 
444.  —  Jólatíðir  410.  —  tíða- 
kaup  360,  490.  Sbr.  prestr, 
prestskaup.  —  tíðalestr  793,  805, 

809.  823,  826,  827.  -  tíðaoffr 
577,  634.  699,  700,  787,  793, 
802,  814,  817.  sálutíðir  118, 
481,  514,  543.  556,  563.  —  tíða- 
sókn  407,  680,  831.  —  tiðasaungr 


604,    793,    805,    809,    823,    826, 

827.    —    tólf   mánaða  tíðir  635. 

Sbr.  kirkja  (bækr). 
Tidæman  af  Lybyku  646. 
tiglhús  158. 
tignir  menn  840.  —  tiginna  manna 

börn  840. 
tilgjöf  287,  348. 
tillögur  (til  prests)  444. 
tiltala  (tilkall)  849,  869. 
tímatal  íslenzkt  að  fornu  852. 
timbr    úr    Hálsskógi    1    Fnjóskadal 

439-440. 
Timbrlækr  í  Þjórsárdal  868. 
tin :  Maríuskript  með  tin  741. 
Tindar  áSkarðsströnd  635,  650,  651. 
Tindasker  á  Breiðafirði  116. 
Titlingasker  í  Náttfaravíkum  92. 
tíund,  tíundir  (sbr.  decima)  36,  59, 

150.    151,    153—154.    158,    160, 


161, 

177, 

182, 

187, 

192- 

-194, 

199, 

224, 

230, 

231. 

235, 

236, 

241- 

-244. 

266, 

273, 

274, 

277, 

346, 

364, 

388, 

490, 

494- 

-496, 

534, 

539, 

544, 

585, 

597, 

611, 

612, 

613, 

628, 

640, 

642- 

-643, 

717, 

728, 

729. 

747, 

791. 

795, 

797, 

802, 

808, 

815, 

816, 

821, 

822, 

827, 

828, 

829, 

831, 

844, 

858,  859.  —  biskupstíundir  192, 
194,  858.  Sbr,  tíundamál.  — 
biskupstíund  úr  Árneshreppi  til 
Skálholts  618.  —  tíund  bónda 
402.  —  tíundareindagi  11.  12, 
14,  16—19,  —  einföld  tíund  613. 
—  eyristíund  472,  473,  495.  - 
fasteignatíund  791,  795,  797.  — 
fisktíund,  fiskatíund  153,  192.  — 
fisktíund  í  Kirkjubæ  í  Vest- 
mannaeyjum  66.  —  flutnings- 
tíund  612.  —  tíundargerð  11,  12, 
14,  16—19.  59,  94.  151,  230, 
273,  274,  728,  729.  —  tíundar- 
hald  126,  127,  793,  802,  814, 
817.  —  heimatíund,  heimamanna 
tíund    62,   63,  64,   65,  85,   113, 


REGISTR. 


1077 


115,  257,  360,  378,  386,  402— 
403,  404,  474,  578,  668,  672, 
682,  684,  398,  699,  787.  —  hval- 
tíund  1£3,  345—347,  407,  448, 
612—614.  —  Jórsalatíund  123, 
161,  236.  —  kaupeyristíund  729. 

—  kirkjutíund  54,  66,  192.  193, 
194,  277,  396,  397,  407,  643> 
668.  —  tíundarlag  411.  —  at 
leyna  tíund  (sbr.  tíundarsvik) 
597.  —  tíunda(r)mál  231,  579- 
581,  642—643,  784.  —  páfatíund 
388,  611,  612,  717,  747.  -  vj. 
ára  tíund  388.  —  skiptitíund  613, 
614,  639,  700,  793,  802.  — 
tíunda(r)skipti  207,  209,  613.  — 
tíundaskiptafundr  126.  —  tíunda- 
skreið  154.  —  skreiðartíund  153. 

—  tíundarskylda  367.  —  smá- 
tíundir  490.    —    tíundarsvik  59. 

—  tvöföld  tíund  613.  —  ullar 
tíund  153.  —  tíund  af  veiðiskap 
66.  —  tíund  af  heilagra  daga 
veiðum  345—347,  495,  612—614. 

—  tíund  Þórðar  Hallssonar  og 
Jóns  lögmanns  Einarssonar  266, 
862.  —  tíund  í  Aðalvík  261.  — 
á  Ámúlastöðum  685.  —  í  Árbæ 
698. '  —  í  Árskógi  454.  —  á 
Ásólfsskála  682.  —  íÁsum  785. 

—  á  Auðkúlu  474.  —  á  Barði 
459.  —  á  Bergstöðum  473.  — 
í  Bjarnarhöfn  257.  —  í  Blöndu- 
dalshólum  472.  —  í  Bólstaðar- 
hlíð  472.    —   í  Borgarhöfn   771. 

—  á  Breiðabólstað  í  Vatnsdal  478. 

—  á  Breiðabólstað  í  Vestrhópi 
480.  —  í  Bræðratungu  669.  — 
í  Búðardal  651.  —  á  Búrfelli  60. 

—  í  Dal  undir  Eyjafjöllum   683. 

—  á  Dyrhólmum  742.  —  á 
Einarsstöðum  437.  —  á  Eyjar- 
dalsá  438.  —  Eyjólfsstöðum  396. 

—  á  Eyri  í  Bitru  409.  —  á  Eyri 
í  Kjós  404.  —  á  Eyri  í  Seyðis- 
firði   616.    —   Eyri  í  Skutilsíirði 


260,  700.  —  í  Eyvindarmúla  686. 

—  í  Fagranesi  468.  —  á  Felli  í 
Kollafirði  258.    —    í  Flatatungu 

463.  —  í  Flatey  441.  —  í  Garps- 
dal  118,  577.  —  í  Geldingaholíi 
467.  —  á  Gnúpi  í  Gnúpverja- 
hrepp  668.  —  á  Gnúpi  í  Mið- 
firði  483.     —     í  Goðdölum  464. 

—  í  Grímsey  442.  —  í  Grims- 
tungum  477.  —  á  Grjóteyri  402 

—  403.  —  á  Grund  í  Eyjafirði 
453.     —     á  Grýtubakka  445.  — 

—  í  Gunnarsholti  692.  —  á 
Gunnsteinsstöðum  485.  —  í 
Görðum  á  Akranesi  403.  —  á 
Hálsi  1  Fnjóskadal  440.  —  á 
Helgastöðum  437.  —  á  Hjalta- 
bakka  475.  —  í  Hlíð  í  Biskups- 
tungum  670.  —  á  Hofi  í  Goðdölum 

464.  —  á  Hofi  á  Skagaströnd 
469.  —  á  Hofi  í  Öræfum  775.  — 
i  Hofsfelli  770.  —  á  Hóli  í  Bol- 
ungarvík  617.  —  í  Hólmi  í  Skaga- 
firði  466.  —  á  Holtastöðum  472. 

—  í  Holti  undir  Eyjafjöllum 
682.  -  í  Hólum  í  Eyjafirði  451. 

—  á  Hrafnagili  453.  —  á  Hrísum 
672.  -  í  Hruna  664.  —  í 
Hvammi  í  Laxárdal  468,  469.  — 
1  Hvammi  í  Miðfirði  482.  —  í 
Hvammi  í  Norðrárdal  833.  — 
í  Hvammi  í  Vatnsdal  476.  —  í 
Höfða  í  Höfðahverfi  447.  —  á 
Höskuldsstöðum  471.  —  á  Ingj- 
aldshvoli  411.  —  á  Kálfafelli 
í  Fljótshverfi  779.  —  á  Kálfafelli 
1  Hornafirði  771.  —  í  Kaupangi 
449.  —  á  Kirkjubóli  í  Langadal 
615.  —  á  Kirkjubóli  í  Skutils- 
firði  699-700.  —  í  Kirkjubæ  á 
Síðu  782.     -     í  Krossholti  113. 

—  á  Krossi  685.  —  í  Laufási 
447.  —  á  Lómagnúpi  778.  — 
á  Lundarbrekku  438.  —  í  Lög- 
mannshlíð  454.  —  í  Málmey  459. 

—  á  Márstöðum  475.  —  á  Mel- 


1078 


REGISTR. 


stað  482.  -  í  Miðbæli  679.  —  í 
Miklagarði  432.  —  í  Miklabæ  í 
Óslandshlið  460.  —  í  Múla  435». 

—  í  Mydal  64.  —  á  MöðruvöU- 
um  í  Eyjafirði  450.  —  á  Neðra- 
hvoli  689.  —  í  Nesi  í  Selvogi 
378.  —  í  Njarðvík  66.  —  í  Núpu- 
felli  450.  —  í  Otradal  576.  — 
á  Rauðalæk  777.  —  í  Reykjadal 
666.  —  á  Reykjum  í  Tungusveit 
468.  —  á  Reyni  741.  —  á  Ríp 
467.  —  á  Saxahvoli  115.  —  á 
Setbergi  257.  —  á  Silfrastöðum 
458.  —  á  Sjóarborg  468.  —  í 
Skarði  ytra  695  -  696.  —  á  Skarði 
á  Skarðsíitrönd  635,  636.  —  í 
Skjaldabjarnarvik617. — áSkúms- 
stöðum  690.    -  í  Snóksdal  736. 

—  á  SpákonufeUi  470.  —  á 
Staðarbakka  483.  —  á  Staðar- 
felli  637.  —  á  Stað  1  Hrútafirði 
484.  —  á  Stað  í  Súgandafirði 
575.  —  í  StafafeUi  769.  —  í 
SteinshoUi  397,  663.  —  í  Steinum 
680.  —  á  StóruvöUum  696.  — 
á  Svalbarði  i  Eyjafirði  449.  — 
á  Svínavatni  474.  —  í  Sygna- 
skarði  578.  —  á  SæbóU  360.  — 
í  SæUngsdalstungu  633.  —  á 
Söndum  1  Dýrafirði  832'.  —  í 
Teigi  687.  —  á  Tjörn  í  Svarf- 
aðardal  457.  —  á  Tjörn  á  Vatns- 
nesi  481.  —  á  Torfastöðum  670. 

—  TröUatungu  408.  —  áUnden- 
feUi  477,  478.  -  á  Upsum  458. 

—  í  VaUanesi  83.  —  á  Vatn- 
lausu  65.  —  á  Viðborði  83.  — 
í  Víðidalstungu  478.  —  á  Víði- 
mýri  467.   —    í  ViUingahoUi  62. 

—  á  VöUum  í  Svarfaðardal  456. 

—  í  Í'erney  64.  —  á  í*órodds- 
stöðum  436.  —  á  þverá  í  Skaga- 
firöi  461.  —  á  þaunglabakka 
443.  —  í  Ögri  615. 

Tjaldarstaðir  (Tjaldastaðir)  áRang- 
árvöUum  87,  88,  688,  693. 


i  tjaldstaðr  245. 

tjara  154.  —  tjörutunna  442. 

Tjarnahverfi  eystra  og  vestra  í 
Suðrþingeyjarsýslu  436. 

Tjarnargarðr  í  Aðaldal  3.  4. 

Tjarnarmenn  í  Aðaldal  3.  4. 

Tjarnes  í  ísafjarðarsj'slu  620. 

Tjarnir  innri  í  Eyjafirði  485.  — 
Tjarnir  ytri  485. 

Tjarnir  á  Melrakkasléttu  432. 

tjöld:  tjöld  um  Ábótastofu  í 
þykkvabæ  (1340)  737.  —  tjöld 
um  Miklustofu  737.  —  tjöld  um- 
hverfis  skála  737.  —  postula- 
tjöld  737.  Sbr.  kirkja. 
i  Tjörfastaðir  á  Landi  86. 

tjörn,  tjarnir:  tjarnir  í  HeUisdal 
359.  —  tjarnir  í  Lambadal  359. 
—  tjörn  mUU  Straumlóns  og 
þorbjarnarstaða  314,  316. 

Tjörn  í  Aðaldal  3. 

Tjörn  á  Skaga  nyrðra  250.  — 
Tjarnar  land  250. 

Tjörn  í  Svarfaðardal  442,  457.  489. 

Tjörn á  Vatnsnesi 475. 480-  481 ,489. 

Tjörnes  í  þingeyjarþingi     89,     90, 

305,  317,  318,  443,  487. 
'  Tófason :     þorgeir. 

Toletanum  concilium  53, 
i  Tólga  í  Noregi  145,  154,  240. 
i  tólffeðmingrtorfs  436'.  —  tólffeðm- 
I      ingr  viða  436.     Sbr.  torf. 

tólftungr  70,  73,  116,306,310,311, 
314,  361,  408,  434,  436,  620.  — 
hálfr  tólftungr  125. 

tollr,  toUar  192,  194—197,  365, 
459,  501,  588,  626,  627.  712, 
844.  —  almennir  tollar  365.  — 
allir  tollar  (til  kirkju)  438.  — 
tollar  1  Grímsey  442.  Sbr.  dýra- 
tollr.  fiskatollr.  gjaftoUr,  hey- 
tollr,  lausamannstollr,  IjóstoIIr, 
ÓlafstoUr  (Ólafr  Haraldssou),  ost- 
tollr  (ostr),  PétrstoUr  (Pétr  post- 
uli),  skæðatoUr,  smátoUar. 

tópt,  tóptir,  tættr  872.     -    tópt  út 


REGISTR. 


1079 


frá  Sandsenda   í   I'istilsfirði   69, 
70,  73.  —  tópt  á  Langanesi  425. 

—  tóptarústir  872.     Sbr.  tuft. 
Tómasson(Tumason):  Björn,  Haldór, 

þorsteinn. 
torf,  4,  436,   734.    —    tólífeðmingr 

torfs    436.     —     iij.   tólffeðminga 

skurðr  4.    —    torfskurðr  4,  166, 

250,    260,    436,    453,    577,   620, 

665,  745,  746,  747.    —    torfverk 

665.    —    torfvöllr  850.   —   Sbr. 

iétorf. 
torf  (=  mór):  at  grafa  torf  4. 
torfa  (skógartorfa)  866. 
torfa    milli    þverár    og    Fnjóskár, 

þingmannalækjar  og  Markdælar 

439. 
Torfalækr    á  Asum    i  Húnavatns- 

þingi  475. 
Torfason :  Jón,  þormóðr,  þorsteinn. 
Torfastaðir    í  Biskupstungum    669 

-670. 
Torfastaðir  (sbr.  nú  Kot)  í  Gríms- 

tungnaþingum    í    Vatnsdal    476, 

477. 
Torfastaðir  í  Jökulsárhlíð  708. 
Torfdæl  í  Grýtubakkahrepp  455.  — 

Torfdælalækr  446. 
Torflækr  í  Staðarsveit  á  Snæfells- 

nesi  850. 
Torflækr  á  Melrakkasléttu  90.  Sbr. 

Gegnislækr. 
Torfmýrar  (torfmýrar?)  miUi  Hvals- 

ness  og  Starness  81. 
Torfmýri    í   Bakkalandi   í  Hruna- 

mannahrepp  665. 
Torfunes  í  Ljósavatnshreppi  436. 
Torfustaðir  í  Miðfirði  369. 
Trandilsstaðir  í  Steingrímsfirði  261. 
translacio  sancti  Thorlaci  355,  594. 
tranascriptum,   transcripta    (bréfa) 

161,    593,    649,    748,    769,    853, 

856,  857,  873. 
tré    71—74,    526,    548,    598,   604, 

671,  854.  —  tvítug  tré  778,  779. 

—  xij.  álna  tré  og  stærri  71,  74. 


—  tíu  álna  tré  71,  74,  91.  — 
V.  álna  tré  245.  —  vj.  álna  tré 
832.  —  tré,  er  þvi  eru  leingri 
en  .vj.  álna  at  bolexi  megi  setja 
fyrir  framan  403.  —  tré  skemri 
en  .XX.  feta  436.    —    Sbr.   kefli. 

—  Sbr.  kjörtré.  —  trésmiðir  157, 

trjáreki,  sjá  viðr,  viðreki. 
trecentenarius :  iij  trecentenarii  de 

burello  718. 
Trékyllisey  í  Trékyllisvik  618,  622, 

623. 
Trékyllisvík  á  Ströndum  617,   618. 
triennium  533,  550  —  551. 
trinitas  174,    280,    351,    352,    869, 

505.  595.    —    trinitatisdagr  466. 

—  trinitatismessa  339,  351.  887. 

—  trinitatisvika  443,  460,  595. 
Trossadalshæð  á  Tjörnesi  317,  318, 

319. 
Trostansfjörðr  í  Barðastrandarsýslu 

576. 
Trúðudalr  í  KoUafirði  (þrúðardalr) 

258. 
TrugiUus,  sjá  þorgils. 
trúlofan  520,    546,    553,  558,  753, 

759,  763,  807,  817,  820,  838. 
trúnaðareiðr  506.  707, 
trygðareiðr  508. 
trygörofi  225. 
tröð  (fyrir  fé)  671. 
tröll:     at    seiða    tröll  223.    —    at 

vekja  upp  tröll  224.    —    at  eta 

mat  með  trölli  224.  —  tröll  ríðr 

mönnum  eða  búfé  223. 
TröUadalshæð,  sjá  Trossadalshæð. 
Tröllatunga  119,  sjá  Tunga  í  Stein- 

grímsíirði. 
tuftir  158.     Sbr  tópt. 
tún  4,  245,  867,  870.     —  tún  girt 

görðum  873.   —  túngarðr   3.   — 

heimatún  4.   —   helgi  túns  208. 
Túnbergensis,  sjá  Túnsberg. 
Tundrastaðir     í    Hvalvatnsíirði     í 

Suðrþingeyjarsýslu  (sbr.  nú  Tind- 

riðastaðir)  446. 


1080 


REGISTR. 


tunga:     at    skera   tungu   úr  höfði 

manns  óbótaverk  110,  111. 
tungur    inn    í  gil  frá  Höfðaskógi  í 

þórsmörk  85,  681. 
Tunga  717,  sjá  Sælingsdalstunga. 
Tunga,  Tungurnar  báðar  í  Sandár- 

tungu  landi  í  þjórsárdal  867. 
Tunga  í  Axaríirði  (Hafrafellstunga) 

309,  310.  —  Tungureki  309,  310. 
Tunga  stóra   og    litla  í  Bárðardal 

438. 
Tunga  í  Biskupstungum  668—669. 

Sbr.  Bræðratunga. 
Tunga     í     Grímstungnaþingum     í 

Vatnsdal  477. 
Tungan    litla    í  Holtum  í  Rangár- 

þíngi  86,    698    (Litlatunga).    — 

Tunga  hin  meiri  698. 
Tunga  í  Hvítársiðu  359.  —  Tungan 

litla  359. 
Tunga  í  Landbroti  781,    782,  874. 
Tunga    (=    Tungusveit)    í    Skaga- 

firði  465. 
Tunga  á  Skagaströnd  (sbr.  Skrapa- 

tunga)  470. 
Tunga  í  Skutilsfirði  260. 
Tunga  syðri  og  ytri  1   Staðarsveit 

á  Snæfellsnesi  114. 
Tunga  í  Steingrímsfirði  (Tröllatunga) 

119,  407-409,  863. 
Tunga   í  Sælingsdal   (Sælingsdals- 

tunga)  633-634,  846. 
Tunga  á  Tjörnesi  431.    —  Tungu- 

reki  431.  —  Tunga  hin  ytri  317, 

319.  —  Tunguland  317,  319. 
Tunga  á  Vatnsnesi  480,  481. 
Tunga  í  Víðidal  (Víðidalstunga)  478. 
Tungufell  í  Hrunamannahrepp  666 

-667. 
Tunguháls  í  Skagafjarðarsýslu  464. 
Tungunes   á  Ásum    í    Húnavatns- 

sýslu  835. 
Tungur  yfir  Sauðabólsskógi  í  Hér- 

aði  (Öræfum)  776. 
Tunguskógr  í  þjórsárdal  867. 


Tungusveit  í  Skagaíirði  373.  Sbr 
Tunga. 

Túnheimr  í  Noregi  272. 

tunna,  tunnur  159,161,672,708,738. 

Túnsbergi  í  Noregi  (Túnberg),  94, 
139,  141,  149,  155,  274,  282, 
288,  339,  342,  345,  347,  349, 
367,  369,  395,  411,  413,  415, 
709,  714.  —  Tunsbergishús  413. 
—  Túnbergis  féhirðsla  859. 

tveggja  postula  messa  (Philippi  et 
Jacobi)  29,  129,  746,  802. 

tvíelnt  lérept  170. 

tvimælt,  hafa  (eta)  tvímælt  29,  38, 
129,  594,  595,  802. 

tviræð  orð  291. 

tvítugr  maðr,  mær  og  kona  208, 
206,  383,  393,  598,  603. 

tylftareiðr  369.  —  tylftarsæri  652. 

týsdagr  350,  379,  383,  413,  646. 

tyslingasteinn,  sjá  þysklingasteinn 

töfrar  749,  750.  —  töframenn  753, 
763. 

tönn,  tennr  (rostungstennr) :  huslker 
með  tönn,  krismaker  með  tönn, 
tannbuðkr,  skrín  með  tönn  og 
silfr,  þjónustuker  með  tönn. 
Sjá  kirkja. 

Ulfarsfell  í  Helgafellssveit  672. 
Úlfljótsvatn   á  Melrakkasléttu   314. 
Úlfr  Stephánsson  ábóta  á  Munka- 

þverá  789. 
Úlfr  Þóraldason  413. 
Úlfstaðir  í  Blönduhhð  462. 
Úlfsstaðir  1  Landeyjum  688. 
Úlfsvatn  á  Tvídægru  359.  —  Úlfs- 

vatnsá  359. 
ull  153.  170, 171.  -  ullartíund  153. 
Ullingsvangr  í  Harðangri  í  Noregi 

510. 
ulna    (sbr.    alin):    xL,    Lij,    Lxxij 

ulnæ  de  burello  718. 
umboð  173,    195,     196,    204.    285, 

287,    288,    362,    401.    402,  415, 

523,    532,    550,    567,    572,   614, 


REGISTR. 


1081 


629,  640,  641,  646,  649,  650,  674, 
708,  725,  728.  728-729,  752,  758, 
763,  800,  801,  804,  824,  825. 
849.  —  í  umboöi  Hólabiskups 
708.  —  umboð  Skálholtskirkju 
618.  —  umboð  staðar  á  Helga- 
felli  849.  —  umboð  capituli  727 
—728.  —  umboð  kirkjunnar  629, 
758.    -—   umboð  á  leikmenn  532. 

—  umboð  klerka  513.  —  umboð 
sóknarprests  758.  —  umboð  pró- 
fasts,  sjá  prófastr.  —  unjboðs- 
bréf  618,  701.  —  umboðsmaðr, 
umboðsmenn  59,  152,  153,  154, 
155,  158,  163—164,  194,  197, 
199,  205,  225,  230.  240,'  254, 
270,  271,  288,  289,  338,  365, 
366,  367,  370,  371,  392,  393, 
402,  419,  564,  649,  707,  712, 
721,  723,  732,  804,  805,  812, 
83l!  834,  857,  860.  —  umboðs- 
menn  biskupa  30,  32,  34,  43, 
58,  110,  111,  194,  225,  230, 
370,  371.  495,  804,  805,  812, 
831,  857.  —  umboðsmaðr  Skál- 
holtsbiskups  46,  622.  —  umboðs- 
menn  kanunka  712.  —  umboðs- 
menn  capituli  154.  —  umboðs- 
menn  kirkjunnar  225,  517,  564. 

—  löglegr  umboðsmaðr  konu 
292.  —  umboðsmaðr  konungs 
152,  163—164,  225,  270,  271, 
288,  371,  393,  402,  732,  860.  — 
umboðsmenn    prófasta    707.    — 

—  umboðsmaðr  sýslumanns  367 
—369,  649.  —  umboðsmaðr 
Viðeyinga  80,  81. 

umgangr  kirkju  (atrium)  707. 
umgaungumaðr  fyrir  commune  712. 
ummerki,  ummðrk  431,  772. 
Unaðsdalr  á  Snæfjallaströnd  620. 
undanfærsla  227,    338,    371,    382, 

386. 
undanrenna  872. 
Undenfell  (Undinfell,  Undinfellt)  í 

Vatnsdal  477 --478,  489,  727. 


undir  Felli  í  Kollafirði,   sjá  Fell  1 

Kollafirði, 
undirbiskup    (sbr.     lýðbiskup)   185 

244,  253,  624. 
undirprestr  500.     Sbr.  prestr. 
ungbróðir  (sbr.  novitius)  715. 
ungir  menn   286,    291.    —    vitnis- 

burðr  ungra  manna  291. 
Unigenitus  847. 
Upplönd  í  Noregi  158. 
upprekstr  (fjár  á  afrétt)  82. 
Uppsalir  í  Hvolhrepp  87,  688. 
Uppsalir  1  Landbroti  781,  874. 
Uppsalir  í  Svarfaðardal  455. 
Uppsalir  í  Svíþjóð  606,    608,    610, 

715. 
Uppselingar      (>Uppnesingar*)      á 

Kosmhvalanesi  77. 
uppsprettur  (ár)  664. 
uppstigningardagr    39,    443,    594, 

596,    603,    792,    805,    814.    816, 

826,  830. 
Upsir    í    Svarfaðardal    457—458, 

489.  —  Upsateigr  457. 
urbs  vetus  (Rómaborg)  236,  237. 
Urðaheiði  í  Axarfirði  310. 
urðir  i  Svarfaðardal  450-457,  489. 
úrskurðr  biskups  230,  708.  —  erki- 

biskups    úrskurðr    94 — 100.     — 

lögmanns    úrskurðr    276,     356, 

372-373,    376,    653,    659,    661, 

716  —  717.    —  ættleiðsluúrskurðr 

406. 
usuræ  (sbr.  okr)  103,  142. 
utansóknarmenn    518,     519,    545, 

558,  565,  807. 
utanstefningar,     utanstefnur    335, 

356,  498,  856. 
útarfar  348. 
útboð  af  íslandi  262. 
útbú  612,  781. 
úteyjar  443. 
útfall  óss  733. 
útgerð  búzu  til  Islands  746. 
Uthh'ð  í  Biskupstungum  670. 
útistöður,    at   standa   ulan    kirkju 


1082 


REGISTR 


27,  31,  33.  41,  42,  46,  508,  567, 
598,  600,  752,  763,  793,  817, 
823,  826,  838. 

útjarðir  490,  671,  677. 

útkirkja  (sbr.  annexia)  685,  791, 
793,  802,  805,  808.  816,  817, 
823,  827,  829. 

útlagi,  útlagr,  útlægr  52,  60,  61, 
109,  415,  416,  420,  590,  794, 
803,  811,  860.  -  útlegð  203,  219 
-221,  223,  224,  225,  234,  239, 
255,  256,  289,  590,  591.  —  út- 
legðarmál  234,  794,  803.  —  út- 
legðarpína  255,  256. 

útlenzkir  (útlendir)  menn,  útlend- 
ingar  151,  163,  332,  333,  402, 
530.  539,  550,  806,  831.  —  út- 
lendir  kaupmenn  652,  788,  845, 
846.  —  útlenzkar  vetrsetr  372. 

títlönd  undir  Eyjafjöllum  681. 

útróðr  391.  —  útræði  854. 

útsetning  af  kirkju,  sjá  kirkja. 

Ötskálar  á  Rosmhvalanesi  77,  78. 
79,  162.  733—734.  —  Dtskálaós 
77, 

úttekt  726. 

útvöxtr,  útvextir  85,  681,  682. 

Uxahryggr  (Oxahryggr)  á  Rangár- 
völlum  88,  691. 

Uxastaðir  í  Laxárdal  í  Suðrþing- 
eyjarsýslu  (sbr.  nú  Mýrarsel) 
91,  487.  —  Uxastaðareki  á 
Sandi  91.  487. 

uxi  ekinn  .vj.  vetra  gamall  708. 
Sbr.  arðruxi,  nautpeningr. 

uxor  211,  212,  601.  —  uxor  mo- 
nialis  212.     Sbr.  eiginkona. 

Vacca  (sbr.  kýr)  389. 

Vað  í  Skriðdal  í  Suðr-Múlasýslu  83. 

Vaðlaþing  162.    Sbr.  Vöðlaþing. 

váð.  sjá  voð. 

váði.  sjá  voði. 

vaðraál  57,  83,  123,  130,  194.  599, 
604,  644,  645—646,  651,  718, 
722,  729.  —  vaðmál  jafnlangt  at 


jaðri  ok  hrygg  168,  646.  —  upp- 
tæk  vaðmál  646.  —  íslenzka  vað- 
mál  718.  —  pakkavaðmál  718.  — 
alin  vaðmáls  Jórsala  tíund  bónda 
123.  —  V.  álnir  mórends  vaðmáls 
fyrir  eyri  168.  —  vj.  álnirvaðmáls 
87.  —  vj.  álnir  vaðmáls  fyrir  eyri 
168.  —  eyrir  vaðmáls  Jórsala- 
tíund  prests  123.  —  xij.  álnir 
vaðmáls  lögleiga  284.  —  xij. 
álnir  vaðmáls  at  slá  niðr  kaleik 
599,  604.  —  XX.  álnir  vaðmáls 
667.  —  vj.  aurar  vaðmála  88. 
—  xij.  aurar  vaðmála  88.  — 
hálf  mörk  vaðmála  eða  tvæ- 
vetr  geldingr  83.  —  merkrvoð 
457.  —  iij.  merkr  vaðmála  fyrir 
ij.  kúgildi  83.  —  hundrað  vað- 
mála  451,  456,  457,  644,  670, 
692.  —  vj.  hundruð  vaðmála 
451.  —  XV.  hundruð  vaðmála 
!  frá  íslandi  375.  —  hafnar  (hamnar) 
vaðmál,hafnarvoðir  171,375,433% 
645,  718,  722,  746.  —  hálft  annað 
(hundrað)  í  hafnarvoð  427.  — 
vöruvirðar  hafnar  voðir  746.  — 
söluvoðir  674,  691.  —  vaðmála- 
gerð  645 — 646.  —  vaðmálsklæði 
734.  —  Sbr.  bragðarváð,  burel- 
lum,  munaðarvoð,  voð. 

vágir.  sjá  vogir. 

Vakrstaðir  í  Rangárþingi  88,  691. 

Vakrstaðir  á  Skagaströnd  470. 

Valagil  í  Eyvindardal  í  Suðr-Múla- 
sýslu  83. 

Valagnúpar  á  Reykjanesskaga  75 
80,  245,  246,  248. 

Valahrís  (í  Aðaldal  1  Suðrþing- 
eyjarsýslu?)  434,  436. 

Valdalækr  á  Vatnsnesi  481. 

Valdavík  í  Vopnaíirði  75. 

valdsmenn  159,  182,  213,  343, 
371.  419,  497,  584,  586.  626, 
627,  630. 

Valerianus  350.    Sbr.  Tiburtius. 

Valgerðr  727. 


REGISTR. 


1083 


Valgerðr  Erlendsdóttir  hins  sterka 
Ólafssonar  377,  378. 

Valgerðr  á  Grund  í  Eyjaíirði  453. 

Valgerðr  í  Gunnarsholti  692. 

Valgerðr  kona  þorsteins  Hafrbjarn- 
arsonar  684. 

Vallanes  í  Fljótsdalshéraði  67,  83 
—84,  396. 

valir  207.  —  valveiðar  244. 

valslaungur  213. 

Valþjófsstaðir  iGnúpasveit  í  Norðr- 
þingeyjarsýslu  309,  311.  —  Val- 
þjófsstaðareki  309,  311. 

Vámúlastaðir,  sjá  Vomúlastaðir. 

vandamenn  138. 

vandi  (venja)  153,  288,  326.  — 
forn  vandi  364,  366. 

vanhagir  hinir  stærstu  606. 

vani  273,  274,  277,  364,  588,  591, 
614,  652,  711,  846.  —  fornvani 
364.  652. 

vanrétti  588,  589,  658. 

vanyfli  603. 

vara,  vörur,  varningr  57, 163,  262, 
303,  333,  402,  404,  469,  651— 
652,  727,  729,  735,  736,  746, 
788,  789,  860,  874.  —  falsaðr 
varningr  651—652.  —  norrænn 
varningr  333.  —  upptækr  varn- 
ingr  338,  652.  —  varningr  vest- 
falskra  kaupmanna  404.  —  hálfr 
iv.  eyrir  vðru  688.  —  v.  aurar 
vöru  739.  —  vj.  aurar  vðru  436, 
442,  688.  —  ix.  aurar  vðru 
781.  —  X.  aurar  vöru  258,  377, 
485.  738,  739.  —  xij.  aurar  vðru 
738,  779,  780.  —  xiiij.  aurar 
vöru  440.  —  hálf  mörk  vðru 
781^  874.  —  ij.  merkr  vðru 
480.  —  iij.  merkti-  vðru  466, 
738.  —  hálf  .V.  mörk  vðru  464. 

—  vj.  merkr  vðru  467.  —  c. 
vðru  63,  64,  377,  445,  468,  472, 
473,  476,  650,  668,  682,  683, 
685,  689,  727,  777,  784,   788.  — 

—  c.  vðru    og    .vj.    aurar  782. 


—  c.  vðru  og  xiij.  áhiir  458.  — 
hálft  annað  c.  vðru  670.  —  cc. 
vðru  377,  479,  576,  617,  714, 
738^  769.  —  cc.  vðru  og  vj. 
aurar  456.  —  cc.  vðru  og  xij. 
aurar  460.  —  ccc.  vðru  408, 
459,  462,  483,  692,  738'.  — 
ccc.  vðru  fyrir  skip  og  nætr  og 
griðung  637.  —  ccc.  vðru  og 
.xviij.  aurar  481.  —  ccc.  vðru 
og  hálf  mörk  786.  —  cccc.  vðru 
451,  477,  678,  708.  —  v.  hund- 
ruð  vðru  407,  409,  449,  735— 
736,  746.  —  vj.  hundruð  vðru 
736.  —  vij.  hundruð  og  mörk  vðru 
484.  —   viij.  hundruð  vðru  469. 

—  ix.  hundruð  vðru  472.  — 
hálft  .X.  hundrað  vðru  477.  — 
X.  hundruð  vðru  431.  —  xiij. 
hundruð  vðru  og  hálf  mðrk  637. 

—  xiiij.  hundruð  vðru  636.  — 
XV.  hundruð  vðru  460.  —  xvj. 
hundruð  vðru  482.  —  xx.  hund- 
ruð  vöru  789.  —  xxj.  hundrað 
vöru  462.  —  vöruvoð  645. 

varða,  vörður  3,  4.  —  varða  á 
Brimnesi  70,  74.  —  varða  á 
Háfabökkum  306,  310,  425.  — 
varða  á  Haganesi  90.  —  varða 
milli  Straumlóns  og  þorbjarnar- 
staða  314,  (»varði«)316.  —  varða 
hjá  tíðagötuBálkastaðamanna484. 

varðhald  181,  584. 

Varir  á  Rosmhvalanesi  78. 

Varmarhlíð  (Varmarlid,  sbr.  nú 
Varmahlíð)  undir  Eyjafjöllum 
84,  681. 

Varmidalr  á  Rangárvöllum  87. 

varnaðarbréf  400—401,  422-423, 
733—734. 

vatn,  vatnsveitingar  850.  —  atvatna 
á  eingjar  3.  —  at  taka  vötn  upp 
3,  779,  780.  —  vatnagarðr  3,  4.^ 

—  vatnshlið  3.  —  Sbr.  vötn. 
vatn  (til  drykkjar)  245.  —    vatns- 

taka  í  Króksbrunn  í  Garði  77. 


1084 


RE6ISTR. 


vatn  (til  föstu,  messureiðu  og 
skirnar)  24,  25,  29,  515,  616. 
526—528,,  536,  538,  548,  549, 
551,  555^  556,  561,  562,  563, 
564,  599,  600,  604,  757,  761, 
794,  797,  798,  801,  811,  812, 
821,  823,  839,  840,  841.  —  at 
vígja  vatn,  vígt  vatn  25,  30 
798,  801,  811,  812,  841.  —  sætt 
vatn  516,  556,  564,  811.  — 
þrenn  vötn  548,  561.  —  vatnan, 
at  vatna,  vatnfasta,  fasta  við 
valn  ok  brauð  38,  39,  40,  41, 
42,  43,  46,  50,  127,  132,  134, 
598,  600,  752,  763,  800,  824.  — 
vatnföstudagr  61.  —  vötnunar- 
nált  132.  —  sbr.  aqua. 

Vatn  (z=  Múlavatn  í  Aðaldal)  430, 
434. 

Vatn  (EUiðavatn)  fyrir  neðan  Heiði 
377. 

Vaínadalr  í  Súgandafirði  575. 

Vatnaheiði.  selstaða  frá  Staðastað 
114. 

Vatnahverfi  í  Húnavatnssýslu  470. 

Vatnlausa  í  Biskupstungum  690. 

Vatnlausa   á  Vatnsleysuströnd    65. 

Vatnsdalr  í  Húnavatnssýslu  330, 
476,  478,  494,  579,  580,  643.  — 
Vatnsdalsá  494. 

Vatnsdalr  í  Fljótshh'ð  688. 

Vatnseingi  (vatnseingi?)  á  Skaga 
251. 

Vatnsendi  fyrir  neðan  Heiði  377. 

Vatnsfirðingar  638. 

Vatnsfirðingr  (Einar)  99. 

Vatnsfjörðr  í  ísafjarðarsýslu  94 — 
100,  241,  292,  618—621,  622.  — 
Vatnsfjarðarbréf  (skjöl)  619. 

Vatnsgröf  í  þjórsárdal  867. 

Vatnshlíð  í  þingeyjarsýslu  434. 

Vatnsholt  í  Staðarsveit  á  Snæfells- 
nesi  164. 

Vatnskatlar  fyrir   innan  Fagradal 


Vatnsnes  í  Húnavatnssýslu  330. 
475,  476,  480. 

Vattará  í  Héraði  (Öræfum)  773. 

Vattey,  eign  Grenjaðarstaða  431. 

vax  (sbr.  cera,  cere,  eyrir,  fjórðungr, 
mörk,  pund)  62,  66,  115.  159, 
327,  361,  363,  403,  435,  436, 
440,  442,  444,  445,  447,  449, 
451,  453,  454,  456,  458',  459, 
460',  464,  465,  467,  469,  471, 
472,  473,  477,  482,  652,  661, 
663%  665,  666,  667,  669,  670, 
678,  680,  683,  685',  687,  691, 
693,  694,  696,  698,  708,  741', 
742,  769,  773,  778,  779,  780, 
784,  786.  —  mörk  vax  fyrir  eyri 
170.  —  ixc  í  metfé  lokið  fyrir 
xij.  merkr  vax  691.  —  vaxkerti 
24,  27,  29,  810.  —  vaxljós  599, 
604.  —  vaxtollr  66,  697.  — 

Vébjarnarson :  Hallvarðr. 

vectigalia  de  una  navi  de  Yslandia 
104,  143. 

veð  174,  329,  533,  551,  751,  762. 
804.  —  lögveð  329.  —  veðlaus 
leigukýr  dauð  203. 

veðr,  veðrátta  391,  410,  841.  — 
veðrfastr  544,  552. 

Veðrafoss  á  Snæfellsnesi  164. 

vefr  117.  —  heiðneskr  vefr  skín- 
andi  723. 

Végarðr  kórsbróðir  í  Niðarósi  20, 
271. 

Végarðsson:  Óblauðr, 

veggr,  veggir  277,  707. 

vegr:  almannavegr  286.  —  færir 
vegir  286.  —  vegabót  286.  — 
vegfarandi  maðr  520,  530,  545. 
550,  558,  565,  806,  807. 

veiðr,  veiði,  veiðar,  veiðiskapr  77. 
81,  114,  117.  207,  246,  285,  298 
-300,  394,  612,  613,  614,  639. 
793,  802.  —  heilagra  daga 
veiðar,  sjá  helgr.  —  annara 
daga  veiðar  614.  —  sbr.  álpt- 
veiðar,     fálkaveiðar,      fiskveiði. 


REGISTR. 


1085 


hvalveiði  (hvalr),  laxveiði,  mel- 
rakkaveiðar,   selveiði,   valveiðar. 

—  veiði  í  Blöndu  475,  835,  836, 
864.  —  veiði  í  Fitjá  í  Víðidal 
478,  479.  —  veiði  í  Gljúfrá  578 
—579.  —  veiði  í  Laxá  litlu  í 
Hreppum  664.  —  veiði  í  Laxá  í 
þingeyjarsýslu  434  (sbr.  laxveiði). 

—  veiði  í  Miðá  í(  Dölum  736.  — 
veiði  í  Straumfjarðará  848 — 849. 

—  veiðigarðr  (í  á)  578.  —  veiði- 
gögn  475.  —  veiðivatn  872.  — 
tíund  af  fiski  og  veiðiskap  á 
Vestmanneyjum  66. 

Veiðilausa  í  Strandasýslu  269. 
Veita  (Veit)  í  Hvolslandi  í  Fljóts- 

hverfi  779,  780. 
Veitulækr  í  Staðarsveit  á  Snæfells- 

nesi  850. 
veizla:  pusaðarveizla  838. 
veizlukirkja  326,  543. 
veizlumaðr  433. 
vélasókn  402. 
velbornir  menn  590. 
véllaus  kaup  208. 
Vellankatla  á  Melrakkasléttu  428. 

—  Vellankatla  eystri  308  (Katla), 
311,  426,  432.  —  Vellankatla 
vestri  311,  432.  -  Kötlurekar 
308. 

Vellir  í  Aðaldal  4. 

Vellir   stóru   og  litlu    í  Bárðardal 

438. 
Vellir  undir   Eyjafjöllum    (sbr.  nú 

Vallatún)  84.  681. 
Vellir  í  Fljótsdalshéraði  396. 
Vellir  1  Hólmi  í  Skagafirði  466. 
Vellir  á  Landi    í  Rangárþingi  696 

-697.  —  Vellir  hinir  eystri  88. 

—  Vellir  hinir  ytri  88.  -  Sbr. 
Stóruvellir. 

Vellir  í  Eyjafirði  451. 

Vellir  í  Svarfaðardal    446,    455— 

456,  489. 
velum  (sbr.  segl)  160. 
Vendome  á  Frakklandi  217. 

DlpL  Isl.  II.  B. 


venenum  609. 

venja,  venjur  149,  150,  151,  182, 
187,  196,  253,  271,  544,  585, 
852.  —  forn  venja  544.  —  lands- 
venja  346.  Sbr.  siðvenja,  vandi, 
vani. 

Ver  (Álptaver)  í  Vestr-Skaptafells- 
sýslu  166.  237,  238,  267,  268, 
851. 

ver  (fiskiver)  394.  —  fuglver  834. 

Veradalr  í  Noregi  379. 

Verdælafylki  í  Noregi  859. 

vergangsmenn  289. 

verjandi  (sakar)  198,  205,  230. 

verkdagar  (í  páskum,  páskaviku) 
600,  606. 

verkfæri,  verksfæri  83,  742. 

verkmaðr  284. 

Vermslaland  (sbr.  nú  Varmaland) 
í  Skagafirði  301,  398. 

Vermslalækr  í  í'ingeyjarsýslu  428. 

Vermundr  (nyrðra)  674. 

vernd,  vernd  kirkjunnar,  vernd 
pílagríma,  vernd  ríkisins  150, 
152,  177,  181,  183,  187,  230, 
231,  252,  586,  589,  591,  706, 
722,  834.  —  verndarbréf  148- 
149,    154,    722—723,    733—734. 

—  páfaleg  verndarbréf  154.   — 
verndarmenn  253,  254,  625. 

vers,  versus  217,  218,  233,  625, 
756,  841.  Sbr.  Maríuvers,  sálu- 
vers. 

verzlan  (sbr.  mercatura)  302—304, 
332—333,  335,  356,  497—498, 
644—646,  648-649,  651-652, 
787—788,  845—846. 

vespera  537,  538,  703. 

vestfalskr  404.  —  Vestfælingar  404. 

Vestfirðingar  343,  355.  —  Vest- 
firðingafjórðungr  374,  375.  - 
Vestfirðir  262,  360,  497,  596. 

Vestfold  í  Noregi  859. 

vestibulum  ecclesiæ  704. 

vestis,  vestes :  vestis  candida  810. 

—  vestespreciosæ  845.  Sbr.  klæði. 

69 


1086 


REGTSTR. 


Vestmannaeyjar  66,   88,  191,  192, 

r  740,  861. 

Vestreyjar  í  Jökulsárhlið  708. 

Vestrheiði  í  Seyðisfirði  í  ísafjarða- 
sýslu  616. 

Vestrhólmar  í  Laxá  í  Suðrþing- 
eyjarsýslu  434. 

Vestrholt  í  Holtum  88,  691. 

Vestrholt  synstu  undir  Eyjafjöll- 
um  84,  85,  681.  -  Vestrholta- 
fjara  84,  681. 

Vestrhóp  í  Húnavatnssýslu  479, 
480. 

Vestrihús,  hjáleiga  frá  Dyrhólum  í 
Mýrdal  742. 

vetr  15,  197,  199,  203,  224,  278, 
284,  285,  292,  299,  325,  331, 
344,  345,  372,  378,  383,  394, 
406,  411,  421,  442,  443,  511, 
596-598,  601—603.  648,  719, 
728,  732,  740,  744,  745,  757, 
761,  793,  800,  804,  809,  811, 
'814,  816,  823,  826,  828,  846, 
855.  —  vetrnætr  300,  340,  444, 
671,  691,  742.  -  vetrseta,  vetr- 
setur  302,  367,  372,  831.  —  út- 
ienzkar  vetrsetur  372.  —  þýð- 
iskar  vetrsetur  367.  —  vetrsetu- 
staðr  831. 

Vetrsel  undir  Eyjafjöllum  870. 

Wexionensis  episcopus  608,  610. 

viaticum  526,  549,  555,  562,  805. 

vicarius,  vicarii  277,  326,327,389, 
536,  632,  712,  713,  759.  —  vi- 
carii  canonicorum  cathedralium 
ecclesiarum  389.  —  vicarii  ple- 
banorum  389.  —  vicarii  prófasta 
713.  —  renta  vicarii  712. 

vice,  vices  135,  136,  137,  277, 
711,  724. 

viðarhlass  392.     Sbr.  viör. 

Viðborð  í  Hornafirði  82—83. 

Viðey  með  Sundum,  staðr  í  Viðey, 
Viðeyjarklaustr  76,  80-81,  194 
—  195,  244—248,  377,  730,   731, 


831—832.  -  Viðeyjarbréf  81.  — 

Viðeyingar  80,  245,  361.  —  um- 

boðsmaðr  Viðeyinga  80. 
Víðidalr  (Viðadalr)  578. 
Víðidalsá  i  Húnavatnssýslu  479. 
Víðidalstunga  í  Víðidal  (sbr.  Tunga 

í  Víðidal)  478,  479. 
Víðiker  1  Suðrþingeyjarsýslu  438. 
Víðimýri  í  Skagafirði  466-467. 
Viðivellir  í  Blönduhlíð  1  Skagafirði 

461—462,  489,  729,  730. 
Viðjarvík    (>vidare    vijk<,    >vidar- 

vik*,  >videyarvijk«)  í  Norðrþing- 

eyjarsýslu  68,    73,    75,    307.    — 

Viðjarvíkrós  68.  73. 
Viðkunnarson :  Erlingr. 
Viðnes  (sbr.  nú  Víðines)  með  Sund- 

um  64. 
víðir:  víðirif  í  Naustvíkr  617,  864. 

Sbr.  skógr,  viðr. 
viðr,  viðir  (sbr.  hrís,  kefli,  kjörtré, 

renningar,  selja,  skógr,  tré,  víðir) 

71,  74,  91-92,  116, 124,  154, 187, 
245-248,    431,    436.    441,   462, 

475,  478,  482,  485,  486,  487,  663, 
733,  738,  832.  —  viðr  tveggja 
álna  miUum  sniða  75.  —  öxar- 
tálguviðr  124.  —  stórviðr  þau 
tré,  er  meiri  eru  en  x.  álnir  91. 

—  c.  í  viði  478.  —  vj.  hundruð 
i  viðum  441,  475.  —  sbr.  borð- 
lægr  viðr,  borðviðr.  eldiviðr, 
kirkjuviðir,  norrænn  viðr,  rætr, 
skipviðir,  tegldr  viðr,  viðskiþ, 
vínviðr.  —  raptar,  raptviðr  441, 
454,  462,  577.  —  viðarhlass  392. 

—  viðarhögg    (sbr.    skógarhögg) 
771.    —    viðarrif    (sbr.     hrísrif) 
369,  sbr.  viðirif.  —  viðreki,  við 
arreki,  viðrekar,    viðarrekar  71, 

72,  74,  75,  76,  77.  83,  90—92, 
116,  119,  124,  245-248,  261, 
306-322,  361,  362,  408,  426, 
426,  428,  431,  432-433,  435, 
436,    439,   446,    455,    462,    475, 

476,  477,    479,    481,  486—487, 


I 


I 


REGISTR. 


1087 


617,  620,  622,  623,  633,  671, 
728,  785.  —  viðrekastúfr  314, 
316. 

viðreldi  153. 

viðrnefni:  auðmaðr,  Einar.  — 
brattr,  Auðun.  —  búti,  Þórðr.  — 
dans,  Svertingr.  —  dós,  ívar.  — 
dæstingr,  Nikulás.  —  flikkr,  jÞórir. 

—  frosti,  Arnór.  —  galli,  Gizur.  — 
galti,  þorsteinn.  —  guUháls,  Glæð- 
ir.  —  gulli,  Sveinn.  —  gús,Áslákr. 

—  háleggr,  Hákon.  —  hestakorn, 
Auðun.  —  horn,  Árni.  —  hugr, 
Jón.  —  hvalfjós,  Vígdís.  —  hvítr, 
Jón.  —  íslendingr,  Jón.  —  kafli, 
Ormr.  —  kakali,  f*órðr.  —  Kana- 
Bárðr.  —  karl,  Ólafr.  —  kaza, 
KetiU.  —  Kæjukona,  Guðrún.  — 
Kæjumágr,  Ólafr.  —  landi,  Sig- 
hvatr,  Þorbergr.  —  langr,  Sveinn, 
f  orkell.  —  langstakkr,  f*or- 
steinn.  —  leppr,  Loðinn.  —  mel- 
byggr,  ólafr.  —  murtr,  Jón.  — 
mussa,  Kolbeinn.  —  ofsi,  Eyj- 
ólfr.  —  ostr,  Arndór.  —  páfi, 
Jíaxteinn.  —  rajpis,  Árni.  —  r^r 
sveinn,  Gunnar.  —  rauði,  Auðun, 
Jón.  —  reimr  (hreimr),  Þorleifr. 

—  rófa,  ívar.  —  selbyggr, 
Bijarni.  —  seltjörn,  Sigurðr.  — 
skalli,  Jón.  —  skart,  Jón.  — 
skógr,  Brandr.  —  skrúfr,  Hall- 
varðr.  —  skræpir,  Loðinn.  — 
sláttUsveinn,  Bárðr.  —  snota, 
Bárðr.  —  spjóti,  Ólafr.  —  straumr, 
ívar.    —    Svalberðingr,    Eyjólfr. 

—  svarti,  Ormr.  —  sæna,  Er- 
lendr,  —  trandiU,  f*orkell.  — 
tvískafinn,  Jón.  —  úlfaldi,  Gunn- 
ar.  —  vaði,  Arni.  —  Vatnsfirð- 
ingr,  Einar.  —  Voga-Björn. 

Víðvik  í  Skeggjastaðaþingum  i 
Norðr-Múlasýslu  71,  74.  —  Víð- 
víkrá  71,  74. 

Viennense  concilium  610,  630,  712. 

vig  109,  174,  209,   225,   416,    598. 


—    maðr  veginn  á  heimili  sínu 

109.    —   ómagavíg  416.    —   óðs 

manns  ví^  225.    —    skemdarvíg 

764-765.  —  vígaferli  174. 
Vigdís    hvalfjós    (á    Spákonufelli) 

470. 
Vigfús  Erlendsson,  hirðstjóri  379. 
Vigfús    ^jupnsteinsson  í   Garpsdal 

861.     ' 
Vigfús  Hannesson,  s;ýslumaðr  í  Ár- 

nessýslu  123. 
Vigfús  Illugason  dómkirkjuprestr  í 

Skálholti  865,  867. 
Vigfús  Jónsson  prófastr  í  Hitardal 

736. 
Vigfús    Leifsson    á    Skarðsströnd 

636. 
Vigfússon:  Sighvatr. 
Viggjar  í  f'rándheimi  494,  495. 
Vígi  lögmaðr  í  Skíðvi  í  Nore|;,i  2jBl, 

282, 347.  ,,  - "'"!' ;.  "";■■;■;:  , 

vigilia,  vigiliæ,  vigiliur  63,  65,  66, 
141,  259,  260.  —  vigiliudagar 
85,  596,  597,  601,  696.  —  vigilia 
apostolorum  Simonis  et  Judæ 
614.  —  vigilia  assumptionis 
beatæ  virginis  280.  —  vigilia 
beati  Laurentii  141.  —  vigilia 
nativitatis  domini  280.  —  vigiliu 
dægr  603. 

Vígleikr  Auðunarson  (prestsson) 
stallari  Noregskonungs  (d.  1280) 
94,  146,  154. 

Vígleikr  Bárðarson  397. 

Vigr,  ey  fyrir  Lóni  í  Austr-Skapta- 
íellssýslu  769.  ,. 

vígsla,  vígslur  (sbr.  consecracio) 
181,  508,  524,  527,  540,  543, 
547,  548,  549,  554,  555,  560, 
562,  569,  572,  589,  591,  626, 
629,  632,  705,  706,  712,  720, 
747,  750,  752,  761,  763,  791, 
792,  795,  798,  805,  806,  808, 
816,  819,  821,  822,  829,  85|, 
852.  —  biskupsvígsla  761.  '% 
hjónavígsla  277,  328,  540,  573, 
69* 


1088 


REGISTR. 


591,  639,  792,  795,  798,  802, 
803,  808,  812,  816,  822,  829.  - 
vigsla  Agnesar  (Jórunar)  til 
abbadísar  í  Kirkjubæ  852.  — 
vígsla  Eyjólfs  Pálssonar  ábóta  í 
I'ykkvabæ  851.  —  vígsla  Grims 
Skútusonar  til  biskups  í  Skál- 
holti  502—506.  —  vígsla  Jóns 
biskups  Haldnrssonar  511.  — 
vígsla  Jóns  biskups  Sigurðar- 
sonar  747.  —  vígsla  Orms  bisk- 
ups  Áslákssonar  785 — 786.  — 
vígslumáldagar,  sjá  máldagi.  — 
vígslupallr  181,  584,  640.  — 
vígðir  menn  514,  556,  563,  591, 
598.  —  vígð  oblata  526,  548, 
555,  562.  —  óvígðir  menn  292, 
598. 

Vigvatsson  (Vigvarsson,  sbr.  Sig- 
hvatsson):  Jón. 

Vik  í  Blönduhlíð  í  Skagafirði  461. 

Vik  á  Flateyjardal  91. 

Vík,  Kristfjárjörð  frá  Hvammi  í 
Vatnsdal  330. 

Vík  í  Landbroti  781,  782.  —  efri 
Vík  782,  -  syðri  Vik  739. 

Vík  í  Lóni  í  Austr-Skaptafellssýslu 
769.  -  Víkrfjara  769. 

Vík  í  Mýrdal  738,  742.  —  Víkar- 
skógr  740. 

Vík  (sbr.  Naustavík)  i  Suðrþing- 
eyjarsýslu  436. 

Vík  út  frá  Stað  í  Reyninesi  864. 

Vík  á  Vatnsnesi  481». 

Vík  í  fjórsárdal  866. 

vika:  dymbil(daga)vika,  efstavika, 
gagndaga  (gangdaga)  vika,  helga 
vika,  hvítasunnu  vika,  páskavika, 
trinitatisvika.  —  viij.  vikna 
verk  4. 

Víkin  í  Noregi  158,  281. 

Víkingslækr  á  RangárvöIIum  (far- 
inn  af  1811)  87,  88. 

Víkingsstaðir,  Vallaneshjáleiga  83. 

Yíkr    á    Skaga    nyrðra    248—250, 


492.  —  Víkalönd  248-250,  465, 
492.  —  Víkahluti  (í  hval)  250. 

Víkr  í  íingeyjarsýslu  4. 

Vilbaldr  Dofnaksson  landnámsmaðr 
853. 

Vilborg  647. 

Vilborg  húsfreyja  f'órðar  bónda  í 
Tungu  í  Steingrímsfirði  408. 

Vilchin  biskup  í  Skálholti  (1394— 
1406),  Vilchinsbók,  Vilchinsmál- 
dagi  64,  66,  67,  68,  72,  76,  246, 
248,  359,  360,  361,  408,  409, 
410,  423,  576,  577,  578,  618, 
619,  676,  677,  678,  679,  680, 
682,  683,  684,  689,  692,  694, 
697,  698,  699,  733,  737,  741, 
742,  743,  768,  769,  770,  777, 
778,  780,  783,  784,  814,  833, 
870. 

Vilhjálmr  Finsen  hæstaréttardóm- 
ari  (d.  1892)  290. 

Vilhjálmr  kardinali  af  Sabina 
(Sabinensis)  175,  187,  391,  703, 
706,  713,  809.  —  leyfi  Vilhjálms 
391-392. 

Vilhjálmr  biskup  af  Orkneyjum 
(1310—1327  eða  leingr)  499,  501, 
624,  630,  864. 

villa,  villur  (trúarvilla)  94,  150, 
177,  180,  187,  207,  209,  213, 
224,    225,    230,    231,    583,    750, 

762.  —  fjandans  villa  750,  762. 
-  villumenn  180,  181,  224, 
531,  550,    583,    608,    750,    753, 

763,  843.  —  villumanna  mál 
583.  —  villutrúarmaðr  606.  — 
villustigr  583. 

Villingadalr  á  Skarðsströnd  117.  — 
ViUingadalsá  117. 

Villingaholt  í  Flóa  62—63,  661. 

vín,  vinum  30,  33,  159,  161,  512, 
536,  538,  599,  604,  652,  723, 
800,  842.  —  rautt,  hvítt,  sætt 
vín  723.  —  vinum  consecratum 
512.  —  vinum  de  Reno  (Rínar- 


REGISTR. 


1089 


vín)  723.  —  vinum  simplex512. 

—  vínviðr  709. 

Vincencius  djákni  hinn  helgi  189, 

433,    851.    —    Vincenciusmessa 

433. 
Vindás    í  Fellshveríi   í   Hornafirði 

773.  —  Vindásfjara  773. 
Vindás  í  Kjós  81—82. 
Vindás  í  Selvogi  125. 
Vindel  (=  Vindhel;  sbr.  nú  Vind- 

hæll)     á    Skagaströnd     470.    — 

Vindelsgarðr  470. 
Vingulmörk  1  Noregi  859. 
vinnufólk  509.  —   vinnumenn  178, 

208,  270,  286,  612,  680,  862.  - 

ij.  missira  vinnumenn  270,  286. 

—  vinnumanna  leigur  612. 
vinum,  sjá  vín. 

violatores  ecclesiarum  vel  cimi- 
teriorum  134. 

virðing  á  hrossum  421. 

virðingarfé  259,  427,  433',  440, 
448,  451,  708. 

virgo,  beata  virgo  (Maria)  135, 
189,  279,  280,  702,  714,  796, 
827,  829. 

visitazia,  visitaciones  325,  496, 
575—577,  702.  —  visitatores  Is- 
landiæ  494.     Sbr.  yfirreið. 

vist  270,  294,  295,  349.  —  ij. 
missira  vist  270.  —  vistfastir 
menn  294,  295,  297. 

Vita  patrum  216. 

vitafé  289,  290,  293,  294,  295,  296, 
297,  300. 

Vitalis  píslarvottr  266,  744.  — 
festum  Vitalis  martyris  266,  744. 

Viterbium  21—23. 

vitium,  vitia  351,  801,  811. 

vitlausir  menn  842. 

vitni  44,  138,  163,  187,  197,  198, 
199,  202,  205,  210—211,  221, 
230,  269,  282,  284,  285,  286, 
288,  289,  291,  329,  333,  340, 
346,  358,  367,  382,  385,  391, 
402,   417,    418,    518,    533,    550, 


557,  564,  572—574,  593,  649, 
653,  654-661,  730,  794,  803, 
804,  825,  849,  850.  —  vitni 
góðra  manna  655,  657,  660.  — 
vitni  lögréttumanna661.  — vitn- 
isfast  291,  385,  393.  -  guðs 
vitni  46,  654,  655,  657,  660.  - 
vitnisbær  maðr  197,  394,  584. 
Sbr.  falsvitni,  heimiliskviðarvitni, 
heimsóknarvitni,  Ijúgvitni. 

vitnisburðr  207,  211,  291,  342, 
350,  358,  413,  513,  594,  614, 
629,  645,  646,  652,  656,  657, 
674,  713,  717,  719,  720,  729, 
734,  746,  846, 869.  —  vitnisburðr 
til  landsbygðar  207.  —  vitnis- 
burðr  ungra  manna  291. 

Vitnisklettr  3. 

vitundarmaðr  658. 

Vivariensis  canonicus  717. 

voð  (váð)  645.  —  sbr.  bragðarvoð, 
hafnarvoð,  munaðarvoð,  vaðmál, 
vöruvoð. 

voðaverk  225, 

vog,  vogir  57,  198,  345,  394,  645. 
Sbr.  vættr. 

Voga-Björn  (við  Mývatn)  430. 

Vogar  í  Noregi  414. 

Vogar  í  Gullbringusýslu  76. 

Vogr  í  miUi  Hvalsness  og  Star- 
ness  81. 

Vogr  í  Selvogi  124—125. 

Vogr  á  Rosmhvalanesi  361.  — 
Vogslönd  80.  —  Vogsmenn  80. 

Voknafjörðr,  sjá  Vopnafjörðr. 

Volabú  í  Noregi  406. 

Vomúlastaðir  í  Landeyjum  87,  685, 
688.  Sbr.  Ámúlastaðir,  Vámúla- 
staðir. 

vonarvölr  292,  393. 

vopn  58,  184,  214,  234,  287,  294, 
573,  587,  600.  —  vopnaburðr  í 
kirkju  126,  127. 

Vopnafjörðr  67,  318. 

Vors  í  Noregi,  sjá  Vörs. 

vottar:  votta  ábyrgð   205.   —  sbr. 


1090 


REGISTR. 


dómsöguvottar,  festarvottar,  for- 
taksvottar,  kaupvottar. 

votum,  vota  103,  142,  703.  — 
votum    sacrosanctum    138.     — 

"Votum  peregrinationis  703. 

Vifett  (vett,  viett,  viætt;  sbr.  fiskr, 
hvalr,  matr,  ostr,  skreið,  smjör) 
69,  73,  78—80,  124-125,  169— 
171,  292,  345,  346.  428,  431, 
432,  434,  441-442,  443—444, 
447,  456,  479,  480,  481,  482, 
485,  486,  487,  617,  620,  644,  668, 
687,  691,  739,  740,  742,  782, 
786.  —  viij.  fjórðunga  vætt  169, 
171.  —  átta  vætta  vætt{!)  311. 
—  vætt  blástrjárns  169.  —  vætt 
fellujárns  169.  —  vætt  uUar 
171.  —  vætt  skreiðar  fyrir  .xij. 
álnir  442.  —  x.  vættir  í  skógi 
439.  —  iv.  vættir  í  töðuklyfjar 
740.  —  hálf  húsvætt  (»huol- 
uætt«)  mjöls  672. 

vættr  (vogir)  198. 

Vöð  í  Staðarsveit  á  Snæfellsnesi 
850. 

Vöðlaþing  343,  344.  Sbr.  Vaðla- 
þing. 

VöUr  efri  í  Flóa  671.  —  VöUr 
neðri  671. 

Völlr  hinn  efri  í  Hvolhrepp  87. 

vöUr  3,  671.  —  vöUrinn  í  Skinna- 
lóni  314.  —  vallarhlið  4. 

vöndr:  v.  högg  af  vendi  596,  601. 

vöndull  (heys)  af  sátu  444. 

vör  hin  forna  á  Skaga  nyrðra  471. 

VörðuhóII  3. 

Vörðuvað  á  ViIIingadalsá  á  Skarð- 
strönd  117. 

vörn,  varnir  379.  —  landvörn, 
landvörð  154,  157,  288,  364, 
367. 

Vörs  í  Noregi  341,  502,  859. 

vöruvoð,  sjá  vaðmál,  voð. 

vörzlumaðr  267. 

vötn  ráða  (landamerkjum)  850. 

vötn  í  Búrfellsdal  166. 


Vötn  á  Biskupstungna  afrétt  669. 
Vöttr,  eign  Grenjaðarstaða  430. 
vöxtr,   vextir    (sbr.  ávöxtr,    renta) 
632,  712. 

^firboð   biskups    354.    —   yfirboð 

leikmanna    177.     —     yfirboðar 

217,  231,  232. 
yfirdómari,  yfirdómsmaðr  222,  713. 
yfirgangr  278. 
yfirgirnd  241. 
yfirkápa  540. 
yfirklæði  532,  550,  804.. 
yfirmenn  276,  583,  588. 
yfirreiðir   biskupa    (sbr.    visitazia) 

61—65,  82,    83,    325,    396,   424, 

618—619,    650,    676,    737,    768, 

832—833. 
yfirsaungr,  sjá  saungr  (söngr). 
yfirsloppr    276,    536,    541.       Sbr. 

sloppr  (sjá  kirkja). 
yfirskipan  181,  584. 
yfirvald  371. 
ýki  291. 

ymbrudagr,  sjá  imbrudagr. 
Yrjar  (Yrsar)   á   Landi    í  Rangár- 

þingi  696. 
Yrlygsey  á  Breiðafirði  116. 
Yslandia,  sjá  ísland. 
Ytribær  á  Siðu  781,  782. 
Ytri-Garðar,  sjá  Yztu-Garðar. 
Ytri-Langamýri    í   Húnavatnssýslu 

846. 
Yztaból  í  Náttfaravík  431. 
Yztabæli  undir  EyjafjöIIum  740. 
Yztibær  í  Hrísey  á  Eyjafirði  486. 
Yztu-Garðar  í  Staðarsveit    á  Snæ- 

fellsnesi  850.     Sbr.  Ytri-Garðar. 

Fangskurðr  671. 

þaranytjar  620. 

faravík  á  Tjörnesi  316,  318,  819. 

þegnar   157,    270,   274,   283,  333, 

334,      356,      364,      365,  366, 

369,    495,    496,    765,    793,  805, 

815.  —  meðþegn    356.    —  rétt- 


REGlSm 


1091 


indi  þegnanna  364.  —  þegn- 
gildi  834.  —  þegnskylda  162, 
173,  182,  335,  355,  356,  497, 
498,  585,  765.  —  þegnskylda 
konungs  162,  173.  —  forn  þegn- 
skylda  356. 

íeistareykir  í  Helgastaðahrepp  i 
Suðrþingeyjarsyslu  434. 

þénustufólk  509. 

f*erney  á  Kollafirði  í  Kjalarnes- 
þÍDgi  64—65. 

fernusker  í  Grýtubakkahreppi  446. 

fernuvík  við  ísafjörð  615. 

I*éttmarsson:  Sigvarðr. 

þil,  þili  513,  528,  549,  551,  563. 
—  þilhús  873.  Sbr.  at  þilja 
náðhús. 

þing  139,  172,  175,  176,  178,  185, 
187,  193,  194,  196,  198,  205, 
221,  238,  239,  244,  253,  266, 
284,    286^    294,   356,    364,    369, 

370,  371,  382,  383,  384,  628, 
653,  655,  656,  657,  710,  712,  713, 
747,  857.  —  sbr.  biskupaþing, 
kirkjuþing.  —  atfaraþing  198, 
206,  383,  384,  655.  —  fjórðungs- 
þing  343,  365,  371.  —  héraðs- 
þing  370.  -7-  hreppstjórnarþing 
286.  -  lögþingi  197,  371,  386, 
387.  -  manntalsþing  286.  - 
manndrápsþing  286.    —    þriggja 

-  hreppa  þing  356.  —  örvarþing 
727.  —  þingbók  298.  —  þingför 
172,  195.  —  þingfararbálkr  (Jóns- 
bókar)  172,  200,  201,  206,  298, 
299,  417.  —  þingfararkaup  194, 
195,  243,  335,  428,  691.  --  þing- 
há  196,  639.  —  þinghús.  þing- 
húsgerð  287.  —  þinglagsaurar 
(>þijngligsaurar«!)  65.  —  þing- 
menn    59,    200,    263,    286,   370, 

371,  663,  667.  —  innanþingsmenn 
(sbr.  þinghá)  370.  —  dómr  þing- 
manna  663,  657.  —  eldi  þing- 
manna  59,  286.  —  fjórðungr 
þingmanna  370,  371.    —  virðing 


þingmanna  667.  —  þingstaðr 
(réttr)  665.  —  þingstefna  176,  356, 
665.  —  þingstefnuforsógn  655.  — 
þingstöð  (í  fingey)  437.  —  þing- 
tak  128,  334,  356,  491.  —  þing- 
tekin  lögbók  405.  —  þingu- 
nautr  276,  418,  710.  —  þing- 
víti  287. 

þing  (prests)  118,  127,  360,  425, 
426,  433,  447,  519,  527,  572, 
573,  577,  791,  795,  800,  821, 
828.  —  heimaþing  664.  —  þinga- 
fólk  811. 

þing  (gripir)  747. 

Þingey  í  Skjálfandafljóti  í  þing- 
eyjarsýslu  431,  436.  —  ]^ing- 
eyjarþing,  IÞingeyjarsýsIa  344, 
863. 

Þingeyrar  (í*ingeyri)  í  Húnavatns- 
þingi,  f'ingeyraklaustr,  staðr  á 
f*ingeyrum,  monasterium  Thing- 
eyrense  248-261,  270,  376, 
476,  494-495,  579-581,  642— 
644,  727—728,  732,  733,  735, 
766—767,  835—836.  —  fmg- 
eyrasandr  476,  727,  732. 

í'ingmannalækr  í  Fnjóskadal  439. 

Þingvöllr  í  Helgafellsveit  116.  — 
í'ingvallarhólmr  á  Breiðafirði 
116. 

Þistilsfjörðr  í  Norðrþingeyjarsýslu 
68,  73,  75.  —  fistilsfjarðará 
307.  —  Þistilsfjarðarárós  307.  — 
Þistilsfjarðarárós  hinn  forni  313. 

Þjasmóarslétta  í  Noregi  397. 

Þjóðólfshagi  í  Holtum  í  Rangár- 
þingi  86. 

í*jófagil  í  í'jórsárdal  866. 

þjófr,  þjófar  173,  208,  225,  235, 
284,  294,  295,  383,  392,  420.  — 
Þjófabálkr  (Jónsbókar)  173,  200, 
291,  299.  —  þjófafærsla  208.  - 
þjófnaðr  (sbr.  stuldr)  658.  — 
þjófsök  284,  295. 

þjónusta,  prests  þjónusta,  heilög 
þjónusta  26,  31,  35,  40,  55, 175, 


1092 


RE6ISTR. 


185,  193,  195,  216,  218,  276, 
277,  280,  411,  415,  499.  501, 
509,  524,  527—530,  584—536, 
538,  541,  547,  549,  551,  552, 
556,  560,  562,  565,  567,  569, 
572,  583,  589,  599,  624,  626, 
627,  628,  639,  640,  698,  705, 
710,  711,  720,  731,  750,  762, 
791,  795,  797,  805,  806,  808, 
815,  819,  821.  827,  828,  837, 
839.  —  þjónustubann  133,  134, 
275,  343.  606.  -  at  vígja  þjón- 
ustu  538,  549.  —  þjónusta  stór- 
brotamanna  567.  —  þjónustu- 
taka,  þjónustutekja  40,  264,  599, 
600,  603,  605,  606,  797. 

þjónustumenn  152,  178,  179,  187, 
244,  256,  334,  442,  590,  843, 
844. 

íjórsá  374,  691,  867,  869.  — 
fjórsárdalr  í  Árnessýslu  865.  — 
í*jórsárholt  í  Gnúpverjahrepp 
869. 

fjóssá,  sjá  Þjórsá. 

fjótsá,  sjá  Þjórsá. 

þokkabót  294,  296. 

f'óra,  líklega  kona  eða  systir  Finns 
Bjarnarsonar  377,  378. 

I*óra  Ormsdóttir  móðir   Kára  164. 

í*óra  húsfreyja  Snorra  lögmanns 
Narfasonar  635,  637. 

í*óra  kona  Styrkárs  358. 

ÍÞóraldason :  Hjarandi,  Salomon, 
Clfr. 

fóraldr  á  Hamri  281. 

]Þórarinn  Bergsson  470. 

í*órarinn  Eiríksson  pentur  (málari) 
723—724,  731. 

I'órarinn  Hrólfsson  í  Hörgsholti 
666. 

■Þórarinn,  auðugr  maðr  í  Húna- 
vatnsþingi  250. 

f*órarinn  lUugason  867. 

í*órarinn  Sigurðarson  biskup  í 
Skálholti  (1363—1364)  619,  634, 
769. 


í*órarinsson :     Böðvar,     Marteinn, 

í*órðr,  í'orvarðr. 
I'órarinsstaðir       í      Hrunamanna- 

hreppi  664. 
Þórarna    húsfreyja    Arnórs    frosta 

674—675. 
Í*orbergr  landi   kórsbróðir    í   Nið- 

arósi  20,  322. 
í'orbergsson :  Auðun,  Haldór. 
í'orbjarnarson :  Brandr. 
Þorbjarnarstaöir  á  Melrakkasléttu 

314.  816,  432. 
Þorbjörn  Arnórsson    í    Höfn    307, 

312,  313,  316,  426. 
í*orbjörn  Geirmundarson  í  Skógum 

676. 
í'orbjörn  Högnason  í  Selvogi  124, 

361. 
í'orbjörn    Ingimundarson    bóndi    í 

Búðardal    (um    1234—1243  eða 

leingr)  117. 
í*orbjörn  prestr  í  Kálfholti  í  Rang- 

árþingi  699. 
Þorbjörn  bóndi  í  Klofa  (Klofa-þor- 

björn)  695,  870, 
Þorbjörn   prestr    próventumaðr    á 

þingeyrum  269—270. 
f'orbjörn     þorsteinsson     prestr     í 

Kirkjuvogi  699. 
Þórðarholt  í  þjórsárdal  867,  «69. 
f*órðardóttir :  Járngerðr. 
f'órðarlækr   í  Staðarsveit    á    Snæ- 

fellsnesi  850. 
f'órðarson:  Böðvar,    Einar,    Gunn- 

steinn,  Jón,  Loptr,  Sturla,  þórðr, 

Þorkell. 
f'órdís  á  Spákonufelli  470. 
f*órðr  Bergþórsson  bóndi  714. 
f»órðr  búti  í  Otradal  576. 
Þórðr    Flosason,     Jónssonar    850, 

858. 
f*órðr  á  Grund  í  Eyjafirði,  líklega 

f'órðarson  kakala  453. 
f*órðr  Guðmundsson  lögmaðr     (d. 

1609)  67,  72,  772.    —    dómabók 

hans  772. 


REGISTR. 


1093 


þórðr  Guðmundsson  prestr  (íSkál- 

holti  1499)  86. 
þórðr  Guðmundsson  á  Skarðsströnd 

636. 
þórðr   Hallsson   riddari   á  Möðru- 

vöUum  (d.  1312)  266,   267,  !282, 

862. 
þórðr  Háreksson  (við  Mývatn)  430. 
þórðr  í  Haukadal  í  Biskupstungum 

668. 
þórðr  Henriksson  sýslumaðr  867. 
þórðr  (í  Hvammi  í  Vatnsdal)  476. 
þórðr  Jónsson,    prests    í    Görðum 

þórðarsonar  362. 
þórðr  ábóti  í  Jónsklaustri  1  Björg- 

vin  644. 
þórðr  Narfason  í  Sælingsdalstungu 

89. 
þórðr  prestr  409. 

þórðr  Sighvatsson  kakali  458,  864. 
þórðr  Sturluson  á  Stað  á  Snæfells- 

nesi  89,  164. 
þórðr  Sturluson    prestr   (d.    1283) 

158—159, 
þórðr  bóndi  í  Tungu  í  Steingríms- 

firði  408. 
þórðr      þórarinsson     úr     Laufási 

(Laufæsingr)  443. 
þórðr     þórðarson      Skálholtsráðs- 

maðr,  skrifari  Árna  94,  774. 
þórðr   þorsteinsson  af   Hvalsnesi, 

bróðir  Páls  88. 
þórðr  þorsteinsson    prestr    í  ViU- 

ingaholti  (d.  1705)  95. 
þórðr  þorvaldssoh,  Kjartanssonar, 

Vatnsfirðingr  hinn   eldri  96,   99. 
þórey,     er     getr    um     1  rekaskrá 

Munkaþverárklaustrs  89,  92. 
þorfinnr  kórsbróðir  106,  146,  154. 
þorfinnr  biskup  af  Hamri  í  Noregi 

(1278—1285)  175,  185,  191,251, 

252,  255. 
þorgarðr  á  Haugum  332. 
þorgarðsdóttir:  Bóthildr. 
þorgeir  Bjarnarson  88. 


þorgeir   Grímsson   bóndi    í    Holti 

undir  EyjafjöUum  84,  86. 
þorgeir  Hákonarson  331. 
þorgeir  Tófason   prestr   369,   384, 

386,  401,  406. 
þorgeir  prlor  af  þingeyrum  766 — 

767. 
þorgeirsdóttir:  Ellisif. 
þorgeirsfjörðr  í  Suðrþingeyjarsýslu 

92,  446,  455.  —  þorgeirsfjarðar- 

höfði  446. 
þorgerðr  húsfreyja   á  Gunnsteins- 

stöðum  í  Langadal  728. 
þorgils  Böðvarsson  skarði  2. 
þorgils  af  Guðmundarstöðum   450. 
þorgils  Gunnsteinsson,  þórissonar 

861. 
þorgils  Oddason  á  Staðarhóli  861. 
þorgils  Oddason  prestr  850. 
þorgils  Sigurðsson,   skrifari    Árna 

123,  774. 
þorgils  biskup  í  Stafangri  (1254 — 

1276)  106. 
þorgilsdóttir:  Arngerðr,  Hallbera. 
þorgilsson:  Einar,  Kolbeinn. 
þorgrímr    Einarsson  auðmanns    á 

Stað  í  Steingrímsfirði   621,  622, 

864. 
þorgrímr  bóndi  á  Einarsstöðum437. 
þorgrímr  Haldórsson  (í  Grindavík) 

245. 
þorgrímsson:  Einar. 
þorgrímsstaðir  á  Vatnsnesi  479. 
þórhallason:  Magnús,  þorlákr, 
þórhallr  745. 
þórhallsstaðir  í  Forsæludal  í  Gríms- 

tungnaþingum  477*. 
þórir  Aronsson  kórsbróðir  728,  729. 
þórir  flikkr  281. 
þórir     Hákonarson     (biskupsson), 

canzeler  Noregskonungs  (d,  1317) 

94,    106,    145,    154,    158.      Sbr. 

Thorias  Haquini. 
þórir  Haraldsson  ábóti    á  Munka- 

þverá  (1298—1323)  494-495. 
þórir  klerkr  281,  282. 


1094 


REGITSR. 


þórir  kórsbróðir  í  Ósló  20—21. 

þórishólmr  á  Breiðaíirði  116. 

þórisson:  Bjarni,  Gunnsteinn,  Jón, 
Ormr  svarti,  Sveinn,  þorvaldr. 

þorkell  Einarsson  ábóti  á  Helga- 
felli  (1328-1344)  714. 

þorkell  langr  745. 

þorkell  Magnússon  744. 

þorkell  Markússon  á  Skarðsströnd 
636. 

þorkell  prestr  á  Mælifelli  465. 

þorkell  prestsson  281. 

þorkell  á  Rælandi  281. 

þorkell  trandiU  prestr  (d.  c.  1118) 
494. 

þorkell  þórðarson  578 — 579. 

þorkelsson;  Jón,  Magnús,  Oddr. 

þorkelsstaðir  í  Landeyjum  87. 

þorkrókshólmr,  er  Grenjaðarstaðr  á 
431. 

þorkötlustaðir  í  Grindavík  76,  361. 

þorlákr  Loptsson  ábóti  í  þykkva- 
bæ  í  Veri  (1314—1354)  851. 

þorlákr  Narfason  lögmaðr  283, 
298. 

þorlákr  Runólfsson  biskup  í  Skál- 
holti  (1118-1133)  11. 

þorlákr  Skúlason  biskup  á  Hólum 
(1627—1656)  424,  489,  674. 

þorláir  þórhallason  hinn  helgi, 
biskup  í  Skálholti  (1178—1193), 
Thorlacus  sanctus,  heilagr  þor- 
lákr,  hinn  sæh  þorlákr  48,  62, 
63,  113,  118,  119,  230,  259, 
355,  360,  378,  396,  407,  408, 
409,  469,  509,  576,  594,  596, 
599,  601,  604,  664.  671,  672, 
733,  734,  869.  —  þorláksdagr 
469.  —  þorlákskirkja  á  EyjólfS' 
stöðum  396.  —  í  Klofa  695.  - 
þorlákskýr  (í  Skarði  1332)  695. 
—  þorláksmessa  29,  129,  668, 
787,  788,  792,  805,  814,  816, 
826,  830.  —  þorláksmessa  fyrir 
Jól  396.  —  Translacio  sancti 
Thorlaci  355,  594.  —  pílagrimr 


hins    heilaga    í»orláts    320.    — 

þorláksskriptir  596. 
þorláksson :  Árni,  Guðbrandr,  Ket- 

iU,  Magnús. 
þorlaugardys  á  Skagaströnd  471. 
þorleifa  móðir  Oddnýjar  461. 
þorleifr  Arason  prófastr  á  Breiða- 

bólstað  í  Fljótshlið  774. 
þorleifr  Bergþórsson  prestr  858. 
þorleifr  Ketilsson  hreimr,  lögsögu- 

maðr  88. 
þorleifr  biskupsefni  í  Skálholti  20 

-2L 
þorleifr   Magnússon    sýslumaðr    á 

Hliðarenda  855. 
þorleifr  prestr  nyrðra    (ef   til  viU 

sami   og   þorleifr    Bergþórsson) 

789. 
þorleifsson:     Björn,     Einar,     Jón, 

Snorri. 
þorleifsstaðir  á  RangárvöUum  87, 

688. 
þorljótr  prestr  321,  486. 
orljótr,    er  getr   um    í   rekaskrá 

Munkaþverárklaustrs  89,  90,  92, 

861  (=  þorljótr  á  Einarsstöðum?). 
þorljótr   bóndi    á  Einarsstöðum    í 

Reykjadal  (enn  á  hfi  1254)  89. 
þormóðr  Torfason  sagnaritari  251, 

324,    334,    337,    339.    348.    381, 

405,  410. 
þormóðsdalr  í  MosfeUssveit  (bygð 

farinaffyrir  1500)247,  248,  377. 
þormóðsey    á    Breiðafirði    116.  — 

þormóðseyjarklettr  116. 
þórnes    1    HelgafeUssveit    116.   — 

þórnessþing  331,  343. 
þorný   húsfreyja    þorgeirs  Grims- 

sonar  1  Holti  86. 
þóroddr  Starkaðarson    á  Snæfells- 

nesi  164. 
þóroddsstaðir  1  Hrútafirði  483,  484. 
þóroddsstaðir  i  Kinn  436. 
þóroddsstaðir  á  Rosmhvalanesi  77. 
þórólfshólmar  fjórir  á  Breiðafirðil  16. 
þórólfsson :  þrasi. 


REGISTR. 


1095 


þorp  588. 

|>orp  á  Galmansströnd  í  Stranda- 

sVslu  407. 
I>orri:  fyrsta  vika  þorra  284. 
þórsdagr  331,  367,  379,    894,  510, 

528,  566,    723,    789.     —    helgi 

þórsdagr  331.    Sbr.  fimtudagr. 
í>orskafjörðr  374.    —  í*orskafjarð- 

ará   374.    —    í*orskafjarðarþing 

343. 
í>órsmörk    undir    Eyjafjöllum    85, 

659,  681. 
J>orsteinn  310. 
{>orsteinn  Björnsson   prestr   á  Út- 

skálum  162. 
f>orsteinn    á  Búrfelli  i  Árnesþingi 

63. 
I>orsteinn  í  Klofa  870. 
J>orsteinn  Einarsson  733. 
f>orsteinn  Eyjólfsson  lögmaðr  445. 
f>orsteinn  galti  442. 
f>orsteinn  Hafrbjarnarson  684. 
í>orsteinn    Haldórsson    á    Hvoli   í 

Hvolhrepp  (d.  1273)  92. 
|>orsteinn  Hallsson  í  Teigi  í  Fljóts- 

hlíð    687     (=    séra    Þorsteinn 

Hallsson?). 
f>orsteinn  Hallsson  prestr  (í  Teigi?) 

687. 
f>orsteinn  biskup  af  Hamri  (1288 — 

1805)  275. 
f>orsteinn  prestr    á  Hofi  á  Skaga- 

strönd  469. 
f>orsteinn   prestr   á  Höskuldsstöð- 

um  471. 
f>orsteinn  Jónsson  prestr  743. 
f>orsteinn  Kolbeinsson  Auðkýlings 

á   Holtastöðum    492,    766—767, 

835. 
f>orsteinn  langstakkr  250. 
f>orsteinn  Maguússon  sýslumaðr  á 

íykkvabæjarklaustri  855. 
f>orsteinn    bóndi    á    Márstöðum    í 

Vatnsdal  733. 
f>orsteinn    Nikulásson     Gunnhylt- 

ingr  692. 


f>orsteinn  prestsson  644. 
f>orsteinn  prestr  í  Skálholti  831. 
f>orsteinn  Skjálgsson  prestr  714. 
f>orsteinn  Snorrason  böllóttr  ábóti 

á  Helgafelli  849. 
f>orsteinn  Torfason  prestr    í   Goð- 

dölum  464, 
f>orsteinn  Tumason  (ekki  Ánsson, 

sbr.  Pétrsmáldaga)  470. 
f>orsteinn  Tumason,  Kolbeinssonar 

470. 
f>orsteinn    Tumason    nyrðra    (um 

1330-1340)  305,  707-708. 
f>orsteinn  í  Túnhefmi  272. 
f>orsteinsdóttir:  Guðrún,  Hallbera. 
f>orsteinsgarðr  í  Meðallandi  872. 
f>orsteinshöfði  í   Tungufellslandi  í 

Hrunamannahrepp  665. 
f>orsteinsson :    Ásgrímr,    Benedikt, 

Bjarni,    Böðvar,    Einar,    Eiríkr, 

Eyjólfr,  Geir,  Grímr,  Gunnlaugr, 

Hannes,     Jörundr,     KetiII,    Kol- 

beinn,  Njáll,  Oddgeir,  PálI,Pétr, 

Símon,  f*orbjörn,  Þórðr. 
f>orsteinsstaðir  í  Höfðahverfi  447. 
f>órugarðr   í    Staðarsveit    á    Snæ- 

fellsnesi  850.     Sbr.  þvergarðr. 
f>órugnúpr  í  Hvolhrepp  687. 
f>órunarey,    er    Grenjaðarstaðr    á 

431. 
f>órunn  Eyjólfsdóttir  húsfreyja  (á 

Stað  í  Hrútafirði)  485. 
f>órunn  Sigurðardóttir  373. 
f>orvaIdr    Björnsson    sýslumaðr   í 

Húnavatnssýslu  369. 
f>orvaIdr  Helgason  prestr  í  Holti  í 

Önundarfirði  262. 
f>orvaIdr      Jónsson      umboðsmaðt 

yfir    rekum    Hólastaðar    (1618) 

318. 
f>orvaldr  (í  Lögmannshlíð)  454. 
f>orvaIdr  Magnússon  prestr  746. 
f>orvaIdr  Snorrason  í  Vatnsfirði  (d. 

1228)  95,  96,  99. 
f>orvaIdr  bróðir  frá  Viðey  (d.  1349) 

730-731. 


1096 


REGISTR. 


f'orvaldr  þórisson  lendr  maðr  358. 
í*orvaldsdóttir :  Herdís. 
í*orvaldsson :  Einar,   Gizur,   Hrafn, 

Jón,  Sigurðr,  fórðr. 
í'orvaldsstaðir    (í'orvarðsstaðir)    í 

Miðfirði  í  Norðr-Múlasýslu  71,  74. 
í*orvarðr  Erlendsson  lögmaðr  379. 
í*orvarðr  prestr  í  Flatatungu  (Gríms- 

son?)  463. 


þriðjungr  69,  70,  71,  72,  73,  74, 
75,  77,  78,  83,  91,  92,  116,  119, 
124,  170,  171,  245,  246,  249, 
250,  258,  261,  310,  311,  314, 
330,  361,  408,  425,  428,  431, 
433,  434,  436,  446,  447,  478, 
481,  486,  492,  620,  768,  785.  — 
þriðjungafé  746.  —  þriðjunga- 
félag  347. 


n 


Þorvarðr  prestr  nyrðra  (Grímsson?)  í  þrimalingr  (=  þrír  mælar)  í  jörðu 


674,  726. 
l*orvarðr  Grímsson    prestr  nyrðra 

730,  744. 
^orvarðr,     auðugr    maðr  í    Húna- 

vatnsþingi  249—250,  492. 
I*orvarðr    Pórarinsson   riddari    (d. 

1296)  125,  138,  159. 
í*orvarðsson :  Erlendr,  Oddr. 
í*orskar  í  Noregi  350. 
þrándarholt  í  Gnúpverjahrepp  662, 

865. 
í*rándarlækr  (þrondarlökr)  á  Skaga 

nyrðra  250. 
þrándarslaðir  undir  Jökli  116,  165 

—166,  849.  —  þrándarstaðamenn 

166. 
í>rándartjörn  (þrondartiðrn)  á  Skaga 

nyrðra  251. 
í>rándheimr    í    Noregi    147,    161, 

240,  494.  859. 
í>rándr  Krakason  Gulaþingslögmaðr 

406,  649. 
|>rándvellingr  í  þjórsárdal  866. 
þrasason:  Geirmundr. 
í>rasi    Þórólfsson    hinn     gamli   1 

Skógum  676. 
þrenning  (heilög)  624,  710. 
þreskjöldr  535,  571. 
í'reskoldr   (þreskauUdr,    þreskuldr, 

þreskalldr,  þroskulldr)  í  Miðdöl- 

um  í  Dalasýslu  258,  736. 
þrettándi  dagr  Jóla  594.    Sbr.  epi- 

phania  domini. 
þriði  dagr  í  föstugang  822.  —  þriði 

dagr    fyrir     öskudag    792,    796, 

802,  809,  816,  822,  830. 


377.    Sbr.  korn,  mælir,  sældingr. 
þrot  393. 
I*rúðr  frú  (á  Grund),  ef  til  vill  kona 

herra  Lopts  Hálfdánarsonar  453. 
|>rætureki  (þrettu  reki,  þrættv  reki) 

í  þistilsfirði  307,  313. 
Þræturéttarbót    (=   Herjólfsréttar- 

bót)  411,  413. 
f'rætuteigr  í  Strandasj'slu  116, 408. 
Þröngibás  í  Trékyllisvík  785. 
þúfa  á  nesinu    fyrir   austan  Bása 

á  Melrakkasléttu  313.  —  þúfa  á 

Háfabergi  í  Þistilsfirði  307,  313. 

—  þúfa  hjá  Hellissúlum  313.  — 
þúfa,   er    ber    við  íiífsfjall    320. 

—  þúfa,  takmörk  Sæbólsþinga  360. 
í'úfnaklettr  á  Breiðafirði  116. 
í*úfur  (sbr.  nú  þúfa)  á  Landi  88.  — 

þúfnafjara  88. 
þungar     skyldugir    kirkjunni    632, 

633,  712. 
þungs  stéttar  menn  211. 
þúnsberg  94.     Sjá  Túnsberg. 
þurfamenn  444. 
þurfasta,  þurr  matr,  hafa  þurt,  eta 

þuran    mat,    fasta    þurt    38,   39, 

40,    41-42,    43,    61,     129.    600, 

802.     Sbr.  vatnfasta. 
þuríðr  frú   (á  Neðrahvoli   í  Hvol- 

hrepp)  689. 
þveingir,  innsiglaþveingir  726,  730, 

746,  766. 
þverá    í   Blönduhlíð    í    Skagafirðí 

460-461,  489,  729—730,   744  — 

745,  835.  —  þverármál  744. 
þveráíEyjafirði(=Munkaþverá)485. 


REGISTR. 


1097 


I>verá  í  Fnjóskadal  439. 

f>verá  í  Hallárdal  í  Húnavatnssýslu 

471. 
|>verá  í  Hvalvatnsfirði  446. 
f>verá  í  Laxárdal  í  Suðrþingeyjar- 

sýslu  2,  4,  430—431,    489,   861. 

—  f*verárfundr  2,4,  861. 
í>verá  á  Síðu  781,  874. 
J>verá  í  Svarfaðardal  456. 
I>verárdalr  í  Steingrimsfirði  119. 
í>verárgrund  í  Skagafirði  729— 730. 

(=  Yzta-Grund). 
þverárklaustr,    Pverárstaðr,      sjá 

Munkaþverá. 
J>verárvötn  í  Mýrasýslu  359. 
þverárþing  343. 
f>vergarðr  í  Staðarsveit  á  Snæfells- 

nesi  850.     Sbr.  þórugarðr. 
^verlækr  í  Holtum  í  Rangárþingi87. 
þvlnganir  klerka  495,  501. 
í>vottá  í  Álptafirði  í  Suðrmúlasýslu 

768. 
þvottdagr  41. 
þýðiskar  vetrsetr  367.   —   þýðeskt 

land  723. 
í>ýfiteigr  á  Hálsi  í  Fnjóskadal  439. 
þýfska  416. 

þykkleikr  við  karla  604. 
í>ykkvibær   í   Landeyjum  88,  688. 

—  fykkvabæjarfjara  88. 
|>ykkvibær  í  Landbroti  782. 
f>ykkvibær   í    Veri,   ^ykkvabæjar- 

klaustr,  staðr  í  þykkvabæ  166, 
238,  737—740,  741,  851—856, 
871,  872. 

þyrmsl  188,  204,  232,  344,  761, 
801,  824,  840.  —  þyrmsl,  þyrmsl- 
ur  í  bænhúsum  641,  801,  824, 
831.  —  þyrmslur  á  kirkjum  232, 
244.   —  vanþyrmsla  603. 

í>ysklingasteinn  (tysklingasteinn) 
milli  Hólms  og  Gufuskála  áRosm- 
hvalanesi  76. 

þökk:  þak  ok  afwsa  399. 

f>önglabakki  í  Fjörðum  í  Suðr- 
þingeyjarsýslu  91,  443 — 446,447, 


489.  —  þaunglabakkamenn  446. 
—  þaunglabakkareki  91,  443—- 
444. 

Ædificium  716. 

Æðey  á  ísafirði  620. 

Æðey  í  Noregi  646. 

æði  220,  226,  393. 

æfintýr  493. 

Ægisíða  í  Holtum  í  Rangárþingi  86. 

Æindriði,  sjá  Indriði. 

ær,  sjá  sauðpeningr. 

Ærlækr  í  Axarfirði  309,  310,  313, 
426.  —  Ærlækjarklauf  320.  — 
Ærlækjarreki  309,  310,  313,  426. 

Æsa  hin  auðga  á  Hólmlátri  166. 

Æsuberg,  sjá  Esjuberg. 

Æsustaðir  í  Eyjafirði  450. 

Æsutjörn  milli  Ingjaldshóls  og 
þrándarstaða  undir  Jökli  165. 

ætt,  ættir  298,  632,  838.  —  ætt- 
hagi  198,  205.  —  ættkvísl  382, 
385.  —  ættartala  653. 

ættleiðing,  ættleiðsla  202,  393,  406, 
413,  414,  660, 661.  —  ættleiðingar- 
capitulum  413,  414.  —  ættleiðslu- 
bréfsforsögn  660—661.  —  ætt- 
leiðsluúrskurðr  406.  —  ættleið- 
ingr  411,  413,  414,  660.  —  ætt- 
leiddr  frilluson  202.  —  ættleið- 
ings  sonr  skilgetinn  393. 

Ofundarbót  294,  296,  297,  402, 
Ögmundarson:    Finnr,    ívar,    Jón, 

Ormr. 
Ögmundr   Guðmundarson  bróðir  á 

Helgafelli  849. 
Ögmundr    bóndi   á   Lóti   í  Noregi 

504. 
Ögmundr  Pálsson  biskup    í   Skál- 

holti  86,  94,  676,  772. 
Ögmundr  Sveinsson  443. 
Ögmundargerði  miUi  Hvalsness  og 

Starness  á  Rosmhvalanesi  81. 
Ögr  í  ísafirði  615-616. 
Ögr  í  Helgafellsveit  116. 


1098 


REGISTR. 


Ögvaldsnesí  Noregi  323,825,386,387. 

öl:  samgaungaöl  754. 

ölgögn  163. 

ölhús  536,  541. 

Ölduhryggr  á  Snæfellsnesi  114. 

Öldurif  á  Eyrarbakka  75. 

Ölkelda  í  Staðarsveit  á  Snæfells- 
nesi  114. 

ÖUvíkr  í  Noregi  721. 

ölmusa,  ölmusur  39,  42,  130,  287, 
335,  336,  393,  490,  522,  523, 
537,  546,  547,  564,  559,  648, 
751,  762,  818,  819.  -  ölmusu- 
gerð  39,  41,  42,  837,  844.  -  öl- 
musumenn  65,  490,  746. 

Öndvert  nes  (Öudverðarnes)  undir 
Jökli  115. 

Örfirisey  (>Orfvisey«,  >Erpisey«, 
>Aurfyrisey«)  á  þistilsfirði  308, 
312,  316,  486. 

Örfiriseyjar  í  Dalasýslu  117. 

Örgumleiði  (Orgumleydi),  hóhnr  í 
Svarfaðardal  457. 


Örn  (Arni)  Guðmundarson  674, 869. 

örnefni  865,  867. 

örskot  853,  855,  856.    —   örskots- 

helgi  284. 
örtug,  ertog,  örtugr  109, '  542,  544, 

652,  665.  —  hálfr  örtugr    silfrs 

642.  —  stuldr  til  einnar  örtugar 

109. 
örvarþing  727. 
Öræfi(n)    í    Austr-Skaptafellssýslu 

772,  773,  774,  873. 
öskudagr,   öskuóðinsdagr    46,    592. 

723,   792,    796,    802,   809,   816, 

830. 
öx  481.  —  öxartálguviðr  124.    Sbr. 

bolöx. 
Öxará  á  þingvelli  855.  —  lögrétta 

við   Öxará    855.    —    Öxarárþing 

369,  580,  869. 
Öxná  í  Húnavatnssýslu  479. 
Öxnadalr  í  Eyjafjarðarsýslu  487, 
Öxnafell  í  Eyjafirði  450.  —  Öxna- 

fellsbók  223,  234,  496. 


i  0  (■ 


f1 


Áthugasemd  við  regisirið. 


Biskupsbrekkur;  réttara:  Biskupsbrekka. 

cera  og  cere  hefði  átt  að  standa  í  einni  klausu. 

frú.     þar  á  að  bæta  við:  frú  þrúðr  453. 

Gisli  Hákonarson  lögmaðr.  það  stendr,  að  hann  sé  dáinn 
1648,  en  á  að  vera  1630,  48  ára  gamall. 

hos  est  corpus  meum,  les:  hoc  est  o.  s.  frv. 

sólarsteinn.  þar  hefði  mátt  bæta  við:  Sbr.  á  latínu  solarium 
(=  sólúr),  sem  muu  án  efa  vera  hið  sama. 

au  fyrir  framan  ng  og  nk  er  optast  hér  í  registrinu;  þó  er  ekki 
fuU  samkvæmni  í  því,  og  má  sumstaðar  finna  að  ritað  er  ö;  en  með 
hvorum  hætíinum  sem  ritað  er,  þá  er  allra  slíkra  orða  að  leita  á 
þeim  stað,  er  þau  skyldu  staðið  hafa  rituð  með  ö. 


«3  tO 

g  in 

co  O 
33 


Universily  of  Toronto 
Library 


Cí 

co 
tn 

00 


O 


Oí 

H 


cCÍ 


DO  NOT 

REMOVE 

THE 

GARD 

FROM 

THIS 

POCKET 


Acme  Library  Card  Pocket 

Under  Pat.  "Ref.  Index  File" 
Made  by  LIBRARY  BUREAU 


